กังขาวิตรณี 

คัมภีร์อรรถกถาของปาติโมกข์ 
เล่ม ๑ 

พระพุทธโฆสาจารย์ รจนา 
พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและอธิบาย 



โครงการแปลคัมภีร์พุทธศาสน์ 

จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลมรณกาลครบ ๑ ปี 
พระอัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต 


๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 





กังขาวิตรณี 

คัมภีร์อรรลกลาบองปาติโมกข์ เล่ม ๑ 


แปลและอธิบาย 

พระคันธสาราภิวงศ์ 

วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

188^ 

978-616-335-239-2 

จัดพิมพ์ 

เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลมรณกาลครบ ๑ ปี 

พระธัมมานันทมหาเถระ ธรรมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต 

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

พิมพ์ครั้งที่ ๑ 

๒,๐๐๐ เลม 


คอมพิวเตอร์/รูปเล่ม 


พิมพ์ที่ 

พระคันธสารากิวงศ์ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ์ 

๔๔/๑๓๒ หมู่ ๖ ถ.กำนันแม้น แขวงบางขุนเทียน 
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 

โทรศพท. ๐-๒๘๐๒-๐๓๔๔ โทรสาร. ๐-๒๘๐๒-๐๓๔๔ 


&๓ ลแ. ปอ โล ๓อก1914(3)^00.20๓ 


กังขาวิตรณี 

คัมภีร์อรรถกถาของปาติโมกข์ 
เล่ม ๑ 

พระพุทธโฆสาจารย์ รจนา 
พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและอธิบาย 



โครงการแปลคัมภีร์พุทธศาสน์ 

จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการเนื่องในโอกาสฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค 
และ ปริญญาพุทธศาลดรดุษฎีบัณฑิต 
พระคันธสาราภิวงศ์ 


๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 







กังขาวิตรณี 

คัมภีร์อรรถกถาฃองปาติโมกข์ เล่ม ๑ 


แปลและอธิบาย 

พระคันธสาราภิวงศ์ 

วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

188^ 

978-616-335-239-2 

จัดพิมพ์ 

เนื่องในโอกาสฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค 
และ ปริญญาพุทธคาสตรดุษฎีบัณฑิต 
พระคันธสาราภิวงศ์ 

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 


๒,๐๐๐ เลม 

พมพครงท ๑ 


คอมพิวเตอร์/รูปเล่ม 

พระคันธสาราภิวงศ์ 

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ์ 

๔๔V๑๓๒ หมู่ ๖ ถ.กำนันแม้น แขวงบางขุนเทียน 

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 

โทรศพท. ๐-๒๘๐๒-๐๓๔๔ โทรสาร. ๐-๒๘๐๒-๐๓๔๔ 


&๓ฌ่เ. ปอโล๓อก'! 914@9เาา 311.00๓ 


คำอนุโมทนา 

ศาสนาต่างๆ ในโลกนี้ล้วนจารึกคำสอนของศาสดาด้วยภาษาที่ใช้ประจำศาสนานั้น 
ศาสนาพุทธใช้ภาษาบาลีเป็นหลักในการจารึกพระพุทธพจน์ เมื่อใดที่ภาษาบาลีสาบสูญ เมื่อนั้น 
คงเป็นเวลาที่ศาสนาพุทธดับสูญไปเช่นกัน ในประเพณีการลีบทอดศาสนาด้วยการบวชทั้งที่เป็น 
สามเณรและพระภิกษุเพื่อเป็นศาสนทายาทนั้น ต้องผ่านขั้นตอนการเปล่งเลียงอย่างถูกต้องตาม 
ภาษาบาลี แม้ผู้ที่จะปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธก็ต้องกล่าวประโยคว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ (ข้าพเจ้า 
ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง) เป็นต้น จึงจะนับว่าเข้าถึงพระไตรรัตน์เป็นที่พึ่ง 

ภาษาบาลีมีข้อความที่สุขุมลุ่มลึกด้วยอรรถและพยัญชนะ ยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจ 
ได้เพียงอ่านจากคำแปล เช่นเดียวกับที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าใจความในข้อกฎหมายได้ลึกซึ้งเท่า 
นักกฎหมาย ดังนั้น ตลอดเวลากว่า ๓๐ ปีมานี้ข้าพเจ้าจึงอุทิศเวลาให้กับการสอนภาษาบาลีเป็น 
หลัก เมื่อข้าพเจ้าชราภาพลง พระคันธสาราภิวงศ์ศิษย์ของข้าพเจ้าได้ช่วยสืบทอดการศึกษาบาลี 
ใหญ่จนถึงปัจจุบัน ท่านรูปนี้ได้เดินทางไปลีบพระศาสนาที่ประเทศเมียนม่าร์เป็นเวลา ๑๐ ปี โดย 
สำเร็จการศึกษาขั้นธรรมาจริยะ (เทียบเปรียญธรรม ๙ ประโยคของไทย) จากสถาบันของรัฐบาล 
พม่าและสมาคมเอกชนเจดิยังคณะ อีกทั่งได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาการแต่งหนังสือ 
พระพุทธศาสนา และปริญญาพุทธศาลตรมหาบัณฑิตกิตติมคักดิ้ สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ จาก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนึ่ง พระคันธสาราภิวงศ์ได้ร่วมกับคณะศิษย์วัดท่ามะโอริเริ่มโครงการแปลคัมภีร์ 
พุทธศาสน์ เพื่อแปลและอธิบายคัมภีร์ที่สำคัญทางศาสนา ทั่งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบทอดอายุ 
พระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าขอชื่นชมอนุโมทนาผลงานและความอุตสาหะของคณะแปลคัมภีร์ 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะงานแปลคัมภีร์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในบาลีใหญ่ ภาษาสันสกฤต และ 
พระอภิธรรม อีกทั่งยังต้องมีความประณีตในการแปลและอธิบายให้สอดคล้องเป็นแนวเดียวกัน 
ทั่งพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา ความยากลำบากในการแปลคัมภีร์ทั่งหลายนี้เป็นที่เข้าใจ 
กันเพียงในกลุ่มนักวิชาการ ดังโบราณาจารย้กล่าวว่า 


[๒] 


กังขาวิตรณี 


วิทุ'วา เอว วิชานาติ วิทฺวชฺชนปริสฺสมํ 

น หิ วฌฺฌา วิชานาติ ครุ๊ ปสวเวทนํ. 

“บัณฑิตย่อมรู้เห็นความเหนื่อยยากของบัณฑิต โดยแท้จริงแล้ว หญิง 
หมันย่อมไม่รู้ถึงความทุกข์อย่างใหญ่หลวงในการคลอดบุตรได้เลย” 

หวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกายปัญญา ที่ช่วยเอื้อให้หลักธรรมคำสอนของ 
พระบรมศาสดาได้แพร่หลายในวิถีทางที่ถูกต้องสืบไป 


ก^X)ว741)5: 


(พระธัมมานันทะมหาเถระ) 

บัครมหาบัณฑิต 
เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ 


วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง 


ตุลาคม ๒๕๕๐ 


อนุโมทนา 

เมื่อได้รับจดหมายจากพระคันธสาราภิวงศ์ ในเรื่องการแปลและ'จัดพิมพ์คัมภีร์อ,ก¬ 
รัมมาวดารเป็นต้นในโครงการแปลคัมภีร์พุทธศาสน์ก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง จึงเขียนอนุโมทนา 
ไว้ ณ ที่นี้ เพราะเป็นกุศลสำคัญอันนับว่าเป็นงานของพุทธบุตรที่ต้องช่วยกันหล่อเลี้ยงรากแก้ว 
ของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาขั้นพื้นฐาน ซึ่งควร 
ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน 

ที่กล่าวอย่างนี้เพราะว่างานแปลและพิมพ์หนังสืออรรถกถาและฎีกาของพระคันส- 
สาราภิวงศ์นี้ ทำให้หวนระลึกย้อนไปนึกถึงสภาพการพระศาสนาในเมืองไทยของเราเมื่อ ๔๐- 
๕๐ ปีก่อนโน้น เวลานั้นเรามีพระไตรปิฎกบาลีอยู่ฉบับหนึ่งคือฉบับสยามรัฐซึ่งเพิ่งพิมพ์ครบชุด 
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔-๒๔๗๐ (คือ หลังจากรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดฯ ให้พิมพ์เป็นเล่มหนังสือ 
แต่ยังไม่เต็มชุด คือ เพียง ๓๙ เล่ม เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑-๒๔๓๖) พิมพ์ออกมาเพียง ๑, ๐๐๐ ชุด 
แล้วก็ใช้กันมา จนมาถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงมีการพิมพ์เป็นครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๐๐ ชุด ส่วนพระ 
ไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยที่พิมพ์ให้ครบชุดครั้งแรกคือฉบับ ๒๕ พุทธศตวรรษ ซึ่งกว่า 
จะพิมพ์เสร็จก็หลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ หลายปี 

ยิ่งคัมภีร์ในขั้นลัดจากพระไตรปิฎกลงมา แทบไม่ต้องพูดถึงเลย อรรถกถา ฎีกา และ 
คัมภีร์อื่นๆ ที่รู้ลักและมีใช้กันจริงก็เฉพาะที่เป็นแบบเรียนตามหลักสูตร ป.ธ. ๓-๙ อรรถกถา 
นอกจากนั้นมีแต่ที่พิมพ์ไว้ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๖ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ซึ่งแม้จะพิมพ์ด้วย 
กระดาษอย่างดีของเรา แต่เมื่อผ่านเวลามาราวครึ่งศตวรรษก็ผุเปราะใช้ลำบากต้องค่อยๆ พลิก 
อย่างระมัดระวัง นอกจากจะหลุดออกมาเป็นแผ่นๆ แล้ว แด 1 ละแผ่นเวลาลับพลิกถ้าโต้งงอ 
นิดเดียวก็หักหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ 

ยิ่งกว่านั้นแม้แต่อรรถกถาอย่างเดียวก็ยังพิมพ์ไม่ครบ (พิมพ์ปฏิสัมภิทามัคคัฏฐกถา 
เพียงตอนที่หนึ่ง และยังไม่ได้พิมพ์อรรถกถาแห่งเถรคาถา-เถรีคาถา-วิมานวัตถุ-เปตวัตก- 
อปทาน-พุทธวงศ์-จริยาปิฎก) ไม่ต้องพูดถึงคำแปลซึ่งมีอยู่บ้างก็เป็นของเก่าแก่มาก ต้องไปหา 


[๙] 


กังขาวิตรณี 


ในหอสมุดแห่งชาติ 

อย่างไรก็ดี การที่คัมภีร์ซึ่งพิมพ์นานวันแล้วและจำนวนพิมพ์ไม่มาก เวลาล่วงมาถึง 
ครึ่งค่อนศตวรรษยังจำหน่ายแจกจ่ายไม่หมด ก็แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการน้อย คือ มีการ 
ศึกษาค้นคว้ากันน้อยนั่นเอง 

เพราะเหตุที่คัมภีร์ในภาษาบาลีเติมพิมพ์ออกมาไม่ครบ และคำแปลก็หาได้ยาก ผู้ที่ 
ศึกษาค้นคว้าและทำงานด้านตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาจึงยากลำบาก ต้องสูญเลียเรี่ยวแรง 
และเวลามากมาย และต้องแสวงหาพึ่งพาคัมภีร์จากต่างประเทศโดยใช่เหตุทั้งด้านพม่าและยุโรป 

จนกระทั้งถึงช่วง ๒๕ ปีมานี้ จึงมีสำนักวัดบางแห่งและพุทธบริษัทกลุ่มเล็กๆ ซึ่งใฝ่ 
ธรรม ใฝ่ศึกษา ที่โน่นบ้าง ที่นี่บ้าง รวมคัวกันขึ้นหรือตั้งกันขึ้นเองดำเนินการแปลและพิมพ์ 
อรรถกถาเป็นต้น เป็นส่วนของงานเอกชนที่ทำไปตามกำลังของตน แม้'ว่าบางทีก็ทำงานกันแบบ 
ล้มๆ ลุกๆ และไม่ตลอดรอดฝัง แต่ก็เป็นนิมิตดีที่แสดงว่าความตื่นคัวในการศึกษาค้นคว้า 
ภาษาบาลีและพระ ธรรมวินัยได้เกิดขึ้นแล้ว 

เวลาล่วงมาตามลำดับ จนกระทั้งเมื่อสถาบันใหญ่ๆ ทั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยและ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ามาจับงานชำระ-แปล-พิมพ์คัมภีร์ ในเมืองไทยจึงมีพระไตรปิฎก 
และอรรถกถาเป็นต้น ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าจะหาได้สะดวกขึ้น 

แต่กระนั้น คัมภีร์ชั้นฎีกา อนุฎีกา ลงมา ตลอดถึงสัททศาสตร์ทั้งหลาย ส่วนใหญ่ 
ก็ยังไม่ได้แปล และคัมภีร์ที่ยังไม่ได้พิมพ์เป็นอักษรไทยก็ยังมีอีกมาก จึงยังเป็นภาระของ 
สำนักวัดบางแห่ง และกลุ่มพุทธบริษัทต่างๆ ที่ยังต้องทำงานสืบต่อมา 

ในบรรดาสำนักแห่งการศึกษาค้นคว้าทั้งหลาย วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง เป็น 
ศูนย์กลางใหญ่สำคัญ ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า ได้ชูประทีปแห่งการ 
ศึกษาค้นคว้าภาษาบาลีและพระธรรมวินัยต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ได้ผลิตครู อาจารย์ 
ผู้รู้บาลี เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ซึ่งได้ออกไปมีส่วนสำคัญในการลีบทรงพระพุทธศาสนา 

การที่พระคันธสาราภิวงศ์ได้แปลและอธิบายคัมภีร์อภิธัมมาวดารเป็นด้น โดยได้รับ 
ความร่วมศรัทธาจากพุทธบริษัททั้งอุบาสกและอุบาสิกาพากันอุปถัมภ์จัดพิมพ์เผยแพร่เป็น 
เครื่องยืนยันความที่ได้กล่าวแล้ว 


คำอนุโมทนา 


[๔] 


ขอแสดงความชื่นชมอนุโมทนาต่อพระคันธสาราภิวงศ์ ที่ได้บำเพ็ญกิจของพุทธบุตร 
ในการเสริมรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนา และต่อพุทธบริษัททั้งอุบาสกและอุบาสิกาที่ได้ร่วมกัน 
หล่อเลี้ยงรากแก้วนั้น เพื่อให้พระพุทธศาสนามีกำลังแข็งแรงมั่นคงที่จะแผ่ขยายประโยชน์สุข 
แก่พหูชนได้กว้างขวางยั่งยืนนาน 


^ /X 1 ^ 7 ) /V* 



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. บํยุตฺโต) 


๒๓ ตุลาคม ๒๔๔๘ 



โลกตุตย 0 สมธิคจฺฉดิ เยน โมกฺขํ 
รกขา น จตุกิ จ สมา รตนตุตยสฺส 
ตสมา สทา ภขถ ตํ รตนตุตยํ โภ. 

เตลกฏาหคาถา คาถา ถ 


“ความคุ้มครองเช่นกับพระรัตนตรัยซึ่งทำให้โลกสามบรรลุแดนเกษม 
ด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งพระรัตนตรัยนั้น หามีไม , ด้วยเหตุนั้น เชิญ 
ท่านทั้งหลายซ่องเสพพระรัตนตรัยนั้นเบีนนิตย์” 



ป) 










คานา 


คำสอนของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม รวมเรียก 
ชื่อว่า “พระไตรปิฎก” พระวินัยเป็นระเบียบของเหล่าสาวก พระสูตรเป็นบรรทัดฐานเพื่อการ 
ปฏิบ้ติ ส่วนพระอภิธรรมเน้นสภาวธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล พระไตรปิฎกดังกล่าวนี้เป็นคัมภีร์ 
หลักของพุทธศาสนาดุจเดียวกับคัมภีร์ไตรเพทของศาสนาพราหมณ์ คัมภีร์ไบเบิลของศาสนา 
คริสต์ หรือคัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม 

ในคำสอนทั้งสามปิฎกนั้น พระวินัยเป็นชีวิตของพระพุทธศาสนา เมื่อพระวินัยยังดำรง 
อยู่ พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาประพฤติตามพระวินัยแล้วย่อมก่อให้เกิดความเลื่อมใส 
แก่บุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใส และก่อให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งๆ ขึ้นไปแก่บุคคลผู้เลื่อมใสแล้ว ดัง 
พระพุทธองค์ตรัสถึงประโยชน์ของการบัญญ้ติพระวินัยว่า 

อปฺปสนฺนานํ ปสาทาย ปสนฺนานํ ภิยฺโยภาวาย. 0 ’ 

“เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่ 
เลื่อมใสแล้ว” 

ความจริงแล้ว เมื่อชาวพุทธได้พบเห็นคาสนทายาทเป็นผู้สำรวมในพระวินัย มีศีลา- 
จารวัตรงดงาม ย่อมเกิดศรัทธาปสาทะเพื่ออุปถัมภ์คํ้าจุนพระพุทธศาสนา อีกทั้งพวกเขายึดมั่น 
คำสอนของพระพุทธเจ้าตามคำขึ้แนะจากคาสนทายาท เมื่อเป็นเช่นนี้ ประเทศชาติย่อมจะสงบ 
ร่มเย็น ฝ่ายพระภิกษุสามเณรอยู่ในประเทศที่สงบร่มเย็นแล้ว ย่อมสามารถบำเพ็ญประโยชน์ตน 
ประโยชน์พระศาสนา และประโยชน์ประเทศชาติได้โดยสะดวก ตามนัยนี้พระศาสนาย่อมดำรงอยู่ 
ตลอดกาลอันยาวนานเพื่อขึ้นำประโยชน์สุขแก่อนุชนสืบไป 

ในกรณีตรงกันข้าม ถ้าศาสนทายาทผู้ประพฤติพระวินัยลดน้อยลง พระศาสนาก็อ่อน 


๑ 


ว.มหา. ๑/๓๙/๒๖ 



[^] 


กังขาวิตรณี 


กำลังตามลำดับ ชาวพุทธย่อมปราศจากศรัทธาปสาทะในการอุปถัมภ์คํ้าจุน บุคคลที่ยังไม่เลื่อมใส 
ย่อมไม่เลื่อมใส ส่วนบุคคลที่เลื่อมใสอยู่ก่อนอาจหมดความเลื่อมใสที่เคยมี ดังข้อความในพระวินัย- 
ปิฎกว่า 

อปฺปสนฺนานฌฺเจว อปฺปสาทาย ปสนฺนานฌฺจ เอกจจานํ อฌฺถตุตาย. 1๒ 

“กลับจะทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใส คนบางคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะกลาย 
เป็นอื่นไป” 

สถานการณ์เช่นนี้เป็นสัญลักษณ์อันแสดงถึงความเลื่อมของพระศาสนา ทั้งนี้ก็เพราะ 
คาสนทายาทไม่รักษาพระวินัยนั้นเอง 

ในพระวินัยปิฎก เวรัญชกัณฑ์ ๓ พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ท่านพระสารีบุตรว่า ศาสนา 
ของพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระวิปัสสี พระสิขี และพระเวสสภู ดำรงอยู่เพียงชั่วอายุของ 
พระสาวกที่พบเห็นพระพุทธเจ้าเหล่านั้น เมื่อพระสาวกปรินิพพานไปหมด ศาสนาก็อันตรธานไป 
เพราะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมิได้บัญญติพระวินัยเพื่อก่อให้เกิดคาสนทายาทผู้ทำหน้าที่ธำรงรักษ์ 
ศาสนาต่อไป แต่ศาสนาของพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระกกุลันธะ พระโกณาคมน์ และ 
พระกัสสปะ ดำรงอยู่นาน เพราะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร ทรงบัญญ้ติ 
สิกขาบท ทรงแสดงปาติโมกข์ เมื่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว สาวกใน 
ภายหลังได้สืบทอดศาสนาตลอดกาลอันยาวนาน 

ลำดับนั้น ท่านพระสารีบุตรประสงค์จะให้ศาสนาดำรงอยู่นาน จึงกราบทูลพระพุทธเจ้า 
เพื่อให้บัญญติสิกขาบท แต่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสม โดยเล็งเห็นว่า 
เมื่อภิกษุสงฆ์มีจำนวนมาก มีลาภมาก มีภิกษุผู้สดับตรับฟังมาก โทษจึงจะเกิดขึ้น เมื่อนั้น จึง 
เป็นเวลาเหมาะสมเพื่อบัญญติพระวินัย ถ้าหากพระพุทธองค์ทรงบัญญติสิกขาบทก่อนที่โทษจะ 
ปรากฏ ก็จะเปรียบได้กับหมอผู้ไม่ฉลาดที่ทำการผ่าตัดฟิก่อนจะเกิดขึ้น ย่อมถูกตำหนิจากผู้ป่วย 
แด 1 หมอที่ฉลาดผ่าตัดฟิที่สุกงอมแล้ว ย่อมได้รับสดุดีจากผู้ป่วย 


๒ วิ.มหา. ๑/๓๙/๒๕ 

๓ ว.มหา. ๑/๑๘/๙ 



คำนำ 


[๙] 


หลังที่จากพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ภายใน ๒๐ พรรษาแรกที่ 
เรียกว่า ปฐมสมโพธิกาล พระองค์ไม่ได้ทรงบัญญ่ติสิกขาบทอันเป็นโทษใหญ่คือปาราชิกและ 
สังฆาทิเสส เพราะกุลบุตรที่บวชในเวลานั้นเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้า จึงไม่ทำความผิดที่มีโทษหนัก 
ต่อมาภายหลังปฐมสมโพธิกาล จึงปรากฏกุลบุตรผู้ทำความผิดอันใหญ่หลวง ดังเช่นพระสุทิน 
เสพเมถุนในภรรยาเก่า พระธนิยะลักทรัพย์ด้วยการสั่งให้ดัดต้นไม้ และพระอุทาอีสัมผัสร่างกาย 
สตรี ในเวลานั้นพระพุทธองค์จึงทรงตำหนิการกระทำเหล่านั้น แล้วบัญญ่ติสิกขาบทเพื่อไม่ให้ 
ล่วงละเมิดโทษดังกล่าวว่า ภิกษุไม่ควรทำสิ่งเหล่านั้น รูปใดทำต้องอาบติคือโทษตามพระวินัย 

พระวินัยนี้เป็นชีวิตของศาสนา เมื่อคาสนทายาทคือพระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียน 
พระวินัยแล้วปฏิบติตาม ย่อมจะมีศาสนทายาทที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ แต่ 
ล้าคาสนทายาทไม่ศึกษาเล่าเรียนพระวินัยอย่างถูกต้อง ย่อมไม่อาจเข้าใจหลักวินัย หรือแม้จะ 
เข้า ใจ พระ วินัย ดี แต่ไม่ ประพฤติ ปฏิบติตาม ก็จะทำให้คาสนทายาทขาดสูญเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ศาสนาพุทธก็จะเลื่อมสูญไปตามกาลเวลา เพราะขาดคาสนทายาทผู้สืบทอดศาสนานั้นเอง ดัง 
ข้อความที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวกับท่านพระมหากัสสปะในคราวปฐมสังคายนาว่า 

ภนฺเต มหากสฺสป รินโย นาม พุทฺธสาสนสฺส อายุ. รินเย เต สาสนํ ต 0 โหติ. ตสฺมา 
ปจึมํ รินยํ สงคายาม. ๔ 

“ท่านพระมหากัสสปะผู้เจริญ ชื่อว่าพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนา เมื่อพระวินัย 
ตั้งมั่นแล้ว ศาสนาชื่อว่าตั้งมั่น ดังนั้น พวกเราจะดังคายนาพระวินัยก่อน” 

พระวินัยที่สำคัญของภิกษุและภิกษุณีปรากฏในคัมภีร์ปาติโมกข์ คัมภีร์นี้มีอรรถกถาที่ 
อธิบายความโดยละเอียด ชื่อว่า กังขาวิตรณี แปลว่า “คัมภีร์ช่วยให้ข้ามพ้นความสงสัย” มีชื่อ 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มาติกัฏฐกถา แปลว่า “อรรถกถาของมาติกา” ความจริงแล้ว พระวินัยปิฎก 
มหาวิภังค์ จำแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑. มาติกา หัวข้อคือสิกขาบท (ปาติโมกข์) 

๒. ปทภาชนีย้ คำอธิบายบท 


๔ 


ว.มหา.อ. ๑/๑๓ 



[๑๐] 


กังขาวิตรณี 


คัมภีร์กังขาวิตรณีนั้นมุ่งอธิบายเฉพาะมาติกา โดยสรุปความจากปทภาชนีย์ที่เป็น 
คำอธิบายโดยตรงของพระพุทธองค์มาไว้ในคัมภีร์นี้ อีกทั้งยังได้นำคำอธิบายมาจากอรรถกถา 
พระวินัยชื่อว่า สมันตปาสาทิกา มากล่าวไว้โดยย่อ เพราะท่านผู้รจนาคัมภีร์นี้ คือ พระพุทธ- 
โฆสาจารย์ ได้ประพันธ์คัมภีร์สมันตปาสาทิกาแล้ว ต่อมาจึงแต่งคัมภีร์กังขาวิดรณีเพื่ออธิบาย 
เฉพาะปาติโมกข์ ดังนั้น คัมภีร์นี้จึงเป็นตำราที่โบราณาจารย์ยกย่องและถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพม่าได้บรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษาของรัฐบาลพม่า 
และสมาคมเอกชนพม่ามานานหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบัน ในเมืองไทยก็เคยใช้เป็นหลักสูตรแปล 
มคธเป็นไทยในการเรียนการสอนพระปริย้ติธรรมชั้น ป.ธ. ๖ (เปรียญธรรม ๖ ประโยค) ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๔๘๕ และมหาเถรสมาคมได้ประกาศยกเลิกเสียเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

ในประเทศพม่ามีคำพังเพยว่า 

“ภิกษุผู้หวังจะฉลาดในพระวินัย ต้องจับนกพิราบ ๓ ตัวตัวใดตัวหนึ่ง” 

ในภาษาพม่าคำว่า ขา แปลว่า “นกพิราบ” หมายถึง คัมภีร์ที่ว่าด้วยพระวินัย ๓ คัมภีร์ 
ที่มีคำว่า ขา ประกอบร่วม คือ กังขาวิดรณี ขุททสิกขา และมูลสิกขา คัมภีร์แรกเป็นคำสรุป 
ความจากสมันตปาสาทิกา ส่วนสองคัมภีร์หลังแต่งเป็นคาถา โดยขุททสิกขามีคาถา ๔๗๖ บท 
ส่วนมูลสิกขามีคาถา ๑๑๖ บท 

คัมภีร์กังขาวิดรณีมีคำอธิบายเป็นภาษาบาลี ๔ ฉบับ คือ 

๑. กังขา ริ ตรณีปุราณฎีกา แต่งที่ประเทศลังกา สมัยอนุราธปุระ ไม่ปรากฏนามผู้ 
แต่งและคักราชที่แต่ง พระเถระชาวพม่าแต่โบราณสันนิษฐานว่า ท่านผู้แต่งเป็นศิษย์ของพระ 
วชิรพุทธิผู้แต่งฎีกาพระวินัยชื่อวชิรพุทธิและคัมภีร์นยาสะ (มุขมัตตทีปนิ) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในราว 
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ เพราะท่านผู้แต่งประกอบใช้คำสั้นๆ คล้ายคลึงกับคัมภีร์วชิรพุทธิ อีกทั้งยัง 
อ้างถึงคัมภีร์วชิรพุทธิเป็นหลัก จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์มหาจุฬาฯ มี ๑๒๖ หน้า 

๒. กังขา ริ ตรณี อภิ นวฎี กา มีชื่อเฉพาะว่า วินยัตถมัญชูสา แปลว่า “หีบบรรจุ 
เนื้อความของพระวินัย” ท่านพระพุทธนาคะแห่งสำนักมหาวิหารแต่งที่ประเทศลังกาในสมัย 
อนุราธปุระ ในรัชสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ตามคำอาราธนาของ 
พระสุเมธะ ท่านผู้แต่งเป็นศิษย์ของท่านพระสารีบุตรผู้แต่งฎีกาพระวินัยชื่อสารัตถทีปนี ฎีกาฉบับ 


คำนำ 


[๑๑] 


นี้อธิบายความในกังขาวิตรณีโดยละเอียด ใช้ภาษาสละสลวยเข้าใจง่ายกว่าฉบับฎีกาเก่า จัดพิมพ์ 
โดยโรงพิมพ์มหาจุฬาฯ มี ๓๙๐ หน้า 

๓. กังขาโยชนามหาฎีกา ท่านผู้แต่งเป็นพระเถระชาวพม่าชื่อว่า พระปัญญาสีหะ 
ชาวพม่าเรียกว่า ดีดเซ่งสยาดอ (พระอาจารย์ดีดเซ่ง) ท่านได้รับสมณคักดิ้ที่ “พระปัญญาสีห¬ 
ลาสนาลังการมหาธัมมราชาธิราชคุรุ” พำนักอยู่ที่วัดมหาเขมิการาม ทางทิศตะวันตกของเมือง 
มันดเลย้ คัมภีร์นี้ได้รับการจัดพิมพ์เพียงภิกขุปาติโมกข์เท่านั้น แต่ไม่พบนิคมนคาถา เข้าใจว่า 
ท่านผู้แต่งคงจะแต่งจบถึงภิกขุนีปาติโมกข์ แต่ไม่ได้รับการจัดพิมพ์ไว้จนครบ ทำให้ไม่ทราบ 
เวลาแต่ง ชาวพม่ากล่าวกันว่า ท่านผู้แต่งเป็นศิษย์ของพระสัทธัมมนันทิผู้รจนากังขาวิดรณีคัณฐิ 
ใน พ.ศ. ๒๓๑๕ จึงปริวรรตคำอธิบายส่วนใหญ่ที่กล่าวไว้ในกังขาวิดรณีคัณฐิเป็นภาษาบาลีไว้ใน 
ที่นี้ คัมภีร์นี้ได้รับการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์สุธัมมวดี จังหวัดย่างกุ้ง พ.ศ. ๒๔๔๙ มี ๔ เล่ม 
เล่ม ๑ มี ๓๙๐ หน้า เล่ม ๒ มี ๓๓๔ หน้า เล่ม ๓ มี ๔๐๓ หน้า เล่ม ๔ มี ๔๐๓ หน้า 

๔. กังขา โย ชนา ท่านผู้แต่งเป็นพระเถระชาวพม่าชื่อพระธรรมสามิ ชาวพม่า 
เรียกว่า แล ปอ ส ยาด อ (พระอาจารย์แลป่อ) ท่านเกิดที่หมู่บ้านโมตอก จังหวัดสะไกย แต่งตาม 
คำอาราธนาของจองตอยาสยาดอ วัดจองตอยา ผู้ได้รับสมณคักดึ๋ที่ “สาสนาลังการ ลัทธิ;มมา- 
ภิวังสกวิธช มหาธัมมราชาธิราชคุรุ” ท่านผู้แต่งเป็นศิษย์ของท่านพระปัญญาสามิสิริ เจ้าอาวาส 
วัดมยะต่อง เมืองมันดเลย้ คัมภีร์นี้เป็นตำราย่อความมาจากกังขาโยชนามหาฎีกา แด 1 อธิบาย 
ความเพิ่มเติมตามความรู้ของท่านผู้แต่งที่เรียนรู้จากพระเถระผู้ปรากฏชื่อเลียงเลื่องลือในพม่า 
๓ รูป คอ 

๔.๑ งวยต่องสยาดอ เมืองมันดเลย้ 

๔.๒ มหาวิสุทธารามสยาดอแห่งวัดมหาวิสุทธาราม เมืองมันดเลย้ 

๔.๓ สันจองสยาดอ วัดสุวัณณหงสาราม เมืองยองโดง 

ท่านผู้แต่งได้อธิบายภิกขุปาติโมกข์เท่านั้น และแต่งจบในวันขึ้น ๑๑ คา เดือน ๓ 
พ.ศ. ๒๔๖๓ คัมภีร์นี้ได้รับการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์กวิเมยียดมัน จังหวัดย่างกุ้ง ในเดือน ๘ 
พ.ศ. ๒๔๖๕ หลังจากนั้น ได้รับการตรวจชำระอีกครั้งหนึ่งโดยพระกุมาระ อดีตเจ้าอาวาสวัด 
หม่อบีธุรันธราราม เมืองหม่อบี และจัดพิมพ์โดยคณะคุ้มครองเผยแพร่วรรณกรรมพุทธ ใน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ มี ๔๖๖ หน้า 


[๑๒] 


กังขาวิตรณี 


คัมภีร์แปลและอธิบายปาติโมกข์เป็นภาษาพม่า ซึ่งใช้อ้างอิงในหนังสือแปลและอธิบาย 
เล่มนี้ มี ๕ ฉบับ คือ 

๑. ปาติโมกข์นิสสัย พระชัมพุทีปธชะ (พ.ศ. ๒๓๓๐-๒๓๘๕) อดีตเจ้าอาวาส 

วัดมหาอองมเยโบงจัน เมืองอมรปุระ เป็นผู้รจนา ชาวพม่าเรียกว่า ยองกันสยาดอ (พระ 
อาจารย์ยองกัน) ท่านได้สมณคักดิ้ที่ “จักกินทาภิสิริ ปวราลังการ ลัทธิ3มมปาล กวิธช มหา- 
ธัมมราชาธิราชคุรุ” ท่านผู้แต่งได้แปลยกศัพท์ภิกขุปาติโมกข์และภิกขุนีปาติโมกข์ไว้ และเพิ่ม 
คำอธิบายโดยย่อในที่บางแห่ง จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์หังสาวดีปิฏกัต พ.ศ. ๒๔๕๐ มี ๒๑๒ หน้า 

๒. ปาติโมกขวินิจฉัย พระปันตะนอสยาดอ (พระอาจารย์ปันตะนอ) แห่งเมือง 

ปันตะนอ รจนาจบในวันขึ้น ๘ คา เดือน ๘ พ.ศ. ๒๔๔๑ ท่านผู้แต่งเป็นศิษย์ชองพระชาครา- 
ภิวงศ์ผู้สถาปนานิกายชเวจิน (นิกายร่อนทอง) แห่งพม่า หนังสือเล่มนี้แปลยกศัพท์และอธิบาย 
ปาติโมกข์โดยละเอียด จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ปยีจีมัณไฑปิฏกัด ย่างกุ้ง พ.ศ. ๒๔๘๘ มี ๗๖๔ หน้า 

๓. ปาติโมกข์ภาสาฎีกา พระชนกาภิวงศ์ ชาวพม่าเรียกว่า ตองมะโยะสยาดอ 
(พระอาจารย์เมืองตองมะโยะ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาคันธาราม เมืองอมรปุระ รจนาไว้ใน พ.ศ. 
๒๔๘๑ คัมภีร์เล่มนี้แปลยกศัพท์ปาติโมกข์ และอธิบายหลักวินัยพร้อมทั้งหลักไวยากรณ์ไว้โดย 
ละเอียด ฉบับล่าสุดจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์นิวบามา เมืองอมรปุระ พ.ศ. ๒๕๔๕ มี ๔๙๙ หน้า 

๔. ปา ติ โมกขเม ทินี พระอาฬาระ อัครมหาบัณฑิต ชาวพม่าเรียกชื่อว่า 

เมท่นีสยาดอ (พระอาจารย์เมท่นี) อดีตเจ้าอาวาสวัดเมท่นี เมืองย่างกุ้ง หนังสือเล่มนี้แปลและ 
อธิบายปาติโมกข์โดยละเอียด ทั้งในแง 1 มุมทางไวยากรณ์และพระวินัย ฉบับส่าสุดจัดพิมพ์โดย 
โรงพิมพ์กรมการศาสนา ย่างกุ้ง พ.ศ. ๒๕๒๑ มี ๖๐๐ หน้า 

๕. สิกขาบท ๒๒๗ ของพระภิกษุ กรมการศาสนาชองพม่าจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็น 
ฉบับมาตรฐานในการศึกษาพระวินัย แต่งโดยกองวิชาการของกรมการศาสนา ซึ่งประกอบด้วย 
ฆราวาสผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลี ๑๐ ท่าน คัมภีร์นี้แปลและอธิบายปาติโมกข์โดยละเอียด โดยเน้น 
พระวินัยเป็นหลัก ไม่เน้นหลักภาษาเหมือนตำราเล่มอื่น แต่เนื่องด้วยเป็นตำราที่เขียนภายหลัง 
และเขียนเป็นคณะ จึงมีคำอธิบายกระจ่างชัดเจนและทันสมัยกว่าตำราเล่มอื่น จัดพิมพ์โดย 
กรมการศาสนาใน พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๕๐๗ หน้า 


คำนำ 


[๑๓] 


นอกจากคัมภีร์อธิบายแปลและอธิบายปาติโมกข์เป็นภาษาพม่าข้างต้นแล้ว ยังมีคัมภีร์ 
อธิบายปาติโมกข์เป็นภาษาบาลี ชื่อว่า ปาติโมกขปทัตถอนุวัณณนา รจนาโดยพระวิจิตตะ ณ 
ประเทศพม่าใน พ.ศ. ๒๓๓๕ ชาวพม่าเรียกว่า สะลินสยาดอ (พระอาจารย์จังหวัดสะลิน) ท่าน 
ได้รับสมณคักติ 6 ที่ “พระวิจิตตาลังการมหาราชคุรุ” ในคำลงท้ายคัมภีร์กล่าวว่าท่านพำนักอยู่ใน 
จังหวัดสะสิน แต่มิได้ระบุวัดไว้ คัมภีร์เล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่โดยโรงพิมพ์ปยืจีมัณไฑ- 
ปิฏกัต จังหวัดย่างกุ้ง พ.ศ. ๒๔๗๒ มี ๓๐๙ หน้า 

คัมภีร์ปาติโมกขปทัตกอนุวัณณนานี้มุ่งอธิบายปาติโมกข์โดยตรง จึงกล่าวอธิบายหลัก 
ภาษาและพระวินัยไว้ ชาวพม่ากล่าวกันว่า ท่านผู้แต่งเป็นศิษย์ของพระสัทธัมมนันที ผู้รจนา 
กังขาวิดรณีคัณฐิใน พ.ศ. ๒๓๑๕ จึงปริวรรตคำอธิบายบางอย่างมาจากกังขาวิตรณีคัณเมานำ 
เสนอในคัมภีร์ของตน เหมือนกับคัมภีร์กังขาโยชนามหาฎีกาที่ท่านผู้แต่งเป็นศิษย์ของพระ 
สัทธัมมนันทีเช่นกัน ข้อนี้คล้ายกับคัมภีร์ฎีกาใหม่ของลีลักขันธวรรคซึ่งแต่งโดยพระญาณาภิวงศ์ 
ธรรมเสนาบดี ใน พ.ศ. ๒๓๔๕ โดยท่านเป็นศิษย์ของท่านผู้แต่งลีลักขันธวรรคคัณฐิ จึงปริวรรต 
คำอธิบายจากลีลักขันธวรรคคัณฐิมาเป็นภาษาบาลีไว้ในคัมภีร์ของตน 

คัมภีร์แปลและอธิบายกังขาวิดรณีเป็นภาษาพม่า ซึ่งใช้อ้างอิงในหนังสือแปลและ 
อธิบายเล่มนี้ มี ๕ ฉบับ คือ 

๑. กังขาริตรณีภาสาฎีกา พระชนกาภิวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาคันธาราม เมือง 
อมรปุระ รจนาไว้ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ คัมภีร์นี้แปลยกศัพท์กังขาวิดรณี และอธิบายหลักวินัยพร้อม 
ทั้งหลักไวยากรณ์ไว้โดยละเอียด ฉบับล่าสุดจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์นิวบามา เมืองอมรปุระ เล่ม ๑ 
มี ๔๖๙ หน้า เล่ม ๒ มี ๔๑๕ หน้า 

๒. กังขาริตรณีคัณฐิ พระสัทธัมมนันทีแห่งวัดในหมู่บ้านชองกอกแห่งเมือง 

ปะคัน ซึ่งอำมาตย์ราชตะจันของพระเจ้ามินดงสร้างถวาย เป็นผู้รจนาในวันขึ้น ๕ คา เดือน ๓ 
พ.ศ. ๒๓๑๕ คัมภีร์นี้อธิบายกังขาวิดรณีเฉพาะภิกขุปาติโมกข์ โดยแปลและอธิบายเฉพาะศัพท์ 
ยากตามลักษณะของคัมภีร์คัณฐิ อีกทั้งอธิบายวิธีลังวัณณนา วิธีปทานุลัมพันธ์ และวิธีวากยานุ- 
สัมพันธ์ตามหลักสูตรธรรมาจริยะในปัจจุบัน จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์สุธัมมวดี เมืองย่างกุ้ง ไม่ 
ปรากฏปีที่พิมพ์ มี ๔๑๑ หน้า คัมภีร์นี้แม้จะแต่งมา ๒๔๑ ปีแล้ว ก็เป็นหลักฐานยืนยันการ 


[๑®ป 


กังขาวิตรณี 


ศึกษาของประเทศพม่าในสมัยก่อนว่ามีการเรียนการสอนที่ละเอียดพิสดาร จนกระทั่งสามารถ 
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

๓. กังขาวิตรณีนิสลัย พระโชตยันตะรจนาใน พ.ศ. ๒๒๙๒ ท่านพำนักอยู่ใน 

วัดแห่งหนึ่ง ณ หมู่บ้านปอก เมืองกูคัน คัมภีร์นี้แปลยกศัพท์กังขาวิดรณี และอธิบายเฉพาะ 
ข้อความที่สำคัญเข้าใจยาก โดยนำมาจากกังขาวิดรณีฎีกาและฎีกาฉบับอื่นๆ จัดพิมพ์ขึ้นโดย 
โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฏกัต เมืองย่างกุ้ง ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ มี ๗๑๐ หน้า 

๔. ถามตอบกังขา ฯ พระวิมละ อัครมหาบัณฑิต อภิธชมหารัฏฐคุรุ อดีตเจ้า 

อาวาสวัดสุวัณณหังสาราม เมืองยองโดง ชาวพม่าเรียกว่า ชเวหันตาสยาดอ (พระอาจารย์วัด 
ชเวหันตา) แต่งจบในวันแรม ๖ คา เดือน ๖ พ.ศ. ๒๔๘๖ หนังลือเล่มนี้อธิบายกังขาวิดรณีใน 
ลักษณะของการถามตอบ และแทรกคำอธิบายเป็นเชิงอรรถไว้บ้าง จัดเป็นตำราที่อ่านง่ายและ 
นิยมใช้ในการสอบของสนามสอบเอกชน ๒ แห่ง ดือ สมาคมเจติยังคณะแห่งเมืองย่างกุ้ง และ 
สมาคมลักยสืหะแห่งเมืองมันดเลย์ จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์คันธมา เมืองย่างกุ้ง พ.ศ. ๒๕๑๖ 
เล่ม ๑ มี ๒๘๐ หน้า เล่ม ๒ มี ๖๑๕ หน้า 

๕. คู่ มือสอนกังขาฯ พระนารทาภิวงศ์ อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัด 

ทักขิณาราม เมืองมันดเลย้ รจนาไว้ในขณะสอนกังขาวิดรณี เฉพาะภิกขุปาติโมกข์ ต่อมาเมื่อ 
ห่านมรณภาพแล้ว ศิษย์ของห่านชื่อพระสุมนะ อัครมหาบัณฑิต ได้นำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ เล่ม 
๑ จัดพิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ มี ๗๕๒ หน้า เล่ม ๒ จัดพิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ มี ๘๗๒ หน้า 
หนังสือเล่มนี้อธิบายขยายความกังขาวิดรณีได้ละเอียดที่สุด ตามคำอธิบายในฎีกาเก่า ฎีกาใหม่ 
มีการแยกรากศัพท์ ตั้งรูปวิเคราะห์ แสดงวิธีลังวัณณนา วิธีจำแนกประโยค วิธีปทานุสัมพันธ์ 
และวิธีวากยานุสัมพันธ์ เป็นต้น จึงเป็นตำราที่ทรงคุณค่าและเป็นหลักอาศัยของกังขาวิดรณี 
ฉบับแปลและอธิบายของผู้แปลในครั้งนี้ 

เมื่อผู้แปลจะดำเนินการแปลกังขาวิดรณีใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ทำการสืบค้นว่ามีฉบับ 
แปลอื่นหรือไม่ แต่ไม่พบว่ามีฉบับแปลไทยที่จัดพิมพ์เผยแพร่อยู่ก่อน จึงดำเนินการแปลโดย 
อาศัยคัมภีร์นิสสัยของพม่า และอธิบายความโดยอาศัยคัมภีร์อธิบายภาษาบาลี ดือ ฎีกาเก่า 
ฎีกาใหม่ และโยชนา พร้อมทั้งตำราพม่าที่นำเสนอไว้ข้างต้น อีกทั้งได้เพิ่มเติมคำอธิบายทั้งหลัก 
ภาษาฝ่ายบาลีและสันสกฤต ตามที่ได้ศึกษาจากหลวงพ่อธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต 


คำนำ 


[๑๔] 


อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ และครูบาอาจารย์แห่งวัดวิสุทธาราม พาราณสี เมืองแปร และวัด 
วิสุทธาราม ชเวโภงวุน เมืองมันดเลย้ 

คำอธิบายในหนังสือเล่มนี้ เป็นข้อความที่เขียนตามหลักสูตรธรรมาจริยะของพม่า จึง 
อาจมีกฎไวยากรณ์บางอย่างไม่เป็นที่คุ้นเคยของนักศึกษาบาลีชาวไทย เช่น วิธีอธิบายความที่ 
เรียกว่า ดังวัณณนา วิธีจำแนกประโยค และวากยานุสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ผู้แปลหวังว่าท่าน 
ผู้อ่านจะค่อยๆ ทำความเข้าใจกฎต่างๆ เหล่านั้นแล้วนำไปประกอบใช้ในวรรณกรรมบาลีอื่นๆ 
ได้อีกด้วย เพราะกฎดังกล่าวเป็นวิธีอธิบายความของพระอรรถกถาจารย้และพระฎีกาจารย้ที่ 
ลีบทอดกันมานับพันปี 

หลักการศึกษาคัมภีร์อรรถกถาและฎีกานั้น ประกอบด้วยหัวใจสำคัญ ๖ ประเด็น คือ 
๑. คำแปล : คำแปลยกศัพท์และแปลโดยอรรถ 
๒. สัมพันธ์ : สัมพันธ์ระหว่างบทในประโยค 

๓. วิธีแยกรากศัพท์และตั้งรูปวิเคราะห์ : การแยกรากศัพท์ของทุกศัพท์ที่พบใน 
ประโยค และตั้งรูปวิเคราะห์ตามสมควร 

๔. วิธีอธิบายความ : หลักอธิบายความที่เรียกว่า สังวรรณนา 
๕. วิธีจำแนกประโยค : ความต่างกันระหว่างประโยคหลังกับประโยคหน้า 
๖. วากยานุสัมพันธ์ : การเชื่อมโยงข้อความระหว่างประโยคหลังกับประโยคหน้า 
วิธีนี้ยังรวมถึงปทานุสัมพันธ์ คือ การเชื่อมโยงข้อความระหว่างคำในพากย์ 

ล้าผู้ศึกษาเข้าใจหลักทั้ง ๖ ข้อเหล่านี้ ก็จะเข้าใจคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา 
อย่างชัดเจน ล่งผลให้ดีความได้ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาควรมีพื้นฐานทาง 
ภาษาพอสมควรเลียก่อน จึงจะศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่อไป 

โบราณาจารย้ได้กำหนดวิชาพื้นฐานของพระไตรปิฎกไว้ ๔ อย่าง คือ 
๑. ไวยากรณ์ วิชาภาษาว่าด้วยรูปคำและระเบียบในการประกอบรูป 

คำให้เป็นประโยค นิยมเรียนปทรูปสิทธิปกรณ์เป็นหลัก ใช้เวลาเรียนราว ๒ ปี โดยเฉลี่ยต้อง 
เรียน ๒ รอบจึงจะเข้าใจชัดเจน 


[๑๖] 


กังขาวิตรณี 


๒. นิฆัณฑุ หรือโกศะ วิชาว่าด้วยนามศัพท์ (นาม) และเพศทางไวยากรณ์ 

ประจำศัพท์ (สิง ค) นิยมท่องจำคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาเป็นหลัก ใช้เวลาท่องจำราว ๒ ปี 

๓. ฉันทศาสตร์ วิชาว่าด้วยการวางครุหรือลหุในกวีนิพนธ์ นิยมเรียน 

วุตโตทยปกรณ์เป็นหลัก ใช้เวลาเรียนราว ๓ เดือนหลังเรียนปทรูปสิทธิปกรณ์จบแล้วหนึ่งรอบ 
๔. อลังการศาสตร์ วิชาว่าด้วยรสคำและรสความเพื่อประดับคำให้ไพเราะ 

สละสลวย เหมาะเจาะด้วยเลียงและความหมาย นิยมเรียนคัมภีร์สุโพธาลังการเป็นหลัก ใช้เวลา 
เรียนราว ๖ เดือนหลังเรียนรุตโตทยปกรณ์จบแล้ว 

คัมภีร์ทั้ง ๔ เหล่านี้มีอุปการะเกื้อกูลต่อการศึกษาพระไตรปิฎกเป็นอย่างมาก เปรียบ 
ได้กับเวทางคศาสตร์ ดือ วิชาประกอบการศึกษาพระเวท ๖ อย่างมีไวยากรณ์เป็นต้น ซึ่งเกื้อกูล 
ต่อการศึกษาพระเวทในฝ่ายพราหมณ์เช่นกัน หลวงพ่อวัดท่ามะโอได้กล่าวเปรียบว่า 

“พระไตรปิฎกนั้นลุ่มลึกด้วยอรรถและพยัญชนะ เหมือนป่าใหญ่ที่อันตรายมีสัตว์ร้าย 
รอบด้าน บุคคลผู้เข้าไปสู่ป่าใหญ่ดือพระไตรปิฎกต้องเพียบพร้อมด้วยอาวุธป้องกันตัวดือคัมภีร์ 
ทั้ง ๔ เหล่านี้ จึงจะสามารถเดินผ่านป่าใหญ่โดยสวัสติภาพได้” 

แม้คัมภีร์สุโพธาลังการก็แสดงถึงความสำคัญของคัมภีร์เหล่านี้ว่า 

โย สทฺทสตฺถกุลโล กุสโล นิฆณฺทุ¬ 
นนฺโทอลง.กดิสุ นิจจกตาภิโยโค 
โสยํ กวิตฺตวิกโลปิ กวีสุ สงขย- 
โมคยฺห วิ นฺทดิ หิ กิตฺ ติ’มมนฺทรูป๋ . ๕ 

“ชนผู้ฉลาดในคัมภีร์ไวยากรณ์ ฉลาด'ในนิฆ'ณ 1 ฑุศาสตร์ ฉันทศาสตร์ 

และอลังการศาสตร์ กระทำความเพียรเป็นนิจศีล แม้เขาจะบกพร่องจาก 

ความเป็นกวี ก็หยั่งลงสู่ความนับในหมู่กวี ย่อมจะประสบเกียรติคุณหา 

น้อยไม่” 

โบราณาจารย์ชาวพม่าได้กล่าวคาถาว่า 


๕ 


สุโพธา. คาถา ๑๖๓ 



คำนำ 


[๑๗] 


อเวยฺยากรโณ ตฺวนฺโธ พธิโร โกสวชฺชิโต 

สาหิจฺจรหิโต ปงค มูโค ฉนฺทวิวชฺชิโต. 

“ผู้ไม่รู้ไวยากรณ์ เหมือนคนบอด ผู้เว้นจากคัมภีร์โกศะ เหมือนคน 

หนวก ผู้เว้นจากอลังการศาสตร์ เหมือนคนง่อยเปลี้ย ส่วนผู้เว้นจากฉันท- 

ศาสตร์ เหมือนคนใบ้” 

ผู้ที่ต้องการศึกษาสี่คัมภีร์ดังกล่าวให้แตกฉานต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๕ ปี จึงจะประสบ 
ความสำเร็จขั้นพื้นฐานอย่างบริบูรณ์ หัวใจสำคัญที่หลวงพ่อใช้สอนลูกศิษย์เสมอๆ มี ๓ ข้อ คือ 

๑. อย่าตีกรอบความรู้ด้วยการสอบ 

นักเรียนที่มุ่งจะเรียนเพื่อให้สอบได้ มักตีกรอบตัวเองว่ารู้เพียงใดจึงจะสอบได้ แต่ผู้ที่ 
ต้องการความแตกฉานจริงๆ ต้องสนใจเรียนรู้กฎทุกอย่างที่ครูสอนเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจน 
ไม่ใช่เรียนรู้เพียงเพื่อให้สอบผ่านเท่านั้น (ตามปกติแล้ว หลวงพ่อจะไม่สนับสนุนการสอบบาลี 
สนามหลวงไทย แต่ถ้านักเรียนประสงค์จะสอบ ท่านก็ไม่ห้าม เพียงแต่แนะนำให้เรียนไวยากรณ์ 
จนเก่งแล้วจึงสอบ นักเรียนก็จะไม่ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบมากนัก เพราะเข้าใจหลักภาษา 
ดีอยู่แล้ว จะทำให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น) 

๒. รู้จักพัฒนาองค์ความรู้ 

นักเรียนต้องนำความเข้าใจที่ได้รับจากครูสอนไปต่อยอดด้วยการอ่านเนื้อหาเรื่องนั้นๆ 
จากคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่รับจากครูสอนเท่านั้น ตามสุภาษิตพม่ากล่าวว่า “บอกคืบรู้ศอก บอก 
ศอกรู้วา” และสอดคล้องกับถ้อยคำของโบราณาจารย้ว่า 

อาจริยา ปาทมาทตฺเต ปาท 0 สิสฺโส สชานนา 

ปาท 0 สพฺรหฺมจารีหิ ปาท 0 กาสฤกเมน จ. 

“ศิษย์ย่อมเรียนรู้ศิลปะส่วนหนึ่งจากครู ส่วนหนึ่งด้วยความเข้าใจของ 

ตน ส่วนหนึ่งจากเพื่อนร่วมขั้น และส่วนหนึ่งตามกาลเวลา (ประสบการณ์)” 

๓. นำไปใช้จริงให้ได้ 

นักเรียนต้องรู้จักสังเกตคำศัพท์และหลักภาษาที่เกี่ยวข้องในเวลาที่อ่านตำราบาลีจริง 


[๑(^'] 


กังขาวิตรณี 


เช่น อรรถกถาธรรมบท โดยนำกฎไวยากรณ์ทุกอย่างที่เรียนรู้จากคัมภีร์มาใช้จริงให้ได้ จึงจะนับ 
ว่าแตกฉานอย่างแท้จริง เพราะถ้าเรียนไวยากรณ์แล้วนำไปใช้จริงไม่ได้ ก็จะเสียเวลาเปล่าๆ 

คัมภีร์อ้างอิงที่เป็นพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาในหนังสือแปลและอธิบายเล่มนี้ 
ใช้ฉบับมหาจุฬาฯ ทั้งหมด (พระไตรปิฎก ะะะ เล่ม/ข้อ/หน้า, อรรถกถาและฎีกา ะะะ เล่ม/หน้า) 
ส่วนไวยากรณ์สันสกฤตคือ ปาณินิ กาศิกา และมหาภาษยะ อ้าง อัธยายะ/ปาทะ/สูตร คัมภีร์ 
กาตันตระเป็นต้นอ้าง ปริจเฉท/สูตร อนึ่ง อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในหนังสือเล่มนี้ใช้ตามสัญลักษณ์ 
อักษรย่อ ฉบับล่าสุด ซึ่งบัญฌูติ'ไว้'ในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหา- 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหลัก 

ผู้แปลขออนุโมทนาขอบคุณ คุณอุดมพร สิรสุทธิ ผู้ช่วยตรวจแก้คำผิดทั้งหมด พร้อม 
ทั้งจัดทำดรรชนีในหนังสือเล่มนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณกุศลเจตนาของคณะทำงานที่ช่วยตรวจแก้ 
คำผิดและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ คือ 


- พระมหาพิเชฏ! กนฺตสืโล (ป.ธ. ๙) 

- รศ.เวทย์ บรรณกรกุล (ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.ม.) 


ขออนุโมทนากุศลจิตท่านเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์การจัดสร้างต้นฉบับไว้เป็นสมบํตในบวร 
พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยเจ้าภาพท่านอื่นๆ ที่ร่วมจัดพิมพ์ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านที่ได้บำเพ็ญ 
บุญร่วมอัน จงมีความสุขสวัสดี และเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งปวง 

หวังว่าคัมภีร์อังขาวิตรณี ฉบับแปลและอธิบาย ที่ออกมาสู่บรรณพิภพในครั้งนี้ จะ 
อำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่นักศึกษา เพื่อผลิตศาลนทายาทผู้รอบรู้หลักภาษาบาลีและพระวินัย 
หากมีข้อบกพร่องใดอันเกิดจากความพลั้งเผลอของผู้แปลหรือเนื่องด้วยกระบวนการพิมพ์ ผู้ 
แปลขอน้อมรับคำแนะนำจากท่านผู้รู้เพื่อนำมาปรับปรุงในโอกาสต่อไป 



(พระคันธสาราภิวงศ์) 
วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง 


XVXVXVกั&ฑา&อ!!.01^ 

1&&ณ&๐1า24@0าท แแ. 00กา 


ประวัติผู้แต่งคัมภีร์ 

ชาวพุทธทั่วไปในนิกายเถรวาทมักเคยได้ยินชื่อของพระพุทธโฆสาจารย์ คัมภีร์ที่ท่าน 
ได้ประพันธ์ขึ้นได้นำมาเป็นหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศไทย พม่า และลังกา 
โดยเฉพาะคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่กล่าวถึงหลักปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดก็เป็นผลงานขึ้นเอก 
ของท่าน ท่านเป็นพระอรรถกถาจารย์ผู้เชี่ยวชาญปริย้ติธรรม ได้ประพันธ์คัมภีร์อรรถกถาฉบับ 
ใหม่ที่เรียกว่า ลังคห้ฏฐกถา คือ อรรถกถาประมวลความ ไว้ทั่งหมด ๑๓ คัมภีร์ โดยปริวรรต 
คัมภีร์มหาอรรถกถาที่จารึกด้วยภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี ในคัมภีร์มหาวงศ์ (ปริจเฉทที่ ๓๗ 
คาถา ๒๑๕-๔๖) กล่าวถึงประวิติของท่าน ดังนี้ 

“ท่านเกิดอยู่ในสกุลพราหมณ์ใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ้ในตำบลพุทธคยา ได้ศึกษา 
เล่าเรียนศิลปศาสตร์และวิชาความรู้ทั่งหมด พร้อมทั่งพระเวทจนแตกฉาน เป็นผู้เข้าใจวาทะ 
ลัทธิต่างๆ เป็นอย่างดี จึงเที่ยวโต้วาทะไปทั่วในชมพูทวีป ต่อมาวันหนึ่งได้ไปขอด้างแรมในวัด 
แห่งหนึ่ง แล้วสาธยายคัมภีร์ที่กล่าวถึงลัทธิของพราหมณ์ปตัญชสิอย่างบริบูรณ์มีจังหวะเลียง 
สมาเสมอ ครั้งนั้นพระเรวตะผู้พำนักอยู่ในวัดนั้นได้ยินเลียงสาธยายจึงดำริว่าพราหมณ์หนุ่มผู้นี้ 
เพียบพร้อมด้วยปรีชาอย่างใหญ่หลวง ควรจะปราบให้คลายทิฏฐิแล้วหันมานับถือพุทธ 

พระเรวตะได้แกล้งถามว่า ใครมาล่งเลียงร้องเหมือนเลียงลา พราหมณ์หนุ่มได้ย้อน 
ถามว่า ท่านรู้ความหมายของเลียงลาหรือ ครั้นพระเถระตอบว่ารู้ พราหมณ์หนุ่มจึงถามปัญหา 
ที่เกี่ยววาทะลัทธิของตน พระเรวตเถระสามารถตอบได้อย่างถูกต้องทั่งหมด และได้ชี้ให้เห็น 
ข้อผิดพลาดในวาทะลัทธิของพราหมณ์หนุ่มอีกด้วย ต่อมาพระเรวตเถระได้ถามปัญหาบ้าง แด 1 
พราหมณ์หนุ่มไม่อาจตอบปัญหาได้ จึงถามว่าเป็นมนต์ของใคร พระเรวตเถระจึงตอบว่า เป็น 
พุทธมนต์ พราหมณ์หนุ่มกล่าวว่าโปรดสอนพุทธมนต์นั้นแก่กระผมเถิด พระเรวตเถระกล่าวว่า 
เธอต้องออกบวชก่อนจึงค่อยเรียนพุทธมนต์ได้ 

ครั้นพราหมณ์หนุ่มออกบวชแล้วศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎก จึงเข้าใจว่าพุทธธรรมเป็น 


[๒๐] 


กังขาวิตรณี 


ทางสายเดียวสู่ความหลุดพ้น อาจารย์ของท่านดำริว่าชื่อเสียงของท่านจะแผ่ไปบนพื้นปฐพี 
เหมือนพระพุทธเจ้า จึงตั้งฉายานามว่า “พุทธโฆสะ” เพราะท่านมีเสียงลุ่มลึกคล้ายเสียงของ 
พระพุทธเจ้า ภายหลังต่อมาท่านพำนักอยู่ในวัดนั้นได้แต่งคัมภีร์ญาโณท้ย, คัมภีร์อัฏฐสาสินีอัน 
เป็นอรรถาธิบายของธรรมลังคณี และคัมภีร์ปริตดัฏฐกถา 

พระเรวตะเถระทราบเรื่องนั้นแล้วจึงชักชวนว่า ในชมพูทวีปนี้มีเพียงพระบาลีเท่านั้นที่ 
ทรงไว้สืบต่อกันมา แต่ไม่มีคัมภีร์อรรถกถาและมติของอาจารย์ที่แตกต่างกัน 

พระมหินทะผู้มีปัญญาได้รวบรวม[ปกิณ]เทศนาของพระสัมมาลัมพุทธเจ้าที่ยกขึ้นสู่ 
สังคายนาทั้ง ๓ ครั้ง และแนวคำสอนที่พระสารีบุตรเป็นต้นอธิบายไว้ แต่งเป็นคัมภีร์อรรถกถา 
ภาษาสิงหลอย่างถูกต้อง ดำเนินไปในชาวสิงหลด้วยภาษาสิงหล ท่านจงเดินทางไปประเทศลังกา 
นั้นศึกษาคัมภีร์อรรถกถาดังกล่าวแล้วปริวรรตเป็นภาษามคธ การปริวรรตนั้นจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวง 

ครั้นพระเรวตเถระกล่าวดังนี้ ท่านก็มีใจเลื่อมใสแล้วจึงเดินทางออกจากชมพูทวีปมา 
สู่เกาะลังกานี้ในรัชสมัยของพระเจ้ามหานาม (พ.ศ. ๙๕๓-๗๕) ท่านมาถึงสำนักมหาวิหารอัน 
เป็นที่พำนักของสัตบุรุษทั้งหมด ได้ไปสู่เรือนกรรมฐานที่เรียกชื่อว่า ปธานฆระ สดับคัมภีร์ 
อรรถกถาที่จารึกด้วยภาษาสิงหลและเถรวาททั้งหมดจากพระสังฆปาละแล้วตัดสินว่า คัมภีร์นี้ 
เป็นพุทธาธิบายโดยแท้ หลังจากนั้นได้ประชุมสงฆ์ในวัดมหาวิหารนั้น แล้วขอใบลานพระไตร- 
ปิฎกเพื่อประพันธ์คัมภีร์อรรถกถา พระสงฆ์ต้องการจะทดสอบ จึงให้คาถา ๒ บทแล้วกล่าวว่า 
จงแสดงความสามารถของท่านเถิด พวกเราเห็นความสามารถแล้วจะให้ใบลานพระไตรปิฎก 

ท่านประมวลพระไตรปิฎกพร้อมด้วยคัมภีร์อรรถกถาได้โดยสังเขปแล้ว ได้ประพันธ์ 
คัมภีร์วิสุทธิมรรคขึ้น หลังจากนั้นท่านได้ประชุมสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญปริย้ดิธรรมแล้วให้อ่านตรวจ 
สอบคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นใกล้ด้นมหาโพธิ้[ที่พระนางสังฆมิดตาเถรีปลูกไว้] เทวดาต้องการจะ 
ประกาศให้มหาชนทราบความเฉลียวฉลาดของท่านจึงปิดบังฉบับใบลานไว้ ท่านจึงได้ประพันธ์ 
คัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นสองถึงสามหน ในเวลานำฉบับใบลานมาอ่านครั้งที่สาม เทวดาได้วางฉบับ 
ใบลานอีกสองฉบับอื่นไว้ ต่อเมื่อเหล่าภิกษุได้อ่านตรวจสอบก็พบว่าฉบับใบลานทั้งสามฉบับนั้น 
เหมือนกันทั้งหมดโดยศัพท์ โดยเนื้อความ หรือโดยลำดับก่อนและหลังปราศจากความผิดพลาด 
ในทั้งสามฉบับโดยเถรวาท โดยพระบาลี หรือโดยบทพยัญชนะ 


ประว้ติผัแต่งคัมภีร์ 


[๒๑] 


ในครั้งนั้น ภิกษุสงฆ์ปลาบปลื้มยินดียิ่งแล้ว ได้ป่าวประกาศไปว่า ภิกษุนี้คือพระ 
ศรีอารย์โดยแน่แท้ เมื่อกล่าวเช่นนี้หลายหนแล้ว ได้มอบใบลานพระไตรปิฎกพร้อมทั้งคัมภีร์ 
อรรถกถา ท่านพักอยู่ที่หอพระไตรที่เงียบสงีดห่างไกลผู้คนได้ปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาทั้งหมดที่ 
จารึกด้วยภาษาสิงหลเป็นภาษามคธที่จัดเป็นมูลภาษา (ภาษาดั้งเดิม) คัมภีร์อรรถกถาดังกล่าว 
อำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทุกชาติภาษา อาจารย์ฝ่ายเถรวาททั้งหมดน้อมรับคัมภีร์ 
อรรถกถานั้นเหมือนพระบาลี ลำดับนั้น เมื่อท่านกระทำหน้าที่ซึ่งควรกระทำสำเร็จแล้ว ได้กลับ 
ไปสู่ชมพูทวีปเพื่อนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ้” 

ประวํเดิของพระพุทธโฆสาจารย้ยังพบในคัมภีร์อีกฉบับหนึ่ง ชื่อว่า พุทธโฆสุปปัตติกถา 
กล่าวถึงประวัติของพระพุทธโฆสาจารย์โดยอาศัยข้อความจากคัมภีร์มหาวงศ์เป็นหลัก แด 1 เพิ่ม 
เติมรายละเอียดบางส่วนแข้าไป คัมภีร์นั้นระบุว่า 

ท่านแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรค ๓ ฉบับในคืนเดียว โดยเทวดาซ่อนฉบับแรกไว้ ท่านจึง 
เซียนฉบับที่ ๒ เทวดาก็ซ่อนไว้อีก ท่านจึงได้เซียนฉบับที่ ๓ 

แต่บทความเรื่องวิสุทธิมรรคนิทานกถา (หน้า ๕๙๒) แสดงความเห็นว่า ข้อความใน 
คัมภีร์มหาวงศ์และพุทธโฆสุปปัตติกถาคงเป็นคำสรรเสริญผู้แต่งที่อนุชนได้สร้างขึ้น เพราะ 
พระพุทธโฆสาจารย้กล่าวไว้ในนิคมคาถาของอรรถกถาพระวินัยชื่อสมันตปาสาทิกา (เล่ม ๓ หน้า 
๕๗๒) ว่า ท่านใช้เวลาแต่งคัมภีร์นั้นที่มีจำนวนหน้าตามฉบับฉัฏฐสังคีติ ๑, ๓๕๘ หน้า เป็นเวลา 
๑ ปี แต่คัมภีร์วิสุทธิมรรคมีจำนวนหน้าตามฉบับฉัฏฐสังคีติ ๗๒๔ หน้า นับได้ราวครึ่งหนึ่งของ 
สมันตปาสาทิกา จึงควรใช้เวลาแต่งราว ๕-๖ เดือน 

ประว้ติที่กล่าวว่าพระพุทธโฆสาจารย้เป็นชาวอินเดียมีบ้านเกิดอยู่ในตำบลพุทธคยานี้ 
กล่าวไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์ ดังที่นำมาอ้างไว้ข้างต้น แด 1 บทความเรื่องวิสุทธิมรรคนิทานกถา 
(หน้า ๕๗๑) กล่าวว่า 

“ท่านเป็นชาวอินเดียใต้ เกิดในสกุลพราหมณ์ที่หมู่บ้านไช'นกยูง (โมรัณฑะ) ต่อมาได้ 
ศึกษาเล่าเรียนไตรเพทและศิลปะวิทยาทั้งหมดจนแตกฉานเชี่ยวชาญ ได้สดับตรับฟังพุทธธรรม 
แล้วต้องการศึกษา จึงรับการบรรพชาและอุปสมบทในสำนักของหมู่ภิกษุอันมีพระเรวตะเป็น 
ประธานผู้อยู่ในฝ่ายสำนักมหาวิหาร ณ จัดเถรวาทแห่งหนึ่งในอินเดียทางตอนใต้แล้วได้ศึกษา 


[๒๒] 


กังขาวิตรณี 


เล่าเรียนพระไตรปิฎกจนเข้าใจชัดเจนว่า พุทธธรรมเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง อุปัชฌาย์และ 
อาจารย์สอนธรรมของท่านรู้ชัดถึงกำลังปัญญาอันยิ่งยวดของท่านแล้ว ได้เล็งเห็นว่าท่านจักมี 
เกียรติคุณในพระศาสนาเหมือนเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า จึงตั้งฉายานามว่า พระพุทธโฆสะ 

ท่านศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกดังนี้แล้ว พำนักอยู่ที่เมืองท่ามยูรทูตะ (ปัจจุบันคือ 
มิลโปร ะะ VI)ปน]วอ!'©) ใกล้กับเมืองมัทราส และในเมืองกัญจิปุระที่อยู่ในแคว้นโจฬะ เป็นต้น 
(ปัจจุบันคือเมืองโคนชีเวอรัม หรือโคญจีวรัม ะะ ^0ญ่66V©ณณ, (^0น|*©6'\^&ณณ อยู่ห่างไป 
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองมัทราสราว ๔๕ ไมล์ (๗๒ กม.)) ท่านได้ศึกษาคัมภีร์อรรถกถา 
อันธกะแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอ จึงต้องการศึกษาคัมภีร์อรรถกถาที่จารึกด้วยภาษาสิงหล ได้ 
เดินทางไปลังกาทวีป ในสมัยนั้นตรงกับรัชสมัยของพระเจ้ามหานามผู้เลื่อมใสอุปถัมภ์ภิกษุใน 
นิกายอภยคิรีเป็นพิเศษ” 

บทความเรื่องวิสุทธิมรรคนิทานกถาข้างต้นนั้นเห็นว่า พระพุทธโฆสาจารย้มีป้านเกิด 
อยู่ที่หมู่บ้านไข'นกยูงทางอินเดียใต้ โดยอ้างหลักฐาน ๒ ประการ คือ 

๑. พระอรรถกถาจารย้และพระฎีกาจารย้ในสมัยนั้นมักเป็นชาวอินเดียใต้ เช่น 

๑.๑ พระพุทธทัตตะ ผู้ประพันธ์อรรถกถาพุทธวงศ์ อภิธัมมาวตาร รูปารูปวิภาค 
วินยวินิจฉัย และอุตตรวินิจฉัย เป็นชาวทมิฬ มีชีวิตในยุคเดียวกับพระพุทธโฆสาจารย้ 
แต่ มี อายุมากกว่าเล็กน้อย เกิด ที่ เมืองอุรค ปุ ระ ปัจจุบันคือเมืองอุไรปุร (ฆ ณ!]ว ณ) 
แคว้นโจฬะ (ในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกว่า โจฑะ) ในอดีตแคว้นนี้มีเมืองหลวงซึ่ง 
ตั้งอยู่ที่เมืองคานูล (X&ฑ!น!) 

๑. ๒ พระอนุรุทธะ ผู้ ประพันธ์คัมภีร์อภิธัมมัตกสังคหะ ปรมัตกวินิจฉัย และ 
นามรูปปริจเฉท เป็นชาวอินเดียใต้ เกิดที่เมืองท่ากาเวริ เขตเมืองกาญจิปุระ แคว้น 
โจฬะ เมืองท่ากาเวรินั้นมีชื่อเรียกว่า กาวีรปัฏฏนะ บ้าง กาเวรปัฏฏนะ บ้าง ปัจจุบัน 
ก็มีชื่อเรียกว่า กาเวริ (&&V©พํ) เหมือนเติม เมืองนี้อยู่ติดกับแม่นั้ากาเวริที่ไหลมา 
จากภูเขาปัจฉิมฆาฏ บางมติกล่าวว่าไหลมาจากภูเขากุรคะ โดยไหลเป็นทางยาว 
๔๕๗ ไมล์ผ่านไปถึงมหาสมุทรพังคลา เมืองท่าที่ตั้งอยู่ใกล้แม่นั้านี้ มีหลายเมือง คือ 
ฉิรังคปฏัม ดันโช และจินนาพลี 


ประว้ติผัแต่งคัมภีร์ 


[๒๓] 


๑.๓ พระธรรมปาละ ผู้ประพันธ์คัมภีร์อุทานอรรถกถาชื่อปรมัตถทีปนีและฎีกาของ 
วิสุทธิมรรคเป็นด้น เป็นชาวเมืองกาญจิปุระ (บางแห่งใช้เป็นกัญจิปุระ) เมืองหลวง 
ของอาณาจักรปัลลวะของทมิฬในอินเดียใต้ 

๒. มีหลักฐานที่พระพุทธโฆสาจารย์กล่าวว่าท่านเคยพำนักอยู่ที่อินเดียใต้ กล่าวคือ 
ในคำลงท้ายของอรรถกถาอังคุตตรนิกายชื่อ มโนรถปูรณี กล่าวว่า 

“ท่านเคยพำนักอยู่ร่วมกับพระโชติปาละที่เมืองกัญจิปุระเป็นด้น” 

และในคำลงท้ายของอรรถกถามัชฌิมนิกายชื่อปปัญจสูทนีกล่าวว่า 

“ท่านเคยพำนักอยู่ร่วมกับเคยพำนักอยู่กับพระพุทธมิตตะที่เมืองท่ามยูรทูตะ” 

มิได้กล่าวถึงการอยู่ใกล้หมู่บ้านต้นพระศรีมหาโพธิ้แต่อย่างใด 

๓. ในคำลงท้ายของคัมภีร์วิสุทธิมรรคพบบทว่า โมรณฺฑเขฏกวตตพฺเพน (ผู้ควร 
กล่าวว่าเกิดในหมู่บ้านไข่นกยูง) นักโบราณคดีได้สืบด้นหลักฐานทางประวิติศาสตร์พบว่า หมู่บ้าน 
ไข่นกยูงนี้อยู่ในแคว้นคุนตาทางอินเดียใต้ ปัจจุบันยังมีโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาเหลืออยู่ 
จำนวนมาก แต่แยกออกเป็นสองแห่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาเตลคูว่า โกตเนมลิปุรี และคุนทลปัลลิ 
อยู่ห่างจากเมืองอมรวดี ๕๘ ไมล์ ไกลจากสถานที่ชื่อนาครชุนโกณฑะ ๕๑ ไมล์ โดยคำว่า เนมลิ 
แปลว่า “นกยูง” ส่วนคำว่า คุนทสุ แปลว่า “ไข่” (คำว่า คุนทล ใน คุนทลปัลลิ มาจากศัพท์เติม 
ว่า คุนทสุ) สถานที่เหล่านั้นก็คืออดีตหมู่บ้านไข่นกยูงนั้นเอง 

บทว่า โมรณฺฑเขฏก ใน โมรณฺฑเขฏกวตตพฺเพน (ผู้ควรกล่าวว่าเกิดในหมู่บ้านไข่นก 
ยูง) มีศัพท์เติมมาจาก โมร (นกยูง) + อณฺฑ (ไข่) + เขฏ (หมู่บ้าน) + ก (เกิด) โดย เขฏ 
เป็นคำลันสกฤตแปลว่า “หมู่บ้าน, กระท่อม และเมืองเล็ก” ในปัจจุบันทางอินเดียใต้ยังเรียก 
หมู่บ้านว่า เขฑ ซึ่งใกล้เคียงกับ เขฏ ในบทความเรื่องวิสุทธิมรรคนิทานกถานั้นได้สันนิษฐาน 
ว่า พระพุทธโฆสาจารย์มิได้เขียนบทนี้ไว้ด้วยตนเอง เพราะถ้าท่านเขียนเองก็ควรใช้เป็นคำบาลี 
ทั่วไปว่า โมรณฺฑชาเตน (ผู้เกิดในหมู่บ้านไข'นกยูง) และบทนี้ก็ไม่พบในคำลงท้ายของคัมภีร์ 
อรรถกถาที่ท่านแต่งไว้ แต่พบในคำลงท้ายของวิสุทธิมรรคเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นคุณศัพท์ที่ไม่อยู่ 
ร่วมกับคุณศัพท์อื่นที่อยู่หน้าบทวิเสสยะ แต่เขียนไว้ท้ายบทวิเสสยะ จึงน่าจะเป็นพระเถระรูป 
หนึ่งที่รู้ประว้ติของท่านเป็นอย่างดีได้ประกอบไว้เพื่อให้อนุชนทราบถิ่นกำเนิดของท่าน 


[๒๙] 


กังขาวิตรณี 


๔. มีหลักฐานว่าพระพุทธโฆสาจารย์เข้าใจภาษาเตลคูที่ใช้แต่งอรรถกถาอันธกะใน 
แคว้นอันธกะทางอินเดียใต้ และรู้จักลักษณะการสร้างบ้านที่ใช้ในแคว้นดังกล่าว ทำให้อนุมานรู้ 
ว่าท่านเป็นชาวอินเดียใต้ ดังข้อความในอรรถกถาพระวินัยชื่อสมันตปาสาทิกาว่า 

ย 0 ปน อนฺธกฏฺรกถาย 0 “อปริกฺขิตฺเต ปมุเข อนาปตฺดีติ ภูมิย 0 วินา ชคติยา ปมุขํ 
สนฺธาย กถินนุ”ติ วุตฺต 0 , ต 0 อนฺธกรฏฺเร ปาเฏฤกสนฺนิเวสา เอกจฺฉทนา คพฺภปาฬิโย สนฺธาย วุตฺตํ. ๑ 

“อนึ่ง คำใดที่กล่าวไว้ในอรรถกถาอันธกะว่า ‘คำว่า ในหน้ามุขที่ไม่ได้กั้น เป็นอนาบ้ติ 
กล่าวไว้โดยระบุถึงหน้ามุขบนพื้นนอกจากพื้นดิน’ คำนั้นกล่าวหมายถึงห้องแถวที่มีหลังคาอัน 
เดียวอัน ซึ่งสร้างไว้เป็นลัดส่วนต่างหากในแคว้นอันธกะ” 

๕. มีหลักฐานว่าท่านเข้าใจธรรมเนียมการนุ่งผ้าของสตรีชาวโจฬะ จึงทำให้ทราบว่า 
ท่านน่าจะเป็นชาวอินเดียใต้ ดังข้อความในคัมภีร์อังขาวิดรณีว่า 

ตดฺถ หตฺถิโสณฺฑก 0 นาม นาภิมูลโต หดฺถิโสณฺฑสณฺรานํ โอลมพก 0 กดวา นิวตฺถํ 
โจฬิกอิตฺถีนํ นิวาสนิ วิย. ๒ 

“ในเรื่องนั้น ขึ้นชื่อว่า หัตถิโสณฑกะ (การนุ่งเหมือนงวงช้าง) เป็นเหมือนการนุ่งผ้า 
ของสตรีชาวแคว้นโจฬะที่นุ่งผ้าโดยทำให้ผ้ารูปเหมือนงวงช้าห้อยลงจากโคนสะดือ” 

ในคำนำของคัมภีร์วิสุทธิมรรคนิสลัย ฉบับฉัฏฐสังคีติ และวิสุทธิมรรคนิทานกถา ตั้ง 
ข้อสังเกตข้อความในคัมภีร์มหาวงศ์ข้างต้น ดังนี้ 

๑. คัมภีร์มหาวงศ์ แบ่งออกเป็น ๒ ภาค ตามฉบับโรมันที่ชำระโดย ศ.วิลเลี่ยม 
ไกเกอร์ (\\ๆ1*161111 061501-) ภาคแรกเริ่มตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๑ ถึงปริจเฉทที่ ๓๗ คาถา ๕๐ ส่วน 
ภาคที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๓๗ คาถา ๕๑ เป็นต้นไป ภาคแรกนั้นแต่งในราวพุทธศตวรรษที่ 
๑๐ โดยพระมหานามแห่งวัดมหาปริเวณะ หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าธาตุเสนะ (พ.ศ. 
๑๐๐๒-๑๐๒๐) ส่วนภาคที่ ๒ เป็นข้อความที่แต่งสืบทอดอันต่อมา โดยเริ่มตั้งแต่พระธรรมกิตติ 


๑ วิ.ภิกฺขุนี.อ. ๒/๒๖๗ 

กงขา. หน้า ๓๒๒ 


๒ 



ประว้ติผัแต่งคัมภีร์ 


[๒๕] 


แต่งในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๒ (พ.ศ. ๑๗๗๙-๑๘๑๑) ดังนั้น ข้อความที่เกี่ยวกับ 
พระพุทธโฆสาจารย์จึงน่าจะเป็นการแต่งจากตำนานที่ได้ยินต่อกันมา มิใช่แต่งในสมัยที่ท่านมี 
ชีวิตอยู่จริงๆ 

๒. คัมภีร์ญาโณทัยที่กล่าวไว้ในมหาวงศ์ (ปริจเฉทที่ ๓๗ คาถา ๒๒๕) ว่าเป็นผล 
งานของพระพุทธโฆสาจารย์นั้น บัดนี้ได้สาบสูญไปเป็นเวลานานแล้ว แต่ในหนังสือมหาวิสุดา- 
รามศาสนวงศ์ (หน้า ๖) ท่านผู้แต่งคือพระเกลาสะแสดงความเห็นว่า คัมภีร์ญาโณทัยก็คือคัมภีร์ 
มิตินทปัญหานั้นเอง โดยญาโณทัยแปลตามศัพท์'ว่า “คัมภีร์ที่พัฒนาปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้น” ท่าน 
อ้างคำนำของมิตินทปัญหา ฉบับสิงหล ซึ่งพระอานันทเมตเตยยะ อัครมหาบัณฑิต ปราชญ์แห่ง 
ลังกา เป็นผู้เซียนว่า คัมภีร์ญาโณทัยที่ปรากฏว่าเป็นผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ ก็คือคัมภีร์ 
มิตินทปัญหา อีกทั้งได้อ้างข้อความจากคัมภีร์มิตินทปัญหาฎีกา (หน้า ๓๗๑ ฉบับสิงหล) ที่แต่ง 
โดยพระสิงหลชื่อพระติปัฏกจูฬ'าภยะ ซึ่งกล่าวว่าพระพุทธโฆสาจารย์เป็นผู้จารึกคำของพระเจ้ามิ 
สินท้กับพระนาคเสนที่ได้สดับต่อๆ กันมา และเป็นผู้เซียนคาถาเริ่มต้นคัมภีร์มิตินท- 
ปัญหา ๕ บท ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

อิมา ปฌฺจ คาถา เกน กตาติ โจทนา ภทนฺตพุทฺธโฆสาจริเยน กตาติ ปริหาโร. น เกวล 0 
ปฌฺจ คาถาว, เถรราชวจเนปิ อฌฺฌํ ปุพฺพปรวจนมฺปิ เตน วุตฺต 0 . 

“ถามว่า : ใครแต่งคาถา ๕ บทเหล่านี้ 

ตอบว่า : ท่านพระพุทธโฆสาจารย์แต่งไว้ 

ไม่เพียงคาถา ๕ บทอย่างเดียวเท่านั้น แม้คำก่อนและหลังอื่นในคำของพระเถระและ 
พระราชา ก็เป็นคำที่ท่านกล่าวไว้” 

๓. คัมภีร์อัฏฐสาสินีที่กล่าวไว้ในมหาวงศ์ (ปริจเฉทที่ ๓๗ คาถา ๒๒๕) นั้น คง 
เป็นการปรารภเซียนเค้าโครงของอัฏฐสาสินี เพราะคัมภีร์อัฏฐสาสินืที่พบในปัจจุบันเป็นฉบับที่ 
แต่งในลังกา เนื่องด้วยท่านผู้แต่งอ้างถึงคัมภีร์วิสุทธิมรรคไว้ในคาถาเริ่มต้นคัมภีร์ อีกทั้งอ้างถึง 
ข้อความจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคและสมันตปาสาทิกาไว้หลายแห่ง ท่านจึงแต่งคัมภีร์อัฏฐสาสินีไว้ 
หลังจากที่แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคและสมันตปาสาทิกาเมื่อพำนักอยู่ที่ลังกาทวีปเป็นเวลานานแล้ว 

๔. คัมภีร์ปริตตัฏฐกถาที่กล่าวไว้ในมหาวงศ์ (ปริจเฉทที่ ๓๗ คาถา ๒๒๖) คงจะ 


[๒๖] 


กังขาวิตรณี 


เป็นอรรถกถาย่อของพระไตรปิฎก ซึ่งก็คือขุททกปาฐอรรถกถานั้นเอง อนึ่ง ในหนังสือมหา¬ 
วสุตารามศาสนวงศ์ (หน้า ๗) กล่าวว่าพระอานันทเมตเตยยะได้เคยกล่าวกับท่านผู้แต่งในขณะ 
ไปศึกษาปริย้ติธรรมที่ประเทศลังกาว่า คัมภีร์ปริตตัฏฐกถาก็คือขุททกปาฐอรรถกถา แต่หนังสือ 
1110 ?ณ1 1ป๒ญณ!บ (ฟ้ 003/1011 (หน้า ๘๑) กล่าวว่าเป็นอรรถกถาย่ออีกฉบับหนึ่ง ความ 
เห็นนี้ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะไม่มีคัมภีร์อรรถกถาย่อดังกล่าวปรากฏในวรรณกรรมบาลี 

๕. ข้อความที่กล่าวไว้ในมหาวงศ์ (ปริจเฉทที่ ๓๗ คาถา ๒๔๖) ว่า พระพุทธโฆสา- 
จารย์ได้เดินทางกลับชมพูทวีปเพื่อนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ้ไม่สอดคล้องกับประวํเติของท่าน 
ที่กล่าวไว้ก่อนว่าเกิดในหมู่บ้านใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ้ และเป็นผู้ที่พระเรวตะส่งไปลังกาทวีป 
เพื่อปริวรรตคัมภีร์มหาอรรถกถาเป็นภาษาบาลี เพราะที่จริงแล้วควรกล่าวว่าหลักสำคัญที่ท่าน 
เดินทางกลับชมพูทวีปโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พระศาสนาด้วยการนำคัมภีร์อรรถกถาฉบับ 
ใหม่ที่ได้ปริวรรตแล้วกลับภูมิลำเนาเดิม ไม่ใช่เพื่อนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ้ 

ขอกล่าวถึงประวํเตของพระเจ้ามหานามที่ปรากฏในคัมภีร์มหาวงศ์โดยย่อ กล่าวคือ 
ในคัมภีร์มหาวงศ์ (ปริจเฉทที่ ๓๗ คาถา ๒๐๙-๑๑) กล่าวว่า มเหสีของพระเจ้าอุปดิสสะที่ ๒ 
บังเกิดความเสน่หาในพระอนุชาชื่อว่าเจ้าชายมหานามซึ่งออกผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ ได้ใช้ดาบ 
ปลงพระชนม์พระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายเจ้าชายมหานามทรงหวาดกลัวราชภัยจึงลาสิกขาออกมาครอง 
เรือนเป็นกษัตริย์แล้วโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนามเหสีที่ปลงพระชนม์พระเชษฐาขึ้นเป็นพระมเหสี 
พระองศ์เป็นกษัตริย์สิงหลที่ครองราชย์ใน พ.ศ. ๙๕๓-๗๕ โดยนับตามลำดับการครองราชย์ 
ของกษัตริย์สิงหลดังที่กล่าวไว้ในหนังสือ 1110 [ป๒!-ณน!-0 0^ 003/1011 (หน้า ๘๑) แต่นัก 

วิชาการตะวันตกเห็นว่าพระองศ์น่าจะครองราชย์ในระหว่าง พ.ศ. ๙๔๑-๖๔ 


ประวิติผ้แต่งคัมภีร์ 


[๒๗] 


คัมภีร์อรรถกถาที่พระพุทธโฆสาจารย์ประพันธ์โดยปริวรรตจากคัมภีร์มหาอรรถกถา 
ฉบับสิงหล มี ๑๓ ฉบับ ดังนี้ 


ลำดับ 

ชื่อคัมภีร์ 

ประเภท 

ผู้อาราธนา 

๑ 

สมันตปาสาทิกา 

อธิบายพระวินัยปิฎก 

พระพุทธสิริ 

๒ 

สุมังคลวิลาสินี 

อธิบายทีฆนิกาย 

พระทาฐานาคะ 

๓ 

ปปัญจสูทนี 

อธิบายมัชฌิมนิกาย 

พระพุทธมิตตะ 

๔ 

สารัตถปกาสินี 

อธิบายลังยุตตนิกาย 

พระโชติปาละ 

๕ 

มโนรถปูรณี 

อธิบายอังคุตตรนิกาย 

พระโชติปาละ 

๖ 

อรรถกถาธรรมบท 

อธิบายธรรมบท 

พระกุมารกัสสปะ 

๗ 

ปรมัตถโชติกา 

อธิบายขุททกปาฐะ 

- 

๘ 

ปรมัตถโชติกา 

อธิบายลุตตนิบาต 

- 

๙ 

กังขาวิตรณี 

อธิบายมาติกา 

พระโสณะ 

๑๐ 

อัฏฐสาสินี 

อธิบายธรรมลังคณี 

พระพุทธโฆสะ 

๑๑ 

สัมโมหวิโนทนี 

อธิบายวิภังค์ 

พระพุทธโฆสะ 

๑๒ 

ปัญจปกรณ์ 

อธิบายพระอภิธรรม ๕ ปกรณ์ 

- 

๑๓ 

อรรถกถาชาดก 

อธิบายชาดก 

พระอัตถทัสสี 

พระพุทธมิตตะ 

พระพุทธเทวะ 























[๒(^'] 


กังขาวิตรณี 


อนึ่ง พระพุทธโฆสะผู้อาราธนาให้แต่งคัมภีร์อัฏฐสาลินีและสัมโมหวิโนทนี คงจะเป็น 
พระจูฬ'พุทธโฆสะ (พระพุทธโฆสะน้อย) ผู้แต่งคัมภีร์โสตัตถกีมหานิทาน ท่านเป็นปราชญ์จาก 
สำนักมหา 1 วิหาร เมืองอนุราธบุรี ประเทศลังกา 

ในหนังสือมหาวิสุตารามนิกายคาสนวงศ์ (หน้า ๓๒) กล่าวถึงผลงานอีกฉบับหนึ่งของ 
พระพุทธโฆสาจารย์ว่า 

“ท่านยังประพันธ์คัมภีร์กาพย์สันสกฤตชื่อปัทยจูฑามณิคือคาถาที่เปรียบเสมือนแก้ว 
ยอดมงกุฏ โดยพระเกลาสะได้อ้างตำราประวัติวรรณคดีสันสกฤตที่เขียนด้วยภาษาสิงหลและ 
คำนำภาษาสิงหลของปัทยจูฑามณิว่าได้ระบุผู้แต่งว่าคือพระพุทธโฆสาจารย้” 

คัมภีร์ดังกล่าวเป็นเรื่องพุทธวงศ์โดยเริ่มตั้งแต่การประสูติจนถึงการตรัสรู้อนุตรสัมมา- 
สมโพธิญาณของเจ้าชายสิทธัตถะ แบ่งออกเป็น ๑๐ กัณฑ์ มีโศลก ๖๔๐ บท เนื้อเรื่องของคัมภีร์ 
นื้ไม่เหมือนกับพุทธจริตของอัศวโฆษและลสิตวิสตระที่แต่งตามความเชื่อของมหายาน แต่เป็น 
ตำราที่แต่งตามความเชื่อของเถรวาทโดยสอดคล้องกับพระไตรปิฎกและอรรถกถาทั้งหมด คัมภีร์ 
นื้มีเพียงฉบับที่จัดพิมพ์ด้วยอักษรสิงหลจำนวน ๖๙ หน้า ในคำลงท้ายของทุกกัณฑ์มีข้อความ 
ที่ระบุถึงท่านผู้แต่ง เช่น ในกัณฑ์ที่ ๑ มีข้อความว่า 

อิติ ศฺรีพุทฺธโฆษาจารฺยริรจิเต ปทฺยจูฑามณินามฺนิ มหากาวฺเย สิทธารฺถจริเต บ่รถมะ 

สรฺคะ. 

“จบ กัณฑ์ที่ ๑ ในมหากาพย์ชื่อปัทยจูฑามณิ ซึ่งแสดงความประพฤติของเจ้าชาย 
สิทธารถ อันพระพุทธโฆษาจารย้ผู้ทรงสิริได้รจนาไว้” 

นอกจากนั้น ในหนังสือมหาวิสุตารามนิกายคาสนวงศ์ (หน้า ๒๙-๓๑) ได้นำคาถา ๓๕ 
บทที่เป็นคำลงท้ายของคัมภีร์อรรถกถาชาดกมากล่าวไว้ ที่จริงแล้วคาถาเหล่านั้นไม่ปรากฏใน 
ฉบับสิงหลและฉบับฉัฏฐสังคีติ คงเป็นเพราะท่านผู้ชำระคิดว่าเป็นคาถาที่พบในคำลงท้ายของ 
อรรถกถาชาดกเท่านั้น ไม่ปรากฏในคำลงท้ายของอรรถกถาฉบับอื่น จึงอาจเป็นคาถาที่อนุชน 
ได้เพิ่มเต็มขึ้นในภายหลัง เพราะถ้าเป็นคำของพระพุทธโฆสาจารย้ก็ควรมีกล่าวไว้ในทุกคัมภีร์ที่ 
ท่านแต่ง อย่างไรก็ตาม ฉบับโรมันที่ชำระโดยอาศัยฉบับที่จัดพิมพ์แล้วและฉบับใบลานของ 


สิงหลได้ดีพิมพ์คาถาเหล่านื้ไว้ 


ประว้ติผัแต่งคัมภีร์ 


[๒๙] 


ข้าพเจ้าผู้เขียนบทความนี้คิดว่าคาถาดังกล่าวเป็นวรรณกรรมบาลีที่ทรงคุณค่า ไม่ควร 
ปล่อยให้สูญหายไปตามกาลเวลา จึงนำมาบันทึกไว้ในที่นี้และแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดเพื่อ 
แสดงฉันทะอันประเสริฐของพระอรรถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตอนท้ายของบทความ ดังนี้ 


๑. ชาติทุฤขาติวดฺตสฺส 
ชาติโย ทีปยนฺตสฺส 


สุชาตสฺส มเหสิโน 
ชาดกตฺถสฺส วณฺณนา. 


๒. อารทฺธา ยา มยา โลเก ธมมาโลกสฺส ภูริโน 

ปฌฺฌาจฤชุปการสฺส อิจฺฉนฺเตน จิรฏฺริตึ. 

“ข้าพเจ้าผู้ปรารถนาความดำรงมั่นตลอดกาลนานแห่งศาสนาของพระ 
สุคตผู้มีจักษุ ๕ ประการ ผู้ทรงปัญญามีธรรมเป็นแสงสว่าง ได้ปรารภ 
คัมภีร์อธิบายความของชาดก ที่แสดงชาติจำนวนมากของพระพุทธเจ้า 
ผู้ประสูติดีแล้ว ผู้พ้นไปจากชาติทุกข์แล้ว” 


๓. สา เอสา วีสติสต- ภาณวาราย ตนฺติยา 

วิหาเรสุ วิหารีนํ ภิกฺขูนํ รติวฑฺฒนํ. 

“คัมภีร์อธิบายมีคันถะ ๑๒๐ ภาณวาร ย่อมยังความเพลิดเพลินใจให้ 
เจริญแก่เหล่าภิกษุผู้พำนักอยู่ในวัดทั้งหลาย” 


๔. 

อิมินา ปุฌฺฌกมฺเมน 

อิโตห 0 ทุติเย ภเว 


อุปฺปชฺชิตวา สุราวาเส 

สุนฺทเร ตุสิเต ปุเร. 

๕. 

เมดฺเตยยโลกนาถสฺส 

สุณนฺโต ธมฺมเทสนํ 


เดน สทฺธึ จิรํ กาลํ 

วินฺทนฺโต มหตึ สิ รึ. 

๖. 

พุทฺเธ ชาเต มหาสตฺเต 

รมฺเม เกตุมดีปุเร 


วิปฺปวํเส ชนิตฺวาน 

ติเหตุปฏิสนฺธิโก. 

๗. 

จีวรํ ปิณฺฑปาตฌฺจ 

อนคฺฆํ วิปุลํ วรํ 


เสนาสนํ จ เภสชชํ 

ทตวา ตสส มเหสิโน. 


[๓๐] 


กังขาวิตรณี 


๘. สาสเน ปพุพชิตวาน 
อิทธิมา สติมา สมมา 


โชเตนุโต ตมนุตฺตรํ 
ธาเรนฺโต ปิฏกต.ตยํ. 


๙. พ.ยากโต เตน พุทุโธยํ เหสฺสตีติ อนาคเต 

อุปฺปนฺนุปฺปนฺนพุทธานํ ทานํ ทต.วาน เตหิปิ. 

“ด้วยการบำเพ็ญบุญนี้ ในภพที่สองจากภพนี้ไป ขอข้าพเจ้าจงอุบํติ 
เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตที่งดงาม ได้สด้บํพระธรรมเทศนาของพระโพธิสัตว์ผู้ 
เป็นที่พึ่งของโลกพระนามว่าเมตไตรย ได้รับสิริอันยิ่งใหญ่ชั้วกาลนาน 
พร้อมกับพระองค์ 

เมื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้บุคคลยิ่งใหญ่เสด็จอุบํติขึ้นแล้ว ขอข้าพเจ้าจงมี 
ปฏิสนธิที่มีเหตุ ๓ บังเกิดในสกุลพราหมณ์ในเมืองเกตุมตีที่น่ารื่นรมย์ ได้ 
ถวายจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ กับทั้งคิลานเภสัชอันทรงค่าประเสริฐยิ่งแก่ 
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้ออกบวชในพระศาสนาประกาศพระศาสนานั้น 
ให้รุ่งเรือง เป็นผู้ทรงฤทธิ้ มีสติ ทรงพระไตรปิฎกไว้เป็นอย่างดี ได้รับ 
พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่า บุคคลผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าใน 
อนาคต ครั้นถวายทานแก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงอุบัติขึ้นแล้วๆ ก็ย่อมได้รับ 
พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเหล่านั้น” 


๑๐. สํสาเร สํสรนฺโต จ 
อิจฺฉิติจฺฉิตมนฺนาทึ 


กปฺปรุก.โขว ปาณินํ 
ทท 0 จิต.ตสมาหิโต. 


6)6). สีลเนฤขมฺมปฌฺฌาที 
ปารมีสิขรํ ปต.วา 


ปูเรตฺวา สพฺพปารมี 
พุทฺโธ หุตฺวา อนุต.ตโร. 


๑๒. เทเสต.วา มธุรํ ธมฺมํ 
สพฺพํ สเทวกํ โลก 0 
โมจยิตฺวา วรํ เขมํ 


ชนฺตูนํ สิวมาวหํ 
พฺรหา ส 0 สารพนฺธนา 
ปาปุเณยฺยํ สิว 0 ปท 0 . 


“อนึ่ง ข้าพเจ้าผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ จงเป็นผู้มี 1 ใจตั้งมั่น ให้ข้าว 
เป็นต้น ทุกอย่างที่เหล่าสัตว์ต้องการ เปรียบดั่งต้นกัลปพฤกษ์ ได้บำเพ็ญ 


ประว้ติผัแต่งคัมภีร์ 


[๓๑] 


บารมีทั้งปวงมีศีล เนกขัมมะ และปัญญาเป็นต้นแล้วบรรลุถึงที่สุดของบารมี 
เป็นพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม ได้แสดงธรรมอันไพเราะนำความเกษมมาให้ 
แก่เหล่าสัตว์ ปลดเปลื้องชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั้งหมดจากเครื่องผูกมัด 
แห่งสงสารอันใหญ่หลวง พึงบรรลุนิพพานที่เป็นแดนเกษมศานติ , อันประเสริฐ” 

๑๓. ปุฌฺเฌนาเนน ปปฺโปมิ นิพฺพุตึ ยาว ดาวห 0 

อุปฺปชฺเชยฺยํ กุเล สุทฺเธ สทฺเธ อฑฺเฒ มหทฺธเน. 

“ด้วยบุญนี้ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าได้บรรลุนิพพาน จงอุบติเกิดในสกุลอัน 
หมดจด มีศรัทธา มั่งคั่งมีทรัพย์มาก” 

๑๔. อเสสเทสภาสาสุ กลาสุ สกลาสุ จ 

กุสโล โลกปณฺฑิจฺเจ จณฺฑนิมฺมทฺทเนสุ จ. 

“จงเป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมในภาษาถิ่นทั้งหมด ในศิลปศาสตร์ทั้งสิ้น 
ในความรอบรู้ทางโลก และการกำราบคนพาล” 

๑๕. ปัฏเกสุ จ เวเทสุ เนกพฺยากรเณสุ จ 

ตฤกาทีสุ ปนฌฺเฌสุ สตฺเถสุ จ วิสารโท. 

“จงเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก พระเวท คัมภีร์ไวยากรณ์จำนวน 
มาก ตรรกศาสตร์เป็นต้น และคัมภีร์อื่น” 

๑๖. กวี จาคมโกวิโท ปรวาทปฺปมทฺทโน 

เอกสฺสุติธโร เนก- สหสฺสานมฺปิ คนฺถโต. 

“จงเป็นนักกวีผู้รอบรู้ปริย้ติ ข่มวาทะอื่นได้ สามารถทรงจำคัมภีร์ 
หลายพันเล่มได้ด้วยการฟังเพียงครั้งเดียว” 

๑๗. คนฺถสตสหสฺสมฺปิ สุดมดฺเตน ธารเย 

อตฺถพฺยฌฺชนโต จาปิ สหสฺสนยโตปิ จ. 

“อีกทั้งทรงจำคัมภีร์แสนเล่มได้โดยศัพท์และอรรถ และโดยนัยหลาย 
พันด้วยการฟังเท่านั้น” 


[๓๒] 


กังขาวิตรณี 


๑๘. วสา สีหสฺส ปกขิตฺตํ ยถา กฌฺจนปาติยา 

สิลาเสเขว เม นิจฺจํ สพุ พ 0 สุตํ น นาสเย. 

“สิ่งที่ข้าพเจ้าได้สดับแล้วจงอย่าพินาศ เหมือนนํ้ามันราชสีห์ที่ใส่ไว้ 
ในถ้วยทอง หรือเหมือนลิ่งที่จารึกไว้บนแผ่นศิลา” 

๑๙. มหิทธิโก มหาเตโช กตฌฺฌู กุสโล พลี 

ธิติมา ชาติสมฺปนฺโน ภเวยฺยํ ชาติชาติย 0 . 

“ขอข้าพเจ้าจงมีฤทธิ้มาก มีเดชมาก เป็นคนกตัญฌู ฉลาดหลักแหลม 
โอบอ้อมอารี มีใจหนักแน่น เพียบพร้อมด้วยชาติตระกูลในทุกๆ ชาติ” 

๒๐. ปโรปิ ม 0 น หึเสยฺย น หึเสยย 0 ปรมฺปิ วา 

อทณฺเฑน อสดฺเถน ทเมยฺยํ สพฺพปาณิโน. 

“แม้ผู้อื่นจงอย่าเบียดเบียนข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าจงอย่าเบียดเบียนผู้อื่น 
จงฟิกมวลชนได้โดยปราศจากการลงทัณฑ์และอาชญา” 

๒๑. กุทิฏฺจึ ปาปมิดฺตํ จ น เสเวยฺยํ กุทาจนํ 

หิตจิตฺเตน สตตานํ ภเณยฺยํ มธุรํ ศิรํ. 

“ข้าพเจ้าจงอย่าคบมิตรชั่วผู้มีความเห็นทรามในกาลไหนๆ จงกล่าว 
คำที่ไพเราะแก่เหล่าสัตว์ด้วยใจมุ่งประโยชน์เกื้อกูล” 

๒๒. นิปุณํ ทุทฺทสํ ปฌฺหํ เยน เกนจิ ปุจฺฉิโต 

มุหุตฺเตน ปกาเสยฺยํ โตเสนฺโต สกลํ ปชํ. 

“เมื่อข้าพเจ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งถามปัญหาที่ละเอียดอ่อนเข้าใจยาก พึงตอบ 
แสดงได้โดยพลันทำให้ปวงชนปลาบปลื้มยินดี” 

๒๓. อเตกิจฉาปิ เย โรคา เต มยา เปกฺขิตฤชเณ 

นิสฺเสลา พฺยปคจฺฉนฺตุ อุทพินฺพูว โปกฺขเร. 

“แม้โรคเหล่าใดที่รักษาไม่ได้ โรคทั้งหมดนั้นจงสาบสูญไปดังเช่นหยาด 
นํ้าบนใบบัว ในขณะที่ข้าพเจ้าแลดูเท่านั้น” 


ประว้ติผัแต่งคัมภีร์ 


[๓๓] 


๒๔. ทสิกสุตฺตมตฺตมฺปิ ยํ กิฌฺจิ มม สนฺตก 0 

ราชโจรปฺปิยา สตตา อคตินา อุทเกน วา. 

“สมปีติอย่างใดอย่างหนึ่งของข้าพเจ้า แม้เพียงด้ายชายผ้า จงอย่า 
พินาศด้วยผู้ปกครองประเทศ โจร เหล่าสัตว์ผู้ไม่เป็นที่รัก ไฟ หรือนํ้า” 

๒๕. น วินสฺสนฺตุ เม โภคา มา คยฺห ทุยฺห วุยฺหนฺตุ 

โรคพฺยาธนฺตรายา ตุ น ปปฺโปนฺตุ กทาจิ ม 0 . 

“ทรัพย์ของข้าพเจ้าจงอย่าวิบัติไป อย่าถูกผู้ปกครองประเทศ โจร 
เหล่าสัตว์ผู้ไม่เป็นที่รักแย่งชิงไป อย่าถูกไฟเผาไหม้ อย่าถูกนํ้าพัดไป ส่วน 
โรคภัยไข้เจ็บจงอย่ามาถึงข้าพเจ้าในกาลไหนๆ” 

๒๖. เทวา มนุสุสา อสุรา คนฺธพฺพา ยฤชรฤชสา 

เตปี ม 0 อนุรฤขนฺตุ ภเว สํสรโต มม. 

“เมื่อข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในภพ เทวดา มนุษย์ อสูร คนธรรพ์ ยักษ์ 
และรากษสเหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้า” 

๒๗. อทินฺนํ ปรทารํ จ สุราปานํ วิหึสนํ 

อสจฺจํ สุปิเนนาปี น ภเณยฺยํ กุทาจนํ. 

“ข้าพเจ้าพึงหลีกเลี่ยงสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้ ภรรยาของผู้อื่น การดื่ม 
สุรา และการเบียดเบียน จงอย่าพูดเท็จในกาลไหนๆ แม้ด้วยการฝัน” 

๒๘. ปฌฺจานนฺตริยํ กมฺมํ ปฌฺจทุจฺจริตมฺปิ จ 

มนสาปิ น จินฺเตยฺยํ สพฺพกาลํ อิโต ปรํ. 

“ต่อแต่นี้'ไป ข้าพเจ้าไม่พึงคิดทำอนันตริยกรรม ๕ และทุจริต ๕ แม้ 
ด้วยใจเป็นนิตย์” 

๒๙. น กเรยฺยํ น กาเรยฺยํ น จินฺเตยฺยํ กุทาจนํ 

ปาปก 0 อณุมตฺตมฺปิ ตถา ทุฤขํ จ ปาณินํ. 

“ข้าพเจ้าไม่พึงกระทำ พึงให้กระทำ หรือดำริความชั่วแม้เพียงเล็กน้อย 


[๓๙] 


กังขาวิตรณี 


ในกาลไหนๆ และไม่พึงกระทำ พึงให้กระทำ หรือดำริทุกข์แก่เหล่าสัตว์ 
เช่นเดียวกัน” 

๓๐. นิรเย จ ติรจฺฉาเน ฟเต อสุรโยนิยํ 

ย 0 จ ทุกข 0 จ ต 0 ลพพ 0 น ผุเสยย กุทาจนํ. 

“ข้าพเจ้าไม่พึงได้ริบทุกข์ทั้งปวงในนรก ดิรัจฉาน เปรต และกำเนิด 
อสุรกายในกาลไหนๆ” 

๓๑. ยานิ สิปฺปานิ โลกสฺมึ อณุ๊ถูลานิ วิชฺชเร 

ตานิ สพฺพานิ สิปฺปานิ สยํ สิทธา ภวนฺตุ เม. 

“ศิลปศาสตร์น้อยใหญ่เหล่าใดมีอยู่ในโลก ศิลปศาสตร์ทั้งมวลนั้น 
จึงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าได้เอง” 

๓๒. ปูเรตฺวา โพธิสมฺภาเร พุทฺโธ เหสฺสํ อนาคเต 

เทเสตวา ชนฺตุนํ ธมฺมํ ปูรยิสฺสํ สิว 0 ปทํ. 

“ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบารมีโพธิสมภารแล้ว จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
ในอนาคต ครั้นแสดงธรรมโปรดเหล่าสัตว์แล้ว จักยังนิพพานให้เต็ม” 

๓๓. ปฏิสนฺธิมานุสี โภคา วาสนา ปิฏกตฺตเย 

ทานสีลมยา ปฌฺฌา มม โหตุ ภวาภเว. 

“ทรัพย์ของมนุษย์ที่ปรากฏขึ้นในขณะปฏิสนธิ ความคุ้นเคยในพระ- 
ไตรปิฎก ปัญญาที่เกิดจากทานและศีล จงมีแก่ข้าพเจ้าในทุกๆ ชาติ” 

๓๔. อเนน เม สพฺพภวาภเวสุ 
ชาติสฺสโร สพฺพคุณูปปนฺโน 
ธเนน ปุฌฺเฌน กุเลน จาโถ 
พุทฺโธ ภวิสฺสามิ อนาคเตสุ. 

“ด้วยบุญนี้ของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ระลึกชาติได้ในภพน้อย 
ภพใหญ่ทั้งปวง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้งมวล และเพียบพร้อมด้วย 


ประว้ติผัแต่งคัมภีร์ 


[๓๕] 


ทรัพย์ บุญ และชาติตระกูล จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล” 

๓๕. สทฺธาลีลาทิปฌฺฌาสิริธิติสติมา จาคเมตตาทยาลุ 
สนฺโต ทนฺโต สุจิตโต สกลวิคมโก ทสฺสเนยยาภิรูโป 
เตชสิทธิ จ ชาติสฺสรมติ สุวโจ สุสฺสโร’นนฺตโภโค 
สทฺธมฺโมเยว ตาโณ ภวตุ ภวาภเว ปาปุเณ ยาว โพธึ. 

“ขอข้าพเจ้าจงมีศรัทธา ศีลเป็นต้น ปัญญา สิริ ความหนักแน่น และ 
สติ มีการบริจาค เมตตา และเปียมกรุณา เป็นผู้สงบ ฟิกตน มีใจงาม 
ปราศจากความชั่วทั้งมวล มีรูปงามน่าทัศนา เป็นผู้สำเร็จเดช มีปัญญา 
ระลึกชาติได้ สอนง่าย มีเสียงไพเราะ มีโภคทรัพย์นับไม่ถ้วน จงมีพระ 
สัทธรรมเป็นที่พึ่งในทุกชาติ ตราบจนได้บรรลุโพธิญาณ” 


พระคันธสาราภิวงศ์ 


[๓๖] 


กังขาวิตรณี 



ใจโร ยถา สนฺธิมุเข คหีโต 
สกมฺมุนา หณฺณติ พชฺฌเต จ 
เอว 0 อยํ เปจฺจ ปขา ปรตฺถ 
สกมฺมุนา หณฺณติ พชฺฌเต จ. 



ยุ. เถร. ๒๖.๗๔๖. ถถ ๖-๗๗ 

“โจรที่ถูกจับได้ในทางเข้าบ้าน ย่อมถูกฆ่าหรือจองจำด้วยกรรม 
ของตน ฉันใด เหล่าสัตว์สิ้นชีพแล้วย่อมถูกฆ่าหรือจองจำในปรโลกด้วย 











โครงการแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ 


[๓๗] 


โครงการแปลคัมภีร์พุทธศาสน์ 


ความเป็นมา 

แม้พระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระธรรมวินัยซึ่งเป็นคำสั่งสอน 
ของพระองค์ยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ จึงกล่าวได้ว่าพระองค์ยังคงดำรงพระชนม์ชีพอยู่ 
เพื่อโปรดเวไนยชนผู้ประพฤติตามคำสอน ทั้งคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาที่อธิบายพระไตรปิฎก 
ซึ่งบุรพาจารย์รจนาไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องก็มีอยู่ครบล้วน นับว่า 
เป็นโชคดีของชาวพุทธที่มีคัมภีร์ทางศาสนาบริบูรณ์ 

โดยเหตุที่พระไตรปิฎก อรรถกถาและฎีกาจารึกด้วยภาษาบาลี คนในยุคนี้จึงไม่อาจ 
เข้าใจความหมายได้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีคัมภีร์แปลพระไตรปิฎกและอรรถกถาแล้ว แต่ก็ 
เป็นการแปลตามศัพท์เท่านั้น ไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับหลักภาษาและหลักธรรม ทำ 1 ให้ผู้ที่ , ไม่มี 
ความรู้ภาษาบาลีและพระอภิธรรมไม่อาจเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้ ส่วนคัมภีร์ฎีกาแทบจะ 
ไม่มีแปลเป็นภาษาไทย 

ดังนั้น การแปลและอธิบายคัมภีร์สำคัญทางศาสนาจึงเป็นคาสนกิจที่สำคัญมาก ทาง 
วัดท่ามะโอได้ดำเนินการแปลคัมภีร์ครบ ๙ เล่มมีเนตติปกรณ์เป็นต้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๔ 
บัดนี้ จะดำเนินการแปลและอธิบายคัมภีร์อีก ๑๒ เล่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๐ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อการศึกษาค้นคว้าชองพุทธคาสนิกชนทั่วไป 

- เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางพระพุทธศาสนา 

- เพื่อป้องกันสัทธรรมปฏิรูปที่อาจเกิดขึ้นจากการดีความผิดพลาด 

- เพื่อสร้างมรดกธรรมไว้ในพระพุทธศาสนา 

- เพื่อสร้างคาสนทายาทที่เพียบพร้อมทั้งด้านปริย้ตและปฏิบัติ อันจะเป็นผู้สืบทอด 
พระศาสนาสืบไป 


[๓(^'] 


กังขาวิตรณี 


วิธีดำเนินงาน 

คณะศิษย์ของวัดท่ามะโอที่ได้ศึกษาบาลีใหญ่ และมีความเชี่ยวชาญพระอภิธรรมจ 
ร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีคณะกรรมการแปล ดังนี้ 

- พระคันธสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ, อภิวังสะ, ป.ธ.๙, ดร.) 

- พระมหาประวิติ ถาวรจิตโต (ป.ธ. ๗) 

- อาจารย์จำรูญ ธรรมดา (ป.ธ. ๕) 

- อาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์ (ป.ธ. ๙) 

- อาจารย์เวทย์ บรรณกรกุล (ป.ธ. ๙) 

- อาจารย์บุญถนอม นพโสภณ (ป.ธ. ๗) 

คณะกรรมการฝ่ายอุปถัมภ์ มีดังนี้ 

- คุณปราณี รัตนกูล 

- คุณช่อพิภพ โอสถานุเคราะห์ 

- คุณสุวรรณา เดชะวิบูลย์ 

- คุณดรุณี โตสมภาค 


- คุณประสิทธิ้คักดิ้ กลิ่นสุนทร 

- คุณเสริมสุข ปัทมสถาน 

- คุณสุกาญจนา ลิมปิสวัสดิ้ 

- คุณเนาวนุช ไตรนรพงศ์ 


ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการแปลนั้น ใช้เวลา ๖ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๐ 


งบประมาณ 

จากการบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ของสาธุชนผู้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

- ทำให้พุทธคาสนิกชนเข้าใจหลักธรรมอย่างถูกต้อง 

- เป็นตำราค้นคว้าของผู้สนใจใฝ่รู้ในพระพุทธศาสนา 

- ทำให้สัทธรรมปฏิรูปเสื่อมสูญไป 


โครงการแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ 


[๓๙] 


- ได้มรดกธรรมไว้ในพระพุทธศาสนา 

- ได้ศาสนทายาทที่เพียบพร้อมด้วยปริย้ติและปฏิบ้ติ 1 ในพระศาสนา 


คัมภีร์ในโครงการ 


คัมภีร์ที่สำคัญในการแปลและอธิบายในโครงการ ๑๒ คัมภีร์ คือ 
๑. พาลาวดาร เป็นตำราเรียนบาลีใหญ่ที่เข้าใจได้ง่าย และไม่พิสดารมากนัก 


มี ๑๒๖ หน้า 


๒. กังขาวิดรณี 

๓. สัมโมหวิโนทนี 
๔. ปัญ่จปกรณ์ 

๕. ปฏิสัมภิทามรรค 


คัมภีร์อรรถกถาที่แต่งอธิบายวินัยของภิกษุและภิกษุณี มี 
๔๑๔ หน้า 

คัมภีร์อธิบายวิภังค์ของพระอภิธรรมปิฎก มี ๕๗๒ หน้า 
คัมภีร์อธิบายกถาวัตถุเป็นต้น ๕ คัมภีร์ของพระอภิธรรม- 
ปิฎก มี ๕๗๖ หน้า 

คัมภีร์อธิบายวิปัสสนาญาณ ๑๖ และแนวทางในการบรรลุ 
ปฏิสัมภิทาญาณ ท่านพระสารีบุตรภาษิตไว้ นับ เข้าในพระ- 


สุตตันตปิฎก สาวกภาษิต มี ๔๕๔ หน้า 

๖. ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา (เล่ม ๑) คัมภีร์อธิบายปฏิสัมภิทามรรค มี ๔๐๑ หน้า 
๗. ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา (เล่ม ๒) คัมภีร์อธิบายปฏิสัมภิทามรรค มี ๓๗๖ หน้า 
๘. ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถาคัณฐี คัมภีร์อธิบายปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา 


มี ๔๐๒ หน้า 


๙. วิสุทธิมรรค (เล่ม ๑) มี ๔๑๓ หน้า 
๑๐. วิสุทธิมรรค (เล่ม ๒) มี ๔๐๓ หน้า 
๑๑. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา (เล่ม ๑) มี ๕๑๕ หน้า 


๑๒. วิสุทธิมรรคมหาฎีกา (เล่ม ๒) มี ๕๙๑ หน้า 



ตณฺหาฉ' 

มจฺฉาว กุมินามุเข 
วจฺโฉ ขีรปโกว มาตร 0 . 

ยุ. อุ. ๒๕.๖๔ .๒๐๖ 

“เหล่าสัตว์ผู้มืดมนเพราะกาม ถูกตาข่ายตัณหาปกคลุมไว้ ถูก 
เครื่องมุงคือตัณหาปกปิดไว้ เป็นผู้ประมาทแล้ว ถูกเครื่องผูก[คือกามคุณ] 
ผูกไว้แล้ว ย่อมไปสู่ชราและมรณะเหมือนปลาที่ปากไซ เหมือนลูกโคที่ยัง 
ฉะนั้น” 



กามนฺธา ขาลสณฺฉนฺนา 
ปมตฺตา พนฺธนาพทธา 
ชรามรณมเนฺวนฺดิ 











กถามุข 


[®า๑] 


กถามุข 0 


๑. กงข 0 ตริตุกามา!] 

สจฺเจสุ ชนตา อยํ 

นาลํ วิตรณตฺถาย 

โหติ สา เยน ตาริตา. 

๒. กงฺขาวิตารํ ตํ พุทฺธํ 

วนุเท ธมมฌฺจ พุทฺธชํ 

ธมฺมชฌฺจ ตถา สงฺฆํ 

วิปฺปสนุเนน เจตสา. 

๓. มาติกาฏรกถา ยา สา 

กงฺขาวิตรณีติ วิสฺสุตา 

วินเย สารคาหีนํ 

โสตูนฌฺจ หิตาวหา. 

๔. พุทธโฆเสน เถเรน 

กวิฏเรน สุธีมตา 

สุปฺปสตฺถปสตฺเถน 

ถิรํสทสฺสินา กตา. 

๕. อตฺถพฺยาขฺยา กตา ตาย 

สาธิปฺปายา สนิจฺฉยา 

ปุรา มรมฺมภาสาย 

ปุพฺพเกหฺยตฺถวิฌฺฌุภิ. 

๖. นาราเธนฺติ หิต 0 ยสฺมา 

สฺยามรฏรนิวาสินํ 

เตน เม ปฏิจฺจ ตา จฌฺฌา 

ปาฬิสกฺกตวณฺณนา. 

สุโพธาภินวา พฺยาขฺยา 

สฺยามภาสาย กยฺยเต. 

๗. วินเย พุทฺธิกามานํ 
สทยา สนุตุ สนุโตตฺร 

หิตาย วีริยํ มม 

วินยณฺณวปารคา. 

๘. อุณฺหํ วา ยทิวา สีต 0 

รวินุทุอํสุ เขตเล 

พหุ 0 วา ยทิวา มนํ 

ก 0 มนํ นาภิราธเย. 

๙. กลล 0 วา ยทิวา’กลฺลํ 

วิภชฺช ปสฺสตํ สต 0 

อนุปฌฺฌาปทาตา’ย 0 

เหหิติ หิตมาวหํ. 


คนุธสาราภิวํโส 


[๙๒] 


กังขาวิตรณี 


กถามุข 

๑. หมู่ชนนี้แม้ประสงค์จะข้ามพ้นความสงสัยในสัจธรรม ก็ไม่อาจข้ามพ้นไปได้ หมู่ชน 
นั้นอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงให้ข้ามพ้นแล้ว 

๒. ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ยังหมู่ชนให้ข้ามพ้นความสงสัยพระธรรม 
อันเกิดจากพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์ผู้เกิดจากพระธรรม ด้วยจิตอันผ่องใส 

๓-๔. คัมภีร์อรรถกถาของมาติกาใดปรากฏชื่อว่า กังขาวิดรณี นำประโยชน์เกื้อกูลมาแก่ 
ผู้ถือเอาแก่นสารในพระวินัยและนักศึกษาทั้งหลาย ประพันธ์ไว้โดยพระพุทธโฆสเถระผู้ดำรงอยู่ 
ในฐานะกวี มีปัญญาปราดเปรื่อง ได้รับสดุดีจากบัณฑิตที่มหาชนสรรเสริญแล้ว ผู้เห็นแก่นสาร 
อันมั่นคง 

๕. คัมภีร์อธิบายเนื้อความของกังขาวิดรณีนั้นอันเพียบพร้อมด้วยคำอธิบายและข้อวินิจฉัย 
ผู้รู้เนื้อความรุ่นก่อนได้ประพันธ์เป็นภาษาพม่าไว้ในอดีตกาล 

๖. คัมภีร์เหล่านั้นไม่ให้สำเร็จประโยชน์แก่ประชาชนชาวสยาม ดังนั้น ข้าพเจ้าอาศัย 
คัมภีร์อธิบายเหล่านั้นและคัมภีร์อธิบายอื่นทั้งภาษาบาลีและสันสกฤตแล้ว จะประพันธ์คัมภีร์ 
อธิบายฉบับใหม่ที่เข้าใจง่ายเป็นภาษาไทย 

๗. ความเพียรของข้าพเจ้าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ต้องการความรู้พระวินัย ขอ 
บุคคลผู้ถึงฝังแห่งสาครคือพระวินัย ผู้เป็นสัตบุรุษ จงมีความเอ็นดูในคัมภีร์นี้เถิด 

๘. แสงสุรีย์บนฟากฟ้าจะร้อนก็ตาม แสงจันทราจะเย็นก็ตาม มีมากบ้าง น้อยบ้าง จะ 
ไม่ยังจิตดวงไหนให้ยินดีหรือไร 

๙. เมื่อสัตบุรุษจำแนกความถูกต้องหรือความผิดพลาดแล้วพิจารณาลูอยู่ คัมภีร์ที่ให้ 
ความรู้อันเหมาะสมนี้จักนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้ 


พระคันธสาราภิวงศ์ 


อักษรย่อชื่อคัมภีร์ 

(พระไตรปิฎก ะะ เล่ม/ข้อ/หน้า, อรรถกถาและฎีกา ะะ เล่ม/หน้า) 



พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา. 

วินยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ 

วิ.ภิกฺขุนี. 

วินยปิฎก ภิกฺขุนีวิภงฺคปาลิ 

วิ.ม. 

วินยปิฎก มหาวคฺคปาลิ 

วิ.จู. 

วินยปิฎก จูฬวคฺคปาลิ 

วิ.ป. 

วินยปิฎก ปริวารวคฺคปาลิ 


พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี. 

ทีฆนิกาย ลีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ 

ที.ม. 

ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ 

ที.ปา. 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ 

ม.มู. 

มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสปาลิ 

ม.ม. 

มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสปาลิ 

ม.อุ. 

มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสปาลิ 

ส 0 .ส. 

สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ 

ส 0 .นิ. 

สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ 

ส 0 .ข. 

สํยุตฺตนิกาย ขนฺธ'วค.คปาลิ 

ส 0 .สฬา. 

สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺคปาลิ 

ส 0 .ม. 

สํยุตฺตนิกาย มหาวคฺคปาลิ 

องฺ.เอกก. 

องฺคุตตรนิกาย เอกกนิปาต 

องฺ.ทุก. 

องฺคุตตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ 


[๙๙] 


กังขาวิตรณี 


องฺ.ดิก. 

องฺคุตฺตรนิกาย ดิกนิปาตปาลิ 

องฺ.จตุกุก. 

องฺ.ปฌฺจก. 

องฺคุตฺตรนิกาย จตุกุกนิปาตปาลิ 
องฺคุตฺตรนิกาย ปฌฺจกนิปาตปาลิ 

องฺ.ฉกุเก. 

องฺคุตฺตรนิกาย ฉกุกนิปาตปาลิ 

องฺ.สตตก. 

องฺคุตฺตรนิกาย สตตกนิปาตปาลิ 

องฺ.อฏิรก. 

องฺคุตฺตรนิกาย อฏรกนิปาตปาลิ 

องฺ.นวก. 

องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาลิ 

องฺ.ทสก. 

องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ 

องฺ.เอกาทสก. 

องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาตปาลิ 

ชุ.ชุ. 

ชุทฺทกนิกาย ชุทฺทกปาร'ปาลิ 

ชุ.ธ. 

ชุทฺทกนิกาย ธมมปทปาลิ 

ชุ.อุ. 

ชุ.อิดิ. 

ชุทฺทกนิกาย อุทานปาลิ 
ชุทฺทกนิกาย อิดิวุตุตกปาลิ 

ชุ.สุ. 

ชุ.วิ. 

ชุ.ฟ. 

ชุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาตปาลิ 
ชุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุปาลิ 
ชุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุปาลิ 

ชุ.เถร. 

ชุ.เถรี. 

ชุทฺทกนิกาย เถรคาถาปาลิ 
ชุทฺทกนิกาย เถรีคาถาปาลิ 

ชุ.ชา. 

ชุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ 

ชุ.ม. 

ชุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ 

ข.จ. 

จ ข 

ชุ.ป. 

ชุ.อป. 

ชุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลิ 
ชุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ 
ชุทฺทกนิกาย อปทานปาลิ 

ชุ.พุทธ. 

ชุ.จริยา. 

ชุทฺทกนิกาย พุทธวํสปาลิ 
ชุทฺทกนิกาย จริยาปิฏกปาลิ 



อักษรย่อชื่อคัมภีร์ 


[(^&'] 


พระอภิธรรมปิฎก 


อภิ.สงฺ. 

อภิ ธมฺม ปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ 

อภิ.วิ. 

อภิ ธมฺม ปิฎก วิภงฺคปาลิ 

อภิ.ธา. 

อภิ ธมฺม ปิฏก ธาตุกถาปาลิ 

อภิ.ปุ. 

อภิ ธมฺม ปิฏก ปุคฺคลปฌฺฌตฺติปาลิ 

อภิ.ก. 

อภิ ธมฺม ปิฏก กถาวตฺถุปาลิ 

อภิ.ย. 

อภิ ธมฺม ปิฏก ยมกปาลิ 

อภิ.ป. 

อภิ ธมฺม ปิฎก ปฏรานปาลิ 


ปกรณวิ เสส 

เนตติ. 

เนตฺติปกรณ 

เปฏโก. 

เปฏโกปเทสปกรณ 

มิตินุ'ท. 

มิลินฺทปฌฺหปกรณ 

วิสุทธิ. 

วิสุทฺธิมคฺคปกรณ 

มหาวํส. 

มหาว 1, สตารปกรณ 


อรรถกถาพระวินัยปิฎก 

วิ.มหา.อ. 

สมนฺตปาสาทิกา มหาวิภงฺคอฏรกถา 

วิ.ภิกฺขุนี.อ. 

สมนุตปาสาทิกา ภิกฺขุนีวิภงคอฏรกถา 

วิ.ม.อ. 

สมนุตปาสาทิกา มหาวคฺคอฏรกถา 

วิ.จู.อ. 

สมนุตปาสาทิกา จูฬวคฺคอฏรกถา 

วิ.ป.อ. 

สมนุตปาสาทิกา ปริวารวคฺคอฏรกถา 


อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ที.สี.อ. 

ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนุธวคฺคอฏรกถา 

ที.ม.อ. 

ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคอฏรกถา 

ที.ปา.อ. 

ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี ปาฏิกวคฺคอฏรกถา 

ม.มู.อ. 

มชฺฌิมนิกาย ปปฌฺจสูทนี มูลปณฺณาสอฏรกถา 


[๙๖] 


กังขาวิตรณี 


ม.ม.อ. 

มชฺฌิมนิกาย ปปฌฺจสูทนิ มชฺฌิมปณฺณาสอฏรกถา 

ม.อุ.อ. 

มชฺฌิมนิกาย ปปฌฺจสูทนี อุปริปณฺณาสอฏรกถา 

ส 0 .ส.อ. 

ส 0 ยุตฺตนิกาย สารตฺถปกาสินี สคาถาคฺคอฏรกถา 

ส 0 .นิ.อ. 

สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปกาสินี นิทานวคฺคอฏรกถา 

ส 0 .ข.อ. 

สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปกาสินี ขนฺธวคฺคอฏจิกถา 

สํ.สฬา.อ. 

สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปกาสินี สฬายตนวคฺคอฏรกถา 

ส 0 .ม.อ. 

สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปกาสินี มหาวคฺคอฏรกถา 

องฺ.เอกก.อ. 

องฺคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกกนิปาตอฏรกถา 

องฺ.ทุก.อ. 

องฺคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกนิปาตอฏรกถา 

องฺ.ดิก.อ. 

องฺคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ดิกนิปาตอฏรกถา 

องฺ.จตุกก.อ. 

องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี จตุกฺกนิปาตอฏรกถา 

องฺ.ปฌฺจก.อ. 

องคตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ปฌฺจกนิปาตอฏรกถา 

องฺ.ฉกฺก.อ. 

องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ฉกกนิปาตอฏรกถา 

องฺ.สตตก.อ. 

องฺคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี สตตกนิปาตอฏรกถา 

องฺ.อฏรก.อ. 

องฺคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี อฏรกนิปาตอฏรกถา 

องฺ.นวก.อ. 

องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี นากนิปาตอฏรกถา 

องฺ.ทสก.อ. 

องฺคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทสกนิปาตอฏรกถา 

องฺ.เอกาทสก.อ. 

องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกาทสกนิปาตอฏรกถา 

ขุ.ชุ.อ. 

ขุทฺทกนิกาย ปรมตกโชติกา ขุทฺทกปารอฏรกถา 

ขุ.ธ.อ. 

ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทอฏรกถา 

ขุ.อุ.อ. 

ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อุทานอฏรกถา 

ขุ.อิดิ.อ. 

ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิดิวุตฺตกอฏรกถา 

ขุ.สุ.อ. 

ขุทฺทกนิกาย ปรมตกโชติกา สุตฺตนิปาตอฏรกถา 

ขุ.วิ.อ. 

ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี วิมานวตฺถุอฏรกถา 

ขุ.เป.อ. 

ชุทฺทกนิกาย เปตาตกอฏรกถา 

ขุ.เถร.อ. 

ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอฏรกถา 


อักษรย่อชื่อคัมภีร์ 


[๙๗] 


ขุ.เถรี.อ. 

ชุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรีคาถาอฏรกถา 

ขุ.ชา.อ. 

ชุทฺทกนิกาย ชาตกอฏรกถา 

ชุ.ม.อ. 

ชุทฺทกนิกาย สทฺธมมปฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏรกถา 

ชุ.จู.1อ. 

ชุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา จูฬนิทฺเทสอฏรกถา 

ชุ.ป.อ. 

ชุทฺทกนิกาย สทฺธมมปฺปกาสินี ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏรกถา 

ชุ.อป.อ. 

ชุทฺทกนิกาย วิสุทฺธชนวิลาสินี อปทานอฏรกถา 

ชุ.พุทธ.อ. 

ชุทฺทกนิกาย มธุรตฺถวิลาสินี พุทธวํสอฏรกถา 

ชุ.จริยา.อ. 

ชุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี จริยาปิฏกอฏรกถา 


อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ.อ. 

อภิธมมปิฏก ธมฺมสงฺคณี อฏรสาสินีอฏรกถา 

อภิ.วิ.อ. 

อภิธมมปิฏก วิภงฺค สมฺโมหวิโนทนีอฏรกถา 

อภิ.ธา.อ. 

อภิธมมปิฏก ปฌฺจปกรณ ธาตุกถาอฏรกถา 

อภิ.ปุ.อ. 

อภิธมมปิฏก ปฌฺจปกรณ ปุคฺคลปฌฺฌตฺติอฏรกถา 

อภิ.ก.อ. 

อภิธมมปิฏก ปฌฺจปกรณ กถาวตฺถุอฏรกถา 

อภิ.ย. 

อภิธมมปิฏก ปฌฺจปกรณ ยมกอฏรกถา 

อภิ.ป. 

อภิธมมปิฏก ปฌฺจปกรณ ปฏรานอฏรกถา 


ปกรณริเสส 

มิลินฺท.อ. 

มิสินฺทปฌฺหอฏรกถา 

สงฺคห. 

อภิธมมตฺถสงฺคห 

เนตติ.อ. 

เนตติอฏรกถา 

อภิ.วตาร. 

อภิธมมาวตาร 

จตุภาณ.อ. 

สารตฺถสมุจฺจย จตุภาณวารอฏรกถา 

สจฺจสงฺเขป 

สจฺจสงฺเขป 


ฎีกาพระวินัยปิฎก 

วชิร.ฎีกา 

วชิรพุทฺธิฎีกา 

สารตก.ฎีกา 

สารตฺถทีปนีฎีกา 


[๙(^'] 

กังขา วิ ตรณี 

วิมติ.ฎีกา 

วิมติวิโนทนีฎีกา 

กงขา.ฎีกา 

กงขาวิตรณีปุราณฎีกา 

กงขา.อภินาฎีกา 

วินยตฺถมฌฺชูสา กงขาวิตรณีอภินาฎีกา 

วินย.ฎีกา 

รินยาลงการฎีกา 

วิ.ฎีกา 

รินยวินิจฉยฎีกา 

อุตฺตร.ฎีกา 

อุตฺตรรินิจฺฉยฎีกา 

ขุทฺท.ฎีกา 

ขุทฺทสิกขาปุราณฎีกา 

ขุทฺท.อภินาฎีกา 

ขุทฺทสิกขาอภินาฎีกา 

มูล.ฎีกา 

มูลสิฤขาปุราณฎีกา 


ฎีกาพระสุตตันตปิฎก 

ที.สี.ฎีกา 

ทีฆนิกาย ลีนตฺถปกาสนี ลีลกฺขนฺธวคฺคฎีกา 

ที.ลี.อภินาฎีกา 

ทีฆนิกาย สาธุวิลาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอภินาฎีกา 

ที.ม.ฎีกา 

ทีฆนิกาย ลีนตฺถปกาสนี มหาวคฺคฎีกา 

ที.ปา.ฎีกา 

ทีฆนิกาย ลีนตฺถปกาสนี ปาฎีกาคฺคฎีกา 

ม.มู.ฎีกา 

มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปกาสนี มูลปณฺณาสฎีกา 

ม.ม.ฎีกา 

มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปกาสนี มชฺฌิมปณฺณาสฎีกา 

ม.อุ.ฎีกา 

มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปกาสนี อุปริปณฺณาสฎีกา 

ส 0 .ส.ฎีกา 

สํยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปกาสนี สคาถาคฺคฎีกา 

ส 0 .นิ.ฎีกา 

สํยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปกาสนี นิทานวคฺคฎีกา 

ส 0 .ข.ฎีกา 

สํยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปกาสนี ขนฺธวคฺคฎีกา 

สํ.สฬา.ฎีกา 

สํยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปกาสนี สฬายตนวคฺคฎีกา 

ส 0 .ม.ฎีกา 

สํยุตฺตนิกาย ลีนตฺถปกาสนี มหาวคฺคฎีกา 

องฺ.เอกก.ฎีกา 

องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตฎีกา 

องฺ.ทุก.ฎีกา 

องคตฺตรนิกาย ทุกนิปาตฎีกา 

องฺ.ติก.ฎีกา 

องคตฺตรนิกาย ติกนิปาตฎีกา 

องฺ.จตุกฺก.ฎีกา 

องคตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตฎีกา 


อักษรย่อชื่อคัมภีร์ 


[^๙] 


องฺ.ปฌฺจก.ฎีกา 

องฺคุตฺตรนิกาย ปฌฺจกนิปาตฎีกา 

องฺ.ฉกฺเก.ฎีกา 

องฺคุตตรนิกาย ฉกกนิปาตฎีกา 

องฺ.สตตก.ฎีกา 

องฺคุตฺตรนิกาย สตตกนิปาตฎีกา 

องฺ.อฏรก.ฎีกา 

องฺคุตฺตรนิกาย อฏรกนิปาตฎีกา 

องฺ.นวก.ฎีกา 

องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตฎีกา 

องฺ.ทสก.ฎีกา 

องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตฎีกา 

องฺ.เอกาทสก.ฎีกา 

องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาตฎีกา 

ขุ.ธ.ฎีกา 

ธมฺมปทมหาฎีกา 

ขุ.ธ.ฎีกา 

ขุทฺทกนิกาย ธมมปทฎีกา 


ฎีกาพระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ.มูลฎีกา 

อภิธมมปิฏก ธมฺมสงคณีมูลฎีกา 

อภิ.วิ.มูลฎีกา 

อภิธมมปิฏก วิภงฺคมูลฎีกา 

อภิ.ปฌฺจ.มูลฎีกา 

อภิธมมปิฏก ปฌฺจปกรณมูลฎีกา 

อภิ.สงฺ.อนุฎีกา 

อภิธมมปิฏก ธมมสงฺคณีอนุฎีกา 

อภิ.วิ.อนุฎีกา 

อภิธมมปิฏก วิภงฺคอนุฎีกา 

อภิ.ปฌฺจ.อนุฎีกา 

อภิธมมปิฏก ปฌฺจปกรณอนุฎีกา 

ม.ฎีกา 

มณิทีปฎีกา 

มธุ.ฎีกา 

มธุสารตฺถทีปนีฎีกา 


ฎีกาปกรณริเสส 

มิลินฺท.ฎีกา 

มธุรตฺถปกาสินี มิลินฺทปฌฺหฎีกา 

วิสุทธิ.มหาฎีกา 

ปรมตฺถมฌฺชูสา วิสุทฺธิมคฺคมหาฎีกา 

สงฺคห.ฎีกา 

อภิธมมตฺถสงคหฎีกา 

วิภาวินี 

อภิธมมตฺถวิภารินี 

สงฺเขป.ฎีกา 

สงฺเขปวณฺณนาฎีกา 

มณิสาร.ฎีกา 

มณิสารตฺถมฌฺชูสาฎีกา 

สงคห.ทีปนี 

อภิธมมตถสงคหทีปนี 


[&๐] 

กังขาวิตรณี 

วิภาวินี.โยชนา 

อภิธมมตฺถวิภาวินีฎีกา อตฺถโยชนา 

ปรมตฺถ.ฎีกา 

ปรมตฺถทีปนี อภิธมฺมตกลงคหมหาฎีกา 

ปริ.ฎีกา 

ปริตตฎีกา 

นม.ฎีกา 

นมกฺการฎีกา 

คัมภีร์สัททาวิเสส 

กจฺ 

กจฺจายนเวยฺยากรณ 

โมค. 

โมคฺคลฺลานเวยฺยากรณ 

รูป. 

ปทรูปสิทฺธิปกรณ 

นีติ.ปท. 

สทฺทนีติปกรณ ปทมาลา 

นีติ.ธาตุ. 

สทฺทนีติปกรณ ธาตุมาลา 

นีติ.สุตฺต. 

สทฺทนีติปกรณ สุตฺตมาลา 

พา. 

พาลาวตาร 

อภิธาน. 

อภิธานปฺปทีปีกา 

อภิธาน.ฎีกา 

อภิธานปฺปทีปีกาฎีกา 

อภิธาน .สูจิ 

อภิธานปฺปทีปีกาสูจิ 

นิรุตติ. 

นิรุตติทีปนี 

วุตฺโต. 

รุตโตทยฉนฺโทปกรณ 

สุโพธา. 

สุโพธาลงฺการ 

คนฺถา. 

คนฺถาภรณ 

เภทจินฺตา. 

สทฺทตกเภทจินฺตา 

สมพนฺธ. 

สมพนฺธจินฺตา 

ชาลินี. 

สททสารตกชาลินี 


สารบัญ 

คำอนุโมทนา [๑] 

อนุโมทนา . [๓] 

คำนำ [๗] 

ประว้ติผู้แต่ง [๑๙] 

โครงการแปลคัมภีร์พุทธศาสน์ [๓๖] 

กถามุข [๔๐] 

อักษรย่อ [๔๓] 

สารบัญ [๔๑] 

ภิกขุปาติโมกข์ 

บุพกรณ์ ๔ ๑ 

บุพกิจ ๔ ๓ 

ปัตตคัลละ ๔ ๖ 

คำปฏิญญาในการสวดปาติโมกข์ ๗ 

หัวข้อของคำเริ่มเรื่อง ๑๖ 

การตั้งญัตติ ๑๖ 

การถามบุพกิจ ๑๗ 

วิธีในการฟังหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง. ๑๙ 

วิธี 1 ในการบอกความบริสุทธิ้ . ๑๙ 

การต้องอาบติในเพราะมิได้บอก ๒๔ 

คำลงท้ายของคำเริ่มเรื่อง . ๒๗ 



















































[๔๒] 


ก่งขาวตรณ 


หัวข้อของปาราชิก ๒๙ 

เมถุนธัมมสิกขาบท... ๓๐ 

อทินนาทานสิกขาบท . ๓๒ 

มนุสสวิคคหสิกขาบท ๓๔ 

อุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท . ๓๖ 

คำลงท้ายปาราชิก .. ๓๘ 

หัวข้อของสังฆาทิเสส ๔๒ 

สุกกวิสสัฏฐิสิกขาบท ๔๒ 

กายลังสัคคสิกขาบท ๔๓ 

ทุฏรุลสวาจาสิกขาบท ๔๓ 

อัตตกามปาริจริยาสิกขาบท . ๔๔ 

สัญจริตตสิกขาบท ๔๔ 

กุฏิการสิกขาบท ๔๖ 

วิหารการสิกขาบท ๔๗ 

ทุฏฐ่โทสสิกขาบท ๔๙ 

อัญญภาคิยสิกขาบท ๔๐ 

สังฆเภทสิกขาบท ๔๑ 

เภทานุวัตตกสิกขาบท . ๔๔ 

ทุพพจสิกขาบท ๔๖ 

กุลทูสกสิกขาบท ๖๑ 

คำลงท้ายสังฆาทิเสส ๖๔ 

กังขาวิตรณี 

คำนอบน้อมพระรัตนตรัย ๗๑ 

คำนอบน้อมบุรพาจารย์ ๘๓ 

ชื่อคัมภีร์ที่จะอธิบาย ๘๗ 





















































สารบิญ 


[๔๓] 


ผู้วิงวอนให้แต่งคัมภีร์ . ๘๙ 

ประโยชน์เป็นต้นของคัมภีร์ . . ๙๒ 

คำอธิบายหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง ๑๐๐ 

ความหมายของปาติโมกข์ ๑๐๐ 

ประเภทของสรูปะคือปาติโมกข์ ๑๐๒ 

ประเภทของคันถปาติโมกข์ ๑๑๒ 

การจำแนกหัวข้อ ๑๑๒ 

การกำหนดหัวข้อ ๑๑๔ 

คำปฏิญญาในการอธิบายภิกขุปาติโมกข์ก่อน . ๑๒๑ 

คำปฏิญญาในการอธิบายบทว่า สุณาตุ เม เป็นต้น ๑๒๒ 

คำอธิบาย สุณาตุ. ๑๒๕ 

คำอธิบาย เม . ๑๓๐ 

คำอธิบาย ภนฺเต . . . ๑๓๑ 

คำอธิบาย สงฺโฆ . ๑๓๓ 

คำอธิบาย อชฺขุโปสโถ, ปนฺนรโส ๑๔๙ 

วันอุโบสถและวันปวารณา ๓ อย่าง. ๑๕๓ 

คำลงท้ายของ อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส ๑๖๒ 

กรรมที่ควรแก่กาล ๑๖๓ 

วันอุโบสถ ๑๖๖ 

ภิกษุผู้ควรแก่กรรม ๑๖๙ 

สีมา ๒ ประเภท . ๑๗๓ 

พัทธสีมา ๑๗๔ 

สีมาที่สมบูรณ์ด้วยนิมิต . ๑๘๐ 

สีมาที่สมบูรณ์ด้วยบริษัท . ๑๘๕ 

สีมาที่สมบูรณ์ด้วยกรรมวาจา . ๑๘๖ 

พัทธสีมา ๓ ประเภท . ๑๘๗ 





























































กงขาวตรณ 


อพัทธสีมา ๑๘๘ 

คามสมา ๑๘๙ 

สัตตัพภันตรสีมา . . ๑๘๙ 

อุทกกเขปสีมา. . . ๑๙๑ 

คำลงท้ายของเรื่องภิกษุผู้ควรแก่กรรม ๒๐๓ 

สภาคาบติ. ๒๐๔ 

บุคคลที่ควรเว้นในหัตถบาส ๒๒๐ 

คำอธิบาย สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย ๒๒๕ 

คำอธิบาย ปาติ'โมกฺขํ อุทฺทิเสยฺย ๒๒๖ 

การสวดปาติโมกข์ ๒ ประเภท . ๒๒๘ 

ปาริสุทธิอุโบสถ ... ๒๓๒ 

อธิษฐานอุโบสถ. ๒๓๗ 

คำลงท้ายเรื่องอุโบสถ . ๒๓๘ 

บุพกิจ ๙ ๒๔๐ 

การบอกฉันทะ. ๒๔๕ 

การบอกปาริสุทธิ. ๒๔๙ 

การบอกฤดู . ๒๕๒ 

การนับจำนวนภิกษุ ๒๕๒ 

การบอกโอวาทที่นางภิกษุณีขอ ๒๕๓ 

คำอธิบาย ปา'ริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต อาโรเจถ ๒๖๕ 

คำอธิบาย ปาติ'โมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามิ ๒๖๕ 

คำอธิบาย ต 0 . ๒๖๘ 

คำอธิบาย สพฺเพว สนฺตา ๒๗๐ 

คำอธิบาย สาธุก 0 สุโณม ๒๗๐ 

คำอธิบาย มนสิ กโรม ๒๗๑ 

คำอธิบาย ยสส สิยา อาปตติ ๒๗๒ 


































































สารบิญ 


[๕๕] 


คำอธิบาย โส อาวิกเรยฺย ๒๗๙ 

คำอธิบาย อสนฺติยา อาปตฺต็ยา . ๒๘๐ 

คำอธิบาย ตุณฺหีภาเวน เป็นต้น ๒๘๑ 

คำอธิบาย ยถา โข ปน เป็นต้น ๒๘๒ 

คำอธิบาย เอวเมวํ เป็นต้น ๒๘๓ 

คำอธิบาย โย ปน ภิฤขุ เป็นต้น ๒๙๖ 

คำอธิบาย อนฺตรายิโก ๒๙๗ 

คำอธิบาย ตสฺมา ๓๐๑ 

คำอธิบาย สรมาเนน ๓๐๒ 

คำอธิบาย วิสุทฺธาเปกฺเขน ๓๐๒ 

คำอธิบาย สนฺตี อาปตฺติ อาวิกาตพฺพา ๓๐๓ 

คำอธิบาย อาวิกตา หิ . ๓๐๔ 

คำอธิบาย อสฺส ๓๐๕ 

คำอธิบาย ผาสุ โหติ ๓๐๕ 

ใจความ ๕ ประการของคำเริ่มเรื่อง . ๓๐๗ 

คำอธิบายปาราชิก ๓๐๙ 

คำอธิบายเมถุนธัมมสิกขาบท ๓๑๓ 

คำอธิบาย โย ปน ๓๑๓ 

คำอธิบาย ภิฤขุ ๓๑๔ 

สมบติ ๕ ๓๑๕ 

วัตถุสมบ'ติ . ๓๑๖ 

ญัตติสมบติ . ๓๒๙ 

อนุสสาวนาสมบติ. ๓๓๑ 

สีมาสมบติ . ๓๓๔ 

ปริสาสมบติ . ๓๓๕ 

คำอธิบาย สิกขาสาชีวสมาปนโน 


๓๓๗ 


































































[*๖] 


ก่งขาวตรณ 


การลาสิกขา ๓๔๐ 

คำอธิบาย เมถุนํ ธมฺมํ ๓๕๖ 

คำอธิบาย ปฏิเสเวยฺย ๓๕๗ 

คำอธิบาย อนฺตมโส ๓๕๘ 

คำอธิบาย ปาราชิโก โหติ. ๓๕๙ 

คำอธิบาย อสํวาโส ๓๖๑ 

ทวาร ๓๐ ในอาบตปาราชิก ๓๖๓ 

ลักษณะการตัดสินวินัย ๑๗ ข้อ ๓๖๔ 

สถานที่เป็นต้น ๓๙๐ 

ประเภทของบัญ?!!ต . ๓๙๐ 

อาณต . ๓๙๒ 

อาบติ . ๓๙๒ 

อนาบติ. ๓๙๔ 

วิบติ . ๓๙๖ 

องค์ประกอบ ๓๙๙ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๓๙๙ 

คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท ๔๐๓ 

คำอธิบาย คาม และ อรฌฺฌ ๔๐๓ 

ความต่างกันระหว่างเรือน บริเวณเรือน บ้าน บริเวณบ้าน ๔๐๖ 

คำอธิบาย อทินฺนํ ๔๑๒ 

คำอธิบาย เถยฺยสงขาตํ . ๔๑๓ 

คำอธิบาย อาทิเยยฺย ๔๑๗ 

อาการขโมย ๒๕ อย่าง ๔๑๗ 

นานาภัณฑปัญจกะ ๔๑๙ 

เอกภัณฑปัญจกะ ๔๒๑ 

สาหัตถีกปัญจกะ ๔๒๒ 
































































สารบิญ 


[๔๗] 


ปุพพปโยคปัญจกะ ๔๒๕ 

เถยยาวหารปัญจกะ ๔๒๗ 

คำอธิบาย ยถารูเป ๔๓๔ 

คำอธิบาย อทินฺนาทาเน ๔๓๕ 

คำอธิบาย ราชาโน ๔๓๖ 

คำอธิบาย หเนยฺยุ๊ ๔๓๘ 

คำอธิบาย พนฺเธยฺยุ๊ ๔๓๙ 

คำอธิบาย ปพฺพาเชยย 0 ๔๓๙ 

คำอธิบาย โจโรสิ เป็นต้น ๔๓๙ 

คำอธิบาย ตถารูป้ ภิกฺชุ อทินฺนํ อาทิยมาโน ๔๔๑ 

สถานที่เป็นต้น ๔๔๔ 

ประเภทของบัญญ้ติ . ๔๔๔ 

อาณํติ . ๔๔๔ 

อาบติ . ๔๔๕ 

อนาบติ. ๔๔๖ 

วิปัติ . . . ๔๔๖ 

องค์ประกอบ ๔๔๗ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๔๔๗ 

คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท ๔๔๘ 

คำอธิบาย สฌฺจิจฺจ .. ๔๔๘ 

คำอธิบาย มนุสฺสวิคฺคหํ ๔๕๐ 

คำอธิบาย ชีวิตา โวโรเปยฺย ๔๕๑ 

ความหมายว่า สัตว์มีชีวิต เป็นต้น ๔๕๒ 

ความพยายามแห่งปาณาติบาต ๖ วิธี . ๔๕๓ 

คำอธิบาย สตฺถหารก 0 วาสฺส ๔๖๐ 

คำอธิบาย ปริเยเสยย ๔๖๒ 




























































[๔(^] 


กังขาวิตรณี 


คำอธิบาย มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย ๔๖๔ 

คำอธิบาย มรณาย วา สมาทเปยฺย ๔๖๗ 

คำอธิบาย อมฺโภ ปุริส ๔๖๙ 

คำอธิบาย กึ ตุยฺหิมินา เป็นต้น ๔๖๙ 

คำอธิบาย อิติ จิตตมโน ๔๗๐ 

คำอธิบาย จิตตสงฺกปฺโป ๔๗๒ 

คำอธิบาย อเนกปริยาเยน ๔๗๔ 

คำอธิบาย มรณวณฺณํ เป็นต้น ๔๗๗ 

สถานที่เป็นต้น ๔๗๗ 

ประเภทของบญญติ . ๔๗๘ 

อาถ!ติ. ๔๗๘ 

อาบติ . ๔๗๘ 

อนาบติ. ๔๗๙ 

วิบติ . ๔๘๑ 

องค์ประกอบ ๔๘๑ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๔๘๒ 

คำอธิบายอุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท ๔๘๓ 

คำอธิบาย อนภิชานํ ๔๘๓ 

คำอธิบาย อุตฺตริมนุสฺสธมฺมํ ๔๘๖ 

คำอธิบาย อตตปนายิกํ ๔๘๗ 

คำอธิบาย อลมริยฌาณทสฺสนํ ๔๘๙ 

คำอธิบาย สมุทาจเรยฺย ๔๙๒ 

คำอธิบาย อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ ๔๙๔ 

คำอธิบาย ตโต อปเรน สมเยน ๔๙๖ 

คำอธิบาย สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา ๔๙๗ 

คำอธิบาย อาปนฺโน ๔๙๘ 




























































สารบิญ 


[๕๙] 


คำอธิบาย วิสุทฺธาเปกโข ๔๙๘ 

คำอธิบาย เอว 0 วเทยฺย ๕๐๐ 

คำอธิบาย อชานํ, อปสฺส 0 ๕๐๑ 

คำอธิบาย ตุจฺฉํ มุสา วิลปี ๕๐๒ 

คำอธิบาย อฌฺฌตฺร อธิมานา . ๕๐๒ 

สถานที่เป็นต้น ๕๐๕ 

ประเภทของบัญญ้ติ . ๕๐๕ 

อาณํติ . ๕๐๖ 

อาบติ . ๕๐๖ 

อนาบติ. . ๕๐๖ 

วิบติ . ๕๐๗ 

องค์ประกอบ ๕๐๗ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๕๐๘ 

คำอธิบายนิคม ๕๐๘ 

ปาราชิก ๒๔ ข้อ ๕๐๘ 

คำอธิบาย น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ส 0 วาส 0 ๕๑๒ 

คำอธิบาย ยถา ปุเร, ตถา ปจฺฉา .. ๕๑๒ 

คำอธิบาย ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉามิ ๕๑๕ 

คำอธิบาย กจฺจิตฺถ ๕๑๔ 

คำอธิบายสังฆาทิเสส ๕๑๗ 

คำอธิบาย อิเม โข ปน ๕๑๗ 

คำอธิบาย อายสุมนุโต . ๕๑๗ 

คำอธิบาย เตรส เป็นต้น ๕๑๘ 

คำอธิบายสุกกวิสสัฏฐิสิกขาบท ๕๑๘ 

คำอธิบาย สฌฺเจตนิกา ๕๑๘ 






























































[๖๐] 


กังขาวิตรณี 


คำอธิบาย สุกฺกริสฺสฏฺริ ๕๒๐ 

คำอธิบาย อฌฺฌตฺร สุปินนฺตา . ๕๒๔ 

คำอธิบาย สงฺฆาทิเสโส ๕๒๕ 

รูปวิเคราะห์ของ สงฆาทิเสส ศัพท์. ๕๒๗ 

สถานที่เป็นต้น ๕๒๙ 

ประเภทของบัญญ้ติ . ๕๒๙ 

อาณ์ต . ๕๒๙ 

อาบติ . ๕๒๙ 

อนาบติ. ๕๓๑ 

วิบติ . ๕๓๒ 

องค์ประกอบ ๕๓๒ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๕๓๒ 

คำอธิบายกายลังสัคคสิกขาบท ๕๓๔ 

คำอธิบาย โอติณฺโณ ๕๓๔ 

คำอธิบาย วิปริณเตน จิตฺเตน ๕๓๖ 

คำอธิบาย มาตุคาเมน ๕๓๗ 

คำอธิบาย กายสํสคฺค 0 สมาปชฺเชยฺย ๕๓๘ 

คำอธิบาย หตฺถคุคาหํ วา เป็นต้น ๕๓๙ 

สถานที่เป็นด้น ๕๔๑ 

ประเภทของบญญติ . ๕๔๑ 

อาณ์ติ . ๕๔๑ 

อาบติ . ๕๔๑ 

อนา'ปติ. ๕๔๓ 

วิบต . . ... ๕๔๓ 

องค์ประกอบ ๕๔๓ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๕๕๔ 




































































สารบัญ 


[๖๑] 


คำอธิบายทุฏฐลลวาจาสิกขาบท ๕๔๕ 

คำอธิบาย โอติณฺโณ เป็นต้นโดยย่อ . ๕๔๕ 

คำอธิบาย มาตุคาม 0 ๕๔๖ 

คำอธิบาย ทุภจึ•ลุลาหิ วาจาหิ ๕๔๗ 

คำอธิบาย โอภาเสยฺย ๕๔๗ 

คำอธิบาย ยถา ต 0 เป็นต้น ๕๔๘ 

คำอธิบาย เมถุนุปสํหิตาหิ ๕๔๙ 

คำอธิบาย สงฺฆาทิเสโส ๕๔๙ 

สถานที่เป็นด้น ๕๕๑ 

ประเภทของบัญญ้ติ . ๕๕๒ 

อาณ้ติ . ๕๕๒ 

อาบติ . ๕๕๒ 

อนาบติ. ๕๕๓ 

วิมติ . ๕๕๔ 

องค์ประกอบ ๕๕๔ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๕๕๔ 

คำอธิบายอัตตกามปาริจริยาสิกขาบท ๕๕๕ 

คำอธิบาย โอติณฺโณ เป็นต้นโดยย่อ ๕๕๕ 

คำอธิบาย มาตุคามสฺส สนฺติเก ๕๕๖ 

คำอธิบาย อตฺตกามปา'ริ'จริยาย ๕๕๖ 

คำอธิบาย วณฺณํ ภาเสยย ๕๕๗ 

คำอธิบาย เอตทคฺคํ เป็นต้น ๕๕๘ 

คำอธิบาย เมถุนุปสํหิเตน สงฺฆาทิเสโส ๕๖๐ 

สถานที่เป็นด้น ๕๖๒ 

ประเภทของบัญญ้ติ . ๕๖๒ 

อาณ์ติ . ๕๖๒ 
































































[๖๒] 


ก่งขาวตรณ 


อาบติ . ๕๖๓ 

อนาบติ. ๕๖๓ 

วิปีติ . . . ๕๖๓ 

องค์ประกอบ ๕๖๓ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๕๖๔ 

คำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท ๕๖๔ 

คำอธิบาย สฌฺจริตต 0 ๕๖๔ 

คำอธิบาย สมาปชฺเชยฺย ๕๖๕ 

คำอธิบาย อิตฺถิยา วา ปริสมต็ . ๕๖๖ 

คำอธิบาย ปุริสสฺส วา อิตฺถิมต็. ๕๖๗ 

คำอธิบาย ชายตุตเน วา ชารตุตเน วา. ๕๖๗ 

คำอธิบาย อนฺตมโส ตงฺขณิกายปี ๕๗๐ 

สถานที่เป็นต้น ๕๗๑ 

ประเภทของปีฌญติ . ๕๗๑ 

อาณ์ติ . ๕๗๑ 

อาบติ . ๕๗๒ 

อนาปีติ. ๕๗๖ 

วิปีติ . . ๕๗๖ 

องค์ประกอบ ๕๗๗ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๕๗๗ 

คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท ๕๘๐ 

คำอธิบาย สฌฺฌาจิกาย ๕๘๐ 

คำอธิบาย กุฏึ ๕๘๓ 

คำอธิบาย การยมาเนน ๕๘๕ 

คำอธิบาย อสฺสามิกํ ๕๘๕ 

คำอธิบาย อตุตุทฺเทสํ ๕๘๖ 


































































สารบิญ 


[๖๓] 


คำอธิบาย ปมาณิกา กาเรตพฺพา. ๕๘๖ 

คำอธิบาย ตตฺริทํ ปมาณํ ๕๘๖ 

คำอธิบาย ทีฆโส ๕๘๗ 

คำอธิบาย ทวาทส วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ๕๘๘ 

คำอธิบาย ติริยํ ๕๘๙ 

คำอธิบาย สตฺตนฺตรา . ๕๘๙ 

คำอธิบาย ภิฤขู อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนาย ๕๙๑ 

พื้นที่ไม่มีอันตราย มีชานรอบ ๕๙๒ 

คำอธิบาย สารมฺเภ เจ เป็นต้นโดยย่อ ๕๙๖ 

สถานที่เป็นต้น ๕๙๖ 

ประเภทของบัญญ้ติ . ๕๙๖ 

อาณติ . ๕๙๖ 

อาบติ . . . ๕๙๗ 

อนาบติ. ๕๙๘ 

วิบํเติ . ๕๙๙ 

องค์ประกอบ ๖๐๐ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๖๐๐ 

คำอธิบายวิหารการสิกขาบท ๖๐๑ 

คำอธิบาย มหลฺสก 0 ๖๐๑ 

คำอธิบายวิธีที่เหลือโดยย่อ ๖๐๔ 

สถานที่เป็นต้น ๖๐๔ 

คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท ๖๐๖ 

คำอธิบาย ทุฏฺโร โทโส ๖๐๖ 

คำอธิบาย อปฺปตีโต . . ๖๐๗ 

คำอธิบาย อมูลเกน ๖๐๘ 

คำอธิบาย ปาราชิเกน ๖๑๑ 
































































[๖๙] 


ก่งขาวตรณ 


คำอธิบาย อนุทฺธํเสยฺย ๖๑๒ 

การโจท ๔ ประเภท ๖๑๔ 

คำอธิบาย อปฺเปว นาม นํ อิมมฺหา พรหมจริยา จาเวยฺยํ ๖๑๗ 

คำอธิบาย ตโต อปเรน สมเยน . ๖๒๐ 

คำอธิบาย สมนุคฺคาหิยมาโน วา . . ๖๒๐ 

คำอธิบาย อสมนุคฺคาหิยมาโน วา. ๖๒๑ 

คำอธิบาย อมูลกฌฺเจว ตํ อธิกรณ์ โหติ . ๖๒๒ 

คำอธิบาย กกข จ โทสํ ปติฏฺราติ. ๖๒๕ 

สถานที่เป็นต้น ๖๒๕ 

ประเภทของบญญติ . ๖๒๖ 

อาณ์ติ . ๖๒๖ 

อาบติ . ๖๒๖ 

ธนาบติ. ๖๒๙ 

วิบต . ๖๓๐ 

องค์ประกอบ ๖๓๐ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๖๓๑ 

คำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท ๖๓๑ 

คำอธิบาย อฌฺฌภาคิยสฺส ๖๓๑ 

คำอธิบาย อธิกรณ์ ๖๓๖ 

คำอธิบาย เทโส ๖๔๐ 

คำอธิบาย เสสมตุโต ๖๔๐ 

คำวินิจฉัยที่เหลือ ๖๔๘ 

คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท ๖๔๙ 

คำอธิบาย สมคฺคสฺส สงฆสฺส ๖๔๙ 

คำอธิบาย เภทาย ปรกกเมยฺย ๖๕๑ 

คำอธิบาย เภทนสำตุตนิกํ วา อธิกรณ์ ๖๕๑ 




























































สารบิญ 


[๖๕] 


คำอธิบาย สมาทาย ๖๕๔ 

คำอธิบาย ปคฺคยฺห ติฏฺเรยฺย ๖๕๔ 

คำอธิบาย ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนโย ๖๕๕ 

คำอธิบาย มา ศัพท์ . . ๖๕๘ 

คำอธิบาย สเมตายสฺมา สงฺเ'ฆน ๖๕๙ 

คำอธิบาย สมโมทมาโน ๖๖๐ 

คำอธิบาย อวิวทมาโน ๖๖๐ 

คำอธิบาย เอกุทฺเทโส . . ๖๖๐ 

คำอธิบาย ผาสุ วิหรติ . . ๖๖๑ 

คำอธิบาย เอวฌฺจ โส เป็นต้น .. ๖๖๒ 

คำอธิบาย อิจฺเจตํ กุสล 0 ๖๖๒ 

คำอธิบาย โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยย, สงฺฆาทิเสโส ๖๖๓ 

สถานที่เป็นต้น ๖๖๓ 

ประเภทของบัญญ้ติ . ๖๖๔ 

อาณ์ติ . ๖๖๔ 

อาบติ . ๖๖๔ 

อนาบติ. ๖๖๕ 

วิบติ . ๖๖๕ 

องค์ประกอบ ๖๖๖ 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นต้น ๖๖๖ 

คำอธิบายเภทานุวัตตกสิกขาบท ๖๖๗ 

คำอธิบาย ตสฺเสว . . ๖๖๗ 

คำอธิบาย อนุวตฺตกา ๖๖๗ 

คำอธิบาย วคฺควาทกา . ๖๖๙ 

คำอธิบาย เอโก วา เทว วา ตโย วา . ๖๗๐ 

คำอธิบาย ชานาติ โน ๖๗๑ 



























































[๖๖] 


กังขาวิตรณี 


คำอธิบาย ภาสติ . . ๖๗๒ 

คำอธิบาย อมหากมุเปตํ ขมติ. . ๖๗๓ 

คำอธิบาย สเมตายสฺมนฺตานํ สงฺเ'ฆน ๖๗๔ 

บทที่เหลือและคำวินิจฉัยในสิกขาบทนี้ ๖๗๕ 

คำอธิบายทุพพจสิกขาบท ๖๗๕ 

คำอธิบาย ทุพุพ'จชาตโก ๖๗๕ 

คำอธิบาย อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ ๖๗๗ 

คำอธิบาย สหธมุมิกํ วุจฺจมาโน ๖๗๘ 

คำอธิบาย วิ'รมถายสฺมนฺโต มม วจนาย ๖๘๐ 

คำอธิบาย วทตุ สหธมุเมน ๖๘๑ 

คำอธิบาย ยทิทํ . ๖๘๑ 

บทที่เหลือและคำวินิจฉัยในสิกขาบทนี้ ๖๘๓ 

คำอธิบายกุลทูสกสิกขาบท ๖๘๓ 

คำอธิบาย คาม 0 วา นิคม 0 วา ๖๘๓ 

คำอธิบาย อุปนิสฺสาย วิหรติ . ๖๘๔ 

คำอธิบาย กุลทูลโก ๖๘๕ 

คำอธิบาย ปาปสมาจาโร . ๖๘๗ 

คำอธิบาย โส ภิกฺขุ ๖๘๙ 

คำอธิบาย อายสฺมา โข กุลทูลโก ฯเปฯ อล 0 เต อิธ วาเสน ๖๘๙ 

คำอธิบาย เอวฌฺจ โส ภิกฺขุ ๖๙๐ 

คำอธิบาย ฉนฺทคามิโน ๖๙๐ 

คำอธิบาย โส ภิกฺขุ ๖๙๑ 

คำอธิบาย เอวฌฺจ โส เป็นต้น ๖๙๒ 

คำอธิบายนิคม ๖๙๓ 

คำอธิบาย ปรมาปตฺติกา ๖๙๓ 

คำอธิบาย ยาวตติยกา . ๖๙๔ 
























































สารบิญ 


[๖๗] 


คำอธิบาย ยาวตีห 0 ๖๙๕ 

คำอธิบาย ชา''แ ปฏิจฺฉาเทติ. ๖๙๖ 

ลักษณะของการปกปิดอาบ้ติ ๑๐ อย่าง. ๖๙๖ 

คำอธิบาย ตาวตีหํ. ๗๐๐ 

คำอธิบาย อกามา ปริวตฺถพฺพํ ๗๐๑ 

ปริวาส ๓ ประเภท . ๗๐๒ 

ปฏิจฉันนปริวาส ๗๐๓ 

สุทธินตปริวาส ๗๒๑ 

สโมธานปริวาส ๗๒๓ 

คำอธิบาย อุตุตริ ฉารตุตํ . ๗๒๗ 

คำอธิบาย ภิฤขุมานตุตาย ๗๒๘ 

คำอธิบาย ปฏิปชฺชิตพฺพํ . ๗๒๙ 

มานัต ๒ ประเภท ๗๓๑ 

การประพฤติมานัตโดยย่อ ๗๓๔ 

คำอธิบาย ตตุถ ๗๓๖ 

คำอธิบาย อพฺเภตพฺโพ ๗๓๖ 

คำอธิบาย อนพฺภิโต . ๗๓๗ 

คำอธิบาย เต จ ภิฤขู คารยฺหา ๗๓๘ 

คำอธิบาย อย 0 ตตก สามีจิ . ๗๓๘ 

บทที่เหลือในประโยคนิคม ๗๔๐ 

ภาคผนวก ๗๔๑ 

ประโยค ๒๒ ประเภท . ๗๔๑ 

ตัวอย่างประโยค ๘๐๓ 

เชิงอรรถ ๙๘๙ 

ดรรชนีค้นคำ . ๑๐๐๔ 































































[๖(^'] 


ก่งขาวตรณ 


ดรรชนี รูปวิเคราะห์ ๑๐๑๓ 

บรรณานุกรม . ๑๐๑๙ 

รายนามผู้จัดพิมพ์ ๑๐๒๔ 













ภิกขุปาติโมกข์ 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมาสมฺพุทธสฺส. 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง พระองค์นั้น 

บุพกรณ์ ๔ 

สมุมชฺชนี ปทีโป จ อุทก 0 อาสเนน จ 

อุ'โปสถสฺส เอตานิ ปุพฺพ กร ณนฺติ วุจฺจติ. 

การกระทำ ๔ อย่างเหล่านี้ได้ชื่อว่าบุพกรณ์ (การเตรียมการก่อน 

ประชุมสงฆ์) ของ[การทำ]อุโบสถ คือ 
๑. การกวาดโรงอุโบสถ 
๒. การจุดประทีป 
๓. การเตรียมนี้าฉันนั้าใช้ 
๔. การปูอาสนะ 

[พระพุทธองค์ทรงบัฌญ้ติให้กวาดโรงอุโบสถ จุดประทีป เตรียมนํ้าฉันนํ้าใช้ และปูอาสนะก่อน 
พระสงฆ์จะประชุมกันสวดปาติโมกข์ เพราะโรงอุโบสถสกปรกด้วยฝ่นธุลีเนื่องด้วยมิได้กวาด ภิกษุที่มาทำ 
อุโบสถเหยียบกันเองบ้าง เหยียบจีวรบ้างในที่มืดเพราะมองไม่เห็น ภิกษุอาคันตุกะที่มาจากแดนไกลไม่มีนํ้า 
ใช้ล้างเท้าและนํ้าฉันบำบัดความกระหาย อีกทั้งสรีระและจีวรของภิกษุที่มาทำอุโบสถก็เปือนฝ่น เพราะมิได้ 
ปูอาสนะ ดังนั้น จึงทรงบัฌญ้ติให้กวาดโรงอุโบสถเป็นต้นไว้ในอุโปสถขันธกะ 

เอตานิ กิจจานิ อ.กิจ ท. เหล่านั้น อิติ คือ สมฺมชฺชนี จ อ.ไม้กวาด ด้วย ปทีโป จ อ.ประทีป 
ด้วย อุทก 0 จ อ.นํ้า ด้วย (สทฺธึ) อาสเนน จ กับด้วยอาสนะ ด้วย ภคาตา อันพระผู้มีพระกาค วุจฺจติ 
ย่อมเรียก ปุพฺพกรณํ อิติ ว่าเป็นบุพกรณ์ อุโปสถสฺส ของอุโบสถ ฯ 



๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


คำว่า สมฺมชฺชนี 1 ปทีโป, อุทก 0 และ อาสเนน ตามศัพท์แปลว่า ไม้กวาด, ประทีป, นํ้า และอาสนะ 
แต่ในที่นี้มุ่งให้หมายถึงกิริยาอาการที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น คือ การกวาดด้วยไม้กวาด, การตามประทีป, การ 
ตั้งนั้าฉันนั้าใช้ และการปูลาดอาสนะ การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ฐานูบ่จาระ คือ 
สำนวนที่กล่าวถึงสถานที่ แต่มุ่งให้หมายถึงลิ่งที่อยู่ในสถานที่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการเรียกผู้ที่อาศัยว่า 
เป็นที่อาศัย ฐานูปจาระนี้เป็นความหมายแฝงที่ได้จากคำแสดงสถานที่ กล่าวคือ ในภาษาบาลีมีการใช้ภาษา 
อยู่ลักษณะหนึ่งที่ผู้พูดกล่าวถึงสถานที่ แต่เจตนาหมายถึงผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้น ดังเช่น คำว่า มฌฺจา อุกฺกุฏฺรี 
กโรนฺติ (เตียงนอนกระทำเลียงโห่), มฌฺจา โฆสนฺติ (เตียงนอนโห่ร้อง) คำว่า มฌฺจา นี้กล่าวถึงผู้ที่อยู่บน 
เตียงว่าเป็นเตียง หรือดังคำว่า สพฺโพ คาโม อาคโต ตามรูปคำแล้วแปลว่า “บ้านทั้งหมดมา” ตามปกติแล้ว 
บ้านจะมาไม่ได้ ความหมายที่แท้'จริงของประโยคนี้ก็คือ “ชาวบ้านทั้งหมดมา” ในภาษาไทยมีการใช้คำใน 
ลักษณะนี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น “ศาลตัดสิน” คำว่า ศาล เป็นสถานที่ จะเป็นผู้ตัดสินไม่ได้ ผู้ตัดสินที่แท้จริง 
คือผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้อยู่ที่ศาล อีกอย่างหนึ่ง คำว่า สมฺมชฺชนี เป็นด้นนั้นเป็นอุดดรโลปสมาส คือ สมาสที่ 
ลบบทหลังออก โดยมีรูปวิเคราะห์ตามลำดับว่า 

- สมฺมชฺชนิยา สมฺมชฺชนํ สมฺมชฺชนี ะะ การกวาดด้วยไม้กวาด ชื่อว่า ลัมมัชชนี 

(ลบ สมฺมชฺชน ศัพท์) 

- ปทีเปน อุชฺชลนํ ปทีโป = การจุดด้วยประทีป ชื่อว่า ปทีปะ (ลบ อุชฺชลน ศัพท์) 

- อุทกสฺส อุปฏฺจึานํ อุทก 0 ะะ การเข้าไปตั้งนั้าไว้ ชื่อว่า อุทกะ (ลบ อุปฏฺจึาน ศัพท์) 

- อาสนสฺส ปฌฺฌปนํ อาสนํ ะะ การปูอาสนะ ชื่อว่า อาสนะ (ลบ ปฌฺฌปน ศัพท์) 

มตินี้กล่าวไว้ในปาติโมกขปทัตถอนุวัณณนา (หน้า ๑๒-๔) โดยท่านผู้แต่งยกตัวอย่าง เสยย ศัพท์ 
ว่ามาจากรูปวิเคราะห์ว่า 

- สยนฺติ ภิกฺขู เอตฺถาติ เสย.โย ะะ วิหารที่นอน ชื่อว่า เสยยะ 

- สยนํ เสยยา ะะ การนอน ชื่อว่า เสยยา 

- เสย.เย เสย.ย 0 เสย.ย 0 ะะ การนอนในวิหารที่นอน ชื่อว่า เสยยะ (ลบ เสย.ย ศัพท์หลัง) 

คำว่า เสย.ย นี้ แปลว่า “การนอนในวิหารที่นอน” พบในสหเสยยสิกขาบทว่า 

โย ปน ภิกฺขุ อนุปสม.ปนฺเนน อุด.ตริทิรตฺตติรต.ต 0 สหเสย.ย 0 กปฺเปย.ย, ปาจิตฺดิย 0 .' 9 

“ภิกษุใดทำการนอนในวิหารที่นอนร่วมกับอนุปสัมบันเกินกว่า ๒ หรือ ๓ ราตรี ต้องอาบัติปาจิตตีย์” 

คำว่า ปุพฺพกรณ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กรียเตติ กรณํ (กร ธาตุ ะะ กระทำ -I- ยุ ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- ปุพฺเพ กรณํ ปุพฺพกรณํ (ลัดตมีตัปปุริสสมาส)] 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๓ 


บุพกิจ ๕ 

ฉนฺทปาริสุทฺธิอุตุกฺขานํ ภิฤขุคณนา จ โอวาโท 

อุโปสถสฺส เอตานิ ปุพฺพกิจฺจนฺติ วุจฺจติ. 

การกระทำ ๕ อย่างเหล่านี้ได้ชื่อว่าบุพกิจ (การเตรียมการก่อนสวด 
ปาติโมกข์) ของ[การทำ]อุโบสถ คือ 
๑. การบอกฉันทะ 
๒. การบอกปาริสุทธิ 
๓. การบอกฤดู 
๔. การนับจำนวนภิกษุ 
๕. การบอกโอวาท[ที่นางภิกษุณีขอ] 

[การบอกฉันทะ คือ การบอกฉันทะของภิกษุที่ไม่อาจมาร่วมทำสังฆกรรมว่า พ่านเห็นด้วยกับ 
สังฆกรรมที่กำลัง , จะทำนั้น โดยภิกษุนั้นกล่าวว่า 

ฉนฺทํ ท ม.มิ, ฉนฺทํ เม ห ร, ฉนฺทํ เม อา โร เจหิ. 

“กระผมให้ฉันทะ พ่านจงนำฉันทะของกระผมไป จงบอกฉันทะของกระผม” 

และภิกษุผู้บอกฉันทะกล่าวว่า 

ติสฺเสน ภิกฺขุนา ฉนฺ โท ทินฺโน, ตมห 0 สง.ฆสฺส อาโรเจมิ. 

“ภิกษุชื่อติสสะให้ฉันทะแล้ว กระผมบอกฉันทะนั้นแก่สงฆ์” 

การบอกปาริสุทธิ คือ การบอกความบริสุทธึ๋จากอาปติของภิกษุที่ไม่อาจมาร่วมทำสังฆกรรมว่า 
พ่านเป็นผู้บริสุทธิ้จากอาปติ ไม่ต้องอาปติอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยภิกษุนั้นกล่าวว่า 

ปาริสุทฺธึ ทม.มิ, ปาริสุทฺธึ เม หร, ปาริสุทฺธึ เม อาโรเจหิ. 

“กระผมให้ปาริสุทธิ พ่านจงนำปาริสุทธิของกระผมไป จงบอกปาริสุทธิของกระผม” 

เอตานิ กิจจานิ อ.กิจ ท. เหล่านั้น อิติ คือ ฉนฺทบ่าริสุทฺธิอุตุกฺขานํ จ อ.การบอกซึ่งฉันทะ 
ปาริสุทธิและฤดู ด้วย กิกฺขุคณนา จ อ.การนับซึ่งภิกษุ ด้วย โอวาโท จ อ.โอวาท ด้วย ภคาตา อ้น 
พระผู้มีพระภาค วุจฺจติ ย่อมเรียก ปุพฺพกิจฺจํ อิติ ว่าเป็นบุพกิจ อุโปสถสฺส ของอุโบสถ ฯ 



๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


และภิกษุผู้บอกปาริสุทธิกล่าวว่า 

ติสฺเสน ภิกฺขุนา ปาริสุทธิ ทินฺ 1 นา, ตมห 0 สง.ฆสฺส อาโรเจมิ. 

ภิกษุชื่อติสสะให้ปาริสุทธิแล้ว กระผมบอกปาริสุทธินั้นแก่สงฆ์” 

การบอกฤดู คือ การบอกฤดูอย่างนี้ว่า ในฤดูทั้ง ๓ คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ฤดูเพียง 
เท่านี้ล่วงไปแล้ว ฤดูเพียงเท่านี้ยังเหลืออยู่ และในปักษ์ ๘ ครั้งของแต่ละฤดู ปักษ์เพียงเท่านี้ล่วงไปแล้ว 
ปักษ์เพียงเท่านี้ยังเหลืออยู่ 

การนับจำนวนภิกษุ คือ การนับจำนวนภิกษุที่ประชุมกันอยู่ในโรงอุโบสถว่ามีกี่รูป ไม่ใช่การนับ 
จำนวนภิกษุที่อยู่ในวัดทั้งหมด 

การบอกโอวาท[ที่นางภิกษุณีขอ] คือ การบอกภิกษุสงฆ์ว่า นางภิกษุณีขอรับโอวาทจากภิกษุที่ 
สงฆ์สมมติให้เป็นผู้สอนนางภิกษุณีแล้วกล่าวว่าสงฆ์สมมติภิกษุนี้ให้เป็นผู้สอนนางภิกษุณี ขอภิกษุณีสงฆ์ 
จงเข้าไปหาภิกษุนั้น ถ้าไม่มีภิกษุรูปไหนสามารถ ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์พึงกล่าวว่า 

นตฺถิ โกจิ ภิฤขุ ภิฤชุโนวาทโก สมฺมโต, ปาสาทิเกน ภิกฺขุนิสงฺโฆ สม.ปาเทตุ. 

“ภิกษุที่สงฆ์สมมติให้สั่งสอนนางภิกษุณีไม่มี ขอภิกษุณีสงฆ์จงบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ 

ด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเถิด” 

หลังจากนั้นจึงให้บอกนางภิกษุณีในวันปาฏิบท คือ วันขึ้น ๑ คา หรือวันแรม ๑ คา กัดจากวัน 

อุโบสถ 

บุพกรณ์และบุพกิจมีลักษณะต่างกัน ดังนี้ คือ 
๑. บุพกรณ์ คือ การเตรียมการก่อนประชุมสงฆ์ มี ๔ อย่าง 

๒. บุพกิจ คือ การเตรียมการก่อนสวดปาติโมกข์ มี ๕ อย่าง 

กรรมทั้ง ๒ อย่างนี้ได้ชื่อว่า บุพกิจ (กิจที่ควรทำก่อนอุโบสถกรรม) รวมทั้งหมด ๙ อย่าง ใน 
ประโยคว่า กึ ส 0 ฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ (ภิกษุทำบุพกิจของสงฆ์แล้วหรือ) เพราะควรทำก่อนอุโบสถกรรม 
คำว่า โอวาโท เป็นอุดดรโลปสมาสเหมือน สม.มชฺชนี เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- โอวาทสฺส อาโรจน์ โอวาโท ะะ การบอกโอวาท ชื่อว่า โอวาทะ (ลบ อาโรจน ศัพท์) 

คำว่า วุจฺจติ ในประโยคว่า ปุพฺพกรณนฺดิ วุจฺจติ (ได้ชื่อว่า บุพกรณ์), ปุพฺพกิจ.จนฺดิ วุจฺจติ (ได้ 
ชื่อว่า บุพกิจ) ในกังขาวิดรณีศัณฐิ (หน้า ๔๕) กล่าวว่าเป็นวจนวิปัลลาส คือ เปลี่ยนพจน์ หมายความว่า 
เมื่อควรมีรูปเป็นพหูพจน์ว่า วุจฺจนฺเต ก็กล่าวเป็นรูปเอกพจน์ว่า วุจฺจติ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาคณะฉันท์ แม้ 
คัมภีร์ปาติโมกขปทัตถอนุวัณณนาก็กล่าวว่า 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๕ 


วุจฺจนฺเตติ พหุวจเนน วตฺตพฺเพปิ ฉนฺทานุรกฺขณตฺถาย วจนวิปลฺลาเสน วุจฺจตีติ วุตฺต 0 . ตสฺส 
วจนวิปลฺลาสภาโว วาจฺจภูเตน เอตานีติ กมฺมปเทน วิฌฺฌายดิ. ๒ 

“แม้ควรกล่าวด้วยพหูพจน์ว่า วุจฺจนฺเต ท่านกล่าวว่า วุจฺจติ ด้วยวจนวิปัลลาส เพื่อรักษาฉันท์ 
ความเป็นวจนวิปัลลาสของบทนั้นย่อมรู้ได้ด้วยบทกรรมว่า เอตานี อันเป็นเนื้อความที่ศัพท์พึงกล่าวถึง” 

ที่จริงแล้วท่านผู้รจนาอาจเลี่ยงจากวิปัลลาสดังกล่าวด้วยการแปลง อนฺเต เป็น เร แล้วประกอบ 
เป็นรูปว่า วุจฺจเร ก็จะตรงกับพจน์และต้องคณะฉันท์ ดังนั้น คัมภีร์ปาติโมกข์ภาสาฎีกา (หน้า ๖) จึงกล่าวว่า 
บทนื้มองหาบทอาการะเอกพจน์ว่า ปุพฺพกรณํ และ ปุพฺพกิจฺจํ ใน ปุพุพกรณนุติ และ ปุพฺพกิจจนฺดิ 

หมายความว่า โดยทั่วไปประโยคอัตตุวาจกใดที่ปรากฏทั้งปกติอัตตาและวิกดิอัตตาทั้ง ๒ อย่าง 
นั้น ท่านให้กระจายบทอาขยาตและบทกิตก์ให้มีพจน์ตามปกติอัตตานั้น ทั้งนื้เพราะถือว่า ปกติอัตตาเป็น 
ประธานของประโยคอัตตุวาจก โดยทำนองเดียวอันนี้ ในประโยคกรรมวาจกใดที่ปรากฏทั้งปกติกรรม (ใน 
บาลีสนามหลวงของไทยเรียกว่า วุตตกรรม) และวิกดิกรรม ท่านให้กระจายบทอาขยาตและบทกิตก์ให้มี 
พจน์ตามปกติกรรมนั้น ทั้งนื้เพราะถือว่า ปกติกรรมเป็นประธานของประโยคกรรมวาจก เช่น 

[บทอาขยาต-อัตตุวาจก] ตนฺตโว ปโฏ ภวนฺติ (เส้นด้ายทั้งหลายย่อมกลายเป็นผ้า) 

ตนฺตโว ปโฏ ภูตา (เส้นด้ายทั้งหลายกลายเป็นผ้าแล้ว) 

สุวณฺณานิ กุณฺฑล 0 กรียนฺเต (ทองทั้งหลายถูกกระทำให้เป็นตุ้มหู) 
สุวณฺณานิ กุณฺฑล 0 กตานี (ทองทั้งหลายถูกกระทำให้เป็นตุ้มหูแล้ว) 


[บทกิตก์-อัตตุวาจก] 

[บทอาขยาต-กรรมวาจก] 
[บทกิตก์-กรรมวาจก] 


ดังข้อความในคัมภีร์อัจจายนสาระว่า 


ปกดี วีกดี จาปิ 


ยตฺร วุตฺต ทวยมุบ จ 
วาจโก ปกติสงฺขฺย 0 คณฺหาดิสฺสา ปธานโต. , ” 

“ท่านกล่าวปกติอัตตา-ปกติกรรม และวิกดิอัตตา-วิกติกรรมทั้ง ๒ อย่างนั้นใน 
ประโยคใด บทวาจก[คืออาขยาตและกิตก์]ย่อมถือเอาพจน์ของปกติอัตตา-ปกติกรรม 
เพราะปกติอัตตา-ปกติกรรมนั้นเป็นประธาน[ของประโยค]” 

อย่างไรก็ตาม กฎข้างด้นเป็นสิ่งที่นิยมใช้โดยทั่วไปเท่านั้น ในที่บางแห่งอาจประกอบพจน์ของ 
บทอาขยาตและบทกิตก์ตามวิกดิอัตตา-วิกสิกรรมได้บ้าง ดังนั้น คัมภีร์อัจจายนสารสรูปัตถทีปนี (คำอธิบาย 
คาถา ๗) จึงกล่าวว่า คำว่า วาจโก ปกติสงขย 0 คณฺหาติ (บทวาจกย่อมถือเอาพจน์ของปกติอัตตา-ปกติกรรม) 
เป็นเยภุยยนัย คือ นัยที่กล่าวไว้โดยมาก แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งเล็กน้อยอย่างอื่น ดังเช่นคำว่า อมฺเพวนํ (ป่า 
มะม่วง) หมายถึง ป่าที่มีต้นมะม่วงมากกว่าต้นไม้อื่น อนึ่ง แม้คำว่า ปุพฺพกรณํ และ ปุพฺพกิจฺจํ จะไม่ใช่วิกดิ- 
กรรมโดยตรง เพราะประกอบด้วย อิติ ศัพท์ แต่ได้ชื่อว่าวิกติกรรมโดยอ้อม เพราะไม่ใช่ปกติกรรมในพากย์ 


๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


และลงปฐมาวิภัตติเหมือนวิกติกรรม มีตัวอย่างในกังขาวิตรณี (หน้า ๑๘๔-๘๕) ว่า ต 0 ปน มหนฺตมฺปิ เอกมฺปิ 
พหูนิปิ วฏฺฏนฺดิ (แต่ผ้าปูที่นอนนั้นใหญ่ก็ตาม ผืนเดียวก็ตาม หลายผืนก็ตาม ควรอยู่) คำว่า วฏฺฏนฺดิ มีรูป 
เป็นพหูพจน์ตาม มหนฺตานิ ที่เป็นวิกติภัตตา ไม่เป็นรูปเอกพจน์ตามปกติภัตตาว่า ต 0 (ปจฺจตฺถรณํ) 

คำว่า ปุพฺพกิจฺจ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กาตพฺพนฺดิ กิจฺจํ (กร ธาตุ ะะ กระทำ -I- ณฺย ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- ปุพุเพ กิจฺจํ ปุพฺพกิจฺจํ (สัตตมีตัปปุริสสมาส)] 

ปัดตกัลละ ๔ 

อุโปสโถ. ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา. สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนุติ. วชฺชนียา จ 
ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนุติ. ปตฺตกลฺลนุติ วุจฺจติ. 

๑. เป็นวันอุโบสถ 

๒. ภิกษุเพียงใดควรแก่กรรม [ภิกษุเพียงนั้นไม่ละหัตถบาสดำรงอยู่ในสีมาเดียวกัน] 

๓. ไม่ มี สภาคาบต[แก่ภิกษุ ผู้ ร่วมสังฆกรรม] 

๔. บุคคลที่ควรเว้นไม่มีในหัตกบาสของสงฆ์นั้น 

[อุโบสถกรรมที่รวมไว้ด้วยองค์ ๔] ได้ชื่อว่า ปัตตกัลละ (กรรมที่สมควรแก่กาล) 

[ภิกษุในที่นี้ต้องเป็นพระปกตัตตะ คือ เป็นภิกษุปกติไม่ต้องอาปติปาราชิก, ไม่ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง 
โดยไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย, มี ๔ รูปเป็นอย่างตํ่า และไม่ละหัตถบาสอยู่ในสีมาเดียวกัน 

สภาคาปติ คือ อาปติที่เสมอกัน ในเรื่องนี้หมายถึงอาปติที่มีวัตถุเสมอกัน เช่น ภิกษุ ๒ หรือ ๓ 
รูปต้องอาปติปาจิตตีย์ เพราะบริโภคอาหารในยามวิกาล อาปตินี้ชื่อว่ามีวัตถุคือเหตุให้ต้องอาปติเสมอกัน 

อุโปสโถ อ.วันอุโบสถ (โหติ ย่อมมี) ฯ ยาวติกา ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา อ.ภิกษุ ท. ผู้ถึงแล้ว 
ซึ่งกรรม มีประมาณเพียงใด (ตาวติกา ภิกฺขู หตฺถปาสํ อวิชหิตวา เอกสีมาย 0 สีตา จ อ.ภิกษุ ท. มี 
ประมาณเพียงนั้น ไม่ละแล้ว ซึ่งหัตถบาส ดำรงอยู่แล้ว ในสีมาเดียวกัน ด้วย) ฯ สภาคาปตฺติโย น 
วิชฺชนฺติ จ อ.อาปติที่มีส่วนเสมอกัน ท. ย่อมไม่มี ด้วย ฯ วชฺชนียา ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนฺติ อ.บุคคล ท. 
ผู้อันสงฆ์พึงเว้น ไม่มีอยู่ ในหัตถบาสของสงฆ์นั้น ด้วย ฯ (อุโปสถกมฺมํ อ.กรรมคืออุโบสถ สงฺคหิตํ ที่ 
อันบุคคลนับเข้าแล้ว องฺเคหิ ด้วยองค์ ท. จตูหิ สี่) วุจฺจติ อันท่าน ย่อมเรียก ปตฺตกลฺลนฺติ ว่ามีกาล 
อันถึงแล้ว ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๗ 


บุคคลที่ควรเว้นจากหัตถบาสของสงฆ์ มี ๒๑ จำพวก คือ 
๑. คฤหัสถ์ (คหฏฺโจิ') ๒. ภิกษุณี (ภิกฺขุนี) 

๓. สิกขมานา (สิกขมานา) ๔. สามเณร (สามเณโร) 

๕. สามเณรี (สามเณรี) ๖. ผู้ลาสิกขาแล้ว (สิกขาปจฺจกฺขาตโก) 

๗. ผู้ต้องอาบตปาราชิก (อนฺติมวตฺถุอชฺฌาปนฺนโก) 

๘. ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง เพราะไม่เห็นอาปด (อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกขิตฺตโก) 

๙. ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง เพราะไม่แก้ไขอาปติ (อาปตฺดิยา อปฺปฏิกมฺเม อุกขิตฺตโก) 

๑๐. ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง เพราะไม่สละทิฏฐิอันทราม (ปาบิ!กาย ทิฏฺริยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค 

อุกขิตฺตโก) 


๑๑. 

๑๒. 

๑๔. 

๑๖. 

๑๘. 

๒๐. 

๒๑. 


บัณเฑาะถ์ (ปณฺฑโก) 

เกยยสังวาส, ผู้ลักสังวาส (เกยเยสำ'าสโก) 

สัตว์ดิรัจฉาน (ติรจฺฉานคโต) 

ผู้ฆ่าบิดา (ปิตุฆาตโก) 

ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี (ภิกฺขุนิทูสโก) 

ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต (โลหิตุปฺปาทโก) 
อุภโตพยัญชนก, คนมีสองเพศ (อุภโตพฺยฌฺชนโก)] 


๑๓. ผู้เข้ารีตเดียรถีย์ (ติตฺถิยปกกนฺตโก) 
๑๕. ผู้ฆ่ามารดา (มาตุฆาตโก) 

๑๗. ผู้ฆ่าพระอรหันต์ (อรหนฺตฆาตโก) 
๑๙. ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ (สงฆเภทโก) 


คำปฏิญญาในการสวดปาติโมกข์ 

ปุพฺพกรณปุพฺพกิจฺจานิ สมาฟตุ'วา เทสิตาปตฺติกสฺส สมคฺคสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อนุมติยา 
ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิตุ๊ อาราธน์ กโรม. 

ครั้นกระทำบุพกรณ์และบุพกิจเรียบร้อยแล้ว กระผมจะพยายามเพื่อสวดปาติโมกข์ 
ตามความเห็นชอบของภิกษุสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกินที่ได้แสดงอาบติแล้ว 


มยํ อ.เรา ท. ปุพฺพกรณปุพฺพกิจฺจา นิ ยังบุพกรณ์และบุพกิจ ท. สมาเบ่ตุวา ให้เสร็จสิ้นแล้ว 
กโรม ย่อมกระทำ อาราธนํ ซึ่งความพยายาม อุทฺทิสิตุ๊ เพื่อสวด บ่าติโม กฺขํ ซึ่งปาติโมกข์ อนุมติยา 
ตามความเห็นชอบ ภิกฺขุ สงฺฆสฺส ของ หมู่ แห่งภิกษุ สมคฺคสฺส ผู้พร้อมเพรียงกัน เทสิตาบ่ตฺติกสฺส ผู้มี 
อาปติที่อันตนแสดงแล้ว ฯ 





กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


[คำว่า สมาเปตฺวา ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + อา บทหน้า + อป ธาตุ (ปาปุณเน ะะ 
ถึง) + เณ การิตปัจจัย + ตฺวา ปัจจัย แปลว่า “ให้จบแล้ว, ให้เสร็จสิ้นแล้ว” ในฉบับพม่าบางฉบับพบรูปว่า 
สมาทเปตฺวา (ให้ถือเอาแล้ว, ให้สมาทานแล้ว) ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + อา บทหน้า + ทา ธาตุ 
(ทาเน ะะ ให้) + เณ การิตปัจจัย + ตฺวา ปัจจัย รูปนี้ไม่สมควรเพราะไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในที่นี้ 

คำว่า อนุมติ (ความเห็นชอบ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- มติยา อนุรูป อนุมติ = สมควรแก่ความต้องการ ชื่อว่า อนุมติ 

แม้บทอัพยยีภาวสมาสส่วนมากมักมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ แต่ก็มีบางศัพท์ 1 ที่มีรูปเป็นลิงค์อื่น'จาก 
นปุงสกลิงค์ได้บ้าง เช่น ยถาธมโม กาเรตพฺโพ (พึงตัดสินตามธรรม) โดยคำว่า ยถาธมฺม มีรูปวิเคราะห์ว่า 
ธมเมสุส อนุรูป ยถาธมโม (สมควรแก่ธรรม ชื่อว่า ยถาธัมมะ) 

คำว่า อาราธนํ มีคำแปล ๒ ประการตามนิสสัยพม่า คือ 

๑. ภิกขุปาติโมกข์นิสสัย (หน้า ๓) และ ปาติโมกขเมทินี (หน้า ๒๓) 

- ความพยายาม ะะ อา บทหน้า + ราธ ะะ พยายาม + ยุ ปัจจัย 

๒. ปาติโมกข์ภาสาฎีกา (หน้า ๑๔) 

- การยังหมู่ภิกษุให้พอใจ ะะ อา บทหน้า + ราธ ะะ พอใจ + เณ การิตปัจจัย + ยุ ปัจจัย 

คำว่า อาราธน ที่พบในวรรณกรรมบาลี มีความหมาย ๔ ประการ คือ 

๑. การให้สำเร็จ ๒. การถึง 

๓. การพอใจ ๔. การให้พอใจ 

ความหมาย ๓ อย่างแรกพบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปีกาว่า 

อาราธนํ สาธเน จ ปตติย 0 ปริโตสเน. ๔ 

“อาราธน ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า การให้สำเร็จ, การถึง, การพอใจ” 

ส่วนความหมายหลังเทียบได้กับบทอาชยาตว่า จิตฺตํ อาราเธดิ (ย่อมยังจิตให้พอใจ), จิตฺตํ 
อาราเธยฺย (พึงยังจิตให้พอใจ) พบในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า 

อาราเธยฺยาติ ปริโตเสยย, อฌฺฌถา อาราธนํ นาม นตฺถีดิ ทสฺเสติ. ๕ 

“ปาฐะว่า อาราเธยฺย แปลว่า พึงยังจิตให้พอใจ พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า ขึ้นชื่อว่าการยังจิต 
ให้พอใจโดยประการอื่น หามีไม่” 

อฌฺฌถา อาราธนํ นาม นตฺถีติ อิมินา สปจฺจยนามรูปานํ ยาถาวโต อาโพโธ เอว อิโต พาหิรกานํ 
นตฺถิ, กุโต ปเวทนาติ ทสฺเสติ. อาราธนนฺดิ ยาถาวปเวทเนน จิตเตสุส ปริโตสนํ. ๖ 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๙ 


“ท่านแสดงว่าการรู้เห็นรูปนามพร้อมทั้งปัจจัยตามความเป็นจริงทีเดียวไม่มีแก่นักบวชภายนอก 
จากศาสนานี้ การแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจจะมีได้อย่างไร ด้วยคำว่า อฌฺฌถา อาราธนํ นาม นตฺถิ (ขึ้นชื่อว่า 
การยังจิตให้พอใจโดยประการอื่น หามีไม่) 

คำว่า อาราธนํ (การยังจิตให้พอใจ) หมายความว่า การยังจิตให้พอใจด้วยการแสดงให้ผู้อื่น 
เข้าใจตามความเป็นจริง” 

อย่างไรก็ตาม ปาติโมกขปทัตถอนุวัณณนาแสดงความเห็นว่า ควรมีรูปเป็น อุทฺทิสิสฺสามี ไม่ 
ควรมีรูปว่า อาราธนํ กโรม เพราะว่าเป็นถ้อยคำของผู้สวดปาติโมกข์ หาใช่ถ้อยคำของผู้เชื้อเชิญให้สวด 
ปาติโมกข์ไม่ โดยกล่าวตามข้อความในคัมภีร์วินยาลังการ 

ดังข้อความกล่าวว่า 

อิมสฺมี ราเน อุทฺทิสิตุ 0 อาราธนํ กโรมาติ วา อุทฺทิสิสฺสามีติ วา ปาโร อตฺถิ. เตสุ วินยาลงการ- 
ฎีกาย 0 วุตฺตตฺตา จ สทฺทตฺถยุตฺดิภาวโต จ อุทฺหิสิสฺสามีติ ปารสฺส อตฺถิภาโว อมฺเหหิ รุจิตพฺโพ. ๗ 

“ปาฐะว่า อาราธนํ กโรม หรือว่า อุทฺทิสิสฺสามี พบในที่นี้ ในบรรดาปาฐะทั้ง ๒ นั้น ข้าพเจ้า 
ชอบใจความมีอยู่แห่งปาฐะว่า อุทฺทิสิสฺสามี เพราะกล่าวไว้ในวินยาลังการฎีกาและมีความสมควรโดยศัพท์ 
และความหมาย” 

ในประเทศพม่าถือว่าภิกษุผู้สวดปาติโมกข์เป็นผู้สวดประโยคนี้ จึงมีคำแปล อาราธน ศัพท์ ๒ 
ประการข้างด้น แต่ในไทยถือว่าคำนี้เป็นคำอาราธนา และท่านผู้มีอาวุโสอยู่ในที่ประชุมนั้นเป็นผู้อาราธนา 
ดังนั้นจึงแปลตามขนบนิยมของไทยว่า “อาราธนา, เชื้อเชิญ” (แต่ในฉนับไทยมีปรากฏว่า อชฺเฌสนํ ซึ่งมี 
ความหมายเหมือน อาราธนํ) ผู้แปลเห็นด้วยกับขนบนิยมของไทย ด้วยเหตุผลดังนี้ คือ 

๑. คำว่า กโรม ใน อาราธนํ กโรม เป็นรูปพหูพจน์ ถ้าประโยคนี้เป็นคำที่ผู้สวดปาติโมกข์สวด 
เองก็ควรประกอบใช้เป็นรูปเอกพจน์ว่า กโรมิ ดังคำว่า ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิสฺสามี (ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์) 
๒. ผู้สวดปาติโมกข์ไม่ใช่ผู้ทำบุพกรณ์และบุพกิจ แต่เถระในสงฆ์เป็นผู้สั่งให้ภิกษุผู้เหมาะสม 
กระทำ คำว่า ปุพฺพกรณปุพฺพกิจจานิ สมาเปตฺวา (ครั้นกระทำบุพกรณ์และบุพกิจเรียบร้อยแล้ว) จึงเป็น 
ถ้อยคำที่เกี่ยวกับพระเถระ แต่ไม่เกี่ยวกับผู้สวดปาติโมกข์ 

๓. อาราธน ศัพท์ไม่พบในความหมายว่า ความพยายาม แม้ความหมายว่า การยังหมู่ภิกษุ 
ให้พอใจ จะมีใช้ในอรรถกถาและฎีกา บางแห่งก็ใช้น้อยมากจึงไม่ควรมีความหมายดังกล่าวในที่นี้ 

ดังนั้น ประโยคว่า ปุพฺพกรณปุพฺพกิจจานิ ฯเปฯ อาราธนํ กโรม ที่พบในคัมภีร์มูลสิกขา (ข้อ 
๑๑๑) จึงน่าจะเป็นคำอาราธนาของพระเถระในสงฆ์ หาใช่คำสวดของผู้สวดปาติโมกข์ตามขนบนิยมใน 
ประเทศพม่าไม่ 


๑๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


คัมภีร์วินยาลังการที่แต่งขึ้นโดยพระมุนินทโฆสะ (ประเทศพม่าเรียกว่า ตองบีลาสยาดอ ะะ พระ 
อาจารย์ภูเขาขวาง) ใน พ.ศ. ๒๑๙๐ ได้กล่าววิจารณ์เรื่องนี้ไว้ในเล่ม ๑ หน้า ๓๕๐-๕๒ ว่า 

๑. คาถา ๒ บทแรกว่า สมฺมชฺชนี ปทีโป จ และ ฉนฺทปาริสุทธิอุตุก.ขานํ พบโดยตรงในคัมภีร์ 
กังขาวิดรณี (หน้า ๑๑๘) และขุททสิกขา (คาถา ๔๑๒, ๔๓๔) 

๒. คำว่า ปุพฺพกรณปุพฺพกิจฺจานิ ฯเปฯ กโรม ไม่พบในคัมภีร์อรรถกถาเหล่านั้น เพียงปรากฏ 
ในคัมภีร์มูลสิกขาเท่านั้น 

๓. พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นผู้อาราธนาสวดปาติโมกข์ (ธม.มชฺเฌสก) 
ดังข้อความในพระบาลี ว่า 

น ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ อนชฺฌิฏฺเรน ปาติโมก.ข 0 อุทฺทิสิตพฺพํ. โย อุทฺทิเสย.ย, อาปตฺติ ทุก.กฏสฺส. ๘ 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ได้รับอาราธนาไม่พึงสวดปาติโมกข์ในท่ามกลางสงฆ์ รูปใดสวด 
ต้องอาปติทุกกฏ” 

แต่ในคำว่า ปุพฺพกรณปุพฺพกิจ.จานิ ฯเปฯ กโรม ไม่ได้กล่าวถึงภิกษุผู้อาราธนาสวดปาติโมกข์ 
เพราะเป็นคำที่ผู้สวดปาติโมกข์สวดเอง 

๔. ท่านผู้แต่งคัมภีร์นั้นได้ประพันธ์บาลีใหม่ว่า 

ปุพฺพกรณปุพฺพกิจ.จานิ สม.มา นิฏฺราเปต.วา ปตฺตกลฺลงฺเค สมานีเต สง.ฆสฺส อนุมติยา ปาติโมก.ข 0 
อุทฺทิสิสฺสาม. 

“กระผมทำบุพกรณ์และบุพกิจเสร็จด้วยดีแล้ว เมื่อองค์ของกรรมที่สมควรแก่กาลนำมาดีแล้ว 
จักสวดปาติโมกข์ตามความเห็นชอบของสงฆ์” 

๕. ขั้นตอนของการอาราธนาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วินยาดังการ มีดังต่อไปนี้ 

ผู้สวด สง.โฆ ภนฺเต เถร 0 ปาติโมก.ขุทฺเทส 0 อชฺเฌสติ, อุท.ทิสตุ เถโร ปาติโมก.ข 0 . ทุติยมฺปิ ภนฺเต 

สง.โฆ เถร 0 ปาติโมก.ขุท.เทส 0 อชฺเฌสติ, อุท.ทิสตุ เถโร ปาติโมก.ข 0 . ตติยมฺปิ ภนฺเต สง.โฆ เถรํ ปาติโมก.ขุทฺเทส 0 
อชฺเฌสติ, อุท.ทิสตุ เถโร ปาติโมก.ข 0 . 

“ท่านผู้เจริญ สงฆ์อาราธนาพระเถระเป็นผู้สวดปาติโมกข์ ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์, ท่าน 
ผู้เจริญ แม้ครั้งที่ ๒ สงฆ์อาราธนาพระเถระเป็นผู้สวดปาติโมกข์ ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์, ท่านผู้เจริญ 
แม้ครั้งที่ ๓ สงฆ์อาราธนาพระเถระเป็นผู้สวดปาติโมกข์ ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์” 

ผู้อาราธนา เ- 

สม.มชฺชนี ปทีโป จ อุทก 0 อาสเนน จ 

อุ'โปสถสฺส เอตานิ ปุพุพกรณนุติ วุจฺจดีดิ 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


(ริ) (ริ) 


อฏฺรกถาจริเยหิ วุตฺตานิ จตฺตาริ ปุพุพกรณานิ, กึ ตานิ กตานิ. 

“พระอรรถกถาจารย์กล่าวบุพกรณ์ ๔ ว่า 

สมฺมชฺชนี ฯเปฯ วุจฺจติ บุพกรณ์เหล่านั้นกระทำแล้วหรือ” 

ผู้สวด อาม ภนฺเต (ขอรับ ท่านผู้เจริญ) 

ผู้อาราธนา เ- 

ฉนฺทปาริสุทฺธิอุตุกฺขานํ ภิกฺขุคณนา จ โอวาโท 

อุโปสถสฺส เอตานิ ปุพฺพกิจจนฺดิ วุจฺจตีดิ 

อฏฺรกถาจริเยหิ วุตฺตานิ ปฌฺจ ปุพุพกิจจานิ, กิ ตานิ กตานิ. 

“พระอรรถกถาจารย์กล่าวบุพกิจ ๕ ว่า 

สมฺมชฺชนี ฯเปฯ วุจฺจติ บุพกิจเหล่านั้นกระทำแล้วหรือ” 

ผู้สวด ■.- อาม ภนฺเต (ขอรับ ท่านผู้เจริญ) 

ผู้อาราธนา อุโปสโถ. ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา. สภาคาปตฺดิโย จ น วิชฺชนฺติ. วชฺชนียา จ 
ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนฺติ. ปตฺตกลฺลนฺติ วุจฺจตีดิ อฏฺรกถาจริเยหิ วุตฺตานิ จตฺตาริ ปตฺตกลฺลงฺคานิ, กิ ตานิ กตานิ. 

“พระอรรถกถาจารย์กล่าวองค์ของกรรมที่สมควรแก่กาล ๔ กรรมที่สมควรแก่กาลเหล่านั้นได้ 
นำมาตีแล้วหรือ” 

ผู้สวด ■.- อาม ภนฺเต- ปุพฺพกรณปุพฺพกิจจานิ สมมา นิฏฺจึาเปตฺวา ปตฺตกลฺลงฺเค สมานีเต สงฆสฺส 
อนุมติยา ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิสฺสาม. 

“ขอรับ ท่านผู้เจริญ กระผมทำบุพกรณ์และบุพกิจเสร็จด้วยดีแล้ว เมื่อองค์ของกรรมที่สมควร 
แก่กาลได้นำมาตีแล้ว จักสวดปาติโมกข์ตามความเห็นชอบของสงฆ์” 

ภิกษุสงฆ์ ■.- สาธุ สาธุ (ดีละ ๆ) 

ผู้สวด ■.- สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ (ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า) ฯลฯ 

อนึ่ง การถามบุพกิจ บุพกรณ์ และปัตตบัลละของภิกษุชาวไทยนิยมกล่าวเป็นภาษาบาลี แต่ 
ภิกษุชาวพม่านิยมกล่าวเป็นภาษาพม่ามีฃ้อความเป็นภาษาบาลีและคำแปลที่นำมาจากหนังสือภิกขุปาฏิโมกข์ 
แปล ฉบับมาตรฐาน (หน้า ๑๐-๒๐) ดังนี้ 

อุโปสถกรณโต ปุพฺเพ นววิธํ ปุพฺพกิจฺจํ กาตพฺพํ โหติ- ตณฺรานสมมชฺชนฌฺจ ตตฺถ ปทีปุชฺชลนฌฺจ 
อาสนปฌฺฌปนฌฺจ ปานียปริโภชนียูปฏฺรปนฌฺจ ฉนฺทารหํ ภิกฺขูนิ ฉนฺทาหรณฌฺจ เตสฌฺเฌว อกตุโปสถานํ 
ปาริสุทธิยาปิ อาหรณฌฺจ อุตุกฺขานฌฺจ ภิกฺขุคณนา จ ภิกฺขุนีนโมวาโท จาติ. ตตฺถ ปุริมานิ จตฺตาริ ภิกฺขูนิ 
วตฺตํ ชานนฺเตหิ อารามิเกหิปิ ภิกฺขูหิปิ กตานิ ปรินิฏฺริตานิ โหนฺติ. ๙ 


๑๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


“ก่อนแต่ทำอุโบสถพึงทำบุพกิจ ๙ ประการ คือ กวาดสถานที่ทำอุโบสถนั้น ๑ จุดประทีปในที่ 
นั้น ๑ ปูลาดอาสนะ ๑ ตั้งนั้าฉันนั้าใช้ ๑ นำฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะ ๑ นำปาริสุทธิของเธอผู้ลงทำ 
อุโบสถไม่ได้ ๑ บอกฤดู ๑ นับภิกษุ ๑ สอนพวกภิกษุณี ๑ ในบุพกิจ ๙ นั้น ๔ ประการเบื้องต้นอันคนเสา 
อารามและภิกษุทั้งหลายผู้รู้วัดรของพวกภิกษุ ทำสำเร็จแล้ว” 

ฉนฺทาหรณปาริสุทฺธิอาหรณานิ ปน อิมิสฺส 0 สีมาย 0 หตฺถปาส 0 วิชหิตฺวา นิสินฺนานํ ภิกฺขูนํ 
อภาวโต นตฺกิ. อุตุกขานํ นาม เอตฺตก 0 อติกฺกนฺต 0 , เอตฺตกํ อวสิฏฺรนฺติ เอว 0 อุตุอาจิกขนํ, อุลูนีธ ปน สาสเน 
เหมนฺตคิมหาสฺสานานํ วเสน ตีณิ โหนฺติ. อย 0 เหมนุโตตุ, อิมสฺมิฌฺจ อุตุมหิ อฏฺจึ อุโปสถา, อิมินา ปกฺเขน 
เอโก อุโปสโถ สมปตฺโต, ปฌฺจ อุโปสถา อติกฺกนฺตา, เทา อุโปสถา อวสิฏฺจึา อิติ เอว 0 สพฺเพหิ อายสฺมนฺเตหิ 
อุตุกขานํ ธาเรตพฺพ 0 . ๔ 

“ส่วนการนำฉันทะ นำปาริสุทธิ ไม่มี เพราะภิกษุทั้งหลายผู้นั่งเว้นหัตถบาส 1 ในสีมานื้ใม่มี 

การบอกฤดูโดยนัยดังนี้ว่า ล่วงเท่านี้ เหลือเท่านี้ ชื่อว่าบอกฤดู ก็ในศาสนานี้มี ๓ ฤดู ด้วย 
อำนาจแห่งฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ก็ฤดูนี้เป็นฤดูหนาว ในฤดูหนาวนี้ มี ๘ อุโบสถ อุโบสถหนึ่งถึง 
ด้วยปักษ์อันนี้ ล่วงไปแล้ว ๕ อุโบสถ ยังเหลืออีก ๒ อุโบสถ ท่านทั้งปวงพึงจำการบอกฤดูอย่างนี้ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

(ภิกษุสงฆ์รับว่า เอว 0 ภนฺเต พร้อมอัน) 

ภิกฺขุคณนา นาม อิมสฺมี อุ'โปสถคฺเค อุโปสถตฺกาย สนฺนิปติตา ภิกฺขู เอตฺตกาติ ภิกฺขูนํ คณนา. 
อิมสฺมิมฺปน อุ'โปสถคฺเค จตฺตาโร ภิกฺขู สนฺนิปติตา โหนุติ. อิดิ สพฺเพหิ อายสฺมนฺเตหิ ภิกฺขุคณนาปิ 
ธาเรตพฺพา. ๙ 

“การนับภิกษุโดยนัยนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายผู้ประชุมอันเพื่อประสงค์ทำอุโบสถในโรงอุโบสถนี้ เท่านี้ 
รูป ดังนี้ชื่อว่า การนับภิกษุ ก็ในโรงอุโบสถนี้มีภิกษุประชุมอัน ๔ รูป 

ท่านทั้งปวงพึงจำแม้การนับภิกษุ ด้วยประการฉะนี้” 

(ภิกษุสงฆ์รับว่า เอว 0 ภนุเต พร้อมอัน) 

ภิฤขุนีนโมวาโท ปน อิทานิ ตาส 0 นตฺถิตาย นตฺกิ. อิดิ สกรโณกาสานิ ปุพุพกิจเจานิ กตตฺตา 
นิกฺกรโณกาสานํ ปุพฺพกิจจานํ ปกติยา ปรินิฏฺริตตฺตา เอวนุต 0 นาวิธํ ปุพฺพกิจฺจํ ปรินิฏฺริต 0 โหดิ. ๙ 

“ก็การสอนภิกษุณีไม่มี เพราะพวกภิกษุณีนั้นในเวลานี้ไม่มี เพราะบุพกิจซึ่งมีโอกาสพอจะกระทำ 
ได้ กระทำแล้ว เพราะให้บุพกิจซึ่งหมดโอกาสจะกระทำสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วตามปกติ ด้วยประการฉะนี้ 
บุพกิจ ๙ ประการนั้น จึงเป็นอันสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยประการอย่างนี้” 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๑๓ 


นิฏฺริเต จ ปุพฺพกิจฺเจ สเจ โส ทิวโส จาตุทฺทสี-ปณฺณรสี-สามคฺคีนมฌฺฌตโร ยถาชฺช อุโปสโถ 
ปณฺณรโส, ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา สงฺฆุโปสถารหา จตฺตาโร วา ตโต วา อดิเรกา ปกตตฺตา ปาราชิก 0 
อนาปนฺนา สงฺเฆน วา อนุกฺขิตฺตา, เต จ โข หตฺถปาส 0 อวิชหิตวา เอกสีมาย 0 ริตา, เตสฌฺจ วิกาลโภชนา- 
ทวเสน วตฺถุสภาคาปตฺดิโย เจ น ริชฺชนฺติ, เตสฌฺจ หตฺถปาเส หตฺถปาสโต พหิกรณวเสน วชฺเชตพฺโพ 
โกจิ วชฺชนียปุคฺคโล เจ นตฺกิ. เอวนฺต 0 อุ'โปสถกมฺมํ อิเมหิ จตูหิ ลกฺขเณหิ สงฺคหิต 0 ปตฺตกลฺลํ นาม โหดิ 
กาตุ 0 ยุตฺตรูป. อุ'โปสถกมฺมสฺส ปตฺตกลฺลตฺต 0 วิทิตวา อิทานิ กริยมาโน อุโปสโถ สงฺเฆน อนุมาเนตพฺโพ. ๙ 

“ก็เมื่อบุพกิจสำเร็จแล้ว ถ้าวันนั้นเป็นวันจาตุททสี หรือวันปัณณรสี หรือเป็นวันสามัคคี วันใด 
วันหนึ่ง เช่น อุโบสถวันนี้ ๑๕ คา ก็แลภิกษุผู้ควรแก่สังฆอุโบสถพอกระทำสำเร็จได้ มีกำหนด ๔ รูปก็ดี 
เกินกว่านั้นก็ดี เป็นปกติ'ตตะ ไม่ต้องปาราชิก หรือไม่ถูกสงฆ์ยกวัตร ทั้งเธอไม่ละหัตถบาส แลตั้งอยู่ในสีมา 
เดียวกัน และถ้าเธอไม่มีสภาคาปติโดยวัตถุ เพราะฉันอาหารในเวลาวิกาล เป็นต้น และถ้าไม่มีบุคคลควร 
เว้นไรๆ ในหัตถบาส ซึ่งควรเว้นด้วยกันไว้เลียภายนอกหัตถบาส อุโบสถกรรมนั้นกำหนดแล้วด้วยลักษณะ 
ทั้ง ๔ นี้ ชื่อว่ามีความพร้อมพรั่งถึงที่แล้ว สมควรทำได้ ด้วยประการฉะนี้ 

สงฆ์ทราบความพร้อมพรั่งถึงที่แห่งอุโบสถกรรมแล้ว พึงให้อนุปติอุโบสถที่จะกระทำ ณ กาล 

บัดนี้” 

(รับว่า สาธุ พร้อมกัน) 

ในลำดับนี้ ท่านผู้มีอาวุโสอยู่ในที่ประชุมนั้น พึงกล่าวอัชเฌสนา ดังนี้ 

ปุพุพกรณปุพุพกิจจานิ สมาเปตฺวา อิมสฺส นิสินฺนสฺส ภิกฺขุสงฆสฺส อนุมติยา ปาติโมกข 0 
อุทฺทิสิตุ 0 อชฺเฌสนํ กโรมิ. 

“ข้าพเจ้าขออัชเฌสนา (เชื้อเชิญ) เพื่อสวดปาติโมกข์ โดยอนุปติแห่งภิกษุสงฆ์ผู้ทำบุพกรณ์ 
บุพกิจเสร็จแล้ว นั่งอยู่นี้” 

ที่ประเทศพม่ามีนิกายทั้งหมด ๙ นิกาย แต่มีนิกายใหญ่ ๓ นิกาย คือ 
๑. นิกายชเวจิน ๒. นิกายสุธรรมา ๓. นิกายทวาระ 

แต่ละนิกายก็มีวิธีถามและวิธีตอบบุพกิจเป็นต้นที่ต่างกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวิธีถามและตอบ 
บุพกิจเป็นต้นตามขนบนิยมของนิกายชเวจิน โดยแปลจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย (การสวดปาติโมกข์ 
ของคณะสงฆ์นิกายชเวจินของพม่าต้องมีภิกษุ ๒ รูปร่วมกันทำหน้าที่ รูปหนึ่งเป็นผู้สวดปาติโมกข์ อีกรูป 
หนึ่งเป็นผู้อาราธนาให้สวดปาติโมกข์และตอบเรื่องบุพกิจ บุพกรณ์ และปัตตกัลละ) ตามหนังสือเสขิยวัตร 
ฉบับมหาวิสุทธาราม (หน้า ก-ฆ) ดังนี้ 

ผู้ตอบ :- สุณาตุ เม ภนฺเต สง.โ'ฆ. ยทิ สงฆสฺส ปตฺตกลล 0 , อห 0 อายสฺมนฺต 0 [ดิสฺส 0 ] ปาดิโมกขทฺ- 


๑๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


เทส 0 อชฺเฌเสยย 0 , สงฺโฆ ภนฺเต อายสุมนุต 0 [ติสฺส 0 ] ปาติ'โมกฺขุทฺเทส 0 อชฺเฌสติ. อุทฺทิสตุ ภนฺเต อายสฺมา 
[ดิสฺส 0 ] ปาติโมกข 0 . 

“ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว กระผมขออาราธนา 
ท่าน[พระติสสะ]เป็นผู้สวดปาติโมกข์ ท่านผู้เจริญ สงฆ์อาราธนาท่าน[พระดิสสะ]เป็นผู้สวดปาติโมกข์ ท่าน 
ผู้เจริญ ท่าน[พระดิสสะ]จงสวดปาติโมกข์” 

อุโปสถญัดติ (ญัตติของอุโบสถ) 

ผู้ถาม ะ- สุณาตุ เม ภนฺเต สงโฆ. อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส. [หรือ จาตุทฺทโส] ยทิ สงฆสฺส ปตฺตกลฺล 0 , 
สงโ 1 ฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย. ปาดิโมกข 0 อุทฺทิเสยเย. 

“ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น/แรม ๑๕ คา [หรือ แรม ๑๔ คา] ถ้า 
ความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์” 

วินยปุจฉกญัตติ (ญัตติของภิกษุผู้ถามวินัย) 

ผู้ถาม ะ- สุณาตุ เม ภนฺเต สงโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล 0 , อห 0 อายสุมนุต 0 [ทตฺต 0 ] วินยํ ปุจฺเฉยเย 0 . 
“ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว กระผมขอถามวินัยกับ 
ท่าน[พระทัดตะ]” 

วินยวิสัชชกญัตติ (ญัตติของภิกษุผู้ตอบวินัย) 

ผู้ตอบ :-สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล 0 , อห 0 อายสฺมตา [ดิสฺเสน] รินย 0 ปุฏฺโร 

วิสชฺเชยเย 0 . 

“ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว กระผมอันท่าน [พระ 
ดิสสะ] ถามวินัยแล้ว พึงตอบ” 

ผู้ถาม ะ- การกวาดโรงอุโบสถ การจุดประทีป การเตรียมนี้าฉันนี้าใช้ และการปูอาสนะ ตามที่ 
พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้โดยคล้อยตามพระบาลีว่า กึ สงฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ (ภิกษุทำบุพกิจของสงฆ์แล้วหรือ) 
โดยมีฃ้อความว่า 

สมฺมชฺชนี ปทีโป จ อุทก 0 อาสเนน จ 

อุ'โปสถสฺส เอตานิ ปุพุพกรณนุติ วุจฺจติ. 

กิจเหล่านั้นทำเสร็จแล้วหรือ 
ผู้ตอบ ะ-ทำเสร็จแล้ว ขอรับ 

ผู้ถาม ะ- กิจทั้ง ๔ อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำก่อนอุโบสถกรรม จึงได้ชื่อว่า บุพกรณ์ 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๑&' 


การนำฉันทะ การนำปาริสุทธิ และการบอกฉันทะและปาริสุทธิที่นำมาแล้วแก่สงฆ์ ทำเสร็จแล้ว 
หรือ ตามที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า 


ภิกฺขุคณนา จ โอวาโท 
ปพพกิจจนติ วุจจติ. 


ฉนฺทปาริสุทฺธิอุตุกขานํ 
อุ'โปสถสฺส เอตานิ 


ผู้ตอบ :■ภิกษุผู้อยู่ในสีมาได้มาถึงภายในหัตถบาส ๒ ศอกคืบของสงฆ์แล้ว จึงไม่จำเป็นต้อง 


บอก จัดว่าทำเสร็จแล้ว ขอรับ 

ผู้ถาม ■.- ฤดูมี ๓ อย่าง คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ในบรรดาฤดูเหล่านั้น ฤดูนี้เป็นฤดูไหน 
ผู้ตอบ ■.- (ตอบตามฤดู) 

ผู้ถาม :■ในบรรดาปักษ์ทั้ง ๘ ในฤดูนั้น ปักษ์ที่ผ่านมาแล้วมีกี่ปักษ์ ปักษ์ปัจจุบันเป็นปักษ์อะไร 
และปักษ์ที่เหลือมีกี่ปักษ์ 

ผู้ตอบ ■.- (ตอบตามปักษ์) 

ผู้ถาม ■.- ภิกษุที่มาประชุมเพื่อทำอุโบสถภายในสีมา มีจำนวนเท่าไหร่ 
ผู้ตอบ ■.- (ตอบตามจำนวนภิกษุ) 

ผู้ถาม ■.- การบอกแก 1 สงฆ์ถึงโอวาทที่นางภิกษุณีขอว่า นางภิกษุณีขอรับโอวาทจากภิกษุรูปไหน 
ทำเสร็จแล้วหรือ 

ผู้ตอบ :■ปัจจุบันไม่มีภิกษุณี ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องบอก จัดว่าทำเสร็จแล้ว ขอรับ 
ผู้ถาม ■.- กิจทั้ง ๕ อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำก่อนสวดปาติโมกข์หลังจากที่สงฆ์ประชุมกันแล้ว 
จึงได้ชื่อว่า บุพกิจ 

ผู้ถาม ■.- ตามที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า อุโปสโถ. ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา. สภาคา- 
ปตฺดิโย จ น วิชฺชนฺติ. วชฺชนืยา จ ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนุติ. ปตฺตกลฺลนุติ วุจฺจติ 

ดังนั้น อุโบสถจึงมีอย่างเดียวโดยลักษณะทั่วไป และจำแนกออกเป็น ๙ อย่าง คือ 
๑. อุโบสถ ๓ โดยเนื่องด้วยรัน 


- จาตุททสิกอุโบสถ (อุโบสถที่มีในรันแรม ๑๔ คา) 

- ปันนรสิกอุโบสถ (อุโบสถที่มีในรันขึ้น/แรม ๑๕ คา) 

- สามัคคีอุโบสถ (อุโบสถที่มีในรันที่สงฆ์สามัคคีกัน) 

๒. อุโบสถ ๓ โดยเนื่องด้วยผู้กระทำ 

- ลังฆอุโบสถ (อุโบสถของสงฆ์ คือ ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป) 

- คณอุโบสถ (อุโบสถของคณะ คือ ภิกษุ ๒ หรือ ๓ รูป) 


ซิเ) 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


- ปุคคลอุโบสถ (อุโบสถของบุคคล คือ ภิกษุรูปเดียว) 

๓. อุโบสถ ๓ โดยเนื่องด้วยลักษณะที่ควรกระทำ 

- สุตตุทเทสอุโบสถ (อุโบสถที่สวดปาติโมกข์) 

- ปาริสุทธิอุโบสถ (อุโบสถที่บอกปาริสุทธิแก่ภิกษุรูปอื่น) 

- อธิฏฐานอุโบสถ (อุโบสถที่ภิกษุอธิษฐานในใจด้วยตนเอง) 

ในบรรดาอุโบสถทั้ง ๙ อย่างเหล่านั้น อุโบสถที่จักกระทำบดนี้ เป็นอุโบสถไหนโดยเนื่องด้วยวัน 
ผู้ตอบ :■(ตอบตามวันอุโบสถ) 

ผู้ถาม ■.- เป็นอุโบสถไหนโดยเนื่องด้วยผู้ทำ 
ผู้ตอบ ■.- เป็นสังฆอุโบสถ ขอรับ 

ผู้ถาม ■.- เป็นอุโบสถไหนโดยเนื่องด้วยลักษณะที่ควรกระทำ 
ผู้ตอบ :■เป็นสุตตุทเทสอุโบสถ ขอรับ 

ผู้ถาม ■.- ถ้าเป็นสุตตุทเทสอุโบสถ ภิกษุ ๔ รูปหรือมากกว่า ๔ รูปผู้ควรแก่สุตตุทเทสอุโบสถ- 
กรรม ไม่ละหัตถบาสดำรงอยู่ในสีมาเดียวกันหรือ 
ผู้ตอบ :■ดำรงอยู่ ขอรับ 

ผู้ถาม ■.- ภิกษุเหล่านั้นไม่มีอาบติที่ต้องด้วยวัตถุเสมอกัน เป็นผู้บริสุทธิ้แล้วจากอาปติหรือ 
ผู้ตอบ :■ไม่มีอาปติ เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว ขอรับ 

ผู้ถาม :■วัชชนียบุคคล ๒๑ จำพวก ถูกเว้นให้อยู่ภายนอกหัตถบาสของสงฆ์แล้วหรือ 
ผู้ตอบ :■ถูกเว้นแล้ว ขอรับ 

ผู้ถาม ■.- กรรมที่นับเข้าด้วยองค์ ๔ เหล่านี้ ชื่อว่า กรรมที่สมควรแก่กาล 

ปุพฺพกรณปุพฺพกิจฺจานิ สมาเปตฺวา เทสิตาปตฺติกสฺส สมคฺคสฺส ภิกฺขุสงฆสฺส อนุมติยา ปาติโมกข 0 
อุทฺทิสิตุ๊ อาราธนํ กโรม. 

“ครั้นทำบุพกรณ์และบุพกิจเสร็จแล้ว กระผมจะพยายามเพื่อสวดปาติโมกข์ตามความเห็นชอบ 
ของภิกษุสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันที่ได้แสดงอาปติแล้ว” 

พระสงฆ์ สาธุ สาธุ สาธุ] 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๑๗ 


นิทานุทเทสะ (หัวข้อของคำเริ่มเรื่อง) 

การตั้งญัตติ 

สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส. ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ, สงฺโฆ อุโปสถ 0 
กเรยฺย. ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺย. 

ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น/แรม ๑๕ คา ถ้าความ 
พรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์ 

[ในประโยคว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ คำว่า เม เป็นสัมพันธ์ของปาฐะว่า วจนํ ที่เพิ่มเข้ามา 
แต่ละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันได้ คำที่ละไว้ในกรณีเช่นนี้เรียกว่า ปาฐเสสะ คือ บทที่เหลือจากบทที่กล่าวไว้โดยตรง 

คำว่า ปตฺตกลฺล แปลตามศัพท์ว่า “กรรมที่มีกาลถึงแล้ว” คือ กรรมที่มีกาลสมควรแล้ว คำนี้ 
สัมพันธ์กับคำที่เพิ่มเข้ามาว่า กมุม 0 (กรรม) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปตฺโต กาโล อิมสฺสาติ ปตฺตกาล 0 (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- ปตฺตกาลเมว ปตฺตกลฺลํ (ปตฺตกาล ศัพท์ + ณฺย ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 

บทว่า อชฺช มักลง สฺมึ วิภัตติ แปลว่า “ในวันนี้” แต่ , ในที่นี้ลง สิ ปฐมาวิภัตติในลิงคัตถะ คือ อรรถ 
ของนามศัพท์ทั่วไป ไม่มีอรรถสังขยาและการกมีกัตตุการกเป็นต้น] 

การถามบุพกิจ 

กึ สงฺฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ. 

สงฆ์ทำบุพกิจแล้วหรือ 

[ถ้าภิกษุไม่ได้ทำบุพกิจ คือ กิจที่ควรทำก่อนอุโบสถกรรม ๙ อย่าง ดังที่พระอรรถกถาจารย์ 
กล่าวเป็นคาถาข้างต้น ๒ บท ก็ต้องอาปัตทุกกฏ ดังนั้น ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์จึงถามว่าทำบุพกิจแล้วหรือ 

ภนฺเต ข้าแต่ท่านผู้ เจริญ สงฺโฆ อ.สงฆ์ สุณาตุ จงฟัง (วจนํ ซึ่ง คำ) เม ของข้าพเจ้า ฯ อชฺช 
อ.วันนี้ อุโปสโถ เป็นวันอุโบสถ บ่นฺนรโส อันเป็นที่เต็มแห่งดิถี ๑๕ คํ่า {ไหติ ย่อมเป็น) ฯ ยทิ ผิว่า 
{กมฺมํ อ.กรรม) สงฺฆสฺส ของสงฆ์ บ่ตฺตกลฺลํ มีกาลอันถึงแล้ว (สิยา พึงเป็นไซร้) ฯ (เอว 0 ครั้นเมื่อ 
ความเป็นอย่างนั้น สติ มีอยู่) สงฺโฆ อ.สงฆ์ กเรยฺย พึงกระทำ อุโปสถ 0 ซึ่งอุโบสถ ฯ อุทฺทิเสยฺย พึงสวด 
บ่าติโมก ขํซึ่งปาติโมกข์ ฯ บ่พพกิจจํ อ.กิจอันเป็นเบื้องแรก สงฆสส อันสงฆ์ กตํ กระทำแล้ว กึ หรือ ฯ 



( จ)(^4 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


ฉัฏฐีวิภัตติในบทว่า สงฆสฺส ลงในอรรถอนภิหิตภัตตา เรียกว่า ฉัฏฐีภัตตา โดยลงด้วยสูตรใน 
ภัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๐๘) ว่า ฉฏฺรี จ (ลงฉัฏฐีวิภัตดิในอรรถของตติยาวิภัตดิและสัตตมีวิภัตติ ใน 
บางแห่ง) นิยมใช้ในที่ประกอบด้วยกิตก์ปัจจัย คือ กริยากิตก์ที่เป็นภาววาจกและกรรมวาจก เช่น 
๑. ตัวอย่างภาววาจก 

- โสภณา กจฺจายนสฺส กดิ (อันพระภัจจายนะกระทำให้งาม) 

๒. ตัวอย่างกรรมวาจก 

- รฌฺโฌ สมฺมโต (อันพระราชาทรงแต่งตั้งแล้ว) 

- รฌฺโฌ ปูชิ'โต (อันพระราชาทรงบูชาแล้ว) 

- รฌฺโฌ สกุกโต (อันพระราชาทรงสักการะแล้ว) 

- รฌฺโฌ อปจิโต (อันพระราชาทรงยำเกรงแล้ว) 

- รฌฺโฌ มานิโต (อันพระราชาทรงนับถือแล้ว) 

- อมต 0 เตส 0 ภิกฺขเว อปริภุตฺต 0 , เยส 0 กายคตาสติ อปริภุตฺตา (ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าใด 
มิได้บริโภคกายคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้บริโภคอมตรส) 

อนภิหิตภัตตา คือ ภัตตาที่ไม่ถูกกล่าวถึงโดยอาชยาตวาจกหรือกิตก์วาจกในประโยคกรรมวาจก 
และภาววาจก หมายความว่า ประโยคกรรมวาจกเป็นพากย์ที่เน้นกรรมเป็นหลัก จึงลงอาชยาตวิภัตดิหรือ 
กิตก์ปัจจัยเพื่อแสดงอรรถกรรม ส่วนอรรถภัตตายังไม่มีแสดงไว้ ดังนั้นจึงลงวิภัตดินามคือตติยาวิภัตติหรือ 
ฉัฏฐีวิภัตติท้ายบทนามเพื่อแสดงอรรถภัตตาให้ปรากฏ แม้ในประโยคภาววาจกที่เน้นกิริยาอาการเป็นหลัก 
ก็ต้องมีภัตตาผู้ , ทำกิริยา จึงลงวิภัตติทั้ง ๒ นั้นในอรรถภัตตาเช่นกัน ดังข้อความในคัมภีร์สัทท สารัตถชาลินีว่า 


ภิหิเต กมฺมนิ เฌยฺยา ปรมา สาธนฌฺฌุนา 

ตติยา วากวา ฉฏฺรื กตฺตริ สพฺพทา สิยา .' 30 

“เมื่อกรรมถูกอาชยาตวาจกหรือกิตก์วาจกกล่าวถึง ผู้รู้สาธนะพึงทราบ[การ 
ลง]ปฐมาวิภัตติ[ท้ายกรรม] ตติยาวิภัตติหรือฉัฏฐีวิภัตติพึงมีได้ในอรรถภัตตาเสมอ” 


ภาวาภิธายเก สนฺเต 
ตติยา วากวา ฉฏฺรี 
“เมื่อมีศัพท์แสดงถึงภาววาจก 
ภัตตาท้ายสกรรมกธาตุเสมอ” 


สกมฺมกาย ธาตุยา 
กตฺตริ สพฺพทา สิยา .' 3 ' 3 
ตติยาวิภัตติหรือฉัฏฐีวิภัตติพึงมีได้ในอรรถ 


ภาวาภธายเก สนฺเต 
ตติยา วากวา ฉฏฺรื 


อกมฺมกาย ธาตุยา 
กตตริ สพพทา สิยา.' 3๒ 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๑๙ 


“เมื่อมีศัพท์แสดงถึงภาววาจก ตติยาวิภัตติหรือฉัฏฐีวิภัตติพึงมีได้ในอรรถ 
ภัตตาท้ายอกรรมกธาตุเสมอ”] 

วิธีในการฟังหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง 

ปาริสุทฺธึ อายสุมนุโต อาโรเจถ. ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสุสามิ. ต 0 สพฺเพว สนุตา สาธุก 0 สุโณม 
มนสิ กโรม. 

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านจงบอกความบริสุทธิ้ ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์ 
พวกเราทั้งหมดที่มีอยู่จงฟังให้ดี จงใส่ใจปาติโมกข์นั้น 

วิธีในการบอกความบริสุทธ 

ยสุส สิยา อาปตฺติ, โส อาริกเรยฺย. อสนุติยา อาปตฺติยา ตุณฺหี ภวิตพฺพํ. ตุณฺหีภาเวน 
โข ปนายสุมนุเต ปริสุทฺธาติ เวทิสุสามิ. 

ท่านรูปใดมีอาบด ท่านรูปนั้นพึงเปิดเผย เมื่อไม่มีอาบติพึงนิ่ง ผลก็คือ ข้าพเจ้า 
จักทราบว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้เพราะการอยู่นิ่งอีกด้วย 

[คำว่า อสนฺติยา อาปตฺดิยา (เมื่อไม่มีอาบติ) ลงสัตตมีวิภัตติในอรรถลักขณะ (เครื่องกำหนด) คือ 


อายสฺมนฺโต ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ท. (ตุมฺเห อ. ท่าน ท.) อาโรเจถ จงบอก บ่าริลุทฺธึ ซึ่ง 
ความบริสุทธิ้ ฯ (อหิ อ.ข้าพเจ้า) อุทฺทิสิสฺสามิ จักสวด บ่าติโมกฺขํ ซึ่งปาติโมกข์ ฯ (มยํ อ.เรา ท.) 
สพฺเพ เอว ทั้งปวง นั่นเทียว สนฺตา ผู้มีอยู่ สุโณม จงฟัง ต 0 บ่าติโมกฺขํ ซึ่งปาติโมกข์นั้น สาธุก 0 ด้วย 
ดี ฯ กโรม จงกระทำไว้ มนสิ ในใจ ฯ 

อาบ่ตฺติ อ.อาบติ ยสฺส ภิกขุโน ของภิกษุใด สิยา พึงมี ฯ โส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น อาวิกเรยฺย 
พึงกระทำให้แจ้ง ฯ อาบ]ตุติ,ยา ครั้นเมื่ออาป้ติ อส มุติ ยา ไม่มีอยู่ (เตน ภิกขุนา อันภิกษุนั้น) ตุณฺหี 
เป็นผู้นิ่ง ภวิตพฺพํ พึงเป็น ฯ บ่น = ผล 0 วกขามิ อ.ข้าพเจ้า จักกล่าว ซึ่งผล (อหิ อ.ข้าพเจ้า) 
เวทิสฺสามิ จักรู้ อายสฺมนฺเต ซึ่งท่านผู้มีอายุ ท. บ่ริสุทฺธาติ ว่าเป็นผู้บริสุทธี๋แล้ว ตุณฺหีภาเวน โข 
เพราะความเป็นผ้นิ่งอีกด้วย ฯ 



๒๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


เครื่องกำหนดกิริยาที่ไม่ปรากฏด้วยกิริยาที่ปรากฏ โดยบทว่า อาปตฺติยา ชื่อว่า ลักขณวันตกัตตา ส่วนบทว่า 
อสนฺติยา ชื่อว่า ดักขณกริยา ลงลัดตมีวิภัตติด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๑๓) ว่า กาลภาเวสุ จ 
(ลงสัตตมีวิภัตติในอรรถกาลและ กิริยาด้วย) 

ประโยคว่า อสนุติยา อาปตฺดิยา ตุณฺหี ภวิตพฺพํ (เมื่อ'ไม่มีอาป้ต็พึงนิ่ง) ชื่อว่า ประโยคภาววาจก 
มีกริยาคุมพากย์ คือ ภวิตพฺพํ และเพิ่มบทอนภิหิตภัตตาว่า “เตน อันภิกษุนั้น” บทว่า ภวิตพฺพํ นี้กระจาย 
รูปศัพท์ด้วยการลงวิภัตตินามต่างๆ ไม่ได้ ท่านอนุญาตให้ลงปฐมาวิภัตติ เอกพจน์เท่านั้น บทนี้มีรูปเป็น 
นปุงสกลิงค์ และประกอบใช้ร่วมกับอนภิหิตภัตตาคือนามศัพท์ที่ลงตติยาวิภัตติ หรือร่วมกับ เอว 0 , สทา ศัพท์ 
เป็นต้น ดังลัททนีดิปกรณ์ (ปทมาลา) กล่าวว่า 


ภวิตพฺพปท 0 นิจจ 0 
ปรเมกวโจ ภาว- 
ตติยนฺตปเทเหว 0 
โยเชตพพำ สมโภติ 


สพฺพฌฺฌุวรสาสเน 
วาจกฌฺจ นปุสก 0 . 

สทฺทาทีหิ จ ธีมตา 
อิดิ ริทวา วิภาวเย.' 9 ”’ 


“ผู้มีปัญญาพึงแสดงว่า บทว่า ภวิตพฺพ 0 ประกอบด้วยปฐมาวิภัตติเอกพจน์ และ 
เป็นนปุงสกลิงค์ภาววาจกแน่นอน ในศาสนาอันประเสริฐของพระสัพพัญฌู บัณฑิต 
พึงประกอบกับบท[อนภิหิตภัตตา]ที่มีตติยาวิภัตติอยู่ท้าย และศัพท์ว่า เอว 0 เป็นต้น” 


คำว่า ตุณฺหี เป็นนิบาตในอรรถว่า นิ่ง, ไม่พูด (อภาสน) ดังในปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๒๘๒) 
กล่าวว่า ตุณฺหี อภาสเน (นิบาตว่า ตุณฺหี ย่อมเป็นไปในอรรถว่า ไม่พูด) คัมภีร์ปาติโมกข์ภาสาฎีกา (หน้า 
๒๔) แปล ตุณฺหี เป็นกริยาวิเสสนะของ ภวิตพฺพ 0 ว่า “นิ่ง” แต่ , ในปาติโมกขเมทินี (หน้า ๓๘) แปลเป็นริกดิ¬ 
กตตาว่า “เป็นผู้นิ่ง” ในที่บางแห่งพบรูปว่า ตุณฺหิภู'โต, ตุณฺหีภูตา (ผู้ถึงความนิ่ง, ผู้นิ่ง) ในบางแห่งก็พบ 
ตุณฺหิ ศัพท์ใช้เป็นวิกติภัตตาทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น 

เอว 0 วุตฺเต สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ.”' ๔ 

“เมื่อมารดาบิดากล่าวอย่างนี้ สุทินกลันทบุตรได้นิ่งเฉยเสีย” 

ตุณฺหี อโหลีติ กถานุปฺปพนฺธวิจฺเฉทนตฺถํ นิราลาปสลฺลาโป อโหสิ.' 9๕ 

“คำว่า ตุณฺหี อโหสิ (ได้นิ่งเฉย) หมายความว่า เป็นผู้ปราศจากการทักทายและการสนทนา 
เพื่อดัดการลีบเนื่องของคำ” 


เอว 0 วุตฺเต เต ปริพฺพาชกา ตุณฺหี อเห สุ 0 . 0๖ 

“เมื่อโปฏฐปาทะปริพาชกกล่าวอย่างนี้ ปริพาชกเหล่านั้นได้นิ่งเฉย” 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๒๑ 


ตุณฺหี อเหสุนุติ โปฏฺจึปาท 0 ปริวาเรตฺวา นิสฺสทฺทา นิสีทึสุ.* ๗ 

“คำว่า ตุณฺหี อเหสุ 0 (ได้นิ่งเฉย) หมายความว่า เป็นผู้เงียบเสียงนิ่งแวดล้อมโปฏฐปาทปริพาชก” 

ดังนั้น ประโยคว่า อสนฺติยา อาปตฺดิยา ตุณฺหี ภวิตพฺพํ จึงเป็นประโยคภาววาจก ส่วนคำว่า ตุณฺหี 
เป็นวิกดิกัดตาของ ภวิตพฺพํ 

โข ศัพท์ในคำว่า ตุณฺหีภาเวน ใช้ในความหมายว่า สมปิณฺฑน (รวบรวม) และส่วน ปน ศัพท์ 
ทำหน้าที่ ผลโชตกะ คือ แสดงผล แปล หิ ว่า “ผลก็คือ” แปลยกศัพท์ได้ว่า อหํ อ.ข้าพเจ้า วกขามิ จักกล่าว 
หิ = ผลํ ซึ่งผล ท่านจึงใช้ อปิ ศัพท์ที่ปรากฏในอรรถดังกล่าวอธิบาย โข ศัพท์ และใช้ หิ นิบาตอธิบาย ปน 
นิบาต ดังคัมภีร์กังขาวิดรณีกล่าวว่า 

ตุณฺหีภาเวน โข ปนายสฺมนฺเต “ปริสุทฺธา”ติ เวทิสฺสามีติ ตุณฺหีภาเวนาปิ หิ การเณน อห 0 
อายสฺมนฺเต “ปริสุทฺธา”อิจฺเจว ชานิสฺสามีติ.* ๘ 

“ประโยคว่า ตุณฺหีภาเวน โข ปนายสฺมนฺเต ปริสุทฺธาดิ เวทิสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักทราบว่าท่าน 
ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้ เพราะการอยู่นิ่ง) หมายความว่า ข้าพเจ้าจักทราบว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้ 
นั้นแหละ เพราะเหตุ คือ ความเป็นผู้นิ่งอีกด้วย” 

กังขาโยชนากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

อปิสทฺเทน โขสทฺโท อปิสทฺทตฺโถติ. เตน น เกวล 0 อาม มยํ ปริสุทฺธาดิ วุตฺเตว ปริสุทฺธภาว 0 
ชานิสฺสามิ, อถ โข ตุณฺหีภาเวนาปีติ สมปิณฺฑนตฺถํ ทสฺเสติ. หิสทฺเทน ปนสทฺโท หิสทฺทตฺโถ ผลโชตโกติ 
ทสฺเสติ.* ๙ 

“ท่านแสดงด้วย อปิ ศัพท์ ว่า โข ศัพท์มีอรรถเหมือน อปิ ศัพท์ ท่านแสดงอรรถสัมปิณฑนะ 
ด้วย โข ศัพท์นั้น ว่า ‘เมื่อภิกษุกล่าวว่า ขอรับ กระผมเป็นผู้บริสุทธิ้เท่านั้น ข้าพเจ้าจักทราบความเป็นผู้ 
บริสุทธึ๋■อย่างเดียวหามิได้ โดยที่แท้ ข้าพเจ้าจักทราบความเป็นผู้บริสุทธิ้นั้นแหละเพราะเหตุคือความเป็นผู้ 
นิ่งอีกด้วย’ ท่านแสดงด้วย หิ ศัพท์ว่า ปน ศัพท์แสดงผล มีอรรถเหมือน หิ ศัพท์”] 

ยถา โข ปน ปจฺเจกปุฏฺจึสุส เวยฺยากรณํ โหติ, เอวเมวํ เอวรูปาย ปริสาย ยาวตติย 0 
อนุสุสาวิตํ โหติ. 


ปน ส่วนว่า เวยฺยากรณํ อ.การตอบ (ภิกฺขุโน ของภิกษุ) บ่จฺเจกปุฏฺ ซึสฺ 'ส ผู้อันเขาถามแล้ว 
ทีละรูป โหติ ย่อมมี โข แน่แท้ ยถา ฉันใด ฯ (ปาติโมกฺขํ อ.ปาติโมกข์) (มยา) อนุสฺสาวิตํ เป็นของ 
อันข้าพเจ้าให้ได้ยินบ่อยๆ แล้ว ปริสาย ในบริษัท เอวรูปาย อันมีสภาพอย่างนี้ ยาวตติย 0 ถึงครั้งที่ 
๓ โหติ ย่อมเป็น เอวเมวํ ฉันนั้น ฯ 



๒๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


ส่วนข้าพเจ้าได้สวดปาติโมกข์ถึงครั้งที่ ๓ ในบริษัทเช่นนี้ เหมือนการตอบของภิกษุที่ 
ถูกถามทีละรูป 

[ในประโยคว่า ยถา โข ปน ฯเปฯ ปน ศัพท์เป็นปักขันตรโชตกะ คือ แสดงฝ่ายอื่นจากฝ่าย 
ที่กล่าวมาข้างต้น ส่วน โข ศัพท์เป็นนิบาตในความหมายว่า ตัดสิน (อวธารณ) แปลว่า “แน่แท้” ตาม 
นิสสัยพม่า 

ข้อความว่า “ข้าพเจ้าได้สวดปาติโมกข์ถึงครั้งที่ ๓ ในบริษัทเช่นนี้ เหมือนการตอบของบุคคลที่ 
ถูกถามทีละคน” หมายความว่า เมื่อบุคคลหนึ่งถามบุคคลอีกคนหนึ่ง คนที่ถูกถามย่อมรู้ว่าถามเรา จึงตอบ 
ฉันใด ภิกษุผู้สวดก็สวดปาติโมกข์โดยถามถึง ๓ ครั้งด้วยคำว่า ตต[กายสุมนุเต เป็นต้นที่จะกล่าวต่อไป แม้ 
เป็นการถามโดยรวมก็เหมือนกับการถามภิกษุทีละรูป ฉันนั้น 

คำว่า ปจฺเจกปุฏฺร มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปจฺเจก 0 ปุจฺฉียิตฺถาติ ปจฺเจกปุฏฺโร ะะ ภิกษุผู้ถูกถามแล้วทีละรูป ชื่อว่า ปัจเจกปุฏฐะ 

คำว่า เวยฺยากรณ ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า + อา บทหน้า + กร ธาตุ (กรเณ ะะ 
กระทำ) + ยุ ปัจจัยในภาวสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- พฺยากรียเต วิสฺสชฺซียเต เวยฺยากรณํ ะะ การตอบ ชื่อว่า เวยยากรณะ 

คำว่า เอวรูปาย บาลีสนามหลวงไทยแปลว่า “มือย่างนี้เป็นรูป” แต่ฉบับนี้แปลตามนิลลัยพม่า 
ว่า “มีสภาพอย่างนี้” โดยถือว่า รูป ศัพท์ใช้ในความหมายว่า “สภาพ” ดังคัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนากล่าวว่า 

เอวรูปาติ สนฺทิฏฺรสมฺภตฺตสภาวา .' 00 

“คำว่า เอวรูปา (มีสภาพอย่างนี้) คือ มีสภาพของผู้เคยเห็นและผู้สนิทสนม” 

ความจริงแล้ว รูป ศัพท์มีอรรถ ๑๐ ประการตามสมควร พบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 

ขนฺเธ ภเว นิมิตเตมหิ รูป วณฺเณ จ ปจฺจเย 

สภาวสทฺทสณฺราน- รูปชฺฌานวปูสุ จ.' 0 * 

“รูป ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า ขันธ์ (รูปขันธ์), ภพ (รูปภพ), เครื่อง- 

หมาย, ลี, เหตุ, สภาพ, รูปศัพท์, รูปร่าง, รูปฌาน และร่างกาย” 

คำว่า ยาวตติย มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ยาว ตติยสฺส ยาวตติย 0 ะะ ขอบเขตเพียงไรแห่งครั้งที่ ๓ ชื่อว่า ยาวตติยะ, ถึงครั้งที่ ๓ 

คำว่า อนุสฺสาวิต ประกอบรูปศัพท์มาจาก อนุ บทหน้า + สุ ธาตุ (สวเน = ฟัง) -I- เณ การีตปัจจัย 
-I- ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๒๓ 


- อนุ ปุนปฺปุนํ สาวียิตฺถาติ อนุสฺสาวิต 0 ะะ ปาติโมกข์อันข้าพเจ้าให้ได้ยินบ่อยๆ แล้ว ชื่อว่า 

อนุสสาวิตะ 

หมายความว่า แม้ผู้สวดได้สวดปาติโมกข์เพียงจบเดียว ก็เหมือนสวด ๓ จบเพราะถามถึง ๓ 
ครั้งด้วยคำว่า ตด[ถายสุมนุเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา เป็นต้น 

คำว่า เอวเมว 0 พบในฉบับไทยและฉบับฉัฏฐสังคีติ แต่'ในนิสสัยพม่า คือ ภิกขุปาติโมกข์นิสสัย 
(หน้า ๔) ปาติ'โมกขเมทินี (หน้า ๔๒) และปาติโมกข์ภาสาฎีกา (หน้า ๒๖) พบรูปว่า เอวเมว ที่จริงแล้ว 
นิบาตคือ เอวเมว ตัดบทเป็น เอว 0 + เอว ส่วน เอวเมว 0 เป็นนิบาตศัพท์เดียวที่ใซ้ในความหมายว่า ปฏิภาค 
(เปรียบเทียบ) เหมือน เอวเมว จะเห็นได้ว่า ปทรูปสิทธิปกรณ์ได้ระบุถึงนิบาตทั้ง ๒ ศัพท์ไว้ร่วมอันว่า 

ยถา ตถา ยเถว ตเถว เอว 0 เอวเมว เอวเมว 0 เอวมบิเ ยถาปิ เสยยถาปิ เสยยถาปินาม วิย อิว 
ยถริว ตถริว ยถานาม ตถานาม ยถาหิ ตถาหิ ยถาจ ตถาจ อิจฺเจเต ปฏิภาคตฺเถ. ๒๒ 


“นิบาตเหล่านี้คือ 
ยถา (ฉันใด) 
ยเถว (ฉันใด) 
เอว 0 (ฉันนั้น) 


ตถา (ฉันฉัน) 
ตเถว (ฉันนั้น) 


เอวเมว (ฉันนั้นนั้นเทียว) 

เอวมบิ] (ฉันนั้น) 

เสยยถาปิ (ฉันใด) เสยยถาปินาม (ฉันใด) 


เอวเมว 0 (ฉันนั้น) 


ยถาปิ (ฉันใด) 
วิย (ราวกะ) 
ยถริว (ฉันใด) 


อิว (เพียงดัง) 
ตถริว (ฉันนั้น) 


ยถานาม (ฉันใด) 


ตถานาม (ฉันนั้น) 


ยถาหิ (ฉันใด) 
ยถาจ (ฉันใด) 


ตถาหิ (ฉันนั้น) 
ตถาจ (ฉันนั้น) 


ย่อมเป็นไปในอรรถว่า ปฏิภาคะ (เปรียบเทียบ)” 

แม้คัมภีร์อภิธานัปปทีบิเกาก็กล่าวถึง เอวเมว 0 ศัพท์นี้ว่า 


ยถา ตถา ยเถเววํ 


เสยยถาปเยวเมว 0 วา 


ยถานาม ยถาหิ จ 
ตเถว จ ยถาปิ จ. 


เอวมฺปิ จ เสยยถา!]- 
ปฏิภาคตฺเถ ยถาจ 


นาม ยถริวาปิ จ 
วิย ตถริวาปิ จ. ๒๓ 


“นิบาตว่า ยถา ตถา ยเถว เอว 0 ยถานาม ยถาหิ เสยยถาปิ เอวเมว 0 ตเถว 


๒๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


ยถาปิ เอวมฺปิ เสยยถาปินาม ยถริว ยถาจ วิย และ ตถริว ย่อมเป็นไปในอรรถว่า 
เปรียบเทียบ”] 


การต้องอาบัติในเพราะมิได้บอก 

โย ปน ภิกฺขุ ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิยมาเน สรมาโน สนฺตึ อาปตฺตึ นาวิกเรยฺย, สมฺปชาน¬ 
มสาวาทสฺส โหติ. 

เมื่อกำลังสวดปาติโมกข์ถึงครั้งที่ ๓ อนึ่ง ภิกษุใดระลึกได้ไม่เปิดเผยอาบัติที่มีอยู่ 
สัมปชานมุสาวาท (การพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่) ย่อมมีแก่ภิกษุ'นั้น 

[คำว่า สมฺปชานมุสาวาทสฺส ตัดบทเป็น สมฺปชานมุสาวาโท + อสฺส 

คำว่า สมป-ชานมุสาวาท (การพูดเท็จของผู้รู้เองอยู่โดยประการต่างๆ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สมฺปชานาตีติ สมฺปชาโน. 

(ส 0 บทหน้า + ป บทหน้า + ฌา ธาตุ ะะ รู้ + นา ปัจจัย + มาน ปัจจัย) 

- สมฺปชานสฺส มุสาวาโท สมฺปชานมุสาวาโท (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

รูปว่า สมฺปชาน มีการลบ ม ของ มาน ปัจจัยด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๖ 
สูตร ๑๖๒) ว่า มานสฺส มสฺส (ลบ ม ของ มาน ปัจจัยในบางแห่ง) เช่น สยาโน (นอนอยู่ ะ; สิ ธาตุ + อ 
ปัจจัย + มาน ปัจจัย) ดังคัมภีร์นิรุตติทีปนีกล่าวว่า 

นิสินฺโน วา สยาโน วา, สโต สมฺปชาโน, นิจฺจํ มโลโป. ๒๔ 

“เช่น นิสินฺโน วา สยาโน วา (นั่งหรือนอนอยู่), สโต สมฺปชาโน (มีสติ รู้ตัวอยู่) ลบ ม อักษร 

แน่นอน” 

อนึ่ง อุปสรรค คือ ส 0 ใช้ในความหมายว่า สาม 0 (เอง) และส่วน ป ใช้ในความหมายว่า ปการ 
(ประการต่างๆ, ต่างๆ) ดังข้อความในคัมภีร์ไวยากรณ์กล่าวไว้ว่า 


บ่น อนึ่ง {บ่าติโมกเข ครั้นเมื่อปาติโมกข์ มยา อันข้าพเจ้า) อนุสุสาวิยมาเน ใหใต้ยินบ่อยๆ 
อยู่ ยาวตติย 0 ถึงครั้งที่ ๓ โย ภิกฺขุ อ.ภิกษุใด สรมาโน ระลึกอยู่ น อาวิกเรยฺย ไม่พึงกระทำให้แจ้ง 
อาบ่ตฺตึ ซึ่งอาร!เต สนฺตึ ที่มีอยู่ ฯ สมฺบ่ชานมุสาวาโท อ.การพูดเท็จของผู้รู้เองอยู่โดยประการต่างๆ 
โหติ ย่อมมี อสฺส ภิกขุโน แก่ภิกษุนั้น ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๒ &: 


ปอิติ อยมุปสคฺโค เอเตสุ ปการาทีสุ อตฺเถสุ วตฺตติ. ยถา ปกาเร ปฌฺฌา, อาทิกมฺเม วิปฺปกต 0 , 
ปธาเน ปณีต 0 , ปธานํ ปธานตฺต 0 , อิสฺสริเย ปภู อย 0 เทสสฺส, อนฺโตภาเว ปกฺขิตฺตํ, วิโยเค ปวาสี, ตปฺปเร 
ปาจริโย, ภุสตฺเถ ปวุทฺธกาโย, สมฺภเว หิมวตา คงคา ปภวติ, ดิตฺดิย 0 ปหูตมนฺนํ อนาวิเล ปสนฺนมุทก 0 , ปตฺณน 
ปณิหิต 0 . ๒๕ 

“อุปสรรคว่า ‘ป’ นี้ ย่อมเป็นไปในอรรถเป็นต้นว่า ปการ (ต่างๆ) เหล่านี้ เช่น 

- ในอรรถว่า ปการ (ต่างๆ) เช่น ปฌฺฌา (ความรู้ต่างๆ, ความรอบรู้) 

- ในอรรถว่า อาทิกมฺม (เบื้องต้น) เช่น วิปฺปกต 0 (งานที่เพิ่งเริ่มต้น[ซึ่งยังไม่สำเร็จ]) 

- ในอรรถว่า ปธาน (ประธาน) เช่น ปณีต 0 (นำไปสู่ความเป็นประธาน = ประณีต), ความเป็น 
ประธาน ชื่อว่า ปธานะ 

- ในอรรถว่า อิสฺสริย (เป็นใหญ่) เช่น ปภู อย 0 เทสสฺส (ท่านผู้นี้เป็นใหญ่ในสถานที่) 

- ในอรรถว่า อนฺโตภาว (ความเป็นภายใน) เช่น ปกฺขิตฺต 0 (ใส่แล้ว [ใส่ไว้ภายใน]) 

- ในอรรถว่า วิโยค (พลัดพราก) เช่น ปวาลี (ผู้อยู่แยกกัน ะะ ผู้พลัดพราก) 

- ในอรรถว่า ตปฺปร (อื่นจากนั้น) เช่น ปาจริโย (อาจารย์ผู้อื่นจากอาจารย์, อาจารย์ของอาจารย์) 

- ในอรรถว่า ภุสตฺถ (อรรถอันยิ่ง) เช่น ปวุทฺธกาโย (ช้างผู้มีกายโตยิ่ง) 

- ในอรรถว่า สมฺภว (เริ่มเกิด) เช่น หิมวตา คงคา ปภวติ (แม่นั้าคงคาเริ่มเกิดแต่ภูเขาหิมาลัย) 

- ในอรรถว่า ดิตฺดิ (บริบูรณ์) เช่น ปหูตมนฺนํ (อาหารมากมาย) 

- ในอรรถว่า อนาวิล (ไม่ขุ่นมัว) เช่น ปสนฺนมุทก 0 (นั้าใส) 

- ในอรรถว่า ปตฺถน (ปรารถนา) เช่น ปณิหิต 0 (ความปรารถนา)” 


ปกาเร อภินิปฺผนฺเน 
ปธาเน อิสฺสเร เจว 


ภุสตฺเถ ดิตฺติยฌฺเจว 
เอวมาทีสุ อตฺเถสุ 

“ป ศัพท์ย่อมเป็นไปในอรรถอย่างนี้ว่า 


ปการ (ต่างๆ) 

ตปฺปร (อื่นจากนั้น) 
วิโยค (พลัดพราก) 
ดิตฺดิ (บริบูรณ์) 


อภินิปฺผนฺน (สำเร็จ) 
ปธาน (ประธาน) 

สนฺทน (เริ่มเกิด) 
ปตฺถนา (ปรารถนา) 


เป็นต้น”] 


อนฺโตภาเว จ ตปฺปเร. 
วิโยเค สนฺทเนปิ จ. 
ปตฺถนาย’มนาวิเล. 
ปสทฺโท สมฺปวตฺต ติ. ๒๖ 


อนฺโตภาว (ความเป็นภายใน) 
อิสฺสร (เป็นใหญ่) 

ภุสตฺถ (อรรถอันยิ่ง) 

อนาวิล (ไม่ขุ่นมัว) 


๒๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. นิทาน 


สมฺปชานมุสาวาโท โข ปนายสฺมนฺโต อนุตรายิโก ธมฺโม วุตฺโต ภควตา. ตสฺมา สรมาเนน 
ภิกฺขุนา อาปนุเนน วิสุทฺธาเปกฺเขน สนุตี อาปตฺติ อาวิกาตพฺพา. อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหติ. 

“ท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสสัมปชานมุสาวาทว่า เป็นอาบติที่ทำอันตราย[แก่ 
ฌานและมรรคผล] ดังนั้น ภิกษุต้องอาบติแล้วรู้อยู่ หวังความบริสุทธิ้ พึงเปิดเผยอาปติที่มีอยู่ 
ความผาสุกย่อมมีได้แก่ภิกษุนั้นด้วยอาปิติที่เปิดเผยแล้ว” 

[คำว่า อาวิกตา นั้นลงปฐมาวิภัตติในอรรถกรณะ จึงมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า อาวิกตาย 
(ด้วยอาปติที่เปิดเผยแล้ว) ดังคัมภีร์กังขาวิตรณีอธิบายว่า 

อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหดีติ เอตฺถ อาวิกตาติ อาวิกตาย, ปกาสิตายาติ อตฺโถ. อลชฺชิตาดิอาทีสุ 
วิย หิ อิทมฺปิ กรณตฺเถ ปจฺจตฺตวจนํ ๒๗ 

“ในประโยคว่า อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหดิ (ความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุนั้นด้วยอาปติที่เปิดเผยแล้ว) 
นี้ คำว่า อาวิกตา แปลว่า ด้วยอาปติที่เปิดเผยแล้ว หมายความว่า ด้วยอาปติที่แสดงแล้ว โดยแท้จริงแล้ว 
แม้บทนี้ก็ลงปฐมาวิภัตติลงในอรรถกรณะ ดังคำว่า อลชฺชิตา (ด้วยความไม่ละอาย) เป็นต้น” 

นิลลัยพม่าทุกฉบับแปล อาวิกตา ว่า “เพราะการกระทำให้แจ้ง” แต่ผู้แปล’ไม่เห็นด้วย เพราะ 
ท่านกล่าวว่าให้ลงปฐมาวิภัตติในอรรถกรณะ มิใช่ลงในอรรถเหตุ อีกทั้งมีรูปที่ลงตติยาวิภัตติเป็นอิตถีลิงค์ 
ว่า อาวิกตาย โดยเป็นวิเสสนะของปาฐเสสะว่า อาปตฺดิยา ถ้าแปลตามนิสลัยพม่า บทนี้ควรมีรูปเป็นนปุง- 
สกลิงค์ และลง สฺมา วิภัตติในอรรถเหตุ จึงมีรูปว่า อาวิกตา ได้ แต่คำแปลนี้ไม่สอดคล้องกับคำอธิบายใน 
คัมภีร์อรรถกถาข้างด้น 

ฎีกาใหม่ กล่าวว่า บทนี้ลงปฐมาวิภัตติในอรรถตติยาวิภัตดิที่ชื่อว่า กรณะ และลงในอรรถภัตตา 
โดยมองหา ผาสุ ศัพท์ ดังข้อความว่า 


บ่น ส่วนว่า อายสฺมนฺโต ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ท. สมฺบ่ชานมุสาวาโท อ.การพูดเท็จของผู้ 
รู้เองอยู่โดยประการต่างๆ ภคาตา อันพระผู้มีพระภาค วุตฺโต ตรัสแล้ว ธมฺโม ว่าเป็นอาบัติ อนฺตรา¬ 
ยโก อันกระทำซึ่งอันตราย ฯ ตสฺมา เพราะเหตุนั้น อาบ่ตฺติ อ.อาบัติ สนฺตี ที่มีอยู่ ภิกขุนา อันภิกษุ 
อาบ่นฺเนน ผู้ต้องแล้ว (อาบ่ตฺตึ ซึ่งอาปติ) สรมาเนน ผู้รู้อยู่ วิสุทฺธาเบ่กฺเขน ผู้ต้องการซึ่งเหตุหมดจด 
โดยพิเศษ อาวิกาตพฺพา พึงกระทำให้แจ้ง ฯหิก็ ผาสุ อ.ความผาสุก โหติ ย่อมมี อสฺส (ภิกฺขุโน) 
แก่ภิกษุนั้น (อาบ่ตฺติยา ด้วยอาปติ) อาวิกตา = อาวิกตาย ที่อันภิกษุกระทำให้แจ้งแล้ว ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๒๗ 


กตฺตริ เหต 0 ปจฺจตฺตวจนํ โหติ ผาสุสทฺทาเปกขาย. ๒๘ 

“โดยแท้จริงแล้ว บทนี้ลงปฐมาวิภัตติในอรรถกัตตา โดยมองหา ผาสุ ศัพท์” 

ตามความเห็นนี้ถือว่าเป็นวิเสสนะของ ผาสุ ศัพท์ แปลว่า “ความผาสุกที่เปิดเผยอาบตแล้ว” แต่ 
คัมภีร์อรรถกถาอธิบาย อาวิกตา เป็นบทอิตถีลิงค์ว่า อาวิกตาย ดังนั้น จึงไม่ควรเป็นวิเสสนะของ ผาสุก 
ศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงค์ ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณาความเห็นของฎีกาใหม่ข้างต้น 

ส่วน หิ นิบาต คัมภีร์กังขาวิตรณี (หน้า ๑๒๗) อธิบายว่า หีดิ นิปาตมตฺตํ (คำว่า หิ เป็นเพียง 
นิบาต) เพื่อแสดงว่า หิ เป็นปทปูรณนิบาต คือ นิบาตที่ทำบทให้เต็มเพื่อความสละสลวย ไม่มีความหมาย 
ใดๆ แต่ในคัมภีร์ปาติโมกข์ภาสาฎีกา (หน้า ๒๙) และปาดิโมกขเมทินี (หน้า ๔๓) กล่าวว่า หิ นิบาต 
ทำหน้าที่ผลโชตกะ คือ แสดงผล ตามความเห็นนี้แปลว่า หิ (ผลก็คือ) แปลยกศัพท์ได้ว่า อหํ อ.ข้าพเจ้า 
วกฺขามิ จักกล่าว หิ = ผล 0 ซึ่งผล] 


คำลงท้ายของคำเริ่มเรื่อง 

อุทฺทิฏฺรํ โข อายสุมนฺโต นิทานํ. ตตฺถายสุมนฺเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา, ทุติยมฺปิ 
ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา, ตติยมฺปี ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทุธ'า. ปริสุทฺเธตฺถายสุมนฺโต. ตสุมา 
ตุณฺหี. เอวเมตํ ธารยามีติ. 

ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดคำเริ่มเรื่องแล้ว ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในคำเริ่ม 
เรื่องนั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ 

อายสฺมนฺโต ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ท. นิทานํ อ.คำเริ่มเรื่อง (มยา อันข้าพเจ้า) อุทฺทิฏฺรํ โข 
สวดแล้วแล ฯ (อหํ อ.ข้าพเจ้า) ปุ'จฺฉามิ ย่อมถาม อายสฺมนฺเต ซึ่งท่านผู้มีอายุ ท. ตตฺถ นิทาเน ใน 
คำเริ่มเรื่องนั้น อิติ ว่า (ตุมฺเห อ.ท่าน ท.) ปริสุทฺธา เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว กจฺจิ แลหรือ อตฺถ ย่อมเป็น ฯ 
(อหํ อ.ข้าพเจ้า) ปุๆฉามิ ย่อมถาม ทุติยมฺปี แม้ครั้งที่ ๒ อิติ ว่า (ตุมฺเห อ.ท่าน ท.) บ่ริลุทฺธา เป็นผู้ 
บริลุทธิ้แล้ว กๆจิ แลหรือ อตฺภ ย่อมเป็น ฯ (อหํ อ.ข้าพเจ้า) ปุๆฉามิ ย่อมถาม ตติยมฺปี แม้ครั้งที่ ๓ 
อิติ ว่า (ตุมฺเห อ.ท่าน ท.) บ่ริสุทฺธา เป็นผู้บริลุทธิ้แล้ว กๆจิ แลหรือ อตฺถ ย่อมเป็น ฯ อายสฺมนฺโต 
อ.ท่านผู้มีอายุ ท. บ่ริสุทฺธา เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว เอตฺถ นิทาณ ในคำเริ่มเรื่องนี้ โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ ตสฺมา 
เพราะเหตุนั้น (อายสฺมนฺโต อ.ท่านผู้มีอายุ ท.) ตุณฺหี เป็นผู้นิ่ง (โหนฺติ ย่อมเป็น) ฯ (อหํ อ.ข้าพเจ้า) 
ธารยามิ ย่อมทรงไว้ เอต 0 ปริสุทฺธภาวํ ซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วนั้น เอวํ อย่างนี้ อิติ ดังนี้แล ฯ 



๒(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. ปาราชิก 


ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๒ ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ 
ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๓ ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ 

ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วในคำเริ่มเรื่องนี้ ดังนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอทรงความเป็น 
ผู้บริสุทธิ้นั้นไว้อย่างนี้ [คือ ด้วยการนิ่ง] ดังนี้แล 

[ในประโยคว่า ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา (ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในคำเริ่ม 
เรื่องนั้นว่า ท่าน 1 ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ) ท่านให้ลบ อิติ ศัพท์ท้าย ปริสุทฺธา เพราะควรมีรูปเดิมว่า 
ปริสุทฺธาดิ โดย อิดิ ศัพท์ที่ถูกลบไปนี้ใช้ในความหมายว่า อาการะ คือ แสดงอากัปกิริยาทางวาจาหรือใจ 
การลบ อิติ ศัพท์ดังกล่าวนี้เรียกว่า อิติโลป ส่วน อิติ ศัพท์ที่ถูกลบไปเรียกว่า ลุตตนิททิฏฐะ คือ ศัพท์ที่ถูก 
แสดงด้วยการลบ 

คำว่า เอต 0 ในคำว่า เอวเมต 0 เพิ่ม ปริสุทฺธภาว 0 โดยให้บทว่า ปริสุทฺธา ใน ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต 
ติดตามมาจากประโยคหน้า อีกทั้งเพิ่ม ภาว ศัพท์เข้ามาประกอบร่วม การเปลี่ยนศัพท์เพียงบางส่วนเช่นนี้ 
ตามหลักภาษาไม่นับว่าเป็นคนละศัพท์กัน แต่ถือว่าเป็นศัพท์เดียวกัน เพราะบทที่เปลี่ยนแปลงไปบางส่วน 
ไม่ถือว่าเป็นบทอื่น ดังกฎทั่วไปในคัมภีร์ปริภาเษนทุเสขระว่า 

เอกเทสวิกต 0 อนฌฺฌํว. ๒๙ 

“บทที่เปลี่ยนแปลงไปบางส่วน ย่อมเป็นเหมือนมิใช่บทอื่น” 

ประโยคว่า ตสฺมา ตุณฺหี (ดังนั้นจึงนิ่ง) เพิ่มกริยาคุมพากย์ว่า โหนุติ เข้ามาประกอบร่วม เพราะ 
ประโยคหน้ามีกริยาคุมพากย์เป็นวัตตมานาวิภัตดิว่า อดฺถ จึงควรประกอบใช้วัตตมานาวิภัตดิเช่นเดียวกัน 
หนังสือปาติโมกข์แปล ฉบับฉัฏฐสังคีติ (หน้า ๘) แปลไว้เช่นนี้ แต่คัมภีร์ปาติโมกขเมทินี (หน้า ๕๒) เพิ่ม 
กริยาคุมพากย์ว่า ภเวยฺยุ๊ (พึงเป็น) เมื่อตรวจสอบดูแล้วพบว่าท่านผู้แต่งกล่าวตามคัมภีร์ปาติโมกขปทัตก- 
อนุวัณณนา (หน้า ๕๘) โดยคัมภีร์ดังกล่าวอ้างคำว่า ตุณฺหี ภวิตพฺพ 0 (พึงนิ่ง) ในประโยคก่อนว่า อสนฺติยา 
อาปตฺติยา ตุณฺหี ภวิตพฺพํ (เมื่อไม่มีอาบติพึงนิ่ง) ดังนั้น จึงเห็นว่าควรเพิ่ม ภเวยฺยุ 0 เข้ามา เพราะเป็นบทที่ 
แสดงความหมายว่า สมควร คล้ายกับบทว่า ภวิตพฺพํ อย่างไรก็ตาม ผู้แปลคิดว่าควรเพิ่มกริยาคุมพากย์ 
ว่า โหนฺติ เข้ามาจึงจะสมควรกว่า เพราะไม่จำเป็นต้องประกอบใช้ความหมายว่า สมควร ในประโยคหลังนี้ 
เนื่องจากเป็นประโยคผลของประโยคเหตุข้างหน้าว่า ปริสุทฺเธตฺกายสฺมนฺโต (ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว 
ในคำเริ่มเรื่องนี้) 

อิดิ ศัพท์ในคำว่า เอวเมต 0 ธารยามีดิ (ข้าพเจ้าขอทรงความเป็นผู้บริสุทธิ้นั้นไว้อย่างนี้ ดังนี้แล) 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๒๙ 


เป็นไปในอรรถว่า ปริสมาปน (จบ) บาลีไทยนิยมแปลว่า ดังนี้แล คัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนาแปลว่า อิติ ะะ 
ปริสมาปนํ อ.การจบ [เวทิตพฺพํ อันท่าน พึงทราบ] ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

โหตีติ อิดิสทฺโท ปริสมาปนตฺโถ. อิดิ ปริสมาปนํ เวทิตพฺพนฺดิ โยชนา. 8 ’ 0 

“อิติ ศัพท์ในบทว่า โหดิ มีอรรถว่าปริสมาปนะ มีการประกอบบทว่า พึงทราบการจบ”] 

จบ คำเริ่มเรื่อง 


ปาราชิกุทเทสะ (หัวข้อของปาราชิก) 

ตตฺริเม จตุตาโร ปาราชิกา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ. 

ในปาติโมกข์นั้น อาบติปาราชิก ๔ ข้อเหล่านี้ ย่อมถึงการสวด 

[คำว่า ธมมา แปลว่า อาปติ ที่จริงแล้ว ธมฺม ศัพท์มีอรรถ ๑๔ ประการตามสมควร พบใน 
คัมภีร์อภีธาน้ปปทีปิกาว่า 

ธมโม สภาเว ปริยตฺติปฌฺฌา- 
ฌาเยสุ สจฺจปฺปกติสุ ปุฌฺเฌ 
เฌยฺเย คุณาจารสมาธิสูปิ 
นิสฺสตฺตตาปตฺติสุ การณาโท. 8 " 9 

“ธมม ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า สภาพ, สิ่งที่ควรศึกษา (ปริย้ติ), ปัญญา, 

ความเหมาะสม, คำสัตย์, ปกติ, บุญ, เฌยยธรรม, คุณธรรม, ความประพฤติ, ความ 
ตั้งมั่น, ความไม่ใช่สัตว์บุคคล (สภาวธรรม), อาปติ และเหตุ เป็นต้น” 

ศัพท์บางคำในบาลีมีความหมายหลายอย่างตามบริบท สมเด็จพระพุฒาจารย้ (โต พฺรหฺมร 0 ลี) 
จึงกล่าวว่า “ศัพท์คำเดียวมีอรรถเป็นร้อย คนรู้น้อยหาว่าโตบ้า” ที่จริงแล้ว ศัพท์ที่มีอรรถถึงร้อยอย่างไม่มี 
อยู่จริง แต่จำนวนร้อยที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นอเนกสังขยา คือ สังขยาที่กล่าวถึงจำนวนมาก เช่น สตเตโช (มี 
เดชนับร้อย), สหสฺสร 0 สิ (มีรัศมีนับพัน) ดังข้อความในคัมภีร์เถรคาถาว่า 

ตตฺร บ่าติโมกฺเข ในปาติโมกข์ 1 นั้น อิเม ธมฺมา อ.อาปติ ท. เหล่านี้ บ่าราชิกา ชื่อว่า ปาราชิก 
จตฺตาโร ๔ ข้อ อาคจฺฉนฺติ ย่อมถึง อุทฺเทสํ ซึ่งความเป็นอาปติอันภิกษุพึงสวด ฯ 




๓๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. ปาราชิก 


สตลิงคสฺส อตฺถสฺส สตลกฺขณธาริโน 

เอกงฺคทสฺสี ทุมฺเมโธ สตทสฺสีว ปณฺฑิโต.‘" ๒ 

“เนื้อความมีเหตุเกิดศัพท์นับร้อยอย่าง ทรงลักษณะนับร้อยอย่าง คนเขลาเห็น 
เพียงส่วนเดียว แต่ผู้มีปัญญาเห็นตั้งร้อยทีเดียว” 

ขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับศัพท์วินัยว่า คำว่า ภาชน ไทยมักแปลทับศัพท์ว่า “ภาชนะ” แต่ภาชนะ 
ดังกล่าวมีหลายอย่างรวมไปถึงจาน ชาม ถาด พาน แก้วนํ้า ขัน ฯลฯ สมัยพุทธกาลมีเรื่องที่พระธรรมกถึก 
เข้าห้องนํ้าแล้วทิ้งนํ้าไว้ในขัน จึงทำให้พระวินัยธรตำหนิว่าพระธรรมกถึกต้องอาปติทุกกฏ พบในอรรถกถา 
ธรรมบท โกสัมพียวัตถุว่า 

เตสุ ธมมกถิโก เอกทิวส 0 สรีรวลฌฺชํ กตฺวา อุทกโกฏฺรเก อาจมนอุทกาวเสส 0 ภาชเน รเปตฺวาว 

นิกฺขมิ." ๓ 

“ในบรรดาพระวินัยธรและพระธรรมกถึกเหล่านั้น พระธรรมกถึกตั้งนํ้าชำระที่ยังเหลือไว้ในขัน 
ภายในห้องนํ้าแล้วออกมา” 

คำว่า ภาชน คัมภีร์นิสลัยพม่าแปลว่า “ขัน” เพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนชื้น ไม่ได้แปลหับศัพท์ 
ว่า “ภาชนะ” ดังนั้น เมื่อภิกษุสามเณรใช้ขันนั้าแล้วต้องควาทิ้งไว้เสมอ จึงจะถูกพระวินัย คือ ภิกษุไม่ต้อง 
อาปติทุกกฏ และสามเณรไม่ต้องหัณฑกรรม 

นอกจากบทนามแล้ว แม้บทกริยาบางศัพท์ที่สื่อถึงความหมายหลายอย่าง เช่น ปจ ธาตุ มี 
ความหมายว่า ปาเก (หุง) ที่จริงแล้ว ความหมายของ ปาก มีหลายอย่าง ไม่เพียงหมายถึงการหุงเท่านั้น 
แต่ยังรวมไปถึงการต้ม ทอด คั่ว ผัด ปัง เป็นต้น หรือ มาน ธาตุมีความหมายว่า มาเน (นับ) ซึ่งก็คือ การ 
ชั่ง ตวง และวัดนั้นเอง] 


เมถุนธัมมสิกขาบท 

ว่าด้วยการเสพเมถุนธรรม 

๑. โย ปน ภิกฺขุ ภิฤขูนํ สิกฺขาสาซีวสมาปนฺโน สิกฺขํ อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตุวา 
เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺย อนุตมโส ติรจฺฉานคตายปี, ปาราชิโก โหติ อสํวาโส. 

ภิกษุใดเป็นผู้เข้าถึงสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย ไม่ลาสิกขา ไม่เปิดเผยความ 
ท้อแท้ เสพเมถุนธรรมแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมียเป็นอย่างตํ่า ภิกษุนั้นต้องปาราชิก หาสังวาสมิได้ 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๓๑ 


[ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาของสิกขาบทนี้ไม่ได้อธิบายว่า ปน ศัพท์มีอรรถอะไร การที่ท่านไม่ 
อธิบายไว้โดยตรงเช่นนี้ท่าให้สามารถอนุมานรู้ว่า ปน ศัพท์เป็นปทปูรณนิบาต คือ นิบาตทำบทให้เต็มเพื่อ 
ความสละสลวย อย่างไรก็ตาม ในกังขาใหม่ของกังขาวิตรณี (คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท หน้า ๒๕๒) กล่าว 
ว่า ปนาติ นิปาตมตฺตเมว (บทว่า ปน เป็นเพียงนิบาตเท่านั้น) เพื่อแสดงความเป็นปทปูรณนิบาตดังกล่าว 
ข้อความว่า สิกขา คือ อธิศีลสิกขา อันได้แก่ ปาติโมกขสังวร 
ข้อความว่า สาชีพ คือ สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญ้ติ'ไว้ 

ข้อความว่า หาสังวาสมิได้ คือ ไม่มีโอกาสคบหากับภิกษุอื่นโดยร่วมกรรมเดียวกัน (เอกกมฺม) 
ร่วมอุเทศเดียวกัน (เอกุทฺเทส) และมีสิกขาเสมอกัน (สมสิกฺขตา) 

คำว่า ธมม 0 ใน เมกุนํ ธมฺม 0 มีความหมายว่า อัชฌาจาร คือ ความประพฤติชั่ว, การล่วงมรรยาท, 
การละเมิดประเพณี ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๑๙๕) กล่าวว่า ธมโมติ อชฺฌาจาโร (คำว่า ธมโม แปลว่า อัชฌาจาร) 
คำว่า ดิรจฺฉานคตา มีรูปวิเคราะห์ว่ 

- ดิรจฺฉาเนสุ คตา ดิรจฺฉานคตาะะ ตัวเมียที่เกิดในสัตว์ดิรัจฉาน ชื่อว่า ดิรัจฉานคตา 
โดย คต ศัพท์มีความหมายว่า เกิดขึ้น (อุบ[ปนุน) ดังฎีกาใหม่ อธิบายว่า 
ดิรจฺฉานคตายาติ ดิรจฺฉาเนสุ อุบ[ปนุ , นาย. , " ๔ 

“คำว่า ดิรจฺฉานคตาย แปลว่า ในตัวเมียที่เกิดในสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลาย” 

คำว่า ดิรจฺฉานคตายปิ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ดิรจฺฉานคตาย ศัพท์ + ปิ ศัพท์ ตามหลักภาษา 
ปิ และ อปิ ศัพท์มีความหมายว่า สมุจจยะ เป็นด้นเหมือนกัน ต่างที่ ปิ เป็นนิบาต ส่วน อปิ เป็นอุปสรรค 
ดังคัมภีร์คันถาภรณะกล่าวว่า 

สมุจฺจเย อเปกฺเข จ สมฺภาวเน จ นินุ , ทาย 0 

ปิสทฺโท อปิสทฺโท จ จตฺวตฺเถสุ ปกาสิโต.‘" ๕ 

“ท่านแสดง ปิ และ อปิ ศัพท์ไว้ในอรรถ ๔ อย่าง คือ สมุจจยะ (รวบรวม), 

อเปกขะ (มองหา), สัมภาวนะ (ชมเชย) และครหะ (ตำหนิ)”] 

บ่น ก็ โย ภิกขุ อ.ภิกษุใด สิกฺขาสาชีวสมาบ่นฺโน เป็นผู้เข้าถึงแล้วซึ่งสิกขาและสาชีพ ภิกฺขูนํ 
ของภิกษุ ท. (หุตฺวา เป็น) อบ่บ่จฺจกฺขาย ไม่ลาแล้ว สิกฺขํ ซึ่งสิกขา อนาวิกตฺวา ไม่กระทำให้ปรากฏ 
แล้ว ทุพฺพลุย 0 ซึ่งความเป็นผู้มีกำลังน้อย บ่ฏิเสเวยฺย พึงเสพ ธมฺมํ ซึ่งอัชฌาจาร เมถุนํ อันเป็นของ 
คนคู่ ติรจฺฉานคตาย อิตฺถิยาป็ แม้ในตัวเมียอันเกิดแล้วในสัตว์ดิรัจฉาน อนฺตมโส โดยส่วนอันมีใน 
ที่สุด ฯ โส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น บ่าราชิโก เป็นผู้ปราชัยแล้ว อสํวาโส เป็นผู้ไม'มีสังวาส (โหติ ย่อมเป็น) ฯ 



๓๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. ปาราชิก 


อทินนาทานสิกขาบท 

ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 

๒. โย ปน ภิกฺขุ คามา วา อรฌฺฌา วา อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อาทิเยยฺย, ยถารูเป อทินฺนา- 
ทาเน ราชาโน โจรํ คเหตุวา หเนยฺยุ 0 วา พนฺเธยฺยุ วา ปพฺพาเชยฺยุ วา โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ 
เถโนสีติ, ตถารูป๋ ภิกฺขุ อทินฺนํ อาทิยมาโน อยมุ!) ปาราชิโก โหติ อสํวาโส. 

ภิกษุ ใด พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ ไม่ได้ให้ ด้วยกระแสจิตที่ คิด จะลัก จากบ้านหรือป่า 
พระราชาจับโจรได้แล้วพึงทรมานบ้าง จองจำบ้าง เนรเทศบ้าง พึงบริภาษว่า เจ้าเป็นโจร 
เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นขโมย เพราะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ ให้ เช่น ใด แม้ 
ภิกษุนี้ผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นนั้น ก็ต้องปาราชิก หาสังวาสมิได้ 

[คำว่า เถยฺยสงฺขาต 0 แปลตามศัพท์ว่า “ด้วยกลุ่มจิตที่เป็นภาวะของขโมย” โดย สงฺขาต ศัพท์ใช้ 
ในความหมายว่า โกฏฺราส (กลุ่ม) และลงปฐมาวิภัตติในอรรถของตติยาวิภัตติ ความหมายก็คือ กระแสจิต 
ที่ทำให้ขโมย ไม่ใช่กระแสจิตที่ถือเอาโดยวิสาสะ (วิสฺสาสคาห) ถือเอาชั่วคราว (ตาวกาลิกคาห) หรือถือเอา 
ก่อนแล้วบอกทีหลัง (อาทิคาห) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เถนสฺส ภาโว เถยฺย 0 (เถน ศัพท์ + ณฺย ปัจจัยในภาวตัทธิต) 

- เถยฺยฌฺจ ต 0 สงขาตฌฺจาดิ เถยฺยสงขาตํ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 


บ่น ก็ โย ภิกขุ อ.ภิกษุใด อาทิเยยฺย พึงถือเอา (วตฺถุ๊ ซึ่งสิ่งของ) (สามิเกน) อทินฺนํ ที่ 
อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้ว เถยฺยสงฺขาตํ ด้วยกลุ่มจิตที่เป็นภาวะของขโมย คามา วา จากบ้าน ก็ตาม 
อรฌฺฌา วา จากป่า ก็ตาม ฯ ราชาโน อ.พระราชา ท. คเหตุวา จับแล้ว [จรํซึ่งโจร อทินฺนาทาเน ใน 
เพราะการถือเอาสิ่งของที่อันเจ้าของไม'ได้ให้แล้ว ยถารูเบ่ อันมีสภาพอย่างใด หเนยฺยุ วา พึงทรมาน 
บ้าง พนฺเธยฺยุ๊ วา พึงจองจำบ้าง (โจเร) บ่พฺพาเชยยุ 0 วา พึงยังโจร ท. ให้พ้นไปแล้ว (บ่ริภาเสยฺยุ๊ พึง 
บริภาษ) อิติ ว่า (ตฺวอ.เจ้า) โจโร เป็นโจร อสิ ย่อมเป็น ฯ พาโล เป็นคนพาล อสิ ย่อมเป็น ฯ มูฬฺโห 
เป็นคนหลง อสิ ย่อมเป็น ฯ เกโน เป็นขโมย อสิ ย่อมเป็น ฯ อยมฺปี ภิกขุ แม้ อ.ภิกษุนี้ อาทิยมาโน 
ผู้ถือเอาอยู่ (ว ตุถุ๊ ซึ่งสิ่งของ) (สามิเกน) อทินฺมํที่อันเจ้าของไม'ได้ให้แล้ว ตการูป็ อันมีสภาพอย่างนั้น 
บ่าราชิโก เป็นผู้ปราชัยแล้ว อสํวาโส เป็นผู้ไม่มีสังวาส (โทติ ย่อมเป็น) ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๓๓ 


ดังคำอธิบายในกังขาวิตรณีว่า 

เถยฺยสงขาตนฺติ เอตฺถ เถโนติ โจโร, เถนสฺส ภาโว เถยฺย 0 , อวหรณจิตตสฺเสต 0 นาม 0 . สงขา 
สงขาตนฺติ อตฺถโต เอก 0 , โกฏฺจึาสสฺเสต 0 นาม 0 “สฌฺฌานิ'ทานา หิ ปปฌฺจสงขา”ติอาทีสุ วิย. เถยฺยฌฺจ ต 0 
สงขาตฌฺจาดิ เถยฺยสงฺขาต 0 , เถยฺยจิตฺตสงฺขาโต เอโก จิตฺตโกฏฺราโสติ อตฺโถ. กรณตฺเถ เจต 0 ปจฺจตฺตวจนํ. 
ตสฺมา เกย[ยสงฺขาเตนาติ อตฺถโต ทฏฺจึพฺพ 0 ." ๖ 

“ในคำว่า เกยยสงฺขาต 0 (ด้วยกระแสจิตที่คิดจะลัก) นี้ พึงทราบรูปวิเคราะห์ว่า ขโมยชื่อว่า เถนะ 
ความเป็นแห่งขโมย ชื่อว่า เกยยะ คำนี้เป็นชื่อของจิตอันเป็นเหตุดัก 

บททั้ง ๒ ว่า สงขา, สงขาต มีความหมายเหมือนกัน บททั้งสองนั้นเป็นชื่อของกลุ่ม (กระแส) 
ดังอุทาหรณ์ว่า สฌฺฌานิทานา หิ ปปฌฺจสงฺขา (กระแสกิเลส [คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ]ที่ทำสังสารวัฏให้ 
ยาวนาน มีสัญญาเป็นเหตุนั้นเทียว) 

คำว่า เกยยสังขาตะ คือ กระแสจิตที่คิดจะดัก หมายความว่า กระแสจิตอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าจิต 
ที่ต้องการจะดัก อนึ่ง บทนี้ลงปฐมาวิกัตดิในอรรถตติยาวิภัตติ ดังนั้น พึงกำหนดความหมายว่า ด้วยกระแส 
จิตที่คิดจะดัก” 

ในคัมภีร์ปาติโมกขปทัตถอนุวัณณนากล่าวว่า คำว่า ภิกฺขูนํ สิกขาสาซีวสมาปนฺโน สิกฺขํ อปฺปจฺ- 
จกขาย ทุพฺพลฺย 0 อนาวิกตวา (เป็นผู้เข้าถึงสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย ไม่ลาสิกขา ไม่เปิดเผยความ 
ท้อแท้) จากสิกขาบทต้นได้ตามมาสู่สิกขาบทนี้และสิกขาบทอื่นทั้งหมดในภิกขุปาติโมกข์ คือ ใช้เดิมเข้าใน 
สิกขาบทต่างๆ ต่อจากสิกขาบทนี้ ไปจนจบถึงภิกขุปาติโมกข์ การตามไปในลักษณะเช่นนี้เป็นสำนวนทาง 
ภาษาที่เรียกว่า อธิการนัย คือ การตามไป ประเภท นทีโสตนัย คือ การตามไปอย่างการไหลของแม่นั้า 
โดยติดตามไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกระแสนั้าที่ไหลไม่ขาดสาย ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

ตตฺถ ภิกฺขูนํ สิกขาสาชีวสมาปนฺโน โย ปน ภิกฺขุ สิกฺขํ อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย 0 อนาวิกตวา เกยย¬ 
ลงขาต 0 อาทิเยยุย, อยมฺปิ ปาราชิโก โหตีดิ สมพนฺโธ. อิธ วิย อิโต ปเรสุปิ ภิกฺขูนํ สิกขาสาซีวสมาปนฺโน 
สิกฺขํ อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย 0 อนาวิกตฺวาติ ปทานํ อธิกาโร สมฺภวติ. อย 0 นทีโสโต อธิกาโรติ เวทีตพฺโพ." ๗ 

“ในพากย์นั้น มีดัมพันธ์[บทที่ติดตามมา]ว่า ภิกษุใดเป็นผู้เข้าถึงสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย 
ไม่ลาสิกขา ไม่เปิดเผยความท้อแท้ พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยกระแสจิตที่คิดจะลัก แม้ภิกษุนี้ก็ 
ต้องปาราชิก 

การตามไปของบทว่า ภิกฺขูนํ สิกขาสาชีวสมาปนฺโน สิกฺขํ อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย 0 อนาวิกตวา 
ย่อมมีได้แม้ในสิกขาบทอื่นจากนี้ เหมือนในสิกขาบทนี้ พึงทราบว่าการตามไปนี้ชื่อว่า การตามไปอย่างการ 
ไหลของแม่นั้า (อธิการนัย ประเภทนทีโสตะ)” 


๓๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. ปาราชิก 


อย่างไรก็ตาม ผู้แปลจะไม่แปลบทเหล่านั้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ข้อความกระชับ 
รัดกุมนั้นเอง] 


มนุสสวิคคหสิกขาบท 

ว่าด้วยการพรากกายมนุษย์ 

๓. โย ปน ภิกฺขุ สฌฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคหํ ชีวิตา โวโรเปยฺย, สตถ-หารก 0 วาสฺส ปริเยเสยฺย, 
มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย, มรณาย วา สมาทเปยฺย “อมฺโภ ปุริส กึ ตุยฺหิมิ-นา ปาปเกน ทุชฺซืวิเตน, 
มต 0 เต ชีวิตา เสยุโย”ติ. อิติ จิตฺตมโน จิตฺตสงฺกปุ'โป อเนกปริยาเยน มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยุย, 
มรณาย วา สมาทเปยุย, อยมฺปิ ปาราชิโก โหติ อสํวาโส. 

ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราที่พรากชีวิต[วางไว้ใกล้] 
กายมนุษย์นั้น หรือพรรณนาคุณของความตาย หรือชักชวนเพื่อให้ตายว่า แน่ะบุรุษผู้เจริญ 
ท่านจะมีชีวิตอย่างลำบากยากเข็ญนั้ไปทำไม ท่านตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่ เธอมีจิตใจอย่างนี้ มี 
การตระเตรียมหลากหลายอย่างนี้ พึงพรรณนาคุณของความตายหรือชักชวนเพื่อให้ตายด้วย 
เหตุมากมาย แม้ภิกษุนี้ก็ต้องปาราชิก หาสังวาสมิได้ 


บ่น ก็ โย ภิกฺขุ อ.ภิกษุใด สฌฺจิจฺจ จงใจพร้อมแล้ว มนุสฺสวิคฺคหํ ยังกายของมนุษย์ 
โวโรเบ่ยฺย พึงให้ปลงลง ชีวิตา จากชีวิต, สตฺถหารกํ (สมีเบ่) อสฺส มนุสฺสวิคฺคหสฺส บ่ริเยเสยฺย วา 
พึงแสวงหา ซึ่งศัสตราที่พรากไป(ซึ่งชีวิต) ในที่ใกล้ แห่งกายของมนุษย์นั้น ก็ตาม ฯ มรณวณฺณํ สิ- 
ว ณฺเณยฺย วา พึงพรรณนา ซึ่งคุณของความตาย ก็ตาม ฯ มรณาย (อุบ่าย 0 บ่คฺคสิ) สมาทเบ่ยฺย วา พึง 
ยังบุคคลให้ถือเอา ซึ่งอุบาย เพื่อความตาย ก็ตาม อิติ ว่า บุ/ริ ส แน่ะบุรุษ อมฺโภ ผู้เจริญ กึ บ่โยชนํ 
อ.ประโยชน์อะไร ตุยฺหํ แก่ท่าน อิมินา ทุชฺชีวิเตน ด้วยการเป็นอยู่อันชั่วนี้ บ่าบ่เกน อันทราม ฯ มตํ 
อ.ความตาย เต ของท่าน เสยโย ประเส'ริรกว่า ชีวิตา กว่าความเป็นอยุ' ฯ ภิกขุ อ.ภิกษุ จิตฺตมโน เป็น 

* 0ฬ่ จ] •รึ จ- 

ผู้มีจิตคือใจ อิติ อย่างนี้ จิตฺตสงฺกบ่โบ่ เป็นผู้มีการตระเตรียมอันหลากหลาย อิติ อย่างนี้ (หุตฺวา เป็น) 
มรณวณฺณํ สิวณฺเณยฺย วา พึงพรรณนา ซึ่งคุณของความตาย ก็ตาม ฯ มรณาย (อุบ่าย 0 บ่คฺคสิ) สมา- 
ทเบ่ยฺย วา พึงยังบุคคลให้ถือเอา ซึ่งอุบาย เพื่อความตาย ก็ตาม อเนกบ่ริยาเยน ด้วยเหตุอันมิใช่หนึ่ง 
อยมฺปี ภิกขุ แม้ อ.ภิกษุนี้ บ่าราชิโก เป็นผู้ปราชัยแล้ว อสิวาโส เป็นผู้ไม่มีสังวาส (โหติ ย่อมเป็น) ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๓&' 


[คำว่า สฌฺจิจฺจ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + จิต ธาตุ (สฌฺเจตเน ะะ จงใจ, ตั้งใจ) + 
ตฺวา ปัจจัย อุปสรรคคือ ส 0 ใช้ในความหมายว่า สทฺธึ (พร้อม) คือ พร้อมกับความสำคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิต 
ดังกังขาวิตรณีอธิบายว่า 

ตติเย สฌฺจิจฺจาติ สํเจเตตฺวา สทฺธึ เจเตตฺวา. “ปาโณ”ติ สฌฺฌาย สทฺธึเยว “วธามิ นนุ”ติ วธก- 
เจตนาย เจเตตฺวา ปกปฺเปตฺวา.‘" ๘ 

“โปรดทราบเนื้อความในสิกขาบทที่ ๓ ดังนี้ 

คำว่า สฌฺจิจฺจ แปลว่า จงใจแล้วพร้อม[กับความสำคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิต] คือ ตั้งใจแล้ว กล่าวคือ 
ตัดสินใจแล้ว ด้วยเจตนาจะฆ่าว่าเราจะฆ่ามัน พร้อมกับความสำคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิต” 

คำว่า จิตฺตมโน (มีจิตใจอย่างนี้) แปลตามคำอธิบายในกังขาวิตรณีว่า 

อิดิ จิตฺตมโนติ อิติ จิตฺโต อิดิ มโน. “มติ เต ชีวิตา เสยโย”ติ เอตฺถ วุตฺตมรณจิตโต มรณมโนติ 
อตฺโถ. เอตฺถ จ “มโน”ติ อิทํ จิตฺตสฺส อตฺถทีปนตฺถํ วุตฺต 0 . เตเนวสฺส ปทภาชเน “ย 0 จิตต 0 , ต 0 มโน”ติ อาห. ๓๙ 

“คำว่า อิดิ จิตฺตมโน แปลว่า ผู้มีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้ หมายความว่า มีจิตในการตาย มีใจ 
ในการตาย ดังกล่าวแล้วในคำว่า มต 0 เต ซีริตา เสยโย (ท่านตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่) 

อนึ่ง ในคำว่า อิดิ จิตฺตมโน นี้ บทว่า มโน นี้ ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต ศัพท์ ด้วย 
เหตุนั้นนั่นเอง ในปทภาชนีย์ของบทนั้นจึงตรัสว่า ย 0 จิตต 0 , ต 0 มโน (สภาวธรรมใดชื่อว่า จิต สภาวธรรมนั้น 
ชื่อว่า ใจ)” 

คำว่า จิตฺตสงฺกปฺโป (มีการตระเตรียมหลากหลายอย่างนี้) แปลตามคำอธิบายในกังขาวิตรณีว่า 

จิตฺตสงกปฺโปติ วิจิตฺตสงฺกปฺโป. เอตถาปิ อิดิ-สทฺโท อาหริตพฺโพ. “สงเกปฺโป”ติ จ สํริทหน- 
มตตสฺเสต 0 นาม 0 , น วิตกกสฺเสว. ตฌฺจ สํวิทหนํ อิมสฺมี อตฺเถ สฌฺฌาเจตนาธิปฺปาเยหิ สงฺคห 0 คจฺฉติ, 
ตสฺมา “อิติ จิตฺตสงกปฺโป”ติ “มต 0 เต ชีวิตา เสยโย”ติ เอตฺถ วุตฺตมรณสฌฺฌี มรณเจตโน มรณาธิปฺปาโยดิ 
เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺรพฺโพ. ๔ '’ 

“คำว่า จิตฺตสงกปฺโป แปลว่า มีการตระเตรียมหลากหลาย ควรนำ อิดิ ศัพท์มาประกอบไว้ใน 
บทนี้อีกด้วย 

อนึ่ง คำว่า สงเกปุ'โป นี้ เป็นเพียงชื่อของการตระเตรียมทั่วไป ไม่ใช่เป็นชื่อของความดำริอย่าง 
เดียว และการตระเตรียมนั้นในความหมายนี้ย่อมถึงการนับเช้าด้วยสัญญา เจตนา และความมุ่งหมาย ดังนั้น 
คำว่า อิดิ สงฺกปฺโป นี้ พึงทราบเนื้อความในคำนี้อย่างนี้ว่า ภิกษุเป็นผู้มีความสำคัญจะให้ตาย มีเจตนาจะให้ 
ตาย มีความประสงค์จะให้ตาย ตามที่กล่าวไว้ในคำว่า มต 0 เต ซีวิตา เสยโย (ท่านตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่)”] 


๓๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. ปาราชิก 


อุดตริมนุสสธัมมสิกขาบท 
ว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรม 

๔. โย ปน ภิกฺขุ อนภิชานํ อุตุตริมนุสฺสธมุม 0 อตุตูปนายิกํ อลมริยฌาณทสฺสนํ สมุทา- 
จเรยฺย “อิติ ชานามิ, อิติ ปสฺสามี”ติ, ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคุ¬ 
ตาหิยมาโน วา อาปนฺโน วิสุทฺธาเปกฺโข เอว 0 วเทยฺย “อชานเมว 0 อาวุโส อวจํ ชานามิ, อปสฺสํ 
ปสฺสามิ, ตุจฺฉํ มุสา วิลปินุ”ติ. อฌฺฌตุร อธิมานา. อยมุปี ปาราชิโก โหติ อสํวาโส. 

ภิกษุใดไม่รู้อยู่ พึงอวดอุตริมนุสธรรมที่มีญาณทัศนะอันหมดจดสามารถ[กำจัดกิเลส] 
เว้นแต่การสำคัญว่าได้บรรลุให้น้อมเข้าในตนว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้ ในสมัยอื่นแด 1 นั้น 
เมื่อภิกษุถูกโจทท้วงก็ตาม ไม่ถูกโจทท้วงก็ตาม เธอผู้ต้องอาบติแล้วหวังความบริสุทธิ้พึงกล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้น ได้กล่าวว่ารู้ ข้าพเจ้าไม่เห็นอย่างนั้น ได้กล่าวว่า 
เห็น ข้าพเจ้ากล่าวคำเท็จอันไร้ความหมาย แม้ภิกษุนี้ก็ต้องปาราชิก หาสังวาสมิได้ 

[คำว่า อปเรน สมเยน ลงตติยาวิภัตติในอรรถสัตตมีด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๒๙๐) 
ว่า สตฺตมฺยตฺเถ จ (ลงตติยาวิภัตติในอรรถของสัตตมีวิภัตติและอื่นๆ) เช่น เตน สมเยน (ในสมัยนั้น), 
เตน กาเลน (ในเวลานั้น), กาเลน ธมมสฺสวนํ (การฟังธรรมในเวลาอันสมควร) เป็นต้น 

บ่น ก็ โย ภิกขุ อ.ภิกษุใด อนภิชานํ ไม่รู้อยู่ อ ญฌตฺร เว้น อธิมานา ซึ่งการสำคัญอันยิ่ง 
สมุทาจเรยฺย พึงอวด อุตฺตริมนุลฺสธมฺมํ ซึ่งธรรมของมนุษย์ผู้ยิ่งยวด อลมริยฌาณทสสนํ อันมีปัญญา 
เครื่องรู้เห็นอันหมดจดที่สามารถ(ในการกำจัดกิเลส) (กตฺวา กระทำ) อตฺตูบ่นายิกํ ให้น้อมเข้าในตน 
อิติ ว่า (อหํ อ.ข้าพเจ้า) ชานาติ ย่อมรู้ อิติ อย่างนี้ ฯ บ่ลฺสามิ ย่อมเห็น อิติ อย่างนี้ ฯ สมเยน ในสมัย 
อบ่เรน อื่นอีก ตโต กาลโต แต่กาลนั้น (โส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น) สมนุคฺคาหิยมาโน วา ผู้ถูกโจทท้วงอยู่ 
ก็ตาม อสมนุคฺคาหิยมาโน วา ผู้ไม่ถูกโจทท้วงอยู่ ก็ตาม อาบ่นฺโน เป็นผู้ต้องแล้ว (อาบ่ตฺตึ ซึ่งอาบติ) 
วิสุทฺธาเบ่กฺโข เป็นผู้ต้องการซึ่งเหตุหมดจดโดยพิเศษ (หุตฺวา เป็น) วเทยฺย พึงกล่าว เอว 0 อย่างนี้ อิติ 
ว่า อาวุโส แน่ะผู้มีอายุ (อหํ อ.ข้าพเจ้า) อชา นํไม่รู้อยู่ เอว 0 อย่างนั้น อวจํ ได้กล่าวแล้ว ชานามิ อิติ 
ว่าย่อมรู้ ฯ อบ่สฺสํ ไม่เห็นอยู่ เอว 0 อย่างนั้น อวจํ ได้กล่าวแล้ว บ่สฺสามิ อิติ ว่าย่อมเห็น ฯ (อห 0 
อ.ข้าพเจ้า) วิลป็ กล่าวแล้ว มุสา ซึ่งคำเท็จ ตุจฺฉํ อันไร้ความหมาย ฯ อยมฺปี ภิกฺขุ แม้ อ.ภิกษุนี้ 
บ่าราชิโก เป็นผู้ปราชัยแล้ว อสํวาโส เป็นผู้ไม'มีสังวาส (โหติ ย่อมเป็น) ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๓๗ 


คำว่า อตฺตูปนายิก มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- น้อมเข้าในตน ะะ อุปเนตีติ อุปนโย (อุป บทหน้า + นี ธาตุ + อ ปัจจัย), อุปนโย เอว อุป- 
นายิโก (อุปนย ศัพท์ -I- ณิก ปัจจัยในสกัตถตัทธิต), อตฺตนิ อุปนายโก อตฺตูปนายิโก (สัตตมีตัปปุริสสมาส) 

- น้อมตนเข้าไป ะะ อตฺตานํ อุปนายิโก อตฺตูปนายิโก (ทุติยาตัปปุริสสมาส) 

ดังคำอธิบายในกังขาวิตรณีว่า 

อตฺตูปนายิกนฺติ อตฺตนิต 0 อุปเนติ “มยิ อตฺถี”ติ สมุทาจรนฺโต, อตฺตานํ วา ตตฺถ อุปเนติ “อหิ เอตฺถ 
สนฺทิสฺสามี”ติ สมุทาจรนฺโตติ อตฺตูปนายิโก, ต 0 อตฺตูปนายิก 0 . ๔๑ 

“คำว่า อตฺตูปนายิก 0 (น้อมเข้าในตน) หมายความว่า ภิกษุใดอวดอยู่ว่ามีในตน ย่อมน้อมอุตริ- 
มนุสธรรมนั้นเข้าในตน เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า อัตตูปนายิกะ อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุใดอวดว่าตนปรากฏมีใน 
อุตริมนุสธรรมนี้ น้อมตนเข้าในธรรมดังกล่าว เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า อัตตูปนายิกะ, ให้น้อมอุตริมนุสธรรม 
นั้นเข้าในตน (หรือให้น้อมตนเข้าไปในอุตริมนุสธรรมนั้น)” 

คำว่า อลมริยฌาณทสฺสน (มีญาณทัศนะอันหมดจดสามารถ[กำจัดกิเลส]) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อริย 0 ฌาณทสฺสน์ อริยฌาณทสฺสนํ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- อล 0 อริยฌาณทสฺสนเมตถาติ อลมริยฌาณทสฺสโน (สัตตมีพหุพพีหิสมาส) 

- หรือ อล 0 อริยฌาณทสฺสนมสฺสาติ อลมริยฌาณทสฺสโน (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

ดังคำอธิบายในกังขาวิตรณีว่า 

อลมริยฌาณทสฺสนนฺดิ เอต.ถ มหคฺคตโลกุตฺตรปฌฺฌา ชานนฏฺเรน ฌาณํ, จกฺขุนา จ ทิฏฺรมิว ธม.ม 0 
ปจ.จก.ขกรณโต ทสฺสนฏฺเรน ทสฺสนนฺติ ฌาณทสฺสนํ, อริย 0 วิสุทฺธํ อุต.ตม 0 ฌาณทสฺสนนฺดิ อริยฌาณทสฺสนํ, อล 0 
ปริยตฺตํ กิเลสวิทฺธํสนสมตฺถ 0 อริยฌาณทสฺสนเมตฺถ ฌานาทิเภเท อุต.ตริมนุสฺสธม.เม, อล 0 วา อริยฌาณทสฺสน- 
มสฺสา ติ อลมริยฌาณทสฺสโน, ต 0 อลมริยฌาณทสฺสนํ . ๔๒ 

“ในคำว่า อลมริยฌาณทสฺสนํ (ญาณทัศนะอันหมดจดสามารถ[กำจัดกิเลส]) นี้ ปัญญาที่เป็น 
มทัคคตะและโลกุตตระ ชื่อว่า ญาณ โดยความหมายว่า รู้ และชื่อว่า ทัศนะ โดยความหมายว่า เห็น เพราะ 
กระทำธรรมให้ประจักษ์ประดุจเห็นด้วยตาเนื้อ เหตุนั้น ปัญญานั้นชื่อว่า ญาณทัศนะ (ปัญญารู้เห็น) 

ญาณทัศนะอันหมดจด คือ สูงสุด ชื่อว่า อริยญาณทัศนะ 

ญาณทัศนะอันหมดจดสามารถ คือ สามารถในการกำจัดกิเลส มีอยู่ในอุตริมนุสธรรมอันจำแนก 
เป็นฌานเป็นต้นนี้ หรือญาณทัศนะอันหมดจดสามารถ[กำจัดกิเลส] ของอุตริมนุสธรรมนั้นมีอยู่ เหตุนั้น 
อุตริมนุสธรรมนั้นชื่อว่า อลมริยญาณทัศนะ (มีญาณทัศนะอันหมดจดสามารถ[กำจัดกิเลส]), [พึงอวด]อุตริ- 
มนุสธรรมที่มีญาณทัศนะอันหมดจดสามารถ[กำจัดกิเลส]นั้น”] 


๓(ะ;' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. ปาราชิก 


คำลงท้ายปาราชิก 

อุทฺทิฏฺจึา โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา. เยสํ ภิกฺขุ อณุฌตรํ วา อณุฌตรํ 
วา อาปชฺชิตุวา น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สำาสํ ยถา ปุเร, ตถา ปจฺฉา. ปาราชิโก โหติ อสํวาโส. 
ตตุถายสฺมนุเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตุถ ปริสุทุธ'า, ทุติยมุปิ ปุจฺฉามิ กจฺจิตุถ ปริสุทฺธา, ตติยมุ!) ปุจฺฉามิ 
กจฺจิตุถ ปริสุทฺธา. ปริสุทฺเธตุถายสฺมนุโต. ตสฺมา ตุณฺหี. เอวเมตํ ธารยามีติ. 

ปาราชิกุทฺเทโส นิฏฺริโต. 

ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดอาบติชื่อว่าปาราชิก ๔ ข้อแล้ว ภิกษุต้องอาบติปาราชิก 
๔ ข้อดังกล่าว ข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมไม่ได้รับสังวาส[มีอุโบสถกรรมเป็นต้น]ร่วมกับภิกษุทั้งหลาย 
ในภายหลัง เหมือนในกาลก่อน[ที่เป็นคฤหัสถ์และสามเณร] ต้องปาราชิก หาสังวาสมิได้ 

อายสฺมนฺโต ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ท. ธมฺมา อ.อาบติ ท. ปาราชิกา ชื่อว่า ปาราชิก จตฺตาโร ๔ 
ข้อ [มยา อันข้าพเจ้า] อุทฺทิฏฺธา โข สวดแล้วแล ฯ ภิกฺขุ อ.ภิกษุ อาปชฺชิตฺวา ต้องแล้ว (ธมฺมํ ซึ่งอาบ้ติ) 
อฌฺฌตรํ วา ข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม อฌฺฌตรํ วา ข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม เยส 0 ธมฺมานํ แห่งบรรดาอาบติ ท. 
ดังกล่าว น ลภติ ย่อมไม่ได้ สํวาสํ ซึ่งสังวาส สทุธึ กับ ภิกฺขูหิ ด้วยภิกษุ ท. ปุเร ในกาลก่อน ยถา 
ฉันใด ฯ น ลภติ ย่อมไม่ได้ สํวาสํ ซึ่งสังวาส สทฺธึ กับ ภิกฺขูหิ ด้วยภิกษุ ท. บ่จฺฉา ในภายหลัง ตถา 
ฉันนั้น ฯ {ภิกขุ อ.ภิกษุ) บ่าราชิโก เป็นผู้ปราชัยแล้ว อสํวาโส เป็นผู้ไม่มีสังวาส {ไหติ ย่อมเป็น) ฯ 

{อหิ อ.ข้าพเจ้า) ปุจฺฉามิ ย่อมถาม อายสฺมนฺเต ซึ่งท่านผู้มีอายุ ท. ตตฺถ บ่าราชิเกสุ 
ในอาบติปาราชิก ท. เหล่านั้น อิติ ว่า {ตุมฺเห อ.ท่าน ท.) ปริสุ'ทุธ-า เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว อตฺถ ย่อมเป็น 
กจฺจิ แลหรือ ฯ {อหิ อ.ข้าพเจ้า) ปุจฉามิ ย่อมถาม ทุติยมฺปิ แม้ครั้งที่ ๒ อิติ ว่า (ตุมุ เห อ.ท่าน ท.) 
บ่ริสุทฺธา เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว อตฺถ ย่อมเป็น กจฺจิ แลหรือ ฯ {อหิ อ.ข้าพเจ้า) ปุจฺฉามิ ย่อมถาม ตติยมฺป็ 
แม้ครั้งที่ ๓ อิติ ว่า (ตุมุ เห อ.ท่าน ท.) บ่ริสุทฺธา เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว อตฺถ ย่อมเป็น กจฺจิ แลหรือ ฯ 
อายสุมนุโต อ.ท่านผู้มีอายุ ท. ปริสุทฺธา เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว เอตฺถ ปาราชิเกสุ ในอาบติปาราชิก ท. 
เหล่านี้ โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ ตสฺมา เพราะเหตุนั้น {อายสฺมนฺโต อ.ท่านผู้มีอายุ ท.) ตุณฺหี เป็นผู้นิ่ง 
{โหนฺติ ย่อมเป็น) ฯ {อหิ อ.ข้าพเจ้า) ธารยามิ ย่อมทรงไว้ เอตํ ปริสุทฺธภาวํ ซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ้ 
แล้วนั้น เอวํ อย่างนี้ อิติ ดังนี้แล ฯ 

บ่าราชิกุทฺเทโส อ.หัวข้อของปาราชิก นิฏฺริโต จบแล้ว ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๓๙ 


ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในอาบติปาราชิกเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้ 

แล้วหรือ 

ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๒ ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ 
ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๓ ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ 

ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว'ในอาบ้ติเหล่านี้ ดังนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอทรงความเป็น 
ผู้บริสุทธิ้นั้นไว้อย่างนี้ [คือ ด้วยการนิ่ง] ดังนี้แล 

จบหัวข้อของปาราชิก 


[คำว่า เยส 0 ในประโยคว่า เยส 0 ภิกฺขุ อฌฺฌตร 0 วา อฌฺฌตร 0 วา อาปชฺชิตฺวา น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ 
สำาสํ ยถา ปุเร, ตถา ปจฺฉา (ภิกษุต้องอาปติปาราชิก ๔ ข้อดังกล่าว ข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมไม่ได้รับสังวาส 
ร่วมกับภิกษุทั้งหลายในภายหลัง เหมือนในกาลก่อน[ที่เป็นคฤหัสถ์และสามเณร]) ไม่มี ต ศัพท์ที่แสดงอรรถ 
นิยมะมาประกอบร่วมในประโยคถัดไป จึงแปลว่า “ดังกล่าว” ไม่แปลว่า “เหล่าใด” โดยมีความหมายเหมือน 
เตส 0 (เหล่านั้น) ดังนั้น คัมภีร์ปาติโมกขปทัตกอนุวัณณนาจึงกล่าวว่าเป็น ปักกันตวิสยะ คือ มีข้อความที่ 
ผ่านมาแล้วเป็นวิสัย และไม่ต้องมองหา ต ศัพท์เหมือน ย อนิยมะโดยทั่วไป ตามนัยนี้คำว่า เยส 0 เพิ่ม ธม[มานิ 
แปลตามศัพท์ว่า “แห่งบรรดาอาปติ ท. ดังกล่าว” ลงฉัฏฐีวิถัตติในอรรถนิทธารณะ ซึ่งแปลว่า “แห่งบรรดา” 
ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

ตตฺถ เยสานุติ ปท 0 เตสนฺดิ ปท 0 วิย ปกเกนุตภูเดน จดตาโร ปาราชิกา ธมมาติ อตฺเถน นิยมิต 0 
ปทํ โหติ, น อนิยมนั ตสฺส ปทสฺส นิทฺธารณภาโว อฌฺฌตรนฺติ นิทฺธารณียปเทน วิฌฺฌายติ. เยส 0 จตุนฺนํ 
ปาราชิกานํ ธมมานนฺติ อตฺโถ. ๔๓ 

“ในเรื่องนั้น บทว่า เยส 0 เป็นบทที่กำหนดแน่นอน (บทนิยมะ) โดยมีความหมายว่า อาปติชื่อว่า 
ปาราชิก ๔ ข้อ อันเป็นปักถันตวิสัย (มีอรรถที่ล่วงมาแล้วเป็นวิสัย) เหมือนบทว่า เตส 0 ไม่ใช่บทอนิยมะ 
ความเป็นนิทธารณะของบทนั้น บุคคลรู้ได้ด้วยบทนิทธารณียะ (บทที่ควรนำออกแสดง) ว่า อฌฺฌดร 0 มี 
ความหมายว่า แห่งบรรดาอาปติปาราชิก ๔ ข้อดังกล่าว” 

ตัวอย่างของ ย ศัพท์ที่เป็นบทนิยมะนี้ ยังพบในประโยคที่มี ย ศัพท์อยู่ในประโยคหลัง และ 
ประโยคที่ประกอบด้วยคำว่า สนฺธาย วุตฺตํ นิลลัยพม่าแปล ย ศัพท์ประเภทนี้ว่า “ดังกล่าว” ไม่แปลว่า “ใด” 
เหมือนคำแปลของ ย ศัพท์โดยทั่วไปที่มองหา ต ศัพท์ เพราะถือว่าเป็นบทนิยมะ เช่น 



๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. ปาราชิก 


สมุฏฺรานวิธินฺติ สพฺพาปตฺตีนํ กาโย วาจา กายวาจา กายจิตฺตํ วาจาจิตฺตํ กายวาจาจิตฺตนฺดิ อิมานิ 
เอกงฺคิกทฺวงฺคิกติวงฺคิกานิ ฉ สมุฏฺรานา นิ นาม, ยา นิ “สิกุ'ขาปทส มุฏฺ จิ'าน'านี” ติปิ วุจฺจ นฺดิ. ๔๔ 

“ประเภทของสมุฏฐาน คือ สมุฏฐาน ๖ อันเป็นเหตุเกิดของอาบติทั้งหมด อันมีองค์ ๑ องค์ ๒ 
และองค์ ๓ เหล่านี้ คือ กาย วาจา กายกับวาจา วาจากับจิต และกายวาจากับจิต สมุฏฐานดังกล่าวได้ชื่อ 
ว่าเหตุเกิดของสิกขาบท (สิกขาปทสมุฏฐาน) อีกด้วย” 

มรณมฺปิ ทุกขนฺดิ เอตฺถาปิ ทุวิธํ มรณํ สงฺขตลกขณฌฺจ, ย 0 สนฺธาย วุตฺตํ “ชรามรณํ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ 
สงฺคหิต'น”ติ- เอกภาปริยาปนฺน ชีวิดินฺทฺริ ยปฺปพนฺธ วิจฺ เฉโท จ, ย 0 สนฺธาย วุตฺตํ “นิจุ-จ 0 มรณโต ภย'น” ติ. ๔๕ 

“แม้ในคำว่า มรณมฺปิ ทุกข 0 (แม้มรณะก็เป็นทุกข์) นี้ มรณะก็มี ๒ อย่าง คือ สังขตลักษณะ ซึ่ง 
พระพุทธองค์ตรัสถึงมรณะดังกล่าวว่า ชรามรณํ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สงฺคหิต 0 (ชรามรณะ สงเคราะห์ด้วย'ขันธ์ ๒) 
และความขาดไปแห่งกระแสชีวิดินทรีย์ที่นับเข้าในภพหนึ่ง ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสถึงมรณะดังกล่าวว่า นิจจ 0 
มรณโต ภย 0 (ความกลัวตายมีอยู่เป็นนิตย์)” 

ดิสฺโส หิ โลกิยปริฌฺฌา ฌาตปริฌฺฌา ตี-รณปริฌฺฌา ปหานปริฌฺฌา จ. ยา สนฺธาย วุตฺตํ “อภิญ- 
ฌาปฌฺฌา ฌาตฏฺเร ฌา ณํ. ปริฌฺฌาปฌฺฌา ตี-รณฏฺเร ฌา ณํ. ปหานปฌฺฌา ปริจฺจาคฏฺเร ฌาณนฺ” ติ. ๔๖ 
“โดยแท้จริงแล้ว โลกิยปริญญา (คือ การกำหนดรู้'ขั้นโลกิยะ) มี ๓ ประการ คือ 
๑. ญาตปริญญา ๒. ตีรณปริญญา ๓. ปหานปริญญา 

ซึ่งพระสารีบุตรกล่าวถึงปริญญาดังกล่าวไว้[ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค]ว่า 

- ปัญญาอันรู้ยิ่ง ชื่อว่า ญาตัฏฐญาณ 

- ปัญญาอันกำหนดรู้ ชื่อว่า ตีรณัฏฐญาณ 

- ปัญญาในการละ ชื่อว่า ปริจจาคัฏฐญาณ” 

กังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า ๘๖) กล่าวถึง ย ศัพท์ที่เป็นบทนิยมะว่าพบในประโยคที่มี ย ศัพท์อยู่ใน 
ประโยคหลัง และประโยคที่ประกอบด้วยคำว่า สนฺธาย วุตฺตํ ตามที่กล่าวมาแล้ว อีกทั้งได้อ้างข้อความจาก 
คัมภีร์มณิทีปะ'ว่า 

เอเตน จ ต 0 สทุทานเปก[โข ยํสทฺโทปิ อตฺถึติ ริฌฺฌายติ. น เหตฺถ อิมสฺส ยํสทฺทสฺส ต 0 สทุทาเปกเขตา 

ทิสฺส ติ. ๔๗ 

“อนึ่ง ข้อความว่า แม้ ย ศัพท์ที่ไม่มองหา ต ศัพท์มีอยู่ บุคคลย่อมทราบได้ด้วยคำนั้น เพราะ 
การที่ ย ศัพท์นี้มองหา ต ศัพท์ ไม่ปรากฏในพากย์นี้” 

คัมภีร์มณิทีปะที่นำมาอ้างไว้นี้ มีการจัดพิมพ์เป็นอักษรบาลีพม่าและไทยเพียงบางส่วนเท่านั้น 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


(2:๑ 


ยังไม่ครบถ้วน จึงไม่อาจระบุหน้าของฉบับที่จัดพิมพ์แล้วในที่นี้ นอกจากนั้น ข้อความข้างต้นยังอ้างไว้ใน 
ปทานุกรมพระไตรปิฎกพม่า (เล่ม ๑๗ หน้า ๔) อีกด้วย 

คำว่า อฌฺฌตรํ วา อฌฺฌดร 0 วา (ข้อใดข้อหนึ่ง) มีใช้น้อยในวรรณกรรมบาลี ส่วนใหญ่มักใช้ 
ศัพท์เดียวโดยที่ไม่มี วา ศัพท์ว่า อฌฺฌดร 0 ในการประกอบใช้ ๒ ศัพท์ในลักษณะนี้ คัมภีร์ปาติโมกขปทัตก- 
อนุวัณณนา (หน้า ๑๐๙) กล่าวว่าเป็นการแสดงคำวิจฉา คือ คำ 1 ซํ้าที่มีความหมายเท่ากับแต่ละอย่างๆ เช่น 
มหาชโน อตฺตโน อตฺตโน เคหํ คจฺฉติ (มหาชนไปสู่เรือนของตนๆ) มี ๓ อย่าง คือ 
๑. ทัพพวิจฉา เช่น คาเม คาเม ปานีย 0 (นั้าดื่มในแต่ละหมู่บ้าน) 

๒. คุณวิจฉา เช่น คาโม คาโม รมณีโย (หมู่บ้านแต่ละแห่งน่ารื่นรมย์) 

๓. กิริยาวิจฉา เช่น รุกข 0 รุกฺขํ สิฌฺจติ (ย่อมรดนั้าต้นไม้แต่ละต้น) 

คำว่า วิจฺฉา สำเร็จรูปมาจาก วิ บทหน้า -I- อิลุ ธาตุ (อิจฉาย 0 ะ; ปรารถนา) + ฉ ปัจจัย -I- อา 
อิตถีปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า พฺยาปิตุ 0 อิจฺฉา วิจฺฉา (วิจฉา คือ ความปรารถนาเพื่อแผ่ไป) ลัททนีดิปกรณ์ 
(ปทมาลา) อธิบายลักษณะของวิจฉาว่า 

นานาธิกรณานํ ตุ วตฺตุ'เมกกฺขณมหิ ยา 

อิจฺฉโต พฺยาปิตุ 0 อิจฺฉา สา วิจฺฉาติ ปกิตฺติตา. ๔๘ 

“ความปรารถนาเพื่อแผ่ไปของผู้ต้องการจะกล่าวถึงสถานที่ต่าง ๆ ในขณะเดียว 
ท่านเรียกว่า วิจฉา” 

แม้คัมภีร์พาลาวดารก็อธิบายว่า 

ภินฺนานิ ยานิ วตฺถูนิ กริยาย ตุ คุเณน วา 

ทพฺเพน วาปิ พฺยาปิตุ 0 อิจฉา วิจฺฉาดิ วุจฺจเต. ๔๘ 

“วัตถุเหล่าใดต่างกันโดยกิริยา คุณลักษณะ หรือทัพพะ ความปรารถนาเพื่อแผ่ 
ไปสู่วัตถุเหล่านั้น ท่านเรียกว่า วิจฉา”] 



๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


ลังฆาทิเสสุทเทสะ (หัวข้อของสังฆาทิเสส) 

อิเม โข ปนายสฺมนุโต เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมุมา อุทฺเทส 0 อาคจฺฉนุติ. 

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย อาปติสังฆาทิเสส ๑๓ ข้อเหล่านี้ ย่อมถึงการสวด 

สุกกวิสลัฏฐิสิกขาบท 

ว่าด้วยการจงใจทำนํ้าอสุจิให้เคลื่อน 

๑. สฌฺเจตนิกา สุกฺกวิสฺสฏฺริ อณุฌตฺร สุปีนนุตา, สงฺฆาทิเสโส. 

การมีเจตนาปล่อยนี้าอสุจิ ยกเว้นฝัน ต้องอาปติสังฆาทิเสส 

[คำว่า สงฺฆาทิเสโส เพิ่มคำว่า อาปตฺตินิกาโย (กองอาปติ) เข้ามาแปล เพราะสังฆาทิเสสเป็น 
ชื่อของอาปติ ไม่ใช่บุคคล แต่ท่านต้องการให้มีรูปเป็นปุงลิงค์ จึงเพิ่ม อาปตฺดินิกาโย ไม่เพิ่ม อาปตฺติ ซึ่ง 
เป็นอิตถีลิงค์ ดังคำอธิบายในคัมภีร์กังขาวิตรณีและฎีกาใหม่ว่า 

สงฆาทิเสโสติ ยา อฌฺฌตฺร สุปินนฺตา สฌฺเจตนิกา สุกกวิสฺสฏฺริ, อย 0 สงฺฆาทิเสโส นาม อาปตฺติ 
นิกาโยติ อตฺโถำ 0 

“คำว่า สงฺฆาทิเสโส (สังฆาทิเสส) หมายความว่า การมีเจตนาปล่อยนํ้าอสุจิ ยกเว้นฝัน เป็น 
กองอาปติชื่อว่าสังฆาทิเสส” 

สงฆาทิเสโสติ อิมสฺส อาปตฺดินิกายสฺส นาม 0 . เตนาห “ยา อฌฺฌตฺร สุ'ปีนนุตา”ติอาทิ .* 19 

“คำว่า สงฺฆาทิเสโส เป็นชื่อของกองอาป้ตินี้ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ยา อฌฺฌตฺร สุ'ปีนนุตา เป็นต้น”] 


บ่น ก็ อายสฺมนฺโต ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ท. อิเม โข ธมฺมา อ.อาปติ ท. เหล่านี้แล สงฺฆาทิเสสา 
ชื่อว่า สังฆาทิเสส เตรส ๑๓ ข้อ อาคจฺฉนฺติ ย่อมถึง อุทฺเทสํ ซึ่งความเป็นอาปติอันภิกษุพึงสวด ฯ 

( ยา) สุกุกวิสุส.ฏฺริ อ.การอังนํ้าอสุจิให้หลั่งใด สญเจตนิกา อันมีเจตนาปรากฏอยู่ อฌฺฌตฺร 
เว้น สุป็นนฺตา ซึ่งความฝัน ฯ (อยํ สุกฺกวิสฺสฏฺริ อ.การอังนํ้าอสุจิให้หลั่งนี้ อาบ่ตฺตินิกาโย เป็นกอง 
แห่งอาปติ) สงฺฆาทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส (โหติ ย่อมเป็น) ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๙๓ 


กายลังสัคคสิกขาบท 
ว่าด้วยการสัมผัสกายกับมาตุคาม 

๒. โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคาเมน สทฺธึ กายสํสคฺค 0 สมาปชฺเชยฺย 
หตฺถคฺคาห 0 วา เวณิคฺคาห 0 วา อฌฺฌตรสฺส วา อฌฺฌตรสฺส วา องฺคสฺส ปรามสนํ, สงฺฆาทิเสโส. 

ภิกษุใดหยั่งลงสู่ราคะแล้ว มีจิตแปรปรวน ถึงการสัมผัสกายกับมาตุคาม คือ สับมือ 
ก็ตาม สับช้องผมก็ตาม หรือลูบคลำอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นสังฆาทิเสส 

ทุฏศุลลวาจาสิกขาบท 
ว่าด้วยการพูดแทะโลมหญิง 

๓. โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ ริ ปริณเตน จิตฺเตน มาตุคาม 0 ทุฏฺรุลุ ลาหิ วาจาหิ โอภาเสยฺย 
ยถา ต 0 ยุวา ยุวตึ เมถุนุปสํหิตาหิ, สงฺฆาทิเสโส. 

ภิกษุใดหยั่งลงสู่ราคะแล้ว มีจิตแปรปรวน พูดแทะโลมมาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบ 
เหมือนชายหนุ่มพูดแทะโลมหญิงสาวด้วยวาจาพาดพิงเมถุน เป็นสังฆาทิเสส 

บ่น ก็ โย ภิกฺขุ อ.ภิกษุใด (ราค) โอติณฺโณ เป็นผู้หยั่งลงแล้ว(สู่ราคะ) (หุตฺวา เป็น) จิตฺเตน 
ด้วยทั้งจิต วิบ่ริณเตน อันเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างแปรปรวน สมาบ่ชฺเชยฺย พึงถึง กายสํสคฺคํ ซึ่งการ 
สัมผัสทางกาย สทฺธึ กับ มาตุคาเมน ด้วยมาตุคาม สมาบ่ชฺเชยฺย คือ พึงถึง หตฺถคฺคาหํ วา ซึ่งการ 
สับซึ่งมือ ก็ตาม เวณิคฺคาห 0 วา ซึ่งการสับซึ่งช้องผม ก็ตาม อฌฺฌตรสฺส วา อฌฺฌตรสฺส วา องฺคสฺส 
บ่รามสนํ วา ซึ่งการลูบคลำซึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ตาม ฯ (อาบ่ตฺตินิกาโย อ.กองแห่งอาบ้ติ) 
สงฺฆาทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส (โทติ ย่อมมี ตสฺส ภิกฺขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 

บ่น ก็ โย ภิกฺขุ อ.ภิกษุใด (ราค) โอติณฺโณ เป็นผู้หยั่งลงแล้ว(สู่ราคะ) (หุตฺวา เป็น) จิตฺเตน 
ด้วยทั้งจิต วิบ่ริณเตน อันเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างแปรปรวน ยุวา อ.ชายหนุ่ม (โอภาเสยย พึงพูด 
ครอบงำ) ยุวตึ ซึ่งหญิงสาว (วาจาหิ ด้วยวาจา ท.) เมถุนุบ่ส 0 หิตาหิ อันประกอบแล้วด้วยเมถุน ยถา 
ฉันใด ฯ โอภาเสยฺย พึงพูดครอบงำ มาตุคาม 0 ซึ่งมาตุคาม วาจาหิ ด้วยวาจา ท. ทุฏฺรุลฺลาหิ อัน 
ชั่วหยาบ เอว 0 ฉันนั้น ฯ (อาบ่ตฺตินิกาโย อ.กองแห่งอาบติ) สงฺฆาทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส (โทติ 
ย่อมมี ตสฺส ภิกขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 



๙๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


[บทว่า ต 0 ในคัมภีร์กังขาวิตรณีแสดงว่าเป็นปทปูรณนิบาต คือ นิบาตที่ยังบทให้เต็ม ประกอบไว้ 
เพื่อให้บทสละสลวย ไม่มีความหมายใดๆ จึงไม่ต้องแปล 

บทว่า ยถา เป็นนิบาต ในอรรถอุปมานะ คือ แสดงการเปรียบเทียบ ฉะนั้น จึงต้องเพิ่มบทว่า 
ตถา เข้ามาแปลร่วม เพราะ ยถา เป็นอนิยมวาจกะ (บทที่แสดงความไม่แน่นอน) ซึ่งมองหา ตถา ที่เป็น 
นิยมวาจกะ (บทที่แสดงความแน่นอน) 

ในประโยคอนิยมะว่า ยถา ต 0 ยุวา ยุวตึ เมถุนุปส 0 หิตาหิ นั้นต้องเพิ่มคำว่า วาจาหิ โอภาเสยย 
เข้ามาแปลโดยให้ติดตามมาจากประโยคหน้าโดยอธิการนัย คือ นัยที่ติดตามมา] 

อัดดกามปาริจริยาสิกขาบท 
ว่าด้วยการให้บำเรอความใคร่แก่ตน 

๔. โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคามสฺส สนฺดิเก อตฺตกามปาริจริยาย 
วณฺณํ ภาเสยฺย “เอตทคฺคํ ภคินิ ปาริจริยานํ, ยา มาทิสํ สีลวนฺตํ กลฺยาณธมฺมํ พฺรหฺมจารึ เอเตน 
ธมฺเมน ปริจเรยฺยา”ติ เมถุนุปสํหิเตน, สงฺฆาทิเสโส. 

ภิกษุใดหยั่งลงสู่ราคะแล้ว มีจิตแปรปรวน อยู่ใกล้มาตุคาม แล้วกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอกามเพื่อตนด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุนว่า น้องหญิง สตรีใดบำเรอสมณะเช่นเรา ผู้มีศีล ผู้มี 
กัลยาณธรรม ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยความประพฤตินั้น นั้นเป็นยอดแห่งการบำเรอทั้งหลาย 
เป็นสังฆาทิเสส 

บ่น ก็ โย ภิกขุ อ.ภิกษุใด (ราค) โอติณฺโณ เป็นผู้หยั่งลงแล้ว (สู่ราคะ) (หุตฺวา เป็น) จิตฺเตน 
ด้วยทั้งจิต วิปริณเตน อันเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างแปรปรวน (รตฺวา ยืนแล้ว) สนฺติเก ในสำนัก มาตุ- 
คาม สฺส ของมาตุคาม ภาเสยฺย พึงกล่าว วณฺณํ ซึ่งคุณ อตฺตกามบ่าริจริยาย แห่งการบำเรอด้วยกาม 
เพื่อตน (วจเนน ด้วยคำ) เมถุนุปสํหิเตน อันเนื่องแล้วด้วยเมถุน อิติ ว่า ภคินิ ดูกรน้องหญิง ยา อิตถี 
อ.หญิงใด ปริจเรยฺย พึงบำเรอ (สมณํ ซึ่งสมณะ) มาทิสํ ผู้เช่นกับเรา สีลวนฺตํ ผู้มีศีล กลฺยาณธมฺมํ ผู้ 
มีธรรมอันงาม พฺรหฺมจารึ ผู้ประพฤติซึ่งข้อประพฤติอันประเสริฐโดยปกติ เอเตน ธมฺเมน ด้วยความ 
ประพฤตินั้น ฯ เอตํ = เอสา ปาริจริยา อ.การบำเรอนั้น (ตสฺสา อิตฺถิยา ของหญิงนั้น) อคฺคํ = อคฺคา 
เป็นยอด บ่าริจริยานํ แห่งบรรดาการบำเรอทั้งหลาย (โหติ ย่อมเป็น) ฯ (อาปตฺตินิกาโย อ.กองแห่ง 
อาบํติ) สงฺฆาทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส (โทติ ย่อมมี ตสฺส ภิกขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


(^'๕ 


[คำว่า สนฺติเก ใน มาตุคามสฺส สนฺติเก (ใกล้มาตุคาม) สัมพันธ์ในปาฐเสสะว่า จึตฺวา (ยืนแล้ว) ดัง 
ฎีกาใหม่กล่าวว่า สมีเปติ สวนูปจาเร. รตฺวาติ ปารเสโส ๕๒ (คำว่า สมีเป (ที่ใกล้) คือ สวนูปจาระ (ที่ใกล้ 
การฟัง, สถานที่ ๑๒ ศอกที่บุคคลได้ยินเสียงพูดปกติได้) มีปาฐเสสะว่า รตฺวา (ยืนแล้ว)) 

คำว่า เอตทคฺค 0 (เอต 0 + อคฺค 0 ) เป็นลิงควิบํสลาสนัย คือ นัยเปลี่ยนลิงค์ หมายความว่า เมื่อควร 
กล่าวเป็นรูปอิตถีลิงค์ว่า เอสา อคฺคา ตาม ปาริจริยา แต่กล่าวเป็นรูปนปุงสกลิงค์ว่า เอต 0 อคฺคํ ส่วนคำว่า 
ปาริจริยานํ ลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถนิทธารณะ ดังข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

เอตทคฺคนฺติ เอสา อคฺคา. ปาริจริยานนฺติ ปาริจริยานํ มชฺเฌ, นิทฺธารเณ เจต 0 สา มิ วจนํ . ๕๓ 

“คำว่า เอตทคฺคํ แปลว่า ‘การบำเรอนั่นเป็นยอด’ คำว่า ปาริ'จริยานํ (แห่งบรรดาการบำเรอ 
ทั้งหลาย) หมายความว่า ในระหว่างการบำเรอทั้งหลาย อนึ่ง คำนี้ลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถนิทธารณะ” 

โดยทั่วไปแล้วมักอธิบายบทที่ลงฉัฏฐีวิภัตดิหรือสัตตมีวิภัตติในอรรถนิทธารณะ โดยประกอบใช้ 
มชฺเณ, อนฺตเร (ในระหว่าง) เพราะนิทธารณะเป็นการแยกส่วนออกจากหมู่] 

สัญจ ริดด สิกขาบท 
ว่าด้วยการชักสื่อ 

๕. โย ปน ภิกฺขุ สฌฺจริตฺตํ สมาปชฺเชยฺย, อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ ปุริสสฺส วา อิตฺถิมตึ 
ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา, อนุตมใส ตงฺขณิกายบิ), สงฺฆาทิเสใส. 

ภิกษุใดทำการชักสื่อ [บอก]ความประสงค์ของชายแก่หญิง เพื่อให้เป็นภรรยาก็ตาม 
[บอก]ความประสงค์ของหญิงแก่ชายเพื่อให้เป็นชู้ก็ตาม โดยที่สุด[บอก]แม้แก่หญิงแพศยาอันจะ 
พึงอยู่ร่วมชั่วขณะ เป็นสังฆาทิเสส 


บ่น ก็ โย ภิกขุ อ.ภิกษุใด สมาบ่ชฺเชยฺย พึงถึงโดยชอบ สฌฺจริตฺตํ ซึ่งความเป็นผู้มีการ 
เที่ยวไป ฯ (อาโรเจยฺย พึงบอก) อิตฺถิยา บ่ริสมตึ วา ซึ่งความประสงค์ของบุรุษแก่สตรีก็ดี บ่ริสสฺส 
อิตฺถิมตึ วา ซึ่งความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษก็ดี ชายตฺตเน วา ในเพราะความเป็นภรรยาก็ตาม 
ชารตฺตเน วา ในเพราะความเป็นชู้ก็ตาม ตงฺขณิกายปี แม้แก่หญิงผู้อันบุรุษพึงอยู่ร่วมในขณะนั้น 
อนฺตมโส โดยส่วนอันมีในที่สุด ฯ (อาบ่ตฺตินิกาโย อ.กองแห่งอาบ้ติ) สงฺฆาทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส 
(โหติ ย่อมมี ตสฺส ภิกขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 



๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


กุฏิการสิกขาบท 

ว่าด้วยการสร้างกุฏิ 

๖. สฌฺฌาจิกาย ปน ภิกฺขุนา กุฏึ การยมาเนน อสฺสามิกํ อตฺตุทุเทสํ ปมาณิกา 
กาเรตพฺพา, ตตฺริทํ ปมาณํ, ทีฆโส ทุวาทส วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา, ติริยํ สตฺตนุตรา, ภิกฺขู 
อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนาย, เตหิ ภิกฺขูหิ วตฺถุ เทเสตพฺพํ อนารมฺภํ สปริกฺกมนํ. สารมฺเภ เจ 
ภิกฺขุ วตฺถุสฺมึ อปริกุกมเน สฌฺฌาจิกาย กุฎี กาเรยฺย, ภิกุขู วา อนภิเนยฺย วตฺถุเทสนาย, ปมาณํ 
วา อติกุกาเมยฺย, สงฺฆาทิเสใส. 

ภิกษุผู้จะให้สร้างกุฏิอันหาเจ้าของสร้างถวายมิได้เพื่อตนเองด้วยการขอเอง พึงให้ 
สร้างพอประมาณ ขนาดของกุฏินั้นมีดังนี้ [พึงวัด]โดยยาว ๑๒ คืบ ด้วยคืบพระสุคต[จากรอบ 
นอก] โดยกว้างรอบใน ๗ คืบ พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่ไม่มี 


บ่น อนึ่ง กุฏิ อ.กุฏิ ภิกฺขุนา อันภิกษุ (บ่คฺคล) การยมาเนน ผู้ยังบุคคลให้กระทำอยู่ กุฏึ 
ซึ่งกุฏิ อลฺสามิกํ อันไม่มีเจ้าของ อตฺตุทฺเทสํ อันมีผู้ควรระบุคือตน สฌฺฌาจิกาย ด้วยการขอเอง 
กาเรตพฺพา พึงให้กระทำ บ่มาณิกา ให้ประกอบด้วยขนาด ฯ อิทํ วกฺขมานํ บ่มาณํ อ.ขนาดที่อันเรา 
จักกล่าวนี้ บ่มาณํ เป็นขนาด ตตฺร กุฏิยา ของกุฏินั้น (โหติ ย่อมเป็น) ฯ วิทตฺถิโย อ.คืบ ท. ทวาทส 
๑๒ คืบ สุคตวิทตฺถิยา โดยคืบแห่งพระสุคต ทีฆโส จากด้านยาว (มยา มินิตพฺพา อันท่าน พึงวัด) ฯ 
(วิทตฺถิโย อ.คืบ ท.) สตฺต ๗ คืบ ติริยํ จากด้านกว้าง (มินิตพฺพา อันท่าน พึงวัด) อนฺตรา ด้วย 
ภายใน ฯ ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. (เตน ภิกขุนา อันภิกษุนั้น) อภิเนตพฺพา พึงนำไป วตฺถุเทสนาย เพื่อการ 
แสดงซึ่งพื้นที่ ฯ วตฺกุ อ.พื้นที่ อนารมฺภํ อันไม่มีอันตราย สบ่ริกฺกมนํ อันเป็นไปกับด้วยชานรอบ 
เตหิ ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. เหล่านั้น เทเสตพฺพํ พึงแสดง ฯ เจ หากว่า ภิกฺขุ อ.ภิกษุ (บ่คฺคลํ ยังบุคคล) 
กาเรยฺย พึงให้กระทำ กุฏึ ซึ่งกุฏิ สฌฺฌาจิกาย ด้วยการขอเอง วตฺถุสฺมึ ใน , พื้นที่ สารมฺเภ อันเป็นไป 
กับด้วยอันตราย อปริกกมเน อันไม่มีชานรอบไซร้ ฯ วา หรือว่า เจ หากว่า ภิกฺขุ อ.ภิกษุ อนภิเนยย 
ไม่พึงนำไป ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. วตฺกุเทสนาย เพื่อการแสดงซึ่งพื้นที่ไซร้ ฯ วา หรือว่า เจ หากว่า ภิกฺขุ 
อ.ภิกษุ บ่มาณํ ยังขนาด อติกฺกาเมยฺย พึงให้ล่วงไปไซร้ ฯ (อาบ่ตฺตินิกาโย อ.กองแห่งอายัด) สงฺฆา- 
ทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส (โหติ ย่อมมี ตสฺส ภิกขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


(^๗ 


อันตรายอันมีชานรอบ[ด้วยกรรมวาจา] หากภิกษุสร้างกุฏิด้วยการขอเอง ใน ที่มีอันตราย อันหา 
ชานรอบมิได้ หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ หรือสร้างให้ล่วงประมาณ เป็นสังฆาทิเสส 

[คำว่า ตตฺร ลง ตฺร ปัจจัยในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ มีอรรถเหมือน ตสฺสา จึงเพิ่ม กุฏิยา เข้ามาแปล 
ร่วม ดังคัมภีร์กังขาวิตรณีอธิบายว่า 

ตตฺริท 0 ปมาณนฺดิ ตสฺสา กุฏิยา อิทํ ปมาณํ ๔๔ 

“คำว่า ตตฺริท 0 ปมาณํ แปลว่า ขนาดของกุฏินั้นมีดังนี้” 

คำว่า อนภีเนยย ตัดบทเป็น น + อภิเนยย สลับ น และ อ เป็น อน ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า โท 
ธสฺส จ (แปลง ธ อักษรเป็น ท อักษรและอักษรอื่นๆ ในเพราะสระหลัง ในบางแห่ง) เนื่องจากคำว่า อภิเนยย 
เป็นบทอาขยาด จึงแปลง น เป็น อนุ แล้วสำเร็จเป็นรูปว่า อนภิเนยย ดังคำว่า อนสฺโส = น + อสฺโส ไม่ได้ 
เพราะบทอาขยาดเข้าสมาสกับบทหน้าไม่ได้ (ยกเว้นบทพิเศษบางศัพท์ เช่น มนสิกโรติ (ย่อมทำไว้ในใจ), 
ปาตุภวติ (ย่อมมีปรากฏ) เป็นต้น] 


วิหารการสิกขาบท 

ว่าด้วยการสร้างวิหาร 

๗. มหลฺลกํ ปน ภิกฺขุนา ริหารํ การยมาเนน สสฺสามิกํ อตฺตุทฺเทสํ ภิกฺขู อภิเนตพุพา วตฺถุ- 


บ่น อนึ่ง ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. ภิกฺขุนา อันภิกษุ (บ่คฺคลํ) การยมาเนน ผู้ยังบุคคลให้กระทำอยู่ 
วิ หาริ ซึ่งวิหาร มหลฺลกํ อันใหญ่ สสฺสามิกํ อันเป็นไปกับด้วยเจ้าของ อตฺตุทฺเทสํ อันมีผู้ควรระบุคือตน 
อภิเนตพฺพา พึงนำไป วตฺถุเทสนาย เพื่อการแสดงซึ่งพื้นที่ ฯ วตฺถุ อ.พื้นที่ อนารมฺภํ อันไม่มีอันตราย 
สบ่ริกฺกมนํ อันเป็นไปกับด้วยชานรอบ เตหิ ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. เหล่านั้น เทเสตพฺพํ พึงแสดง ฯ เจ 
หากว่า ภิกฺขุ อ.ภิกษุ (บ่คฺคลํ ยังบุคคล) กาเรยฺย พึงให้กระทำ วิ หารํ ซึ่งวิหาร มหลฺลกํ อันใหญ่ 
วตฺถุ สฺฆึในพื้นที่ สารมฺเภ อันเป็นไปกับด้วยอันตราย อบ่ริกฺกมเน อันไม่มีชานรอบไซร้ ฯ ภิกขุ อ.ภิกษุ 
อนภิเนยฺย ไม่พึงนำไป ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. วตฺถุเทสนาย วา เพื่อการแสดงซึ่งพื้นที่ นั้นเทียว ฯ (อาบ่ตฺ 
ตินิกาโย อ.กองแห่งอาบํ[ติ) สงฺฆาทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส (ไหติ ย่อมมี ตสฺส ภิกขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 



๙^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


เทสนาย, เตหิ ภิกฺขูหิ วตฺถุ เทเสตพฺพํ อนารมฺภํ สปริกฺกมนํ. สารมฺเภ เจ ภิกฺขุ วตฺถุสฺมึ 
อปริกุกมเน มหลฺลกํ วิหารํ กาเรยฺย, ภิกุขู วา อนภิเนยฺย วตฺถุเทสนาย, สงฺฆาทิเสโส. 

ภิกษุผู้จะให้สร้างวิหารใหญ่อันมีเจ้าของสร้างถวายเพื่อตนเอง พึงนำภิกษุทั้งหลายไป 
เพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่ไม่มีอันตรายอันมีชานรอบ[ด้วยกรรมวาจา] หากภิกษุสร้าง 
วิหารใหญ่ในที่มีอันตราย อันหาชานรอบมิได้ ไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ทีเดียว เป็น 
สังฆาทิเสส 

[โดยทั่วไปแล้ว คำว่า มหลฺลก มักใช้ในความหมายว่า “แก่” เช่น มหลฺลกอุปาสก (อุบาสกแก่), 
มหลฺลกตฺเถร (พระเถระแก่), มหลฺสกราช (กษัตริย์สูงพระวัย) ดังประโยคในคัมภีร์อรรถกถาว่า 

เตส 0 มหลฺสกราชาโน “อิทํ กาตพฺพ 0 , อิทํ น กาตพฺพนฺ”ติ โปราณํ ปเวณึ อาจิกขนฺดิ. ๕๕ 
“กษัตริย์สูงวัยย่อมบอกประเพณีอันมีมาแต่ก่อนแก่พระราชาเหล่านั้นว่า สิ่งนี้พึงกระทำ สิ่งนี้ไม่ 

พึงกระทำ” 

แม้คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาก็แสดงคำไวพจน์ของศัพท์ที่มีความหมายว่า แก่ ไว้ ๕ ศัพท์ว่า 

มหลฺลโก จ วุทฺโธ จ เถโร ชิณฺโณ จ ชิณฺณโก 

อคฺคโช ปุพฺพโช เชฏฺโร กนิโย กนิฏฺโจึนุโช. ๕๖ 

“คนแก่ ๕ ศัพท์ = มหลฺสก, วุทฺธ, เถร, ชิณฺณ, ชิณฺณก 
พี่ชาย ๓ ศัพท์ ะ; อคฺคช, ปุพุพช, เชฏฺร 
น้องชาย ๓ ศัพท์ ะะ กนิย, กนิฏฺร, อนุช” 

อย่างไรก็ตาม คำว่า มหลฺสก ในสิกขาบทนี้ ประกอบรูปศัพท์มาจาก มหา บทหน้า + ลา ธาตุ + 
ณฺวุ ปัจจัย ซ้อน ล เป็น ลฺล และทำรัสสะ อา ใน หา เป็น อ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- มหนฺต 0 ลาติ คณฺหาตีดิ มหลฺลโก ะะ วิหารที่ถือเอาความดีเลิศ/ความใหญ่ ชื่อว่า มหัสลกะ 
โดยคำนี้ใช้ในความหมาย ๒ ประการว่า ดีเลิศ และใหญ่ ดังคัมภีร์กังขาวิตรณีอธิบายว่า 

สตฺตเม มหลฺลกนฺติ สสามิก,ภาเวน สฌฺฌาจิตกุฏิ'โต มหนฺตภาโว เอตสฺส อตฺถืติ มหลฺลโก, ยสฺมา 
วา วตฺถุ๊ เทสาเปตฺวา ปมาณาดิกฺกเมนาปิ กาตุ 0 วฏฺฏติ, ตสฺมา ปมาณมหนฺตตายปิ มหลฺลโก, ต 0 มหลฺสก 0 . ๕๗ 
“โปรดทราบรูปวิเคราะห์ของบทว่า มหลฺสก 0 ในสิกขาบทที่ ๗ ดังนี้ 

ความดีเลิศกว่ากุฏิที่ภิกษุขอเอง เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของสร้างถวาย มีอยู่แก่วิหารนั้น เหตุนั้น 
วิหารนั้นชื่อว่า มหัลลกะ (ดีเลิศ) อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า มหัลลกะ (ใหญ่) แม้โดยความมีขนาดใหญ่ เพราะ 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


(^๙ 


ภิกษุให้สงฆ์แสดงพื้นที่แล้วควรสร้างด้วยการล่วงขนาดได้อีกด้วย, [ภิกษุผู้จะให้สร้าง]วิหารใหญ่นั้น[อันมี 
เจ้าของสร้างถวายเพื่อตนเอง พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่]” 



๕๘ กล่าวว่า วา ศัพท์ในคำว่า ภิกฺขู วา อนภิเนยย ใช้ในความหมายว่า ตัดสิน 


(อวธารณ) แปลว่า “ทีเดียว, นั้นเอง, เอง” ดังคำว่า อย 0 วา ใส มหานาโค (ช้างตัวนี้เองเป็นช้างใหญ่ตัวนั้น) 
แต่คำดังกล่าวไม่พบในพระไตรปิฎกฉบับปัจจุบัน พบเพียงรูปว่า อยเมว โส มหานาโค ในมัชฌิมนิกาย มูล- 
ปัณณาสก์ ๕๙ โดยประกอบใช้ เอว ศัพท์แทน วา ศัพท์ สันนิษฐานว่าฉบับใบลานที่ท่านผู้แต่งฎีกาใหม่ใช้ 
อ้างอิงคงจะมีรูปว่า อย 0 วา ท่านจึงอธิบายไว้อย่างนั้น] 


ทุฏฐโทสสิกขาบท 

ว่าด้วยภิกษุโจทท้วงด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม'มีมูล 


๘. โย ปน ภิกฺขุ ภิฤขุ ทุฏฺโร โทโส อปฺปตโต อมูลเกน ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธํเสยฺย 
“อปฺเปว นาม นํ อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยใ4”ติ. ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา 
อสมนุคฺคาหิยมาโน วา อมูลกฌฺเจว ต 0 อธิกรณํ โหติ, ภิกฺขุ จ โทส 0 ปติฏฺราติ, สงฺฆาทิเสโส. 

ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น กำสัดภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล[คือการเห็น 
ได้ยิน หรือสงสัย] ด้วยความมุ่งหมายนี้ว่า ไฉนหนอ เราจะยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ 


ปนก็ โยภิกฺขุ อ .ภิกษุ'โด (โทเสน) ทุฏฺ [ร เป็นผู้อันโทสะประทุษร้ายแล้ว [ท[ส'เป็นผู้ประทุษ- 
ร้าย (ปีติสุขาทีหิ ธมฺเมหิ) อปฺปตีโต เป็นผู้อันธรรม ท. อันมีปีติและสุขเป็นด้น ไม่เข้าถึงแล้ว (หุตฺวา 
เป็น) อนุทฺธํเสยฺย พึงกำจัด ภิกฺขุ๊ ซึ่งภิกษุ ธมเมน ด้วยอาบัติ ปาราชิเกน ชื่อว่าปาราชิก อมูลเกน อัน 
ไม่มีมูล (อิมินา อธิปปาเยน ด้วยความมุ่งหมายนี้) อิติ ว่า อปฺเบ่ว นาม ไฉนหนอ อหิ อ.เรา นํ ภิกฺขุ๊ 
ยังภิกษุนั้น จาเวยฺยํ พึงให้เคลื่อน อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จากความประพฤติอันประเสริฐนี้ ฯ สมเยน ใน 
สมัย อปเรน อื่นอีก ตโต สมยโต แต่สมัยนั้น ตํ อธิกรณํ อมูลกํ โหติ เจว อ.อธิกรณ์นั้น เป็นของไม่มี 
มูล นั้นเทียว ย่อมเป็น ด้วย ฯ สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา ภิกขุ โทสํ บ่ติฏฺราติ จ 
อ.ภิกษุ ผู้ถูกไต่สวนอยู่ ก็ตาม ผู้ไม'ถูกไต่สวนอยู่ ก็ตาม ย่อมยืนยันอาศัย ซึ่งความผิด ด้วย ฯ (อาปตฺดิ¬ 
นกาโย อ.กองแห่งอาบัติ) สงฺฆาทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส (โทติ ย่อมมี ตสฺส ภิกขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 



๕0 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


ในสมัยอื่น แต่ นั้น อธิกรณ์นั้น ไม่มีมูล และ ภิกษุถูก ไต่ สวนก็ตาม ไม่ ถูก ไต่ สวนก็ตาม ย่อมยอมรับ 
ผิด เป็นสังฆาทิเสส” 

[ในประโยคว่า ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา อมูลกฌฺเจา ต 0 
อธิกรณํ โหติ คำว่า สมนุคฺคาหิยมาโน และ อสมนุคฺคาหิยมาโน เป็นวิเสสนะของ ภิกฺขุ ในประโยคหลังว่า 
ภิกฺขุ จ โทส 0 ปติฏฺราติ จึงต้องไปแปลร่วมกับประโยคหลัง] 

ธัญญภาดิยสิกขาบท 

ว่าด้วยภิกษุถือเอาข้ออ้างแล้วโจทท้วงด้วยอาบัติปาราชิก 

๙. โย ปน ภิฤขุ ภิกฺขุ ทุฏฺโร โทโส อปฺปตีโต อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส กิฌฺจิ เทสํ เสส- 
มตฺตํ อุปาทาย ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธํเสยฺย “อปฺเปว นาม นํ อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยนุ”ติ, 
ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา อฌฺฌภาคิยฌฺเจว ต 0 อธิกรณํ 
โหติ, โกจิ เทโส เสสมตฺโต อุปาทินุโน, ภิกฺขุ จ โทส 0 ปติฏฺราติ, สงฺฆาทิเสโส. 


บ่น ก็ โย ภิกฺขุ อ.ภิกษุใด (โทเสน) ทุฏฺ [ร เป็นผู้อันโทสะประทุษร้ายแล้ว โทโส เป็นผู้ 
ประทุษร้าย (ปีติสุขาทีหิธมฺเมหิ) อบ่!เตีโต เป็นผู้อันธรรม ท. อันมีปีติและสุขเป็นต้น'ไม่เข้าถึงแล้ว (หุตฺวา 
เป็น) อุบ่าทาย ถือเอาแล้ว เสสมตฺตํ ซึ่งเหตุลักว่าข้ออ้าง เทสํ ที่ถูกแสดงไว้ กิธ/จิ บางอย่าง อริ- 
ก รณสฺส ของที่ตั้ง (สฌฺฒาย แห่งชื่อ) อฌฺฌภาคิยสฺส ที่มีส่วนอื่น อนุทฺธํเสยฺย พึงกำจัด ภิกฺขุ๊ ซึ่งภิกษุ 
ธมฺเมน ด้วยอาป้ชิ บ่าราชิเกน ชื่อว่าปาราชิก (อิมินา อริบ่บ่าเยน ด้วยความมุ่งหมายนี้) อิติ ว่า อบ่เบ่ว 
นาม ไฉนหนอ อห 0 อ.เรา นํ ภิกฺขุ๊ ยังภิกษุนั้น จาเวยฺยํ พึงให้เคลื่อน อิมมฺหา พรหมจริยา จากความ 
ประพฤติอันประเสริฐนี้ ฯ สมเยน ในสมัย อบ่เรน อื่นอีก ตโต สมยโต แต่สมัยนั้น ต 0 อริกรณํ อฌฺฌภาคิยํ 
โหติ เจว อ.อธิกรณ์นั้น มีส่วนอื่น นั่นเทียว ย่อมเป็น ด้วย ฯ เสสมตฺโต อ.เหตุสักว่าข้ออ้าง เทโส ที่ 
ถูกแสดงไว้ โกจิ บางอย่าง (ภิกขุนา อันภิกษุ) อุบ่าทินฺโน ถือเอาแล้ว ฯ สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสม- 
นุ คฺคาหิยมาโน วา ภิกฺขุ โทสํ บ่ติฏฺราติ จ อ.ภิกษุ ผู้ถูกไต่สวนอยู่ ก็ตาม ผู้ไม่ถูกไต่สวนอยู่ ก็ตาม ย่อม 
ยืนยันอาศัย ซึ่งความผิด ด้วย ฯ (อาบ่ตฺตินิกาโย อ.กองแห่งอาบติ) สงฺฆาทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส 
(โหติ ย่อมมี ตสฺส ภิกขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


&'๑ 


ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น ถือเอาเพียงข้ออ้างที่แสดงไว้บางอย่างของสิ่งอย่าง 
อื่น กำจัดภิกษุด้วยอาบติปาราชิกด้วยความมุ่งหมายนี้ว่า ไฉนหนอ เราจะยังเธอให้เคลื่อนจาก 
พรหมจรรย์นี้ได้ ในสมัยอื่นแต่นั้น อธิกรณ์นั้นมีส่วนอื่น ข้ออ้างเท่านั้นที่แสดงไว้บางอย่างถูก 
ถือเอาแล้ว และภิกษุถูกไต 1 สวนก็ตาม ไม่ถูกไต่สวนก็ตาม ย่อมยอมรับผิด เป็นสังฆาทิเสส 


[ประโยคว่า โกจิ เทโส เลสมตฺโต อุปาทินฺโน (ข้ออ้างเท่านั้นที่แสดงไว้บางอย่างถูกถือเอาแล้ว) 
ถือว่าเป็นประโยคแทรกที่อยู่ในระหว่างประโยคสมุจจยะ ๒ ประโยค คือ อฌฺฌภาคิยฌฺเจว ต 0 อธิกรณํ โหติ 
(อธิกรณ์นั้นมีส่วนอื่น) และ ภิกฺขุ จ โทส 0 ปติฏฺราติ (และภิกษุย่อมยอมรับผิด) การประกอบประโยคแทรก 
ในลักษณะนี้หาได้ยากมากในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา แต่มีได้ในพระบาลี ทั้งนี้เพราะภาษาในพระบาลีเป็น 
ประโยคพูด เรียกว่า วจนาคติ ส่วนภาษาในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาเป็นภาษาเขียน เรียกว่า รจนาคติ จะ 
เห็นได้ว่า การประกอบใช้นิบาตต้นประโยค เช่น ปน มีใช้เฉพาะในประโยคของพระบาลีว่า โย ปน ภีกฺขุ 
เท่านั้น แต่ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามักประกอบใช้นิบาตเหล่านี้ตั้งแต่ประโยคที่สองเป็นด้นไป ไม่นิยม 
ประกอบใช้ในต้นประโยคดังกล่าว] 


สังฆเภทสิกขาบท 
ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แดกกัน 

๑๐. โย ปน ภิกฺขุ สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกเมยฺย, เภทนสํวตฺตนิก 0 วา อธิกรณํ 
สมาทาย ปคฺคยฺห ติฏฺเรยฺย. โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนโย “มายสฺมา สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส 
เภทาย ปรกฺกมิ, เภทนสํวตุตนิกํ วา อธิกรณํ สมาทาย ปคฺคยฺห อฏฺราสิ, สเมตายสฺมา สงฺเฆน, 
สมคุโค หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ วิหรดี”ติ. เอวฌฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ 
วุจฺจมาโน ตเถว ปคุคณฺเหยฺย. โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ ตสฺส ปฏินิสฺสคุคาย. 
ยาวตติยฌฺเจ สมนุภาสิยมาโน ต 0 ปฏินิสฺสชฺเชยฺย. อิจฺเจตํ กุสล 0 . โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, สงฺฆา- 
ทิเสโส. 

ภิกษุใด พยายามเพื่อการแตกแยกของสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรือถือเอาเหตุอันทำให้ 
แตกแยกกัน ยังคงยืนกรานไว้ ภิกษุนั้นพึงถูกภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าพยายาม 
เพื่อการแตกแยกของสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรือถือเอาเหตุอันทำให้แตกแยกกัน ยังคงยืนกรานไว้ 


&: ๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


ขอท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์ เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน เป็นผู้พลอยยินดี ไม่วิวาทกัน มี 
การสวดปาติโมกข์เสมอกัน ย่อมอยู่ผาสุก 

ภิกษุนั้นผู้ถูกภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนี้แล พึงยืนกรานเหมือนอย่างนั้นเทียว ภิกษุ 
นั้นพึงถูกภิกษุทั้งหลายสวดสมนุภาสน์จนครบสามจบเพื่อให้สละความพยายามเพื่อการแตกแยก 
ของสงฆ์นั้น หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์จนครบสามจบอยู่ พึงสละความพยายามเพื่อการ 
แตกแยกของสงฆ์นั้น การสละนั้นอย่างนี้เป็นการดี หากเธอไม่สละ เป็นสังฆาทิเสส 

บ่น ก็ โย ภิกขุ อ.ภิกษุใด สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย บ่รกฺกเมยฺย วา พึงพยายาม เพื่อ 
การแตกแยกของสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ก็ดี ฯ เภทนสํวตฺตนิกํ อธิกรณํ สมาทาย บ่คฺคยฺห ติฏฺเรยฺย วา 
ถือเอาแล้ว ซึ่งเหตุอันยิ่งที่เป็นไปเพื่อการแตกแยก ยืนกรานแล้ว พึงตั้งไว้ ก็ดี ฯ ใส ภิกฺขุ อ.ภิกษุนั้น 
ภิกฺขูหิ วจนีโย เป็นผู้อันภิกษุ ท. พึงว่ากล่าว อสฺส พึงเป็น เอว 0 อย่างนี้ อิติ ว่า อายสมา อ.ผู้มีอายุ มา 
สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย บ่รกฺกมิ วา อย่าพยายามแล้วเพื่อการแตกแยกแห่งสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน 
ก็ดี ฯ เภทนสํวตฺตนิกํ อธิกรณํ สมาทาย บ่คฺคยฺห อฏฺราสิ วา ถือเอาแล้วซึ่งเหตุอันยิ่งที่เป็นไปเพื่อ 
การแตกแยก ยืนกรานแล้ว ได้ตั้งแล้ว ก็ดี ฯ อายสมา อ.ผู้มีอายุ สเมตุ จงถึงซึ่งการรวมเข้า สทฺธึ กับ 
สงฺเฆน ด้วยสงฆ์ ฯ หิ เพราะว่า สงฺโฆ อ.สงฆ์ สมคุโค ผู้พร้อมเพรียงกัน สมโมทมาโน เป็นผู้ยินดี 
ด้วยดีอยู่ อวิวทมาโน เป็นผู้ไม่วิวาทกันอยู่ เอกุทฺเทโส เป็นผู้มีการสวดเสมอกัน (หุตฺวา เป็น) วิหรติ 
ย่อมอยู่ ผาสุ สบาย ฯ 

โส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน เป็นผู้อันภิกษุ ท. ว่ากล่าวอยู่ เอวฌฺจ อย่างนี้ 
นั่นเทียว (หุตฺวา เป็น) บ่คฺคณฺเหยฺย พึงยืนกราน ตถา เอว เหมือนอย่างนั้น นั่นเทียว ฯ โส ภิกขุ 
อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. สมนุภาสิตพฺโพ พึงว่ากล่าวบ่อยๆ ยาวตติย 0 ถึงครั้งที่สาม บ่ฏินิสฺสคฺคาย 
เพื่อการสละ ตสฺส สงฺฆเภทาย บ่รกฺกมนสฺส ซึ่งความพยายามเพื่อการแตกแยกของสงฆ์'นั้น ฯ เจ หากว่า 
(โส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท.) สมนุภาสิยมาโน ว่ากล่าวอยู่บ่อยๆ ยาวตติย 0 ถึงครั้งที่สาม 
บ่ฏินิสฺสชฺเชยย พึงสละ ต 0 สงฺฆเภทาย บ่รกฺกมนํ ซึ่งความพยายามเพื่อการแตกแยกของสงฆ์นั้น 
ไซร้ ฯ (เอว 0 ภาเว ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น สติ มือยู่) เอต 0 บ่ฏินิสฺสชฺชนํ อ.การสละนั่น อิติ อย่างนี้ 
กุสล 0 เป็นการดี (โหติ ย่อมเป็น) ฯ เจ หากว่า (โส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น) โน บ่ฏินิสฺสชฺเชยฺย ไม่พึงสละ 
ไซร้ ฯ (เอว 0 ภาเว ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น สติ มีอยู่ อาบ่ตฺตินิกาโย อ.กองแห่งอาบต) สงฺฆาทิเสโส 
ชื่อว่า สังฆาทิเสส (โทติ ย่อมมี ตสฺส ภิกฺขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


&'๓ 


[วา ศัพท์ในคำว่า เภทนสำตฺตนิก 0 วา ทำหน้าที่ วากยวิกัปปนะ คือ แสดงความไม่แน่นอนของ 
ประโยค ดังนั้น จึงต้องแปลแยกเป็นสองประโยคว่า 

สมคฺคสฺส สงฆสฺส เกทาย ปรก!ณมยฺย วา เภทนสํวตฺตนิก 0 อธิกรณํ สมาทาย ปคฺคยฺห ติฏฺเรยฺย 
วา. 

เหมือน จ ศัพท์ซึ่งทำหน้าที่วากยสมุจจยะ คือ รวบรวมประโยค ต้องแปลรวมคำในประโยคเป็น 

สองตอน 

คำว่า อธิกรณ ในสิกขาบทนี้ แปลว่า “เหตุอันยิ่ง” จึงไม่ควรจะแปลทับศัพท์ว่า “อธิกรณ์” ซึ่ง 
หมายถึง คดี 

คำว่า อายสฺมา (ผู้มีอายุ) เป็นคำสุภาพที่ภิกษุใช้สื่อสารอัน การประกอบใช้ ตุมฺห ศัพท์โดย 
ทั่วไปถือว่าเป็นคำพูดกลางๆ แต่ถ้าใช้ อายสฺมา จัดเป็นคำสุภาพ ในบางแห่งภิกษุก็ใซ้ อายสฺมา ในเวลาพูด 
อับฆราวาสได้เช่นเดียวอัน แต่ฆราวาสมักเรียกภิกษุว่า อยฺย (พระคุณเจ้า) ไม่ใช้เป็น อายสฺมา 

คำว่า สมนุภาสิตพฺโพ ประกอบรูปศัพท์จาก ส 0 บทหน้า + อนุ บทหน้า + ภาส ธาตุ (วิยตติย 0 
วาจาย 0 ะะ พูดให้ปรากฏ) + ตพฺพ ปัจจัยในกรรมสาธนะ แปลตามศัพท์ว่า “พึงว่ากล่าวบ่อยๆ” คือ พึง 
ว่ากล่าวด้วยญัตติ ๑ ครั้ง กรรมวาจา ๓ ครั้ง 

ในคัมภีร์ปาติโมกขเมทินี กล่าวว่า ต ศัพท์ในคำว่า ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย และ ต 0 ปฏินิสฺสชฺเชยย 
แปลว่า ความพยายามเพื่อการแตกแยกของสงฆ์นั้น หมายถึง สงฺฆเภทาย ปรกเกมสฺส, สงฺฆเภทาย ปรกเกม 0 
ส่วนนิสสัยพม่าบางฉบับแปลว่า ความเห็นนั้น หมายถึง ทสฺสนสฺส, ทสฺสนํ 

คำว่า ปฏินิสฺสคฺค ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปติ บทหน้า + นิ บทหน้า + สชฺช ธาตุ (วิสฺสคฺเค ะะ 
สละ) + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ 

คำว่า เอต 0 เป็นวิเสสนะของปาฐะว่า ปฏินิสฺสชฺชนํ โดยเปลี่ยน ปฏินิสฺสคฺโค เป็น ปฏินิสฺสชฺชนํ 
เพราะ ยุ ปัจจัยที่ลงในภาวสาธนะมักมีรูปนปุงสกลิงค์แน่นอน เช่น คมนํ (การไป) จึานํ (การยืน) เป็นด้น 

กริยาคุมพากย์ที่ประกอบอับ สเจ, เจ หรือ ยทิ มักลงสัตตมีวิอัตดิเป็นส่วนใหญ่ ในที่นี้จึง 
ประกอบรูปศัพท์เป็น ปฏินิสฺสชฺเชยย ในสองประโยคท้าย กริยาคุมพากย์นี้แสดงความหมายว่า ปริกัปปะ คือ 
การคาดคะเน ไม่แสดงความแน่นอนเหมือนบทที่ลงวัตตมานาวิอัตติ ดังข้อความในคัมภีร์สัททวุตดิว่า 

สเจ-เจ-ยทิสทฺเทน สห ยุตฺตํ กริยาปท 0 

สกตฺถ 0 ปริวชฺเชตฺวา ปริกปปตฺถวาจก '? 0 

“บทกริยาที่ประกอบร่วมอับศัพท์ว่า สเจ, เจ และ ยทิ เป็นบทเว้นอรรถของ 

ตนแสดงอรรถปริกัปปะ”] 




กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


เภทานุวัตตกสิกขาบท 

ว่าด้วยภิกษุประพฤติตามและกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำสงฆ์ให้แตกกัน 

๑๑. ตสฺเสว โข ปน ภิกฺขุสฺส ภิฤขู โหนฺติ อนุวตฺตกา วคฺควาทกา เอโก วา เทฺว วา ตโย วา, 
เต เอวํ วเทยฺยุ “มายสฺมนฺโต เอตํ ภิกฺขุ กิฌฺจิ อวจุตฺถ. ธมุมวาที เจโส ภิกฺขุ. วินยวาที เจโส ภิกข. 
อมุทากฌฺเจโส ภิกฺขุ ฉนฺทฌฺจ รุจิฌฺจ อาทาย โวหรติ. ชานาติ โน, ภาสติ. อมุหากมุเปตํ ขมตี”ติ. 
เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา “มายสุมนุโต เอวํ อวจุตฺถ. น เจโส ภิฤขุ ธมุมวาที. น เจโส 

บ่น ส่วนว่า ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. เอโก วา หนึ่งรูปบ้าง เทฺว วา สองรูปบ้าง ตโย วา สามรูปบ้าง 
อนุวตฺตกา ผู้เป็นไปตาม วคฺควาทกา ผู้กล่าวซึ่งฝักฝ่าย ตสฺส เอว โข ภิกฺขุสฺส ของภิกษุ'นั้นนั่นเทียวแล 
โหนฺติ มีอยู่ ฯ เต ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น วเทยฺยุ๊ พึงกล่าว เอวํ อย่างนี้ อิติ ว่า อายสฺมนฺโต 
ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ท. (ตุมฺเห อ.ท่าน ท.) มา อวจุตฺถ อย่าได้กล่าวแล้ว กิมี/จิ ซึ่งอะไรๆ เอตํ ภิกขุ 
กะภิกษุนั้น ฯ ธมฺมวาที เอโส ภิกฺขุ โหติ จ อ.ภิกษุนั้น เป็นผู้มีปกติกล่าวซึ่งความจริง ด้วย ฯ วินยวาที 
เอโส ภิกขุ โหติ จ อ.ภิกษุนั้น เป็นผู้มีปกติกล่าวซึ่งความระงับ ด้วย ฯ อมฺหาก 0 เอโล ภิกฺขุ ฉนฺทฌฺจ 
รุจิฌฺจ อาทาย โวหรติ จ อ.ภิกษุนั้น ถือเอาแล้ว ซึ่งความต้องการด้วย ซึ่งความชอบใจด้วย ของข้าพเจ้า 
ท. พูดอยู่ ด้วย ฯ (เอโส ภิกฺขุ อ.ภิกษุนั้น) ชานาติ ย่อมรู้ (ฉนฺทฌฺจ ซึ่งความต้องการด้วย รุจิฌฺจ ซึ่ง 
ความชอบใจด้วย) โน ของข้าพเจ้า ท. ฯ ภาสติ ย่อมกล่าว (สทฺธึ กับ อมฺเหหิ ด้วยข้าพเจ้า ท. ฯ) 
เอตํ กมฺมํ อ.กรรมนั้น ขมติ ย่อมชอบใจ อมฺหากมฺปี แม้แก่ข้าพเจ้า ท. ฯ 

เต ภิกขุ อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น ภิกขุหิ วจนียา เป็นผู้อันภิกษุ ท. พึงว่ากล่าว อสฺสุ พึงเป็น 
เอว 0 อย่างนี้ อิติ ว่า อายสฺมนฺโต ข้าแต่ผู้มีอายุ ท. (ตุมฺเห อ.ท่าน ท.) มา อวจุตฺถ อย่าได้กล่าวแล้ว เอว 0 
อย่างนี้ อิติ ว่า น เอโส ภิกฺขุ ธมฺมวาที โหติ จ อ.ภิกษุนั้น เป็นผู้มีปกติกล่าวซึ่งความจริง ย่อมเป็น 
หามิได้ ด้วย ฯ น เอโส ภิกฺขุ วินยวาที โหติ จ อ.ภิกษุนั้น เป็นผู้มีปกติกล่าวซึ่งความระงับ ย่อมเป็น 
หามิได้ ด้วย ฯ สงฺฆเภโท อ.การแตกแยกของสงฆ์ มา รุจฺจิตฺถ อย่าชอบใจแล้ว อายสฺมนฺตานมฺปี แม้ 
แก่ท่านผู้มีอายุ ท. ฯ (จิ ตฺต 0 อ.จิต) อายสฺมนฺตานํ ของท่านผู้มีอายุ ท. สเมตุ จงถึงซึ่งการรวมเข้า (สทฺธึ 
กับ) สงฺเฆน ด้วยสงฆ์ ฯ หิ เพราะว่า สงฺโฆ อ.สงฆ์ สมคฺโค ผู้พร้อมเพรียงกัน สมโมทมาโน เป็น 
ผู้ยินดีด้วยดีอยู่ อวิวทมาโน เป็นผู้ไม่วิวาทกันอยู่ เอกุทฺเทโส เป็นผู้มีการสวดเสมอกัน (หุตฺวา เป็น) 
วิหรติ ย่อมอยู่ ผาสุ สบาย ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๕๕ 


ภิกฺขุ วินยวาที. มายสุมนุตานมฺปี สงฺฆ๓โท รุจฺจิตุถ. สเมตายสุมนุตานํ สงฺเฆน. สมคุโค ที สงฺโฆ 
สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ วิหรดี”ติ. เอวฌฺจ เต ภิกฺขู ภิฤขูที วุจฺจมานา ตเถว 
ปคฺคณฺเหยฺยุ. เต ภิกฺขู ภิกฺขูที ยาวตติย 0 สมนุภาสิตพุพา ตสุส ปฏินิสุสคุคาย. ยาวตติยฌฺเจ 
สมนุภาสิยมานา ต 0 ปฏินิสุสชฺเชยฺยุ. อิจฺเจตํ กุสล 0 . โน เจ ปฏินิสุสชฺเชยฺยุ, สงฺฆาทิเสโส. 

ส่วนภิกษุ ๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง ผู้พูดแบ่งพวกประพฤติตามภิกษุนั้นแล มีอยู่ 
พวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ขอท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวคำอะไรๆ ต่อภิกษุนั้น ภิกษุนั้นเป็นผู้ 
กล่าวความจริง เป็นผู้กล่าวความระง้บ่ และถือเอาความต้องการและความชอบใจของพวก 
ข้าพเจ้าพูดอยู่ เธอทราบ[ความต้องการและความชอบใจ]ของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าวกับพวก 
ข้าพเจ้า กรรม[ที่เธอทำ]นั้นย่อมชอบใจแม้แก่พวกข้าพเจ้า 

ภิกษุเหล่านั้นพึงถูกภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนั้น 
ภิกษุนั้นหาใช่ผู้กล่าวความจริงไม่ หาใช่ผู้กล่าวความระง้บ้ไม่ การแตกแยกของสงฆ์อย่าได้ 
ชอบใจแม้แก่พวกท่าน จิตของพวกท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน เป็น 
ผู้พลอยยินดี ไม่วิวาทกัน มีการสวดปาติโมกข์เสมอกัน ย่อมอยู่ผาสุก 

ภิกษุเหล่านั้นผู้ถูกภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนี้แล พึงยืนกรานเหมือนอย่างนั้นเทียว 
ภิกษุเหล่านั้นพึงถูกภิกษุทั้งหลายสวดสมนุภาสน์จนครบ ๓ จบเพื่อให้สละการประพฤติตามนั้น 


เต ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น ภิกฺขูหิ วุจฺจมานา เป็นผู้อันภิกษุ ท. ว่ากล่าวอยู่ เอวฌฺจ 
อย่างนี้ นั้นเทียว (หุตฺวา เป็น) ปคฺคณฺเหยฺยุ๊ พึงยืนกราน ตถา เอว เหมือนอย่างนั้น นั้นเทียว ฯ เต 
ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. สมนุภาสิตพฺพา พึงว่ากล่าวบ่อยๆ ยาวตติย 0 ถึงครั้ง 
ที่สาม ปฏินิสฺสคฺคาย เพื่อการสละ ตสฺส อนุวตฺตนสฺส ซึ่งการประพฤติตามนั้น ฯ เจ หากว่า (เต ภิกฺขู 
อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท.) สมนุภาสิยมานา ว่ากล่าวอยู่บ่อยๆ ยาวตติย 0 ถึงครั้งที่สาม 
ปฏินิสฺสชฺเชยฺยุ๊ พึงสละ ต 0 อนุวตฺตนํ ซึ่งการประพฤติตามนั้นไซร้ ฯ (เอว 0 ภาเว ครั้นเมื่อความเป็น 
อย่างนั้น สติ มีอยู่) เอต 0 บ่.ฏินิสฺสชฺชนํ อ.การสละนั้น อิติ อย่างนี้ กุสล 0 เป็นการดี (โหติ ย่อมเป็น) ฯ 
เจ หากว่า (เต ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. เหล่านั้น) โน บ่ฏินิสฺสชฺเชยฺยุ 0 ไม่พึงสละไซร้ ฯ (เอว 0 ภาเว ครั้นเมื่อ 
ความเป็นอย่างนั้น สติ มีอยู่ อาบ่ตฺตินิกาโย อ.กองแห่งอาบ้ติ) สงฺฆาทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส (โหติ 
ย่อมมี เตส 0 ภิกฺขูนํ แก่ภิกษุ ท. เหล่านั้น) ฯ 



๕ ๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


หากพวกเธอถูกสวดสมนุภาสน์จนครบ ๓ จบอยู่ พึงสละการประพฤติตามนั้น การสละนั้น 

อย่างนี้เป็นการดี หากพวกเธอไม่สละ เป็นสังฆาทิเสส 

[ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๗๐) กล่าวว่า โข ศัพท์ในที่นี้เป็นเพียงนิบาต คือ ไม่มีอรรถใดๆ ประกอบใช้ 
เพื่อให้คำสละสลวย ส่วน ปน ศัพท์เป็นวิเสสโชตกะ คือ แสดงความพิเศษ หมายความว่า แสดงความ 
พิเศษยิ่งไปกว่าสิกขาบทก่อนที่กล่าวถึงภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ โดยในที่นี้กล่าวถึงภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุนั้น 

คำว่า ธมุม , วาที แปลว่า เป็นผู้กล่าวความจริง ส่วนคำว่า วินยวาที แปลว่า เป็นผู้กล่าวความ 
ระงบ ตามข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

ธมฺมวาทีติ ภูตวาที. วินยวาทีติ วูปสมวาที. ๖ ® 

“คำว่า ธมฺมวาที แปลว่า เป็นผู้กล่าวความจริง คำว่า วินยวาที แปลว่า เป็นผู้กล่าวความระงบ” 

ในประโยคว่า ชานาติ โน, ภาสติ เพิ่มบทกรรมว่า ฉนฺทฌฺจ รุจิฌฺจ โดยติดตามมาจากประโยค 
หน้า และ โน ก็สัมพันธ์เข้าใน ฉนฺทํ และ รุจึ นอกจากนั้นแล้ว บทว่า โน เปลี่ยนเป็นบทที่ลงตติยาวิภัตติว่า 
อมฺเหหิ และเพิ่ม สทฺธึ เข้ามาแปลร่วมกับ ภาสติ โดย อมฺเหหิ เป็นสหาทิโยคะใน สทฺธึ 

จ ศัพท์ในคำว่า เอวฌฺจ (อย่างนี้ นั้นเทียว) ใช้ในอรรถว่า ตัดสิน (อวธารณ) 

ต ศัพท์ในคำว่า ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย และคำว่า ต 0 ปฏินิสฺสชฺเชยย แปลว่า “การประพฤติตามนั้น” 
หมายถึง อนุวตฺตนสฺส, อนุวตฺตนํ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปาดิโมกขเมทินี ส่วนนิลลัยพม่าบางฉบับแปลว่า 
“ความเห็นนั้น” หมายถึง ทสฺสนสฺส, ทสฺสนิ] 


ทุพพจสิกขาบท 
ว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายาก 

๑๒. ภิกฺขุ ปเนว ทุพฺพจชาติโก โหติ อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ สิฤขาปเทสุ, กิฤขูหิ สหธมฺมิกํ 

บ่น ก็ ภิกฺขุ อ.ภิกษุ ทุพฺพจชาติโก เอว เป็นผู้มีสภาพกันเขาพึงว่ากล่าวโดยยาก นั้นเทียว 
สิกฺขาบ่เทสุ ในสิกขาบท ท. อุทฺเทสบ่ริยาบ่นฺเนสุ ที่ถึงแล้วโดยรอบ'ในปาติโมกข์ โหติ ย่อมเป็น ฯ ([ส' 
ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น) ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน เมื่อยันภิกษุ ท. ว่ากล่าวอยู่ (สิกฺขาบ่ทํ ด้วยสิกขาบท) สหธมฺมิกํ 
ยันสหธรรมิกพึงประพฤติ ก[รติ ย่อมกระทำ อตฺตานํ ซึ่งตน อวจนียํ ให้เป็นคนยันเขาว่ากล่าวไม่ได้ 
(วจเนน ด้วยการกล่าว) อิติ ว่า อายสฺมนฺโต ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ท. (ตุมฺเห อ.ท่าน ท.) มา อวจุตฺถ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


&'๗ 


วุจฺจมาโน อตฺตานํ อวจนียํ กโรติ “มา ม 0 อายสุมนฺโต กิฌฺจิ อวจุตฺถ กสุยาณํ วา ปาปก 0 วา. 
อหมฺปายสุมนฺเต น กิฌฺจิ วกฺขามิ กสุยาณํ วา ปาปกํ วา. วิรมถายสุมนฺโต มม วจนายา”ติ. โส 
ภิกฺขุ ภิฤขูหิ เอวมสุส วจนีโย “มา อายสุมา อตฺตานํ อวจนียํ อกาสิ. วจนียเมวายสุมา อตฺตานํ 
กโรตุ. อายสุมาปิ ภิกฺขู วทตุ สหธมุเมน. ภิกฺขู1) อายสุมนฺตํ วฦขนฺติ สหธมุเมน. เอว 0 สำทฺธา หิ 
ตสุส ภควโต ปริสา ยทิทํ อฌฺฌมฌฺฌวจเนน อณุฌมฌฺฌวุฏฺราปเนนา”ติ. เอวณุจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ 
วุจฺจมาโน ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย. โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติย 0 สมนุภาสิตพุโพ ตสุส ปฏินิสุสคฺคาย. 
ยาวตติยณุเจ สมนุภาสิยมาโน ต 0 ปฏินิสุสชฺเชยฺย. อิจฺเจต 0 กุสล 0 . โน เจ ปฏินิสุสชฺเชยฺย, สงฺฆา- 
ทิเสโส. 

ภิกษุเป็นคนว่ายากนั่นแหละในสิกขาบทที่น้บเข้าในปาติโมกข์ เมื่อถูกภิกษุทั้งหลาย 
ตักเตือนด้วยสิกขาบทอันสหธรรมิกพึงประพฤติ ย่อมทำตัวให้เป็นคนที่เขาตักเตือนไม่ได้โดยกล่าว 


อย่าได้ว่ากล่าวแล้ว (วจนํ ซึ่งคำ) กิฌฺจิ อะไรๆ กลฺยาณํ วา อันดีก็ตาม ปาปก 0 วา อันเลวก็ตาม มํ กะ 
กระผม ฯ อหมฺปี แม้ อ.กระผม น วกฺขามิ จักไม่ว่ากล่าว (วจนํ ซึ่งคำ) กิฌฺจิ อะไรๆ กลฺยาณํ วา อัน 
ดีก็ตาม ปาปก 0 วา อันเลวก็ตาม อายสฺมนฺเต กะท่านผู้มีอายุ ท. ฯ อายสฺมนฺโต ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ท. 
(ตุมฺเห อ.ท่าน ท.) วิรมถ จงงดเว้น วจนาย จากถ้อยคำเครื่องว่ากล่าว ผม ซึ่งกระผม ฯ 

โส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ วจนีโย เป็นผู้อันภิกษุ ท. พึงว่ากล่าว อสฺส พึงเป็น เอวํ อย่างนี้ 
อิติ ว่า อายสมา อ.ท่านผู้มีอายุ มา อกาสิ อย่าได้กระทำแล้ว อตฺตานํ ซึ่งตน อวจนียํ ให้เป็นคน 
อันเขาว่ากล่าวไม่ได้ ฯ อายสมา อ.ท่านผู้มีอายุ กโรตุ จงกระทำ อตฺตานํ ซึ่งตน วจนียํ เอว ให้เป็น 
คนอันเขาว่ากล่าวได้ นั่นเทียว ฯ อายสฺมาปี แม้ อ.ท่านผู้มีอายุ วทตุ จงว่ากล่าว ภิกฺขู ซึ่งภิกษุ ท. 
(สิกฺขาบ่เทน ด้วยสิกขาบท (สหธมฺเมน อันเป็นของสหธรรมิก ฯ ภิกฺขูปี แม้ อ.ภิกษุ ท. วกฺขนฺติ 
จักว่ากล่าว อายสฺมนฺตํ ซึ่งท่านผู้มีอายุ (สิกฺขาบ่เทน ด้วยสิกขาบท) สหธมฺเมน อันเป็นของสห- 
ธรรมิก ฯ ยทิทํ (หิตสฺส) อฌฺฌมฌฺฌวจนํ อ.การกล่าว[ซึ่งประโยชน์เกื้อกูล)แก่กันและกันใด ยทิทํ 
(อาบ่ตฺติโต) อฌฺฌมฌฺฌวุฏฺ ซึ "าบ่นํ อ.การยังกันและกันให้ออกไปจากอาบติใด (อตฺถิ มีอยู่) ฯ ปริสา 
อ.บริษัท ตสฺส ภควโต ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น สํวทฺธา หิ เจริญแล้ว นั่นเทียว เอวํ อย่างนี้ 
เตน (หิตสฺส) อฌฺถ.เมฌฺฌวจเนน ด้วยการกล่าว[ซึ่งประโยชน์เกื้อกูล]แก่กันและกันนั้น เตน ( อา- 
บ่ตฺติโต) อฌฺถเมฌฺฌวุฏฺราบ่เนน ด้วยการยังกันและกันให้ออกไปจากอาบตินั้น ฯ 



๕๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


ว่า พวกท่านอย่าว่ากล่าวอะไรกระผม ไม่ว่าดีหรือเลว ถึงกระผมก็จะไม่ว่ากล่าวอะไรพวกท่าน 
ไม่ ว่าดี หรือเลวเหมือนกัน พวกท่านจงงดเว้นว่ากล่าวกระผมเถิด 

ภิกษุนั้นพึงถูกภิกษุทั้งหลายตักเดือนอย่างนี้ว่า ท่านอย่าทำตัวให้เป็นคนที่เขาตักเดือน 
ไม่ได้ จงทำตัวให้เป็นคนที่เขาตักเดือนได้ แม้ท่านก็จงตักเดือนภิกษุทั้งหลายด้วยสิกขาบทอัน 
เป็นของสหธรรมิก แม้ภิกษุทั้งหลายก็จะตักเตือนท่านด้วยสิกขาบทอันเป็นของสหธรรมิก เพราะ 
บริษัทของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเจริญแล้วอย่างนี้เทียวด้วยการตักเตือนกันและกัน และ 
ด้วยการช่วยเหลือกันและกันให้ออกจากอาบํเติ 

ภิกษุนั้นผู้ถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอย่างนี้แล พึงยืนกรานเหมือนอย่างนั้นเทียว ภิกษุ 
นั้นพึงถูกภิกษุทั้งหลายสวดสมนุภาสน์จนครบ ๓ จบเพื่อให้สละการเป็นผู้ว่ายากนั้น หากเธอถูก 
สวดสมนุภาสน์จนครบ ๓ จบอยู่ พึงสละการเป็นผู้ว่ายากนั้น การสละนั้นอย่างนี้เป็นการดี หาก 
เธอไม่สละ เป็นสังฆาทิเสส 

[ชาติ ศัพท์ใน ทุพฺพจชาติโก มีความหมายว่า สภาพ ส่วน ทุ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า ทุกฺข 
(ยาก) คำว่า ทุพฺพจชาติโก จึงแปลตามศัพท์ว่า ผู้มีสภาพอันเขาพึงว่ากล่าวโดยยาก 

คำว่า สหธมฺมิกํ นั้นในกังขาวิตรณี (หน้า ๑๗๒) อธิบายว่าลงทุติยาวิกัตดิในอรรถตติยาวิภัตติ 
หมายถึง สิกขาบท คำนี้มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

ใส ภิกฺขุ อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน เป็นผู้อันภิกษุ ท. ว่ากล่าวอยู่ เอวฌฺจ อย่างนี้ 
นั้นเทียว (หุตฺวา เป็น) ปคฺคณฺเหยฺย พึงยืนกราน ตถา เอว เหมือนอย่างนั้น นั้นเทียว ฯ ใส ภิกขุ 
อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. สมนุภาสิตพุโพ พึงว่ากล่าวบ่อยๆ ยาวตติย 0 ถึงครั้งที่สาม ปฏินิสฺสคฺคาย 
เพื่อการสละ ตสฺสทุพฺฬจชาติกภาาสฺสซึ่งความเป็นผู้มีสภาพอันเขาพึงว่ากล่าวโดยยากนั้นฯ เจ หากว่า 
(ใส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท.) สมนุภาสิยมาโน ว่ากล่าวอยู่บ่อยๆ ยาวตติย 0 ถึงครั้งที่สาม 
บ่ฏินิสฺสชฺเชยย พึงสละ ตํ ทุพฺพจชาติกภาวํ ซึ่งความเป็นผู้มีสภาพอันเขาพึงว่ากล่าวโดยยากนั้นไซร้ ฯ 
(เอว 0 ภาเว ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น สติ มีอยู่) เอต 0 บ่ฏินิสฺสชฺชนํ อ.การสละนั้น อิติ อย่างนี้ กุสล 0 
เป็นการดี (โทติ ย่อมเป็น] ฯ เจ หากว่า (ใส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น) โน ป.ฏินิสฺสชฺเชยฺย ไม่พึงสละไซร้ ฯ (เอว 0 
ภา?ว ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น สติ มีอยู่ อาปตฺตินิกาโย อ.กองแห่งอาบํ[ต) สงฺฆาทิเสโสชื่อว่า สังฆา- 
ทิเสส (โทติ ย่อมมี ตสฺส ภิกขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


&'๙ 


- สิกขาบทอันสหธรรมิกพึงประพฤติ ะะ สหธมฺมิเกหิ สิกฺขิตพฺพนฺติ สหธมฺมิก 0 . 

(สหธมฺมิก ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน สิกฺขิตพฺพ ตัทธิต) 

- สิกขาบทอันเป็นของสหธรรมิก ะ; สหธมฺมิกานํ อิทํ สหธมฺมิกํ. 

(สหธมฺมิก ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน อิทํ ตัทธิต) 

คำว่า อุทฺเทส มักแปลว่า อุเทศ คือ หัวข้อ ดังคำว่า นิทานุทฺเทส (หัวข้อของคำเริ่มเรื่อง) เป็นต้น 
ซึ่งในที่นี้ก็คือ ปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหัวข้อของปทภาชนีย์ที่จะอธิบายต่อไป (พระบาลีที่อธิบายบทในสิกขาบท 
เรียกว่า ปทภาชน, ปทภาชนี, ปทภาชนีย = ปทภาชนีย์, เครื่องจำแนกบท) ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๗๑) กล่าว 
ว่า อุทฺทิลียตีติ อุทฺเทโส, ปาติโมกโข (เนื้อความที่ภิกษุสวด ชื่อว่า อุเทศ คือ ปาติโมกข์) 

ต ศัพท์ที่ปรากฏในคำว่า ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย และ ต 0 ปฏินิสฺสชฺเชยย แปลว่า “การเป็นผู้ว่ายาก” 
นั้น หมายถึง ทุพฺพจชาดิกภาวสฺส, ทุพฺพจชาดิกภาว 0 ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปาติโมกขเมทินี ส่วนนิสสัย 
พม่าบางฉบับแปลว่า “ความเห็นนั้น” หมายถึง ทสฺสนสฺส, ทสฺสนํ 

คำว่า วจนีย ใน อวจนีย ประกอบรูปศัพท์มาจาก วจ ธาตุ (วิยตฺดิย 0 วาจาย 0 ะะ พูดให้ปรากฏ) + 
อนีย ปัจจัยในกรรมสาธนะและอรรถสักกะ คือ สามารถ ดังนั้น คำว่า อวจนีย จึงแปลว่า คนที่เขาตักเตือน 
ไม่ได้ หรือถ้าลง อนีย ปัจจัยในอรรถอรหะ คือ สมควร ก็แปลว่า คนที่เขาไม่ควรตักเตือน แต่อรรถแรก 
ปรากฏชัดเจนกว่าอรรถหลัง จึงแปลอรรถแรกเป็นหลัก 

ในประโยคว่า เอว 0 สำทฺธา หิ ตสฺส ภควโต ปริสา ยทิทํ อฌฺฌมฌฺฌวจเนน อฌฺฌมฌฺฌวุฏฺราปเนน 
นิบาต คือ หิ ใช้ในความหมายว่า ตัดสิน (อวธารณ) มีความหมายเหมือน เอว ศัพท์ ส่วน ยทิทํ ศัพท์เพิ่ม 
บทว่า อฌฺฌมฌฺฌวจนํ อฌฺฌมฌฺฌวุฏฺราปนํ เข้ามา โดยเพิ่มกริยาคุมพากย์ว่า อตฺถิ เข้ามาเป็นรูปว่า ยทิทํ 
อฌฺฌมฌฺฌวจนํ ยทิทํ (อาปตฺดิโต) อฌฺฌมฌฺฌวุฏฺราปนํ อตฺกิ, แล้วเพิ่ม เตน ศัพท์เข้ามาแปลร่วมกับ เตน 
อฌฺฌมฌฺฌวจเนน เตน (อาปตฺดิโต) อฌฺฌมฌฺฌวุฏฺราปเนน 

คำว่า วุจฺจมาโน (เมื่อถูกตักเตือน) ประกอบรูปศัพท์มาจาก วจ ธาตุ (วิยตฺดิย 0 วาจาย 0 ะะ พูด 
ให้ปรากฏ) + ย ปัจจัย + มาน ปัจจัย ลง มาน ปัจจัยในอรรถดักขณะ กล่าวคือ โดยทั่วไป อนฺต ปัจจัย 
มักเป็นไปในอัตตุสาธนะ ส่วน มาน ปัจจัยเป็นไปในกัตตุสาธนะ กรรมสาธนะ และภาวสาธนะ แต่ในที่บาง 
แห่งยังแสดงอรรถลักขณะ คือ เครื่องหมายรู้กิริยาอื่น และเหตุ ซึ่งจัดเป็นโชตกัตถะ คือ อรรถที่แสดงโดย 
อ้อม เหมือนอรรถอรหะและสักกะของกิจจปัจจัย ดังข้อความในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า 

อนฺโต กตฺตริ มาโน ตุ ภาเว กมฺมนิ กตฺตริ 

ปจฺจุปฺปนฺเน สกขเณ จ เหตฺวตฺเก จ ภวนฺติ เต. ๖๒ 

“อนุต ปัจจัยย่อมลงในอัตตุสาธนะ ส่วน มาน ปัจจัยย่อมลงในอัตตุสาธนะ 


๖๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


กรรมสาธนะ และภาวสาธนะ ปัจจัยเหล่านั้นย่อมมีในปัจจุบันกาล อรรถลักขณะ 

และอรรถเหตุ” 

มานนฺตา วตฺตมาเน จ ลถฺขเณ เหตุเก สิยุ 0 .’ 8๓ 

“มาน และ อนฺต ปัจจัยพึงลงในปัจจุบันกาล อรรถลักขณะ และอรรถเหตุ” 

[ปัจจุบันกาล] 

- ดิฏฺรมาโน ปรติ (ยืนอยู่ย่อมสาธยาย) 

- ติฏฺรนฺโต ปรติ (ยืนอยู่ย่อมสาธยาย) 

[ลักขณะ] 

- ลูปกาโร โอทนํ ปจมาโน คายติ (พ่อครัวเมื่อหุงข้าวย่อมขับร้อง) 

- ลูปกาโร โอทนํ ปจนฺโต คายติ (พ่อครัวเมื่อหุงข้าวย่อมขับร้อง) 

- คาม 0 คจฺฉนฺโต รุกขมูล 0 อุปาคมิ (เมื่อไปหมู่บ้านได้เข้าไปสู่โคนต้นไม้) 

- อุปนิกฺขิตฺต 0 ภณฺฑํ เทหิ เม ภณฺฑนฺติ วุจฺจมาโน นาห 0 คณฺหามีดิ ภณติ, ทุก.กฏ 0 (ภิกษุเมื่อ 
ถูกเจ้าของทวงภัณฑะที่เขาฝากไว้ว่า ทานจงคืนภัณฑะแก่ฉัน ย่อมกล่าวว่าฉันไม่ได้รับเอา ต้องอาบติทุกกฎ) 

[เหตุ] 

- ชยมาโน เวร 0 ปลาติ (ย่อมก่อเวรเพราะชัยชนะ) 

- ชย 0 เวรํ ปลาติ (ย่อมก่อเวรเพราะชัยชนะ) 

นอกจากนี้ ยังมีอีกมติหนึ่งที่กล่าวว่า อนฺต และ มาน ปัจจัยควรเป็นไปในอรรถสาธนะ ๗ มี 
กัตตุสาธนะเป็นต้น ซึ่งเป็นอรรถภายในของกิตก์ปัจจัยทั้งหมด ไม่ควรเป็นไปในอรรถลักขณะ ดังนั้น ตาม 
มตินี้จึงลงปฐมาวิภัตติในอรรถดักขณะซึ่งเป็นอรรถของสัตตมีวิภัตติ ดังข้อความในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่า 

วิภาวินิยํ ปน “เหตุมหิ จาย 0 ตุ , วาปจฺจโย”ติ วุตฺต 0 . ต 0 น สุนฺทร 0 . น หิ พาหิรตฺถภูโต เหตุอตฺโถ 
กิตกปจฺจยานํ วิสโย โหตีติ. ตสฺมา อิธ ภาวตฺเถ เอว ตุ , วาปจฺจโย. ตโต จ เหตุอตฺเถ ปจฺจตฺตวจนนฺดิ ทฏฺรพฺพ 0 . 
เอเตน ยา ลกฺขเณเหตุมหิ จ มานนฺตปจฺจยานมฺปิ ปาต.ติ กตฺถจิ วุตฺตา. สาปิ ปฏิกฺชิต.ตา โหติ. น หิ พาหิรตฺถ- 
ภูตา ลกฺขณเหตุโย เตส 0 วิสยา โหนฺตีติม้ ๔ 

“ในคัมภีร์วิภาวนีกล่าวว่า ‘ต.วา ปัจจัยนี้ย่อมเป็นไปในอรรถเหตุ’ ข้อความนั้นไม่งาม เพราะ 
อรรถเหตุอันเป็นอรรถภายนอกจะเป็นวิสัยแห่งกิตก์ปัจจัยไม่ได้ ดังนั้นในคำว่า อนุป.ปชฺ , ชิต;วา นี้ให้ลง ต.วา 
ปัจจัยในภาวสาธนะ และลงปฐมาวิภัตติในอรรถเหตุท้าย ตฺวา ปัจจัยนั้น ข้าพเจ้า[พระฎีกาจารย์]ขอปฏิเสธ 
การลง มาน และ อนฺต ปัจจัยในอรรถดักขณะและเหตุที่กล่าวไว้ในบางคัมภีร์ เพราะอรรถลักขณะและเหตุ 
ที่เป็นอรรถภายนอกจะเป็นวิสัยแห่งกิตก์ปัจจัยเหล่านั้นไม่ได้” 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


0^ (จิ) 


คัมภีร์อนุทีปนีที่แต่งโดยท่านผู้แต่งปรมัตถทีปนี ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า หากถือว่าปัจจัย คือ ตวา 
ลงในอรรถเหตุ และ อนฺต มาน ปัจจัย ลงในอรรถลักขณะและเหตุ เพื่อแสดงอรรถพิเศษที่นอกเหนือจาก 
สาธนะ เหมือน กิจฺจ ปัจจัยที่แสดงอรรถว่า สมควร (อรหะ) และสามารถ (สักกะ) ไม่ใช่ปัจจัยที่แสดงอรรถ 
ภายในคือสาธนะ ก็ไม่ผิดหลักภาษา ดังข้อความว่า 

อปิจ เหตุมหิ ตฺวาปจฺจโย สกขเณ เหตุมฺหิ จ มานนฺตปจฺจยา โชตนืยฏฺเรน วุดฺตา, น วจนืยฏฺเรนา- 
ด ทฏฺรพฺพา. ๖๕ 

“อีกอย่างหนึ่ง ตฺวา ปัจจัยที่ลงในอรรถเหตุ พร้อมทั้ง มาน และ อนฺต ปัจจัยที่ลงในอรรถ 
ดักขณะและเหตุ พึงทราบว่าท่านกล่าวไว้โดยความหมายว่า แสดงให้ปรากฏ ไม่ใช่แสดงไว้โดยความหมาย 
ว่ากล่าว[ถึงอรรถใหม่]”] 


กุลพูสกสิกขาบท 

ว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล 

๑๓. ภิกฺขุ ปเนว อฌฺฌตรํ คาม 0 วา นิคม 0 วา อุปนิสฺสาย วิหรติ กุลทูสโก ปาปสมาจาโร. ตสฺส 
โข ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ. กุลานิ จ เตน ทุฏฺจึานิ ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ. 

บ่น ก็ ภิกฺขุ อ.ภิกษุ อุบ่นิสฺสาย อาศัยแล้ว คาม 0 วา ซึ่งหมู่บ้าน ก็ดี นิคม 0 วา ซึ่งนิคม ก็ดี 
อฌฺลเตร 0 แห่ง'ใดแห่งหนึ่ง กุลทูลโก เอว เป็นผู้ประทุษร้ายซึ่งตระกูล นั่นเทียว บ่าบ่สมาจาโร เอว เป็น 
ผู้มีความประพฤติอันเลวทราม นั่นเทียว (หุตฺวา เป็น) วิหรติ ย่อมอยู่ ฯ สมาจารา ความประพฤติ ท. 
บ่าบ่กา อันเลวทราม ตสฺส (ภิกฺขุโน) โข ของภิกษุนั้นแล ทิสฺสนฺติ เจว อันเขาย่อมเห็น ด้วยนั่นเทียว 
สุยฺยนฺติ จ อันเขาย่อมได้ยิน ด้วย ฯ โส ภิกฺขุ อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ วจนีโย เป็นผู้อันภิกษุ ท. พึงว่ากล่าว 
อสฺส พึงเป็น เอว 0 อย่างนี้ อิติ ว่า อายสมา โข อ.ท่านผู้มีอายุแล กุลทูลโก เป็นผู้ประทุษร้ายซึ่งตระกูล 
บ่าบ่สมาจาโร เป็นผู้มีความประพฤติอันเลวทราม (โหติ ย่อมเป็น) ฯ สมาจารา ความประพฤติ ท. 
บ่าบ่กา อันเลวทราม อายสฺมโต โข ของท่านผู้มีอายุแล ทิสฺสนฺติ เจว อันเขาย่อมเห็น ด้วยนั่นเทียว 
สุยฺยนฺติ จ อันเขาย่อมได้ยิน ด้วย ฯ อายสมตา ทุฏฺรานิ กุลานิ จ อ.ตระกูล ท. ที่อัน , ท่านผู้มีอายุ 
ประทุษร้ายแล้ว ด้วย ทิสฺสนฺติ เจว อันเขาย่อมเห็น ด้วยนั่นเทียว สุยฺยนฺติ จ อันเขาย่อมได้ยิน ด้วย ฯ 
อายสมา อ.ท่านผู้มีอายุ บ่กฺกมตุ จงหลีกไป อิมมฺหา อาวาสา จากอาวาสนี้ ฯ อล 0 อย่าเลย วาเสน 
ด้วยการอยู่ อิธ อาวาเส' ในอาวาสนี้ เต แก่ท่าน ฯ 



๖๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


ใส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนโย “อายสฺมา โข กุลทูสโก ปาปสมาจาโร. อายสฺมโต โข 
ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ- กุลานิ จายสฺมตา ทุฏฺร'านิ ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนุติ จ- 
ปกฺกมตายสฺมา อิมมฺหา อาวาสา. อลํ เต อิธ วาเสนา”ติ. เอวฌฺจ โส ภิกฺขุ ภิฤขูหิ วุจฺจมาโน เต 
ภิกฺขู เอว 0 วเทยฺย “ฉนฺทคามิโน จ ภิกข. โทสคามิโน จ ภิกฺขู. โมหคามิโน จ ภิกฺขู. ภยคามิโน 
จ ภิกฺขู. ตาทิสิกาย อาปตฺติยา เอกจฺจํ ปพฺพาเชนฺติ, เอกจฺจํ น ปพฺพาเชนฺตี”ติ, โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ 
เอวมสฺส วจนีโย “มา อายสุมา เอว 0 อวจ. น จ ภิฤขู ฉนฺทคามิโน. น จ ภิกฺขู โทสคามิโน. น 
จ ภิกฺขู โมหคามิโน. น จ ภิกฺขู ภยคามิโน. อายสุมา โข กุลทูสโก ปาปสมาจาโร. อายสุมโต โข 

ใส ภิกฺขุ อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน เป็นผู้อ้นภิกษุ ท. ว่ากล่าวอยู่ เอวฌฺจ อย่างนี้ 
นั้นเทียว (หุตฺวา เป็น) วเทยฺย พึงกล่าว เต ภิกฺขู กะภิกษุ ท. เหล่านั้น เอวํ อย่างนี้ อิติ ว่า ลนฺท- 
ดา มิโน ภิกฺขู จ อ.ภิกษุ ท. เป็นผู้ถึง(ซึ่งอคติ)เพราะความพอใจ โหนฺติ จ ย่อมเป็น ด้วย ฯ โทสคามิโน 
ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. เป็นผู้ถึง(ซึ่งอคติ)เพราะความขัดเคือง โหนฺติ จ ย่อมเป็น ด้วย ฯ โมหคามิโน ภิกฺขู 
อ.ภิกษุ ท. เป็นผู้ถึง(ซึ่งอคติ)เพราะความหลง โหนฺติ จ ย่อมเป็น ด้วย ฯ ภยคามิโน ภิกฺขู อ.ภิกษุ ท. 
เป็นผู้ถึง(ซึ่งอคติ)เพราะความกลัว โหนฺติ จ ย่อมเป็น ด้วย ฯ (ภิกฺขุ้) ขังภิกษุ เอกจฺจํ บางรูป 
บ่พฺพาเชนฺติ ย่อมให้หลีกออก อาปตฺติยา เพราะอาบ้ติ ตาทิสิกาย อันเช่นนั้น ฯ (ภิกฺ ขู่) ขังภิกษุ เอกจฺจํ 
บางรูป น บ่พฺพาเชนฺติ ย่อมไม่ให้หลีกออก ฯ โส ภิกฺขุ อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ วจนีโย เป็นผู้อันภิกษุ ท. 
พึงว่ากล่าว อสฺส พึงเป็น เอวํ อย่างนี้ อิติ ว่า อายสฺมา อ.ท่านผู้มีอายุ มา อาจ อย่าได้กล่าวแล้ว เอวํ 
อย่างนี้ ฯ ล,นฺทคามิโน ภิกฺขู น โหนฺติ จ อ.ภิกษุ ท. เป็นผู้ถึง(ซึ่งอคติ)เพราะความพอใจ ย่อมไม่เป็น 
ด้วย ฯ โทสคามิโน ภิกฺขู น โหนฺติ จ อ.ภิกษุ ท. เป็นผู้ถึง(ซึ่งอคติ)เพราะความขัดเคือง ย่อมไม่เป็น 
ด้วย ฯ โมหคามิโน ภิกฺขู น โหนฺติ จ อ.ภิกษุ ท. เป็นผู้ถึง(ซึ่งอคติ)เพราะความหลง ย่อมไม่เป็น ด้วย ฯ 
ภยคามิโน ภิกฺขู น โหนฺติ จ อ.ภิกษุ ท. เป็นผู้ถึง(ซึ่งอคติ)เพราะความกลัว ย่อมไม่เป็น ด้วย ฯ 
อายสฺมา โข อ.ท่านผู้มีอายุแล กุลทูสโก เป็นผู้ประทุษร้ายซึ่งตระกูล ปาปสมาจาโร เป็นผู้มีความ 
ประพฤติอันเลวทราม (โหติ ย่อมเป็น) ฯ สมาจารา ความประพฤติ ท. ปาปกา อันเลวทราม อายสฺมโต 
โข ของท่านผู้มีอายุแล ทิสฺสนฺติ เจา อันเขาย่อมเห็น ด้วย นั้นเทียว สุยฺยนฺติ จ อันเขาย่อมได้ยิน 
ด้วย ฯ อายสมตา ทุฏฺรานิ กุลานิ จ อ.ตระกูล ท. ที่อันท่านผู้มีอายุประทุษร้ายแล้ว ทิสฺสนฺติ เจา อัน 
เขาย่อมเห็น ด้วย นั้นเทียว สุยฺยนฺติ จ อันเขาย่อมได้ยิน ด้วย ฯ อายสมา อ.ท่านผู้มีอายุ ปกฺกมตุ 
จงหลีกไป อิมมฺหา อาวาสา จากอาวาสนี้ ฯ อสิ อย่าเลย วาเสน ด้วยการอยู่ อิธ อาวาเส ในอาวาสนี้ 


เต แก่ท่าน ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๖๓ 


ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺดิ เจว สุยฺยนฺติ จ- กุลานิ จายสุมตา ทุฏฺรานิ ทิสุสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ- 
ปกฺกมตายสุมา อิมมฺหา อาวาสา. อลํ เต อิธ วาเสนา”ติ. เอวฌฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน 
ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย. โส ภิกฺขุ ภิฤขูหิ ยาวตต็ยํ สมนุภาสิตพุโพ ตสุส ปฏินิสุสคฺคาย. ยาวตติยฌฺเจ 
สมนุภาสิยมาโน ต 0 ปฏินิสุสชฺเชยฺย, อิจฺเจต 0 กุสล 0 . โน เจ ปฏินิสุสชฺเชยฺย, สงฺฆาทิเสโส. 

ภิกษุอยู่อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นผู้ประทุษร้ายตระกูล มีความ 
ประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของเธอ เขาได้เห็นและได้ยินกันทั่ว และตระกูล 
ทั้งหลายที่เธอประทุษร้าย เขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่ว ภิกษุนั้นพึงถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือน 
อย่างนี้ว่า ท่านเป็นผู้ประทุษร้ายตระกูล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของ 
ท่านเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่ว และตระกูลที่ท่านประทุษร้าย เขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่ว ท่าน 
จงออกจากอาวาสนี้ ท่านอย่าอยู่ที่นั้ 

ภิกษุนั้นเมื่อถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอยู่อย่างนี้ พึงโต้ตอบภิกษุทั้งหลายว่า “พวก 
ภิกษุลำเอียงเพราะความพอใจ ลำเอียงเพราะความขัดเคือง ลำเอียงเพราะความหลง และ 
ลำเอียงเพราะความกลัว จึงขับภิกษุบางรูป ไม่ขับบางรูป เพราะอาบ้ติอย่างเดียวกัน” ภิกษุนั้น 
พึงถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอย่างนี้ว่า “ท่านอย่าพูดอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่ลำเอียงเพราะ 
ความพอใจ ไม่ลำเอียงเพราะความขัดเคือง ไม่ลำเอียงเพราะความหลง และไม่ลำเอียงเพราะ 
ความกลัว ท่านเป็นผู้ประทุษร้ายตระกูล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของ 

ใส ภิกฺขุ อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน เป็นผู้อันภิกษุ ท. ว่ากล่าวอยู่ เอวฌฺจ อย่างนี้ 
นั้นเทียว (หุตฺวา เป็น) ปคฺคณฺเหยฺย พึงยืนกราน ตถา เอว เหมือนอย่างนั้น นั้นเทียว ฯ ใส ภิกฺขุ 
อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท. สมนุภาสิตพฺโพ พึงว่ากล่าวบ่อยๆ ยาวตติยํ ถึงครั้งที่สาม ปฏินิส- 
ลดคาย เพื่อการสละ ตสฺส วจนสฺส ซึ่งถ้อยคำนั้น ฯ เจ หากว่า (ใส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น ภิกฺขูหิ อัน 
ภิกษุ ท.) สมนุภาสิยมาโน ว่ากล่าวอยู่บ่อยๆ ยาวตติย 0 ถึงครั้งที่สาม ปฏินิสฺสชฺเชยฺย พึงสละ ต 0 วจนํ 
ซึ่งถ้อยคำนั้นไซร้ ฯ (เอวํ ภาเว ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น สติ มีอยู่) เอตํ บ่ฏินิสฺสชฺชนํ อ.การสละ 
นั้น อิติ อย่างนี้ กุสล 0 เป็นการดี (โหติ ย่อมเป็น) ฯ เจ หากว่า (ใส ภิกขุ อ.ภิกษุนั้น) โน ปฏินิสฺสชฺเขยฺย 
ไม่พึงสละไซร้ ฯ (เอว 0 ภาเว ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น สติ มีอยู่ อาบ่ตฺตินิกาโย อ.กองแห่งอาบติ) 
สงฺฆาทิเสโส ชื่อว่า สังฆาทิเสส (โหติ ย่อมมี ตสฺส ภิกฺขุโน แก่ภิกษุนั้น) ฯ 



๖๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


ท่านเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่ว ตระกูลที่ท่านประทุษร้าย เขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่ว ท่านจง 
ออกจากอาวาสนี้ ท่านอย่าอยู่ที่นี้ 

ภิกษุนั้นผู้กูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอย่างนี้แล พึงยืนกรานเหมือนอย่างนั้นเทียว ภิกษุ 
นั้นพึงถูกภิกษุทั้งหลายสวดสมนุภาสน์จนครบ ๓ จบเพื่อให้สละถ้อยคำนั้น หากเธอถูกสวด 
สมนุภาสน์จนครบสามจบอยู่ พึงสละถ้อยคำนั้น การสละนั้นอย่างนี้เป็นการดี หากเธอไม่สละ เป็น 
สังฆาทิเสส 

[เอว ศัพท์ใน ปเนว ประกอบเข้ากับศัพท์ว่า กุลทูสโก และ ปาปสมาจาโร ทั้งสองศัพท์ เรียกว่า 
อัฏฐานปยุตตะ คือ ศัพท์ที่ประกอบในฐานะอื่นจากฐานะที่ใช้จริง หรือศัพท์ที่ประกอบในฐานะที่ไม่เหมาะสม 
กับศัพท์ที่ประกอบร่วมในประโยค 

คำว่า ปกฺกมตายสฺมา ตัดบทเป็น ปกเกมตุ + อายสฺมา 

คำว่า ทิสฺสนฺติ (อันเขาย่อมเห็น) ประกอบรูปศัพท์มาจาก ทิส ธาตุ + ย ปัจจัย + อนฺเต วิภัตติ 
ในกรรมวาจก แปลง อนฺเต เป็น อนฺติ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ทิสฺสนฺตีติ เย ปจฺจกฺขโต ปสฺสนฺติ, เตหิ ทิสฺสนฺดิ. ๖๖ 

“ในมาติกา คำว่า ทิสฺสนฺดิ (อันเขาย่อมเห็น) หมายความว่า บุคคลเหล่าใดย่อมเห็นโดยประจักษ์ 
อันบุคคลเหล่านั้นย่อมเห็น” 

อย่างไรก็ตาม คำนี้เป็นภัตตุวาจก ในที่บางแห่งแปลว่า “ย่อมปรากฏ” โดยลง อนฺดิ วิภัตติใน 
ภัตตุวาจก คัมภีร์อรรถกถาและฎีกามักอธิบายคำนี้เป็นรูปกัตตุวาจกว่า ปฌฺฌายนฺติ (ย่อมปรากฏ) ดังนั้น การ 
จะรู้ความหมายของศัพท์ได้ชัดเจนต้องอาศัยคำอธิบายจากคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาเป็นหลัก จึงจะทำให้ 
แปลและเข้าใจศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 

อล 0 ศัพท์แปลว่า อย่าเลย, พอละ เป็นนิบาตที่เป็นไปในความหมายว่า ห้าม (วารณ) ดังฎีกา 
ใหม่อธิบายว่า 

อลํ เต อิธ วาเสนาติ ตว อิธ วาเสน อลํ, มา อิธ ตว วาโส โหตูติ อตฺโถ. วารณตฺโถ หิ อิธ อล 0 - 

สทฺโท. ๖๗ 

“คำว่า อล 0 เต อิธ วาเสน (ท่านอย่าอยู่ที่นี้) หมายความว่า อย่าเลยด้วยการอยู่ในที่นี้แก่ท่าน 
ความหมายคือ การอยู่ในที่นี้จงอย่ามีแก่ท่าน โดยแท้จริงแล้ว อล 0 ศัพท์ในพากย์นี้เป็นไปในความหมายว่า 
ห้าม” 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๖๕ 


อนึ่ง ในที่ประกอบด้วย อลํ ศัพท์ ให้ประกอบตติยาวิภัตติท้ายบทที่ประกอบร่วมกับ อลํ ด้วย 
สูตรในภัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๒๘๗) ว่า สหาทิโยเค จ (ลงตติยาวิภัตดิในที่ประกอบด้วย สห ศัพท์เป็นต้น 
และในอรรถอื่นๆ) ดังคำว่า อล 0 เม หิรฌฺฌสุวณฺเณน (พอละด้วยเงินและทองแก่เรา) 

คำว่า ฉนฺทคามี มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ฉนฺเทน คจฺฉนฺตีติ ฉนฺทคามี ะะ ผู้ถึง[อคติ]เพราะความพอใจ ชื่อว่า ฉันทคามี (ลง ณี ปัจจัย 
ในภัตตุลาธนะธรรมดาที่ไม่ใช่อรรถดัสสีละ (ความเป็นปกติของกิริยานั้น, การปฏิป้ตอย่างสมํ่าเสมอ) ด้วย จ 
ศัพท์ในสูตรในภัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๕๓๒) ว่า ตสฺสีลาทีสุ ณีตฺวาวี จ (ลง ณี, ตุ และ อาวี ปัจจัยใน 
อรรถตัสสีละเป็นด้น และอรรถอื่น [ในภัตตุลาธนะ]) ดังอุทาหรณ์ว่า 

- ปณฺฑิต 0 อตฺตานํ มฌฺฌตีดิ ปณฺฑิตมานี, พาโล ะะ ผู้ที่สำคัญความว่าตนเองเป็นบัณฑิต ชื่อว่า 
ปัณฑิตมานี คือ คนพาล) 

- พหุสฺลุตํ อตฺตานี มฌฺฌตีติ พหุสฺสุตมานี ะะ ผู้สำคัญตนเองว่าเป็นพหูสูต ชื่อว่า พหุสสุตมานี] 

คำลงท้ายสังฆาทิเสส 

อุทฺทิฏฺจึา โข อายสุมนุโต เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา. นว ปรมาปตฺติกา, จตุตาโร ยาว- 
ตติยกา. เยสํ ภิกฺขุ อฌฺฌตรํ วา อณุฌตรํ วา อาปชฺชิตุ'วา ยาวตีหํ ชานํ ปฏิจฺฉาเทติ, ตาวตีหํ เดน 
ภิกฺขุนา อกามา ปริวตุถพฺพํ. ปริวุตุถปริวาเสน ภิกฺขุนา อุตุตริ ฉารตุตํ ภิกฺขุมานตุตาย ปฏิ- 
ปชฺชิตพฺพํ. จิณฺณมานตุ'โต ภิกข, ยตุถ สิยา วีสดิคโณ ภิกฺขุสงฺโฆ, ตตุถ โส ภิกฺขุ อพฺเภตพฺโพ. 
เอเกนปี เจ อูโน วีสต็คโณ ภิกฺขุสงฺโฆ ตํ ภิกฺขุ๊ อพฺเภยฺย, โส จ ภิกฺขุ อนพฺภิโต, เต จ ภิกฺขู 
คารยฺหา. อย 0 ตตุถ สามีจิ. ตตุถายสฺมนุเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตุถ ปริสุทฺธา, ทุติยมุปี ปุจฺฉามิ กจฺจิตุถ 
ปริสุทฺธา, ตติยมุปี ปุจฺฉามิ กจฺจิตุถ ปริสุทฺธา. ปริสุทฺเธตุถายสฺมนุโต. ตสฺมา ตุณฺหี. เอวเมต 0 
ธารยามีติ. 

สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส นิฏฺริโต. 

อายสฺมนุโต ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ท. ธมมา อ.อาบัติ ท. สงฺฆาทิเสสา ชื่อว่า สังฆาทิเสส เตรส 
๑๓ ข้อ (มยา อันข้าพเจ้า) อุทฺทิฏฺธา โข สวดแล้วแล ฯ (ธ■มุ มา อ.อาบัติ ท.) นา ๙ ข้อ บ่รมาบ่ตฺติกา 
มีการต้องก่อน (โหนุติ ย่อมเป็น) ฯ (ธมฺมา อ.อาบัติ ท.) จตฺตาโร ๔ ข้อ ยาวตติยกา เป็นไปใน 
สมนุภาสนกรรมถึงครั้งที่สาม (โหนุติ ย่อมเป็น) ฯ 



๖๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดอา'บติชื่อว่าสังฆาทิเสส ๑๓ ข้อแล้ว อาบติ ๙ ข้อแรก 
ต้องอาบติในขณะล่วงละเมิดทีเดียว อาบติ ๔ ข้อหลังต้องอาบติเมื่อสวดสมนุภาสน์ถึง ๓ ครั้ง 
ภิกษุใดต้องอาบติสังฆาทิเสสข้อใดข้อหนึ่งใน ๑๓ ข้อเหล่านี้แล้ว รู้อยู่แด 1 ปกปิดไว้สิ้นวันเท่าใด 
ภิกษุนั้นแม้ไม่ปรารถนาก็ต้องอยู่ปริวาสสิ้นวันเท่านั้น ภิกษุผู้อยู่ปริวาสแล้วต้องประพฤติวัตร 
เพื่อความนับถือของภิกษุ (มานัต) ๖ ราตรีเพิ่มขึ้น[จากปริวาส] ภิกษุเป็นผู้ประพฤติมานัตแล้ว 
[ในกาลใด] [ในกาลนั้น]ภิกษุนั้นอันเหล่าภิกษุพึงเรียกเข้าหมู่ในสีมาที่มีภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูปนั้น 
ล้าภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูปขาดไปแม้เพียงรูปเดียว พึงเรียกภิกษุนั้นเข้าหมู่ ภิกษุนั้นไม่เป็นอันสงฆ์ 
เรียกเข้าหมู่ และภิกษุเหล่านั้นควรถูกตำหนิ ข้อปฏิบํตินี้ [คือ การประพฤติปริวาส มานัต และ 
อัพภาน] เป็นวัตรสมควร[แก่โลกุตตรธรรม]ในภิกษุนั้น [ผู้ต้องอาบติสังฆาทิเสส] 

ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในอาบติสังฆาทิเสสเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้ 

แล้วหรือ 


โย ภิกฺขุ อ.ภิกษุใด อาบ่ชฺชิตฺวา ต้องแล้ว (ธมุม 0 ซึ่งอาบติ) อฌฺฌตรํ วา ข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม 
อฌฺฌตริ วา ข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม เอสํ ธมุมานํ แห่งบรรดาอาบ้ติ ท. เหล่านี้ ชานํ รู้อยู่ บ่ฏิจฺ สา เทติ 
ย่อมปกปิด ยาวตีหํ ตลอดวันมีประมาณเพียงใด ฯ เตน ภิกขุนา อันภิกษุนั้น อกามา (อปี) แม้ผู้ไม่ 
ปรารถนา บ่ริวตฺถพฺพํ พึงอยู่โดยรอบ(ด้วยการสมาทานปริวาส) ตาวตีหํ ตลอดวันมีประมาณเพียง 
นั้น ฯ ภิกฺขุนา อันภิกษุ บ่ริวุตฺถบ่ริวาเสน ผู้มีปริวาสที่อันตนอยู่โดยรอบแล้ว บ่ฏิบ่ชฺชิตพฺพํ พึงปฏิบ้ติ 
ภิกขุมานตฺตาย เพื่อความนับถือของภิกษุ สารตฺตํ ตลอด ๖ ราตรี อุตุตริ ยิ่งขึ้นไป ฯ ภิกฺขุ อ.ภิกษุ 
จิณฺณมานตุโต เป็นผู้มีมานัตที่อันตนประพฤติแล้ว {โทติ ย่อมเป็น บทา ในกาลใด) ฯ (ตทา ในกาลนั้น) 
ภิกฺขุสงฺโฆ อ.หมู่แห่งภิกษุ วีสติคโณ ที่มีหมู่ ๒๐ รูป สิยา มีอยู่ ยตุถ สีมาย 0 ในสีมา'ใด ฯ โส ภิกขุ 
อ.ภิกษุนั้น {ภิกฺขูหิ อันภิกษุ ท.) อพฺเภตพฺโพ พึงเรียกเข้า ตตุถ สีมาย 0 ในสีมานั้น ฯ เจ ล้าว่า ภิกฺขุ- 
สงฺโฆ อ.หมู่แห่งภิกษุ วีสติคโณ ที่มีหมู่ ๒๐ รูป อูโน อันหย่อน เอเกนปี แม้ด้วยหนึ่ง อพฺเภยฺย พึง 
เรียกเข้า ต 0 ภิกฺขุ๊ ซึ่งภิกษุนั้นไซร้ ฯ ( เอว 0 ภาเว ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น สติ มีอยู่) โส ภิกฺขุ 
อนพฺภิโต จ อ.ภิกษุนั้นไม่ชื่อว่าอันภิกษุ ท. เรียกเข้าแล้ว ด้วย ฯ เต ภิกฺขู คารยฺหา จ อ.ภิกษุ ท. 
เหล่านั้นชื่อว่าอันภิกษุ ท. พึงตำหนิ ด้วย ฯ อยํ บ่ฏิบ่ทา อ.ข้อปฏิบตินี้ สามีจิ เป็นข้อปฏิบติสมควร 
{โสกุตุตรธมุมสฺส แก่โลกุตตรธรรม) ตตุถ ภิกฺขุ สฺฆึในภิกษุนั้น ฯ 



กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๖๗ 


ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๒ ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ 

ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๓ ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ 

ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว'ในอาบตเหล่านี้ ดังนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอทรงความเป็น 
ผู้บริสุทธิ้นั้นไว้อย่างนี้ [คือ ด้วยการนิ่ง] ดังนี้แล 

จบหัวข้อของสังฆาทิเสส 

[คำว่า เยสํ ในประโยคว่า เยส 0 ภิกฺขุ อฌฺฌตรํ วา อฌฺฌตร 0 วา ฯเปฯ ตัดบทเป็น โย + เอส 0 บทว่า 
โย เป็นวิเสสนะของ ภิกฺขุ ส่วน เอส 0 มาจาก อิม ศัพท์ + นํ วิภัตติ เป็นวิเสสนะของปาฐเสสะที่เป็น 
นิทธารณะว่า ธมมานํ ดังคัมภีร์ปาดิโมกขปทัตถอนุวัณณนาอธิบายว่า 

ตตฺถ เยสนฺดิ ปทสฺส โย เอสนฺติ ปทจฺเฉโท. โย ภิกฺขุ เอส 0 เตรสนฺนํ สงฆาทิเสสานํ ธมมานนฺดิ 
อตฺโถ. โยติ อนิยมปทสฺส เตน ภีกฺขุนาติ นิยมนิ เวทิตพฺพํ. ๖๘ 

“ในเรื่องนั้น บทว่า เยส 0 ตัดบทเป็น โย + เอส 0 มีความหมายว่า ภิกษุใดต้องอาบตฃ้อใดข้อหนึ่ง 
แห่งบรรดาสังฆาทิเสส ๑๓ ข้อเหล่านี้แล้ว พึงทราบบทนิยมะว่า เดน ภีกฺขุนา ของบทอนิยมะว่า โย” 

คำว่า อกามา เป็นริเสสนะของ ภิกฺขุนา ลง สฺมา วิภัตดิในอรรถตติยาวิภัตติ และลบ อปิ ศัพท์ 
เพื่อย่อคำ ศัพท์ที่ถูกลบไปในลักษณะนี้เรียกว่า ลุตตนิททิฏฐะ คือ ศัพท์ที่ถูกแสดงไว้ด้วยการลบ ดังฎีกา 


{อหํ อ.ข้าพเจ้า) ปุๆฉามิ ย่อมถาม อายสุมนุเต ซึ่งท่านผู้มีอายุ ท. ตตฺถ สงฺฆาทิเส,เสสุ ใน 
อาบตสังฆาทิเสส ท. เหล่านั้น อิติ ว่า {ตุมุเห อ.ท่าน ท.) ปริสุทฺธา เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว อตฺถ ย่อมเป็น 
กจฺจิ แลหรือ ฯ {อหํ อ.ข้าพเจ้า) ปุ'ๆฉามิ ย่อมถาม ทุติยมฺป็ แม้ครั้งที่ ๒ อิติ ว่า {ตุมฺเห อ.ท่าน ท.) 
บ่ริสุทฺธา เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว อตฺถ ย่อมเป็น กจฺจิ แลหรือ ฯ {อหํ อ.ข้าพเจ้า) ปุๆฉามิ ย่อมถาม ตติยมฺป็ 
แม้ครั้งที่ ๓ อิติ ว่า {ตุมฺเห อ.ท่าน ท.) บ่ริสุทฺธา เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว อตฺถ ย่อมเป็น กจฺจิ แลหรือ ฯ 
อายสฺมนฺโต อ.ท่านผู้มีอายุ ท. ปริสุทฺธา เป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว เอตฺถ สงฺฆาทิเสเสสุ ในอาบํ[ติสังฆาทิเสส ท. 
เหล่านี้ โหนฺติ ย่อมเป็น ฯ ตสฺมา เพราะเหตุนั้น {อายสฺมนฺโต อ.ท่านผู้มีอายุ ท.) ตุณฺหี เป็นผู้นึ่ง 
{โหนฺติ ย่อมเป็น) ฯ {อหํ อ.ข้าพเจ้า) ธารยามิ ย่อมทรงไว้ เอต 0 ปริสุทฺธภาวํ ซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ้ 
แล้วนั้น เอวํ อย่างนี้ อิติ ดังนี้แล ฯ 

สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส อ.หัวข้อของสังฆาทิเสส นิฏฺริโต จบแล้ว ฯ 



๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๓. สังฆาทิเสส 


ใหม่อธิบายศัพท์นี้ว่า อนิจ.ฉนุเตนาปี (แม้ผู้ไม่ปรารถนาอยู่) ตามนัยนี้คำว่า กาม ประกอบรูปศัพท์มาจาก 
กมุ ธาตุ (กนฺติมฺหิ ะะ ชอบ) + ณ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า กาเมตีติ กาโม (ผู้ปรารถนา ชื่อว่า 
กามะ) แล้วจึงตั้งรูปวิเคราะห์สมาสต่อไปว่า น กาโม อกาโม (ผู้ไม่ปรารถนา ชื่อว่า อกามะ) 

คำว่า สิยา ใน ยตฺถ สิยา วีสติคโณ ภิกฺขุสงฺโฆ เป็นนิบาตที่ใช้ในความหมายว่า อตฺถิ (มีอยู่) 
ฎีกาใหม่ของกังขาวิตรณี (หน้า ๖๓) จึงอธิบายบทว่า อตฺถิ ว่า เพื่อ แสดงว่าไม่ใช่บท อาขยาตที่ประกอบ 


รูปศัพท์มาจาก อส ธาตุ (ภุวิ ะ; มี, เป็น) + อ ปัจจัย + เอยย วิกัตติ ลบ อ ของ อส ธาตุ และแปลง เอยย 
เป็น อิยา แต่เป็นบทนิบาตในความหมายดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ เพราะสัตตมีวิกัตดิมักแปลว่า “พึง” ลงใน 
ความหมาย ๘ ประการ ดังอทาหรณ์ว่า 

คจฺเฉยยาสิ ตุว 0 คาม 0 (ท่านไปหมู่บ้านได้) 

ภเวยฺย อรหา อยํ (บุคคลนี้พึงเป็นพระอรหันต์) 

กินฺนุโภ ธม.ม’มชฺเฌยฺย 0 , อุทาหุ รินย 0 นุ กึ (ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า 
จะสาธยายธรรมหรือวินัย) 

ปรทารํ น คจฺเฉยฺยํ (ขอข้าพเจ้าพึงอย่าล่วงภรรยาของผู้อื่น) 
อชฺฌาเปย.ยาสิ มาณว 0 (ท่านพึงยังมาณพให้สาธยาย) 

เอว 0 คจฺเฉย.ย คาม 0 โภ (ท่านผู้เจริญ พึงไปหมู่บ้านอย่างนี้) 

นิสีเทยฺย ภา 0 อิธ (ท่านผู้เจริญพึงนั่งในที่นี้) 

ภา 0 ภุฌ.เชย.ย คามสฺมึ (ท่านผู้เจริญโปรดบริโภคในหมู่บ้าน) 
อย่างไรก็ตาม บทว่า สิยา ในพากย์นี้ไม่ได้อรรถอย่างใดในอรรถ ๘ ประการเหล่านั้น ท่าน 
จึงกล่าวว่า มีอรรถเหมือน อตฺถิ ซึ่งก็คือเป็นนิบาตในความหมายว่า มีอยู่ นั้นเอง ดังคำอธิบายในคัมภีร์ 


๑. อนุมติ (อนุญาต) 

๒. ปริกัป (คาดคะเน) 

๓. สัมปุจฉา (ถาม) 

๔. ปัตถนา (ขอพร) 

๕. อัชฌิฏฐะ (ขอร้อง) 

๖. วิธิ (แนะนำ) 

๗. อามันตนะ 

๘. นิมันตนะ (ร้องเรียก) ะะ 


นิรุตติทีปนีว่า 


โส สิยา, เต สิยุ. เอเต เท.ว นิปาตาปี โหนุติ. “เวทนาก.ขนฺโธ สิยา กุสโล, สิยา อกุสโล, สิยา 
อพฺยากโต”ติ อาทีสุ เอกจฺโจติ อต.โถ. “สิยา กุสล 0 ธม.ม 0 ปฏิจฺจ กุสโล ธม.โม อุป.ปชฺเชย.ย เหตุปจฺจยา”ติอาทีสุ 
กินฺนูติ อต.โถ. “ทฺวาทสากุลลา สิยุนุ”ติอาทีลุ ภานุตีดิ อตฺโถ. ๖๘ 

“บุคคลนั้นพึงมี บุคคลเหล่านั้นพึงมี บททั้ง ๒ เหล่านั้นเป็นนิบาตได้บ้าง มีความหมายว่า 

- บางอย่าง (เอกจฺจ) เช่น เวทนาก.ขนฺโธ สิยา กุสโล, สิยา อกุสโล, สิยา อพฺยากโต (เวทนา- 
ขันธ์บางอย่างเป็นกุศล บางอย่างเป็นอกุศล บางอย่างเป็นอัพยากฤต 

- หรือไร (กินฺนุ) เช่น สิยา กุสล 0 ธม.ม 0 ปฏิจฺจ กุสโล ธม.โม อุป.ปชฺเชย.ย เหตุปจฺจยา (กุศล- 
ธรรมพึงเกิดขึ้นอาศัยกุศลธรรมด้วยเหตุปัจจัยหรือไร) 


กัณฑ์] 


ภิกขุปาติโมกข์ 


๖๙ 


- มี (ภวนฺติ) เช่น ท.วาทสากุสลา สิยุ 0 (อกุศลจิตมี ๑๒ ดวง)” 

ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีได้กล่าวถึง สิยุ 0 นิบาตว่า 

ท.วาทสากุสลา สิยุนฺติ เอตฺถ สิยุนฺติ นิปาตปทํ อิธ ทฏฺรพฺพ 0 . อกุสลจิต.ตานิ ท.วาทส ภวนฺตีดิ 

อตฺโถ. ๗๐ 

“คำว่า สิยุ 0 ในบาทคาถาว่า ทฺวาทสากุสลา สิยุ๊ (อกุศลจิตมี ๑๒ ดวง) นี้ พึงทราบว่าเป็นบท 
นิบาตในที่นี้ มีความหมายว่า อกุศลจิตมี ๑๒ ดวง” 

โดยทั่วไป คำว่า สิยุ 0 ตามปกติสำเร็จรูปมาจาก อส ธาตุ (ภุวิ ะะ มี เป็น) + อ ปัจจัย + เอย.ยุ 0 
วิภัตติ ลบอักษร อ ใน อส ธาตุ และแปลง เอย.ยุ 0 เป็น อิยุ 0 เนื่องจาก เอย.ยุ 0 เป็นสัตตมีวิภัตดิที่มักใช้ใน 
ความหมายว่า “พึง” ไม่เหมาะสมในที่นี้ ท่านจึงอธิบายว่า สิยุ 0 เป็นบทนิบาตที่แยกรากศัพท์ไม่ได้] 



กังขาวิตรณี 


นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมาสมฺพุทฺธสฺส. 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง พระองค์นั้น 


ดำนอบน้อมพระรัดนตรัย 

๑. พุทฺธํ ธมฺมฌฺจ สงฺฆฌฺจ วิปฺปสนฺเนน เจตสา 

วนฺทิตฺวา วนฺทนามาน- ปูชาสกฺการภาชนํ. 

ข้าพเจ้ามีใจเลื่อมใสแล้ว ขอนมัสการพระพุทธเจ้า พระธรรม และ 
พระสงฆ์ ผู้เป็นที่รองรับการกราบไหว้ การนับถือ การบูชา และการสักการะ 

[พระพุทธโฆสาจารย์แสดงการนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยคาถานี้เพื่อขจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
ในระหว่างประพันธ์คัมภีร์ หมายความว่า บุคคลย่อมชำระจิตของตนให้ผ่องใสด้วยการนอบน้อมพระรัตนตรัย 
ในขณะที่เกิดมหากุศลจิตนั้น ปัญญาที่มีกระแสจิตอันผ่องใสเป็นที่ตั้งย่อมสามารถชักนำการแต่งคัมภีร์ให้ 
สำเร็จตามต้องการได้ เพราะมีความชัดเจนแก่กล้า นอกจากนั้น กรรมชั่วที่บุคคลได้เคยสั่งสมไว้ในภพก่อน 
ก็ไม่อาจขัดขวางการแต่งคัมภีร์ได้ เพราะขาดปัจจัยที่เกื้อหนุน ทั้งนี้เพราะมหากุศลที่เกิดในขณะนอบน้อม 
พระรัตนตรัยย่อมทำหน้าที่อุปถัมภ์กรรมดีที่เคยทำมาก่อน และขัดขวางกรรมชั่วในอดีต คำอธิบายนี้กล่าว 
ตามฎีกาใหม่ของกังขาวิดรณี (หน้า ๑๒๘) 

ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี (หน้า ๓-๔) อธิบายเรื่องนี้ตามข้อความข้างต้นว่า 
“การนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นกระแสห้วงบุญอันใหญ่หลวงที่ยังกิริยานอบน้อมให้สำเร็จเป็นไป 
ทุกๆ [ชวนจิต] ๗ ขณะตลอดหลายแสนโกฏิครั้ง กระแสบุญนั้นเป็นบุญไพศาลมีอานุภาพมาก มีผลมาก มี 
อานิสงส์มาก เพราะเจริญในนาบุญอันสูงสุดมีพระพุทธเจ้าเป็นด้น และพระอนุรุทธาจารยัใด้อบรมบ่มไว้ด้วย 
คุณ คือ ฉันทะ ศรัทธา และปัญญาที่ใหญ่หลวง บุญอันไพศาลนั้นดำรงอยู่ในความถึงพร้อมด้วยความเพียร 
กำจัดเหตุวิปัติภายนอก เป็นเหตุให้ได้รับสมปัด กระทำความเจริญแก่ ธาตุ[ทั้ง ๔] ที่ดำรงอยู่ในร่างกายเกิด 


๗๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


จากอุตุ จิต และอาหารอันประณีต สนับสนุนชนกกรรม ที่ได้รับโอกาสตั้งแต่ปฏิสนธิกาล อีกทั้งให้โอกาสแก่ 
กุศลอื่นที่ยังไม่ได้โอกาส 

ลำดับนั้น กระแสรูปนามอันเกิดจากบุญทั้ง ๒ ที่ได้รับกำลังสนับสนุนและได้โอกาส[ส่งผล] มี 
กำลังยิ่งนักดำเนินไปต่อเนื่องตั้งแม่นั้าใหญ่ ๒ สายในกระแสจิตของพระอนุรุทธาจารย์ ทำให้อุปสรรคคือ 
โรคเป็นต้นที่เป็นผลไม่ดีไม่มีโอกาสเกิดในกระแสจิตของพระเถระที่เต็มเปียมด้วยผลดี ดังนั้น อกุศลกรรม 
อันจะทำลายผลดีและก่อให้เกิดผลไม่ดีจึงถูกกำจัดไป เพราะกุศลกรรมและอกุศลกรรมย่อมไม่ส่งผลเมื่อไม่มี 
โอกาสให้ผล 

ด้วยเหตุนั้น ธรรมอันเป็นผลดีมีอายุและวรรณะเป็นต้น จึงดำรงอยู่ในฝ่ายเจริญในกระแสจิต 
จวบจนกระทั้งเวลาแต่งคัมภีร์สำเร็จ หรือแม้ที่สุดแห่งอายุกัป ดังพระพุทธวจนะว่า 

อภิวาทนสีลิสฺส นิจจ 0 วุฑฺฒาปจายิโน 

จตฺตาโร ธมมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุข 0 พล 0 . 8 

“ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นอบน้อม 

[ต่อพระรัตนตรัย] และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์” 

คำว่า วิปฺปสนฺเนน เจตสา (มีใจเลื่อมใสแล้ว) ลงตติยาวิภัตติในอรรถอิตถัมภูตลักขณะ โดยคำว่า 
อิตฺถมฺภูตลกขณ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อิตฺถํ กิฌฺจิ ปการ 0 ภูโต ปตฺโตติ อิตฺถม.ภูโต. 

- อิตฺถมภตสฺส ลกฺขณํ อิตฺถมฺภูตลกขณํ ะะ อิตภัมภูตลักขณะ คือ เครื่องสังเกตของบุคคลผู้ถึง 
คุณลักษณะอย่างนี้ 

หมายถึง เครื่องสังเกตที่เป็นคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี ในที่นี้ , ท่านแสดง 
ด้วยตติยาวิภัตติ เวลาแปลให้แปลว่า “มี” เช่นเดียวกับพหุพพีหิสมาส และคำแปลโดยพยัญชนะให้แปลว่า 
“ด้วยทั้ง” ขณะสัมพันธ์เรียกชื่อสัมพันธ์ว่า อิตภัมภูตดักขณะ (บาลีสนามหลวงไทยใช้ชื่อว่า พหุพพิหิสมาส 
แต่ในที่นี้ใช้เป็น พหุพพีหิสมาส เพราะมาจากศัพท์เดิมว่า พหุ + วีหิ) 

คำว่า วนฺทนามานปูชาสก.การภาชน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วนฺทนา จ มาโน จ ปูชา จ สก.กาโร จ วนฺทนามานปูชาสก.การา. 

- วนฺทนามานปูชาสก.การานํ ภาชนํ วนฺทนามานปูชาสก.การภาชนํ ะะ ที่รองรับการกราบไหว้ 
การนับถือ การบูชา และการสักการะ ชื่อว่า วันทนามานปูชาสักการภาชนะ 

ในที่นี้ ภาชน ศัพท์อยู่ท้ายทวันทสมาส คือ วนฺทนามานปูชาสก.การ จึงมีความหมายเนื่องด้วย 
บทหน้าทั้งหมด นั้นคือ เป็นที่รองรับการกราบไหว้ และเป็นที่รองรับการนับถือ ดังนี้เป็นต้น เพราะศัพท์อยู่ 


นิทาน 


๗๓ 


ท้ายทวันทสมาสต้องมีความหมายประกอบกับศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าทีละบท (บาลีสนามหลวงไทยใช้ชื่อว่า 

ทวันทวสมาส ตามไวยากรณ์สันสกฤต แต่'ในที่นี้'ใช้เป็น ทวันทสมาส ตามไวยากรณ์บาลี) 

คำว่า พุทธิ วนฺทิตฺวา (นมัสการพระพุทธเจ้า) เป็นใจความในคาถานี้ 

ส่วนคำว่า ธมมฌฺจ นั้นกล่าวไว้เพื่อระบุว่า พ่านผู้แต่งไม่เพียงนมัสการพระพุทธเจ้าเท่านั้น ยัง 
นมัสการพระธรรมอีกด้วย แม้คำว่า สงฆฌฺจ ก็เช่นกัน คือ ระบุว่าท่านผู้แต่งไม่เพียงนมัสการพระพุทธเจ้า 
และพระธรรมเท่านั้น ยังนมัสการพระสงฆ์อีกด้วย จ ศัพท์ท้าย ธมมฌฺจ ทำหน้าที่ สมุจจยะ คือ รวบรวม 
พระธรรมโดยตรงและรวบรวมพระพุทธเจ้าโดยอ้อม และแม้ จ ศัพท์ท้าย สงฆฌฺจ ก็ทำหน้าที่รวบรวม 
พระสงฆ์โดยตรงและยังรวบรวมพระพุทธเจ้ากับพระธรรมโดยอ้อม เช่นเดียวกัน ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

จ-สทโท สมุจฺจยตฺโถ. เตน ยถาวุตฺตํ พุทธิ อิมฌฺจ ธมม 0 วนฺท่ตฺวาติ พุทธรตเนน สห วนฺทน¬ 
กริยาย ธมฺมรตนํ สมุจฺจิโนติ. ๒ 

“จ ศัพท์มีอรรถรวบรวม พ่านจึงรวบรวมธรรมรัตนะพร้อมทั้งพุทธรัตนะในกิริยานมัสการด้วย จ 
ศัพท์นั้นว่า ขอนมัสการพระพุทธเจ้าตามที่กล่าวไว้แล้วพร้อมด้วยพระธรรมนี้” 

นอกจากนั้น ในคัมภีร์เดียวกันยังได้กล่าวอีกว่า 

น เกวล 0 อิทํ ทวยเมวาติ อาห “สงฆฌฺจา”ติ. 0 ’ 

“ท่านกล่าวว่า สงฆฌฺจ เพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้าไม่เพียงนมัสการพระพุทธเจ้าและพระธรรมทั้ง ๒ 
ประการนี้ อย่างเดียวเท่านั้น” 

ข้อความข้างต้นแสดงอาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) ในการกล่าวคำว่า สงฆฌฺจ ตามคำอธิบาย 
ในกังขาฎีกาใหม่นี้ คำว่า สงฺฆํ มีวิธีปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าและ 
พระธรรมด้วยบทว่า พุทฺธํ และ ธมม 0 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านนมัสการพระพุทธเจ้าและพระธรรมทั้งสองประการนี้เท่านั้นหรือ 
(อีกอย่างหนึ่ง) การนมัสการพระพุทธเจ้าและพระธรรมเท่านั้นจึงขจัดอันตรายได้หรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรนมัสการรัตนะอื่นนอกจากพุทธรัตนะและธรรม- 
รัตนะอีกด้วย มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า สงฺฆํ อธิบายว่า ข้าพเจ้ามิได้นมัสการพระพุทธเจ้า 
และพระธรรมทั้ง ๒ ประการนี้เท่านั้น แต่ยังนมัสการพระสงฆ์อีกด้วย ดังนี้แล 

จะเห็นได้ว่า ข้อความในฎีกาใหม่ข้างต้นแสดงถึงปุจฉาตามหลักฐปนาติกะที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น 


๗(^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


นอกจากนั้น บทที่ประกอบด้วย จ ศัพท์ที่ทำหน้าที่สมุจจยะเหมือน ธมมฌฺจ สงฆฌฺจ ต้องประกอบใช้อรรถ 
ของ เอว ศัพท์ (เท่านั้น) ในปุจฉา ดังที่ฎีกาใหม่ประกอบใช้ เอว ศัพท์ในคำว่า ทวยเมว นั้นเอง 

อนึ่ง เพื่อให้เช้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากขึ้น ผู้แปลขอกล่าวถึงหลักสัมพันธ์ ๒ ประการ ตาม 
หลักสูตรชั้นธรรมาจริยะของประเทศพม่า ดังนี้ 

๑. ปทานุลัมพันธ์ (การสัมพันธ์บท) คือ แสดงประโยชน์ของการกล่าวบทในประโยคว่า ท่าน 
กล่าวบทนั้นๆ เพื่อประโยชน์อะไร หรือเหตุใดจึงกล่าวบทนั้นๆ ภาษาพม่าเรียกว่า “อะแถว๊ด” แปลว่า การ 
นำออก คือ การนำบทออกมาจากประโยคเพื่อแสดงประโยชน์ของการกล่าวบทนั้นๆ หรือเหตุใดจึงกล่าว 
บทนั้นในประโยค 

๒. วากยานุสัมพันธ์ (การสัมพันธ์ประโยค) คือ แสดงความเกี่ยวเนื่องกันของประโยคหลังกับ 
ประโยคหน้า เพื่อให้เข้าใจว่า ท่านกล่าวประโยคหลังนั้น เพื่อประโยชน์อะไร หรือเหตุใดจึงกล่าวประโยค 
หลังนั้นๆ ภาษาพม่าเรียกว่า “อะแต๊ด” แปลว่า การนำเข้า คือ การนำเข้าสู่ประโยคเพื่อแสดงประโยชน์ 
ของการกล่าวประโยคนั้นๆ 

อนึ่ง วากยานุสัมพันธ์ (การสัมพันธ์ประโยค) มีหลายประเภท ในที่นี้จะกล่าวถึงประเภทที่พบใน 
คัมภีร์อรรถกถาและฎีกามากที่สุด ๒ อย่าง คือ 

๑. ฐปนาติกะ หมวด ๓ ที่ ขึ้นต้นด้วยฐปนา คือ ฐปนา ปุจฉา และอาโภคะ นิยมใช้ในการ 

เชื่อมบทในประโยคและระหว่างประโยคหลังกับประโยคหน้า 

๒. อนุสนธิ การเชื่อมความประโยคหน้าและประโยคหลังเข้าด้วยกัน นิยมใช้ในการ 

เชื่อมประโยคเท่านั้น 

วิธีสัมพันธ์ ๒ ประการนี้มีประโยชน์เพื่อให้เข้าใจคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาได้ชัดเจน 
เพราะท่านอธิบายสัมพันธ์เหล่านี้ไว้มากมายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา ถ้าผู้เรียนเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี 
จะสามารถเขียนตำราบาลีที่สอดคล้องกับแนวของคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาได้ 

วิธีสัมพันธ์ตามหลัก ฐปนาติกะ 

ปทานุสัมพันธ์และวากยานุสัมพันธ์ตามฐปนาติกะ มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ การตั้งบทไว้เป็นมูลฐาน เพื่อถามคำถาม หรือเพื่อแสดงข้อสงสัยของ 
ผู้ถามต่อไป เหมือนการจับให้มั่นก่อนจะผูกให้แน่น ส่วนใหญ่มักใช้ประโยคหน้าเป็นฐปนา ในที่บางแห่งก็ 
ใช้บทตั้งจากพระบาลีเป็นฐปนาตามสมควร 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นมักประกอบใช้คำว่า เหตุใด (กสฺมา), อย่างไร 
(กถ 0 ), อะไร (ก), หรือ (นุ) เป็นต้น 


นิทาน 


๗(เ^ 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การคาดคะเนข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ชอบใจข้อความ 
อย่างใดอย่างหนึ่งในประโยคที่กำลังกล่าวถึง นับว่าสิ่งที่ผู้ถามเข้าใจว่าควรจะเป็นอย่างอื่นจากข้อความที่ 
กล่าวไว้โดยตรง มักประกอบใช้คำว่า มิใช่หรือ (นนุ) ในที่บางแห่งก็ประกอบใช้คำว่า หรือไร 

โดยทั่วไปในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามักระบุถึงปุจฉาไว้โดยตรง ในที่บางแห่งก็กล่าวถึงอาโภคะ 
ไว้บ้าง หรือกล่าวทั้งปุจฉาและอาโภคะบ้าง ส่วนใหญ่แล้วอาโภคะเป็นลิ่งที่ผู้เรียนต้องคิดค้นเอาเองว่าควร 
เป็นอย่างไร นอกจากนั้น ปุจฉาและอาโภคะอาจอยู่สดับที่กันได้ตามสมควรแก่เนื้อความในสถานที่นั้นๆ 

อนึ่ง ทุกบทที่กล่าวไว้ในประโยค อาจประกอบได้ตามหลักปทานุสัมพันธ์ตามที่นำมาแสดงไว้ ทั้ง นี้ 
เพื่อระบุถึงประโยชน์ของการกล่าวถึงบทนั้นๆ ในประโยค มิฉะนั้นบทดังกล่าวอาจต้องนิรัตถกโทษ คือ โทษ 
ที่ไร้ประโยชน์ ดังคัมภีร์สัททวุตติกล่าวว่า 

ยตฺถ ยตฺถ ปเทเสฺวว ทิฏฺเร วิสฺสชฺชเน สติ 

ตตฺถ ตตฺถุทฺธริตพฺพา ปุจฉา ดาว วิภาวินา. ๔ 

“เมื่อคำตอบปรากฏอยู่ในบทใดๆ นั้นเทียว ผู้มีปัญญาพึงยกคำถามขึ้น 1 ใน 
บทนั้นๆ” 

ผู้ที่ต้องการจะทำปทานุสัมพันธ์ต้องจับกริยาคุมพากย์ หรือกริยาในระหว่างที่ประกอบในประโยค 
แล้วจึงกล่าวถึงบทที่ต้องการจะนำออกจากประโยคต่อไป ตัวอย่างปทานุสัมพันธ์เพื่อประกอบความเข้าใจว่า 

ปุริโส มคฺคํ คจฺฉติ (บุรุษไปสู่หนทาง) 

ปทานุสัมพันธ์ของ ปุริโส 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คจฺฉติ (ไป) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ใครไป 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สตรีไปหรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านควรระบุว่าใครไป 

มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ปุริโส อธิบายว่า บุรุษไป ดังนี้แล 
ปทานุสัมพันธ์ของ มคฺคํ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คจฺฉติ (ไป) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ไปสู่ที่ไหน 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ไปสู่รัดหรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านควรระบุสถานที่ไป 

มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า มคคํ อธิบายว่า ไปส่หนทาง ไม่ใช่ไปส่วัด ดังนี้แล 


๗๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


อหํ พุทฺธํ วนฺทามิ (ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้า) 

ปทานุสัมพันธ์ของ พุทฺธํ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า วนฺทามิ (ข้าพเจ้าไหว้) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านไหว้อะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านไหว้พระพรหมหรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านไหว้ 
พระ เจ้าหรือไร 

อาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า พุทธิ อธิบายว่า ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้า ดังนี้แล 
ยังมีวิธีปทานุสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่ง โดยมุ่งเอาสัมพันธ์ของศัพท์ในประโยคเป็นหลัก แล้วถามถึง 
สัตตาและกรรมเป็นต้นตามกฎไวยากรณ์ ตัวอย่างปทานุสัมพันธ์เพื่อประกอบความเข้าใจ ว่า 
ปุริโส มคฺคํ คจฺฉติ (บุรุษไปลู่หนทาง) 

ปทานุสัมพันธ์ของ ปุริโส 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวกริยาคุมพากย์ว่า คจฺฉ ติ (ไป) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สัตตาของกริยาคุมพากย์นั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุสัตตาของกริยาคุมพากย์นั้นมิใช่หรือ 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ปุริโส อธิบายว่า สัตตาของกริยาคุมพากย์นั้น คือ 
ปุริโส ดังนี้แล 

ปทานุสัมพันธ์ของ มคฺคํ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวกริยาคุมพากย์ว่า คจฺฉติ (ไป) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ กรรมของกริยาคุมพากย์นั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุกรรมของกริยาคุมพากย์นั้นมิใช่หรือ 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า มคฺคํ อธิบายว่า กรรมของกริยาคุมพากย์นั้น คือ มคฺคํ 

ดังนี้แล 

การสัมพันธ์ประโยคมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงเหตุผลของการกล่าวประโยคต่อมา ผู้ศึกษาต้องทำ 
ความเข้าใจลักษณะของประโยคหน้าและประโยคหลังเสียก่อนว่า 

- ประโยคหลังแสดงฝ่ายอื่นจากประโยคหน้า (ปักขันตระ) 

- ประโยคหลังกล่าวขึ้นเพื่ออธิบายแจกแจงเนื้อความในประโยคหน้าให้ชัดเจน (วิตถาระ) 

- ประโยคหลังกล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง (วากยารัมภะ) 
ดังนี้เป็นต้น จึงจะสามารถเข้าใจวากยานุสัมพันธ์ได้ 


นิทาน 


๗๗ 


ตัวอย่าง ประโยคสังเขปะ-วิด ถา ระ มีดังนี้ 

ก. อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ (เสียง ๔® เลียง มีเสียง อ เป็นเสียงแรก ชื่อว่า อักษร ที่กล่าว 
ไว้ในสูตรก่อน) 

ข. ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺร (ในบรรดาอักษรเหล่านั้น เลียง ๘ เลียงมี โอ อยู่ท้ายชื่อว่า สระ) 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายอักษรในประโยคหน้าโดยแจกแจงว่า ในบรรดา 
เลียง ๔® เลียงเหล่านั้น เลียง ๘ เสียงมี โอ อยู่ท้ายชื่อว่า สระ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ คือ แสดงฝ่ายแรกอันได้แก่ เลียง ๔® เลียง มีเลียง อ เป็น 
เลียงแรก ชื่อว่า อักษร 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เลียง ๔® เลียง มี เลียง อ เป็นเสียงแรก 
ชื่อว่า อักษร ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เสียง ๔® เลียงเหล่านั้นมีชื่อเฉพาะอะไรบ้าง 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุถึงมีชื่อเฉพาะของเลียงเหล่านั้นมิใช่หรือ 
(อีกอย่างหนึ่ง) เลียง ๔® เลียงเหล่านั้นไม่มีชื่อเฉพาะหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เลียง ๘ เลียงมี โอ อยู่ท้ายในเลียง 
๔® เลียงเหล่านั้น ชื่อว่า สระ ดังนี้แล 

ตัวอย่าง ประโยคปักขะ-ปักขันดระ มี ดัง นี้ 
ก. ปุริโส มคฺคํ คจฺฉติ (บุรุษไปสู่หนทาง) 

ข. อิตฺถี ปน ริหารํ คตา (แต่สตรีไปวัดแล้ว) 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ การที่สตรีไปวัดแล้ว 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ คือ แสดงฝ่ายแรกอันได้แก่ การที่บุรุษไปสู่หนทาง 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า บุรุษไปสู่หนทาง ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สตรีไปสู่ที่ไหน 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สตรีไปสู่หนทางเหมือนบุรุษหรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) ท่าน 
ควรระบุสถานที่ซึ่งสตรีไปมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เรากล่าวว่า สตรีไปวัดแล้ว ด้วย 
ประโยค ข. ดังนี้แล 


๗(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ตัวอย่าง ประโยคปักขะ-ปักขันดระ ที่กล่าวไว้ในตำราหลักสูตรธรรมาจริยะของพม่า คือ 
ก. พุทธิ สรณํ คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง) 

ข. ธมม 0 สรณํ คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง) 

ค. สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง) 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ การถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ คือ แสดงฝ่ายแรก 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็น ที่ พึ่ง ด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่งหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม้สวน ด้นไม้ จอมปลวก และป่า ก็เป็นที่พึ่งได้มิใช่หรือ 
ท่านประสงค์เฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ข้าพเจ้ามิได้ถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้น 
เป็นที่พึ่ง แต่ยังถึงพระธรรมเป็นที่พิ่งอีกด้วย ดังนี้แล 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ การถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็น ที่ พึ่งด้วย 

ประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านถึงพระธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่งหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม้สวน ต้นไม้ จอมปลวก และป่า ก็เป็นที่พึ่งได้มิใช่หรือ 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า ข้าพเจ้ามิได้ถึงพระธรรมเท่านั้น 
เป็นที่พึ่ง แต่ยังถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอีกด้วย ดังนี้แล 

วิธีสัมพันธ์ตามหลักอนุสนธิ 

ประโยคว่า พุทธิ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น ข้างต้นอาจสัมพันธ์ตามวิธีอนุสนธิได้ ดังนี้ 
ผู้กล่าวได้กล่าวว่า ตนถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ด้วยประโยค ก. แล้ว (ปุพพานุสนธิ) บัดนี้ จะ 
กล่าวว่า ตนถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งอีกด้วย จึงกล่าวประโยค ข. (ปรานุสนธิ) อธิบายว่า ผู้กล่าวไม่ได้ถึง 
พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่ง แต่ยังถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งอีกด้วย 

ผู้กล่าวได้กล่าวว่า ตนถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นที่พึ่ง ด้วยประโยค ก. และประโยค ข. 


นิทาน 


๗๙ 


แล้ว (ปุพพานุสนธิ) บัดนี้ จะกล่าวว่า ตนถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอีกด้วย จึงกล่าวประโยค ค. (ปรานุสนธิ) 
อธิบายว่า ผู้กล่าวไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่ง แต่ยังถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอีกด้วย 

การอธิบายความในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า วิธีสัมพันธ์ประโยคแบบอนุสนธิ คือ การเชื่อมความ 
ประโยคหน้าและประโยคหลังเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑. ปุพพา นุ สนธิ การเชื่อมความประโยคหน้า เช่น คำ ว่า เอว 0 ฯเปฯ ท สุ เส ตุ วา หรือ 

วตฺวา, ปกาเสตฺวา เป็นต้น โดยมี เอว 0 อยู่หน้า และปุพพกาลกริยาอยู่ท้ายประโยคปุพพานุสนธิ 

๒. ปรานุสนธิ การเชื่อมความประโยคหลัง คือ คำว่า อิทานิ ฯเปฯ อาห โดยมี อิทานิ 

อยู่หน้า และ อาห อยู่ท้ายประโยคปรานุสนธิ หรือมีกรรมและกรณะอยู่ท้ายประโยคเป็นรูปว่า อาห ฯเปฯ 
อาทิ หรือ อาห ฯเปฯ อาทินา ได้บ้าง 

ประโยคอนุสนธิเช่นนี้นิยมใช้มากในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา แต่'ในบางแห่งก็มีเฉพาะปรานุสนธิ 
เพราะท่านผู้แต่งเข้าใจว่าผู้อ่านเข้าใจปุพพานุสนธิได้เองแล้ว จึงไม่กล่าวไว้โดยตรง 

ความเข้าใจเรื่องการเชื่อมความตามลักษณะของประโยคอนุสนธิ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความ 
ในประโยคได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนั้นแล้ว เวลาสอนหนังสือ พระเถระชาวพม่ามักนิยมใช้หลักอนุสนธิในการ 
สอนอีกด้วย เช่น ท่านผู้แต่งได้แสดงข้อความนี้ด้วยประโยคหน้าแล้ว บัดนี้ จะกล่าวข้อความอีกอย่างหนึ่ง 
จึงกล่าวประโยคหลัง ดังนี้เป็นต้น 

คำว่า วิปฺปสนฺเนน เจตสา (มีใจเลื่อมใสแล้ว) กล่าวไว้เพื่อระบุว่า ท่านผู้แต่งไม่เพียงนมัสการ 
พระรัตนตรัยทางกายทวารและวจีทวารเท่านั้น แต่ยังนมัสการทางมโนทวารอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงลัย 
ว่า ท่านนมัสการพระรัตนตรัยทางกายทวารและวจีทวารเท่านั้นหรือ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

วิปฺปสนฺเนน เจตสา วนฺทิตุ , วาติ อรหตาหิอเนกปปการคุณวิเสสานุสฺสรณวเสน วิวิเธน, วิเสเสน 
วา ปสนฺเนน มนสา สทฺธึ กายวาจาหิ กรณภูตาหิ อภิวนฺทิยาติ อตฺโถ, ตีหิ ทวาเรหิ นมสฺสิตฺวาติ วุตฺตํ โหดิ. ๕ 

“คำว่า วิปฺปสนฺเนน เจตสา วนฺทิตฺวา (มีใจเลื่อมใสแล้ว ขอนมัสการ) หมายความว่า ขอนมัส- 
การทางกายและวาจาอันเป็นกรณะ พร้อมทั้งใจที่เลื่อมใสแล้วหลายประการหรือโดยพิเศษ โดยเนื่องด้วย 
การระลึกถึงคุณพิเศษอเนกประการมีความเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้น ความหมายคือ นมัสการแล้วทาง 
ทวาร ๓” 

อีกอย่างหนึ่ง กังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า ๔-๕) กล่าวถึงนัยอื่นจากนัยที่กล่าวไว้ในฎีกาใหม่ว่า 

คำว่า วิปฺปสนฺเนน เจตสา (มีใจเลื่อมใสแล้ว) กล่าวไว้เพื่อระบุว่า ท่านผู้แต่งไม่ใช่นมัสการ 
พระรัตนตรัยด้วยความกลัวหรือมุ่งลาภเป็นต้น แต่นมัสการด้วยใจที่ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญา ทั้งนี้ 
เพื่อขจัดความสงลัยว่า ท่านนมัสการพระรัตนตรัยด้วยความกลัวเป็นด้นหรือ 


๘0 


กงขาวตรณอรรถกถา 


ภยสมฺโมหทุทฺทิฏฺริ- 
ปฌฺฌาปุพฺพงฺคโม เอโส 
ภยปโรปวาทาทิ- 
นตสส กิริเยเหทิ- 


ปณาโม เนส ทสฺสิโต 
ปณาโมติ นิทสฺสิ'โต. 

รหิตสฺส นิทสฺสิตุ 0 
โยเชสุ กิร คนฺถกา■ ๖ 


“การนอบน้อมที่ประกอบด้วยความกลัว ความเขลา และความเห็นผิดนี้ ท่าน 
มิได้แสดงไว้ แต่แสดงว่าการนอบน้อมนี้มีปัญญาเป็นประธาน 

ได้สดับมาว่า ท่านผู้รจนาคัมภีร์ทั้งหลายประกอบไว้ด้วยอากัปกิริยา[ทางกาย 
วาจา และใจ] เพื่อแสดงการนอบน้อมที่ปราศจากความกลัวและการตำหนิของผู้อื่น 


เป็นด้นไว้” 


คำว่า วนฺทนามานปูชาสกการภาชน นั้นกล่าวไว้เพื่อระบุว่า พระรัตนตรัยนั้นเป็นที่รองรับการ 
กราบไหว้ การนับถือ การบูชา และการลักการะ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ พระรัตนตรัยที่อาจารย์นอบน้อมนมัสการนั้นมีคุณวิเศษอะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรนมัสการพระวิษณุหรือพระพรหมเป็นต้นมิใช่หรือ 
เนื่องจากเทพเจ้าเหล่านั้นเป็นที่เคารพบูชาในโลก 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า อธิบายว่า พระพุทธเจ้าเป็นด้นนั้นมีคุณวิเศษคือเป็นที่ 
รองรับการกราบไหว้เป็นต้น จึงสามารถขจัดอุปสรรคอันตรายได้ แต่เทพเจ้าเหล่านั้นไม่มีคุณวิเศษดังกล่าว 
เราจึงไม่นมัสการเทพเจ้า แต่นมัสการพระรัตนตรัย 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กึ วิสิฏฺริ พุทฺธํ, ธมม 0 , สงฺฆฌฺจาติ อาห “วนฺทนามานปูชาสกเการภาชนนุ”ติ. อิทฌฺจ วิเสสนํ ปจฺเจก 0 
โยเชตพฺพํ “วนฺทนามานปูชาสกการภาชนํ พุทฺธํ ฯเปฯ วนฺทนามานปูชาสกการภาชนํ สงฺฆญจา”ติ. ฯเปฯ 
อิมินา รตนตฺตยสฺส อรหตาทีหิ คุเณหิ อสมภาว 0 ทสฺเสติ. ตนฺทสฺสนมฺปิ ตกกตสฺส นิปจฺจการสฺส สสนฺตาน- 
ปานาทิวเสน ยกาธิปฺเปตาย อตฺถสำณฺณนาย นิปฺผาทนสมตฺถภาวทีปนตฺถนฺติ เวทิตพฺพํ ๗ 

“ท่านกล่าวว่า วนฺทนามานปูชาสกการภาชนํ เพื่อขจัดความสงลัยว่า ท่านนมัสการพระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์ที่มีคุณวิเศษอะไรเล่า 

อนึ่ง พึงประกอบบทวิเสสนะนี้ทิละบทว่า ขอนมัสการพระพุทธเจ้า ผู้เป็นที่รองรับการกราบไหว้ 
การนับถือ การบูชา และการลักการะ ฯลฯ ขอนมัสการพระสงฆ์ ผู้เป็นที่รองรับการกราบไหว้ การนับถือ 
การบูชา และการสักการะ ฯลฯ 

ท่านแสดงว่า พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งอื่นเสมอเหมือนด้วยคุณมีความเป็นผู้ไกลจากกิเลส 


นิทาน 


(^) (จิ) 


เป็นต้นด้วยบทนี้ พึงทราบว่าแม้การแสดงดังกล่าวก็มีประโยชน์เพื่อแสดงว่า การนอบน้อมที่บุคคลกระทำ 
ต่อพระรัตนตรัยนั้นสามารถยังการอธิบายความความตามที่ประสงค์ให้สำเร็จได้ ด้วยการชำระกระแสจิต 
ของตนเป็นต้นได้” 


ที่จริงแล้วการกล่าวเพียงบทว่า พุทธิ ธมม 0 สงฺฆํ เป็นเพียงบททั่วไปที่กล่าวถึงในความหมายว่า 
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าเป็นต้น ดังนั้น ท่านจึง 
ประกอบบทวิเสสนะเพื่อแสดงคุณลักษณะ 

ดังข้อความในคัมภีร์มณิสารมัญชูสาว่า 

คุเณ อปากเฏเยว อุตฺตานํ นามมตฺตก 0 

คุณปฺปกาสนตฺถาย อุทฺธเร ต 0 วิเสสนํ. ๘ 

“เมื่อคุณลักษณะไม่ปรากฏชัด บทที่เป็นเพียงชื่อย่อมปรากฏ ดังนั้น จึงยก 
บทวิเสสนะนั้นขึ้นแสดงเพื่อประกาศคุณลักษณะ” 


คำว่า พุทธ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สพฺพธมฺเม พุชฺฌตีติ พุๆๆโธ, ภควา ะะ บุคคลใดย่อมรู้ธรรมทั้งปวง เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า 
พุทธะ หมายถึง พระผู้มีพระภาค 


รูปวิเคราะห์ข้างต้นจำแนกส่วนย่อยออกเป็น ๖ ประการ เรียกว่า วจนาทิณัากะ (หมวด ๖ มี 
วจนะเป็นต้น) คือ 


๑. วจนะ 
๒. วจนัตถะ 
๓. วจนเหตุ 
๔. วจนเหตุโชตกะ 


บทสำเร็จ คือ คำว่า พุทุโธ 

ตัวรูปวิเคราะห์ คือ คำว่า สพฺพธมฺเม พุชฺฌติ 

เหตุของบทสำเร็จ คือ กิริยา “รู้” 

คำแสดงเหตุของบทสำเร็จ คือ อิติ ศัพท์ 


๕. วจนียะ เนื้อความของบทสำเร็จ คือ พระพุทธเจ้า 

๖. วจนียัดถะ เนื้อความของวจนียะ คือ คำไวพจน์ว่า ภควา (พระผู้มีพระภาค) 

ดังข้อความในคัมภีร์นิรุตติเภทสังคหะว่า 


วจนิ วจนตฺถฌฺจ 
วจนฺย 0 วจเนยยตฺถํ 
พุชฺฌตีดิ พุทธาทีสุ 
พชฌตีดิ วจนตถ 0 


ต 0 เหตุ 0 ตสฺส โชตก 0 
ฉธา วากฺเยนุยุฌฺชเร. 
พุทฺโธติ ปท 0 วจนํ 
กิริยา วจนเหต. 


๗อ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


อิติสทฺโท ตชฺโชตโก พุทธ 1 ทพุพ 0 วจนีย 0 

ปริยาโย วจเนยยตฺถํ เอว 0 สพฺเพสุ คมยเต.'* 

“ผู้มีปัญญาพึงประกอบวจนะ วจนัตถะ เหตุของวจนะนั้น คำแสดงเหตุของ 
วจนะนั้น วจนียะ และวจนียัตถะ ๖ ประการในพากย์ 

ในรูปวิเคราะห์ว่า พุชฺฌตีติ พุทฺโธ เป็นต้น บทว่า พุทฺโธ ชื่อว่า วจนะ บทว่า 
พุชฺฌติ ชื่อว่า วจนัตถะ กิริยาเป็นเหตุของวจนะนั้น อิติ ศัพท์คำแสดงเหตุของวจนะ 
นั้น ทัพพะคือพระพุทธเจ้า ชื่อว่า วจนียะ คำไวพจน์ ชื่อว่า วจนียัตถะ ผู้มีปัญญา 
พึงประกอบไว้ในพากย์ทั้งปวงอย่างนี้” 

นอกจากนั้นแล้ว คำว่า พุทฺธ ประกอบรูปศัพท์มาจาก พุธ ธาตุ + ต ปัจจัย ตามหลักสูตร 
ธรรมาจริยะมีวิธีจำแนกองค์ธรรมของธาตุและปัจจัยเป็นต้นในบทสมาส ตัทธิต และกิตก์ เรียกว่า ธาตฺวาที- 
สรูปวิภาค (การจำแนกองค์ธรรมของธาตุเป็นต้น) ดังนี้ 

๑. องค์ธรรมของ พุธ ธาตุ จำแนกเป็น 

- องค์ธรรมโดยตรง คือ พระลัพพัญฌุตญาณที่ตรัสรู้ธรรมทั้งปวง 

- องค์ธรรมโดยอ้อมอย่างที่ ๑ คือ พระญาณที่เกิดก่อน ได้แก่ 

๑. ปารมีญาณ ๒. วิปัสสนาญาณ 

๓. มรรคญาณ ๔. ผลญาณ 

มีได้โดย ผลูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงผล แต่ยังหมายรวมถึงเหตุอีกด้วย 

- องค์ธรรมโดยอ้อมอย่างที่ ๒ คือ พระญาณที่เกิดภายหลัง ได้แก่ 

๑. อาสยานุสยญาณ (ญาณรู้เห็นอาสยะคือความคุ้นเคยของจิตและอนุสัย) 

๒. อินทริยปโรปริยัตตญาณ (ญาณรู้เห็นความยิ่งและหย่อนของอินทรีย์) 

๓. เทศนาญาณ เป็นต้น 

มีได้โดย การณูบ่จาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงเหตุ แต่ยังหมายรวมถึงผลอีกด้วย 
๒. องค์ธรรมของ ต ปัจจัย คือ ทัพพะอันได้แก่รูปนามขันธ์ ๕ ของพระพุทธเจ้าที่จัดเป็นสัตว- 
บัฌญ้ต (บัญญ้ตอาศัยความเป็นสัตว์บุคคล) หรือสันดานบัฌญ้ติ (บัญญ้ตอาศัยความสืบต่อ) ซึ่งอบรมด้วย 
อนุดรสัมมาสัมโพธิญาณ อันบุคคลกำหนดด้วยองค์ธรรมโดยตรงและโดยอ้อมทั้งสองอย่างนั้น 

แม้ในที่นี้จะจำแนกอรรถของธาตุและปัจจัยทีละอย่าง แต่บทสำเร็จว่า พุทฺโธ เป็นกัตตุสาธนะที่ 
กล่าวถึงผู้กระทำเป็นประธาน ดังนั้น ทัพพะคือพระพุทธเจ้าจึงจัดได้ว่าเป็นทั้งอรรถของธาตุและปัจจัยทั้ง ๒ 
อย่าง เพราะธาตุกับปัจจัยต้องประกอบร่วมกันเสมอจะประกอบโดดๆ แยกกันไม่ได้ 


นิทาน 


(^๓ 


ความจริงแล้ว ไวยากรณ์เป็นศาสตร์ที่จำแนกส่วนประกอบของศัพท์ออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้เพื่อให้ 
นักศึกษาเข้าใจชัดเจน เหมือนการแยกชิ้นส่วนของรถยนต์ออกจากกัน คือจำแนกว่า กิริยาเป็นอรรถของธาตุ 
ส่วนกัตตุสาธนะเป็นต้นเป็นอรรถของปัจจัย เมื่อนักศึกษาเข้าใจเช่นนี้ ก็จะสามารถเข้าใจวิธีสร้างคำศัพท์ที่ 
สำเร็จรูปจากธาตุและปัจจัยได้ แต่ความเข้าใจเช่นนี้มีผลใข้ในขณะศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์เท่านั้น ไม่จำเป็น 
ต้องนำมาประกอบใช้ในพากย์ เพราะต้องประกอบธาตุและปัจจัยร่วมกัน เหมือนเมื่อรถยนต์แล่นไปอยู่ 
ชิ้นส่วนต่างๆ ต้องทำงานร่วมกัน การแยกชิ้นส่วนของรถยนต์ในขณะขับอยู่ย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังคำอธิบาย 
ในคัมภีร์กัจจายนสาระว่า 


ปจฺจยตฺโถปิ ภาโวย 0 วินา เตนาปสิทธิโต 

ธาตุรตฺโถปิ เสเสว 0 จยตฺโถ เตน สพฺพโก .' 90 

“ภาวสาธนะนี้เป็นความหมายของปัจจัยด้วย เพราะความไม่ปรากฏโดยเว้น 
ปัจจัยนั้น และภาวสาธนะนี้ก็เป็นความหมายของธาตุด้วย เพราะความไม่ปรากฏโดย 
เว้นธาตุนั้น [กัตตุสาธนะเป็นต้น]ที่เหลือนอกนี้ก็เหมือนอย่างนี้ ฉะนั้น ความหมาย 
ที่เป็นสาธนะทั้งหมดจึงเป็นความหมายรวม[ของธาตุและปัจจัย]” 

สงฺเกตกาลเมวาย 0 วิภาโค สมฺปวตฺตเต 

อตฺโถย 0 ปกติเยโส ปจฺจยตฺโถ อิตีทั้โส .' 90 

“การจำแนกเช่นนี้ว่า ความหมาย[คือกิริยา]นี้เป็นอรรถของธาตุ ความหมาย 
[คือกัตตาเป็นด้น]นี้เป็นอรรถของปัจจัย ย่อมเป็นไปในกาลเป็นที่หมายรู้[กฎไวยา- 
กรณ์]เท่านั้น” 


ดำนอบน้อมบุรพาจารย์ 

๒. เถรวํสปฺปทีปานํ ถิรานํ วินยกฺกเม 

ปุพฺพาจริยสีหานํ นโม กตฺวา กตฌฺชลี. 

ข้าพเจ้าประคองอัญชลีน้อมไหว้ท่านบุรพาจารย์ผู้ประเสริฐ ผู้เป็นดุจ 
ประทีปแห่งเถรวงศ์ ผู้มั่นคงในลำดับพระวินัย 

[คาถานี้แสดงการนอบน้อมบุรพาจารย์ คือ พระมหาเถระชาวสิงหลผู้ประพันธ์คัมภีร์อรรถกถา 
ฉบับเก่า ผู้เป็นดุจประทีปแห่งวงศ์ของพระเถระมีพระมหากัสสปะเป็นต้น ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 




กังขาวิตรณีอรรถกถา 


เอว 0 รตนตฺตยสฺส ปณาม 0 ทสฺเสตฺวา อิทานิ อตฺตโน นิสฺสยภูตาน์ อฏฺจึกถาจริยานฌฺจ ปณาม 0 
ทสฺเสนฺโต “เถร'วํสปฺปทีปานนุ”ติอาทิมาห . 8,9 

“ท่านแสดงการนอบน้อมพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้ว บัดนี้ จะแสดงการนอบน้อมพระอรรถกถา- 
จารย์ผู้เป็นที่อาศัยของตน จึงกล่าวว่า เถรว 0 สปฺปทีปานํ” 

คำว่า เถรวํสปฺปทีปาน์ (ผู้เป็นดุจประทีปแห่งเถรวงศ์) นั้นกล่าวขึ้นเพื่อแสดงคุณลักษณะของ 
บุรพาจารย์ผู้ประเสริฐว่าเป็นดุจประทีปแห่งเถรวงศ์ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุรพาจารย์ผู้ประเสริฐที่ห่านกระทำการนอบน้อมเหล่านั้นเป็นเช่นไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บุรพาจารย์เหล่านั้นเป็นวงศ์ของนิกาย ๑๗ อย่างมีมหา- 
สงฆิกะเป็นต้นหรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) ห่านควรแสดงถึงคุณลักษณะของบุรพาจารย์เหล่านั้นมิใช่หรือ 

ห่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า เถรว 0 สปฺปทีปานํ อธิบายว่า บุรพาจารย์เหล่านั้นเป็นดุจ 
ประทีปแห่งเถรวงศ์ ไม่ใช่วงศ์ของนิกาย ๑๗ อย่างมีมหาสังฆิกะเป็นต้น 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กีทิสา เต ปุพฺพาจริยสีหา, เยส 0 ตยา นโม กรียตีติ อาห “เถร'ว 0 สบ!ปทีปานนุ”ติอาทิ. 6 "” 

“ท่านกล่าวว่า เถรว 0 สปฺปทีปานํ เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่าบุรพาจารย์ผู้ประเสริฐที่ห่านกระทำ 
การนอบน้อมเหล่านั้นเป็นเช่นไร” 

คำอธิบายของฎีกาใหม่ข้างต้นระบุถึงปุจฉาตามหลักฐปนาติกะ ดังนี้ 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ห่านกล่าวว่า ปุพฺพาจริยสีหานํ นโม กตฺวา กตฌฺชลี 
(ข้าพเจ้าประคองอัญชลีน้อมไหว้บุรพาจารย์ผู้ประเสริฐ) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุรพาจารย์ผู้ประเสริฐที่ห่านกระทำการนอบน้อมเหล่านั้นเป็นเช่นไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บุรพาจารย์เหล่านั้นเป็นวงศ์ของนิกาย ๑๗ อย่างมีมหา- 
สงฆิกะเป็นต้นหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า เถรว 0 สปฺปทีปานํ (ผู้เป็นดุจประทีปแห่ง 
เถรวงศ์) อธิบายว่า บุรพาจารย์เหล่านั้นเป็นดุจประทีปแห่งเถรวงศ์ ไม่ใช่วงศ์ของนิกาย ๑๗ อย่างมีมหา- 
สงฆิกะเป็นต้น ดังนี้แล 

คำว่า เถรว 0 สปฺปทีปานํ แปลว่า “ผู้เป็นดุจประทีปแห่งเถรวงศ์” ตามข้อความในกังขาวิตรณีคัณฐิ 
(หน้า ๑๐) ซึ่งกล่าวว่าเป็นคำแปลที่มาจากบุรพาจารย์ แต่ฎีกาใหม่แปลว่า “ผู้ยังเถรวงศ์ให้สว่างไสว” ตาม 
นัยนี้มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ถิรนฺติ ทฬฺหีภวนฺตีดิ ถิรา (ถิร ธาตุ + อ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) หมายถึง ศีลคุณเป็นต้น 


นิทาน 


๘๕ 


- ถิรา เอเตส 0 อตฺถีติ เถรา (ถิร ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) หมายถึง พระมหากัสสปะ 

เป็นต้น 

- เถรานํ วํโส เถรวํโส (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) หมายถึง เถรวงศ์ 

- เถรว 0 ส 0 ปทีเปนฺตีติ เถรว 0 สปฺปทีปา (เถรว 0 ส บทหน้า + ป บทหน้า + ทีป ธาตุ = สว่างไสว + 
เณ การิตปัจจัย + อ ปัจจัยในเหตุกัตตุสาธนะ) หมายถึง บุรพาจารย์ผู้ประเสริฐชาวสิงหล 

คำว่า วินยกกเม (ในลำดับพระวินัย) เป็น นิทัสสนนัย คือ นัยที่แสดงไว้พอเป็นตัวอย่าง แต่ยัง 
หมายถึงสิ่งอื่นๆ ได้ ซึ่ง'ไนที่นี้'คือ พระสูตรและพระอภิธรรม ท่านกล่าวถึงพระวินัยไว้ในเรื่องนี้ตามฐานะที่ 
อธิบายพระวินัย ดังนั้น บุรพาจารย์เหล่านั้นจึงเป็นผู้มั่นคงในพระสูตรและพระอภิธรรมอีกด้วย ดังฎีกา 
ใหม่อธิบายว่า 

วินยถฺกเมติ อารมภานุรูปวจนเมต 0 , เต ปน สุตฺตาภิธมฺเมสุปิ ถิรา เอว. 8, " 

“คำว่า วินยกกเม นี้เป็นคำกล่าวตามการเริ่มเรื่อง แต่ท่านบุรพาจารย์เหล่านั้นยังเป็นผู้มั่นคงใน 
พระสูตรและพระอภิธรรมอีกด้วย” 

คำว่า นโม เป็นบทนิบาตที่ลงทุติยาวิภัตติ ในที่นี้จัดเป็นกรรมของ กตฺวา ที่จริงแล้ว บทว่า นโม 
เป็นนิบาตที่ลงปฐมาวิภัตดิและทุติยาวิภัตติทั้ง ๒ อย่างตามฐานะที่เหมาะสม ถ้าสัมพันธ์กับกริยาคุมพากย์ที่ 
เป็นอกรรมกธาตุให้ลงปฐมาวิภัตติ ถ้าสัมพันธ์กับกริยาคุมพากย์ที่เป็นสกรรมกธาตุก็ลงทุติยาวิภัตติ สมดัง 
ปทรูปสิทธิปกรณ์กล่าวว่า 

ทิวา ภิยฺโย นโม อิจฺเจเต ปจึมาย ทุติยาย จ. 8 ' ๔ 

“นิบาตเหล่านี้คือ ทิวา (กลางวัน), ภิยฺโย (ยิ่ง), นโม (ความนอบน้อม) ย่อมประกอบด้วยอรรถ 
ของปฐมาวิภัตดิและทุติยาวิภัตติ” 

ตัวอย่างปฐมาวิภัตติ ะะ นมตก รตนตฺตยสฺส (ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย) 

ตัวอย่างทุติยาวิภัตติ ะะ นโม กโรหิ นาคสฺส (ขอท่านจงนอบน้อมแด่พระอรหันต์) 

คำว่า ปุพฺพาจริยสีห (บุรพาจารย์ผู้ประเสริฐ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปุพุพา จ เต อาจริยา จาติ ปุพฺพาจริยา (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยลมาส) หมายถึง บุรพาจารย์ 

- ปุพฺพาจริยา จ เต สีหา จาติ ปุพฺพาจริยสีหา (วิเสสนุตตรบทกรรมธารยลมาส) หมายถึง 
บุรพาจารย์ผู้ประเสริฐ 

สีห ศัพท์มีความหมายว่า ประเสริฐ มิได้เป็นไปในความหมายว่า ราชสีห์ เหมือนในที่อื่น เพราะ 
ศัพท์เหล่านี้ คือ สีห, วสภ, ปุงฺคว, นาค, กุฌฺชร และ สทฺทูล เป็นต้น เมื่ออยู่เป็นบทหลังในสมาส มัก 
แสดงความหมายว่า ประเสริฐ มิได้แสดงความหมายเดิมว่า ราชสีห์, โค, ช้าง หรือเสือดาว เช่น มุนิสีโห, 




กังขาวตรณอรรถกถา 


มุนิวสโภ, มุนิปุงฺคโว (มุนีผู้ประเสริฐ), สกฺยสีโห (เจ้าศากยะผู้ประเสริฐ), พุทธนาโค (พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ), 
กวิกุฌฺชโร (จอมกวี), ปุริสสทฺทูโล (บุรุษผู้ประเสริฐ), ปุริสาราโห (บุรุษผู้ประเสริฐ) 

ดังคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกากล่าวว่า 

สีหกุฌฺชรสทฺทูลา- ที ตุ สมาสคา ปุเม.* ๕ 

“ศัพท์มี สีห, กุฌฺชร และ สทฺทูล เป็นต้น ซึ่งอยู่ในสมาส [แสดงความหมายว่า 
ประเสริฐ] ย่อมเป็นไปในปุงลิงค์” 

ข้อความข้างด้นกล่าวตามคำอธิบายในคัมภีร์อมรโกษว่า 

อุตฺตรสฺมึ ปเท พฺยคฺฆ- ปุงฺคโว’สภกุฌฺชรา 

สีหสทฺทูลนาคาที ปุเม เสฏฺรตฺถโคจรา.* ๖ 

“พฺยคฺฆ, ปุงฺคา, อุสภ, กุฌฺชร, สีห, สทฺทูล และ นาค เป็นด้น ที่มีความหมายว่า 
ประเสริฐ เป็นที่ตั้ง ย่อมเป็นไปในปุงลิงค์” 

ข้อความในสันสกฤตต้นฉบับ มีดังนี้ 

สฺยุรุตฺตรปเท วยาฆฺร- ปุงฺควรฺษภกุฌฺชราะ 

สีหศารฺทูลนาคาทฺยาะ ปุสิ เศฺรษฺรารฺถโคจราะ. 

อาทิ ศัพท์ในบาทที่ ๓ คัมภีร์ฎีกาของอมรโกษชื่อจินตามณิกล่าวว่าหมายถึง 


สันสกฤต 

บาลี 

คำแปล 

‘ะ* 

'ะ* 


หสฺต 

หตถ 

ช้าง 

วราห 

วราห 

ช้าง 

วฤษฺภ 

อุสภ 

วัว 

'ะ* 

‘ะ^ 

‘ะ^ ๕ 

สวีตฺร 

สวีตฺร 

พระอาทีตย้ 

โสม 

โสม 

พระจันทร์ 

ธฤรฺษฺย 

โธรยฺห 

วัว 

เธาเรย 

โธเรยฺย 

วัว 

ปทฺม 

ปทฺม 

ดอกปทุม 

0-^ &' 

จนฺทฺร 

จนฺท 

พระจันทร 

ปุณฺฑริก 

ปุณฺฑริก 

บัวขาว 


นิทาน 


(^'๗ 


สันสกฤต บาลี คำแปล 

กลฺป กปฺป กัป 

นอกจากนั้น ในฎีกาใหม่ (หน้า ๑๓๐) ถือว่า สีห ศัพท์เป็นบทอุปมาที่มีความหมายว่าดั่งราชสีห์ 
คำว่า ปุพฺพาจริยลีห จึงมีความหมายว่า บุรพาจารย์ผู้องอาจดั่งราชสีห์ เพราะกำจัดกิเลสอันเป็นปฏิปักษ์ 
และเพราะถูกฝ่ายปรวาทีที่เปรียบเสมือนเนื้อทรายข่มขี่ไม่ได้ ตามมตินี้ สีห ศัพท์มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปริสฺสเย สหนฺตีติ ลีหา (สห ธาตุ ะะ ทน + อ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) หมายถึง ราชสีห์ 

- ลีหา วิยาติ ลีหา (สีห ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอุปมาตัทธิต) หมายถึง บุรพาจารย์ 

จากนั้นจึงตั้งรูปวิเคราะห์เป็นอุปมานุตตรบทกรรมธารยลมาสเหมือนอย่างเดิมว่า ปุพฺพาจริยา จ 
เต สีหา จาติ ปุพฺพาจริยสีหา. 

ในสัททนีดิปกรณ์ (ปทมาลา) ได้กล่าวถึงมติทั้ง ๒ เหล่านี้ว่า 

เตน สกฺยปุงฺคโวติอาทีสุ นิลภสง[ขาโต ปุงฺคโว วิยาติ ปุงฺคโว, สกฺยานํ, สกฺเยสุ วา ปุงฺคโว 
สกฺยปุงฺคโวติอาทินา สมาสปทตฺโถ คเหตพฺโพ. อก วา อุตุตรปทตฺเต ริตานํ สีหพฺยคฺฆนาคาทิสทฺทานํ 
เสฏฺรวาจกตฺตา สกฺยปุงฺคโวติอาทินิ สกฺยเสฏฺโรติอาทินา อตฺโถ คเหตพฺโพ. 8๗ 

“ดังนั้น จึงควรถือเอาเนื้อความของบทสมาสในคำว่า สกฺยปุงฺคโว เป็นต้นโดยนัยว่า ‘คำว่า ปุงควะ 
คือ ผู้คล้ายกับวัวที่เรียกว่าโค คำว่า สักยปุงควะ คือ ผู้คล้ายกับวัวแห่งเจ้าศากยะหรือในเจ้าศากยะ' เป็นต้น 
อีกอย่างหนึ่ง พึงถือเอาเนื้อความของคำว่า สกฺยปุงฺคโว เป็นด้นโดยนัยว่า เจ้าศากยะผู้ประเสริฐ เพราะศัพท์ 
ว่า สีห, พฺยคฺฆ และ นาค เป็นต้นที่ดำรงอยู่ในความเป็นบทหลังแสดงถึงความประเสริฐ” 

คำว่า กตฌฺชลี มีศัพท์เดิมมาจาก กตฌฺชลิ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กโต อฌฺชลิ เอเตนาติ กตฌฺชลิ ะะ ผู้มีกระพุ่มมือที่อันตนกระทำแล้ว ชื่อว่า กตัญชลิ 

จากนั้นจึงทำทีฆะ อิ เป็น อี เพื่อให้คำสละสลวยเรียกว่า วาจาสิลิฏฐะ แต่ , ในบางที่'วาจาสิลิฏฐะ 
ก็ใช้เป็นฉันทานุรักขณะ คือ การรักษาคณะฉันท์ ดังฎีกาใหม่ของกังขาวิตรณีอธิบายว่า 

ฉนฺทานุรกฺขณตก 0 เหตุถ ทีโฆ.' 9๘ 

“โดยแท้จริงแล้ว การทีฆะย่อมมีในบทนื้ เพื่อรักษาฉันท์”] 

ชื่อคัมภีร์ที่จะอธิบาย 


๓. 


ปาโมฦขํ อนวชุ'ชานํ 
มขํ โมกขปปเวสาย 


ธมุมานํ ย 0 มเหสินา 
ปาติโมกข 0 ปกาสิต 0 . 




กงขาวตรณอรรถกถา 


พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาติโมกข์ใด อันเป็นประธานของธรรมที่ไม่มี 
โทษทั้งหลาย เป็นทางเพื่อบรรลุโมกษะ 

[ใจความของคาถานี้ คือ คำว่า ย 0 ปาติ'โมกฺขํ ปกาสิต 0 (ทรงแสดงปาติโมกข์ใด) และท่านผู้แต่ง 
ได้แสดงข้อความอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

- คัมภีร์ที่ท่านกำลังจะอธิบายแสดงไว้ด้วยคำว่า ปาติโมกข 0 (ปาติโมกข์) 

- คุณลักษณะอันเป็นความสำคัญของปาติโมกข์แสดงไว้ด้วยคำว่า ปาโมกข 0 (เป็นประธาน) และ 
มุข 0 (เป็นทาง) 

- บุคคลผู้แสดงปาติโมกข์แสดงไว้ด้วยคำว่า มเหสินา (พระพุทธเจ้า) 

- อานิสงส์ของการแสดงปาติโมกข์แสดงไว้ด้วยคำว่า โมกขบ!ปเวสาย (เพื่อบรรลุโมกษะ) 

ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

เอว 0 อฏฺรกถาจริยานมฺปิ ปณาม 0 ทสฺเสตฺวา อิทานิ สำณฺเณตพฺพธมมวิเสสสฺส อภิธานานิสํส 0 , 
เทสกสมปตฺดิโย จ ทสฺเสนฺโต “ปาโมกเขน”ติอาทิมาห■‘' ๙ 

“ท่านแสดงการนอบน้อมแม้แก่พระอรรถกถาจารย์อย่างนี้แล้ว อัดนี้ จะแสดงชื่อและอานิสงส์ 
ของธรรมพิเศษที่ท่านพึงอธิบาย พร้อมทั้งความถึงพร้อมของผู้แสดง จึงกล่าวว่า ปาโมกข 0 เป็นต้น” 

ปาติโมกข์ คือ ศีลอันเป็นสิกขาบทที่เป็นการสำรวมอาปติ ๗ กอง และยังหมายถึงคัมภีร์อุภโต¬ 
ริภังค์ที่กล่าวถึงสิกขาบทเหล่านั้น ดังนั้น คัมภีร์กังขาวิดรณีที่อธิบายปาติโมกข์จึงได้ชื่อว่า มาติกาอรรถกถา 
คือ อรรถกถาที่อธิบายมาติกา 

ข้อความว่า “ประธานของธรรมที่ไม่มีโทษทั้งหลาย” หมายความว่า ศีลเป็นบ่อเกิดของสมาธิ 
และปัญญา เหมือนปฐพีอันเป็นที่ตั้งของพฤกษชาติและเหล่าสัตว์ทั้งหลาย 

โดยทั่วไปธรรมที่ไม่มีโทษ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา แต่ในที่นี้หมายถึงสมาธิและปัญญา เพราะ 
ถือเอาศีลด้วยปาติโมกข์ไว้แล้ว การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า บ่าริเสสนัย คือ วิธีที่ 
เหลือจากข้อความที่กล่าวมาแล้วหรือจะกล่าวต่อไป เช่นคำว่า มโนปุพุพงฺคมา ธมฺมา (สภาพธรรมทั้งหลาย 
มีใจเป็นใหญ่) แม้คำว่า ธมมา (สภาพธรรม) จะเป็นคำกลางๆ หมายถึงส่วนรวมคือนามขันธ์ ๔ แต่'ในที่นี้ 
หมายเอานามขันธ์ ๓ นอกจากวิญญาณขันธ์ที่กล่าวมาไว้ในคำว่า มโน 

คำว่า มเหสิ หมายถึง พระพุทธเจ้า มีความหมายตามศัพท์ ๓ ประการ คือ 

- ผู้แสวงหาหมู่ธรรมอันใหญ่หลวง ะะ มหนฺเต ลีลาทิเก ปฌฺจ ธมมกฺขนฺเธ เอลี คเวลีติ มเหสิ. 

(มหนฺต บทหน้า -I- เอส ธาตุ ะะ แสวงหา -I- อิ ปัจจัย แปลง มหนฺต ศัพท์เป็น มหา) 


นิทาน 


(^'๙ 


- ผู้อันผู้ประเสริฐแสวงหาแล้ว ะะ มหนฺเตหิ เอสิโตติ มเหสิ. 

(ตติยาตัปปุริสสมาส เมื่อควรกล่าวว่า มเหสิต ลบ ต อักษรเพื่อย่อคำ) 

- พระอริยะผู้ยิ่งใหญ่ ะะ มหนฺโต อิสิ มเหสิ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

ในบางที่มีรูปเป็น อี การันต์ว่า มเหสี ตามนัยนี้ให้ทำทีฆะ อิ เป็น อี ดังเช่น คำว่า เสฏฺริ, เสฏฺรี 

เป็นต้น 

ฎีกาใหม่อธิบาย มุข 0 ไว้ ๒ ประการ คือ 

- ประตูที่เหมือนปาก = มุขมิวาติ มุข 0 (มุข ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอุปมาตัทธิต) 

- ประตู, ทาง (เป็นศัพท์ปกติ ไม่ใช่อุปมาดัทธิต) 

ดังข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

มุขมิวาติ มุข 0 , ทวาร 0 . ยถา หิ สตฺตานํ ขชฺชโภชฺชเลยยเปยฺยวเสน จตุพฺพิโธปิ อาหาโร มุเขน 
ปวิสิตฺวา องฺคปจฺจงฺคานิ ผรติ, เอว 0 โยคิโนปิ จาตุภูมกกุสล 0 ลีลมุเขน ปวิสิตวา อตฺถสิทฺธึ สมปาเทติ. เตน 
วุตฺตํ “มุขมิวาติ มุขนุ”ติ. อถ วา มุข 0 ทวาร 0 โมกขปฺปเวสาย นิพฺพานสจฺฉิกิริยายาติ อตฺโถ .'” 0 

“สิ่งที่เหมือนปาก ชื่อว่า มุขะ คือ ประตู อุปมาว่า แม้อาหารทั้ง ๔ อย่าง คือ ของควรเคี้ยว 
ของควรบริโภค ของควรลิ้ม และของควรดื่มของเหล่าสัตว์ เข้าไปทางปากแล้วย่อมแผ่ไปสู่อวัยวะน้อยใหญ่ 
ฉันใด กุศลที่มี , ในภูมิ ๔ แม้ของพระโยคาวจรก็เข้าไปทางประตู คือ ศีลแล้ว ย่อมยังความสำเร็จประโยชน์ 
ให้ถึงพร้อม ฉันนั้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า มุขมิวาติ มุข 0 (สิ่งที่เหมือนปาก ชื่อว่า มุขะ) อีกอย่างหนึ่ง 
มีความหมายว่า อันเป็นประตูเพื่อการบรรลุโมกษะ คือ เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้ง”] 

ผู้วิงวอนให้แต่งคัมภีร์ 

๔. สูรเตน นิวาเตน สุจิสลุเลขวุตฺดินา 

วินยาจารยุตฺเตน โสณตฺเถเรน ยาจิโต. 

ข้าพเจ้าได้รับวิงวอนแล้วโดยพระโสณเถระผู้รื่นรมย์ในความดี อ่อนน้อม 
มีปฏิปทาอันหมดจดขัดเกลา[กิเลส] ประกอบด้วยวินัยและความประพฤติ 

[ท่านได้แสดงชื่อของธรรมที่พึงอธิบายเป็นต้นด้วยคาถาที่ ๓ แล้ว บัดนี้ กล่าวคาถานี้เพื่อแสดง 
เหตุของการอธิบายมาติกาว่า พระโสณเถระเป็นผู้วิงวอน ท่านจึงอาศัยคำวิงวอนของพระโสณเถระแต่งคัมภีร์ 
นี้ ไม่ใช่แต่งเพื่อโอ้อวดตน (อตฺตุกฺก 0 สน) หรือเพื่อข่มผู้อื่น (ป'รวม[ภน) ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 


๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


เอว 0 สำณฺเณตพฺพธมมสฺส อภิธานาทึ ทสฺเสตฺวา อิทานิ สํวณฺณนาย นิมิตต 0 ทสฺเสตุ๊ “สูรเตนา”ติ 
อาทินา จตุตฺถคาถมาห. ๒อ 

“ท่านได้แสดงชื่อของธรรมที่พึงอธิบายเป็นต้นอย่างนี้แล้ว บัดนี้ ท่านกล่าวคาถาที่ ๔ ด้วยคำว่า 
สูรเตน เป็นต้นเพื่อแสดงเหตุของการอธิบาย” 

ในฎีกาใหม่อธิบายเพิ่มเดิมว่า พระโสณเถระทราบว่าปาติโมกข์เป็นคัมภีร์ที่หยั่งลงได้ยาก เพราะ 
ละเอียดลึกซึ้ง และทราบว่าพระพุทธโฆสาจารย์สามารถแต่งคัมภีร์อธิบายปาติโมกข์นั้นได้ จึงวิงวอนโดย 
เคารพ พร้อมด้วยการแสดงอานิสงส์ว่า ขอท่านโปรดแต่งคัมภีร์อธิบายเนื้อความของปาติโมกข์ เมื่อเป็น 
ดังนี้ จึงจะได้ชื่อว่ากระทำความดำรงมั่นแห่งพระศาสนาตลอดกาลนาน ดังนั้น ท่านผู้แต่งจึงแสดงว่าการ 
วิงวอนของพระโสณเถระเป็นเหตุของการแต่งคัมภีร์นี้ 

คำว่า สูรเดน (ผู้รื่นรมย์ในความดี) นิวาเดน (อ่อนน้อม สุจิสลฺเลขวุตฺดินา (มีปฏิปทาอันหมดจด 
ขัดเกลา[กิเลส]) รินยาจารยุตฺเตน (ประกอบด้วยวินัยและความประพฤติ) แสดงคุณลักษณะของพระโสณ- 
เถระ ดังนี้ 

- คำว่า สูรต แสดงโสรัจจคุณของพระโสณเถระ 

- คำว่า นิวาด แสดงความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน คือ เป็นผู้ขจัดมานะ ขจัดความทะนงตน ผู้ 
เป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้า เสมอด้วยวัวที่มีเขาหักแล้ว และเปรียบดั่งงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้ว 

- คำว่า สุจิสลฺเลขวุดฺดินา แสดงอินทรียสังวรศีล ปัจจยลันนิสสิตศีล และอาชีวปาริสุทธิศีล 

- คำว่า รินยาจารยุตฺเตน แสดงปาติโมกขสังวรศีล 

ท่านพระพุทธโฆสาจารย้ดำริว่า ตนไม่อาจปฏิเสธคำเชื้อเชิญของเพื่อนพรหมจรรย์ผู้เพียบพร้อม 
ด้วยคุณธรรมตามที่สรรเสริญมานี้ได้ จึงรับการวิงวอนแล้วประพันธ์คัมภีร์นี้ 
คำว่า สูรต มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- โสภเน รโตติ สูรโต ะ: ผู้รื่นรมย์แล้วในกรรมอันงาม ชื่อว่า สูรตะ (ทีฆะ อุ เป็น อู) 

คำว่า นิวาด (ผู้อ่อนน้อม) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- นิวตฺโต วาโต ยสฺมาดิ นิวาโต ะะ ผู้เปรียบดั่งสถานที่มีลมถอยกลับแล้ว (ปัญจมีพหุพพีหิสมาส) 

- นิวาโต วิยาติ นิวาโต ะะ ผู้เปรียบดั่งสถานที่มีลมสงบแล้ว 

(นิวาด ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอุปมาตัทธิต) 

คำว่า สุจิสลฺเลขวุดฺดิ (ผู้มีปฏิปทาอันหมดจดขัดเกลา) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สุจิ จ สา สลฺเลขา จ สุจิสลฺเลขา (วิเสสโนภยปทกรรมธารยสมาส) 

- สุจิสลฺเลขา วุตฺดิ เอตสฺสาติ สุจิสลฺเลขวุตฺดิ (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 


นิทาน 


๙๑ 


คำว่า วินยาจารยุตฺเตน (ประกอบด้วยวินัยและความประพฤติ) ฎีกาใหม่ (หน้า ๑๓๒) อธิบายว่า 

วินัย คือ วาริตตศีล (ศีลที่เป็นข้อห้าม) คือ สิกขาบทที่ทรงห้ามไว้ในคัมภีร์อุภโตวิภังค์ ส่วน 
ความประพฤติ คือ จาริตตศีล (ศีลที่ควรประพฤติ) คือ ศีลที่ทรงอนุญาตไว้ในคัมภีร์ขันธกะมีอุป๋'ชฌายวัตร 
เป็นด้น 

อีกอย่างหนึ่ง วินัย คือ สังวรวินัย (วินัยคือการสำรวมในปาติโมกข์เป็นด้น) ส่วนความประพฤติ 
คือ ความประพฤติสมณสารูปที่ตรัสไว้ในนิเทศแห่งอาจาระและโคจรในคัมภีร์วิภังค์ว่า 

ตตฺถ กตโม อาจาโร. กายิโก อวีดิกุกโม, วาจสิโก อวีดิกุกโม, กายิกวาจสิโก อวีติกุกโม- อย 0 
วุจฺจติ อาจาโร. สพฺโพปิ สีลสํวโร อาจาโร. อิเธกจฺโจ น เวฬุทาเนน น ปตฺตทาเนน น ปุปฺผทาเนน น 
ผลทาเนน น สินานทาเนน น ทนฺตกฏฺจึทาเนน น จาฏุกมฺยตาย น มุคฺคสูปฺยตาย น ปาริภฏยตาย น 
ชงฆเปสนิเกน น อฌฺฌตรฌฺฌตเรน พุทฺธปฏิกุฏฺเรน มิจฉาอาซีเวน ชีวิกํ กปฺเปติ- อย 0 วุจฺจติ อาจาโร. 

ตตฺถ กตโม โคจโร. อิเธกจฺโจ น เวสิยาโคจโร โหดิ น วิธวาโคจโร น ถุลฺลกุมาริโคจโร น 
ปณฺฑกโคจโร น ภิกฺขุนิโคจโร น ปานาคารโคจโร, อสํสฏฺโร วิหรติ ราชูหิ ราชมหามตฺเตหิ ดิตฺถิเยหิ 
ดิตฺถิยสาวเกหิ อนนุโลมิเกน สํสคฺเคน. ยานิ วา ปน ตานิ กุลานิ สทฺธานิ ปสนฺนานิ โอปานภูตานิ กาสาว- 
ปชฺโชตานิ อิสิวาตปฏิวาตานิ อตฺถกามานิ หิตกามานิ ผาสุกกามานิ โยคฤเขมกามานิ ภิกฺขูนิ ภิกฺขุนีนํ 
อุปาสกาน์ อุปาสิกานิ, ตถารูปานิ กุลานิ เสวติ ภชดิ ปยิรุปาสติ- อย 0 วุจฺจติ โคจโร. ๒๒ 

“ในเรื่องนั้น อาจาระ เป็นไฉน คือ ความไม่ล่วงละเมิดทางกาย ทางวาจา ทั้งทางกายและวาจา 
นี้เรียกว่า อาจาระ แม้ศีลสังวรทั้งหมดก็เรียกว่า อาจาระ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการ 
ให้ไม้ไผ่ ให้ใบไม้ ให้ดอกไม้ ให้ผลไม้ ให้เครื่องสนาน ให้ไม้ชำระฟัน การพูดยกย่องเพราะต้องการประจบ 
ให้เขารัก การพูดทีเส่นทีจริงเหมือนแกงถั่ว การรับเลี้ยงเด็ก การรับใช้ส่งข่าวสาร หรือด้วยมิจฉาอาชีวะ 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจ นี้เรียกว่า อาจาระ 

ในเรื่องนั้น โคจรเป็นไฉน คือ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร ไม่ 
เป็นผู้มีหญิงหม้ายเป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีสาวเทื้อเป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีภิกษุณี 
เป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีร้านสุราเป็นโคจร ไม่อยู่คลุกคลีกับพระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ 
สาวกเดียรถีย์ ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควร หรือเสพ คบ 

เข้าไปนั่งใกล้ตระถูลที่มีศรัทธาเลื่อมใส เป็นดุจบ่อนั้า รุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวะ อบอวลไปด้วย 
กลิ่นของพระอริยะ ปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ปรารถนาแต่สิ่งที่เกื้อกูล ปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นความ 
ผาสุก ปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาเข่นนั้น นี้เรียกว่า 
โคจร”] 


๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ประโยชน์เป็นด้นของคัมภีร์ 


๕. ตตฺถ สฌฺชาตกงฺขานํ 
กงฺขาวิตรณตฺถาย 


ภิกฺขูนํ ตสฺส วณฺณนํ 
ปริปุณฺณวินิจฺฉยํ. 


๖. มหา : วิหาร'วาสีนํ วาจนามคฺคนิสฺสิต 0 

วตฺตยิสฺสามิ นาเมน กงฺขาวิตรณึ สุภนฺติ. 

ข้าพเจ้าจักประพันธ์คัมภีร์อธิบายของปาติโมกข์นั้น ชื่อ กังขาวิตรณี 
ซึ่งมีข้อวินิจฉัยครบถ้วน อาศัยแนวคำสอนของพระเถระผู้พำนักในจัดมหา¬ 
ริหาร อันงาม[ด้วยศัพท์และเนื้อความ] เพื่อขจัดความสงสัยของภิกษุผู้เกิด 
ความสงสัยแล้วในปาติโมกข์นั้น ดังนี้แล 


[ท่านได้แสดงถึงผู้วิงวอนให้แต่งคัมภีร์ที่เรียกว่า อภิยาจกะ อันเป็นสาเหตุของการแต่งคัมภีร์ 
อย่างนี้แล้ว บัดนี้ ประสงค์จะแสดงข้อความ ๕ ประการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเอื้อเพื่อในการสดับ 
คัมภีร์นั้น จึงกล่าวคาถา ๒ บทว่า ตตฺถ เป็นต้น ข้อความดังกล่าวมีดังนี้ คือ 
ประโยชน์ของคัมภีร์ (ปโยชน) กล่าวไว้ด้วยคำว่า 

- สฌฺชาดกงขานํ ภิกฺขูนํ กงฺขาวิดรณตฺกาย (เพื่อขจัดความสงสัยของภิกษุผู้เกิดความสงสัย) 
ลักษณะการประพันธ์ (กรณปฺปการ) กล่าวไว้ด้วยคำว่า 

- ปริปุณฺณวินิจฉยํ (อันมีฃ้อวินิจฉัยครบถ้วน) 

ที่อาศัยของคัมภีร์ (นิสฺสย) กล่าวไว้ด้วยคำว่า 

- มหาวิหารวาสีนํ วาจนามคฺคนิสฺสิต 0 (อาศัยแนวคำสอนของพระเถระผู้พำนักในจัดมหาวิหาร) 
ชื่อคัมภีร์ (อภิธาน) กล่าวไว้ด้วยคำว่า 

- นาเมน กงขาวิดรณึ (ชื่อ กังขาวิดรณี) 

คุณลักษณะของคัมภีร์ (คุณ) กล่าวไว้ด้วยคำว่า 

- สุภํ (งาม) 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

เอว 0 ส 0 วณฺณนาย นิมิตต 0 ทสฺเสตฺวา อิทานิ ตสฺสวเน โสตุชนสฺสาทร 0 ชเนตุ 0 ตปฺปโยชนกรณบเปการ¬ 
นสสยาภิธานาที ทสเสนโต “ตดถา”ติอาทิคาถาทวยมาห. ๒๓ 


นิทาน 


๙๓ 


“ท่านแสดงเหตุของคัมภีร์อธิบายอย่างนี้แล้ว บัดนี้ จะแสดงประโยชน์ ลักษณะการประพันธ์ 
ที่อาศัย และชื่อเป็นต้นของคัมภีร์นั้น เพื่อยังความเอื้อเฟือให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาในการสดับคัมภีร์อธิบายนั้น 
จึงกล่าวคาถาสองบทมีคำว่า ตตฺถ เป็นต้น” 

คำว่า ปริปุณฺณวินิจฺฉย 0 วาจนามคฺคนิสฺสิต 0 กงขาวิดรณึ สุภ 0 เป็นริเสสนะของ วณฺณนํ กล่าวไว้ 
เพื่อระบุถึงคุณลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อแก้ความสงสัยว่า คัมภีร์อธิบายของปาติโมกข์นั้นมีคุณลักษณะ 
อย่างไร ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

กึภูตนฺติ อาห “ปริปุณฺณวินิจฺฉยนฺ”ติอาทิ ๒๔ 

“ท่านกล่าวว่า ปริปุณฺณวินิจฉย 0 เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า ข้าพเจ้าจักยังคัมภีร์อธิบายของ 
ปาติโมกข์นั้นซึ่งเป็นอย่างไรให้เป็นไป” 

ตามหลักปทานุลัมพันธ์ มีวิธีสัมพันธ์บทดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า ข้าพเจ้าจักประพันธ์คัมภีร์อธิบาย 
ของปาติโมกข์นั้น ด้วยคำว่า ตสฺส วณฺณนํ วตฺตยิสฺสามิ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คัมภีร์อธิบายของปาติโมกข์นั้นมีคุณลักษณะอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงคุณลักษณะของคัมภีร์อธิบายของปาติโมกข์ 

นั้นมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวบททั้ง ๔ ว่า ปริปุณฺณวินิจฉยํ วาจนามคฺคนิสฺสิต 0 กงขา- 
วตรณึ สุภ 0 อธิบายว่า คัมภีร์อธิบายของปาติโมกข์นั้นมีคุณลักษณะคือ ชื่อว่ากังขาวิดรณี ซึ่งมีข้อวินิจฉัย 
ครบถ้วน อาศัยแนวคำสอนของพระเถระผู้พำนักในวัดมหาวิหาร อันงาม[ด้วยศัพท์และเนื้อความ] ดังนี้แล 

บทเหล่านั้นมีวิธีปทานุสัมพันธ์ทีละบท ดังนี้ 

คำว่า ปริ ปุณฺณวินิจฺฉยํ กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านจักประพันธ์คัมภีร์อธิบายของปาติโมกข์นั้นโดยลักษณะอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านจักประพันธ์โดยไม่มีหลักการหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ปริปุณฺณวินิจฉย 0 อธิบายว่า ข้าพเจ้าจักประพันธ์ 
คัมภีร์อธิบายของปาติโมกข์นั้น ซึ่งมีฃ้อวินิจฉัยครบถ้วน 

คำว่า วา จ นาม คฺคนิ สฺสิดํ กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านจักประพันธ์ตามอัดโนมติของตนหรือ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ถ้าท่านมีที่อาศัย ก็ควรแสดงถึงที่อาศัยของตนมิใช่หรือ 


๙®ะ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า วาจนามคฺคนิสฺสิต 0 อธิบายว่า เราประพันธ์โดยอาศัย 
แนวคำสอน ไม่ใช่ประพันธ์ตามอัตโนมติของตน 

คำว่า มหาวิหารวา สีนํ กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านประพันธ์โดยอาศัยอาศัยแนวคำสอนของใคร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านประพันธ์โดยอาศัยอาศัยแนวคำสอนของภิกษุคณะ 
อภยคิริวาสีและเขตวนวาสีหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า มหาวิหารวาสีนํ อธิบายว่า เราประพันธ์โดยอาศัย 
อาศัยแนวคำสอนของพระเถระผู้พำนักในวัดมหาวิหาร 

คำว่า กงฺขาวิดรณึ กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านจักประพันธ์คัมภีร์อธิบายชื่ออะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คัมภีร์อธิบายนั้นไม่มีชื่อหรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านควร 
แสดงชื่อของคัมภีร์อธิบายนั้นมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า กงฺขาวิดรณึ อธิบายว่า ข้าพเจ้าจักประพันธ์คัมภีร์ 
อธิบายชื่อกังขาวิดรณี 

คำว่า สุ ภ 0 กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ คัมภีร์อธิบายนั้นไม่มีคุณลักษณะหรือ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคุณลักษณะของคัมภีร์อธิบายนั้นมิใช่หรือ 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า สุภ 0 อธิบายว่า ข้าพเจ้าประพันธ์คัมภีร์อธิบายอันงาม 

ด้วยศัพท์และเนื้อความ 

คำว่า กงฺขาวิตรณดฺถาย กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านจักประพันธ์คัมภีร์อธิบายของปาติโมกข์นั้นเพื่อประโยชน์อะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยชน์ของการประพันธ์คัมภีร์อธิบาย 
ของปาติโมกข์นั้นมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า กงขาวิดรณตกาย อธิบายว่า ข้าพเจ้าจักประพันธ์คัมภีร์ 
อธิบายของปาติโมกข์นั้นเพื่อขจัดความสงสัย 

คำว่า ภิกฺขูนํ กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ความสงสัยนั้นเป็นของใคร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ความสงสัยนั้นเป็นของคฤหัสถ์หรือไร 


นิทาน 


๙(เ^ 


ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ภิกฺขูนํ อธิบายว่า ความสงสัยนั้นเป็นของภิกษุ ไม่ใช่ 
ของคฤหัสถ์ 

คำว่า สฌฺชาดกงฺขานํ กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุดังกล่าวเป็นภิกษุเช่นไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญปาติโมกข์แล้วหรือไร 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า สฌฺชาดกงขานํ อธิบายว่า ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้เกิด 

ความสงสัยแล้วในปาติโมกข์นั้น ไม่ใช่ภิกษุผู้เชี่ยวชาญปาติโมกข์แล้ว 
คำว่า ตดฺถ กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุเหล่านั้นเกิดความสงสัยแล้วในคัมภีร์ไหน 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุเหล่านั้นเกิดความสงสัยแล้วในคัมภีร์พระสูตรหรือ 
พระอภิธรรมหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ตตฺถ อธิบายว่า ภิกษุเหล่านั้นเกิดความสงสัยแล้วใน 

ปาติโมกข์ 

ข้อความว่า “มีข้อวินิจฉัยครบถ้วน” หมายความว่า มีข้อวินิจฉัยบริบูรณ์ เพราะแสดงข้อวินิจฉัย 
ที่ไม่ทั่วไปโดยเนื่องด้วยขันธกะ ปริวาระ และปทภาชนีย์ เป็นต้น พร้อมทั้งข้อวินิจฉัยทั่วไปของสิกขาบท 
ทั้งหมด ๑๗ อย่าง คือ นิทาน เป็นต้น 

ข้อความว่า “พระเถระผู้พำนักในวัดมหาวิหาร” คือ พระเถระผู้รักษาคำสอนของศาสนาพุทธ 
ฝ่ายเถรวาทไว้อย่างมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงคำสอนเหมือนคณะนิกายอภยคิริวาสีและเชตวนวาสี 

วัดมหาวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอุทยานมหาเมฆวัน ซึ่งเป็นสถานที่พระมหินทะและคณะเหาะลง 
บนเกาะสังกาเป็นครั้งแรก และประคับด้วยด้นพระศรีมหาโพธิ้ของพระศาสดา 
คำว่า มหาวิหารวาลี มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- มหาวิหาเร วสนฺดิ สีเสนาติ มหาวิหารวาลี ะะ ผู้พำนักอยู่ในวัดมหาวิหารโดยปกติ ชื่อว่า 
มหาวิหารวาลี 

ข้อความว่า “อาศัยแนวทางคือคำสอน” หมายความว่า แนวทางคือคำสอน หมายถึง นัยที่กล่าว 
ไว้ในคัมภีร์อรรถกถาภาษาสิงหลของพระเถระที่พำนักในวัดมหาวิหาร มีพระดิปิฏกจูฬ'นาคะเป็นต้น ที่ท่าน 
อ้างไว้ในคัมภีร์อรรถกถา 

ชื่อในภาษาบาลีมี ๒ อย่าง คือ 

๑. อันวัตถนาม ชื่อตามความหมาย คือ ชื่อที่มีความหมายตรงตามสภาพที่เป็นจริง เช่น 


๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คนชื่อ “ใหญ่” แล้วตัวใหญ่จริง คำว่า ใหญ่ จึงเป็นชื่อที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง ท่านประกอบใช้อันวัตถนาม 
เพื่อแสดงสภาพตามอรรถของชื่อ และเพื่อการเรียกโดยสะดวก ดังนั้น ท่านพระพุทธโฆสาจารย์จึงตั้งชื่อ 
คัมภีร์นี้ว่า กังขาวิตรณี เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นคัมภีร์ที่ทำให้ผู้ศึกษาขจัดความสงสัยในปาติโมกข์ได้ 

๒. รุฬหีนาม นามที่มีความหมายไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง เช่น คนชื่อว่า สิริวฑฺฒโก 

(คนเจริญศรี) ถ้าผู้นั้นเป็นทาสหรือคนรับใช้ ก็ถือว่าชื่อนั้นไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง จึงถือว่าเป็นรุฬหีนาม 
ท่านประกอบใช้รุฬหีนามเพื่อการเรียกโดยสะดวกเท่านั้น 

ดังคำอธิบายในคัมภีร์นยาสะว่า 

รุฬฺหีอนฺวตฺถวเสน ทวิปุปการ'าสุ สฌฺฌาสุ ยา รุฬฺหีสฌฺฌา, สา โวหารสุขมตฺตเมา สาเธติ. ยา ปน 
อนฺวตฺถสฌฺฌา, สา ตฌฺเจา สาเธ ติ, อตฺตโน อตฺถสฺส สภาวฌฺจ ทีเป ติ. ๒๕ 

“ในบรรดาสัญญา ๒ ประการ คือ รุฬหีนาม และอันวัตถนาม รุฬหีนามย่อมให้สำเร็จเพียงความ 
สะดวกเพื่อการเรียกขานเท่านั้น ส่วนอันวัตถนามย่อมให้สำเร็จความสะดวกเพื่อการเรียกขานนั้น และ 
แสดงสภาพตามความหมายของตน” 

คำว่า สฌฺชาดกงฺข มีรูปวิเคราะห์ว่า สฌฺชาตา กงขา เยสนฺติ สฌฺชาดกงฺขา (ผู้มีความสงสัยอัน 
เกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่า สัญชาดกังขะ) หมายถึง ผู้เกิดความสงสัยโดยเนื่องด้วยบท อรรถของบท และข้อวินิจฉัย 

คำว่า กงขาวิดรณตก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กงขาย วิดรณํ กงขาวิดรณํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- กงขาวิดรณํ เอว อตฺโถ กงขาวิดรณตฺโถ (อาธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

คำว่า วณฺณนา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วณฺณียดิ อดโถ กถียติ เอตายาติ วณฺณนา, อฏฺรกถา ะะ เนื้อความย่อมถูกอธิบาย คือ ถูก 
กล่าว ด้วยคัมภีร์อรรถกถานี้ เหตุนั้น คัมภีร์อรรถกถานั้นชื่อว่า วัณณนา หมายถึง คัมภีร์อรรถกถา 

คำว่า ปริปุณฺณ่ วินิจ เฉย มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปริปุณฺโณ วินิจเฉโย เอตฺถาติ ปริปุณฺณวินิจฉยา ะะ ข้อวินิจฉัยอันบริบูรณ์มีอยู่ในคัมภีร์ 
กังขาวิดรณีนี้ เหตุนั้น คัมภีร์กังขาวิดรณีนั้นชื่อว่า ปริปุณณวินิจฉยา 

รูปนี้เป็นสัตตมีพหุพพีหิสมาสเพราะเป็นคำแสดงถึงสถานที่ ส่วนใหญ่คำแสดงสถานที่มักใช้เป็น 
สัตตมีพหุพพีหิสมาส เช่น 

- สมปุนฺนานิ สสฺสานิ ยสฺมึ ชนปเท โสยํ สมปุนฺนสสฺโส, ชนปโท ะะ ข้าวกล้าอันสมบูรณ์มีอยู่ใน 
แคว้นใด เหตุนั้น แคว้นนั้นชื่อว่า สัมปันนสัสสะ ะะ มีข้าวกล้าอันสมบูรณ์ หมายถึง แคว้น ดังนี้เป็นต้น 

แม้บทอัสสัตถิตัทธิตที่แสดงถึงสถานที่ ก็มักใช้ เอตก อตถิ แทน อสส อตถิ เช่น 


นิทาน 


๙๗ 


- นคา รุกขา ปพฺพตา วา สนฺติ อสุมินฺติ นครํ = สิ่งที่ไม่เคลื่อนไป คือ ต้นไม้ หรือภูเขา มีอยู่ 
ในเมืองนี้ เหตุนั้น เมืองนั้นชื่อว่า นคร 

คำว่า กงขาวิตรณี แปลตามศัพท์ว่า เครื่องข้ามความสงสัย หรือ ที่ข้ามความสงสัย ประกอบ 
รูปศัพท์มาจาก กงฺขา + วิตรณี (วิ บทหน้า + ตร ธาตุ (ตรเณ ะะ ข้าม) + ยุ ปัจจัย + อี อิตถีปัจจัย) คำว่า 
วิตรณี มีความหมาย ๒ ประการ คือ 


- เครื่องข้าม ะะ วิตรติ เอตายาติ วิตรณี (ลง ยุ ปัจจัยในกรณสาธนะ) 

- ที่ข้าม ะะ วิตรติ เอตฺถาติ วิตรณี (ลง ยุ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 

คำว่า กงขาวิตรณี มีรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า 

- กงขาย วิตรณี กงขาวิตรณี ะะ เครื่องข้ามความสงสัย, ที่ข้ามความสงสัย ชื่อว่า กังขาวิตรณี 
เพราะบทสมาสที่มีบทหลังเป็นกรณสาธนะ อธิกรณะสาธนะ หรือภาวสาธนะ ต้องเชื่อมสมาสกับ 


บทหน้าเป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาสแน่นอนและลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถกรรม มีชื่อเต็มว่า กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส 
โดยแปลง ตฺถ ใน กมฺมตฺถ เป็น ฏฺจึ ดังคำว่า อฏฺรกถา ะะ อตฺถกถา เป็นต้น มีตัวอย่างในเรื่องนี้ว่า 


- ธมมสฺส สํวณฺณนา ธมฺมสํวณฺณนา (เครื่องอธิบายธรรม) โดย สํวณฺณนา ศัพท์มีรูปวิเคราะห์ 


เป็นกรณสาธนะว่า สำณฺณยติ เอตายาดิ สำณฺณนา (ส 0 บทหน้า + วณฺณ ธาตุ ะะ แสดง + ยุ ปัจจัยในกรณ- 
สาธนะ + อา อิตถีปัจจัย) 


- อภิธมฺมตฺถาน่ สงฺคห 0 อภิธมมตฺถสงฺคห 0 (คัมภีร์เป็นที่/เครื่องประมวลเนื้อความของพระอภิ- 


ธรรม) โดย สงฺคห ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นกรณสาธนะหรืออธิกรณสาธนะว่า สงฺคยฺหนฺติ เอตฺถ เอเตนาติ 
วา สงฺคหํ (ส 0 บทหน้า -I- คห ธาตุ ะะ ถือเอา -I- อ ปัจจัยในกรณสาธนะหรืออธิกรณสาธนะ) 

- มรณสฺส สติ มรณสฺสติ (การระลึกถึงความตาย) โดย สติ ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นภาวสาธนะ 
ว่า สรณํ สติ (สร ธาตุ ะะ ระลึก -I- ติ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- รตนตฺตยสฺส ปณาโม รตนตฺตยปฺปปณาโม (การนอบน้อมพระรัตนตรัย) โดย ปณาม ศัพท์มี 
รูปวิเคราะห์เป็นภาวสาธนะว่า ปณมนํ ปณาโม (ป บทหน้า + นมุ ธาตุ ะะน้อมไป -I-ณปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- หตฺถสฺส คาโห หตฺถคฺคาโห (การจับมือ) โดย คาห ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นภาวสาธนะว่า 
คหณํ คาโห (คห ธาตุ ะะ ถือเอา -I- ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 


- เวณิยา คาโห เวณิคฺคาโห (การจับมวยผม) 

ผู้แปลขอประพันธ์คาถาสรุปความในเรื่องการใช้ฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า 


อธิกรเณ จ ภาเว จ 
ฉฏฺรืตปฺปุริโส โหดิ 


สาธเน กรเณ ปเร 
กมฺเม ฉฏฺรื ปุเร สิยา. 


๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


“เมื่อบทหลังเป็นอธิกรณสาธนะ ภาวสาธนะ และกรณสาธนะ ฉัฏฐีตัปปุริส- 

สมาสย่อมมีได้ พึงลงฉัฏฐีวิภัตติท้ายบทหน้าในอรรถกรรม” 

อนึ่ง แม้ในอุทาหรณ์ที่บทหลังลง ณฺวุ ปัจจัยในกัตตุสาธนะว่า อาจริยปูชโก (ผู้บูชาอาจารย์) ก็ 
จัดเป็นภัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาสเช่นเดียวกัน เพราะบทกรรมของ ณฺวุ ปัจจัยมักประกอบใช้ฉัฏฐีวิภัตติ 
ดังคำว่า กมฺมสฺส การโก นตฺถิ วิปากสฺส จ เวทโก (ไม่มีผู้กระทำกรรม และผู้เสวยวิบาก), อวิสํวาทโก 
โลกสฺส (ผู้ไม่หลอกลวงโลก) 

คำว่า วาจนามคฺคนิสฺสิต 0 มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วาจียเตดิ วาจนา (วจ ธาตุ ะะ พูดชัดเจน + เณ การิตปัจจัย + ยุ ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- วาจนา เอว มคฺโค วาจนามคฺโค (อาธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- วาจนามคฺค 0 นิสฺสิตา วาจนามคฺคนิสฺสิตา (ทุติย'าตัปปริสสมาส) 

คำว่า วาจนา แปลตามศัพท์ว่า “ถ้อยคำอันบุคคลให้พูด” คือ คำสอน หมายความว่า การศึกษา 
ในสมัยก่อนนั้นเป็นการจำแบบมุขปาฐะ (ท่องจำด้วยปากเปล่า) ไม่มีหนังสือหรือใบลานช่วยในการทบทวน 
ดังนั้น จึงมักนิยมให้ศิษย์ว่าตามครูแล้วจำคำที่ว่าตามไปนั้น ดังนั้น จึงมีศัพท์บาลีว่า ปารน (การให้อ่าน, 
การสอน) หรือ ปารก (ผู้ให้อ่าน, ผู้สอน) ส่วนคำว่า ปรน แปลว่า “การอ่าน, การเรียน” และคำว่า ปร 
แปลว่า “ผู้อ่าน, ผู้เรียน” 

คำว่า วตฺตยิสฺสามิ ประกอบรูปศัพท์มาจาก วตุ ธาตุ (หรือ วตฺต ธาตุ) + ณย การิตปัจจัย + 
สฺสามิ วิภัตติ แปลตามศัพท์ว่า “ให้เป็นไป” รูปนี้ปรากฏในฉบับฉัฏฐสังคีติ แต่ในฎีกาใหม่ปรากฏรูปว่า 
วณฺณยิสฺสามิ (จักอธิบาย) และท่านยังกล่าวถึงรูปว่า วตฺตยิสฺสามิ ว่าพบในบางฉบับอีกด้วย คัมภีร์กังขา¬ 
กาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๖) กล่าวว่า บทกรรมของคำนี้คือ วณฺณนํ ถ้ากริยาคุมพากย์มีรูปว่า วณฺณยิสฺสามิ 
ก็'จะมีความหมายที่ซํ้ากัน'ว่า วณฺณนํ วณฺณยิสฺสามิ (จักอธิบายคัมภีร์อธิบาย) ท่านจึงเห็นว่า วตฺตยิสฺสามิ 
สมควรกว่า 

การิตปัจจัย คือ ปัจจัยแสดงการบังคับ เป็นปัจจัยลงหน้าวิภัตติอาขยาตในเหตุภัตตุวาจกและ 
เหตุกรรมวาจก หรือลงหน้ากิตก์ปัจจัยในเหตุภัตตุสาธนะและเหตุกรรมสาธนะ มี ๔ ศัพท์ คือ เณ, ณย, 
ณาเป และ ณาปย ลงด้วยสูตรในภัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๔๓๘) ว่า ธาตูหิ เณณยณาเปณาปยา การิตานิ 
เหตฺวตฺเถ (ลง เณ, ณย, ณาเป และ ณาปย ปัจจัยท้ายธาตุในอรรถเหตุ และตั้งชื่อเป็นการิตปัจจัย) เช่น 

- เณ ปัจจัย 

สามิโก ปุริสํ คาม 0 คเมติ (นายยังบุรุษให้ไปสู่หมู่บ้าน) คเมติ = คมุ ธาตุ (ไป) -I- เณ ปัจจัย (ให้) 

-I- ติ วิ ภัต ติ 


นิทาน 


๙๙ 


- ณย ปัจจัย 

สามิโก ปุริสํ คาม 0 คมยติ (นายยังบุรุษให้ไปสู่หมู่บ้าน) คมยติ ะะ คมุ ธาตุ (ไป) + ณย ปัจจัย (ให้) 

+ ติ วิ ภัต ติ 

- ณาเป ปัจจัย 

สามิโก ปุริสํ คาม 0 คมาเปติ (นายยังบุรุษให้ไปสู่หมู่บ้าน) คมาเปติ ะ; คมุ ธาตุ (ไป) + ณาเป 
ปัจจัย (ให้) + ติ วิภัตติ 

- ณาปย ปัจจัย 

สามิโก ปุริสํ คาม 0 คมาปยติ (นายยังบุรุษให้ไปสู่หมู่บ้าน) คมาปยติ ะะ คมุ ธาตุ (ไป) + ณาปย 
ปัจจัย (ให้) + ติ วิภัตติ 

คำว่า การิต ประกอบรูปศัพท์มาจาก กร ธาตุ + เณ ปัจจัย + ตุ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กาเรตีติ การิตา ะะ บุคคลที่ให้กระทำ ชื่อว่า การิตะ 

ส่วน เณ ปัจจัยเป็นต้นได้ชื่อว่า การิต โดยการณูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงเหตุ แต่มุ่งให้ 
หมายถึงผล กล่าวคือ คำว่า การิต แม้จะกล่าวถึงบุคคลที่ให้กระทำ แต่หมายถึงปัจจัยที่แสดงถึงบุคคลนั้น 
จึงเป็นคำที่กล่าวถึงบุคคลที่ให้กระทำอันเป็นเหตุ แต่เจตนาหมายถึงปัจจัยที่แสดงถึงบุคคลนั้นอันเป็นผล 
ดังสัททนีดิปกรณ์ (สุตตมาลา) กล่าวว่า 

เอตฺถ การิตาติ กาเรตีติ กาเรตา. โก โส. เหตุภูโต กตฺตา. กาเรตา เอว การิตา. ตทฺทีปกตฺตา 
ณาทโย ปจฺจยา การิตา. ยถา ขุทฺทสิกขาปกรณํ, ยถา จ วิสุทฺธิมคฺโค อฏฺรกถา. 1๒๖ 

“คำว่า การิตา ในสูตรนี้ มีรูปวิเคราะห์ว่า บุคคลที่ให้กระทำ ชื่อว่า กาเรตะ ถามว่า บุคคลนั้น 
คือใคร ตอบว่า คือ ภัตตาผู้เป็นเหตุ[ให้เกิดกิริยาของสุทธภัตตา] บุคคลที่ให้กระทำนั้นแหละ ชื่อว่า การิตะ 
(พ่านแสดงการแปลงสระ เอ เป็น อิ เท่านั้น ไม่ใช่มุ่งถึงการลงปัจจัยในอรรถสกัตถ์) ปัจจัยมี ณ ปัจจัยชื่อว่า 
การิตะ เพราะแสดงถึงบุคคลที่ให้กระทำนั้น เช่น ขุททสิกขาปกรณ์ และอรรถกถาชื่อวิสุทธิมรรค (คำว่า 
ขุททสิกขา เป็นชื่อของคัมภีร์ที่แสดงสิกขาย่อ ไม่ใช่กล่าวถึงสิกขาย่อ และริสุทธิมรรคก็เป็นชื่อคัมภีร์ที่ 
แสดงทางอันหมดจด ไม่ใช่กล่าวถึงทางหมดจด)” 

อิดิ ศัพท์ในคำว่า สุภนฺติ ใช้ในความหมายว่า ปริสมาปน คือ คำลงท้าย หมายถึง เป็นคำ 
ลงท้ายของการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้นที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่คาถาที่ ๑ เป็นด้นมา] 



๑๐๐ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


คำอธิบายหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง 
ความหมายของปาติโมกข์ 

ตตฺถ ปาติโมกฺขนฺติ ปอติ'โมกฺขํ อดิปโมกฺขํ, อต็เสฏฺรํ อติอุตุตมนฺดิ อตุโถ. 

ในบาทแห่งคาถานั้น คำว่า ปาติ'โมกฺขํ ติดบทเป็น ป + อติโมกฺขํ หมายความว่า สภาวะ 
ที่ประเสริฐโดยประการต่างๆ อย่างยิ่ง ความหมายคือ ประเสริฐยิ่ง ได้แก่ สูงสุดยิ่ง 

[ฎีกาใหม่กล่าวเชื่อมความเรื่องนี้กับข้อความที่กล่าวมาก่อน ดังนี้ 

เอว 0 รตนตฺตยปณามาทิสหิต 0 สฌฺฌาทิกํ ทสฺเสตฺวา อิทานิ “ปาติ'โมกเขสฺส วณฺณนํ วณฺณยิสฺสามี”ติ 
วุตฺตตฺตา ปาติโมกข 0 ตาว วจนตฺถโต, สรูปเภทโต, คนฺถเภทโต, อุทฺเทสวิภาคโต, อุทฺเทสปริจฺเฉทโต จ ววตฺถ- 
เปตฺวา ตทุทฺเทสกฺกเมนาย 0 วณฺณนา ภวิสฺสตีติ ทสฺเสตุ 0 “ตตฺถ ปาติโมกขนฺ”ติอาทิ อารทฺธํ ๒๗ 

“ท่านแสดงสัญญาเป็นต้นพร้อมกับการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้นอย่างนี้แล้ว บัดนี้ ปรารภ 
คำว่า ตตฺถ ปาติโมกข 0 เป็นด้น เพื่อกำหนดปาติโมกข์ก่อนโดยความหมายของศัพท์ ประเภทของสรูปะ[คือ 
ปาติโมกข์] ประเภทของคันถปาติโมกข์ การจำแนกหัวข้อ และการกำหนดหัวข้อ แล้วแสดงว่า คำอธิบายนี้ 
จักมีตามลำดับหัวข้อนั้น เพราะกล่าวไว้ว่า ปาติ'โมกเขสฺส วณฺณนํ วณฺณยิสฺสามิ (จักประพันธ์คัมภีร์อธิบาย 
ของปาติโมกข์)” 

ฎีกาใหม่กล่าวว่าคำว่า ตตฺถ เป็นวิเสสนะของปาฐเสสะว่า คาถาปเท (ในบาทแห่งคาถา) คำว่า 
ปเท ในที่นี้มีความหมายว่า บาท ไม่ใช่แปลว่า บท 

ท่านอธิบาย ปาติโมกข 0 ดังนี้ 

๑. คำว่า ปาติโมกข 0 ตัดบทเป็น ป + อดิโมกข 0 เพราะอธิบายไว้ด้วยคำว่า ปอติโมกข 0 
๒. เมื่อควรกล่าวว่า อดิปโมกข 0 ตามหลักภาษาทั่วไป แต่ให้สดับบทหน้าและหลังเป็นรูปว่า 
ปอดิโมกข 0 ด้วยมหาสูตร เพราะอธิบายว่า อติปโมกข 0 

๓. คำ ว่า อดิปโมกข 0 (ประเสริฐโดยประการต่างๆ อย่างยิ่ง) มี ความหมายว่า ประเสริฐยิ่ง โดย 
โมกข ศัพท์มีความหมายว่า ประเสริฐ ส่วน อติ อุปสรรคนั้นมีความหมายว่า อดิเรก (ยิ่ง) เพราะอธิบายว่า 
อดิเสฏฺรํ (ประเสริฐยิ่ง) โดยเปลี่ยน โมกข เป็น เสฏฺร 

๔. คำว่า อดิเสฏฺรํ เป็นคำไวพจน์ของ อติอุตุตม 0 (สูงสุดยิ่ง) จึงมีความหมายว่า ประเสริฐยิ่ง 
ไม่ใช่มีความหมายว่า ผู้เป็นไปกับด้วยสิ่งที่น่าต้องการ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อิฏฺเรน สห โย วตฺตตีดิ เสฏฺโจึ 
เพราะอธิบายว่า อติอุตุตม 0 (สูงสุดยิ่ง) โดยเปลี่ยน เสฏฺร เป็น อุดตม 


นิทาน 


©0© 


สรุปความว่า คำว่า ปาติโมกข ตัดบทเป็น ป + อดิโมกฺข แต่มีความหมายว่า อดิปโมกข และมี 
รูปวิเคราะห์ว่า 

- อติวิย ปกาเรน โมกข 0 ปาติโมกข 0 ะะ สภาวะที่ประเสริฐโดยประการต่างๆ อย่างยิ่ง ชื่อว่า 

ปาติโมกข์ 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อกวา ปอดิโมกขนฺดิ ปทจฺเฉโท, ตสฺส อุปสคฺคพฺยตฺตเยนตฺถมาห “อติปโมกฺขนุ”ติ. เอว 0 ปเภทโต 
ปทวณฺณนํ กตฺวา สทฺทตฺถโต วทติ “อติเสฏฺรํ อดิอุตฺตมนฺติ อตฺโถ”ติ. ๒๘ 

“อีกอย่างหนึ่ง พึงตัดบทว่า ป + อติโมกฺขํ ท่านกล่าวว่า อดิปโมกฺขํ เพื่อกล่าวถึงเนื้อความของ 
บทนั้นด้วยการสลับอุปสรรค 

ท่านกระทำการอธิบายบทโดยประเภทอย่างนี้แล้วย่อมกล่าวโดยความหมายของศัพท์ว่า อดิเสฏฺรํ 
อติอุตฺตมนฺดิ อตฺโถ (ความหมายคือ ประเสริฐยิ่ง ได้แก่ สูงสุดยิ่ง)” 

อนึ่ง การสดับบทอุปสรรคดังกล่าวนี้ ยังพบในอุทาหรณ์ว่า อริชฺชาย เตว , ว (ตุ + เอว) ความจริง 
มีรูปว่า อริชฺชาย เอว ตุ แต่สดับ เอว และ ตุ ศัพท์ จึงมีรูปว่า เตฺวว ดังข้อความในปาจิตยาทิโยชนาว่า 

อวิชฺชาย เตฺววาติ เอตฺถ “ภทฺทิโยเตฺววา”ติอาทีสุ วิย “ภทฺทิโย อิติ เอวา”ติ ปทจฺเฉโท กตฺตพฺโพ, น 
เอว 0 “อวิชชาย อิดิ เอวา”ติ, อถ โข “อวิชฺชาย ตุ เอวา”ติ กาดพฺโพติ อาห “อริชฺชาย ตุ เอวา”ติ. “ปอติโมกข 0 
อดิปโมกขนฺ”ติอาทีสุ วิย อุปสคฺคพฺยตฺตเยน วุตฺต 0 , เอวมิธ นิปาดพฺยตฺตเยน วุตฺตนฺติ ทฏฺรพฺพ 0 . ๒๔ 

“ในคำว่า อวิชฺชาย เดฺวว นี้ ไม่พึงทำการตัดบทว่า อริชฺชาย อิดิ เอว ดังการตัดบทว่า ภทฺทิโย 
อิดิ เอว ในคำว่า ภทฺทิโยเดฺวว แต่ควรทำการตัดบทว่า อริชฺชาย ตุ เอว ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อวิชฺชาย ตุ เอว 
พึงทราบว่ากล่าวไว้โดยสดับนิบาตในที่นี้ เหมือนบทที่กล่าวสดับอุปสรรค ดังคำว่า ปอติโมกข 0 อติปโมกข 0 
เป็นต้น” 

การแสดงวิธีตัดบทที่เชื่อมสนธิกัน ชื่อว่า ปทัจเฉทดังวัณณนา เป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยเราให้เข้าใจ 
เนื้อความได้ชัดเจน ถ้าผู้อ่านตัดบทผิดก็จะทำให้ความหมายผิดไปด้วย ดังข้อความในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า 

ปรม 0 กเร ปทจฺเฉท 0 สมาสาทึ ตโต กเร 

สมาสาโท กเต ปจฺฉา อตฺถํ นิยฺยาถ ปณฺฑิโต . 0 ’ 0 

“ผู้มีปัญญาพึงกระทำการตัดบทก่อนแล้ว จึงกระทำสมาสเป็นต้นต่อจากนั้น 
เมื่อกระทำสมาสเป็นด้นแล้ว พึงรู้เนื้อความในภายหลัง” 


ปทจฺเฉท 0 ปรม 0 ว 
สมาโส กตตพโพ ปจฉา 


กดวาน ตทนนฺดร 0 
อดถ 0 ชาเนยย ปณฑิโต . 1 


๑๐๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


“ผู้มีปัญญากระทำการตัดบทก่อนแล้วทีเดียว จึงควรกระทำสมาสต่อจากนั้น 

พึงรู้เนื้อความในภายหลัง” 

ในฉบับไทยพบรูปว่า ปาฏิโมกฺขํ บางท่านกล่าววินิจฉัยหลักไวยากรณ์ว่ามาจาก ปติ อุปสรรค + 
โมกข ศัพท์ เมื่อแปลง ปติ เป็น ปฏิ ก็มีรูปเป็น ปาฏิโมกฺขํ แต่ความเห็นนี้ไม่ถูกต้อง เพราะมาจาก ป + อดิ 
+ โมกข ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

คำว่า ตตฺถ ฯเปฯ อดิปโมกฺขํ (ในบาทแห่งคาถานั้น คำว่า ปาติ'โมกฺขํ ตัดบทเป็น ป + อดิโมกฺขํ 
หมายความว่า สภาวะที่ประเสริฐโดยประการต่างๆ อย่างยิ่ง) กล่าวไว้เพื่อแสดงความหมายของ ปาติโมกข 
ศัพท์ที่กล่าวไว้ในบาทคาถาว่า ปาติโมกข 0 ปกาสิต 0 ของคาถาว่า ปาโมกข 0 อนวชฺชานํ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อขจัด 
ความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ความหมายของ ปาติโมกข ศัพท์ที่กล่าวไว้ในบาทคาถานั้นคืออะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงความหมายของ ปาติโมกข ศัพท์ที่กล่าว 
ไว้ในบาทคาถานั้นมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า ตตฺถ ฯเปฯ อดิปโมกข 0 อธิบายว่า เราได้แสดงความหมาย 
ของ ปาติโมฤข ศัพท์ที่กล่าวไว้ในบาทคาถานั้นด้วยคำนื้ 

คำว่า อดิเสฏฺรํ ฯเปฯ อตฺโถ (ความหมายคือ ประเสริฐยิ่ง ได้แก่ สูงสุดยิ่ง) กล่าวไว้เพื่อแสดง 
ความหมายของ อดิ อุปสรรคและ โมกข ศัพท์ ทั้งนื้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ความหมายของ อดิ อุปสรรคและ โมกข ศัพท์คืออะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงความหมายของ อดิ อุปสรรคและ โมกข 

ศัพท์มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนื้จึงกล่าวว่า อดิเสฏฺรํ ฯเปฯ อตฺโถ อธิบายว่า เราได้แสดงความ 
หมายของ อดิ อุปสรรคและ โมกข ศัพท์ด้วยคำนี้] 

ประเภทของสรูปะคือปาติโมกข์ 

อิสิ อิมินา วจนตฺเถน เอกริธมฺปี สีลคนฺถเภทโต ทุวิธํ โหติ. ตถา หิ “ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต 
ริหรตี”ติ จ “อาทิเมตํ มุขเมตํ ปมุขเมต 0 กุสลานํ ธมฺมานํ, เตน วุจฺจติ ปาดิโมกฺขนฺ”ติ จ อาทิสุ สีลํ 
ปาติโมกฺขนฺติ วุจฺจติ, “อุภยานิ โข ปนสฺส ปาดิโมกฺขานิริตฺถาเรน สุวาคตานึ โหนฺตี”ติอาทิสุ คนฺโถ 
ปาติโมกฺขนฺติ วุจฺจติ. ตตฺถ สีลํ โย นิ ปาติ รกฺขติ, ตํ โมกฺเขติ โมจยติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเ'ขหิ 


นิทาน 


๑๐๓ 


อตฺตานุวาทาทีหิ วา ภเยหีติ ปาติโมกฺขํ. คนฺโถ ปน ตสฺส ปาติโมกฺขสฺส โชตกตฺตา ปาติโมกฺขนฺติ 
วุจฺจติ. อาทิมฺหิ ปน วุตฺโต วจนตฺโถ อุภินฺนมฺปิ สาธารโณ โหติ. ตตฺถายํ วณฺณนา สีลปาติโมกฺขสฺสาปิ 
ยุชฺชติ คนฺถปาติโมกฺขสฺสาปี. คนฺเถ หิ วณฺณิเต ตสฺส อตฺโถ วณฺณิโตว โหติ. 

แม้ปาติโมกข์จะมีอย่างเดียว [คือ สภาวะที่ประเสริฐยิ่ง] ตามความหมายของศพท์นั้น 
อย่างนี้ ก็แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง กล่าวคือ 

๑. ศีล (การสำรวมกายและวาจา) เช่น ปา ติ โมกขสํวรสํวุโต วิ หรติ (ภิกษุเป็น ผู้ 
สำรวมด้วยปาติโมกขสังวรศีลอยู่), อาทิเมตํ มุขเมตํ ปมุขเมตํ กุสลานํ ธมมา นิ, เตน วุจฺจติ 
ปาติโมกฺขํ (ศีลนี้เป็นเบื้องต้น เป็นทางไป เป็นประธานแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นจึง 
เรียกว่า ปาติโมกข์) 

๒. คันถะ (คัมภีร์แสดงปาติโมกข์) เช่น อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน 
สฺวาคตานิ โหนฺติ (ภิกษุผู้สั่งสอนนางภิกษุณีนั้นย่อมทรงปาติโมกข์ทั้ง ๒ [ของภิกษุและภิกษุณี] 
ไว้เป็นอย่างดีพร้อมด้วยความพิสดาร [อุภโตวิภังค์]) 

ในบรรดาปาติโมกข์ทั้งสองอย่างนั้น 

ศีล ชื่อว่า ปาติโมกข์ เพราะเป็นสภาวะยังผู้รักษาให้พ้นจากทุกข์ในอบายเป็นต้นและ 
ภัยมีการตำหนิตนเป็นต้น 

คัมภีร์ ย่อมเรียกว่า ปาติโมกข์ เพราะแสดงปาติโมกข์[คือศีล]นั้น 

อนึ่ง ความหมายของศัพท์ที่กล่าวไว้ข้างต้น[ว่าปาติโมกข์คือสภาวะที่ประเสริฐโดย 
ประการต่างๆ อย่างยิ่ง] ย่อมมีทั้วไปแก่ศีลและคัมภีร์ทั้งสอง 

ในปาติโมกข์ทั้ง ๒ นั้น คำอธิบายนี้ย่อมเหมาะสมแก่ปาติโมกข์ คือ ศีลและคัมภีร์ 
เพราะเมื่ออธิบายคัมภีร์แล้ว ก็เป็นอันอธิบายเนื้อความของศีลเช่นเดียวกัน 

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ปาติโมกข ศัพท์แล้ว บัดนี้ กล่าวว่า อิติ อิมินา เป็นต้นเพื่อแสดง 
ประเภทของปาติโมกข์ อธิบายว่า แม้ปาติโมกข์จะมีอย่างเดียวตามความหมายของคำอย่างนี้ ก็แบ่งออกเป็น 
๒ อย่าง 

คำว่า วจนตฺถ (ความหมายของศัพท์) ก็คือรูปวิเคราะห์นั้นเอง คำนี้เป็นคำไวพจน์ของ วิคฺคห 
(รูปวิเคราะห์) ซึ่งมีรูปวิเคราะห์ว่า 


๑๐๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


- นิปฺผนฺนสฺส อตฺโถ วิเสเสน คยฺหติ เอเตนาติ วิคฺคโห ะะ เนื้อความของบทสำเร็จ บุคคลย่อม 
ถือเอาโดยพิเศษด้วยรูปวิเคราะห์นี้ เหตุนั้น รูปวิเคราะห์นั้นชื่อว่า ริคคหะ 

คำว่า ตถา หิ ฯเปฯ ปาติ'โมถเขนฺติ วุจฺจติ กล่าวอธิบายปาติโมกข์ทั้ง ๒ อย่างโดยยกหลักฐาน 
จากพระบาลี ทั้งนื้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ การที่ปาติโมกข์มี ๒ อย่างนั้น ท่านทราบได้ด้วยป๋’จจักขญาณหรือไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ถ้าไม่มีความเหมาะสมหรือหลักฐาน ถ้อยคำของท่านจะ 
ควรเชื่อถืออย่างไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนื้จึงกล่าวว่า ตถา หิ ฯเปฯ ปาติโมกเขนฺติ วุจฺจติ อธิบายว่า เราได้ยก 
หลักฐานจากพระบาสีมาแสดงไว้ 

คำว่า ตตฺถ ลีลํ ฯเปฯ ปาติโมกข 0 (ศีล ย่อมเรียกว่า ปาติโมกข์ เพราะเป็นสภาวะยังผู้รักษาให้ 
พ้นจากทุกข์ในอบายเป็นต้นและภัยมีการตำหนิตนเป็นต้น) กล่าวไว้เพื่ออธิบายรูปวิเคราะห์ของ ปาติโมกข 
ศัพท์ที่หมายถึงศีล ทั้งนื้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ปาติโมกข์คือศีลมีรูปวิเคราะห์อย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำนื้มีรูปวิเคราะห์ตามที่กล่าวไว้ข้างด้นว่า อดิเสฏฺรํ เป็นต้น 
หรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านควรแสดงรูปวิเคราะห์ของปาติโมกข์คือศีลมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์เฉลยคำถามนื้จึงกล่าวว่า ตตฺถ สีลํ ฯฝฯ ปาติโมกข 0 อธิบายว่า ศีลเรียกว่า ปาติโมกข์ 
ตามรูปวิเคราะห์ว่า เป็นสภาวะยังผู้รักษาให้พ้นจากทุกข์ในอบายเป็นต้นและภัยมีการตำหนิตนเป็นต้น 

คำว่า คนฺโถ ปน ฯเปฯ ปาติโมกเขนฺติ วุจฺจติ (คัมภีร์ ย่อมเรียกว่า ปาติโมกข์ เพราะแสดง 
ปาติโมกข์[คือศีล]นั้น) กล่าวไว้เพื่อแสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ เหตุที่คัมภีร์ชื่อว่า ปาติโมกข์ ทั้งนื้เพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ คัมภีร์ชื่อว่า ปาติโมกข์ อย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำนื้มีรูปวิเคราะห์เหมือนศีลหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนื้จึงกล่าวว่า คนฺโถ ปน ฯเปฯ ปาติโมกเขนฺติ วุจฺจติ อธิบายว่า คัมภีร์ 
ชื่อว่า ปาติโมกข์ เพราะแสดงปาติโมกข์[คือศีล]นั้น โดย การณูบ่จาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงเหตุ แต่ยัง 
หมายรวมถึงผลด้วย คำว่า ตสฺส ปาติโมกเขสฺส โชตกดตา (เพราะแสดงปาติโมกข์[คือศีล]นั้น) หมายความว่า 
รูปวิเคราะห์ของ ปาติโมกข ที่กล่าวมาแล้วเหมาะสมกับศีลที่คุ้มครองผู้รักษาให้หลุดพ้นจากทุกข์ภัยเหล่านั้น 
แต่คัมภีร์ที่แสดงปาติโมกข์ก็ได้ชื่อว่าปาติโมกข์เช่นกัน ในเรื่องนื้มีความเห็นต่างกัน ๔ ประการ คือ 

๑. การณูปจาระ คือ สำนวน ที่ กล่าวถึงเหตุ แต่ยังหมายรวมถึงผลอีกด้วย ซึ่งใน ที่นื้ เป็น 


นิทาน 


๑๐&' 


การกล่าวถึงศีลอันเป็นเหตุ แต่ยังหมายรวมถึงคัมภีร์ที่แสดงศีลอันเป็นผล ดังเช่นอุทาหรณ์ว่า จกฺขุนา รูป้ 
ปสฺสติ (ย่อมเห็นรูปด้วยจักษุ) ตามรูปศัพท์แล้วคำว่า จกฺขุนา แปลว่า จักษุ (ตา) แต่ตามปกติคนจะเห็นรูป 
ด้วยจักษุไม่ได้ ความหมายที่แท้จริงของประโยคนี้ก็คือ เห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณจิตซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยจักษุ 
การใช้คำในลักษณะนี้จึงเป็นการพูดถึงเหตุ แต่เจตนาหมายรวมถึงผลด้วย (เหตุ ะ: จักษุ, ผล ะะ จักขุวิญญาณ) 
ความเห็นนี้กล่าวไว้ในกังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๒) 

๒. ผลูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงผล แต่ยังหมายรวมถึงเหตุอีกด้วย ซึ่งในที่นี้เป็น 

การกล่าวถึงคัมภีร์ที่แสดงศีลอันเป็นเหตุ แต่ยังหมายรวมถึงศีลอันเป็นผล ดังเช่นอุทาหรณ์ว่า โอทโน ปจฺจเต 
(ย่อมหุงข้าว) ตามปกติคำว่า โอทโน คือ ข้าวสุก การหุงข้าวสุกก็คือการหุงเป็นข้าวต้ม แต่ความหมายที่ 
แท้จริงของคำนี้คือข้าวสาร ดังนั้น คำว่า โอทโน จึงกล่าวถึงข้าวสุก แต่เจตนาหมายถึงข้าวสาร ความเห็น 
นี้กล่าวไว้ในถามตอบกังขา ฯ (เล่ม ๑ หน้า ๓) ซึ่งคงมาจากข้อความในคัมภีร์เภทจินตาทีปนี (คำอธิบาย 
คาถา ๓๐) ว่า สทฺโท ฌาปกเหตุ, อตฺโถ ฌาเปตพฺพผล 0 (ศัพท์เป็นเหตุให้รู้ความหมาย ส่วนความหมาย 
เป็นผลที่ศัพท์พึงแสดงให้รู้) กล่าวคือ คัมภีร์เป็นเหตุให้เข้าใจถึงศีลและสามารถรักษาศีลได้ ส่วนศีลเป็นผล 
จากการศึกษาคัมภีร์ 

๓. รูปวิเคราะห์ตัทธิตว่า 

- ปาติโมกข 0 โชเตตีดิ ปาติโมกเข 0 ะะ คัมภีร์ที่แสดงปาติโมกข์ ชื่อว่า ปาติโมกข์ 

ปาติโมกข ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน โขเตติ ตัทธิต ความเห็นนี้กล่าวไว้ในคู่มือสอนกังขาฯ (เล่ม ๑ 

หน้า ๓๒) 

๔. รูปวิเคราะห์ตัทธิตว่า 

- ปาติ'โมกเขเมว ปาติโมกโข ะะ ปาติโมกขะนั้นแหละ มีรูปว่า ปาติโมกข์ หมายถึง คนฺโถ (คัมภีร์) 
ปาติโมกข ศัพท์ + ณ ปัจจัยในสกัตถตัทธิต การลง ณ ปัจจัยในอรรถสกัตถ์เช่นนี้มีประโยชน์ 

เพื่อการเปลี่ยนลิงค์ คือ เพื่อให้เปลี่ยนจากนปุงสกลิงค์ที่หมายถึง สีลํ เป็นปุงลิงค์ที่หมายถึง คนฺโถ ความ 
เห็นนี้กล่าวไว้ในลัททนีดิปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๖๗๕) ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

เอตฺถ จาขฺยาตคฺคหณํ กสฺมา น กต 0 , นนุ อาขฺยาตสฺมิมฺปิ สมาโส ทิสฺสติ โย นํ ปาติ รกฺขติ, ต 0 
โมกฺเขติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหิ โมเจตีดิ ปาติโมกโขติ สนิพฺพจนสฺส ปทสฺส ทสฺสนโตติ. ตนฺน, ตสฺมิฌฺหิ 
นิพฺพจเน ปาติโมกโขติ ปทํ ตทฺธิตวเสน สิชฺฌติ, น สมาสวเสน เอหิปสฺสิ'โกติ ปทมิวาติ. นนุ จ โภ เอทิ- 
ปสฺสิโกดิ เอตฺถ เอหิ ปสฺสาดิ อิมํ วิธี อรหตีดิ อตฺเถ ตทฺธิโต ณิกปจฺจโย ทิสฺสติ, ปาติโมกโขติ เอตฺถ ปน 
ตทฺธิโต ปจฺจโย น ทิสฺสตีติ. ทิสฺสติ เอว ปาติ'โมกุโขติ เอตฺถ สกตฺเถ ณปจฺจโย ภวตีติ. นนุ จ โภ ณปจฺจโย 
อปจฺจเยว ทิสฺสตีติ. น อปจฺเจเยว เตน รตฺตมิจฺจาทีสฺวตฺเถสุปิ ทิสฺสนโต. ณ ราคา ตสฺเสทมฌฺฌตฺเถสุ จาติ หิ 
ลกฺขณํ วุตฺตนฺติ. ๓๒ 


© 0 0เ? 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


“ถามว่า : เหตุใดจึงไม่กระทำ อาขฺยาด ศัพท์ไว้ในสูตรนี้ สมาสย่อมปรากฏแม้ในอาขยาดมิใช่ 
หรือ เพราะพบบทที่มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- โย นํ ปาติ รกฺขติ, ต 0 โมกฺเขดิ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหิ โมเจตีดิ ปาติโมกโข ะะ บุคคลใดย่อม 
รักษาศีลนั้น ศีลย่อมยังบุคคลนั้นให้พ้นไปจากทุกข์มีทุกข์ในอบายเป็นต้น เหตุนั้น จึงชื่อว่า ปาติโมกข์ 

ตอบว่า : คำนั้นไม่สมควร เพราะบทว่า ปาดโมกโข ในรูปวิเคราะห์นั้นสำเร็จได้ด้วยความเป็น 
ดัทธิต มิใช่สำเร็จด้วยความเป็นสมาสดังบทว่า เอหิปสฺสิ'โก 

ถามว่า : ท่านผู้เจริญ ในอุทาหรณ์ว่า เอหิปสฺสิ'โก นี้ ณิก ปัจจัยที่เป็นตัทธิตย่อมปรากฏใน 
ความหมายว่า เอหิ ปสฺสาดิ อิมํ วิธี อรหดิ (ย่อมควรแก่การกระทำอย่างนี้ว่า ขอท่านจงมาดู) ส่วนในบทว่า 
ปาติโมกโข นี้ ตัทธิตปัจจัยย่อมไม่ปรากฏมิใช่หรือ 

ตอบว่า : ย่อมปรากฏโดยแท้ ในบทว่า ปาติโมกโข นี้ ณ ปัจจัยย่อมลงในอรรถสกัดถ์ 
ถามว่า : ท่านผู้เจริญ ณ ปัจจัยย่อมปรากฏในอปัจจตัทธิตมิใช่หรือ 

ตอบว่า : ย่อมไม่ปรากฏในอปัจจตัทธิตเพียงอย่างเดียว เพราะพบแม้ในอรรถว่า เดน รตฺตํ 
(ย้อมแล้วด้วยสิ่งนั้น) เป็นต้น สมจริงดังสูตร[ในกัจจายนไวยากรณ์]กล่าวว่า ณ ราคา ตสฺเสทมฌฺฌตฺเถสุ จ 
(ลง ณ ปัจจัยและปัจจัยอื่น ท้ายนามศัพท์ที่แสดงความหมายว่า นั้าย้อม ในความหมายว่า สิ่งนี้เป็น , ของ 
บุคคลนั้น และในความหมายอื่นๆ ได้บ้าง)” 

ผู้แปลเห็นว่า รูปวิเคราะห์ว่า ปาติโมกฺขํ โชเตดีดิ ปาติโมกข 0 ตามความเห็นที่ ๓ ไม่สมควร เพราะ 
หมายถึงบทปุงลิงค์ว่า คนฺโถ จึงควรตั้งรูปวิเคราะห์ปุงลิงค์ว่า ปาติโมกข 0 โชเตดีดิ ปาติโมกโข จึงจะถูก แต่ 
รูปวิเคราะห์ปุงลิงค์ดังกล่าวก็ไม่สมควร เพราะไม่พบบทปุงลิงค์ว่า ปาติโมกโข ในวรรณกรรมบาลีใดๆ ดังนั้น 
แม้รูปวิเคราะห์ของสัททนีดิปกรณ์ว่า ปาติโมฤขเมว ปาติโมกโข ก็ไม่สมควรด้วยเช่นเดียวกัน เพราะไม่มี 
บทปุงลิงค์ดังกล่าว อีกทั้ง ณ ปัจจัยในสกัดถตัทธิตก็ไม่สามารถลื่อให้หมายถึงคัมภีร์ได้ 

นอกจากนั้น การกล่าวว่าเป็นผลูปจาระตามความเห็นที่ ๒ ก็ไม่สมควร เพราะคำว่า ปาติโมกข 
เป็นชื่อของศีลที่เป็นเหตุ เนื่องจากศีลเป็นสภาวะยังผู้รักษาให้พ้นจากทุกข์ในอบายเป็นต้น และภัยมีการ 
ตำหนิตนเป็นต้น ไม่ใช่คัมภีร์ แต่ต่อมาเป็นชื่อของคัมภีร์ที่กล่าวถึงศีลได้โดยอ้อม ดังนั้น การกล่าวว่าเป็น 
การณูปจาระตามความเห็นที่ ๑ จึงสมควรกว่าความเห็นอื่น ที่จริงแล้ว การประกอบใช้ วุจฺจติ (ย่อมเรียก) 
มีได้ในฐานะที่ต้องการแสดงอุปจาระเท่านั้น ดังคัมภีร์ตองตรินนิยาม (ข้อ ๖๒) กล่าวว่า “ในที่มีคำว่า วุจฺจติ, 
วุตฺดํ และ นาม 0 จัดเป็นอุปจาระ” 

คำว่า อาทิมหิ ปน วุตฺโต ฯเปฯ สาธารโณ โหดิ (อนึ่ง ความหมายของศัพท์ที่กล่าวไว้ข้างด้น[ว่า 
ปาติโมกข์คือสภาวะที่ประเสริฐยิ่ง] ย่อมทั่วไปแก่ศีลและคัมภีร์ทั้ง ๒) กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 


นิทาน 


๑๐๗ 


- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ รูปวิเคราะห์ที่สมควรแก่ปาติโมกข์ทั้งสอง ไม่มีหรือไร 
(อีกอย่างหนึ่ง) รูปวิเคราะห์ที่กล่าวไว้ก่อนว่า อดิเสฏฺรํ เป็นต้นสมควรแก่ปาติโมกข์คือศีลเท่านั้นหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า อธิบายว่า ความหมายของศัพท์ที่กล่าวไว้ข้างด้น ย่อม 
ทั่วไปแก่ศีลและคัมภีร์ทั้ง ๒ 

ข้อความข้างด้นหมายความว่า ความหมายของปาติโมกข์ที่แสดงไว้ก่อนว่าปาติโมกข์คือสภาวะ 
ที่ประเสริฐยิ่งด้วยคำว่า อดิเสฏฺรํ (ประเสริฐยิ่ง) อติอุตุตม 0 (สูงสุดยิ่ง) เนื่องด้วยศีลและคัมภีร์ทั้ง ๒ อย่าง 
เพราะศีลเป็นสภาวะที่ประเสริฐ เนื่องจากเป็นมูลเหตุของคุณธรรมทั้งปวง แม้คัมภีร์ก็เป็นสภาวะที่ประเสริฐ 
เนื่องจากเป็นไปพร้อมกับคุณอันประเสริฐคือศีลนั้นเอง ตามหลักภาษาเรียกว่า สหจรณนัย คือ นัยที่เป็นไป 
ร่วมกัน ดังคำว่า ยฏฺริ ปเวสย (จงอนุญาตคนถือไม้เท้าให้เข้าไป), กุนฺเต ปเวสย (จงอนุญาตทหารถือหอก 
ให้เข้าไป) ที่จริงแล้วคำว่า ยฏฺริ หมายถึงไม้เท้าเท่านั้น แม้คำว่า กุนฺเต ก็คือหอกเท่านั้น หากแต่คำนี้ยัง 
หมายถึงคนถือไม้เท้าและทหารถือหอกที่เป็นไปร่วมกับไม้เท้าและหอกอีกด้วย ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อุภินฺนมฺปิ สาธารโณ โหดิ สีลปาติโมกฺขํ สพฺพคุณานํ มูลภาวโต เสฏฺรํ, คนฺถปาติโมก.ข 0 เสฏฺ^คุณ- 
สหจรณโต เสฏฺรนฺติ." ๓ 

“คำว่า อุภินฺนมฺปิ สาธารโณ โหดิ (ย่อมทั่วไปแก่ศีลและคัมภีร์ทั้ง ๒) หมายความว่า ปาติโมกข์ 
คือ ศีลเป็นสภาวะที่ประเสริฐ เพราะเป็นมูลเหตุของคุณธรรมทั้งปวง ส่วนปาติโมกข์ คือ คัมภีร์เป็นสภาวะ 
ที่ประเสริฐ เพราะเป็นไปพร้อมกับคุณอันประเสริฐ” 

จะเห็นได้ว่า ในฎีกาใหม่ได้อธิบายเพิ่มเดิม โดยระบุเหตุของความประเสริฐในปาติโมกข์ คือ ศีล 
ว่า สพฺพคุณานํ มูลภาวโต (เพราะเป็นมูลเหตุของคุณธรรมทั้งปวง), ระบุเหตุของความประเสริฐในปาติโมกข์ 
คือ คัมภีร์ว่า เสฏฺรคุณสหจรณโต (เพราะเป็นไปพร้อมกับคุณอันประเสริฐ) โดยที่คัมภีร์อรรถกถาจะมิได้ 
กล่าวถึงก็ตาม ทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลถือเอาสิ่งที่เป็นผลแล้ว ก็เป็นอันถือเอาเหตุโดยอ้อมด้วยอวินาภาวนัย 
คือ นัยที่เป็นไปโดยไม่แยกจากกัน อีกทั้งแม้พระอรรถกถาจารย์จะมิได้ระบุเหตุไว้ พระฎีกาจารย์ก็ควรนำ 
เหตุมาแสดงเพื่อความชัดเจน ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า 

การเณ หิ คหิเต ผลมบิเ คหิตเมว โหตีติ.‘" ๔ 

“โดยแท้จริงแล้ว เมื่อเหตุถูกถือเอาแล้ว แม้ผลก็เป็นอันถือเอาแล้วทีเดียว” 

ตตฺถ อวุตฺเตปิ อวสฺส 0 วตฺตพฺพตาย สพฺพตก จสทฺโท อชฺฌาหริตพฺโพ. ๓๕ 

“ในคาถานั้น แม้เมื่อศัพท์มิได้กล่าวไว้[โดยตรง] จ ศัพท์ย่อมถูกประกอบไว้ในบททั้งหมด เพราะ 
เป็นศัพท์ที่ควรกล่าว[เพื่อแสดงการรวบรวม]” 


( 2 ) 0^0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


คำว่า ตตฺถาย 0 ฯเปฯ คนฺถปาติ'โมกฺขสฺสาปิ (ในปาติโมกข์ทั้ง ๒ นั้น คำอธิบายนี้ย่อมเหมาะสม 
แก่ปาติโมกข์คือศีลและคัมภีร์) กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำอธิบายนี้ควรเหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือคัมภีร์เท่านั้น 

มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า ตดกาย 0 ฯเปฯ คนฺถปาติโมกฺขสฺสาปิ อธิบายว่า คำ 
อธิบายนี้ย่อมเหมาะสมแก่ปาติโมกข์ คือ ศีลและคัมภีร์ทั้ง ๒ อย่าง 

คำว่า คนฺเถ หิ ฯเปฯ วณฺณิโตว โหดิ (เพราะเมื่ออธิบายคัมภีร์แล้วก็เป็นอันอธิบายเนื้อความ 
ของศีลเช่นเดียวกัน) กล่าวไว้เพื่อแสดงเหตุในการที่คำอธิบายนี้เหมาะสมแก่ปาติโมกข์ คือ ศีลและคัมภีร์ 
ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ 

คำอธิบายนี้เหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือศีลอย่างไร (ฎีกาใหม่) 

เหตุใดคำอธิบายนี้จึงเหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือศีลและคัมภีร์ทั้ง ๒ อย่าง (กังขาวิดรณีคัณฐิ) 
เหตุใดคำอธิบายนี้จึงเหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือศีลเล่าเพราะศีลเป็นปรมัตถ์ (แนวสอนกังขา) 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำอธิบายนี้ควรเหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือคัมภีร์เท่านั้น 

มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า คนฺเถ หิ ฯเปฯ วณฺณิโตว โหดิ อธิบายว่า เมื่ออธิบาย 
คัมภีร์แล้วก็เป็นอันอธิบายเนื้อความของศีลเช่นเดียวกัน ดังนั้น คำอธิบายนี้จึงเหมาะสมแก่ปาติโมกข์ คือ 
ศีลและคัมภีร์ ดังข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

คนฺถปาติโมก.ขสฺส ดาว ยุชฺชตุ, กก 0 สีลปาติโมก.ขสฺส ยุชฺชดีดิ อาห “คนฺเก ที”ติอาทิ. หีดิ 
การณตฺเถ นิปาโต.‘" ๖ 

“ท่านกล่าวว่า คนฺเถ ที เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า คำอธิบายนี้จงเหมาะสมแก่ปาติโมกข์ คือ 
คัมภีร์ก่อน แต่เหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือศีลอย่างไร นิบาตคือ ที เป็นไปในอรรถว่าการณะ” 

ข้อความว่า “เมื่ออธิบายคัมภีร์แล้วก็เป็นอันอธิบายเนื้อความของศีลเช่นเดียวกัน” หมายความว่า 
การอธิบายคัมภีร์นับว่าเป็นการอธิบายเนื้อความของศีลโดยอ้อม เพราะอธิบายถึงเนื้อความโดยมุ่งอธิบาย 
คัมภีร์เป็นหลัก ตามหลักภาษาเรียกว่า อรินาภาวนัย คือ นัยที่เป็นไปโดยไม่แยกจากกัน ดังข้อความใน 
คัมภีร์สุโพธาสังการว่า 

มุนินฺทวทนมุโภช- คพฺภสมภวสุนฺทรี 

สรณํ ปาณิน์ วาณี มยฺหํ ปีณยต 0 มนํ“ ๗ 


นิทาน 


๑๐๙ 


“ขอพระสัทธรรมอันงามบังเกิดในห้องแห่งบงกชคือพระโอษฐ์ของพระจอมมุนี 

ซึ่งเป็นที่พึ่งของปราณชาติทั้งหลาย จงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่ม” 

จะเห็นได้ว่า คาถานี้กล่าวนอบน้อมพระธรรมเท่านั้น มิได้เอ่ยถึงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ แต่ก็ 
นับว่าท่านได้นอบน้อมพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์โดยอ้อม เพราะผู้ที่เคารพพระธรรมต้องมีความเคารพใน 
พระพุทธเจ้าผู้เป็นบ่อเกิดของพระธรรม และมีความเคารพในพระสงฆ์ผู้รู้แจ้งพระธรรมนั้น ดังคำอธิบายใน 
ฎีกาใหม่ของสุโพธาสังการว่า 

ตถา หิ โลกุตฺตรธมมนิสฺสิตปริยตฺดิธมมสฺงขาดสพฺพฌฺฌุภารติยา มโนสมฺปีณนาสีสนาปเทเสน 
อตฺตโน นิสฺเสสธมฺมรตเน ปสาโท ปกาสิโต. โส ปน ธมฺมปฺปสาโท ตทวินาภาวโต พุทธสํเฆสุปิ สิทฺโธดิ 
รดนตฺตยวิสย 0 ปณาม 0 วงฺกวุดฺดิยา ทสฺเสติ. ๓๘ 

“ดังจะกล่าวโดยพิสดาร ความเลื่อมใสของตนในธรรมรัตน์ทั้งปวง ท่านแสดงไว้ด้วยการแสดง 
ความปรารถนาในการยังใจให้อิ่มเอิบของพระพุทธดำรัส กล่าวคือ ปริย้ติธรรมอันโลกุตตรธรรมอาศัยแล้ว 
อนึ่ง ความเลื่อมใสในพระธรรมนั้นสำเร็จได้แม้ในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ เพราะไม่เป็นไปโดยแยกจาก 
พระธรรมนั้น ดังนั้น ท่านจึงแสดงการนอบน้อมที่มีพระรัตนตรัยเป็นวิสัยด้วยวังกพฤติ” 

ในฎีกาใหม่ของกังขาวิดรณีอธิบายเรื่องนี้ว่า 

วณฺณิโตว โหตีติ คนฺถวณฺณนามุเขน อตฺถสฺเสา วณฺณนโต. อิทํ วุดฺดํ โหติ- ยสฺมา คนฺเถ วณฺณิเต 
ตทวินาภาวโต ตสฺสตฺโถ วณฺณิโต โห ติ, ตสฺมา สีลปาดิโมกฺขสฺสปิ ยุชฺช ตีดิ. ๓๙ 

“คำว่า วณฺณิโตว โหดิ (ก็เป็นอันอธิบายเนื้อความของศีลเช่นเดียวกัน) หมายความว่า ก็เป็นอัน 
อธิบายเนื้อความของศีลเช่นเดียวกัน เพราะอธิบายถึงเนื้อความ[ของศีล]ทีเดียว โดยมุ่งอธิบายคัมภีร์เป็นหลัก 
ความหมายคือ เมื่ออธิบายคัมภีร์แล้ว ก็เป็นอันอธิบายเนื้อความของศีลนั้น เพราะคัมภีร์ไม่แยกไปจากศีลนั้น 
ดังนั้น คำอธิบายนื้จึงเหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือศีลอีกด้วย” 

ประโยคว่า คนฺเถ หิ ฯเปฯ วณฺณิโตว โหดิ มีชื่อว่า ประโยคการณะ คือ ประโยคแสดงเหตุ ท่าน 
ประกอบไว้หลังประโยคผลว่า ตดกาย 0 วณฺณนา ฯเปฯ คนฺถปาติโมก.ขสฺสาปิ คู่มือสอนกังขาฯ (เล่ม ๑ หน้า 
๓๕) กล่าวว่า เหตุมี ๒ ประเภท คือ 

๑. สกปฏิพัทธเหตุ (เหตุเนื่องด้วยตน) คือ เหตุของใจความในประโยคผล ท่านมักใช้ในที่มี 
ประโยคเหตุอยู่หน้าประโยคผล โดยมีศัพท์ว่า ยสฺมา, ยโต เป็นต้นในต้นประโยค เช่น ประโยคในกังขาวิดรณี 
(หน้า ๑๐๗) ว่า ยสฺมา ปเนตฺถ ภีกฺขุปาติโมกข 0 ปรม 0 , ตสฺมา ตสฺส ดาว วณฺณนตฺถมิท 0 วุจฺจติ (อนึ่ง ใน 
บรรดาปาติโมกข์ทั้ง ๒ เหล่านี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวคาถานื้ไว้เพื่ออธิบายภิกขุปาติโมกข์นั้นก่อน เพราะเป็น 
ลำดับแรก) จะเห็นได้ว่า เหตุดังกล่าวเป็นเหตุของ วุจฺจติ อันเป็นใจความในประโยคต่อมา 


©©0 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


๒. ปรปฏิพัทธเหตุ (เหตุเนื่องด้วยผู้อื่น) คือ เหตุของข้อความบางส่วนในประโยคผล ท่านมักใช้ 
ในที่มีประโยคผลอยู่หน้าประโยคเหตุ โดยมี หิ ศัพท์เป็นต้นในต้นประโยค เช่น ตตฺถาย 0 วณฺณนา ลีลปาดิ- 
โมกขสฺสาปิ ยุชฺชติ คนฺถปาติโมกขสฺสาปิ. คนฺเถ หิ วณฺณิเต ตสฺส อตฺโถ วณฺณิโตว โหดิ (ในปาติโมกข์ทั้ง ๒ 
นั้น คำอธิบายนี้ย่อมเหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือศีลและคัมภีร์ เพราะเมื่ออธิบายคัมภีร์แล้วก็เป็นอันอธิบาย 
เนื้อความของศีลเช่นเดียวอัน) จะเห็นได้ว่า เหตุดังกล่าวเป็นเหตุของการที่คำอธิบายนี้เหมาะสมแก่ปาติโมกข์ 
คือ ศีลและคัมภีร์ 

ประโยคว่า สีล 0 โย นํ ปาดิ รกฺขติ, ต 0 โมกฺเขติ โมจยดิ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหิ อตฺตานุวาทาทีหิ 
วา ภเยหีดิ ปาติโมกข 0 (ศีล ชื่อว่า ปาติโมกข์ เพราะเป็นสภาวะยังผู้รักษาให้พ้นจากทุกข์ในอบายเป็นต้น 
และอัยมีการตำหนิตนเป็นต้น) แสดงรูปวิเคราะห์ของ ปาติโมกข ศัพท์ว่า 

- ปาติ รกขดีดิ ปาติ (ปา ธาตุ = รักษา + ติ ปัจจัย'ในอัตตุสาธนะ) 

คำว่า รกฺขดิ ใน ปาติ รกฺขติ อธิบาย ปา ธาตุว่าใช้ในความหมายว่า รักษา 

- ปาตี โมกฺเขดิ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหิ อตฺตานุวาทาทีหิ วา ภเยหีดิ ปาติโมกข 0 . 

(ปาติ บทหน้า + โมกข ธาตุ ะะ พ้น + เณ การิตปัจจัย + ณ ปัจจัย'ไนอัตตุสาธนะ) 

ตามรูปวิเคราะห์ของศัพท์ว่า ปาติโมกข์ ข้างต้น แปลตามศัพท์ว่า 

“สภาวะยังผู้รักษาให้พ้นจากทุกข์ในอบายเป็นต้นและอัยมีการตำหนิตนเป็นต้น” 

คำว่า โมจยดิ ใน โมกฺเขติ โมจยดิ อธิบาย โมกข ธาตุว่าใช้ในความหมายว่า พ้น เพราะเปลี่ยน 
จาก โมกข เป็น มุจ โดยใช้ธาตุที่ชัดเจนกว่าเป็นตัวอธิบาย 

รูปวิเคราะห์นี้ยังพบในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า 

- ปาดึ โมกฺเขติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหีดิ ปาติโมกข 0 ะะ สภาวะยังผู้รักษาให้พ้นจากทุกข์ใน 
อบายเป็นต้น ชื่อว่า ปาติโมกข์ 

ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

ตฌฺหิ โย นิ ปาติ รกฺขติ, ต 0 โมกุเขติ โมจยติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหิ, ตสฺมา ปาตโมกเขนฺติ วุจฺจติ. ๔๐ 

“โดยแท้จริงแล้ว ศีลคือสิกขาบทนั้นย่อมเรียกว่า ปาติโมกข์ เพราะเป็นสภาวะยังผู้รักษาให้พ้น 
จากทุกข์ในอบายเป็นด้น 

อนึ่ง รูปที่ลง ณ ปัจจัยด้วยสูตรในอัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๕๒๔) ว่า ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณ 
(เมื่อมีกรรมอยู่หน้า ลง ณ ปัจจัยท้ายธาตุ) หรือลงปัจจัยอื่นด้วยสูตรอื่น ในที่มีกรรมเป็นอุปบทอยู่ข้างหน้า 
ชื่อว่า กิตันตสมาส คือ สมาสที่มีกิตก์ปัจจัยอยู่ท้าย นิยมใช้อับศัพท์เฉพาะที่ระบุชื่อ (นามศัพท์) เท่านั้น 
เช่น กุมฺภกาโร (ช่างปันหม้อ), กมฺมกาโร (คนงาน) เป็นต้น ในศัพท์ ๕ ประเภท คือ 


นิทาน 


© © © 


เทวทัต 


๑. นามศัพท์ ศัพท์ที่บัญญ้ติโดยอาศัยชื่อ เช่น เทวทตฺโต (เทวทัต) คำนี้มีเหตุเกิดคือชื่อว่า 


๒. ชาติศัพท์ ศัพท์ที่บัญกู่]'ติ'โดยอาศัยประเภทของสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน เช่น โค (วัว) 

คำนี้มีเหตุเกิดคือชาติวัว 

๓. ทัพพศัพท์ ศัพท์ที่บัญกู่]ติโดยอาศัยรูปธรรมที่คำนั้นมุ่งสื่อถึง เช่น ทณฺฑี (ผู้มี’ใม้เท้า) 

คำนี้มีเหตุเกิดคือไม้เท้า (ทณฺฑ) 

๔. กริยาศัพท์ ศัพท์ที่บัญกู่]ติโดยอาศัยกิริยา เช่น ปาจโก (ผู้หุง) คำนี้มีเหตุเกิดคือกิริยาหุง 
๕. คุณศัพท์ ศัพท์ที่บัญกู่]ติโดยอาศัยคุณลักษณะ เช่น สุ กุก 0 (ผ้าขาว) คำนี้มีเหตุเกิด คือ 

สีขาว 


อาทิ ศัพท์ใน อาปายิกาทิหิ (ทุกข์ที่มีในอบายเป็นต้น) ละข้อความว่า ชาติทุกข์ และชราทุกข์ 

เป็นด้น 


อาทิ ศัพท์ใน อตฺตานุวาทาทีหิ (ภัยมีการตำหนิตนเป็นต้น) ละข้อความว่า ปรานุวาทภัย (ภัย 
คือการตำหนิของผู้อื่น) หัณฑภัย (ภัยคืออาชญา) และทุคติภัย (ภัยในทุคติ) 

คำว่า อุภินฺนมฺปิ สาธารโณ (ย่อมมีทั่วไปแก่ศีลและคัมภีร์ทั้งสอง) ในที่ประกอบด้วย สาธารณ 
ศัพท์ มีมติ ๓ ประการ คือ 


๑. ลงฉัฏฐีวิภัตติในสหัตถะ 

แปลว่า 

“มีทั่วไปกับ” 

๒. ลงจตุตถีวิภัตติในอรรถสัมปทาน 

แปลว่า 

“มีทั่วไปแก่” 

๓. ลงฉัฏฐี 1 วิภัต ติ' ในอรรถสามี 

แปลว่า 

“มีทั่วไป แห่ง” 

ดังข้อความในคัมภีร์มณิสารมัญชสาว่า 




สหตฺเก หิ สามิวจนิ. สมฺปทานตฺเถ สมฺปทานวจนนฺดิ เกจิ. สามฺยตฺเก สามิวจนนฺดิ อปเรทั 9 
“โดยแท้จริงแล้ว ฉัฏฐีวิภัตติย่อมลงในสหัตถะ บางท่านกล่าวว่าลงจตุตถีวิภัตติในอรรถสัมปทาน 
อาจารย์ท่านอื่นกล่าวว่าลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถสามี” 


คำว่า โชตกตฺตา ในประโยคว่า คนฺโถ ปน ตสฺส ปาติ'โมกุขสฺส โชตกตฺตา ปาติ'โมกุขนฺติ วุจฺจติ 
(คัมภีร์ย่อมเรียกว่า ปาติโมกข์ เพราะแสดงปาติโมกข์[คือศีล]นั้น) ภาวาทิสัมพันธ์ของ ตฺต ปัจจัย คือ คนฺถสฺส 
โดยต้องเปลี่ยนประธานในประโยคกัตตุวาจกหรือกรรมในประโยคกรรมวาจกเป็นภาวาทิสัมพันธ์ของ ตฺต ปัจจัย 
แน่นอน 

ดังนั้น คำว่า โชตก จึงมีรูปวิเคราะห์ปุงลิงค์ว่า โชเตตีดิ โชตโก, คนฺโถ โดยบทที่อยู่หน้า ตฺต 
ปัจจัยต้องมีลิงค์และพจน์เหมือนประธานในประโยคแน่นอน] 


© © 1^0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


ประเภทของคันถปาติโมกข์ 

ต 0 ปเนต 0 คนฺถปาติโมกฺขํ ภิกฺขุปาติโมกฺขํ ภิกฺขุนิปาติโมกฺขนฺติ ทุวิธํ โหติ- ตตฺถ “สุณาตุ 
เม ภนุเต สงฺโฆ”ติอาทิก 0 ปฌฺจหิ อุทฺเทสปริจุเฉเทหิ ววตฺถิตํ ภิกฺขุปาติโมกฺขํ, “สุณาตุ เม อยฺเย 
สงฺโฆ”ติอาทิก 0 จตูหิ อุทฺเทสปริจุเฉเทหิ ววตฺถิตํ ภิกฺขุนิปาติโมกฺขํ. 

อนึ่ง ปาติโมกข์คือคัมภีร์นั้นมี ๒ ประเภท คือ 
๑. ภิกขุปาติโมกข์ (ปาติโมกข์ของภิกษุ) กำหนดด้วยอุเทศ ๕ ปริจเฉท มีคำว่า 
สุณาตุ เม ภนุ เต สงฺโฆ (ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า) เป็นต้น 

๒. ภิกขุนีปาติโมกข์ (ปาติโมกข์ของภิกษุณี) กำหนดด้วยอุเทศ ๔ ปริจเฉท มีคำว่า 
สุณาตุ เม อยฺเย สงโ'ฆ (แม่เจ้าทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า) เป็นต้น 


การจำแนกหัวข้อ 


ตตฺถ ภิกฺขุปาติโมกฺเข ปฌฺจ อุทฺเทสา นาม นิทานุทฺเทโส ปาราชิกุทฺเทโส สงฺฆาทิเสสุทุ- 
เทโส อนึยตุทฺเทโส วิตฺถารุทฺเทโสติ. 

ในภิกขุปาติโมกข์มีอุเทศ ๕ ปริจเฉท คือ 
๑. นิทานุทเทสะ หัวข้อของคำเริ่มเรื่อง (ข้อความเบื้องต้น) 

๒. ปาราชิกุทเทสะ หัวข้อของปาราชิก 

๓. สังฆาทิเสสุทเทสะ หัวข้อของสังฆาทิเสส 

๔. อนิยตุทเทสะ หัวข้อของอนิยต 

๕. วิตถารทเทสะ หัวข้อของวิตถาระ 


[ท่านแสดงปาติโมกข์โดย ส ;รูปะ คือ ความหมายที่ศัพท์นั้นมุ่งหมายถึง ซึ่งในที่นี้คือปาติโมกข์ 
อย่างนี้แล้ว บัดนี้ กล่าวว่า ต 0 ปเนต 0 เป็นต้นเพื่อกำหนดปาติโมกข์โดยประเภทของคันถปาติโมกข์ ดังคำ 
อธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

เอว 0 สรูปเภทโต ววตฺถเปตฺวา อิทานิ คนฺถเภทโต ววดฺถเปตุ 0 “ต 0 ปเนตนฺ”ติอาทิมาห. ๔๒ 
“ท่านกำหนด[ปาติโมกข์]โดยประเภทของสรูปะอย่างนี้แล้ว บัดนี้ กล่าวว่า ต 0 ปเนต 0 เป็นต้นเพื่อ 
กำหนด[ปาติโมกข์นั้น]โดยประเภทของคันถปาติโมกข์” 


นิทาน 


© © ดา 


คำว่า ตตฺถ ฯเปฯ ภิกฺขุนิปาติโมกข 0 เป็นประโยควิตถาระ โดยอธิบายว่าปาติโมกข์คือคัมภีร์ทั้ง 
สองนั้นคืออะไร กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ปาติโมกข์คือคัมภีร์ทั้งสอง นั้น คืออะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงปาติโมกข์คือคัมภีร์ทั้งสอง นั้นมิใช่หรือ 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า ตตฺถ ฯเปฯ ภิกฺขุนิปาติ'โมกเข 0 อธิบายว่า เราได้แสดงว่า 

ภิกขุปาติโมกข์ (ปาติโมกข์ของภิกษุ) กำหนดด้วยอุเทศ ๕ ปริจเฉท ส่วนภิกขุนีปาติโมกข์ (ปาติโมกข์ของ 
ภิกษุณี) กำหนดด้วยอุเทศ ๔ ปริจเฉท 

ในคู่มือสอนกังขาฯ (เล่ม ๑ หน้า ๓๗) กล่าวว่า ประโยควิตถาระมี ๒ ประเภท คือ 
๑. วิตถาระที่มีวากยารัมภะอยู่ภายใน คือ มีประโยควากยารัมภะประกอบร่วมอยู่โดยวางไว้ 
กัดจากประโยคต้น ท่านนิยมวาง หิ ศัพท์เป็นต้น ซึ่งทำหน้าที่วิตถารโชตกะไว้ในประโยคด้นนั้น 

๒. วิตถาระที่มีปักขันตระอยู่ภายใน คือ มีประโยคปักขันตระประกอบร่วมอยู่โดยวางไว้กัดจาก 
ประโยคต้น ท่านนิยมวาง ตตฺถ ไว้ในประโยคต้นนั้น 

ประโยคปักขันตระ คือ คำว่า สุณาตุ เม อยฺเย ฯเปฯ ภิกฺขุนิปาติโมกข 0 . 

ประโยคปักขะ คือ สุณาตุ เม ภนฺเต สงโฆดิอาทิก 0 ฯเปฯ ภิกฺขุปาติโมกข 0 . 

คำว่า ตตฺถ ภิกฺขุปาดโมกฺเข ฯเปฯ วิดถารุทฺเทโสติ กล่าวไว้เพื่อแสดงปฏิวิตถาระ คือ การขยาย 
ความซํ้าอีกโดยจำแนกอุเทศของภิกขุปาติโมกข์ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

เอว 0 คนฺถเภทโต ววตฺถเปตฺวา อิทานิ อุทฺเทสวิภาคโต ววตฺถเปตุ 0 “ตดถา”ติอาทิมาห. ๔๓ 
“ท่านกำหนด[ปาติโมกข์]โดยประเภทของคันถปาติโมกข์อย่างนี้แล้ว บัดนี้ กล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น 
เพื่อกำหนด[ปาติโมกข์นั้น]โดยการจำแนกหัวข้อ”] 

ประโยคว่า ตตฺถ ภิกฺขุปาติโมกฺเข ฯเปฯ วิตฺถารุทฺเทโสติ นั้น มีวิธีวากยานุสัมพันธ์ว่า 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกำหนดปาติโมกข์โดยประเภทของคัมภีร์ด้วย 
ประโยคว่า ตตฺถ สุณาตุ ฯเปฯ ภิกฺขุนิปาดิโมกข 0 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การกำหนดปาติโมกข์โดยการจำแนกหัวข้อคืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรกำหนดปาติโมกข์โดยการจำแนกหัวฃ้อมิใช่หรือ 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า เราได้กำหนดปาติโมกข์โดยการ 
จำแนกหัวข้อด้วยประโยคนี้ ดังนี้แล 

คำว่า ววตฺถิต ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า + อว บทหน้า + ถา ธาตุ + เณ การิตปัจจัย 


©© 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


+ ต ปัจจัย มีรูปอาขยาตว่า ววตฺถเปติ (วิ บทหน้า + อว บทหน้า + ถา ธาตุ + ณาเป การีตปัจจัย + ต 
ปัจจัย) แปลตามศัพท์ว่า ให้ตั้งไว้แล้ว คือ กำหนดแล้ว] 


การกำหนดหัวข้อ 

ตตฺถ นิทานุทฺเทโส ตาว “สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯเปฯ อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โทติ. 
อุทฺทิฏฺรํ โข อายสุมนุโต นิทานิ. ตตฺถายสุมนุเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ทุติยมุปี ปุจฺฉามิ 
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ตติยมฺปิ ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ปริสุทฺเธตฺถายสุมนุโต. ตสุมา ตุณฺ'ที. 
เอวเมต 0 ธารยามี”ติ วตฺวา “อุทฺทิฏฺรํ โข อายสุมนุโต นิทานนุ”ติอาทินา นเยน อวเสเส สุเตน 
สาวิเต อุทฺทิฏฺโร โทติ. 

ในบรรดาอุเทศเหล่านั้น ลำดับแรก หัวข้อของคำเริ่มเรื่องย่อมสวดโดยภิกษุที่กล่าวว่า 

สุณาตุ เมภนฺเต สงฺโฆ ฯเปฯ อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โทติ. อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ 
ตตฺถายสฺมนุเต ปุจฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ทุติยมฺปิ ปุจฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ตติยมฺปิ ปุจฉามิ 
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนุโต. ตสฺมา ตุณฺที. เอวเมตํ ธารยามิ. 

“ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ฯลฯ เพราะความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุนั้นด้วยการ 
เปิดเผยอาบติ ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดคำเริ่มเรื่องแล้ว ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในคำเริ่ม 
เรื่องนั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๒ ว่า ท่านทั้งหลาย 
เป็นผู้บริลุทธิ้แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๓ ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ ท่าน 
ทั้งหลายเป็นผู้บริลุทธิ้แล้ว'ในคำเริ่มเรื่องนี้ ดังนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอทรงความบริสุทธิ้นั้นไว้เป็น 
มติอย่างนี้” 

เมื่อสวดอุเทศที่เหลือด้วยลุตบท (บทที่เคยได้สดับมาแล้ว) ตามนัยว่า อุทฺทิฏฺรํ โข 
อายสฺมนุโต นิทานํ (ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าสวดคำเริ่มเรื่องแล้ว) เป็นด้น จึงเป็นอันสวดแล้ว 

[ท่านกล่าวว่า ตตฺถ นิทานุทฺเทโส ตาว เป็นต้น โดยประกอบใช้ ตตฺถ ศัพท์อีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดง 
การกำหนดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องเป็นต้นในอุเทศ ๕ ปริจเฉทที่กล่าวไว้แล้ว ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อิทานิ นิทานทเทสาทีนํ ปริจเฉททสสนตก 0 “ตดถ นิทานทเทใส”ติอาทิ อารทธํ. ๔๔ 


นิทาน 


( 0 ) © &! 


“บัดนี้ ท่านปรารภคำว่า ตตฺถ นิทานุทฺเทโส เป็นต้น เพื่อแสดงการกำหนดหัวข้อของคำเริ่ม 
เรื่องเป็นด้น” 

คำว่า อวเสเส สุเดน สาวิเต (เมื่อสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุดบท) หมายถึง การสวดย่อปาราชิก 
เป็นด้นโดยกล่าวว่า อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ (ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าสวดคำเริ่มเรื่องแล้ว), สุดา โข 
ปนายสฺมนฺเตหิ จดตาโร ปาราชิกา ธมฺมา (ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ฟังอาปดปาราชิก ๔ แล้ว), สุดา เตรส 
สงฆาทิเสสา ธมมา (ได้ฟังอาปติสังฆาทิเสส ๑๓ แล้ว) ฯลฯ สุดา สตฺต อธิกรณสมถา ธมมา (ได้ฟังอาปติ 
อธิกรณสมถะ ๗ แล้ว) เอตฺตก 0 ตสฺส ภควโต ฯเปฯ สิกฺขิตพฺพํ. นิทานุทฺเทโส นิฏฺริโต ถ้าเป็นการสวดย่อ 
เฉพาะหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง ให้ลงท้ายด้วยประโยคว่า “นิทานุทฺเทโส นิฏฺริโต” แต่ถ้าเป็นการสวดโดยพิสดาร 
ให้ลงท้ายด้วยประโยคว่า “วิดถารุทฺเทโส นิฏฺริโต” อนึ่ง ในประโยคลงท้ายของคำเริ่มเรื่องให้สวดว่า “นิทานํ 
นิฏฺริต 0 ” (จบคำเริ่มเรื่อง) 

สุดบท คือ บทที่เคยได้สดับมาแล้วในขณะฟังหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง หมายความว่า ในขณะที่ 
สวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง มีประโยคว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺย (ท่านรูปใดมีอาปติ ท่านรูปนั้น 
พึงเปิดเผย) ที่กล่าวถึงการเปิดเผยอาปติทั้งหมด ดังนั้น แม้จะสวดปาติโมกข์ย่อ โดยหยุดอยู่ที่ตอนจบของ 
หัวข้อของคำเริ่มเรื่อง หัวข้อของปาราชิก หรือหัวข้อของสังฆาทิเสส เป็นต้น ก็ถือว่าถูกต้อง เพราะผู้ 
สวดปาติโมกข์ได้กล่าวถึงอาปติทั้งหมดไว้แล้วด้วยประโยคข้างด้น 

การสวดปาติโมกข์ในเมืองไทยปัจจุบัน หัวข้อของคำเริ่มเรื่องจบลงที่ประโยคว่า อาวิกตา หิสฺส 
ผาสุ โหดิ (เพราะความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุนั้นด้วยการเปิดเผยอาปติ) ไม่มีประโยคต่อมาว่า อุทฺทิฏฺรํ โข 
อายสฺมนฺโต นิทานํ (ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดคำเริ่มเรื่องแล้ว) เป็นต้นไปจนถึงประโยคว่า นิทานํ นิฏฺริต 0 
(จบคำเริ่มเรื่อง) แต่ในคัมภีร์กังขาวิดรณี ฉบับปัจจุบัน พบข้อความที่สมบูรณ์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ความจริงแล้ว ในคัมภีร์กังขาวิดรณีฎีกาใหม่ (หน้า ๑๓๖-๓๗) ก็พบข้อความเหมือนฉบับไทย 
โดยลงท้ายที่ประโยคว่า อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหดิ (เพราะความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุนั้นด้วยการเปิดเผย 
อาปติ) แต่ท่านผู้แต่งได้อธิบายเพิ่มว่าผู้สวดปาติโมกข์จำเป็นต้องสวดประโยคว่า อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต 
นิทานํ อีกด้วย ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

ย 0 ปเนตถ นิทานุทฺเทสปริจฺเฉท 0 ทสฺเสนฺเตน “สุณาตุ เม ภนฺเต สงโ'ฆ ฯเปฯ อาวิกตา หิสฺส 
ผาสุ โหตี”ติ อิธาคดนิทานปาฬึ ทสฺเสตฺวา ตทนนฺตรํ อุทฺเทสกาเส วตฺตพฺพสฺสาปิ “อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต 
นิทานนฺ”ติ อิมสฺส ปารสฺส โยชน์ อกตฺวา “ตดถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามี”ติอาทินา อนุสฺสาวนาทิกเมว โยเชตฺวา 
ทสฺสิต 0 , ต 0 ปน อปริปุณฺณนิทานปาฬิทสฺสนปุพฺพกนิทานุทฺเทสปริจฺเฉททสฺสนตฺถ 0 , ขุทฺทกเปยยาลวเสน วา 
ปากฏตฺตา ตสฺส อโยชน์ กตนฺติ เวทิตพฺพ 0 , อุทฺเทสกาเส ปน โยเชตฺวาว วตฺตพฺพํ. วกฺขติ หิ “ต 0 ปเนต 0 
ปาราชิกาทิน์ อวสาเน ทิสฺสติ, น นิทานาวสาเน. กิฌฺจาปิ น ทิสฺสติ, อถ โข อุทฺเทสกาเส ‘อาวิกตา หิสฺส ผาสุ 


©ซิ!? 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


โหตี’ติ วตฺวา ‘อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ, ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามี’ติอาทินา นเยน วตฺตพฺพเมวา”ต- 
อาทิ. ๔๕ 

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ พระอรรถกถาจารย์ผู้จะแสดงปริจเฉท คือ หัวข้อของคำเริ่มเรื่อง ได้แสดง 
พระบาลีคำเริ่มเรื่องที่มาแล้วในประโยคนี้ว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯเปฯ อาริกตา หิสฺส ผาสุ โหดิ (ท่าน 
ผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ฯลฯ เพราะความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุนั้นด้วยการเปิดเผยอาปติ) มิได้ทำ 
การประกอบปาฐะนี้ว่า อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ (ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดคำเริ่มเรื่องแล้ว) ที่ 
แม้จะพึงกล่าวไว้ในเวลาสวดต่อจากพระบาลีคำ เริ่มเรื่องนั้น ได้ประกอบการสวดประกาศเป็นต้น แสดงไว้ 
ด้วยประโยคว่า ตดถายสฺมนฺเต ปุจฉามิ ฯเปฯ (ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในคำเริ่มเรื่องนั้น ฯลฯ) การ 
สวดประกาศเป็นต้นนั้นมีประโยชน์เพื่อแสดงปริจเฉท คือ หัวข้อของคำเริ่มเรื่องอันมีการแสดงพระบาลี 
คำเริ่มเรื่องอันไม่บริบูรณ์เป็นเบื้องต้น หรือพึงทราบว่าท่านมิได้กระทำการประกอบปาฐะนั้นไว้ เพราะเป็นสิ่ง 
ที่ปรากฏแล้วโดยเนื่องด้วยไปยาลน้อย (การละคำ) แต่ในเวลาสวดก็ต้องประกอบสวดโดยแท้ ดังท่านจักกล่าว 
ว่า ต 0 ปเนต 0 ปาราชิกาทีนํ อวสาเน ทิสฺสติ, น นิทานาวสาเน. กิฌฺจาปิ น ทิสฺสติ, อถ โข อุทฺเทสกาเส 
‘อาริกตา หิสฺส ผาสุ โหตี'ติ วตฺวา ‘อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ, ตดถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามี’ติอาทินา นเยน 
วตฺตพฺพเมว (อนึ่ง คำว่า ตตฺถายสฺมนฺเต เป็นต้นนั้นพบในตอนท้ายของปาราชิกเป็นต้น ไม่พบในตอนท้าย 
ของคำเริ่มเรื่อง แม้จะไม่พบก็ต้องสวดตามนัยว่า อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ. ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉามิ 
เป็นต้นหลังจากสวดว่า อาริกตา หิสฺส ผาสุ โหติ ในเวลาสวดปาติโมกข์)” 

คำว่า นิทานุทฺเทโส เป็นปกติอัตตาใน โหดิ ที่อยู่ท้ายประโยค แม้บทนี้จะอยู่ห่างอันมาก เพราะ 
มีบทอื่นมาคั่นอยู่ แต่ก็ไม่นับว่าเป็นพยากิณณโทษ (โทษลับสน) เนื่องด้วยมีเนื้อความปรากฏชัดเจน (เทียบ 
ดู สุโพธาลังการ คาถา ๔๓-๔) ดังคัมภีร์นยาสะกล่าวว่า 

เยน ยสฺส หิ สมฺพนฺโธ ทูรฏฺรมเปิ จ ตสฺส ต 0 

อตฺถโต หฺยสมานานํ อาสนฺนตฺต’มการณํ. ๔๖ 

“การสัมพันธ์ของบท[ที่อยู่ไกล]ใดอับบทใดมีอยู่ แม้บท[ที่อยู่ไกล]นั้นจะตั้งอยู่ 

ไกลจากบทที่สัมพันธ์อันนั้นก็ควร เพราะความใกล้อันของบทที่ไม่เสมออัน โดย 

เนื้อความไม่ใช่เหตุอันสมควร”] 

ปาราชิกุทฺเทสาทีนํ ปริจฺเฉทา นิทานสฺส อาทิโต ปฏฺราย ปาราชิกาทีนิ โอสาฟดุ-วา 
โยเชตพฺพา. วิตฺถาโร วิตฺถาโรเยว. “อวเสสํ สุเตน สาเวตพุพนุ”ติ วจนโต ปน ปาราชิกุทฺเทสาทีสุ 
ยสฺมึ วิปฺปกเต อนุตราโย อุปฺปชฺชติ, เดน สทฺธึ อวเสสํ สุเตน สาเวตพุพํ. นิ , ทานุทฺเทเส ปน 


นิทาน 


( 0 ) ( 0 ) 6ใ] 


อนิฏฺริเต สุเตน สาเวตพฺพํ นาม นตฺถิ. ภิกฺขุนิปาติโมกุเข ปน อนิยตุทฺเทใส ปริหายติ. เสสํ 
วุตฺตนยเมว. 

ปริจเฉทในหัวข้อของปาราชิกเป็นต้น พึงประกอบโดยสวดปาราชิกเป็นด้นให้จบตั้งแต่ 
คำเริ่มเรื่องเป็นต้นไป วิตถาระเป็นข้อความพิสดารนั่นแหละ 

อนึ่ง อันตรายย่อมเกิดขึ้นเมื่อสวดอุเทศใดในหัวข้อของปาราชิกเป็นต้นค้างไว้ พึงสวด 
ปาติโมกข์ที่เหลือพร้อมกับอุเทศที่สวดแล้วนั้นด้วยสุดบท ดังพระพุทธดำรัสว่า อวเสสํ สุเดน 
สาเวตพฺพํ ๔๗ (พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุดบท) แต่เมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ก็ไม่ 
ควรสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องด้วยสุดบท 

ส่วนในภิกขุนีปาติโมกข์ หัวข้อของอนิยตย่อมลดไป [เพราะไม่มีการบัญญ้ติอนิยต¬ 
ลกขาบทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย] วิธีที่เหลือมีนัยที่กล่าวไว้แล้วนั้นแหละ 

[โดยทั่วไปการสวดปาติโมกข์นี้เป็นพุทธานุญาตที่ตรัสสอนให้สวดครบทั้งหมด แต่ถ้ามีอันตราย 
๑๐ อย่างของการลงอุโบสถ คือ 

๑. พระราชาเสด็จมา ๒. โจรปล้น ๓. ไฟไหม้ 

๔. นี้าท่วม ๕. มนุษย์มารบกวน ๖. อมนุษย์มารบกวน 

๗. มีสัตว์ร้ายเบียดเบียน ๘. มีงูเข้ามาในโรงอุโบสถ ๙. มีอันตรายแก่ชีวิต 

๑๐. มีอันตรายแก่พรหมจรรย์ 

ก็ทรงอนุญาตให้สวดย่อได้ เช่น ในขณะสวดปาราชิก ๔ อยู่ อันตรายได้เกิดขึ้น ภิกษุสามารถ 
สวดโดยย่อได้ทันทีว่า อุทฺทิฏฺจํ โข ปนายสฺมนฺโต นิทานํ, สุดา โข ปนายสฺมนฺเตหิ จดตาโร ปาราชิกา ธมมา 
เป็นต้น ถ้ายังสวดคำเริ่มเรื่องไม่จบ ก็ไม่ควรสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องด้วยสุดบท แต่ต้องหยุดการสวด 
ปาติโมกข์ชั่วคราว จากนั้นจึงสวดใหม่ในภายหลัง โดยไม่ต้องอาบัติเพราะการหยุดสวด เพราะมีอันตราย 
ดังกล่าว ดังนั้น วิธีแสดงปาติโมกข์ย่อจึงมี ๔ อย่าง คือ 

๑. วิธีแสดงหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง คือ ภิกษุสวดคำเริ่มเรื่องจบแล้ว ก็พึงบอกละปาติโมกข์ที่ 
เคยได้ฟังมาแต่ก่อนแล้วว่า 

อุทฺทิฏฺจํ โข ปนายสฺมนฺโต นิทานิ, สุดา โข ปนายสฺมนฺเตหิ จดตาโร ปาราชิกา ธมมา, สุดา เตรส 
สงเฆาทีเสสา ธมมา, สุดา เทฺว อนิยตา ธมมา, สุดา ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิดฺดิยา ธมมา, สุดา เท[วน'วุดิ 
ปาจิตฺดิยา ธมมา, สุดา จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา ธมมา, สุดา เสขิยา ธมมา, สุดา สตฺต อธิกรณสมถา ธมฺมา. 


(จิ) (จิ) (^ 


กงขาวดรณอรรถกถา 


เอตฺตก 0 ตสฺส ภควโต สุตฺตาคตํ สุตฺตปริยาปนฺนํ อนฺวท.ธมาส 0 อุทฺเทส 0 อาคจฺฉติ. ตตฺถ สพฺเพเหว สมคฺเคหิ 
สมฺโมทมาเนหิ อวิวทมาเนหิ สิกฺขิตพฺพนฺติ. 

เท่านี้ก็ได้ชื่อว่า จบการสวดปาติโมกข์โดยย่อด้วยสุตบท 
๒. วิธีแสดงหัวข้อของปาราชิก คือ ภิกษุสวดปาติโมกข์ตั้งแต่ต้นจนจบปาราชิก แล้วก็บอก 

ละเสียว่า 

อุทฺทิฏฺรํ โข ปนายสฺมนฺโต นิทานํ, อุทฺทิฏฺรา จดตาโร ปาราชิกา ธมฺมา, สุดา โข ปนายสฺมนฺเตหิ 
เตรส สงฆาทิเสสา ธมมา, สุดา เทฺว อนิยตา ธมมา, สุดา ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺดิยา ธมมา, สุดา เท[วน-วุดิ 
ปาจิตฺดิยา ธมมา, สุดา จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา ธมมา, สุดา เสขิยา ธมมา, สุดา สตฺต อธิกรณสมถา ธมมา. 
เอตฺตกํ ตสฺส ภควโต สุตฺตาคตํ สุดฺตปริยาปนฺนํ อนฺวท.ธมาส 0 อุทฺเทส 0 อาคจฺฉติ. ตตฺถ สพฺเพเหว สมคฺเคหิ 
สมโมทมาเนหิ อ 'วิวทมาเนหิ สิกฺขิตพฺพนฺติ. 

๓. วิธี แสดงหัวข้อของสังฆาทิเสส คือ ภิกษุสวดปาติโมกข์ตั้งแต่ต้นจนจบสังฆาทิเสส แล้ว ก็ 
บอกละเสียว่า 

อุทฺทิฏฺรํ โข ปนายสฺมนฺโต นิทานํ, อุทฺทิฏฺรา จตฺตาโร ปาราชิกา ธมมา, อุทฺหิฏฺรา เตรส สงฺฆาทิ- 
เสสา ธมมา, สุดา โข ปนายสฺมนฺเตหิ เทฺว อนิยตา ธมมา, สุดา ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺดิยา ธมมา, สุดา 
เทฺวนวุดิ ปาจิตฺดิยา ธมมา, สุดา จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา ธมมา, สุดา เสขิยา ธมฺมา, สุดา สดฺต อธิกรณสมถา 
ธมมา. เอตฺตก 0 ตสฺส ภควโต สุตฺตาคด 0 สุตฺตปริยาปนฺนํ อนฺวทฺธมาส 0 อุทฺเทส 0 อาคจฺฉติ. ตตฺถ สพฺเพเหว 
สมคฺเคหิ สมโมทมาเนหิ อวิวทมาเนหิ สิกฺขิตพฺพนฺติ. 

๔. วิธีแสดงหัวข้อของอนิยต คือ ภิกษุสวดปาติโมกข์ตั้งแต่ต้นจนจบอนิยต แล้วก็บอกละเลียว่า 
อุทฺทิฏฺรํ โข ปนายสฺมนฺโต นิทานั อุทฺทิฏฺรา จตฺตาโร ปาราชิกา ธมมา, อุทฺหิฏฺรา เตรส สงฺฆาทิ- 
เสสา ธมมา, อุทฺทิฏฺรา เทฺว อนิยตา ธมมา, สุดา โข ปนายสฺมนฺเตหิ ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺดิยา ธมมา, สุดา 
เทฺวนวุติ ปาจิตฺดิยา ธมมา, สุดา จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา ธมมา, สุดา เสขิยา ธมฺมา, สุดา สตฺต อธิกรณสมถา 
ธมมา. เอตฺตก 0 ตสฺส ภควโต สุตฺตาคด 0 สุตฺตปริยาปนฺนํ อนฺวทฺธมาส 0 อุทฺเทส 0 อาคจฺฉติ. ตตฺถ สพฺเพเหว 
สมคฺเคหิ สมโมทมาเนหิ อวิวทมาเนหิ สิกฺขิตพฺพนฺดิ 

อนิยตสิกขาบทไม่ใช่อาบดโดยเฉพาะเหมือนปาราชิกเป็นต้น เป็นเพียงคำบัญญ้ตเพื่อให้ตัดสิน 
วินัยในการที่ภิกษุอยู่ร่วมกับมาตุคามเท่านั้น จึงไม่เกี่ยวกับภิกษุณีแต่อย่างใด 

ข้อความว่า “วิธีที่เหลือมีนัยที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นแหละ” หมายความว่า อุเทศ ๔ ของภิกษุณี 
ยกเว้นหัวข้อของอนิยตที่ลดไป และอุเทศ ๔ ปริจเฉทที่เหลือ เหมือนกับวิธีที่กล่าวไว้ในภิกขุปาติโมกข์ 

คำว่า ปาราชิกุทฺเทสาทินํ ฯเปฯ โยเขตพฺพา (ปริจเฉทในหัวข้อของปาราชิกเป็นต้น พึงประกอบ 


นิทาน 


๑๑๙ 


โดยสวดปาราชิกเป็นต้นให้จบตั้งแต่คำเริ่มเรื่องเป็นต้นไป) กล่าวไว้เพื่อแสดงฝ่ายอื่นจากปริจเฉทในหัวข้อ 
ของคำเริ่มเรื่อง ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ปริจเฉทในหัวข้อของปาติโมกข์ ๓ อย่างที่เหลือ บุคคลพึงทราบได้อย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ปริจเฉทในหัวข้อของปาติโมกข์ ๓ อย่างที่เหลือ ภิกษุพึง 
สวดตั้งแต่หัวข้อของตนๆ หรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า ปาราชิกุทฺเทสาทีนํ ฯเปฯ โยเขตพฺพา อธิบายว่า ภิกษุ 
พึงสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง พร้อมทั้งหัวข้อของปาราชิกแล้วพึงสวดข้อความที่เหลือด้วยสุดบท พึงสวด 
หัวข้อของคำเริ่มเรื่องและปาราชิก พร้อมทั้งหัวข้อของสังฆาทิเสส แล้วพึงสวดข้อความที่เหลือด้วยสุดบท 
ดังนี้เป็นต้น ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

เอเตเนว นเยน เสสา ตโย ปาติโมฤขุทฺเทสปริจฺเฉทา เวหิตพฺพาดิ ทสฺเสตุ๊ “ปาราชิกุทฺเทสา- 
ทินนฺ”ติอาทิมาห. ๔๘ 

“ท่านกล่าวว่า ปาราชิกุทฺเทสาทีนํ เป็นต้น เพื่อแสดงว่า ปริจเฉทในหัวข้อของปาติโมกข์ ๓ อย่าง 
ที่เหลือ บุคคลพึงทราบได้ตามนัยนี้นั่นเอง” 

คำว่า วิตฺถาโร วิตฺถาโรเยว (วิตถาระเป็นข้อความพิสดารนั่นแหละ) กล่าวไว้เพื่อแสดงฝ่ายอื่น 
คือ หัวข้อของวิตถาระ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุพึงสวดหัวข้อของวิตถาระอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พึงสวดหัวข้อของวิตถาระด้วยสุดบท เหมือนหัวข้อของ 
คำเริ่มเรื่อง และหัวข้อของปาราชิกเป็นต้นหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่าคำนี้ว่า อธิบายว่า พึงสวดหัวข้อของวิตถาระตั้งแต่ต้น 
จนจบ ไม่พึงสวดด้วยสุดบท 

คำว่า อวเสส 0 สุเดน ฯเปฯ สาเวตพฺพํ (อนึ่ง อันตรายย่อมเกิดขึ้นเมื่อสวดอุเทศใดในหัวข้อของ 
ปาราชิกเป็นต้นค้างไว้ พึงสวดปาติโมกข์ที่เหลือพร้อมกับอุเทศที่สวดแล้วนั้นด้วยสุดบท ดังพระพุทธดำรัส 
ว่า อวเสส 0 สุเดน สาเวตพฺพ 0 ) กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น พึงรวมปาติโมกข์ที่เหลือพร้อมกับ 
อุเทศที่สวดแล้วนั้นด้วยสุดบทได้หรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำว่า อวเสส 0 สุเดน ฯเปฯ สาเวตพฺพํ อธิบายว่า เมื่อมี 
อันตรายเกิดขึ้น พึงรวมปาติโมกข์ที่เหลือพร้อมกับอุเทศที่สวดแล้วนั้นด้วยสุดบทได้ 


๑๒๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คำว่า นิ , ทานุทฺเทเส ฯเปฯ นตฺถิ (แต่เมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ก็ไม่ควรสวดหัวข้อ 
ของคำเริ่มเรื่องด้วยสุดบท) กล่าวเพื่อแสดงฝ่ายอื่นคือการไม่รวมไว้ด้วยสุดบท ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ เมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ก็ควรรวมไว้ด้วย 
สุดบทได้หรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า นิทานุทฺเทเส ฯเปฯ นตฺถิ อธิบายว่า เมื่อยังสวดหัวข้อ 
ของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ก็ไม่ควรสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องด้วยสุดบท 

คำว่า ภิกฺขุนิปาติโมกฺเข ปน ฯเปฯ ปริหายติ (ส่วนในภิกขุนีปาติโมกข์ หัวข้อของอนิยตย่อม 
ลดไป) กล่าวไว้เพื่อแสดงฝ่ายอื่น คือ หัวข้อและจำนวนหัวข้อของภิกขุนีปาติโมกข์ นอกไปจากหัวข้อและ 
จำนวนหัวข้อของภิกขุปาติโมกข์ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ หัวข้อและจำนวนหัวข้อของภิกขุนีปาติโมกข์ เหมือนกับ 
หัวข้อและจำนวนหัวข้อของภิกขุปาติโมกข์หรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า ภิกฺขุนิปาติโมกฺเข ปน ฯเปฯ ปริหายติ อธิบายว่า ส่วน 
ในภิกขุนีปาติโมกข์ หัวข้อของอนิยตย่อมลดไป ดังนั้นจึงมีเพียง ๔ หัวข้อ 

คำว่า เสส 0 วุตฺตนยเมา (วิธีที่เหลือมีนัยที่กล่าวไว้แล้วนั้นแหละ) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อ 
ระบุว่า วิธีที่เหลือมีนัยที่ได้กล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ วิช้ที่เหลือต่างจากนัยที่กล่าวไว้แล้วหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า เสส 0 วุตฺตนยเมา อธิบายว่า วิธีที่เหลือก็เหมือนกับนัย 
ที่กล่าวไว้ข้างด้น 

ในคำว่า วิตฺถาโร วิดถาโรเยา คำว่า วิตฺถาโร เป็นคำย่อของ วิตฺถารุทฺเทโส (หัวข้อของวิตถาระ) 
อนึ่ง การประกอบ เอว ศัพท์มีใช้ในฐานะ ๓ ประการ กล่าวไว้ในคู่มือสอนกังขาฯ (เล่ม ๑ หน้า ๔๑) คือ 

๑. ยํ้าอรรถ เช่น วิตฺถาโรเยา (เป็นข้อความพิสดารนั้นแหละ) ใช้ในกรณีที่อธิบายด้วยศัพท์เดิม 
และระบุถึงเนื้อความ โดยคำว่า วิตถาร มีรูปวิเคราะห์ว่า วิตฺถาเรตพฺโพติ วิดถาโร (เนื้อความที่บุคคลพึง 
ให้พิสดาร ชื่อว่า วิตถาระ) 

๒. ยํ้าศัพท์ เช่น มกสาติ มกสาว (คำว่า มกสา คือ ยุงนั้นแหละ) ใช้ในกรณีที่อธิบายด้วยศัพท์ 
เดิม ไม่เปลี่ยนไปใช้คำไวพจน์อื่น 


นิทาน 


(จิ) 13 (จิ) 


๓. ห้ามอรรถอื่น แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง คือ 

๓. ๑ ห้ามคุณลักษณะ เช่น ติสฺโส ธนุธโร เอว (นายติสสะทรงศิลปะธนูเท่านั้น) เอว ศัพท์ห้าม 
คุณลักษณะคือการทรงศิลปะอื่นจากธนู อันมีศิลปะการขี่ช้าง เป็นต้น 

๓. ๒ ห้ามทัพพะ เช่น กาโล เอว ธนุธโร (นายกาละเท่านั้นทรงศิลปะธนู) เอว ศัพท์ห้าม 
ทัพพะคือบุคคลอื่นนอกจากนายกาละ 

๓.๓ ห้ามกิริยา เช่น อตฺเถว กาโก เสโตปิ (กาเผือกก็มีได้เท่านั้น) เอว ศัพท์ห้ามกิริยา 
ความไม่มีแห่งกาเผือก] 

ดำปฏิญญาในการอธิบายภิกขุปาติโมกข์ก่อน 

เอวเมเตสํ ปฌฺจหิ เจว จตูหิ จ อุทฺเทสปริจุเฉเทหิ ววตฺถิตานํ ทฺวินฺนมฺปี ปาติโมกฺขานํ 
อยํ วณฺณนา ภวิสฺสติ. ยสุมา ปเนตฺถ ภิกฺขุปาติโมกฺขํ ปจึมํ, ตสุมา ตสุส ตาว วณฺณนตฺถมิทํ 
วุจุจติ. 

โดยประการดังนี้ คัมภีร์อธิบายที่จะกล่าวต่อไปจักเป็นของปาติโมกข์ทั้งสองเหล่านั้นที่ 
กำหนดไว้ด้วยอุเทศ ๕ และ ๔ ปริจเฉท 

อนึ่ง ข้าพเจ้าจะกล่าวคาถานี้ไว้เพื่ออธิบายภิกขุปาติโมกข์นั้นก่อน เพราะเป็นลำดับ 
แรกในปาติโมกข์ทั้ง ๒ เหล่านี้ 

[คำว่า เอวเมเตส 0 ฯเปฯ ภวิสฺสติ (โดยประการดังนี้ คัมภีร์อธิบายที่จะกล่าวต่อไปจักเป็นของ 
ปาติโมกข์ทั้ง ๒ เหล่านั้นที่กำหนดไว้ด้วยอุเทศ ๕ และ ๔ ปริจเฉท) กล่าวไว้เพื่อแสดงฝ่ายอื่นว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ท่านได้แสดงว่าปาติโมกข์คือคัมภีร์มี ๒ อย่าง คือ ภิกขุปาติโมกข์ และ 
ภิกขุนีปาติโมกข์ ด้วยประโยคต้นแล้ว 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คัมภีร์อธิบายที่จะกล่าวต่อไปจักเป็นของปาติโมกข์อะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงลัยของผู้ถาม) คือ คัมภีร์อธิบายที่จะกล่าวต่อไปจักเป็นของภิกขุปาติโมกข์ 
เท่านั้นหรือ (อีกอย่างหนึ่ง) จักเป็นของภิกขุนีปาติโมกข์เท่านั้นหรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า เอวเมเตส 0 ฯเปฯ ภวิสฺสติ อธิบายว่า คัมภีร์อธิบายที่ 
จะกล่าวต่อไปจักเป็นของปาติโมกข์ทั้ง ๒ เหล่านั้น 

คำว่า ยสฺมา ปเนตฺถ ฯเปฯ วุจฺจติ (อนึ่ง ในบรรดาปาติโมกข์ทั้ง ๒ เหล่านี้ ข้าพเจ้าจะกล่าว 


๑๒๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คาถานี้ไว้เพื่ออธิบายภิกขุปาติโมกข์นั้นก่อน เพราะเป็นลำดับแรก) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงเหตุ 
ในการอธิบายภิกขุปาติโมกข์นั้นก่อน ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านอธิบายปาติโมกข์ไหนก่อน และเหตุใดจึงอธิบายปาติโมกข์นั้นก่อน 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุว่าจะอธิบายปาติโมกข์ไหนก่อน และแสดง 
เหตุในการอธิบายปาติโมกข์นั้นก่อนมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า ยสฺมา ปเนตฺถ ฯเปฯ วุจฺจติ อธิบายว่า เราอธิบาย 
ภิกขุปาติโมกข์ก่อน เพราะเป็นลำดับแรก 

คำว่า ตสฺมา เป็นวิเสสนะของปาฐเสสะว่า ภิกฺขุปาติโมกขสฺส ปรมตฺตา (เพราะภิกขุปาติโมกข์ 
เป็นลำดับแรก) อนึ่ง การใช้ ตสฺมา มี ๓ ลักษณะ กล่าวไว้ในคู่มือสอนกังขาฯ (เล่ม ๑ หน้า ๔๕) คือ 

๑. แสดงเหตุ เช่น ตสฺมา ตสฺส ดาว วณฺณนตฺถมิทํ วุจฺจติ (ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวคาถานี้ไว้ 
เพื่ออธิบายภิกขุปาติโมกข์นั้นก่อน) วิเสสยะของ ตสฺมา ต้องโยกใจความในประโยค ยสฺมา เข้ามา โดย 
เปลี่ยนกิริยาคุมพากย์หรือประธานเป็นบทเหตุที่ลงป๋ญ่จมีวิภัตติ 

๒. แสดงสัทธคุณะ คือ ผลพลอยได้ เช่น ประโยคในกังขาวิดรณี (หน้า ๑๔๑) ว่า กรณตฺเถ 
เจต 0 ปจฺจตฺตวจนํ. ตสฺมา เกยยสงฺขาเตนาติ อตฺถโต ทฏฺรพฺพ 0 (อนึ่ง บทนี้ลงปฐมาวิภัตติในอรรถตติยาวิภัตติ 
ดังนั้น พึงกำหนดความหมายว่า ด้วยกระแสจิตที่คิดจะดัก) คำว่า ตสฺมา แสดงสัทธคุณะ คือ ผลพลอยได้ 
จากการลงปฐมาวิภัตติในอรรถตติยาวิภัตติ นั้นคือ คำว่า เกยยสงฺขาด 0 มีความหมายว่า ด้วยกระแสจิตที่ 
คิดจะสก 

๓. แสดงนิคมนะ คือ คำลงท้าย เช่น ตสฺมา วุดฺตํ ในประโยคของสมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า 
๗๙) ว่า ตสฺมา วุตฺดํ “เดน จ สมเยน ถูปาราเม ปุริมกานํ ติณฺณํ สมมาสมฺพุทฺธานิ ปริโภคเจดิยฏฺราน์ โหตี”ติ 
(ฉะนั้นจึงกล่าวว่า และในสมัยนั้น ที่ตั้งแห่งปริโภคเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๓ พระองค์ก่อนมีอยู่ใน 
ถูปาราม) ส่วนใหญ่ประโยคนิคมนะเช่นนี้มักประกอบใช้ เดน วุตฺตํ มากกว่า ตสฺมา วุดฺต 0 ] 


คำปฏิญญาในการอธิบายบทว่า สุณาดุ เม เป็นด้น 

สุณาตุ เมติอาทีนํ ปทานิ อตฺถนิจฺฉยํ 

ภิกฺขโว สีลสมฺปนฺนา สิกฺขากามา สุณนฺตุ เม. 

ภิกษุผู้ทรงศีลใคร่สิกขา โปรดสดับการวินิจฉัยเนื้อความของบทว่า 
สุณาตุ เม เป็นต้นจากข้าพเจ้าเถิด 


นิทาน 


๑๒๓ 


[คาถาข้างต้นอาจแต่งเป็นประโยคจุณณิยะ (ร้อยแก้ว) ว่า 

สีลสมฺปนฺนา สิกขากามา ภิกฺขโว เม สุณาตุ เมติอาทีนํ ปทานํ อตฺถนิจฺฉยํ สุณนฺดุ¬ 
กาสังเกตให้ดีจะพบว่า บทที่เรียงไว้ในคาถาแม้จะไม่เหมือนบทในประโยคร้อยแก้ว ก็มักอยู่ชิดก้น 
ยกเว้นจะมีบทอื่นที่เกี่ยวข้องกันมาคั่นอยู่ เช่น คำว่า เม เป็นสามีสัมพันธ์ของ อตฺถนิจฺฉยํ มีบท ๒ บท คือ 
สุณาตุ เมติอาทีนํ ปทานํ มาคั่นอยู่ แต่ไม่ถือว่าห่าง เพราะเป็นธรรมเนียมของภาษา 

คำว่า อตฺถนิจฺฉย มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- การวินิจฉัยเนื้อความ ะะ นิจฉยนํ นิจฺฉโย, อตฺถสฺส นิจฺฉโย อตฺถนิจฺฉโย. 

(กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- เนื้อความและคำวินิจฉัย ะะ นิจฺฉินฺโนติ นิจฺฉโย, อตฺโถ จ นิจฺฉโย จ อตฺถนิจฺฉโย. 

(สมาหารทวันทสมาส) 

อนึ่ง เนื้อความที่ท่านกล่าวถึงในเรื่องนี้ คือ เนื้อความที่ศัพท์พึงกล่าวถึงโดยตรง (อภิเธยฺยตฺถ) 
และเนื้อความที่ศัพท์ระบุถึง ซึ่งมิได้กล่าวไว้โดยตรง (อธิปปายตฺถ) ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อตฺถนิจฺฉยนฺติ อภิเธยฺยดฺถสฺส เจว อธิปปายดฺถสฺส จ นิจฺฉยนํ, ววตฺถาปนนฺดิ อด.โถ. อิมาย หิ 
อฏฺรกถาย เตส 0 อภิเธยฺยตฺโถ เจว อธิ ปุ ปายตฺโถ จ อเนกธา ววตฺถาปียดิ . ๔๙ 

“คำว่า อตฺถนิจฺฉย 0 (การวินิจฉัยเนื้อความ) หมายความว่า การวินิจฉัย คือ การกำหนดเนื้อความ 
ที่ศัพท์พึงกล่าวถึง[โดยตรง] และเนื้อความที่ศัพท์ระบุถึง แห้จริงแล้ว เนื้อความที่ศัพท์พึงกล่าวถึง[โดยตรง] 
และเนื้อความที่ศัพท์ระบุถึงของบทเหล่านั้น ท่านได้กำหนดไว้โดยอเนกประการในคัมภีร์อรรถกถานี้” 

คำว่า สีลสมฺปนฺน มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- ผู้มีศีลอันบริบูรณ์ ะะ สมนฺตโต ปนฺนํ ปตฺดํ ปุณฺณนฺดิ สมฺปนฺนํ, สีล 0 สม.ปนฺนเมเตสนฺติ ลีลสม.ปนฺนา. 

(ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ะะ สม.มเทว ปนฺนา คตา อุปาคตาติ สม.ปนฺนา, ลีเลน สม.ปนฺนา ลีลสมฺปนฺนา- 

(ตติยาดัปปุริสสมาส) 

ตามนัยแรก คำว่า สม.ปนฺน มีความหมายว่า บริบูรณ์ (สม.ปุณฺณ) ส่วนตามนัยหลังมีความหมาย 
ว่า ถึงพร้อม (สมง.ดี) ดังคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาแสดงอรรถของ สม.ปนฺน ศัพท์ไว้ ๓ ประการว่า 

สม.ปนฺโน ดีสุ สม.ปุณฺเณ มธุเร จ สมง.คินิ.' ๕๐ 

“สม.ปนฺน ศัพท์ย่อมเป็นไปในไตรลิงค์ ใช้ในความหมายว่า บริบูรณ์ หวาน และ 

ถึงพร้อม” 


๑๒๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คำว่า สิกขากาม (ผู้ใคร่สิกขา) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สิกฺขิตพฺพาติ สิกขา (สิกุ'ข ธาตุ ะ; ถือเอาวิชา + อ ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- สิกฺขํ กาเมนฺตีดิ สิกขากามา (สิกขา บทหน้า + กมุ ธาตุ ะะ ใคร่ + อ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) 

คำว่า สุณนฺตุ เม (โปรดสดับจากข้าพเจ้าเถิด) คำว่า เม เป็นบทสัมพันธ์ของปาฐเสสะว่า สนฺดิกา 

(จากสำนัก) ไม่ใช่สัมพันธ์ของปาฐเสสะว่า วจนํ (คำ) ดังคำว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ (ท่านผู้เจริญ ขอ 
สงฆ์จงฟังคำของข้าพเจ้า) 

ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

สุณนฺตุ เมติ เต สพฺเพปิ ภิกฺขโว มม สนฺดิกา นิสาเมนฺตุ. อิมินา อตฺตโน สํวณฺณนาย สกกจฺจํ 
สวเน นิโยเขติ. สกกจฺจสวนปฏิพทฺธา หิ สพฺพาปิ สาสนสมฺปตฺตีดิ. ๔ * 

“คำว่า สุณนฺตุ เม (โปรดสดับจากข้าพเจ้าเถิด) หมายความว่า แม้ภิกษุทั้งหมดนั้นจงสดับจาก 
สำนักของข้าพเจ้า ท่านเชื้อเชิญในการฟังคัมภีร์อธิบายของตนโดยเคารพด้วยคำนี้ เพราะความถึงพร้อม 
แห่งคำสอนทั้งหมดเนื่องด้วยการฟังโดยเคารพ ดังนี้แล” 

ฎีกาใหม่ข้างต้นได้แสดงถึงประโยชน์ของการกล่าววิเสสนะ ๒ บท คือ สีลสมฺปนฺนา และ สิก.ขา- 
กามา ไว้ในคาถานั้น ดังนี้ 

เอตฺถ จ สีลสมปนฺนานํ สิกขากามานํเยา ภิกฺขูนํ คหณํ ตทฌฺเฌสํ อิมิสฺสา สํวณฺณนาย อภาชน- 
ภาวโต. นหิ เต วินยํ โสตพฺพํ, ปฏิปชฺชิตพฺพฌฺจ มฌฺฌิสฺสนฺ ติ. ๕๒ 

“อนึ่ง การถือเอาภิกษุที่ทรงศีล ใคร่สิกขาเท่านั้นในเรื่องนี้ มีได้ เพราะภิกษุอื่นจากนั้นไม่ใช่ที่ 
รองรับคำอธิบายนี้ 

เนื่องด้วยภิกษุเหล่านั้นจักไม่สำคัญพระวินัยว่า ควรสดับและควรปฏิบัติ” 

แม้ในคัมภีร์อรรถกถาของสังยุตดนิกายก็กล่าวว่า 

อย 0 หิ ยสฺมา อสฺสทฺธสฺส สทฺธากถา ทุก.กถา โหดิ ทุสฺสีลาทีนํ สีลาทิกถา วิย, ตสฺมา เตส 0 ยก.ขานํ 
สนฺดิกา ภควโต ปสํสํ สุตฺวาเยา อคฺคิมหิ ปก.ขิตฺตโสณสก.ขรา วิย อพฺภนฺตเร โกเปน ตฏตฏายมานหทโย 
หุตฺวา “โก โส ภควา นาม, โย มม ภวนํ ปวิฏฺโร”ติ อาห. ๕ ”’ 

“อนึ่ง คนไม่มีศรัทธาจะพูดเรื่องศรัทธาพูดได้ยาก เหมือนคนทุศีลเป็นต้น จะพูดเรื่องศีลเป็นต้น 
ก็พูดได้ยาก ดังนั้น อาฬวกยักษ์นี้สดับการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าจากสำนักของยักษ์เหล่านั้นแล้ว เป็น 
ผู้มีใจเดือดพล่านอยู่เพราะโกรธภายในเหมือนก้อนเกลือที่ใส่ในไฟจึงพูดว่า ใครเล่าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระองค์นั้น ซึ่งเข้าไปยังที่อยู่ของเรา”] 


นิทาน 


๑๒&' 


คำอธิบาย สุณาตุ 

เอตฺถ หิ สุณาตูติ อิทํ สวนาณตฺติวจนํ . 

กล่าวโดยพิสดารว่า ในบาทคาถานี้ คำว่า สุณาตุ (จงฟัง) นี้ เป็นคำบังคับให้ฟัง 

[คันถรจนาจารย์ได้เชื้อเชิญให้สดับคำอธิบายของตนโดยเคารพแล้ว บัดนี้ กล่าวว่า เอตฺถ หิ เป็นต้น 
เพื่อแสดงคำอธิบายตามที่ได้ปฏิญญาไว้ 

หิ ศัพท์ทำหน้าที่ วิตถารโชตกะ คือ แสดงความพิสดาร ประโยคที่ประกอบด้วย หิ นิบาตนี้ชื่อว่า 
ประโยควิตถาระ คือ ประโยคขยายความ ส่วนประโยคหน้าชื้อว่า ประโยคสังเขปะ 

ประโยคข้างด้นกล่าวชื้นเพื่อแสดงอรรถของ ตุ ปัญจมีวิภัตติใน สุณาตุ ว่าไข้ในความหมายว่า 
อาณตฺดิ (สั่ง) ไม่ใช่เป็นไปในความหมายอื่นจากนี้ ดังภัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๔๑๕) กล่าวว่า อาณตฺยา- 
สิฏฺเรนุตฺตกาเล ปฌฺจมี (ลงปัญจมีวิภัตติในการสั่งและความปรารถนา ในกาลที่ระบุไม่ได้) หมายความว่า 
คำว่า สุณาตุ แปลว่า จงฟัง โดยประกอบด้วยอรรถอาณัตดิ (สั่ง) 

ฎีกาใหม่อธิบายว่า การบังคับดังกล่าวเป็นอาณ์ติของพระผู้มีพระภาค เพราะทรงบัญญัติว่าให้ 
ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์กล่าวประโยคนี้ ดังนั้น แม้ภิกษุผู้มีพรรษาอ่อนกว่าก็กล่าวว่า สุณาตุ ในลักษณะของ 
การบังคับได้ ไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพพระเถระในสงฆ์ ดังข้อความกล่าวว่า 

กิฌฺจาปิ สวนาณตฺดิวจนํ, ตกาปิ ปาติโมกข'ทฺเทสเกน เอว 0 วตฺตพฺพนฺดิ ภควตา วุตฺตตฺตา ภควโต 
อาณตฺติ, น อุทฺเทสกสฺสาติ นวกตเรนาปิ อิทํ วตฺตุ๊ วฏฺฏติ. ๕๔ 

“คำว่า สุณาตุ นี้ เป็นคำบังคับให้ฟังแม้ก็จริง แต่เป็นอาณ์ติของพระผู้มีพระภาค เพราะพระองค์ 
ตรัสว่า ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์พึงกล่าวอย่างนี้ ไม่ใช่อาณ์ติของผู้สวด ดังนั้น แม้ภิกษุผู้มีพรรษาอ่อนกว่าก็ 
ควรกล่าวคำนี้ได้” 

ตามคำอธิบายของฎีกาใหม่ข้างต้น คำว่า อาณตฺดิ ใช้ในความหมายว่า สั่ง นิยมใช้ในลักษณะ 
ของการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่สัททนิติปกรณ์ (สุตตมาลา) กล่าวว่า อาณตฺดิ ศัพท์ใช้ในความหมาย 
ว่า ให้ประกอบ, ใช้ (นิโยค) มี ๒ ประการ คือ 
๑. การใซ้ที่ไม่เคารพ คือ การสั่ง 
๒. การใช้โดยเคารพ คือ การเชิญชวน 

ตามความหมายข้างด้น คำว่า สวณาณตฺติวจนํ ควรแปลว่า คำเชิญชวนให้ฟัง และคำว่า สุณาตุ 
ควรแปลว่า โปรดฟัง โดยมีลักษณะที่มีการเคารพเป็นเบื้องหน้า ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 


๑๒๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


อาณาปนํ อาณตฺติ. สา เอว สทฺทสตฺเถ นิโยโคติ นาม 0 วุตฺต 0 . นิโยโค จ นาม อนาทรปุพฺพโก 
สทฺทสตฺเถ อธิปฺเปโต. อิธ ปน อนาทรปุพฺพโก วา โหตุ อาทรปุพฺพโก วา, อุภยถาปิ อาณตฺดิลกขโณ นิโยโค 
อธิปฺเปโต. ๔๕ 

“การสั่ง ชื่อว่า อาณัตดิ อาณัตดินั้นกล่าวเป็นชื่อว่า นิโยคะ (การให้ประกอบ, การใช้) ในคัมภีร์ 
ไวยากรณ์[สันสกฤต] อนึ่ง ขึ้นชื่อว่า นิโยคะ ประสงค์เอาการสั่งที่มีความไม่เคารพเป็นเบื้องหน้าในคัมภีร์ 
ไวยากรณ์ แต่ในปกรณ์นี้ข้าพเจ้าประสงค์เอาการสั่งที่มีลักษณะของอาณัตดิโดยประการทั้ง ๒ ซึ่งมีความ 
ไม่เคารพเป็นเบื้องหน้าหรือมีความเคารพเป็นเบื้องหน้าก็ตาม” 


ฎีกาใหม่กล่าวว่า คำว่า เอตฺถ เป็นวิเสสนะของปาฐเสสะว่า คาถาปเท (ในบาทแห่งคาถา) หรือ 
ปเทสุ (ในบรรดาบททั้งหลาย) คำว่า ปเท ในที่นี้มีความหมายว่า บาท ไม่ใช่แปลว่า บท เพราะท่านจะ 
กล่าวถึงบทตามนัยที่ ๒ ดังข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

เอตฺถาติ เอตสฺมึ คาถาปเท, เอเตส 0 วา คาถาย สงฺคหิตานิ “สุณาตุ เม”ติอาทีนํ ปทานมนฺตเร. ๕๖ 
“คำว่า เอตฺถ หมายความว่า ในบาทคาถานี้ หรือในระหว่างบทว่า สุณาตุ เม เป็นต้นเหล่านั้นที่ 
นับเข้าในคาถา” 

ในข้อความข้างต้น คำว่า ปทานมนฺตเร (ในระหว่างบท) ระบุว่าให้เพิ่มบทนิทธารณะว่า ปเทสุ 
เข้ามาเป็นวิเสสยะ เพราะประกอบใช้ อนฺตร ศัพท์ เนื่องด้วย อนฺตร และ มชฺฌ ศัพท์เป็นศัพท์ที่นิยมใช้เพื่อ 
แสดงอรรถนิทธารณะของสัตตมีวิภัตตินั้นเอง ความหมายว่า บาทคาถา ของ ปท ศัพท์พบในคัมภีร์ฎีกาว่า 

ปทโตดิ เอตฺถ อฏรกฺขโร คาถาปาโท ปทนฺติ อธิปฺเปโต. ๕๗ 

“บาทคาถาที่มี ๘ พยางค์ พึงทราบว่าเป็น ปท ในคำว่า ปทโต (โดยบาทคาถา) นี้” 

แม้ในสัททนิติปกรณ์ (ธาตุมาลา) ก็พบข้อความที่ ปท ศัพท์มีความหมายว่า บาท ดังข้อความว่า 


อฏฺจึกฺขรา เอกปทํ 
คาถา เจกา มโต คนฺโถ 
พาตฺตึสตกฺขรคนฺถานํ 
ภาณวาโร มโต เอโก 
“๘ พยางค์เป็น ๑ บาท, ๔ บาทเป็น 
คันถะ คันถะหนึ่งมี ๓๒ พยางค์ 


เอกา คาถา จตุปปท่ 
คนฺโถ พาตฺตึสตกฺขโร. 

ปฌฺฌาส 0 ทฺวิสต 0 ปน 
สฺวฏฺรกขรสหสฺสโก. ๕๘ 
คาถา และคาถาหนึ่งพึงทราบว่าเป็น 


พึงทราบ ๒๕๐ คันถะที่มีคาถา ๓๒ พยางค์ว่าเป็นหนึ่งภาณวาร ภาณวารนั้น 


มี ๘,00๐ พยางค์” 


นิทาน 


๑๒๗ 


อิติ ศัพท์ในคำว่า สุณาตูติ อิทํ (คำว่า สุณาตุ นี้) ใช้ในความหมายว่า ปทัตถวิปัลลาส คือ เปลี่ยน 
เนื้อความของบท กล่าวคือ ไม่ต้องแปล สุณาตุ ว่า จงฟัง แต่ให้แปลทับศัพท์ไปตามตัว นอกจากนั้น บทว่า 
สุณาตุ นี้เรียกว่า สัททปหัตถกะ คือ มีศัพท์เป็นอรรถของบท (สทฺโทเยว ปทตฺโถ ยสฺสาติ สทฺทปทตฺถโก) ซึ่ง 
ก็คือการแปลหับศัพท์นั้นเอง เหมือนสูตรของกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๑๓๕) ว่า ราชสฺส รฌฺโฌราชิโน เส 
(ในเพราะ ส วิภัตติ แปลง ราช ศัพท์เป็น รฌฺโฌ และ ราชิโน) ซึ่งแปล ราชสฺส ว่า ราช ศัพท์ ไม่แปลว่า 
แห่งพระราชา 

ส่วนคำที่แปลออกความหมายโดยทั่วไปเรียกว่า อัตถปหัตถกะ คือ มีเนื้อความเป็นอรรถของบท 
(อตฺโถเยว ปทตฺโถ ยสฺสาติ อตฺถปทตฺถโก) หมายถึง ศัพท์ทั่วไปที่มิได้ประกอบกับ อิดิ ศัพท์ซึ่งทำหน้าที่ 
ปหัตถวิปัลลาส และไม่ใช่คำที่ใช้ในสูตรไวยากรณ์ ดังข้อความในคัมภีร์สัททสารัตถชาลินีว่า 

เกวล 0 อิติสทฺเทนา- สมฺมิสฺโส อตฺถปทตฺถโก 

อิดิสทฺเทน เจ ยุตฺโต ภเว สทฺทปทตฺถโก." 

“ศัพท์ที่ไม่ร ะคนด้วย อิดิ ศัพท์ล้วนๆ ชื่อว่า อัตถปหัตถกะ ถ้าศัพท์ประกอบ 

ด้วย อิดิ ศัพท์ ก็ชื่อว่า สัททปหัตถกะ” 

ข้อความช้างด้นกล่าวถึงบทที่ประกอบกับ อิดิ ศัพท์ซึ่งจัดเป็นสัททปหัตถกะ แต่บทที่เป็นคำ 
ในสูตรซึ่งได้ชื่อว่าสัททปทัตถกะ พบในคัมภีร์นิรุตติทีปนีว่า 

สทฺทปทตฺถกปทานิ นาม ราชสฺส, สขสฺส, ปุมสฺส อิจฺจาทีนิ. เอตฺถ จ ราชสฺสอิจฺจาทีนิ สทฺทสุตฺเต 
สทฺทปทตฺถกานิ โหนุติ, ปโยเค อตฺถปทตฺถกานิ. ธาตุปจฺจยวิภตฺดิปทานิ ปน นิจฺจํ สทฺทปทตฺถกานิ เอว 
โหนุติ, สทฺทสุตฺเตสฺเวว จ ลพฺภนฺติ, น ปโยเคติ อิทํ ทรินฺนํ นานตฺตํก็ 0 

“ที่ชื่อว่า บทที่เป็นสัททปหัตถกะ คือ บทว่า ราชสฺส (ของ ราช ศัพท์), สขสฺส (ของ สข ศัพท์), 
ปุมสฺส (ของ ปุม ศัพท์) เป็นต้น อนึ่ง ในเรื่องนี้บทว่า ราชสฺส เป็นต้นเป็นสัททปหัตถกะในสูตรทางไวยากรณ์ 
แต่ , ในตัวอย่างเป็นอัตถปหัตถกะ ส่วนกลุ่มธาตุ, ปัจจัย และวิภัตติ เป็นสัททปหัตถกะแน่ , นอนทีเดียว และมี 
ได้ในสูตรทางไวยากรณ์เท่านั้น ไม่มีในตัวอย่าง ข้อนี้เป็นความต่างกันระหว่างสัททปหัตถกะและอัตถ-ปหัต 
ถกะทั้งสอง” 

คำว่า สวนาณตฺดิวจน (ศัพท์กล่าวซึ่งการเชิญชวนในการฟัง) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สูยเต สวนํ (สุ ธาตุ ะะ ฟัง + ยุ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- อาณาปนํ อาณตฺดิ (อาณ ธาตุ ะะ ใช้ + ณาเป ปัจจัย -I- ติ ปัจจัยภาวสาธนะ) 

- สวเน อาณตฺดิ สวนาณตฺติ (สัตตมีตัปปุริสสมาส) 

- สวนาณตฺติยา วจนํ สวนาณตฺติวจนํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 


๑๒(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คำว่า อาณตฺติ ประกอบรูปศัพท์มาจาก อาณ ธาตุ (เปสเน ะะ ใช้) + ณาเป ปัจจัย + ติ วิภัตติ 
ความเห็นนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์เหล่านี้ คือ 

คัมภีร์นยาสะ (สูตร ๖๔๑) แสดงรูปกิตก์ว่า อาณาปนํ 

ปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๕๗๒) แสดงรูปอาขยาดตามคัมภีร์นยาสะที่แต่งก่อนว่า อาณาเปสิ (ใช้ 
แล้ว), อาณาเปดิ (ใช้อยู่), อาณาเปสฺสติ (จักใช้) และรูปกิตก์'ว่า อาณาปโก (ผู้ใช้) 

สัททนีดิปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๘๘๐) กล่าวว่า อาณาปนํ อาณตฺดิ (การใช้ ชื่อว่า อาณัตติ) แม้ 
ท่านจะไม่ระบุว่าเป็น อาณ ธาตุไว้ในธาตุมาลา ก็น่าจะกล่าวตามคัมภีร์นยาสะและปทรูปสิทธิปกรณ์ เพราะ 
ถ้าท่านมีความเห็นต่างก็ควรจะกล่าวแย้งไว้ในคัมภีร์นั้น 

อภิธานัปปทีปิกาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๓๔๕) กล่าวว่า อาณ เปสเน, ภาเว อ, อาณา (อาณ ธาตุ 
เป็นไปในการใช้ ลง อ ปัจจัยในภาวสาธนะ ได้รูปว่า อาณา = การสั่ง) 

ธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๑๘) กล่าวว่า อาโณ ตุภูจุ เปสเน (อาณ ธาตุ เป็นภู'วาทิคณะและ , จุรา- 
ทิคณะ เป็นไปในความหมายว่า ใช้) 

อย่างไรก็ตาม รูปที่ลง อ ปัจจัยหรือลง เณ, ณย ปัจจัยท้ายธาตุนี้ไม่ปรากฏเป็นรูปว่า อาณติ, 
อาเณติ, อาณยดิ มีเพียงรูปอาขยาตที่ลง ณาเป ปัจจัยว่า อาณาเปดิ เท่านั้น ดังนั้น ณาเป ปัจจัยในรูปว่า 
อาณตฺติ, อาณาเปดิ เป็นต้นจึงถือว่าเป็นปัจจัยพิเศษที่ใช้เหมือนวิกรณปัจจัย ไม่มีอรรถการิตปัจจัยดังที่ 
นิยมใช้โดยทั่วไป โดยลง ณาเป ปัจจัยด้วยการแบ่งสูตรให้เหลือ (โยควิภาคะ) ว่า ธาตูหิ เณณยณาเปณาปยา 
การิตานิ (ลง เณ, ณย, ณาเป และ ณาปย ปัจจัยท้ายธาตุ และตั้งชื่อเป็นการิตปัจจัย) ในสูตรในภัจจายน- 
ไวยากรณ์ (สูตร ๔๓๘) ว่า ธาตูหิ เณณยณาฝณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถ (ลง เณ, ณย, ณาเป และ ณาปย 
ปัจจัยท้ายธาตุในอรรถเหตุ และตั้งชื่อเป็นการีตปัจจัย) ดังคัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนากล่าวว่า 

อาณาเปตฺวาติ เอตฺถ อาณ เปลเนติ ธาตุปาเรสุ วุตฺตตฺตา อาณธาตุเยว เปลนสงขาต 0 เหตฺวตฺถ 0 
วทติ, น ณาเปปจฺจโย. โส ปน ธาตฺวตฺเถเยว วตฺตติ. น หิ ตสฺส วิสุ๊ วุตฺโต อภิเธยฺโย อตฺถิ ธาตฺวตฺถโต อฌฺฌสฺส 
อภิเธยฺยสฺสาภาวา. ๖ '’ 

“ในคำว่า อาณาเปตฺวา นี้ อาณ ธาตุนั้นเทียวย่อมแสดงอรรถเหตุที่เรียกว่า การใช้ เพราะกล่าว 
ไว้ในคัมภีร์ธาตุทั้งหลายว่า อาณ เปลเน (อาณ ธาตุเป็นไปในการใช้) ไม่ใช่ ณาเป ปัจจัย แต่ปัจจัยดังกล่าว 
ย่อมเป็นไปในอรรถของธาตุอย่างเดียว เพราะไม่มีเนื้อความที่ปัจจัยนั้นกล่าวไว้โดยเฉพาะ เนื่องด้วยไม่มี 
เนื้อความอื่นจากอรรถของธาตุ” 

คัมภีร์นิรุตติทีปนี (สูตร ๗๓๐) เห็นว่าควรเป็น ณาป ธาตุ จุราทิคณะ เป็นไปในความหมายว่า ใช้ 
โดยกล่าวว่า อาปุพุโพ ณาป เปลเน, อาณาปียิตฺถาติ อาณตฺโต (ณาป ธาตุที่มี อา อยู่หน้า เป็นไปในการใช้, 


นิทาน 


๑๒๙ 


ผู้อันเขาใช้แล้ว ชื่อว่า อาณัตตะ) และในสูตร ๗๙๑ ก็กล่าวว่า ณาป ฝสเน, อาณาฝตีติ อาณาปโก (ณาป 
ธาตุ เป็นไปในการใช้, บุคคลใดย่อมใช้ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า อาณาปกะ ะะ ผู้ใช้) 

อย่างไรก็ตาม สัททนีติปกรณ์ (ธาตุมาลา) ปฏิเสธธาตุที่ขึ้นต้นด้วย ฒ, ณ และ ฬ ว่าไม่มีใช้ 
ในพระพุทธพจน์ด้วยคาถาว่า 

มเต สตฺถุสฺส ฒณฬา ปทาทิมฺหิ น ทิสฺสเร 

เตเนกสฺสรธาตูสุ ฒณฬา น กถียเร. ๖๒ 

“ในมติของพระศาสดา ฒ, ณ และ ฬ อักษรย่อมไม่ปรากฏในเบื้องด้นของบท 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่กล่าว ฒ, ณ และ ฬ อักษรไว้ในธาตุที่มีสระมาก” 

อนึ่ง ท่านผู้แต่งนิรุตติทีปนี คือ แลดีสยาดอ (พระญาณธชะ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือรวมถามตอบ 
ปัญหาแลดี (เล่ม ๒ หน้า ๔๐๖-๗) ว่า รูปเหล่านั้นอาจประกอบรูปศัพท์มาจาก ณป หรือ ณาป ธาตุก็ได้ แม้ 
ธาตุนี้จะไม่พบในภาษาสันสกฤต ก็มีใช้ในพระไตรปิฎก เนื่องจากพระไตรปิฎกนั้นเป็นถ้อยคำของท่านผู้ทรง 
ปฏิสัมภิทาญาณ จึงมีรูปศัพท์ละเอียดลึกซึ้ง อีกทั้งบรรจุคำที่ใช้ในมนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก อบายภูมิ 
รวมไปถึงคำที่ใช้ในกัปอื่นอีกด้วย 

พระโกสัลลาภิวงศ์ (อัครมหาบัณฑิต) อดีตเจ้าคณะซีเซียน วัดมหาวิสุทธาราม จังหวัดมันดเลย้ 
ผู้เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อธัมมานันทมหาเถระแห่งวัดท่ามะโอ ได้กล่าวไว้ในหนังสือวิสุทธาโยงปิฎกอภิธาน 
(เล่ม ๑ หน้า ๑๔๓) และปทรูปสิทธินิลลัยใหม่ (หน้า ๔๑๓) ว่า คำว่า อาณตฺดิ แยกรากศัพท์ได้ ๒ ประการ 
๑. อา บทหน้า -I- ฌป ธาตุ (เปรเณ โพธเน วา = ในการใช้หรือรู้) -I- เณ ปัจจัย -I- ติ ปัจจัย 
เมื่อประกอบรูปศัพท์ตามวิธีของกิตก์จนสำเร็จเป็นรูปว่า อาฌตฺดิ แล้ว ให้แปลง ฌ เป็น ณ ดังคำว่า ปฌฺฌาส 
ะะ ปณฺณาส (๔๐), ปฌฺฌตฺติ ะะ ปณฺณตฺดิ (บัญญ้ต) ดังนั้น คำว่า อาณตฺดิ ตามนัยนี้แปลว่า “การใช้” 

๒.อาบทหน้า-I-ฌาธาตุ(อวโพธเนะะรู้)-)-ณาฝปัจจัย-I-ติปัจจัยเมื่อประกอบรูปศัพท์ 
ตามวิธีของกิตก์จนสำเร็จเป็นรูปว่า อาฌตฺติ แล้ว ให้แปลง ณ เป็น ณ เหมือนวิธีข้างต้น ดังนั้น คำว่า 
อาณตฺดิ ตามนัยนี้แปลว่า “การให้รู้” คือ การใช้นั้นเอง นอกจากนั้น ชฺฌา ธาตุอาจเป็นไปในความหมายว่า 
“ส่งไป” อีกด้วย ตามนัยนี้แปลว่า “การให้ส่งไป” คือ การใช้ ดังคัมภีร์ปาณินียธาตุปาฐะ (หมวดจุราทิ ข้อ 
๑๙๙) กล่าวว่า ชฺฌา นิโยเค (ชฺฌา ธาตุในความหมายว่า ส่งไป) อนึ่ง ความหมายของ ฌา ธาตุ (สันสกฤต 
เป็น ชุฌา) ในอรรถว่า ส่งไป ยังพบในสัททนิติปกรณ์ (ธาตุมาลา) อีกด้วย แต่ท่านเห็นว่าไม่มีใช้ในภาษา 
บาลี จึงไม่ได้แสดงรูปสำเร็จไว้ ดังข้อความกล่าวว่า 

สทฺทสตฺเถ ปน “ฌา นิโยชเน”ติ ปรนฺติ. รูป้ ปน พุทธวจนานุถูสํ น ภวติ, ตสฺมา น ทสฺสิต 0 

อมฺเหหิ. ๖๓ 


๑๓๐ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


“ส่วนในคัมภีร์ไวยากรณ์[สันสกฤต] กล่าวว่า ฌา นิโยชเน (ฌา ธาตุในความหมายว่า ส่งไป) แต่ 
ไม่มีรูปที่เกื้อกูลแก่พระพุทธพจน์ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมิได้แสดงไว้” 

ผู้แปลคิดว่ารูปที่ประกอบมาจาก ฌา ธาตุในความหมายว่า ส่งไป ก็คือรูปว่า อาณา, อาณตฺติ, 
อาณาเปดิ เป็นต้นนั้นเอง แต่ท่านผู้แต่งสัททนิติปกรณ์เห็นว่าเป็น อาณ ธาตุตามปทรูปสิทธิปกรณ์ จึงกล่าว 
ว่าไม่มีรูปดังกล่าวปรากฏในพระบาลี 

โดยเหตุที่คำว่า อาณาเปดิ สันสกฤตมีรูปว่า อาชฺฌาเปติ (อา บทหน้า + ชฺฌา ธาตุ + ณาเป 
ปัจจัย + ติ วิภัตติ) แม้คำบาลีว่า อาณา, อาณตฺดิ ก็มีรูปสันสกฤตว่า อาชฺฌา, อาชฺฌาปติ ดังนั้น นัยที่ ๒ 
จึงสอดคล้องกับสันสกฤต และสอดคล้องกับคำอธิบายในกังขาฎีกาใหม่ว่า อาณาปนํ ปฌฺฌาปน์ อาณา (การ 
ให้รู้ ชื่อว่า อาณา) จะเห็นได้ว่า ท่านอธิบาย อาณาปนํ ว่า ปฌฺฌาปนํ โดยประกอบใช้ ฌา ธาตุ และ ณาเป 
ปัจจัยเพื่อแสดงว่า คำว่า อาณาปนํ ประกอบรูปศัพท์มาจาก อา บทหน้า + ฌา ธาตุ + ณาเป ปัจจัย + ยุ 
ปัจจัย (คำว่า ปฌฺฌาปน์ อธิบายคำแปลโดยตรงของ อาณาปนํ จึงแปลพร้อมกันไป) 

คำว่า อาชฺฌา พบในคัมภีร์คัพทัสโดมมหานิธิว่า 

อาชฺฌา สฺตฺรี. อา + ชฺฌา + องฺ. นิเทเศ, อิทํ กริยตามิติ คาสเน, โชฺยดิษปฺรสิทฺเธ ลคฺนาตฺ ทศเม 
สฺถาเน จ. ๖๔ 

“อาชฺฌา อิตถีลิงค์. อา บทหน้า + ชฺฌา ธาตุ + องฺ ปัจจัย เป็นไปในความหมายว่า การบังคับ, 
การสั่งสอนว่า จงกระทำสิ่งนี้ และในฐานะที่ ๑๐ จากลัคนาที่ปรากฏในคัมภีร์ชโยดิษ (ชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์ 
ของพราหมณ์)” 

นอกจากนั้น พระโกสัลลาภิวงศ์ ยังแสดงความเห็นของท่านไว้ในหนังสือวิสุทธาโยงปิฏกอภิธาน 
และปทรูปสิทธินิสสัยใหม่นั้นว่า อาณ ธาตุไม่พบในธาตุสันสกฤต และไม่มีใช้ในบาลี อีกทั้งพระพุทธิปปิยะ 
กล่าวถึงรูปว่า อาณตฺดิ เกี่ยวกับรูปของ ฌา ธาตุในปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๕๗๒) ดังนั้น ปาฐะเดิมของคำว่า 
อาณ ฝสเน ในคัมภีร์นั้นน่าจะมีรูปว่า อาณา เปสเน (อาณา ธาตุ เป็นไปในการใช้) โดย อาณา ธาตุมาจาก 
อา บทหน้า + ฌา ธาตุนั้นเอง แต่เปลี่ยน ณ เป็น ณ แล้ว จึงมีรูปเป็น อาณา ธาตุ เมื่อเป็นดังนี้ก็จะ 
สอดคล้องกับสันสกฤต และมีวิธีใช้ในภาษาบาลี ขอฝาก'ให้ผู้รู้ , พิจารณา] 


ดำอธิบาย เม 

เมติ โย สาเวติ, ตสฺส อตฺตนิทฺเทสวจนํ . 


คำว่า เม (ข้าพเจ้า) เป็นศัพท์แสดงตนของผู้สวด 


นิทาน 


© สา © 


[ท่านอธิบายว่า คำว่า เม เป็นบทสรรพนามที่สำเร็จรูปมาจาก อมฺห ศัพท์ ไม่ใช่บทนิบาตดังที่ 
พบในทีฆนิกาย อาฏานาฏิยสูตรว่า 

ปุตฺตาปิ ตสฺส พหโว เอกนามาติ เม สุต 0 

อสีติ ทส เอโก จ อินฺทนามา มหพฺพลา. ๖๕ 

“แม้โอรสของท้าวธตรฐจะมีมากก็มีพระนามเดียวกัน คือ ทั้ง ๙๑ องค์ มี 
พระนามว่าอินทะ ต่างมีพลังมาก เรื่องนี้ปรากฏแล้ว[ในโลก]” 

คัมภีร์ฎีกาของพระสูตรข้างต้นกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

เม สุตนฺติ เอตฺถ เมติ นิปาตมตฺต 0 . ๖๖ 

“คำว่า เม ในคำว่า เม สุต 0 นี้ เป็นเพียงนิบาต” 

ในประโยคว่า เมติ โย สาเวติ, ตสฺส อตฺตนิทฺเทสวจนํ (คำว่า เม เป็นศัพท์แสดงตนของผู้สวด) 
คำว่า ตสฺส เพิ่มคำว่า สาเวนฺตสฺส เข้ามา โดยเปลี่ยนกริยาคุมพากย์ว่า สาเวดิ เป็นบทกิตก์ว่า สาเวนฺตสฺส 
ตาม ตสฺส ที่จริงแล้ว ท่านไม่เขียนว่า สาเวนฺตสฺส โดยตรง เพราะธรรมเนียมการแต่งบาลีนั้น ถ้าท่านผู้แต่ง 
ประกอบใช้ประโยค ย และ ต จะท่าให้ข้อความชัดเจนมากกว่าเดิม ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่สำคัญอย่างหนึ่ง 
ของภาษาบาลี แต่ในการแปลตามพยัญชนะของไทยอาจต้องแปลรวบ ซึ่งทำให้แปลยากกว่าเดิม] 


ดำอธิบาย ภนฺเด 

ภนฺเตติ สคารวสปุปติสฺสวจนํ . 

บทว่า ภนฺเต (ท่านผู้เจริญ) เป็นคำกล่าวพร้อมด้วยความเคารพและนับถือ 

[ท่านอธิบาย ภนฺเต ว่าเป็นบทนิบาตในความหมายว่า อาลปนะ ไม่ใช่บทกิตก์ที่มาจาก ภมุ ธาตุ 
(อนวฏฺราเน ะะ หมุน) + ต ปัจจัย + สฺมึ วิภัตติ ความจริงแล้ว คำว่า ภนฺเต เป็นบทนิบาต ที่ ร้องเรียกภิกษุ 
ผู้มีพรรษาแก่กว่าด้วยความเคารพ ส่วน อาวุโส เป็นนิบาตที่ใช้ร้องเรียกผู้อ่อนกว่า ดังข้อความในคัมภีร์ 
วิมติวิโนทนีว่า 

ภนฺเตติ อาลปนตฺเถ วุฑฺเฒสุ สคารววจน์. อาวุโสติ ปท่ ปน นวเกสุ. ตทุภยมฺปิ นิปาโต “ตุมฺเห 
ภนฺเต, ตุม.เห อาวุโส”ติ พหูสุปิ สมานรูปตฺตา. ๖๗ 

“บทว่า ภนฺเต (ท่านผู้เจริญ) เป็นคำกล่าวพร้อมด้วยความเคารพในภิกษุผู้แก่กว่า 
ส่วนบทว่า อาวุโส (ผู้มีอายุ) เป็นคำกล่าวพร้อมด้วยความเคารพในภิกษุใหม่ 


๑๓๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ทั้ง ๒ บทนั้นเป็นนิบาต เพราะมีรูปเสมอกันแม้ในภิกษุจำนวนมากว่า ตุมฺเห ภนฺเต (ท่านผู้เจริญ 
ท่านทั้งหลาย), ตุมฺเห อาวุโส (ผู้มีอายุ ท่านทั้งหลาย)” 

อนึ่ง ในเรื่องนี้ ผู้สวดปาติโมกข์เรียกสงฆ์ผู้นั้งอยู่ในหัตถบาสว่า ภนฺเต เพื่อแสดงความเคารพ 
และนับถือสงฆ์ คัมภีร์วชิรพุทธิกล่าวไว้ว่า พระพุทธองค์ตรัสว่า ภนฺเต โดยมองหาสงฆ์ แต่หากพระเถระ 
ในสงฆ์สวดปาติโมกข์เอง ก็อาจใช้คำว่า อาวุโส โดยมองหาบุคคล คือ ภิกษุทีละรูปที่มีพรรษาอ่อนกว่าตน 
หรืออาจใช้เป็น ภนฺเต โดยมองหาสงฆ์ก็ได้ ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

สงฆสฺส คารายุตฺตวจนารหตาทสฺสนตฺถฌฺจ “สุณาตุ เม ภนฺเต”ติ อาห- ตตฺถ สยํ เจ เถโร, ภิกฺขุ๊ 
สนฺธาย “อาวุโส”ติ วตฺตุ๊ ยุชฺชติ ฯเปฯ สงฺฆํ อุปาทาย สงฆตฺเณรนาปิ “สุณาตุ เม ภนฺเต สงโ'ฆ”ติ วตฺตพฺพ 0 , 
ภิกฺขุ๊ อุปาทาย “อาวุโส”ติ มหากสฺสปสฺส กมฺมวาจาย ปโยคทสฺสนโต. ๖๘ 

“อนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสว่า สุณาตุ เม ภนฺเต เพื่อแสดงว่าสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ถ้อยคำที่ประกอบ 
ด้วยความเคารพ ในเรื่องนั้น ถ้าพระเถระสวดปาติโมกข์เองควรกล่าวว่า อาวุโส โดยหมายถึงภิกษุ ฯลฯ แม้ 
พระเถระในสงฆ์อาจกล่าวว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงโ'ฆ โดยหมายถึงสงฆ์ เพราะพบตัวอย่างกรรมวาจาของ 
พระมหากัสสปะ'ว่า อาวุโส โดยหมายถึง ภิกษุ” 

คัมภีร์วิมติวิโนทนีกล่าวว่า ถ้าพระนวกะกล่าวว่า อาวุโส ไม่ใช้เป็น ภนฺเต หรือพระนวกะกล่าวว่า 
ภนฺเต ไม่ใช้เป็น อาวุโส กรรมไม่เป็นอันวิปติ ทั้งนี้คงเป็นเพราะคำนี้เป็นเพียงอาลปนะคือคำร้องเรียก ไม่ใช่ 
ข้อความที่เกี่ยวกับสังฆกรรม ดังคำอธิบายในคัมภีร์นั้นว่า 

สเจ ปน อนุสฺสาวโก สพฺเพหิ ภิกฺขูหิ วุฑฺฒตโร โหติ, “สุณาตุ เม อาวุโส สงโฆ”ติ วตฺตพฺพํ. โสปิ 
เจ “ภนฺเต”ติ วเทยุย, นากตโร วา “อาวุโส”ติ, กมฺมโกโป นตฺถิ. ๖๙ 

“ถ้าผู้สวดมีพรรษาแก่กว่าภิกษุทั้งหมด พึงกล่าวว่า สุณาตุ เม อาวุโส สงโ'ฆ ถ้าแม้ผู้สวดนั้น 
กล่าวว่า ภนฺเต หรือภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่ากล่าวว่า อาวุโส กรรมไม่ริบํติ” 

คำว่า สคารวสปฺปดิสฺสวจน (คำเครื่องกล่าวอันเป็นไปกับด้วยความเคารพและความนับถือ) มี 
รูปวิเคราะห์ว่า 

- สห คารเวน ย 0 วตฺตตีดิ สคารว 0 (สหบุรพบทพหุพพีหิสมาส) 

- ปดิสฺสยนํ ปติสฺโส (ปติ บทหน้า -I- สิ ธาตุ ะะ พึ่งพิง, อาศัย -I- อ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- สห ปติสุเสน ย 0 วตฺตตีดิ สปฺปดิสฺสํ (สหบุรพบทพหุพพีหิสมาส) 

- สคารว 0 จ ต 0 สปฺปดิสฺสํ จาดิ สคารวสปฺปดิสฺส 0 (วิเสสโนภยปทกรรมธารยสมาส) 

- วุจฺจติ เอเตนาติ วจน์ (วจ ธาตุ -I- ยุ ปัจจัย'ในอวุตตกัตตุสาธนะ) 

- สคารวสปฺปดิสฺสํ จ ต 0 วจนํ จาดิ สคารวสปฺปติสฺสวจนํ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส)] 


นิทาน 


๑๓๓ 


คำอธิบาย 



สงฺโฆติ ปุคฺคลสมูหวจนิ. 

คำว่า สงโ'ฆ (สงฆ์) เป็นคำแสดงถึงกลุ่มบุคคล 

[ข้อความนี้แสดงว่า สงฺฆ ศัพท์เป็นอนิปผันนปาฏิปทิกะ คือ นามศัพท์ที่ไม่สำเร็จด้วยความเป็น 
สมาส ตัทธิต หรือกิตก์ จึงตั้งรูปวิเคราะห์ไม่ได้ ดังคำว่า ฆฏ (หม้อ), ปฏ (ผ้า) เป็นด้น คำว่า สงฺฆ นี้ 
ปรากฏในความหมายว่า หมู่ ซึ่งอาจจะเป็นหมู่บุคคลหรือหมู่สัตว์ก็ได้ แต่ในที่นี้หมายถึงกลุ่มบุคคลซึ่งก็คือ 
ภิกษุ ๔ รูปขึ้นไป ที่จริงแล้วในภาษาบาลีมีศัพท์บางศัพท์กล่าวถึงหมู่หลายลักษณะ ดังข้อความในคัมภีร์ 
อภิธานัปปทีปิกาว่า 


สมานานํ คโณ วคฺโค 
สชาติกานํ ตุ กุล 0 
ยูโถ’นิตฺถี สชาติย¬ 


ลงฺโฆ สตฺโถ ตุ ชนฺตุนํ 
นิกาโย ตุ สธมฺมินิ 
ติรจฺฉานานมุจฺจเต. ๗ '’ 


“หมู่ของสิ่งที่เสมอเหมือนกัน ชื่อว่า วคฺค (วรรค) [เช่น ก วรรค คือ กลุ่ม 
อักษรอันเกิดขึ้นที่กัณฐฐาน เป็นด้น] 

หมู่ของเหล่าสัตว์ ชื่อว่า สงฆ, สตฺถ (หมู่) [เช่น สกุณสงฺฆ (หมู่นก)] 

หมู่ของบุคคลผู้มีตระกูลเสมอกัน ชื่อว่า กุล (ตระกูล) 

หมู่ของบุคคลผู้มีธรรมเสมอกัน ชื่อว่า นิกาย (นิกาย) 

หมู่ของสัตว์ดิรัจฉานที่มีชาติเสมอกัน ชื่อว่า ยูถ (ฝูง) ไม่ใช่อิตถีลิงค์ [เช่น โค 
ยูโถ (ฝูงโค)]” 

นอกจากนั้นแล้ว คำว่า สงฺฆ ยังจัดเป็นนิปผันนปาฏิปทิกะ คือ นามศัพท์ที่สำเร็จด้วยการแยก 


รากศัพท์ได้เช่นกัน ดังจะกล่าวไว้ต่อไป] 

สพฺพเมว เจตํ ปาติโมฦขุทฺเทสเกน ปจึมํ วตฺตพฺพวจนํ. ภควตา หิ ปาติโมฤขุทฺเทสํ 
อนุชานนฺเตน ราชคเห วุตฺต 0 . 

อนึ่ง คำทั้งหมดนั้นเป็นคำที่ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อน เพราะพระผู้มีพระภาค 
ผู้ทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ได้ตรัสคำนั้นไว้ในกรุงราชคฤห์ 


๑๓๙ 


กงขาวตรณอรรถกถา 


[คำเป็นต้นว่า สพฺพเมา เจต 0 (อนึ่ง คำทั้งหมดนั้นเป็นคำที่ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อน) 
กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ คำทั้งหมดนั้นเป็นคำที่ภิกษุไหนพึงสวด 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำทั้งหมดนั้นเป็นคำที่ภิกษุผู้ฟังปาติโมกข์พึงสวดหรือไร 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำเป็นต้นว่า สพฺพเมา เจต 0 อธิบายว่า คำดังกล่าวเป็น 

คำที่ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อนญัตติที่เหลือ 

นิบาต คือ จ ศัพท์ ในคำเป็นต้นว่า สพฺพเมา เจต 0 นี้ ทำหน้าที่วากยารัมภโชตกะ คือ แสดง 
วากยารัมภะ 

คำเป็นต้นว่า ภควตา หิ (โดยแท้จริงแล้ว พระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ได้ 
ตรัสคำนั้นไว้ในกรุงราชคฤห์) กล่าวไว้เพื่อแสดงเหตุในการที่คำดังกล่าวนั้น เป็นคำที่ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ 
ต้องสวดก่อน ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดคำดังกล่าวเป็นคำที่ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อน 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุของการที่คำดังกล่าวเป็นคำที่ภิกษุผู้ 
สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อนมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำเป็นต้นว่า ภควตา หิ อธิบายว่า พระผู้มีพระภาค 
ผู้ทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ได้ตรัสคำนั้นไว้ในกรุงราชคฤห์ ดังนั้น คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ภิกษุผู้สวด 
ปาติโมกข์ต้องสวดก่อน 

คำว่า ปาดิโมกขทฺเทสก (ผู้สวดปาติโมกข์) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุทฺทิสตีติ อุทฺเทสโก (อุ บทหน้า + ทิส ธาตุ ะะ อุจจารเณ สวด + ณฺวุ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) 

- ปาติโมกขสฺส อุทฺเทสโก ปาติโมกขทฺเทสโก (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

อนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ไว้ด้วยพระพุทธดำรัสว่า 

อนุชานามิ ภิกฺขเว ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิตุ 0 . เอวฌฺจ ปน ภิกฺขเว อุทฺทิสิตพฺพ 0 . พฺยตฺเดน ภิกฺขุนา 
ปฏิพเลน สงโ'ฆ ฌาเปตพฺโพ- สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆติ ๗ ' 8 

“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสวดปาติโมกข์ ก็แลพึงสวดอย่างนี้ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศ 
ให้สงฆ์ทราบว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงโ'ฆ (ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังคำของข้าพเจ้า)”] 

ตสฺมา โย ปาติโมฤขํ อุทฺทิสติ, เตน สเจ สงฺฆตฺเถโร โหติ, “อาวุโส”ติ วตฺตพฺพํ. สเจ 
นวกตโร โหติ, ปาฬิยํ อาคตนเยเนว “ภนฺเต”ติ วตฺตพฺพํ. สงฺฆตฺเถโร วา หิ ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺย 


นิทาน 


๑๓&' 


“เถราธิกํ ปาติโมกฺขนุ”ติ วจนโต นวกตโร วา “อนุชานามิ ภิกฺขเว โย ตตฺถ ภิกฺขุ พฺยตฺโต ปฏิพโล, 
ตสฺสาเธยฺยํ ปาติโมกฺขนุ”ติ วจนโต. 

ดังนั้น ภิกษุใดจะสวดปาติโมกข์ ถ้าภิกษุนั้นเป็นพระสังฆเถระควรกล่าวว่า อาวุโส 
(ผู้มีอายุ) ถ้าเป็นผู้อ่อนพรรษากว่าก็ควรกล่าวว่า ภนฺเต (ท่านผู้เจริญ) ตามนัยที่พบในพระบาลี 

โดยแท้จริงแล้ว พระสังฆเถระควรสวดปาติโมกข์เอง ดังพระพุทธดำรัสว่า เถราธิกํ 
ปาติโมกฺขํ (เราอนุญาตปาติโมกข์ให้เนื่องด้วยพระเถระ) ๗๒ หรือพระนวกะจะสวดก็ได้ ดัง 
พระพุทธดำรัสว่า อนุชานามิ ภิกฺขเว โย ตตฺถ ภิกฺขุ พฺยตฺโต ปฏิพโล, ตสฺสาเธยฺยํ ปาติ'โมกฺขํ 
(ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตปาติโมกข์ให้เนื่องด้วยภิกษุผู้ฉลาดสามารถในบริษัทนั้น) ๗๓ 


[ถ้าภิกษุที่สวดปาติโมกข์เป็นสังฆเถระ คือ พระมหาเถระที่มีพรรษามากที่สุด ควรกล่าวว่า อาวุโส 
แทน ภนฺเต ถ้าเป็นพระเถระที่มีพรรษารองลงมาจากพระมหาเถระเป็นต้นไป ก็ควรกล่าวว่า ภนฺเต ตามที่ 
ตรัสไว้ในพระบาลี 

คำว่า ตสฺมา (ดังนั้น) หมายถึง เพราะคำทั้งหมดนั้นเป็นคำที่ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อน 
โดยเพิ่มปาฐเสสะที่เป็นวิเสสนะว่า วดฺตพฺพาจนดฺตา ที่มาจากประโยคว่า สพฺพเมว เจต 0 เป็นต้น มีประโยค 
เต็มว่า สพฺพสฺส เอตสฺส ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน ปรม 0 วตฺตพฺพวจนตฺตา ด้วยเหตุนี้ ประโยคว่า ตสฺมา โย ฯเปฯ 
“ภนุเต”ติ วตฺตพฺพํ จึงเป็น ประโยคลัทธคุณะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยคว่า สพฺพเมา เจต 0 เป็นต้น 

คำเป็นต้นว่า สงฺฆตฺเถโร วา หิ ปาติโมกข 0 (โดยแท้จริงแล้ว พระสังฆเถระควรสวดปาติโมกข์เอง 
ดังพระพุทธดำรัสว่า เถราธิก่ ปาติโมกข 0 หรือพระนวกะจะสวดก็ได้ ดังพระพุทธดำรัสว่า อนุชานามิ ภิกฺขเว 
โย ตตฺถ ภิกฺขุ พฺยดฺโต ปฏิพโล, ตสฺสาเธยฺย 0 ปาดโมกเข 0 ) ทำหน้าที่ยํ้าความในประโยคต้น ชื่อว่า ประโยคทัฬทึ- 
กรณะ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดภิกษุทั้ง ๒ จำพวกเหล่านั้นจึงสวดปาติโมกข์ได้ จึงควรกล่าว 

อย่างนี้ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระนวกะเท่านั้นควรสวดปาติโมกข์ เพราะในพระบาลี 
พบคำว่า ภนฺเต ที่พระนวกะพึงกล่าว มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำเป็นต้นว่า สงฺฆตฺเถโร วา หิ อธิบายว่า พระผู้มี- 
พระภาคทรงอนุญาตให้พระสังฆเถระและพระนวกะผู้ฉลาดสามารถสวดปาติโมกข์ เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้ง 
๒ จำพวกเหล่านั้นจึงสวดปาติโมกข์ได้ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 


( 0 ) ดา 0^ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


กึ เต อุโภปิ ปาติโมกข 0 อุทฺทิสนฺติ, เตเนวํ วตฺตพฺพนฺติ อาห “สงฆตฺเถโร วา ที”ติอาทิ. ๗๔ 

“ท่านกล่าวว่า สงฺฆตฺเถโร วา ที เป็นต้น เพื่อขจัดความสงสัยว่า เหตุใดภิกษุทั้ง ๒ ประเภท 
เหล่านั้นจึงสวดปาติโมกข์ได้ ดังนั้น จึงควรกล่าวอย่างนี้[ว่า อาวุโส หรือ ภนฺเต]” 

คำว่า อนุชานามิ ภิกฺขเว เถราธิกํ ปาติโมกข 0 (เราอนุญาตปาติโมกข์ให้เนื่องด้วยพระเถระ) 
หมายความว่า แม้พระพุทธองค์จะทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถสวดปาติโมกข์ แต่ถ้าหากพระเถระ 
สามารถทรงจำปาติโมกข์ได้ ๒ อุเทศ คือ หัวข้อของนิทาน และหัวข้อของปาราชิก การสวดปาติโมกข์ก็ 
เนื่องด้วยพระเถระ แต่หากพระเถระจำ ๒ อุเทศไม่ได้ ปาติโมกข์จึงจะเนื่องด้วยภิกษุผู้ฉลาดสามารถใน 
บริษัทนั้น ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

เอตฺถ จ กิฌฺจาปิ ทหรสฺสาปิ พฺยตฺตสฺส ปาดิโมกโข อนุฌฺฌาโต, อถ โข เอตฺถาย 0 อธิปปาโย- สเจ 
เถรสฺส ปฌฺจ วา จดตาโร วา ตโย วา ปาติโมกขทฺเทสา นาคจฺฉนฺติ, เทฺว ปน อกฺขณฺฑา สุวิสทา วาจุคฺคตา 
โหนุติ, เถรายตฺโตว ปาติโมกโข. สเจ ปน เอตฺตกมฺปิ วิสทํ กาตุ 0 น สกโกติ, พฺยตฺตสฺส ภิกฺขุโน อายตฺโตติ. ๗๕ 

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตปาติโมกข์แม้แก่ภิกษุหนุ่มผู้ฉลาดก็จริง แต่ทรงมี 
ความประสงค์ดังนี้ว่า ถ้าอุเทศของปาติโมกข์ ๕ อย่าง ๔ อย่าง หรือ ๓ อย่างไม่มาถึงพระเถระ แต่อุเทศ 
๒ อย่างเป็นของไม่ขาด ปรากฏชัดเจนดีคล่องปาก ปาติโมกข์ย่อมเนื่องด้วยพระเถระนั้นแล แต่ถ้าพระเถระ 
ไม่อาจทำปาติโมกข์เพียงเท่านี้ให้ปรากฏชัดเจนได้ ปาติโมกข์ย่อมเนื่องด้วยภิกษุผู้ฉลาด” 

พระพุทธองค์ทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ย่อไว้โดยตรงว่า ถ้าพระเถระสวดปาติโมกข์เต็มไม่ 
ได้ แต่จำได้เพียง ๒ อุเทศเป็นอย่างตํ่า ท่านก็อาจสวดปาติโมกข์ย่อได้ ไม่ผิดวินัย นอกจากนั้น ภิกษุที่ 
พระเถระมอบหมายให้สวดปาติโมกข์ หากสวดโดยพิสดารไม่ได้ก็อาจสวดย่อได้แม้จะไม่มีอันตรายทั้ง ๑๐ 
อย่าง ดังข้อความในคัมภีร์มหาวรรคว่า 

เตหิ ภิกฺขเว ภิกขที เอโก ภิกฺขุ สามนุตา อาวาสา สชฺชุก 0 ปาเหตพฺโพ- คจฺฉาวุโส สํขิตฺเดน วา 
วิตฺถาเรน วา ปาติโมกข 0 ปริยาปุณิตฺวาน อาคจฺฉาหีดิ ๗๖ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปยังอาวาสใกล้เคียง พอจะกลับมาหันในวันนั้น 
ด้วยสั่งว่า ผู้มีอายุ ท่านจงไปเรียนปาติโมกข์โดยย่อหรือโดยพิสดารมาเถิด” 

อนึ่ง อธิก ศัพท์ในคำว่า เถราธิกํ เป็นคำไวพจน์ของ อธีน (เนื่อง, เกี่ยวข้อง) ดังฎีกาใหม่ (หน้า 
๑๔๐) กล่าวว่า เถราธิกนุดิ เถราธีนํ (คำว่า เถราธิกํ แปลว่า เนื่องด้วยพระเถระ) 

คำว่า พฺยดฺโต (ผู้ฉลาด) คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยความเฉลียวฉลาดแห่งปัญญา หมายถึง ผู้ท่อง 

ได้ขึ้นใจ 

คำว่า ปฏิพโล (ผู้สามารถ) คือ ผู้สวดปาติโมกข์ได้ถูกต้องไม่ผิดอักขระ ไม่ประหม่า 


นิทาน 


๑๓๗ 


ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกากล่าวถึงภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถในการสวดกรรมวาจาเพื่ออุปสมบทว่า 

พฺยตฺเดน ภิกฺขุนา ปฏิพเสนาติ เอตฺถ พฺยดฺโต นาม ยสฺส สาฏฺรกถ 0 วินยปิฏกํ วาจุคฺคต 0 ปวตฺตติ, 
ตสฺมึ อสติ ยสฺส อนฺตมโส อิทํ ฌดฺดิจตุตฺถกมฺมวาจามดตมฺปิ สุคฺคหิต 0 โหติ, วาจุคฺคต 0 ปวตฺตดิ, อยมฺปิ อิมสฺมึ 
อตฺเถ พฺยตฺโต. โย ปน กาสโสสเสมฺหาทินา วา เคลฌฺเฌน โอฏฺรทนฺตชิวหาทีนํ วา อสมฺปดฺดิยา ปริยตฺดิย 0 วา 
อกตปริจยดฺตา น สกฺโกดิ ปริมณฺฑเลหิ ปทพฺยฌฺชเนหิ กมฺมวาจ 0 สาเวตุ๊, พฺยฌฺชนํ วา ปทํ วา หาเปติ, 
อฌฺฌถา วา วตฺตพฺพ 0 อฌฺฌถา วทติ, อยํ อปฺปฏิพโล. ตพฺพิปริโต อิมสฺมี อตฺเถ “ปฏิพโล”ติ เวทิตพฺโพ. ๗๗ 

“ในคำว่า พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน นี้ มีวินิจฉัยว่าวินัยปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาของภิกษุใด 
ชื่าชองคล่องปาก ภิกษุนั้นจัดว่าเป็นผู้ฉลาด เมื่อไม่มีภิกษุเช่นนั้น พุทธวจนะแม้เพียงญัตติจตุตกกรรม- 
วาจานี้เป็นอย่างตํ่าของภิกษุใด เป็นของที่จำได้ถูกต้องชื่าชองคล่องปาก แม้ภิกษุนี้ก็จัดว่า เป็นผู้ฉลาดใน 
ความหมายนี้ 

ส่วนภิกษุใดไม่สามารถสวดกรรมวาจาด้วยบทพยัญชนะอันเรียบร้อย คือ ทำพยัญชนะหรือบท 
ให้เสีย หรือควรจะว่าอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพราะโรคไอ หืด หรือเสมหะ เป็นต้น หรือเพราะ 
อวัยวะมีริมแปาก ฟัน และลิ้น เป็นต้น ไม่สมบูรณ์ หรือเพราะไม่ได้ทำความคุ้นเคยในปริย้ต ภิกษุนี้จัดว่า 
เป็นผู้ไม่สามารถ ภิกษุผู้ตรงกันข้ามจากนั้น พึงทราบว่าเป็นผู้สามารถในความหมายนี้” 

คำว่า พฺยตฺต ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า -I- อญช ธาตุ (คติพฺยตฺตีสุ = ไป, ปรากฏ) -I- ต 
ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- พฺยฌฺชยตีติ พฺยตฺโต ะ; ผู้ปรากฏโดยพิเศษ ชื่อว่า พยัตตะ 

หรือเป็นบทสมาสที่มาจาก วิ ศัพท์ -I- อตฺต ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วิสิฏฺโร อตฺตา ยสฺสาติ พฺยตฺโต ะะ ผู้มีตนอันพิเศษ ชื่อว่า พยัตตะ 

คำว่า ปฏิพล มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปติรูป พล 0 ยสฺสาติ ปฏิพโล ะะ ผู้มีกำลังอันสมควร ชื่อว่า ปฏิพละ 

ตามคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาข้างด้น ภิกษุผู้ฉลาดต้องเป็นผู้ทรงจำกรรมวาจาได้เป็นอย่างตํ่า 
แต่การสวดกรรมวาจาให้ถูกอักขระตามพยัญชนพุทธิ ๑๐ มีสิถิล ธนิด เป็นต้น เป็นเรื่องสำคัญที่อาจทำให้ 
กรรมวาจาวิปัดได้ ดังนั้น พระพม่าจึงไม่นิยมท่องจำกรรมวาจา แต่มักถือใบลานอ่านกรรมวาจาช้าๆ ทีละ 
คำในลังฆกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อักขระวิปัติไปด้วยการออกเลียงสวดเร็ว ๆ ตามนัยนี้ความเป็นผู้ 
ฉลาด คือ การสามารถอ่านกรรมวาจาและเข้าใจความหมายได้] 

“สงฺโฆ”ติ อิมินา ปน ปเทน กิฌฺจาบิ) อวิเสสโต ปุคฺคลสมูโห วุตฺโต, อถ โข โส 


© 6ไไ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


ทกฺขิเณยฺยสงฺโฆ, สมฺมุติสงฺโฆ จาติ ทุวิโธ โหติ. ตตฺถ ทกฺขิเณยฺยสงฺโฆติ อฏฺจึ อริยปุคฺคลสมูโห 
วุจฺจติ. สมฺมุติสงฺโฆติ อริเสเสน ภิกฺขุสมูโห. โส อิธ อธิปุเปโต. 

อนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสถึงกลุ่มบุคคลโดยสามัญทั่วไปด้วยบทว่า สงโ , ฆ (สงฆ์) นี้ก็'จริง 
แต่สงฆ์นั้นจำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. ทักขิไณยสงฆ์ (สงฆ์ผู้ควรแก่ทักษิณา) คือ กลุ่มอริยบุคคล ๘ 
๒. สมมุติสงฆ์ (สงฆ์โดยสมมติ) คือ หมู่ภิกษุโดยทั่วไป [หมายถึง พระภิกษุผู้ได้รับ 
การอุปสมบทตามวินัยกรรม ซึ่งอาจจะเป็นปุถุชนหรือพระอริยบุคคลก็ได้] 

พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาสมมุติสงฆ์นั้นในญัตติของอุโบสถนี้[ว่า สุณาตุ เม ภนฺเต 

สงโ'ฆ] 


[ท่านแสดงอรรถของ ภนฺเต ศัพท์แล้ว บัดนี้ กล่าวว่า “สง[โฆ”ติ อิมินา ปน ปเทน เป็นต้น เพื่อ 
แสดงระบุถึงสงฆ์ที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาในที่นี้ เพราะตรัสไว้โดยสามัญทั่วไปว่า สงโ'ฆ ดังฎีกาใหม่ 
อธิบายว่า 

อิทานิ “สงฺโ'ฆ”ติ อริเสเสน วุตฺตตฺตา อิธาธิปฺเปดสงฆ 0 ริเสเสดวา ทสฺเสตุ๊ “สงฺโฆติ อิมินา ปน 
ปเทนา”ติอาทิมาห. ๗๘ 

“บัดนี้ ท่านกล่าวว่า สงโฆดิ อิมินา ปน ปเทน เป็นต้น เพื่อแสดงระบุถึงสงฆ์ที่พระพุทธองค์ทรง 
ประสงค์เอาในที่นี้ เพราะตรัสไว้โดยสามัญทั่วไปว่า สงโ'ฆ” 

คำว่า อริเสสโต ปุคฺคลสมูโห วุตฺโต (ตรัสถึงกลุ่มบุคคลโดยสามัญทั่วไป) หมายความว่า ไม่ได้ 
ระบุว่าเป็นพระอริยะหรือปุถุชน แต่ก็หมายถึงสมมุติสงฆ์ คือ หมู่ภิกษุโดยสมมติซึ่งอาจเป็นพระอริยะหรือ 
ปุถุชนก็ได้ เพราะเป็นฐานะที่กล่าวถึงการลงอุโบสถของหมู่ภิกษุ ไม่ได้ระบุว่าเป็นทักขิไณยสงฆ์ คือ กลุ่ม 
อริยบุคคล ๘ เท่านั้น 

ถ้าประโยคหน้าที่ขึ้นต้นด้วย กิฌฺจาปิ ใช้เพื่อแสดงการยกย่อง ประโยคหลังที่ขึ้นต้นด้วย อก โข 
ก็ใช้เพื่อแสดงการตำหนิ ในทางตรงข้าม หากประโยคหน้าที่ขึ้นต้นด้วย กิฌฺจาปิ ใช้เพื่อแสดงการตำหนิ 
ประโยคหลังที่ขึ้นต้นด้วย อก โข ก็ใซ้เพื่อแสดงการยกย่อง 

จะเห็นว่าในเรื่องนี้ ท่านยกย่อง สงฺฆ ศัพท์ว่ากล่าวถึงหมู่บุคคลโดยสามัญทั่วไปทั้งสมมุติสงฆ์ 
และ'ทักขิไณยสงฆ์ แล้วแสดงการตำหนิว่าหมายถึงสมมุติสงฆ์อย่างเดียวใน ๒ จำพวกเหล่านั้น ดังนั้น 
ประโยคว่า “สง)โ'ฆ”ติ อิมินา ปน ปเทน ฯเปฯ จึงชื่อว่า ประโยคส้มภาวนา คือ แสดงการชมเชยด้วยการ 


นิทาน 


๑๓๙ 


แสดงความมีมากของกลุ่มบุคคล กิฌฺจาปิ ศัพท์ทำหน้าที่ ส้มภาวนาโชตกะ คือ แสดงการชมเชยด้วยการ 
แสดงความมีมากหรือความประเสริฐ ส่วนประโยคหลังว่า อก โข โส ฯเปฯ ชื่อว่า ประโยคครหา คือ แสดง 
การตำหนิ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

กิฌฺจาปีติ อนุคฺคหตฺเถ นิปาโต, ตสฺส ยทิ นามาดิ อตฺโถ เวทิตพฺโพ. ๘๘ 

“ศัพท์ว่า กิฌฺจาปิ เป็นนิบาตในอรรถว่า ยกย่อง พึงทราบอรรถของศัพท์นั้นว่า แม้ก็จริง” 

คำว่า ตตฺถ ทกฺขิเณยฺยสงฺโฆดิ ฯเปฯ อวิเสเสน ภิกฺขุสมูโห กล่าวไว้เพื่อแจกแจงสงฆ์ทั้ง ๒ 
จำพวกนั้นว่าคืออะไร จัดเป็น ประโยควิตถาระ ส่วนประโยคต้นชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 

คำว่า โส อิธ อธิปฺเปโต (พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาสมมุติสงฆ์นั้นในญัตติของอุโบสถนี้) 
กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาสงฆ์ประเภทไหนในเรื่องนี้ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ทรงประสงค์เอาสงฆ์ทั้งสองจำพวกหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า อธิบายว่า พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาสมมุติสงฆ์ 
เท่านั้นในเรื่องนี้ ไม่ประสงค์เอาทักขิไณยสงฆ์ 

คำว่า สงฺฆ มีความหมาย ๒ ประการตามคำอธิบายในฎีกาใหม่ (หน้า ๑๒๙) ว่า 

- ผู้ประชุมกันด้วยความเสมอกันแห่งทิฏฐิและศีล ะะ ทิฏฺริลีลสามญเฌน ส 0 หโตติ สงโฆ. 

(ส 0 บทหน้า + หน ธาตุ ะะ ประชุมกัน + ร ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ อุปสรรคคือ ส 0 คล้อย 
ตามอรรถของ หน ธาตุ) 

- ผู้กำจัดกิเลสความเร่าร้อนโดยชอบด้วยมรรคผลนั้นๆ ะะ เตหิ เตหิ มคฺคผเลหิ สมฺมเทา 
กิเลสทรเถ หนิตฺถาติ สงโ 1 ฆ (ส 0 บทหน้า + หน ธาตุ ะะ เบียดเบียน + ร ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ อุปสรรคคือ 
ส 0 มีอรรถว่า โดยชอบ) 

รูปวิเคราะห์ที่ ๒ ข้างด้นนี้คล้ายกับรูปวิเคราะห์ในปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๕๙๕) ว่า สมฺมเทา 
กิเลสทรเถ หนตีดิ สงโ 1 ฆ (ผู้ที่กำจัดกิเลสความเร่าร้อนโดยชอบนั้นเทียว ชื่อว่า สงฆ์) 

ทักขิไณยสงฆ์ คือ พระอริยบุคคลผู้มีทิฏฐิและศีลเสมอกัน ทิฏฐิในที่นี้คือความเห็นชอบที่เป็น 
ปัญญาอันเกิดจากการบรรลุมรรคผล และมีศีลมั่นคงไม่ตั้งใจล่วงละเมิดศีลด้วยชีวิต ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควร 
แก่ทักษิณา เพราะท่านสามารถขจัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหาณด้วยมรรคผล ต่างจากปุถุชนที่เต็มไปด้วย 
กิเลสคือสักกายทิฏฐิและวิจิกิจฉาที่เหมือนหญ้าทำลายนาข้าวสาลี ดังคำอธิบายในศัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่า 

โส จ สงโฆ ทุวิโธ สมมติสํโฆ, ทกฺขิเณยฺยสํโฆติ. ตตฺถ สมคฺเคน สงฺเฆน กด 0 อุปสมฺปทากมฺมํ 
สมมติ นาม. ตาย สมมติยา อุปสมฺปนฺนภูมี ปด.วา ริโต ภิกฺขุสงฺโฆ สมฺมุดิสํโฆ นาม. โส วินยกมฺเมสุ 


๑๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ปสิทฺโธ. ทกฺขิเณยฺยสงฺโฆ นาม อฏฺจิอริยปุคฺคลสมูโห. โส ปน กิฌฺจาปิ สมฺมุติสงฺเฆปิ อนฺโตคโธเยว โหติ. 
ตถาปิ สรณคมนวนฺทนามานปูชาสกฺการานุสฺสติฏฺจิ'าเนสุ อนุตฺตรปุฌฺฌกฺเขตฺตวิเสสปริคฺคหตฺถ 0 ภควตา ตถา 
ตถา สำณฺเณตฺวา โส วิสุ 0 วุตฺโตติ ทฏฺจิพฺโพ. ปุถุชฺชนสํโฆ หิ ปุฌฺฌกฺเขตฺต 0 สมาโนปิ อนุตฺตรํ ปุฌฺฌกฺเขตฺต 0 น 
โหติ. กสฺมา. สาลิกฺเขตฺเต ติณานํ วิย เขตฺตทุฏฺจิานํ สกกายทิฏฺจิวิจิกิจฉานุสยานํ สพฺภาวาติ. ๘๐ 

“สงฆ์มี ๒ ประเภท คือ สมมุติสงฆ์ (สงฆ์โดยสมมุติ) และทักขิไณยสงฆ์ (สงฆ์ผู้ควรรับทักษิณา) 

คำว่า สมมุติ คือ อุปสมบทกรรมอันสงฆ์พร้อมเพรียงกันกระทำ 

สมมุติสงฆ์ คือ ภิกษุสงฆ์ผู้ถึงฐานะของผู้อุปสมบทด้วยสมมุติกรรม สมมุติสงฆ์นั้นปรากฏใน 
วินัยกรรม หักขิไณยสงฆ์ คือ หมู่อริยบุคคล ๘ แม้ทักขิไณยสงฆ์ก็จัดว่าเป็นสมมุติสงฆ์ แต่ได้รับการ 
ยกย่องโดยประการนั้นๆ แล้วกล่าวไว้เฉพาะ เพื่อกำหนดนาบุญอันประเสริฐ ในฐานะเป็นที่เข้าถึงสรณะ 
กราบไหว้ เคารพบูชา สักการะ และระลึกถึงเป็นนิตย์ ที่จริงแล้วสงฆ์ปุถุชนแม้เป็นนาบุญก็หาใช่นาบุญอัน 
ประเสริฐไม่ 

ถามว่า : เหตุใดสงฆ์ปุถุชนจึงไม่ใช่นาบุญอันประเสริฐ 

ตอบว่า : เพราะมีอนุสัยกิเลสคือสักกายทิฏฐิและวิจิกิจฉาซึ่งเปรียบเสมือนหญ้าในนาข้าวสาลี 
ที่ทำให้นาเสียหาย” 

อย่างไรก็ตาม ภิกษุผู้เป็นปุถุชนก็ได้ชื่อว่าสงฆ์โดยอ้อม เพราะดำรงอยู่ในปฏิปทาเบื้องต้นเพื่อ 
จะเป็นหักขิไณยสงฆ์ต่อไป เหมือนบุพเจตนาก่อนจะให้ทานก็นับว่า เป็นทานกุศลโดยอ้อมเช่นเดียวกัน ดัง 
ข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

โปถุชฺชนิกสงฆสฺสาปิ ปุพฺพภาคปปฏิปทาย จิตตฺตา ปุริมเจตนาย วิย ทาเน เอตฺเถว สงคโห 
ทฏฺจิพฺโพ. โสปิ หิ กิฌฺจาปิ อริเยน ทิฏฺจิสีลสามฌฺเฌน อสํหโต, นิยฺยานิกปกฺขิเยน ปน โปถุชฺชนิเกน 
ส 0 หตตฺตา ทกฺขิเณยฺยปณิปาตารโห สงฺโฆเยวาติ. ๘ต 

“พึงทราบการนับแม้สงฆ์ปุถุชนเข้าในหักขิไณยสงฆ์นี้นั้นเอง เพราะดำรงอยู่ในปฏิปทาเบื้องต้น 
เหมือนบุพเจตนานับเข้าในทาน กล่าวคือ แม้สงฆ์ปุถุชนนั้นไม่ได้ประชุมกันด้วยความเสมอกันแห่งทิฏฐิและ 
ศีลอันประเสริฐ แต่เป็นสงฆ์ผู้ควรแก่ทักษิณาและการนอบน้อมทีเดียว เพราะเป็นผู้ประชุมกันด้วยความเสมอ 
กันแห่งทิฏฐิและศีลของปุถุชนอันมีในฝ่ายพ้นไปจากวัฏฏะ” 

ดังนั้น คำว่า สงฺฆ จึงหมายถึงหักขิไณยสงฆ์โดยตรง และยังหมายถึงสงฆ์ปุถุชนโดยอ้อม โดยมี 
รูปวิเคราะห์ว่า สงโ'ฆ วิยาดิ สงฺโฆ (ผู้เสมอเหมือน[อริย]สงฆ์ ชื่อว่า สงฆ์) แต่สงฆ์ปุถุชนมีรูปวิเคราะห์ 
โดยตรงได้ตามข้อความในปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๕๙๕) ว่า ส 0 หนติ สมคฺคํ กมฺมํ สมุปคจฺฉดีดิ สงฺโฆ (ผู้ 
เข้าถึงกรรมที่พร้อมเพรียงกัน ชื่อว่า สงฆ์) ตามนัยนี้ หน ธาตุที่มี ส 0 อยู่หน้าใช้ในความหมายว่า “เข้าถึง” 


นิทาน 


0 (จิ) 


ข้อความว่า “ทักขิไณยสงฆ์ คือ กลุ่มอริยบุคคล ๘” หมายถึง ผู้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค-ผล 
ผู้ดำรงอยู่ในสกทาคามิมรรค-ผล ผู้ดำรงอยู่ในอนาคามิมรรค-ผล และผู้ดำรงอยู่ในอรหัตตมรรค-ผล 

ข้อความว่า “สมมุติสงฆ์ คือ หมู่ภิกษุโดยทั่วไป” หมายถึง หมู่ภิกษุที่ประกอบด้วยพระปุถุชน 
และพระอริยะที่สมมติว่าเป็นสงฆ์ด้วยวินัยบัญณ์ติมีสงฆ์จตุวรรคเป็นด้น 

ปัจจุบันนี้ในเมืองไทยมีผู้คนจำนวนมากเข้าใจว่า อริยสงฆ์ คือ พระภิกษุที่เป็นอริยบุคคล ส่วน 
สมมุติสงฆ์ คือ ปุถุชนทั่วไปนอกจากพระอริยบุคคล ความเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกต้อง เพราะสมมุติสงฆ์ยัง 
หมายรวมถึงพระอริยบุคคลที่เป็นภิกษุอีกด้วย 

คำว่า ทกฺขิเณยฺย ประกอบรูปศัพท์มาจาก ทกฺขิณา ศัพท์ -I- เณยฺย ปัจจัย ลง เณยฺย ปัจจัยด้วย 
จ ศัพท์ในสูตรของกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๕๒) ว่า ณ ราคา เดน รตฺตํ ตสฺเสทมฌฺฌตฺเถสุ จ (ลง ณ 
ปัจจัยและปัจจัยอื่น ท้ายนามศัพท์ที่แสดงความหมายว่า นํ้าย้อม ในความหมายว่า ย้อมแล้วด้วยสิ่งนั้น, ใน 
ความหมายว่า สิ่งนี้เป็น , ของบุคคลนั้น และในความหมายอื่นๆ ได้บ้าง) 

คำว่า ทกฺขิณา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ทกฺขนฺดิ เอตาย สตฺตา ยถาธิปฺเปตาหิ สมฺปตฺตีหิ วฑฺฒนฺตีดิ ทกฺขิณา, ปรโลก 0 สทฺทหิตฺวา 
ทาตพฺพํ ทานํ ะะ ทักษิณา คือ ทานทำให้เหล่าสัตว์เจริญด้วยสมปัติตามที่ปรารถนา หมายถึง ทานที่พึงให้ 
โดยเชื่อปรโลก 

ส่วนคำว่า ทกฺขิเณยฺย มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- ผู้ควรแก่ทักษิณา = ทกฺขิณํ อรหตีดิ ทกฺขิเณยฺโย. 

(ทกฺขิณา ศัพท์ -I- เณยฺย ปัจจัยใน อรหดิ ตัทธิต) 

- ผู้เกื้อกูลแก่ทักษิณา ะะ ทกฺขิณาย หิโตติ ทกฺขิเณยฺโย. 

(ทกฺขิณา ศัพท์ + เณยฺย ปัจจัยใน หิต ตัทธิต) 

คำว่า ทกฺขิเณยฺยสงฺฆ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ทกฺขิเณยฺโย จ โส สงโ'ฆ จาติ ทกฺขิเณยฺยลงฺโฆ ะะ สงฆ์ผู้ควรแก่ทักษิณา ชื่อว่า หักขิเณยยสงฆ์ 
คำว่า สมมติสงฺฆ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สมมติยา สิทฺโธ สงฺโฆ สมมติสงฺโฆ ะ; สงฆ์ผู้สำเร็จแล้วด้วยการสมมติ ชื่อว่า สมมุติสงฆ์] 

โส ปเนส กมฺมวเสน ปฌฺจวิโธ โหติ “จตุวคฺโค ปฌฺจวคฺโค ทสวคฺโค วีสติวคฺโค อติเรก- 
วีสติวคฺโค”ติ. ตตฺถ จตุวคฺเคน จึเปตฺวา อุปสมฺปทปวารณอพฺภานานิ สพฺพํ สงฺฆกมฺมํ กาตุ 0 วฏฺฏติ. 
ปฌฺจวคฺเคน รเปตฺวา มชฺฌิเมสุ ชนปเทสุ อุปสมฺปทฌฺจ อพฺภานกมุมฌฺจ สพฺพํ สงฺฆกมฺมํ กาตุ 0 


๑๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


วฏฺฏติ. ทสวคุเคน อพฺภานกมุมมตฺตํ รเปตฺวา สพฺพํ สงฺฆกมฺมํ กาตุ 0 วฏฺฏติ. วีสติวคุเคน น กิฌฺจิ 
สงฺฆกมฺมํ กาตุ 0 น วฏฺฏติ, ตถา อติเรกวีสติวคุเคน. โส ปน จตุวคุคาทินา สงฺเฆน กตฺตพฺพํ กมุม 0 
อูนกตเรน กาตุ 0 น วฏฺฏติ, อติเรเกน ปน วฏฺฏตีติ ทสฺสนตฺถํ วุตฺโต. อิมสฺมึ ปนตฺเถ จตุวคุคํ 
อุปาทาย สพฺโพปี สมุมุติสงฺโฆ อธิปฺเปโต. 

อนึ่ง สมมุติสงฆ์นั้นมี ๕ ประเภทโดยเนื่องด้วย[วินัย]กรรม คือ 
๑. สงฆ์จตุวรรค (กลุ่มภิกษุ ๔ รูป) ทำสังฆกรรมได้ทั้งหมด ยกเว้นอุปสมบท 
ปวารณา และอัพภาน 

๒. สงฆ์ปี’ญจวรรค (กลุ่มภิกษุ ๕ รูป) ทำสังฆกรรมได้ทั้งหมด ยกเว้นอุปสมบท 
ในแว่นแคว้นมัชฌิมประเทศ และอัพภานกรรม [เพราะอุปสมบทในแว่นแคว้นมัชฌิมประเทศ 
พึงกระทำด้วยกลุ่มภิกษุ ๑๐ รูป] 

๓. สงฆ์ทสวรรค (กลุ่มภิกษุ ๑๐ รูป) ทำสังฆกรรมได้ทั้งหมด ยกเว้นอัพภานกรรม 

๔. สงฆ์วีสติวรรค (กลุ่มภิกษุ ๒๐ รูป) ทำสังฆกรรมได้ทั้งหมด 

๕. สงฆ์อติเรกวีสติวรรค (กลุ่มภิกษุ ๒๐ กว่ารูป) ทำสังฆกรรมได้ทั้งหมดเช่นกัน 

อนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสสงฆ์อติเรกวีสติวรรคเพื่อแสดงว่า กรรมที่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้น 
พึงกระทำ ไม่อาจทำโดยสงฆ์ที่มีจำนวนน้อยกว่าได้ แด 1 สงฆ์ที่มีจำนวนมากกว่าทำได้ 

ก็ พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์ทั้งหมด ตั้งแต่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นไปใน 
เรื่อง[อุโบสถ]นี้ 

[ท่านกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อจำแนกสงฆ์ ๕ ประเภทโดยเนื่องด้วยวินัยกรรม และพระผู้มี- 
พระภาคก็ทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์ทั้งหมดตั้งแต่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นไป ดังข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

นนุ จ โสปิ ปฌฺจวิโธ โหติ, ตตฺถ กดโม อิธาธิปฺฟโตติ อนุโยค 0 สนฺธายาห “โส ปเนสา”ติอาทิ. ๘๒ 

“ท่านหมายเฉพาะคำถามว่าแม้สมมุติสงฆ์นั้นก็มี ๕ ประเภทมิใช่หรือ ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาค 
ทรงหมายเอาสงฆ์ประเภทไหนในสงฆ์เหล่านั้น จึงกล่าวว่า โส ปเนส เป็นต้น” 

คำว่า กมฺมวเสน (โดยเนื่องด้วยวินัยกรรม) กล่าวไว้เพื่อระบุว่า สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นเป็นกลุ่ม 
ภิกษุที่รวมกันโดยเนื่องด้วยวินัยกรรม หากไม่ใช่รวมกันโดยเนื่องด้วยฉันทะที่เสมอกัน เหมือนกับกลุ่มภิกษุ 
ฉัพพัคคีย์ (ภิกษุมีพวก ๖) 


นิทาน 


๑(^๓ 


คำว่า ตตฺถ จตุวคฺเคน เป็นต้น กล่าวไว้เพื่ออธิบายว่า 

มติของกังขาวิตรณีคัณฐิ 

- กรรมอันเป็นเหตุให้สงฆ์ต่างกันเป็น ๕ ประเภท อีกอย่างหนึ่ง กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัย 
ว่า กรรมที่สงฆ์เหล่านั้นกระทำ เป็นกรรมอย่างเดียวกันหรือไร 

มติของคู่มือสอนกังขาฯ 

- กรรมอันเป็นเหตุให้สงฆ์ต่างกันเป็น ๕ ประเภท คืออะไร 

มติของกังขาวิตรณีคัณฐิ 

- กรรมอันเป็นเหตุให้สงฆ์ต่างกันเป็น ๕ ประเภท เป็นกรรมอย่างเดียวกันหรือไร 

มติของคู่มือสอนกังขาฯ 

- สมมุติสงฆ์ ๕ ประเภทนั้นมีลักษณะเหมือนกันโดยเนื่องด้วยกรรมหรือไร 

อธิบายว่า กรรมที่สงฆ์เหล่านั้นกระทำ เป็นกรรมต่างกัน เช่น สงฆ์จตุวรรค (กลุ่มภิกษุ ๔ รูป) 
ทำสังฆกรรมทั้งหมดได้ยกเว้นอุปสมบท ปวารณา และอัพภาน ดังนี้เป็นต้น ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อิทานิ เยส 0 กมฺมานํ วเสนาย 0 ปฌฺจวิโธ โหติ, ตานิ วิเสเสตุวา ทสฺเสตุ 0 “ตดถา”ติอาทิมาห. ๘๓ 

“อัดนี้ พ่านกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้นเพื่อแสดงระบุถึงกรรมที่ทำให้สมมุติสงฆ์นี้มี ๕ ประเภท” 

คำเป็นต้นว่า โส ปน จตุวคฺคาทินา (อนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสสงฆ์อติเรกวีสดิวรรคไว้เพื่อแสดงว่า 
กรรมที่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นพึงกระทำ ไม่อาจทำโดยสงฆ์ที่มีจำนวนน้อยกว่าได้ แต่สงฆ์ที่มีจำนวนมากกว่า 
ทำได้) กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ สงฆ์อดิเรกวีสติวรรคทำสังฆกรรมทั้งหมดได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธ- 
องค์ตรัสสงฆ์อดิเรกวีสติวรรคเพื่อประโยชน์อะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การตรัสเช่นนั้นไม่มีประโยชน์มิใช่หรือ 

กล่าวคือ ในเวลาแสดงถึงวินัยกรรมที่พึงกระทำด้วยสงฆ์ต่าง ๆ พบกรรมเฉพาะที่กระทำโดยสงฆ์ 
นั้นๆ ตั้งแต่สงฆ์จตุวรรคจนถึงสงฆ์วีสติวรรค ไม่พบสงฆ์สงฆ์อดิเรกวีสติวรรค พ่านจึงกล่าวประโยคข้างต้น 
ก็เพื่อแสดงว่า สงฆ์จำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้สามารถทำกรรมนั้นๆ ได้ แต่สงฆ์จำนวนน้อยกว่าทำไม่ได้ 
เช่น ภิกษุไม่ครบ ๔ รูปทำกรรมของสงฆ์จตุวรรคไม่ได้ สงฆ์จตุวรรคก็ทำกรรมของสงฆ์ปัญจวรรคไม่ได้ 
แต่สงฆ์ปัญจวรรคทำกรรมของสงฆ์จตุวรรคได้ ดังนี้เป็นต้น ดังนั้น กรรมที่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นพึงกระทำ 
ไม่อาจทำโดยสงฆ์ที่มีจำนวนน้อยกว่าได้ แต่สงฆ์ที่มีจำนวนมากกว่าทำได้ 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ยทิ เอว 0 กิมตฺถ 0 อดิเรกวีสติวคฺโค วุตฺโตติ อาห “โส ปนา”ติอาทิ. ๘๔ 


©0บั(&ป็ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


“ท่านกล่าวว่า โส ปน เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้น พระพุทธองค์ตรัส 
สงฆ์อติเรกวีสติวรรคไว้เพื่อประโยชน์อะไร” 

คำว่า ยทิ และ เอว 0 เป็นคำย่อของประโยคว่า ยทิ ตถา อดิเรกวีสติวคฺเคน (ถ้าสงฆ์อติเรกวีสสิ- 
วรรคทำสังฆกรรมทั้งหมดได้เช่นกัน) เอว 0 สติ (เมื่อเป็นเช่นนั้น) การประกอบใช้บทดักขณะว่า สติ ใน เอว 0 
สติ มีประโยชน์เพื่อทำให้เนื้อความที่ไม่ชัดเจนได้ปรากฏชัดเจน กล่าวคือ บทสักขณะเป็นเครื่องกำหนด 
กิริยาที่ไม่ปรากฏด้วยกิริยาที่ปรากฏ เช่น อิมสฺมี สติ อิท 0 โหดิ (เมื่อมีเหตุอย่างนี้ ผลก็มีอย่างนี้) ในเรื่องนี้ 
ผลเกิดขึ้นในขณะที่มีเหตุเกิดขึ้น การปงเกิดของเหตุจึงเป็นดักขณกริยา คือ กริยาที่เป็นเครื่องกำหนด ส่วน 
การบังเกิดของผลเป็นดักขยกริยา คือ กริยาที่ถูกกำหนด ที่จริงแล้วการประกอบใช้บทดักขณะมีประโยชน์ 
เพื่อแสดงถึงเวลาเกิดขึ้นของกิริยาที่ถูกกำหนด ดังนั้น พระฎีกาจารย์จึงกล่าวว่า ยทิ เอว 0 ในพากย์ข้างด้น 
ดังข้อความกล่าวว่า 

ลกฺขเณหิ ลกฺขิเต อปากโฏ ปากโฏเยว โหติ. 

“เมื่อศัพท์ถูกกำหนดแล้วด้วยดักขณะ เนื้อความที่ไม่ปรากฏย่อมปรากฏชัดเจนทีเดียว” 

ข้อความนี้พบในคู่มือสอนกังขาฯ (เล่ม ๑ หน้า ๕๘) แต่ผู้แปลยังไม่พบว่าท่านอ้างมาจากคัมภีร์ 
อรรถกถาหรือฎีกาฉบับใด สันนิษฐานว่า คงเป็นคำประพันธ์ของท่านผู้แต่งเองมากกว่า เพราะไม่พบในคัมภีร์ 
ใดๆ ผู้แปลขอประพันธ์ข้อความข้างต้นเป็นคาถาท่องจำว่า 

สทฺเท ลกฺขณกิริยาย ลกฺขิตสฺมึ อปากเฏ 

โย โส อปากโฏ อตฺโถ ปากโฏเยว โส ภเว. 

“เมื่อศัพท์อันไม่ปรากฏชัดเจนถูกกำหนดแล้วด้วยดักขณกิริยา เนื้อความใด 

ไม่ปรากฏชัดเจน เนื้อความนั้นย่อมปรากฏชัดเจนทีเดียว” 

ประโยคข้างต้นมีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สงฆ์จตุวรรค (กลุ่มภิกษุ ๔ รูป) ทำดัง‘ม- 
กรรมทั้งหมดได้ยกเว้นอุปสมบท ปวารณา และอัพภาน ฯลฯ ด้วยประโยคว่า ตตฺถ จตุวคฺเคน เป็นต้น 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พระพุทธองค์ตรัสสงฆ์อดิเรกวีสดิวรรคเพื่อประโยชน์อะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การตรัสเช่นนั้นไม่มีประโยชน์มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า พระพุทธองค์ตรัส 
สงฆ์อติเรกวีสติวรรคไว้เพื่อแสดงว่ากรรมที่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นพึงกระทำ ไม่อาจกระทำโดยสงฆ์ที่มีจำนวน 
น้อยกว่าได้ แต่สงฆ์ที่มีจำนวนมากกว่ากระทำได้ ดังนี้แล 


นิทาน 


๑๙&' 


คำเป็นต้นว่า อิมสฺมี ปนตฺเถ (ก็พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์ทั้งหมดตั้งแต่สงฆ์จตุ- 
วรรคเป็นต้นไปในเรื่อง[อุโบสถ]นี้) กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 
มติของคู่มือสอนกังขาฯ 

- พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาสงฆ์ประเภทไหน ทรงหมายเอาสงฆ์จตุวรรคเท่านั้นหรือไร 
มติของกังขาวิตรณีคัณฐิ 


- ทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๕ ประเภท หรือไร เหมือนที่ทรงหมายเอา 
สมมุติสงฆ์เท่านั้น 1 ใน'ทักขิไณยสงฆ์และสมมุติสงฆ์ทั้ง ๒ จำพวก 

อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์ทั้งหมดตั้งแต่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นไปในเรื่อง 


อุ'โบสถนี้ 


ในมติแรกนั้นประกอบ เอว ศัพท์เพื่อแสดงอาโภคะ โดยเพ่งถึง ปิ ศัพท์ที่ทำหน้าที่ ส' มุจ'จยะ 
หมายความว่า ถ้ามี ปิ หรือ จ ศัพท์ที่ทำหน้าที่สมุจจยะในประโยค ให้ประกอบ เอว ศัพท์ที่มีความหมาย 
ตรงข้ามกับศัพท์เหล่านั้น เพราะอาโภคะเป็นการแสดงจุดมุ่งหมายอื่นนอกไปจากข้อความที่ปรากฏโดยตรง 
อนึ่ง ตั้งแต่ประโยคว่า โส ปเนส เป็นต้น ท่านแสดง อัตถุทธาระ คือ การยกเนื้อความเท่าที่มี 
ได้ขึ้นแสดงไว้ใน สงฺฆ ศัพท์ ส่วนประโยคที่ขึ้นต้นว่า อิมสฺมี ปนตฺเถ กล่าวไว้เพื่อแสดง อัตถุทเทสะ คือ 
แสดงระบุถึงเนื้อความที่ประสงค์เอาในที่นึ่ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อธิIแปติติถะ คือ เนื้อความที่ประสงค์ 
เอา คันถรจนาจารย์นิยมกล่าวถึงประโยคอัตถุทเทสะไว้ก่อนประโยคอัตถุทธาระเสมอ 

ในประโยคว่า โส ปเนส กมฺมวเสน ปฌฺจวิโธ โหดิ (สมมุติสงฆ์นั้นมี ๕ ประเภทโดยเนื่องด้วย 
[วินัย]กรรม) ท่านประกอบใช้สรรพนามซ้อนกัน ๒ ศัพท์ คือ โส และ เอส ฉบับไทยนิยมแปลว่า “นี้นั้น” 


แต่ความจริงควรแปลเพียง ต ศัพท์ว่า “นั้น” ก็พอ เพราะสรรพนามศัพท์แรกชื่อว่า อรรถปทะ คือ บทที่ 
แสดงความหมายได้ ส่วนสรรพนามบทหลังเรียกว่า ปทาดังการ, ปทโสภณ, ปทปาริผุสละ คือ คำประดับ 
บท, วจนาดังการ คือ เครื่องประดับคำ หรือวาจาสิลิฏฐะ คือ ศัพท์ทำให้คำสละสลวย มีอุทาหรณ์อื่นๆ ว่า 

- โย โส ภควา (พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด) 

- เย อิเม มนุสฺสา (มนุษย์เหล่าใด) 

- เย เต มนุสฺสา (มนุษย์เหล่าใด) 

- ย 0 เอต 0 ธมม 0 (พระธรรมใด) 


มีฃ้อความเกี่ยวกับเรื่องนึ่ในคัมภีร์ไวยากรณ์ ฎีกา และโยชนาว่า 


ทวีสุ สพฺพนาเมสุ ปุพฺพเมว ปธา นิ. ๘๕ 
“สรรพนามต้นเป็นประธานในสรรพนามทั้ง ๒ ศัพท์” 




กังขาวิดรณีอรรถกถา 


ตตฺถ ตเมนนฺติ ต 0 อายสุมนุต 0 อานนฺทํ. เอตสทฺโท หิ ปทาลงการมตฺต 0 . อยฌฺหิ สทฺทปกติ, ยทิทํ 
ทวีสุ สพฺพนาเมสุ ปุพฺพปทสฺเสว อตฺถปทตา. ๘๖ 

“ในพากย์นั้น คำว่า ตเมนํ แปลว่า ท่านพระอานนท์นั้น เพราะ เอต ศัพท์เป็นเพียงคำประดับบท 
โดยแท้จริงแล้ว การที่บทหน้าในสรรพนามสองศัพท์เป็นบทแสดงเนื้อความนี้ เป็นธรรมเนียมของศัพท์” 

ต 0 ปเนตนฺติ เอตฺถ เอตสทฺโท วจนาลงฺกาโร ทวีสุ สพฺพนาเมสุ ปุพุพสุเส'ว เยภุยฺเยน ปธานตฺตา. ๘๗ 

“เอต ศัพท์ในคำว่า ต 0 ปเนต 0 นี้เป็นเครื่องประดับคำ เพราะสรรพนามต้นเท่านั้นมักเป็นประธาน 
โดยมากในสรรพนามทั้ง ๒ ศัพท์” 

คำว่า อยํ โส ในฉบับไทยมักแปลว่า “นี้นั้น” แม้ไม่สอดคล้องกับคำอธิบายข้างต้น แต่ก็ได้รับ 
อนุญาตไว้ในคัมภีร์นิรุตติทีปนีว่า 

อย 0 โส สารกิ เอตีดิ เอตฺถ ปน เทกปิ วิสุ 0 วิสุ 0 อตฺถปทานิ เอวาติ. ๘๘ 

“ส่วนในอุทาหรณ์ว่า อย 0 โส สารกิ เอติ (สารถีนี้นั้นย่อมมา) แม้สรรพนามทั้ง ๒ ศัพท์ก็เป็นบท 
แสดงเนื้อความทีละบทได้โดยแท้” 

ข้อความว่า “สารถีนี้” แสดงว่าสารถีอยู่ใกล้กับพระโพธิสัตว์ เพราะ อิม ศัพท์แสดงถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ 
ส่วนข้อความว่า “นั้น” แสดงว่าเป็นสารถีที่ได้กล่าวถึงในประโยคก่อนนั้นเอง 

อนึ่ง วิธีใช้สรรพนามซํ้ากันพบในฐานะ ๔ อย่าง คือ 
๑. ปทาดังการ คำประดับบท เช่น โย โส, ยา สา, ย 0 ต 0 , ยวาย 0 , โยย 0 , ยาย 0 , ยทิท 0 , โย เอส, 

ยา เอสา, ยเมต 0 , สฺวาย 0 , โสย 0 , สาย 0 , ตยิทํ เป็นต้น 

๒. วิจฉา คำซํ้าที่มีความหมายเท่ากับแต่ละอย่างๆ เช่น โย โย (ใดๆ), โส โส (นั้นๆ), 

ย 0 ย 0 (ใดๆ), ต 0 ต 0 (นั้นๆ) 

๓. พยติหาระ การกระทำกิริยาชนิดเดียวกันต่อกันและกัน เช่น อฌฺฌมฌฺฌํ (ซึ่งกันและกัน), 

อิดรีตรํ, อิตเรดร 0 (ซึ่งกันและกัน), อิโต จิโต (จากที่นี้และที่นี้), อสุโก จ อสุโก จ (คนโน้นและคนโน้น) 

๔. อัตถวิเสสะ ความหมายพิเศษไปกว่าเดิม เช่น โย โกจิ (บุรุษคนใดคนหนึ่ง), ยา กาจิ 

(หญิงคนใดคนหนึ่ง), ย 0 กิฌฺจิ (สกุลแห่งใดแห่งหนึ่ง) 

คำว่า ปฌฺจวิธ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปฌฺจ วิธา อสฺสาดิ ปฌฺจวิโธ (สมมุติสงฆ์ที่มี ๕ ประเภท ชื่อว่า 
ปัญจวิธะ) ศัพท์ว่า วิธ เป็นคำไวพจน์ของ ยุตต, คด และ ปการ แปลว่า ประเภท ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ปฌฺจ วิธา ปการา อสฺส สมมติสงฆสฺสาติ ปฌฺจวิโธ. ตถา หิ วิธยุตฺตคตปฺปการสทฺเท สมานตฺเถ 
วณณยนดิ. ๘๙ 


นิทาน 


๑(^๗ 


“ประเภท ๕ อย่างมีอยู่แก่สมมุติสงฆ์นั้น เหตุนั้น สมมุติสงฆ์นั้นเรียกว่า ปัญจวิธะ โดยแท้จริง 
แล้ว อาจารย์ทั้งหลายย่อมอธิบายศัพท์ว่า วิธ, ยุตต, คต และ ปการ ว่า มีเนื้อความเสมอกัน” 

คำว่า จตุวคฺค มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- กลุ่มแห่งภิกษุ ๔ รูป ะะ จตุนฺนํ วคฺโค จตุวคฺโค (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- กลุ่มที่ประกอบด้วยภิกษุมีจำนวน ๔ รูป ะะ จตุปริมาณยุตฺโต วคฺโค จตุวคฺโค. 

(วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส ลบ ปริมาณยุตต ศัพท์ท่ามกลางสมาส) 

ในประโยคว่า 

จตุวคฺเคน รเปตฺวา อุปสมปทปวารณอพฺกานานิ สพฺพํ สงฆกมฺม 0 กาตุ 0 วฏฺฏติ. 

บาลีสนามหลวงไทยแปลโดยพยัญชนะรวบประโยคว่า 

“อ.อัน อันกลุ่มแห่งภิกษุ ๔ รูป กระทำซึ่งกรรมแห่งสงฆ์ทั้งปวง เว้นซึ่งอุปสมบท ปวารณา และ 
อัพภาน ท. ย่อมควร” 

ตามนัยนี้คำว่า กาตุ 0 ลง ตุ 0 ปัจจัยในภาวสาธนะ และลง สิ ปฐมาวิกัตดิท้าย กาตุ 0 อย่างไรก็ตาม 
บทอนภิหิตกัตตาที่ลงตติยาวิภัตติอาจแปลว่า “โดย” เหมือนคำในอังกฤษว่า จึงควรแปลประโยคข้างต้น 
ทีละบทเพื่อให้เข้าใจง่ายว่า 

“อ.การกระทำ ซึ่งกรรมแห่งสงฆ์ทั้งปวง เว้นซึ่งอุปสมบท ปวารณา และอัพภาน ท. โดยกลุ่ม 
แห่งภิกษุ ๔ รูป ย่อมควร” (คำว่า จตุวคฺเคน สัมพันธ์เป็นอนภิหิตกัตตา แต่แปลว่า “โดย” เหมือน “อัน” ที่ 
บาลีสนามหลวงบัญฌูติ'ใช้) 

ประโยคว่า “วีสติวคฺเคน น กิฌฺจิ สงฆกมฺม 0 กาตุ๊ น วฏฺฏติ” แปลตามศัพท์ว่า “กลุ่มภิกษุ ๒๐ รูป 
ไม่ควรทำสังฆกรรมอะไรๆ หามิได้” 

ความหมายคือ กลุ่มภิกษุ ๒๐ รูปกระทำสังฆกรรมทั้งหมดได้ การใช้คำในลักษณะนี้เป็นการใช้ 
ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ทำให้มีความหมายในเชิงบวก คือ ปฏิเสธ + ปฏิเสธ ะะ ยอมรับ การใช้คำดังกล่าวมี 
ประโยชน์เพื่อยํ้าความ ดังคำอธิบายในฎีกาของลีดักชันธวรรคว่า 

ทวิปฏิเสโธ หิ สห อดิสเยน ปกตฺยตฺถทีปโกำ 0 

“โดยแท้จริงแล้ว การปฏิเสธสองครั้งแสดงอรรถปกติกับด้วยการยิ่งเกิน” 

ทวิปฏิเสโธ หิ ปกติยตฺถฌาปโกำ ' 9 

“โดยแท้จริงแล้ว การปฏิเสธสองครั้งแสดงอรรถปกติ” 


(จิ) (&วั(วั* 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


ในคัมภีร์กังขาวิตรณีคัณฐิพบข้อความว่า 

ทวิปฏิเสโธ ปกตฺยตฺถวาจโก, เอวสทฺโท โยเชตพฺโพ. ๙๒ 

“การปฏิเสธสองครั้งแสดงอรรถปกติ พึงประกอบ เอว ศัพท์ [คือ แปลเพิ่ม เอว ศัพท์เข้ามาอีก 
ประโยคหนึ่ง]” 

ขอยกอุทาหรณ์ของเรื่องนี้จากคัมภีร์อรรถกถาของทีฆนิกายมาแสดงว่า 

กึ อานนฺโท นปฺปโหตีติ. โน นปฺปโหดิ. ๙๓ 

“ถามว่า : ท่านพระอานนท์ไม่สามารถหรือ 

ตอบว่า : ไม่สามารถหามิได้ ย่อมสามารถนั่นเทียว” 

คำว่า โน นปฺปโหดิ (ไม่สามารถหามิได้) เป็นคำปฏิเสธที่ซ้อนปฏิเสธ จึงมีความหมายเป็นปกติ 
ว่าย่อมสามารถ นอกจากนั่น โบราณาจารย้พม่ายังบัญณ์ติให้เพิ่ม เอว ศัพท์เข้ามาแปลร่วมกับกริยาคุมพากย์ 
อีกทั้งตัดคำปฏิเสธทิ้งไปเป็นรูปว่า ปโหติ เอว (ย่อมสามารถนั่นเทียว) 

ในประโยคว่า ตถา อดิเรกวีสดิวคฺเคน (กลุ่มภิกษุ ๒๐ กว่ารูปทำสังฆกรรมทั้งหมดได้เช่นกัน) 
ตถา ศัพท์เป็นนิบาตทำหน้าที่ อนุกัฑฒนะ คือ ดึงคำว่า น กิฌฺจิ สงฺฆกมฺมํ กาตุ๊ น วฏฺฏติ ที่อยู่ในประโยค 
หน้าเข้ามาแปลร่วมกับประโยคนี้ ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย ตถา ศัพท์ในลักษณะนี้มีชื่อว่า ประโยคอติเทส- 
สังวัณณนา คือ ประโยคชี้แนะว่าเหมือนกับข้อความที่กล่าวมาแล้ว ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

“ตถา”ติ อิมินา “น กิฌฺจิ สงฆกมฺม 0 กาตุ๊ น วฏฺฏดี”ติ อิมมตฺถ 0 อดิทิสติ. ๙๔ 

“ท่านแสดงเนื้อความนี้ว่า ทำสังฆกรรมทั้งหมดได้ ด้วยคำว่า ตถา นี้” 

คำว่า รเปตฺวา ในประโยคว่า รเปตฺวา อุปสมปทปวารณอพฺภานานิ (ยกเว้นอุปสมบท ปวารณา 
และอัพภาน) เป็นด้นทั้ง ๓ ประโยค ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า สพฺพ ศัพท์ใน สพุพ 0 สงฆกมฺม 0 กาตุ๊ วฏฺฏติ 
(ทำลังฆกรรมทั้งหมดได้) เป็น สาวเสสสัพพะ คือ สัพพะที่มีส่'วนเหลือ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ สพฺพ ศัพท์ในที่นี้เป็น สพฺพ ศัพท์ประเภทไหน 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ จัดว่าเป็นนิรวเสสสัพพะคือสัพพะที่ไม่มีส่วนเหลือหรือไร 

อธิบายว่า สพฺพ ศัพท์ในที่นี้เป็นสาวเสสสัพพะ 

การใช้ สพฺพ ศัพท์ในพระบาลี มี ๒ ประเภท คือ 

๑. สาวเสสสัพพะ สัพพะ ที่มีส่ วนเหลือ หมายความว่า มี ข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษในบาง 
แห่ง เช่น สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺดิ มจฺจุโน (ทุกคนกลัวอาชญา ทุกคนกลัวความตาย) สพฺพ 
ศัพท์ในที่นี้ยกเว้นพระอนาคามี, พระอรหันต์, บุรุษอาชาไนย, ช้างอาชาไนย และราชสีห์ จึงมีส่วนเหลือ 


นิทาน 


๑^๙ 


๒. อนวเสสสัพพะ สัพพะที่ไม่มีส่วนเหลือ เช่น สพฺเพ ธมมา อนตฺตา (ธรรมทั้งปวง 

เป็นอนัตตา) สพฺพ ศัพท์ในที่นื้รวมธรรมทุกประการที่เป็นบัฌญ้ติและปรมัตถ์ไว้ จึงไม่มีส่วนเหลือ 

ในคำว่า ใส ปน จตุวคฺคาทินา สงฺเฆน เป็นต้น นิบาตคือ ปน หรือ จ ที่แปลว่า “อนึ่ง, ก็” ทำ 
หน้าที่ วากยารัมภโชตกะ คือ แสดงการสืบเนื่องประโยค โดยกล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อให้มีเนื้อความ 
ชัดเจนขึ้น ประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตเหล่านื้ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ ประโยคสืบเนื่องจากประโยค 
หน้า ส่วนประโยคหน้าชื่อว่า ประโยคอารัทธะ คือ ประโยคที่ปรารภขึ้นก่อน] 

คำอธิบาย อชฺชุโปสโถ, ปนฺนรโส 

อชฺชุโปสโถติ อชฺช อุโปสถทิวโส, เอเดน อนุโปสถทิวสํ ปฏิกฺขิปติ. ปนฺนรโสติ อิมินา 
อฌฺฌํ อุโปสถทิวสํ ปฏิกฺขิปติ. 

คำว่า อชฺชุโปสโถ แปลว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ไม่ใช่ 

วันอุโบสถด้วยคำนั้น พระพุทธองค์ทรงห้ามวันอุโบสถอื่นด้วยคำว่า ปนฺนรโส (๑๕ คา) นี้ 

[ท่านอธิบาย อชฺชุโปสโถ ดังนื้ 
๑. คำว่า อชฺชุโปสโถ ตัดบทเป็น อชฺช + อุโปสโถ 

๒. คำว่า อุโปสโถ ใช้ในความหมายว่า วันอุโบสถ มิได้เป็นไปในความหมายอื่นคือ การสวด 
ปาติโมกข์, ช้างชื่ออุโบสถ, การจำศีล และศีลที่มีองค์ ๘ 

อิธาปิ ทิวเสเยว วตฺตมาโน อธิปฺเปโตติ อาห “อชฺช อุโปสถทิวโส”ติอาทิ. ๙๕ 

“พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอา อุโปสถ ศัพท์ที่ดำเนินไปในวันเท่านั้นแม้ในที่นื้ ฉะนั้นจึงกล่าว 
ว่า อชฺช อุโปสถทิวโส เป็นต้น” 

อนึ่ง การที่ท่านระบุว่า อุโปสถ ศัพท์ในที่นื้เป็นไปในวันอุโบสถ ก็เพราะว่าได้อ้างอิงสัททันตริก 
คือศัพท์ใกล้ หรือบริบท ว่า ปนฺนรโส (๑๕ คํ่า) นั้นเอง 

คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาแสดงอรรถของ อุโปสถ ศัพท์ไว้ ๕ ประการว่า 

อุทฺเทเส ปาติโมกขสฺส ปณฺณตฺติย'มุโปสโถ 

อุปวาเส จ อฏฺรงฺเค อุโปสถทิเน สิยา. ๙๖ 

“อุโปสถ ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า การสวดปาติโมกข์ บัฌญ้ติ[คือช้าง 

ชื่ออุโบสถ] การจำศีล ศีลที่มีองค์ ๘ และวันอุโบสถ” 


๑(เาว 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คำว่า อุโปสถ ประกอบรูปศัพท์มาจาก อุป บทหน้า + วส ธาตุ (นิวาเส ะะ อยู่) + ถ ปัจจัยใน 
อธิกรณสาธนะ) มีรูปวิเคราะห์ว่า อุปวสนฺติ เอตถาติ อุโปสโถ โดย อุป ศัพท์ใช้ความหมายว่า อุเปต (ประกอบ) 
จึงอาจตั้งรูปวิเคราะห์พิสดารว่า 

- อุโบสถ คือ วันที่บุคคลประกอบด้วยศีลอยู่ = สีเลน อุเปตา หุตฺวา วสนฺติ เอตฺถาติ อุโปสโถ. 

หมายถึง วันอุโบสถของชาวพุทธ 
หรือมีรูปวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งว่า 

- อุโบสถ คือ วันที่บุคคลประกอบด้วยการอดอาหารอยู่ ะะ อนสเนน อุเปตา หุตฺวา วสนฺติ 
เอตฺถาติ อุโปสโถ หมายถึง การถือศีลอดของชาวฮินดู 

คำว่า เอเดน อนุโปสถทิวส 0 ปฏิกฺขิปติ (พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถด้วยคำนั้น) 
หมายความว่า โดยทั่วไปในประโยคบาลี ถ้าท่านผู้แต่งมิได้ประกอบ เอว ศัพท์เพื่อห้ามเนื้อความอื่นแล้ว 
เนื้อความอื่นอาจถูกนำมาพูดให้เกี่ยวเนื่องกันได้โดย ปธานนัย คือ นัยที่ระบุถึงสิ่งที่เป็นประธาน แต่ยัง 
หมายรวมถึงสิ่งอื่นๆ อีกด้วย เช่น คำว่า ราชา อาคจฺฉติ (พระราชาเสด็จมา) กล่าวถึงพระราชาเป็นหลัก 
แต่ยังหมายรวมถึงช้าราชบริพารอื่นๆ อีกด้วย, คำว่า ลทฺธาตปตฺโต ราชกุมาโร (ราชกุมารได้รับเศวตฉัตร 
แล้ว) จัดเป็น อุปลักขณนัย คือ นัยที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเป็นเครื่องสังเกต แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งอื่นๆ 
ทั้งหมด คำนี้ยังหมายถึง พระราชกุมารได้เครื่องราชกกุธกัณฑ์อื่นมีพระแสงขรรค์เป็นต้นอีกด้วย ดังนั้น 
เพื่อห้ามข้อความอื่นที่ไม่พึงประสงค์ จึงอาจเพิ่ม เอว ศัพท์เข้ามาแปลร่วมกันได้เป็นรูปว่า อชฺชุโปสโถ เอว 
(วันนี้เป็นวันอุโบสถเท่านั้น) การเพิ่ม เอว ศัพท์มาแปลนื้จัดเป็นผลของ เอว ศัพท์ที่อาจประกอบได้ในทุก 
ศัพท์ หรือแม้จะไม่เพิ่ม เอว ศัพท์เข้ามาแปลร่วม ก็อาจห้ามข้อความอื่นได้ด้วย อัญญัตถาโปหนนัย คือ นัย 
ที่ปฏิเสธข้อความอื่น (อฌฺฌ + อตฺถ + อป + โอหน) ดังนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เอเดน อนุโปสถทิวส 0 ปฏีกฺขิปติ 
(พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถด้วยคำนั้น) 

สรุปว่า คำว่า อุโปสโถ (วันอุโบสถ) มีเนื้อความของ เอว ศัพท์ประกอบร่วมเป็นรูปว่า อุโปสโถ 
เอว (วันอุโบสถเท่านั้น) เพราะถ้อยคำทั้งปวงประกอบด้วยเนื้อความของ เอว ศัพท์ ตามกฎทั่วไปว่า สพฺพ¬ 
าากฺยํ สาวธารณํ (ถ้อยคำทั้งหมดเป็นไปกับด้วยอาธารณะ) หรือมีเนื้อความโดยอ้อมว่า อนุโปสโถ น โหดิ 
(มิใช่วันอุโบสถหามิได้) ตามกฎทั่วๆ ไปว่า สทฺทนฺตรตฺถาโปหนาเสน สทฺโท อตฺถํ วทดิ (ศัพท์ย่อมแสดง 
เนื้อความโดยเนื่องด้วยการห้ามอรรถของศัพท์อื่น) 

ด้วยเหตุนี้ คำว่า อชฺชุโปสโถ มีคำแปล ๒ ประการ คือ 
๑. “วันนี้เป็นวันอุโบสถเท่านั้น” เพิ่ม เอว ศัพท์เข้ามาเป็นปาฐเสสะร่วมกับ อุโปสโถ เป็น 
อุโปสโถ เอว 'วันอุโบสถเท่านั้น’ และ เอว ศัพท์ท่าหน้าที่ห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถ 

๒. “วันนี้เป็นวันอุโบสถ” คำว่า อุโปสโถ ห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถด้วยอัฌญัตถาโปหนนัย 


นิทาน 


© © 


ด้วยเหตุนี้ ฎีกาใหม่จึงแสดงบทเหตุไว้ ๒ ประการว่า สพฺเพสมฺปิ วากยานํ เอวการตฺถสหิตตุตา 
(เพราะถ้อยคำทั้งปวงประกอบด้วยเนื้อความของ เอว ศัพท์) และ สทฺทนฺตรตฺถาโปหนวเสน สทฺโท อตฺถํ 
วทติ (ศัพท์ย่อมแสดงเนื้อความโดยเนื่องด้วยการห้ามอรรถของศัพท์อื่น) ดังข้อความว่า 

สพฺเพสมฺปิ วากยานํ เอวการตฺถสหิตตุตา “อุโปสโถ”ติ เอตสฺส “อุโปสโถ เอวา”ติ อยมตฺโถ ลพฺภตีดิ 
อาห “เอเดน อนุโปสถทิวส 0 ปฏิกฺขิปตี”ติ. อิมินา อวธารเณน นิรากด 0 ทสฺเสติ, อถ วา สทฺทนฺตรตฺถาโปหน¬ 
า เสน สทฺโท อตฺถํ วทตีติ “อุโปสโถ”ติ เอตสฺส “อนุโปสโถ น โหตี”ติ อยมตฺโถติ วุตฺตํ “เอเดน อนุโปสถทิวส 0 
ปฏิกฺขิปตี”ติ. เอส นโย ปนฺนรโสติ อิมินา อฌฺฌํ อุโปสถทิวส 0 ปฏิกฺขิปตีติ เอตฺถาปิ. ๙๘ 

“คำว่า อุโปสโถ นื้มีข้อความอย่างนี้ว่า วันอุโบสถเท่านั้น เพราะถ้อยคำทั้งปวงประกอบด้วย 
เนื้อความของ เอว ศัพท์ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เอเดน อนุโปสถทิวส 0 ปฏิกฺขิปติ (พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ 
ไม่ใช่วันอุโบสถด้วยคำนั้น) คำอวธารณะนี้แสดงการห้าม 

อีกอย่างหนึ่ง ศัพท์ย่อมแสดงเนื้อความโดยเนื่องด้วยการห้ามอรรถของศัพท์อื่น ดังนั้น คำว่า 
อุโปสโถ นี้จึงมีเนื้อความอย่างนี้ว่า มิใช่วันอุโบสถหามิได้ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เอเดน อนุโปสถทิวส 0 ปฏิกฺขิปติ 
(พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถด้วยคำนั้น) 

แม้คำว่า ปนฺนรโสติ อิมินา อฌฺฌํ อุโปสถทิวส 0 ปฏิกฺขิปติ (พระพุทธองค์ทรงห้ามวันอุโบสถอื่น 
ด้วยคำว่า ปนฺนรโส นี้) ก็มีนัยเดียวกัน” 

ข้อความว่า ถ้อยคำทั้งปวงประกอบด้วยเนื้อความของ เอว ศัพท์ หมายความว่า แม้ในพระบาลี 
จะไม่ประกอบ เอว ศัพท์ไว้โดยตรงใน ปนฺนรโส แต่ศัพท์ทุกศัพท์ในภาษาบาลีอาจประกอบด้วยอวธารณะ 
คือ การห้ามอรรถอื่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังข้อความในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า 

สพฺพวากย 0 สาวธารณํ . ๙๘ 

“ถ้อยคำทั้งหมดเป็นไปกับด้วยอวธารณะ” 

ข้อความข้างต้นไม่พบในไวยากรณ์บาลีหรือสันสกฤต สันนิษฐานว่าคงเป็นปริภาสาหรือกฎทั่วไป 
ที่ท่านผู้แต่งคัมภีร์นั้นได้บัญญ้ติขึ้นเอง โดยอ้างอิงข้อความจากคัมภีร์ฎีกาว่า 

สพฺเพสมฺปิ ปทานํ อวธารณผลตฺตา วินาปิ เอวการ 0 อวธารณตฺโถ วิฌฺฌายตีติ อาห “เตเนว อชฺฌา- 
จาเรนา”ติ. ๙๙ 

“บุคคลย่อมรู้อรรถอวธารณะได้โดยปราศจาก เอว ศัพท์ เพราะบททั้งหมดมีผลของอวธารณะ ฉะนั้น 
จึงกล่าวว่า เตเนว อชฺฌาจาเรน (ด้วยอัชฌาจารนั้นนั้นเอง)” 

สพฺพมฺปิ วากย 0 อวธารณผลตตา อนฺโตคธาวธารณนฺดิ อาห “ปทปูรณมตฺเต วา นิปาโต”ติ .' 900 


๑&'๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


“แม้ถ้อยคำทั้งหมดก็มีอวธารณะอยู่ภายใน เพราะมีผลของอวธารณะ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ปทปูรณ- 


มตฺเต วา นิปาโต (หรือเป็นนิบาตในการยังบทให้เต็มเท่านั้น)” 

อาธารณผลตฺตา สทฺทปโยคสฺส สพฺพมฺปิ วากย 0 อนฺโตคธาวธารณ.® 0 ® 

“แม้ถ้อยคำทั้งหมดก็มีอวธารณะอยู่ภายใน เพราะการประกอบศัพท์มีผลของอาธารณะ” 

คำว่า สทฺทนฺตรต.ถาโปหนาเสน สทฺโท อตฺถํ วทติ (ศัพท์ย่อมแสดงเนื้อความโดยเนื่องด้วยการ 
ห้ามอรรถของศัพท์อื่น) เป็นปริกาสาที่ไม่ปรากฏในไวยากรณ์สันสกฤต พบในคัมภีร์ฎีกาว่า 

สทฺทนฺตรตฺถาโปหนาเสน สท.โท อตฺถํ วทตีติ “เกสา”ติ วุต.เต “อเกสา น โหนฺตี”ติ อยมตฺโถ 
วิฌฺฌายติ.® 0๒ 

“ศัพท์ย่อมแสดงเนื้อความโดยเนื่องด้วยการห้ามอรรถของศัพท์อื่น ดังนั้น เมื่อกล่าวว่า เกสา 
(ผม) บุคคลย่อมรู้เนื้อความอย่างนื้ว่า มิใช่ผมหามิได้” 

อก วา สทฺทนฺตรตฺถาโปหนาเสน สทฺโท อตฺถํ วทติ, ตสฺมา “สุตนฺ”ติ เอตสฺส อสุต 0 น โหตีติ 
อยมตฺโถ ลพฺภตีดิ สนฺธาย “อสฺสวนกาวปฏิกฺเขปโต”ติ วุตฺต 0 .® 0 " 

“อีกอย่างหนึ่ง ศัพท์ย่อมแสดงเนื้อความโดยเนื่องด้วยการห้ามอรรถของศัพท์อื่น ดังนั้น จึง 
หมายความว่า คำว่า สุต 0 นี้ได้เนื้อความอย่างนื้ว่า มิใช่สดับมาแล้วหามิได้ จึงกล่าวว่า อสฺสวนกาวปฏิกฺเขปโต 
(โดยห้ามการไม่ได้สดับ)” 

แม้คำว่า ปนฺนรโส ก็ห้ามวันอุโบสถอื่นโดยเป็นผลของ เอว ศัพท์ หรือโดยอัฌญัตถาโปหนนัย ตาม 
ที่กล่าวไว้แล้ว จึงมีคำแปล ๒ ประการ คือ 

๑. “ขึ้น/แรม ๑๕ คํ่าเท่านั้น” เพิ่ม เอว ศัพท์เข้ามาเป็นปาฐเสสะร่วมกับ ปนฺนรโส เป็น ปนฺนรโส 
เอว ‘ขึ้น/แรม ๑๕ คํ่าเท่านั้น’ และ เอว ศัพท์ทำหน้าที่ห้ามวันอุโบสถอื่น 

๒. “ขึ้น/แรม ๑๕ คา” คำว่า ปนฺนรโส ห้ามอุโบสถอื่นด้วยอัญญัตถาโปหนนัย 

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์ทรงยํ้าความว่าเป็นวันอุโบสถขึ้น/แรม ๑๕ คํ่าด้วยคำว่า อุโปสโถ และ 
ห้ามวันอุโบสถ ๑๔ คํ่าและสามัคคีอุโบสถ ด้วยคำว่า ปนฺนรโส 

แม้คัมภีร์สัททัตถเภทจินตา (คาถา ๑๐๒) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 


สทฺโท’ปลกขณาทีหิ 
กโรเตาผลตเตน 


ปตีตตฺเถ นิวตฺติต 0 
อฌฌตถาโปหเนน วา.® 0๔ 


“ศัพท์ย่อมกระทำการห้ามเนื้อความที่ปรากฏด้วยอุปสักขณนัย (การแสดง 

ตัวอย่างไว้เป็นเครื่องสังเกตแทนสิ่งอื่นทั้งหมด) เป็นต้นด้วยความเป็นศัพท์ที่มีผลของ 


นิทาน 


๑๕'๓ 


เอว ศัพท์ หรือด้วยการห้ามเนื้อความอื่น (คือเพิ่มประโยคปฏิเสธเข้ามาเป็นปาฐ- 
เสสะอีกหนึ่งประโยค เช่น ปุริโส อาคจฺฉติ ะะ บุรุษมา เพิ่มปาฐเสสะว่า น อิตฺถี 
อาคจฺฉติ ะะ สตรีไม่มา)” 

ในคาถาข้างด้น คำว่า เอวผลตฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เอวสฺส ผล 0 เอวผล 0 (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- เอวผล 0 เอตสฺมึ อตฺถีติ เอวผล 0 (เอวผล ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) 

- เอวผลสฺส ภาโว เอวผลตฺต 0 (เอวผล ศัพท์ + ตฺต ปัจจัยในภาวตัทธิต) 

คำว่า อฌฺฌตฺถาโปหน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อโปหียเต อปนียเต อโปหนํ (อป บทหน้า + อูห ธาตุ ะะ ดำริ + ยุ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- อฌฺฌตฺถสฺส อโปหนํ อฌฺฌตฺถาโปหนํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

คำว่า อชฺชุโปสโถ แปลว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถด้วย 
คำนั้น พระพุทธองค์ทรงห้ามวันอุโบสถอื่นด้วยคำว่า ปนฺนรโส (๑๕ คา) นี้] 

วันอุโบสถและวันปวารณา ๓ อย่าง 

ทิวสวเสน หิ ตโย อุโปสถา จาตุทุทสโก ปนฺนรสิโก สามคฺคิอุโปสโถติ. เอว 0 ตโย 
อุโปสถา วุตฺตา. ตตฺถ เหมนุตคิมฺหวสุสานานํ ติณฺณํ อุตูนํ ตติยสตฺตมปกฺเขสุ เทฺว เทฺว กตฺวา ฉ 
จาตุทฺทสิกา, อวเสสา อฏฺรารส ปนุนรสิกาติ เอว 0 เอกสํวจฺฉเร จตุวีสติ อุโปสถา. อิท 0 ดาว ปกติ- 
จาริตฺต 0 . “อนุชานามิ ภิกฺขเว สกี ปกฺขสุส จาตุทุทเส วา ปนุนรเส วา ปาติโมฤข 0 อุทุทิสิตุนุ”ติ 
วจนโต ปน “อาคนุตุเกทิ อาวาสิกานํ อนุวตฺติตพฺพนุ”ติอาทิวจนโต จ ตถารูปปจฺจเย สติ 
อฌฺฌสุมิมฺปิ จาตุทุทเส อุโปสถ 0 กาตุ 0 วฏฺฏติ. ปุริมวสุสํวุตฺถานํ ปน ปุพฺพกตฺติกปุณฺณมา วา, 
เตส 0 เยว สเจ ภณุฑนการเกหิ อุปทุทุตา ปวารณํ ปจฺจุกฺกฑฺฒนุติ, อก ปุพฺพกตฺติกมาสสุส 
กาฬปกฺขจาตุทุทโส วา, ปจฺฉิมกตฺติกปุณฺณมา วา, ปจฺฉิมวสุสํวุตฺถานฌฺจ ปจฺฉิมกตฺต็กปุณฺณมา 
เอวาติ อิเม ตโย ปวารณาทิวสาปิ โหนุติ, อิทมฺปี ปกติจาริตฺตเมว. ตถารูปปจฺจเย ปน สติ ทุวินุนํ 
กตฺติกปุณฺณมานํ ปุริเมสุ จาตุทุทเสสุปี ปวารณํ กาตุ 0 วฏฺฏติ. ยทา ปน โกสมุพกกฺขนุธเก อาคต- 
นเยน ภินุเน สงฺเฆ โอสาริเต ตสุมึ ภิกฺขุสุมึ สงฺโฆ ตสุส วตฺถุสุส รูปสมาย สงฺฆสุส สามคฺคึ กโรติ, 
ตทา “ตาวเทว อุโปสโถ กาตพฺโพ, ปาติโมกุข 0 อุทุทิสิตพฺพนุ”ติ วจนโต รเปตุวา จาตุทุทสปนุน- 


๑ ๔ ๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


รเส, อฌฺโฌปี โย โกจิ ทิวโส สามคฺคิอุโปสถทิวโส นาม โหติ. ปุริมวสฺสํวุตฺถานํ ปน กตฺติกมาสพ¬ 
กนฺตเร อยเมว สามคฺคิปวารณาทิวโส นาม โหติ. 

กล่าวโดยพิสดารว่า อุโบสถมี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวัน คือ 
๑. จาตุททสิกะ (วันแรม ๑๔ คํ่า) 

๒. ปันนรสิกะ (วัน'ขึ้น/แรม ๑๕ คา) 

๓. สามัคคีอุโบสถ 

พระพุทธองค์ตรัสอุโบสถไว้ ๓ อย่างดังนี้[ในอุโปสถขันธกะ] บรรดาอุโบสถเหล่านั้น 
ในปีหนึ่งมีวันอุโบสถ ๒๔ วันอย่างนี้ คือ 

๑. จาตุททสิกะ (วันแรม ๑๔ คา) มี ๖ วันโดยนับเอาวันอุโบสถ ๒ วันๆ ในปักษ์ที่ ๓ 
และที่ ๗ ของฤดูทั้ง ๓ คือ ฤดูเหมันต์ ฤดูคิมหันต์ และฤดูฝน 

๒. ปันนรสิกะ (วันขึ้น/แรม ๑๕ คา) มี ๑๘ วันที่เหลือ 
๓. สามัคคีอุโบสถ อุโบสถที่ทำในวันที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน 

ข้อนี้เป็นธรรมเนียมปกติก่อน แต่เมื่อมีเหตุอันจำเป็นเช่นนั้นก็ทำอุโบสถในวัน ๑๔ คา 
อื่นได้ ดังพระพุทธดำรัสว่า 

อนุชานามิ ภิฤขเว สกี ปกขสฺส จาตุทฺทเส วา ปนฺนรเส วา ปาติโมฤขํ อุทฺทิสิตุ๊.' 8๐๕ 

“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ปักษ์ละครั้งในวันแรม ๑๔ คา หรือวันขึ้น/ 
แรม ๑๕ คา” 

อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกานํ อนุวดฺติตพฺพํ.“ ๖ 

“ภิกษุอาคันตุกะพึงประพฤติตามภิกษุเจ้าถิ่น” 

สามัคคีอุโบสถ (อุโบสถที่ทำในวันที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน) คือ วันใดวันหนึ่งนอกจากวัน 
๑๔ คาหรือ ๑๕ คา เมื่อสงฆ์ทำความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์เพื่อระวับอธิกรณ์นั้น ในขณะที่สงฆ์ 
แตกแยกกันและสงฆ์เรียกภิกษุ[ผู้ถูกทอดทั้งจากฐานะที่มีสังวาสเสมอกัน]นั้นเข้าหมู่ ตามนัยที่ 
ปรากฏในโกสัมพกขันธกะ ดังพระพุทธดำรัสว่า 

ดาวเทว อุโปสโถ กาดพฺโพ, ปาติโมฤขํ อุทฺทิ สิต พฺพํ.“ ๗ 


นิทาน 


(ริ)&&! 


“สงฆ์พึงทำอุโบสถในวันนั้นนั่นเอง พึงสวดปาติโมกข์” 

อนึ่ง วันปวารณามี ๓ วันเหล่านี้ คือ 

๑. วันเพ็ญเดือน ๑๑ ของภิกษุผู้จำพรรษาแรก 

๒. วันแรม ๑๔ คา เดือน ๑๑ หรือวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของภิกษุ[ผู้จำพรรษาแรก] 
เหล่านั้นที่ถูกเบียดเบียนโดยภิกษุผู้ก่อความบาดหมางกันแล้วเลื่อนวันปวารณา 

๓. วันเพ็ญเดือน ๑๒ เท่านั้นของภิกษุผู้จำพรรษาหลัง 

แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็นธรรมเนียมปกติ แต่เมื่อมีเหตุอันจำเป็นเช่นนั้นก็ควรทำปวารณาในวัน 
ขึ้น ๑๔ คาก่อน'วันเพ็ญเดือนกัดติกะนั้ง ๒ [คือ เดือน ๑๑ และเดือน ๑๒] 

อนึ่ง สามัคคีปวารณา (ปวารณาที่ทำในวันที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน) คือ วันที่สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันระหว่างเดือนกัดติกะ [วันแรม ๑ คาเดือน ๑๑ ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ ยกเว้นวัน 
๑๔ คํ่าและ ๑๔ คํ่าที่ทำปวารณาได้] ย่อมมีแก่ภิกษุผู้จำพรรษาแรก 

[คำเป็นต้นว่า ทิวสวเสน หิ (กล่าวโดยพิสดารว่า อุโบสถมี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวัน) กล่าว 
อธิบายวันอุโปสถที่กล่าวไว้โดยย่อข้างต้นโดยพิสดาร (หิ ศัพท์ทำหน้าที่วิตถารโชตกะ) ทั้งนี้เพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ วันอุโบสถมีจำนวนเท่าไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงจำนวนของวันอุโบสถมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า อุโบสถมี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวัน 

ดังข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

ปนฺนรโสติ อิมินา อฌฺฌํ อุโปสถทิวส 0 ปฏิกฺขิปตี”ติ สงขิตฺเตน วุตฺตมตฺถํ วิตฺถารโต ทสฺเสตุ 0 
“ทิวสวเสน หึ”ติอาทิมาห. 80๘ 

“ท่านกล่าวว่า ทิวสวเสน หึ เป็นต้นเพื่อแสดงเนื้อความที่กล่าวไว้โดยย่อว่า ปนฺนรโสติ อิมินา อฌฺฌํ 
อุโปสถทิวส 0 ปฏิกฺขิปติ (พระพุทธองค์ทรงห้ามวันอุโบสถอื่นด้วยคำว่า ปนฺนรโส นี้) โดยพิสดาร” 

ประโยคว่า เอว 0 ตโย อุโปสถา วุตฺตา (อุโบสถตรัสไว้ ๓ อย่างดังนี้) ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ กล่าวไว้ 
เพื่อลงท้ายประโยควิตถาระข้างต้น 

ประโยคว่า ตตฺถ เหมนฺตคิมฺหวสฺสานานํ (บรรดาอุโบสถเหล่านั้น ในปีหนึ่งมีวันอุโบสถ ๒๔ วัน 


๑&'๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


อย่างนี้) ชื่อว่า ปฏินิเทศ หรือปฏิวิตถาระ (ประโยคนี้ก็นับเข้าในประโยควิตถาระเช่นเดียวกัน) คือ ขยาย 
ความซํ้าอีกเพื่อระบุจำนวนวันอุโบสถ ๑๔ คาและ ๑๕ คํ่าว่า วันอุโบสถ ๑๔ คามี ๖ วัน ส่วนวันอุโบสถ ๑๕ 
คามี ๑๘ วันที่เหลือ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ วันอุโบสถ ๑๔ คาและ ๑๕ คํ่า มีจำนวนเท่ากันหรือ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุจำนวนวันอุโบสถทั้งสองนั้นมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า ปักษ์ที่ ๓ ของฤดูเหมันต์ คือ วันแรม 
๑๔ คํ่า เดือน ๑ ส่วนปักษ์ที่ ๗ คือ วันแรม ๑๔ คํ่า เดือน ๓ 

ปักษ์ที่ ๓ ของฤดูคิมหันต์ คือ วันแรม ๑๔ คํ่า เดือน ๕ ส่วนปักษ์ที่ ๗ คือ วันแรม ๑๔ คํ่า 

เดือน ๗ 

ปักษ์ที่ ๓ ของฤดูฝน คือ วันแรม ๑๔ คํ่า เดือน ๙ ส่วนปักษ์ที่ ๗ คือ วันแรม ๑๔ คํ่า เดือน ๑๑ 
คำว่า อิท่ ตาว ปกติจาริตฺตํ (ข้อนี้เป็นธรรมเนียมปกติก่อน) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อระบุว่า 
ฃ้อนี้เป็นธรรมเนียมปกติ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ข้อนี้เป็นธรรมเนียมผิดปกติของอุโบสถหรือ เพราะภิกษุอาคันตุกะมี 
จำนวนมากกว่าภิกษุเจ้าถิ่น หรือภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่าภิกษุอาคันตุกะ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุว่าเป็นธรรมเนียมปกติหรือธรรมเนียมผิด 

ปกติมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า ฃ้อนี้เป็นธรรมเนียมปกติก่อน 
คำเป็นต้นว่า อนุชานามิ ภิฤขเว (แต่เมื่อมีเหตุอันจำเป็นเช่นนั้นก็ทำอุโบสถในวัน ๑๔ คํ่าอื่นได้) 
กล่าวไว้เพื่อแสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ ฝ่ายธรรมเนียมผิดปกติของอุโบสถ โดยอ้างอิงพระพุทธดำรัส ๒ แห่ง 
ว่า อนุชานามิ ภิฤขเว สกึ ปกขสฺส จาตุทฺทเส วา ปนฺนรเส วา ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิตุ 0 และ อาคนฺตุเกหิ 
อาวาสิกานํ อนุวตฺดิตพฺพํ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ วันอุโบสถควรมี ๒๔ วันเท่านั้นหรือ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ถ้าท่านแสดงเพียงธรรมเนียมปกติของอุโบสถ แต่ไม่แสดง 
ธรรมเนียมผิดปกติ ก็ควรต้องอัพยาปิดโทษ คือ โทษไม่ครอบคลุม มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า ข้อความว่า “เหตุอันจำเป็นเช่นนั้น” 
หมายความว่า ถ้าวันอุโบสถเป็นวันขึ้น/แรม ๑๔ คํ่าของภิกษุเจ้าถิ่น แต่ภิกษุอาคันตุกะที่มาจากต่างรัฐ 
นับเป็นวันขึ้น/แรม ๑๕ คํ่า หากภิกษุเจ้าถิ่นมีมากกว่า ภิกษุอาคันตุกะพึงประพฤติตามภิกษุเจ้าถิ่น แต่ 
หากทั้ง ๒ ฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน ภิกษุอาคันตุกะพึงประพฤติตามภิกษุเจ้าถิ่น ถ้าภิกษุเจ้าถิ่นมีน้อยกว่าก็พึง 
ประพฤติตามภิกษุอาคันตุกะ 


นิทาน 


๑๔๗ 


ธรรมเนียมตามที่กล่าวข้างต้นนี้เรียกว่า วิกติจารีตตะ คือ ธรรมเนียมผิดปกติจากวัน ๑๔ คาที่มี 
เพียง ๖ วันในแต่ละปี แต่เป็นวัน ๑๔ คาอื่นจากวัน ๑๔ คาเหล่านั้น 

ใน ๑ ปีมี'วันอุโบสถ ๒๔ วัน แต่ทำอุโบสถกรรม ๒๓ ครั้ง ทำปวารณากรรม ๑ ครั้งในวันเพ็ญ 
เดือน ๑๒ อันเป็นวันออกพรรษา 

คัมภีร์กังขาวิตรณี (หน้า ๑๐๘) กล่าวถึงวันปวารณาต่อจากวันอุโบสถ ๑๔ คา และ ๑๔ คาด้วย 
คำว่า ปุริมวสฺสํวุตฺถานํ ปน ฯเปฯ อิเม ตโย ปวารณาทิวสาปิ โหนฺติ (อนึ่ง วันปวารณามี ๓ วันเหล่านี้) 
โดยกล่าวถึงธรรมเนียมปกติของปวารณา แล้วกล่าวธรรมเนียมผิดปกติของปวารณา ด้วยคำเป็นต้นว่า 
ตถารูปปจฺจเย ปน (แต่เมื่อมีเหตุอันจำเป็นเช่นนั้นก็ควรทำปวารณาในวันขึ้น ๑๔ คํ่าก่อนวันเพ็ญเดือนกัดติกะ 
ทั้ง ๒) ในตอนท้ายจึงกล่าวถึงสามัคคีอุโบสถและสามัคคีปวารณาไว้ร่วมกัน เพราะท่านต้องการจะแสดงว่า 
วันปวารณาก็มี ๓ อย่างเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ อุโบสถเท่านั้นมี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวันหรือ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงวินัยกรรมอื่นที่มี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวัน 
เหมือนอุโบสถมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า วันปวารณามี ๓ วันเหล่านี้ ฯลฯ 
อย่างไรก็ตาม ในฉบับแปลนี้นำสามัคคีอุโบสถมาแสดงไว้ก่อนเพื่อให้เข้าใจง่าย 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

น เกวล 0 อุโปสถทิวสาว โหนฺตีดิ อาห “ปุริมวสฺสํวุดฺถานํ ปนา”ติอาทิ. ,90๙ 

“ท่านกล่าวว่า ปุริมวสฺสํวุตฺถานํ ปน เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า วันอุโบสถอย่างเดียวเท่านั้น 
ไม่ใช่มี ๓ อย่าง” 

โดยทั่วไปวันเพ็ญเดือน ๑๑ เป็นวันปวารณาที่สงฆ์เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเดือนกันแทนการทำ 
อุโบสถ แต่ถ้าภิกษุในวัดได้ยินว่ามีภิกษุในวัดข้างเคียงที่เกิดความบาดหมางกันต้องการจะมาคัดค้านพิธีทำ 
ปวารณา โดยอ้างว่าแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้ตักเดือนกันก็ไม่อาจกระทำเช่นนั้นได้ ก็ควรรีบทำปวารณาให้ 
เสร็จโดยเร็วก่อนที่ภิกษุเหล่านั้นจะเดินทางมาถึง แต่ถ้าพบอุปสรรคดังกล่าว ก็อาจเลื่อนวันปวารณาจากวัน 
เพ็ญเดือน ๑๑ เป็นวันแรม ๑๔ คํ่าเดือน ๑๑ โดยเลื่อนจากเดิม ๑๔ วัน แต่ถ้าอธิกรณ์ยังไม่สงบ ก็อาจ 
เลื่อนไปอีก ๑๔ วันโดยทำปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ การเลื่อนวันปวารณาดังกล่าวนี้ต้องทำด้วยการ 
สวดญัตติหลังจากลงอุโบสถแล้ว ข้อความของการสวดญัตติเหล่านั้น คือ 

สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺโต อาวาสิกา. ยทายสฺมนฺตานํ ปดตกลฺล 0 , อิทานิ อุโปสถ 0 กเรยยาม, ปาติ- 
โมกข 0 อุทฺทิเสยยาม. อาคเม กาเฬ ปวาเรยฺยาม .' 9 ' 90 


๑ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


“ข้าแต่ภิกษุผู้อยู่ในอาวาส ท่านผู้มีอายุจงสดับคำของข้าพเจ้า ถ้ากาลที่สมควรแล้วพึงมีอยู่แก่ 
ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกเราพึงกระทำอุโบสถในกาลนี้ พึงสวดปาติโมกข์ พึงปวารณาในกาฬปักษ์ที่จะมา” 

สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺโต อาวาสิกา. ยทายสฺมนฺตานํ ปตฺตกลฺล 0 , อิทานิ อุโปสถ 0 กเรยยาม, ปาติ- 
โมกข์ อุทฺทิเสยยาม, อาคเม ชุณฺเห ปวาเรยยาม . 8,98 

“ข้าแต่ภิกษุผู้อยู่ในอาวาส ท่านผู้มีอายุจงสดับคำของข้าพเจ้า ถ้าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพร้อมกัน 
แล้ว พวกเราพึงกระทำอุโบสถในกาลนี้ พึงสวดปาติโมกข์ พึงปวารณาในชุณหปักษ์ที่จะมา” 

ส่วนภิกษุผู้จำพรรษาหลัง มีวันปวารณาเพียงวันเดียว คือ วันเพ็ญเดือน ๑๒ ไม่อาจเลื่อนวัน 
ปวารณาไปอีก เพราะเวลาภายหลังจากวันเพ็ญเดือน ๑๒ ไม่ใช่เขตแห่งการทำปวารณา ท่านจึงประกอบใช้ 
เอว ศัพท์ในคำว่า ปจฺฉิมกดฺดิกปุณฺณมา เอว (วันเพ็ญเดือน ๑๒ เท่านั้น) ถ้าภิกษุทำปวารณาหลังวันเพ็ญ 
เดือน ๑๒ ก็พึงต้องอาปติทุกกฏ ดังพระพุทธดำรัสว่า 

น จ ภิกฺขเว อปวารณาย ปวาเรตพฺพํ อฌฺฌตฺร สงฺฆสามคฺคิยา. 88๒ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทำปวารณาในวันอื่นที่มิใช่วันปวารณา ยกเว้นความสามัคคีของสงฆ์” 

หากมีเหตุอันจำเป็น คือ ความบาดหมางของภิกษุในวัดข้างเคียง ภิกษุผู้จำพรรษาแรกควรทำ 
ปวารณาในวันขึ้น ๑๔ คา เดือน ๑๑ โดยทำปวารณาล่วงหน้าได้ ๑ วัน ส่วนภิกษุผู้จำพรรษาหลังควร 
ทำปวารณาในวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๑๒ โดยทำปวารณาล่วงหน้าได้ ๑ วันเช่นเดียวกัน 
คำว่า ปนฺนรส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปฌฺจทสนฺนํ ปูรโณ ปนฺนรโส (ปนฺนรส ศัพท์ -I- ฑ ปัจจัย ในปูรณดัทธิต) 

ลง ฑ ปัจจัยด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๔๑) ว่า ตสฺส ปูรเณกาทสาทิโต 
วา (ลง ฑ ปัจจัยท้าย เอกาทส ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า เหตุเต็มของสิ่งนั้นได้บ้าง) 

คำว่า จาตุทฺทสิก (วันที่ประกอบในดิถีที่ ๑๔) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- จตุทฺทสนฺนํ ปูรณี จาตุททสิ, จาตุททสิย 0 นิยุตฺโต จาตุททสิโก. 

(จาตุทฺทสิ ศัพท์ -I- อิก ปัจจัยใน นิยุตฺต ดัทธิต) 

คำว่า ปนฺนรสิก (วันที่ประกอบในดิถีที่ ๑๔) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปฌฺจทสนฺนํ ปูรณี ปนฺนรลี, ปนฺนรสิยํ นิยุตฺโต ปนฺนรสิโก. 

(ปนฺนรลี ศัพท์ -I- อิก ปัจจัยใน นิยุตฺต ดัทธิต) 

คำว่า สามคฺคิอุโปสถ (วันที่สงฆ์พึงกระทำในวันสามัคคี) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

สามคฺคิยํ กาตพฺโพ อุโปสโถ สามคฺคิอุโปสโถ (มัชเฌโลปีสัตตมีดัปปุริสสมาส) 


นิทาน 


๑๕๙ 


วา ศัพท์มักทำหน้าที่ วิกัปปะ หรือ วิกัปปนะ คือ กระทำเฉพาะๆ ให้แตกต่างกัน ประกอบ 
รูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า + กปฺป ธาตุ ะะ กระทำ + ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วิสุ๊ วิสุ๊ กปฺปียเตติ วิกปฺโป ะะ เนื้อความที่ถูกทำเฉพาะๆ ชื่อว่า วิกัปปะ 

ส่วน จ ศัพท์มักทำหน้าที่สมุจจยะ คือ รวบรวมให้เป็นอย่างเดียวกัน ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 
บทหน้า + อุ บทหน้า + จิ ธาตุ ะะ สั่งสม + อ ปัจจัยในกรรมสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สมุจฺจียเตติ สมุจฺจโย ะะ เนื้อความที่ถูกรวบรวม ชื่อว่า สมุจจยะ 
ดังข้อความในคู่มือสอนกังขาฯ ว่า 

วุตฺตตฺเถสุ วิกปฺเปน เอเกโกเยว คยฺหเต 

สมุจฺจเยน สพฺโพว ลกฺเขยฺย อตฺถเภทก 0 . 8,9๓ 

“ในบรรดาเนื้อความที่กล่าวไว้แล้ว เนื้อความทีละอย่าง ย่อมถูกถือเอาด้วย 
อรรถวิกัปปนะ ส่วนเนื้อความทั้งหมดเทียว ย่อมถูกถือเอาด้วยอรรถสมุจจยะ ผู้มี 
ปัญญาพึงกำหนดความต่างกันแห่งเนื้อความ[อย่างนี้]” 

ในประเทศอินเดีย ฤดูจำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. ฤดูเหมันต์ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ คา เดือน ๑๒ ถึงวันขื้น ๑๕ คา เดือน ๔ 

๒. ฤดูคิมหันต์ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ คา เดือน ๔ ถึงวันขื้น ๑๕ คา เดือน ๘ 

๓. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ คา เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ คา เดือน ๑๒ 

วันอุโบสถที่เป็นจาตุททสิกะ มี ๖ วัน ส่วนอุโบสถที่เป็นปันนรสิกะ มี ๑๘ วัน รวมเป็นวันอุโบสถ 

๒๕ วัน โดยแต่ละฤลูมีวันอุโบสถฤดูละ ๘ วัน ดังคำสรุปในฎีกาใหม่ว่า 


กตฺดิกสฺส จ กาฬมหา 
เหมนฺตกาโลดิ ริฌฺเฌยฺโย 
ผคฺคุนสฺส จ กาฬมฺหา 
คิมฺหกาโลดิ วิฌฺเฌยฺโย 
อาสาฬฺหสฺส จ กาฬมหา 
วสฺสกาโลดิ ริฌฺเฌยฺโย 


ยาว ผคฺคุนปุณฺณมา 
อฏฺร โหนฺติ อุโปสถา. 
ยาว อาสาฬฺหปุณฺณมา 
อฏฺจึ โหนฺติ อุโปสถา. 
ยาว กตฺดิกปุณฺณมา 
อฏฺร โหนฺติ อุโปสถา. 88 ' 


“เวลาตั้งแต่วันแรม ๑ คา เดือน ๑๒ ถึงวันขึ้น ๑๕ คา เดือน ๔ พึงทราบว่า 
เป็นฤดูเหมันต์ มีวันอุโบสถ ๘ วัน เวลาตั้งแต่วันแรม ๑ คา เดือน ๕ ถึงวันขึ้น ๑๕ คา 
เดือน ๘ พึงทราบว่าเป็นฤดูคิมหันต์ มีวันอุโบสถ ๘ วัน เวลาตั้งแต่วันแรม ๑ คา 
เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ คา เดือน ๑๒ พึงทราบว่าเป็นฤดูฝน มีวันอุโบสถ ๘ วัน” 


(จิ) 0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


คำว่า วสฺสํวุตฺถ ในฉบับฉัฏฐสังคีติของกังขาวิตรณีพบรูปว่า วสฺสํวุฏฺร แต่รูปว่า วสฺสํวุตฺถ จึงถูก 
ต้อง เพราะปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๖๑๓) กล่าวว่า เมื่อลง ต ปัจจัยท้าย วส ธาตุแล้ว อาจแปลง ต ปัจจัยกับ 
ส ของ วส ธาตุเป็น ฏฺจึ สำเร็จรูปเป็น วุฏฺโร แต่พระกัจจายนะได้กล่าวสูตรว่า วสโต อุตฺถ ต่อจากสูตรว่า 
สาทิสนฺตปุจฺฉภนฺชหํสาทีหิ ฏฺโร (แปลง ต ปัจจัยท้ายธาตุที่มี ส เป็นที่สุด, ปุจฺฉ ธาตุ, ภนฺช ธาตุ และ ห 0 ส 
ธาตุเป็นต้นกับพยัญชนะที่อยู่หน้า [ต นั้น]เป็น ฏฺร) เพื่อปฏิเสธการแปลงเป็น ฏฺร ท้าย วส ธาตุ ดังนั้น รูปว่า 
วสฺสํวุตฺโถ ที่พบส่วนใหญ่ในฉบับฉัฏฐสังคีติ จึงถูกต้อง แต่ , ในฉบับฉัฏฐสังคีติบางแห่ง ฉบับพม่าบางฉบับ 
และฉบับไทย ก็พบรูปว่า วสฺสํวุฏฺโร โดยประกอบรูปศัพท์ตามสูตรว่า สาทิสนฺต เป็นต้น รูปศัพท์นั้ใม่ถูกต้อง 
ตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว แม้สัททนีดิปกรณ์ (สูตร ๑๑๗๗) ก็ระบุถึงการแปลงเป็น อุตฺถ ว่า อุตุโถ วสา 
(แปลง ต ปัจจัยกับพยัญชนะต้นเป็น อุตุถ ท้าย วส ธาตุ) 

คำว่า วสฺสํ และ วุตฺโถ ต้องติดกันเป็นบทเดียว เพราะถือว่าเป็นอสุตตกิดันตสมาส คือ สมาสที่ 
มีกิตก์ปัจจัยอยู่ท้ายซึ่งไม่ลบวิภัตติ ตามที่ปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๖๑๓) กล่าวว่า วสฺสํ อวสีติ อตฺเถ ตปุ- 
ปจฺจโย (ลง ต ปัจจัยในความหมายว่า อยู่อาศัยตลอดฤดูฝนแล้ว) มีรูปวิเคราะห์ว่า วสฺสํ อาสีดิ วสฺสํวุตฺโถ 
ดังนั้น คำว่า วสฺสํวุตฺโถ จึงควรเป็นบทเดียวกัน แม้คัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนาก็กล่าวไว้ตามคำอธิบายนี้ว่า 

วสฺสํวุตฺถสํฆสฺสาดิ วสฺสํ วสิตถาติ วสฺสํวุตฺโถ, อสุตฺตกิตนฺตสมาโสย 0 - โสเยา สํโฆ วสฺสํวุตฺถสํโฆ, 

ตสฺส. 8 “ ๕ 

“คำว่า วสฺสํวุตฺถสํฆสฺส มีรูปวิเคราะห์ว่า ผู้อยู่อาศัยตลอดฤดูฝนแล้ว ชื่อว่า วัสสังวุตถะ บทนี้ 
เป็นกิตันตสมาสที่ไม่ลบวิภัตติ สงฆ์คือผู้อยู่อาศัยตลอดฤดูฝนแล้ว ชื่อว่า วัสสังวุตถสังฆะ [พึงถวาย]แก่สงฆ์ 
ผู้อยู่อาศัยตลอดฤดูฝนแล้วนั้น” 

แม้ในคัมภีร์นิรุตติทีปนี (สูตร ๗๔๙) ก็แสดงรูปวิเคราะห์เป็นอสุตตกิตันตสมาสว่า วสฺสํ วสิตฺถาติ 
วสฺสํวุตฺโถ เหมือนข้อความในปาจิตยาทิโยชนาข้างด้น 

คำว่า โอสาริเต แปลตามศัพท์ว่า “อันสงฆ์ให้เข้าไปแล้ว” คือ การเรียกภิกษุที่ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง 
จากฐานะที่มีสังวาสเสมอกันที่ได้ชื่อว่า อุกขิตตกะ ให้เข้าหมู่ด้วยการนำไปสู่สีมา ให้แสดงอาปติ และสวด 
กรรมวาจาระจับความเป็นผู้ถูกทอดทิ้ง 

คำว่า วตฺถุ ในคำว่า ตสฺส วตฺถุสฺส รูปสมาย (เพื่อระจับอธิกรณ์นั้น) แปลว่า อธิกรณ์ มีรูป¬ 
ริเคราะห์ว่า อนตฺถา วสนฺติ เอตฺถาติ วตฺถุ (ที่ตั้งของโทษ ชื่อว่า วัตถุ) 

คำว่า ตาวเทา มักแปลว่า ในขณะนั้นนั้นเอง แต่ฎีกาใหม่ 88๖ แปลว่า ต 0 ทิวสเมา (ในวันนั้นนั้นเอง) 
ถือว่า ตาว ศัพท์ในที่นี้เป็นนิบาตที่ใช้ในความหมายว่า ในวันนั้น 

คำว่า ปุณฺณมา มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุณฺโณ มา เอตฺถาติ ปุณฺณมา (วันที่มีพระจันทร์เต็มดวง, 


วันเพ็ญ) 


นิทาน 


© © 


พระจันทร์เพ็ญมีปกติโคจรมาประกอบร่วมกับดาวกัตติกา (ดาวลูกไก่) ในเดือน ๑๒ เดือน ๑๒ 
นี้จึงได้ชื่อว่า เดือนกัดติกะ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กตฺดิกาย ปุณฺณจนฺทยุตฺตาย ยุต.โต มาโส กตฺติโก ะะ เดือนประกอบด้วยดาวกัดติกา 1 ซึ่งมี 
พระจันทร์เต็มดวง ชื่อว่า กัดติกะ 

อย่างไรก็ตาม ดาวกัดดิกาก็มี ๒ อย่าง คือ 

๑. ปุพพกัดติกะ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุพฺพกตฺดิกาย ยุตโต ปุพฺพกตฺดิโก (เดือนที่ประกอบ 
ด้วยดาวกัดดิกาด้น) คือ เดือน ๑๑ หรือมีชื่ออื่นว่า เดือนอัสสยุชะ 

๒. ปัจฉิมกัดติกะ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปจฺฉิมกตฺดิกาย ยุตฺโต ปจฺฉิมกตฺดิโก (เดือนที่ 


ประกอบด้วยดาวกัดติกาหลัง) คือ เดือน ๑๒ หรือมีชื่ออื่นว่า เดือนกัดติกะ 

เดือนในสมัยพุทธกาลมี ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ๕ ในราวเดือนเมษายนที่เริ่มเปลี่ยนเป็น 
ปีใหม่ในช่วงสงกรานต์ (ส 0 กรานฺต ะะ ย้ายปี) คือ 


๑. เดือนจิตตะ (เดือน ๕) 

๓. เดือนเชฏฐะ (เดือน ๗) 

๕. เดือนสาวณะ (เดือน ๙) 

๗. เดือนอัสสยุชะ (เดือน ๑๑) 
๙. เดือนมาคสิระ (เดือน ๑) 


๒. เดือนเวสาชะ (เดือน ๖) 

๕. เดือนอาสาฬหะ (เดือน ๘) 

๖. เดือนโปฏฐปาทะ (เดือน ๑๐) 
๘. เดือนกัดติกะ (เดือน ๑๒) 

๑๐. เดือนผูสสะ (เดือน ๒) 


๑๑. เดือนมาฆะ (เดือน ๓) ๑๒. เดือนผัคคุณะ (เดือน ๔) 

คัมภีร์อภิธานัปปทีบิ]กากล่าวถึงเรื่องนี้'ว่า 


จิตฺโต เวสาขเชฏฺจิา จา 
โปฏฺรปาทสฺสยุชา จ 
มาคสิโร ตถา ผุสฺโส 
กตฺดิกสฺสยุชา มาสา 


สาฬฺโห ทฺวีสุ จ สาวโณ 
มาสา ทฺวาทส กตฺดิโก. 
กเมน มาฆ-ผคฺคุณา 
ปจฺฉิม-ปุพฺพกตฺดิกา.' 9 ' 8๗ 


“เดือน ๑๒ ตามลำดับ คือ จิดฺต (เดือน ๕) เวสาข (เดือน ๖) เชฏฺร (เดือน ๗) 
อาสาฬฺห (เดือน ๘) คำนี้เป็นไปในลิงค์ทั้งสอง [คือ อาสาฬฺห และ อาสาฬฺหี] สาวณ 
(เดือน ๙) โปฏฺรปาท (เดือน ๑๐) อสฺสยุช (เดือน ๑๑) กตฺดิก (เดือน ๑๒) มาคสิร 
(เดือน ๑) ผุสฺส (เดือน ๒) มาฆ (เดือน ๓) ผคฺคุณ (เดือน ๔) 

เดือนกัดติกะและเดือนอัสสยุชะ ชื่อว่า เดือนกัดติกะปลาย (ปัจฉิมกัตติกะ) และ 
เดือนกัดติกะด้น (ปุพพกัตดิกะ)”] 


๑๖๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ดำลงท้ายของ อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส 

อิติ อิเมสุ ตีสุ ทิวเสสุ “ปนฺนรโส”ติ อิมินา อฌฺฌํ อุโปสถทิวสํ ปฏิฤขิปติ. ตสฺมา ยฺวาย 0 
“อชฺชุโปสโถ”ติ วจเนน อนุโปสถทิวโส ปฏิกฺขิตฺโต, ตสฺมึ อุโปสโถ น กาตพฺโพเยว. โย ปนาย 0 
อฌฺโฌ อุโปสถทิวโส, ตสฺมึ อุโปสโถ กาตพฺโพ. กโรนุเตน ปน สเจ จาตุทุทสโก โหติ, “อชฺชุโปสโถ 
จาตุทฺทโส”ติ วตฺตพฺพํ. สเจ ปนุนรสิโก โหติ, “อชฺชุโปสโถ ปนุนรโส”ติ วตฺตพฺพํ. สเจ สามคฺคิ- 
อุโปสโถ โหติ, “อชฺชุโปสโถ สามคฺคี”ติ วตฺตพฺพํ. 

โดยประการดังนี้ ในวันทั้ง ๓ เหล่านี้ พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถด้วย 
คำว่า ปนุนรโส นี้ ดังนั้น ภิกษุจึงไม่ควรทำอุโบสถในวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถนั้นซึ่งถูกห้ามไว้ด้วย 
คำว่า อชฺชุโปสโถ แต่พึงทำอุโบสถในวันอุโบสถอื่นได้ 

อนึ่ง เมื่อจะทำอุโบสถ ถ้าเป็นวันแรม ๑๔ คา ต้องกล่าวว่า 
อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส (วันนี้เป็นวันอุโบสถแรม ๑๔ คํ่า) 

ถ้าเป็นวันขึ้น/แรม ๑๔ คา ต้องกล่าวว่า 
อชฺชุโปสโถ ปนุนรโส (วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น/แรม ๑๔ คา) 

ถ้าเป็นสามัคคีอุโบสถ ต้องกล่าวว่า 
อชฺชุโปสโถ สามคฺคี (วันนี้เป็นวันสามัคคีอุโบสถ) 

[คำว่า ตสฺมา แปลโดยทั่วไปว่า เพราะเหตุนั้น ในที่นี้ก็คือ เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามวัน 
อุโบสถอื่นนั้น ส่วนใหญ่คำว่า ตสฺมา ที่อยู่ต้นประโยคมักหมายถึงกริยาคุมพากย์เป็นใจความสำคัญ จึงต้อง 
เพิ่มข้อความเต็มของคำว่า ตสฺมา ว่า ตสฺมา อฌฺฌสฺส อุโปสถทิวสสฺส ปฏิกฺขิตฺตตฺตา (เพราะความที่แห่งวัน 
อุโบสถอื่นอันพระพุทธเจ้าทรงห้ามแล้วนั้น) โดยเปลี่ยน ปฏิกฺขิปติ เป็นบทนามแล้วลงภาวตัทธิตปัจจัยเป็น 
รูปว่า ปฏิกฺขิตตตฺตา 

คำว่า โหติ ในภาษาไทยแปลได้ ๒ อย่างว่า ย่อมมี หรือ ย่อมเป็น โดยขึ้นอยู่กับประธาน ถ้ามี 
ประธาน ๑ ศัพท์ ให้แปลว่า “ย่อมมี” ถ้ามีบทนามประกอบด้วยบทหนึ่งเป็นประธาน และอีกบทหนึ่งเป็น 
บทขยายที่มักมีลิงค์ วิภัตติเดียวอัน ให้แปลว่า “ย่อมเป็น” โดยสัมพันธ์เป็นปกติภัตตา-วิกดิอัตตา (หรือ 
สามัญญภัตตา-วิเสสภัตตา) เช่น 

- ทารโก คาเม โหดิ (เด็กมีอยู่ในหมู่บ้าน) - ทารโก สามเณโร โหติ (เด็กเป็นสามเณร) 


นิทาน 


( 0 ) ดา 


การใช้ โหติ ที่แปลว่า “ย่อมเป็น” ก็คือประโยคที่เรียกว่า V6ป5 10 ธ6 ในภาษาอังกฤษนั่นเอง 
ต้องมี (1๖1ฑ]ว16ณ61น คือ สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์ ส่วนประโยคที่มีประธาน ๑ ศัพท์ ก็คือประโยค V6ปา 
10 11^6 

คำว่า อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส แปลว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ ๑๔ คา หรือคำว่า อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส 
แปลว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ ๑๕ คา โดย อชฺช ลงปฐมาวิภัตติแล้วลบไป แม้ อชฺช ศัพท์เป็นศัพท์ที่มักลง 
สัตตมีวิภัตติ แปลว่า ในวันนี้ แต่ในที่นี้ควรลงปฐมาวิภัตติ จึงจะทำให้ความหมายชัดเจน ถ้าลงสัตตมีวิภัตติ 
ก็มีความหมายว่า วันอุโบสถ ๑๔ คามีอยู่ในวันนี้ หรือ วันอุโบสถ ๑๕ คามีอยู่ในวันนี้ แม้มีความหมาย 
เหมือนกัน แต่ไม่ถูกหลักภาษา เพราะบทที่ลงวิภัตดิต่างกันต้องหมายถึงลิ่งที่แตกต่างกัน เช่น ภิถฺขุ วิหาเร 
วสดิ (ภิกษุอยู่ในวัด) จะเห็นได้ว่า ภิกษุและวัดเป็นคนละอย่างกัน แต่ในประโยคว่า อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส 
หรือ อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส คำว่า อชฺช และ อุโปสโถ เป็นสิ่งเดียวกัน ดังนั้น จึงแปลตามนิสสัยพม่าโดยลง 
ปฐมาวิภัตติท้าย อชฺช ศัพท์ แม้สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา) ก็กล่าวว่า 

อายสฺมตา ปน มหากจฺจายเนน นิรุตฺติปิฏเก สพฺเพสมฺปิ วีสติยา อุปสคฺคานํ อวิภตฺดิกตฺต 0 วุตฺต 0 . 
นิปาเตสุ ปน เอกจฺจานิ สวิภตฺดิกตฺต 0 , เอกจฺจานิ อวิภตฺดิกตฺตํ. มยํ ปน พฺยาสปเทสุ เอกจฺจานิ อุปสคฺคานํ 
สวิภตฺดิกตฺต 0 , เอกจฺจานิ อวิภตฺดิกตฺตํ, “ปภวดิ ปราภาดี”ติอาทีสุ สพฺเพสุปิ กริยาปเทสุ สพฺพถา อริภตฺดิกตฺตํ 
อิจฺฉาม. สมาสปเทสุ ปน สพฺพถา วิภตฺดิกตฺต 0 อิจฺฉาม. นิปาเตสุ ปน ยถาวุตฺตเมา นย 0 อิจฺฉาม.' 98๘ 

“อนึ่ง ท่านพระมหาภัจจายนะกล่าวว่า อุปสรรค ๒๐ ศัพท์ทั้งหมดไม่ลงวิภัตติไว้ในคัมภีร์นิรุตติ- 
ปิฎก แต่กล่าวว่า นิบาตบางศัพท์ในนิบาตทั้งหลายลงวิภัตติได้ บางศัพท์ไม่ลงวิภัตติ แต่ข้าพเจ้าปรารถนา 
ว่า อุปสรรคบางศัพท์ในบทพิสดาร [คือ บทที่ลงวิภัตติโดยไม่เชื่อมสมาส]ลงวิภัตดิได้ บางศัพท์ลงวิภัตดิ 
ไม่ได้ และปรารถนาบทกริยาทั้งหมดมีอาทิว่า ปภวดิ (ย่อมเกิดก่อน), ปราภวดิ (ย่อมแพ้) ว่าไม่ลงวิภัตดิ 
โดยสิ้นเชิง แต่ปรารถนาการลงวิภัตติในบทสมาสทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ส่วนในนิบาตทั้งหลาย ข้าพเจ้า 
ปรารถนานัยตามที่กล่าวไว้แล้ว [คือ ลงวิภัตติและไม่ลงวิภัตติตามสมควร]” 

กรรมที่ควรแก่กาล 

ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลนฺติ เอตฺถ ปตฺโต กาโล อิมสฺส กมุมสฺสาติ ปตฺตกาลํ, ปตฺตกาลเมว 

ปตฺตกลฺลํ. 

ในคำว่า ยทิ สงฆสฺส ปตฺตกลฺลํ (ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว) นี้ พึงทราบ 
รูปวิเคราะห์ว่า 


© ส!2 ( ริ- 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


- ปตฺโต กาโล อิมสฺส กมฺมสฺสาติ ปตฺตกาล 0 ะะ คำว่า ปัตตกาละ คือ กรรมที่ถึงเวลา 

ทำแล้ว 

- ปตฺตกาลเมว ปตฺตกลฺลํ ะะ คำว่า ปัตตกาละนั้นแหละ มีรูปว่า ปัตตกลละ 

[คำว่า ปตฺตกลฺล แปลตามศัพท์ว่า “กรรมที่มีกาลถึงแล้ว” คือ กรรมที่ถึงเวลาสมควรทำแล้ว 
คำว่า ปตฺโต กาโล อิมสฺส กมฺมสฺสาติ ปตฺตกาล 0 แสดงรูปวิเคราะห์ของ ปตฺตกาล ศัพท์ว่าเป็น 
พหุพพีหิสมาส ทั้งนี้เพื่อห้ามรูปวิเคราะห์กรรมธารยสมาสว่า ปตฺโต กาโล ปตฺตกาโล 

คำว่า ปตฺตกาลเมว ปตฺตกลฺลํ แสดงการลง ณฺย ปัจจัย ในสกัตถตัทธิตที่ไม่มีความหมายใดๆ 
และแสดงรูปวิเคราะห์สกัตถตัทธิตว่า ปตฺตกาลเมว ปตฺตกลฺลํ ทั้งนี้เพื่อห้ามการลง ณฺย ปัจจัยในภาวดัทธิต 
และมีรูปวิเคราะห์ว่า ปตฺตกาลสฺส ภาโว ปตฺตกลฺลํ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

“ปดตกาลเมว ปดเตกลฺลนุ”ติ อิมินา สกตฺเถ ภาวปฺปจฺจโยติ ทสฺเสติ. 8 ' 9๙ 

“ท่านแสดงว่า ภาวปัจจัยย่อมลงในอรรถสกัดถ์ด้วยคำว่า ปดฺตกาลเมว ปดตกลฺล 0 นี้”] 

ตเทต 0 อิธ จดูหิ องฺเคหิ สงฺคหิต 0 . ยถาหุ อฏฺรกถาจริยา- “อุโปสโถ. ยาวติกา จ ภิกฺขู 
กมุมปฺปตฺตา. สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนฺติ. วชฺชนียา จ ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนฺติ. ปตฺตกลฺลนฺติ 
วุจฺจตี”ติ. 

กรรมที่ถึงเวลาทำแล้วนั้นรวมไว้ด้วยองค์ ๔ ในเรื่องอุโบสถกรรมนี้ สมจริงดังพระ 
อรรถกถาจารย์กล่าวว่า 

๑. เป็นวันอุโบสถ 

๒. ภิกษุเพียงใดควรแก่กรรม [ภิกษุเพียงนั้นไม่ละหัตถบาลดำรงอยู่ในสีมาเดียวกัน] 
๓. ไม่มีสภาคาบติ 

๔. บุคคลที่ควรเว้นไม่มีในหัตถบาลของสงฆ์นั้น 
[อุโบสถกรรมที่รวมไว้ด้วยองค์ ๔] ได้ชื่อว่า ปัตตกัลละ 

[คำว่า ตเทต 0 ฯเปฯ สงฺคหิต 0 (กรรมที่ถึงเวลาทำแล้วนั้นรวมไว้ด้วยองค์ ๔ ในเรื่องอุโบสถกรรมนี้) 
กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ กรรมที่ถึงเวลาทำแล้วที่มีลักษณะอย่างไรจึงชื่อว่า ปัดตกัลละ 


นิทาน 


๑๖&' 


- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ กรรมที่มีองค์ ๑ องค์ ๒ หรือองค์ ๓ ชื่อว่าป๋ตตกัลละ 

หรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า กรรมที่ถึงเวลาทำแล้วนั้นรวมไว้ด้วย 
องค์ ๔ ในเรื่องอุโบสถกรรมนี้จึงชื่อว่า ปัตตกัล่ละ 

คำว่า ยกาหุ ฯเปฯ วุจฺจตีติ (สมจริงดังพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ฯลฯ) กล่าวไว้เพื่อยํ้าความ 
โดยอ้างหลักฐานจากคัมภีร์ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ การที่กรรมที่ถึงเวลาทำแล้วนั้นรวมไว้ด้วยองค์ ๔ ในเรื่องอุโบสถกรรมนี้ 
บุคคลย่อมทราบได้อย่างไร (อีกอย่างหนึ่ง) บุคคลย่อมทราบเรื่องนั้นด้วยหลักฐานอะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พ่านอาจารย์ทราบได้ด้วยป๋จจักขญาณหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า บุคคลย่อมทราบได้ตามที่พระอรรถ- 
กถาจารย้กล่าวไว้ 

โดยทั้วไปการประกอบ จ ศัพท์ในภาษาบาลี มักวางไว้ท้ายศัพท์ทุกศัพท์ที่ควรรวบรวม หรือ 
วางไว้ท้ายศัพท์สุดท้าย แต่ในที่นี้ท่านประกอบไว้ท้าย ๓ ประโยคที่ควรรวบรวม คือ 
๑. ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา. 

๒. สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนฺติ. 

๓. วชฺชนียา จ ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนฺติ. 

แต่ไม่วางไว้ท้ายศัพท์ต้นคือ อุโปสโถ ถือว่าเป็นข้อยกเว้นเล็กน้อย มีกฎการวาง จ ศัพท์กล่าว 
ไว้ในฎีกาใหม่ของสุโพธาลังการว่า 

จสทฺท 0 ปยุฌฺชนฺเตน อาโท เอว วา อนฺเต เอว วา ปจฺเจก 0 วา โยเขตพฺพํ โหดิ.‘' ๒๐ 
“ผู้ประกอบใช้ จ ศัพท์พึงประกอบ 

- ในศัพท์ต้นอย่างเดียว 

- ศัพท์ท้ายอย่างเดียว 

- หรือ ทีละศัพท์” 

ในคำว่า “ยกาหุ อฏฺรกถาจริยา” คำว่า ยถา เป็นนิบาตที่มีอรรถเหมือน เยน การเณน และควร 
นำประโยคหน้าเข้ามาแปลร่วมกับ ยถา เป็นรูปว่า “ยถา ะะ เยน การเณน ตเทต 0 อิธ จตูหิ องฺเคหิ สงฺคหิต 0 ” 
หลังจากนั้นจึงเพิ่มคำว่า “ตถา ะะ เตน การเณน” เข้ามาแปลร่วมกับ “อฏฺรกถาจริยา อาทุ” โดยแปลว่า “กรรม 
ดังกล่าวรวมไว้ด้วยองค์ ๔ ในเรื่องอุโบสถกรรมนี้ เพราะเหตุใด พระอรรถกถาจารย้กล่าวแล้วว่า เป็นวัน 
อุโบสถ ฯลฯ เพราะเหตุนั้น” 


0 0^5 0^5 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


เวลาแปลประโยคว่า ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา ให้แปล จ ศัพท์เข้ากับประโยคที่เพิ่มเข้ามา 
ว่า ตาวดิกา ภิกฺขู หตฺถปาส 0 อวิชหิตฺวา เอกสีมาย 0 ริตา จ (และภิกษุมีประมาณเพียงนั้นไม่ละหัตถบาส 
ดำรงอยู่ในสีมาเดียวกัน)] 

วันอุโบสถ 

ตตฺถ อุโปสโถติ ตีสุ อุโปสถทิวเสสุ อฌฺฌตรอุโปสถทิวโส. ตสฺมิฌฺหิ สติ อิทํ สงฺฆสฺส 
อุโปสถกมุม 0 ปตฺตกลฺลํ นาม โหติ, นาสติ. ยถาห “น จ ภิกฺขเว อนุโปสเถ อุโปสโถ กาตพฺโพ, โย 
กเรยฺย, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. 

ในเรื่องนั้น คำว่า อุโปสโถ (เป็นวันอุโบสถ) คือ เป็นวันอุโบสถ ๓ วัน วันใดวันหนึ่ง 

โดยแท้จริงแล้ว เมื่อวันอุโบสถนั้นมีอยู่ อุโบสถกรรมของสงฆ์จึงได้ชื่อว่า ถึงเวลาที่ 
เหมาะสม ล้าไม่ใช่วันอุโบสถ ก็ไม่ชื่อว่าถึงเวลาที่เหมาะสม ดังพระพุทธดำรัสว่า 

น จ ภิกฺขเว อนุโปสเถ อุโปสโถ กาดพฺโพ. โย กเรยฺย, อาปดฺติ ทุกกฏสฺส.® ๒๑ 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทำอุโบสถในวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถ รูปใดทำ ต้องอาบติทุกกฏ” 

[คำว่า อุโปสโถติ ฯเปฯ อุโปสถทิวโส (คำว่า อุโปสโถ คือ เป็นวันอุโบสถ ๓ วัน วันใดวันหนึ่ง) 
อธิบาย อุโปสถ ศัพท์ว่า ใช้ในความหมายว่า วันอุโบสถ มิได้เป็นไปในความหมายอื่นคือ การสวดปาติโมกข์ 
ช้างชื่ออุโบสถ การจำศีล และศีลที่มีองค์ ๘ 

คำว่า ตสฺมิฌฺหิ สติ ฯเปฯ นาสติ (โดยแท้จริงแล้ว เมื่อวันอุโบสถนั้นมีอยู่ อุโบสถกรรมของสงฆ์ 
จึงได้ชื่อว่าถึงเวลาที่เหมาะสม ถ้าไม่ใช่วันอุโบสถ ก็ไม่ชื่อว่าถึงเวลาที่เหมาะสม) กล่าวไว้เพื่อยํ้าความใน 
ประโยคต้น ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ฐปนา (บทตั้ง) คือ ท่านผู้แต่งกล่าวว่า อุโปสถ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า วันอุโบสถ ด้วย 

ประโยคต้น 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ การกล่าวว่า อุโปสถ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า วันอุโบสถ ย่อมสมควร 

อย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ อุโปสถ ศัพท์ใช้ในความหมายอื่นได้อีกมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า เราได้แสดงความเหมาะสมในเรื่องนี้ 
ว่า โดยแท้จริงแล้ว เมื่อวันอุโบสถนั้นมีอยู่ อุโบสถกรรมของสงฆ์จึงได้ชื่อว่าถึงเวลาที่เหมาะสม ถ้าไม่ใช่วัน 


นิทาน 


©1? 6ใ] 


อุโบสถ ก็ไม่ชื่อว่าถึงเวลาที่เหมาะสม ดังนี้แล ตามนัยนี้ประโยคนี้ชื่อว่า ยุตติทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความโดย 
อ้างความเหมาะสม ส่วนประโยคต้นชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ (หิ ศัพท์ทำหน้าที่ทัฬหีกรณโชตกะ) 

อีกอย่างหนึ่ง ประโยคนี้มีชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่ อุโปสถ ศัพท์ใช้ใน 
ความหมายว่า วันอุโบสถ ส่วนประโยคต้นชื่อว่า ประโยคผล (หิ ศัพท์ทำหน้าที่การณโชตกะ คือ แสดงเหตุ) 
พ่านกล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ฐปนา (บทตั้ง) คือ พ่านผู้แต่งกล่าวว่า อุโปสถ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า วันอุโบสถ ด้วย 

ประโยคต้น 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดพ่านจึงกล่าวว่า อุโปสถ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า วันอุโบสถ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พ่านควรแสดงเหตุที่ อุโปสถ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า วัน 
อุโบสถ มิใช่หรือ 

พ่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า เราได้แสดงเหตุในเรื่องนี้ว่า เพราะ 
เมื่อวันอุโบสถนั้นมีอยู่ อุโบสถกรรมของสงฆ์จึงได้ชื่อว่าถึงเวลาที่เหมาะสม ถ้าไม่ใช่วันอุโบสถ ก็ไม่ชื่อว่าถึง 
เวลาที่เหมาะสม ดังนี้แล 

หิ ศัพท์ในบางประโยคอาจทำหน้าที่ทัฬหีกรณะหรือการณะก็ได้ตามสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ 
เหมาะสมแก่เนื้อความในที่นั้นๆ 

คำว่า นาสติ (ถ้าไม่ใช่วันอุโบสถ ก็ไม่ชื่อว่าถึงเวลาที่เหมาะสม) เรียกชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ 
คือ ประโยคแสดงความขัดแย้ง เพราะประกอบด้วย น ปฏิเสธ ส่วนประโยคว่า ตสฺมิฌฺหิ สติ ฯลฯ เรียกชื่อว่า 
ประโยคอันวยะ คือ แสดงความคล้อยตาม มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พ่านแสดงประโยคอันวยะด้วยประโยคต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคพยดิเรกะของประโยคอันวยะนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ พ่านควรแสดงประโยคพยติเรกะของประโยคอันวยะนั้น 

มิใช่หรือ 

พ่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า เราได้แสดงประโยคพยดิเรกะของ 
ประโยคอันวยะนั้น ดังนี้แล ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

นาสตีติ อนฺวยโต วุตฺตเมว พฺยดิเรกโต ทฬฺหํ กโรติ.' 9๒๒ 

“พ่านยํ้าข้อความที่กล่าวไว้โดยคล้อยตามให้มั่นคงโดยตรงกันข้ามว่า นาสติ” 

คำว่า ยถาห “น จ ฯเปฯ ทุกเกฏสฺสา”ติ (ดังพระพุทธดำรัสว่า ฯลฯ) กล่าวไว้เพื่อยํ้าความโดย 
อ้างหลักฐานจากคัมภีร์ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 


(จิ) (นั& 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


- ปุจฉา (คำถาม) คือ การที่เมื่อวันอุโบสถนั้นมีอยู่ อุโบสถกรรมของสงฆ์จึงได้ชื่อว่าถึงเวลา 
ที่เหมาะสม ถ้าไม่ใช่วันอุโบสถ ก็ไม่ได้ชื่อ[อย่างนั้น] บุคคลย่อมทราบได้อย่างไร (อีกอย่างหนึ่ง) บุคคลย่อม 
ทราบเรื่องนั้นด้วยหลักฐานอะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงลัยของผู้ถาม) คือ ท่านอาจารย์ทราบได้ด้วยปัจจักขญาณหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า บุคคลย่อมทราบได้ตามที่พระพุทธองค์ 

ตรัสไว้ 

ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย หิ ศัพท์ ที่แปลว่า “โดยแท้จริงแล้ว, จริงอยู่, ดังจะเห็นได้ว่า” ชื่อว่า 
ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ประโยคยํ้าความ ส่วนประโยคหน้าที่ติดกับประโยคดังกล่าว ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ 
คือ ประโยคที่ควรยํ้าความ 

ประโยคยุตติทัฬทึกรณะ ต้องอยู่หน้า ประโยคอาคมทัฬหีกรณะ เสมอ จะเห็นได้ว่า ประโยคว่า 
ตสฺมิฌฺหิ สติ ฯลฯ เป็นประโยคยุตติทัฬหีกรณะที่อยู่หน้าประโยคอาคมทัฬหีกรณะว่า ยถาห ฯลฯ 

ประโยคสั้นๆ ว่า นาสติ ต้องเพิ่มดักขณวันตกัตตาของ อสติ โดยนำมาจากประโยคหน้าว่า “ตสฺมึ 
อุโปสเก” และเพิ่มประธานกับกริยาของ น เป็นรูปว่า “อิท่ สงฆสฺส อุโปสถกมฺม 0 ปตฺตกลฺลํ นาม น โหติ” 
การเพิ่มถ้อยคำจากประโยคหน้ามาได้นี้ก็เนื่องจากภาษาบาลีเป็นภาษาที่กระชับ ถ้อยคำจากประโยคหน้าจึง 
อาจติดตามมาประโยคหลังได้โดย อธิการนัย คือ วิธีติดตามมา โดยศัพท์หลังในประโยคเดียวกันอาจติดตาม 
มาสู่ศัพท์หน้า หรือศัพท์หน้าในประโยคเดียวกันอาจติดตามมาสู่ศัพท์หลัง หรือศัพท์ในประโยคหน้าอาจติด 
ตามมาสู่ประโยคหลัง หรือศัพท์ในประโยคหลังอาจติดตามมาสู่ประโยคหน้าได้ ดังมีกฎทั่วไปกล่าวว่า 

สุดานุมิเตสุ สุดสมฺพนฺโธ พลวา. 8๒๓ 

“ในบรรดาศัพท์ที่สดับมาและศัพท์ที่อนุมานรู้ การเกี่ยวเนื่องกับศัพท์ที่ได้สดับมามีกำลังกว่า” 

กฎทั่วไปหรือปริภาสานั้น ส่วนใหญ่เป็นกฎที่มาจากไวยากรณ์ลันสกฤต ชื่อ ปริภาเษนทุเศขระ 
ซึ่งแปลว่า “คัมภีร์ที่มีเครื่องประดับคือปริภาสาอันเปรียบดั่งดวงจันทร์” แต่งโดยท่านนาเคศกัฏฏะ มีจำนวน 
๑๓๓ ข้อ นอกจากนั้น ในภาคผนวกของหนังสือเล่มนั้นมีปริภาสาสูตรจากไวยากรณ์สันสกฤตต่างๆ มี 
กาตันตระเป็นต้นเพิ่มเดิมอีกด้วย แม้คัมภีร์มุคธโพธฎีกาก็อ้างปริภาสาจำนวนมากจากไวยากรณ์สันสกฤต 
โดยประกอบใช้ศัพท์ว่า นฺยาย (นัย, วิธี) เพื่อระบุว่า เป็นกฎทั่วไป อนึ่ง ในคัมภีร์ฎีกาก็บัญญ่ติกฎทั่วไป 
บางข้อในภาษาบาลี ดังที่ได้กล่าวไว้ในเรื่อง เอว ศัพท์ที่มีอรรถอวธารณะในคำว่า อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส และ 
คำว่า โอวาโท ที่จะกล่าวถึงต่อไป 

คำว่า ยถาห ในคัมภีร์อนุทีปนีแสดงคำแปลว่า ยถา มีความหมายเหมือน กก 0 (อย่างไร) แล้ว 
เพิ่มบทอื่นเข้ามาแปลร่วมกันตามสมควรแก่หลักฐานว่ามาจากพระบาลี อรรถกถา หรือฎีกาว่า อนนฺตเร 


นิทาน 


๑๖๙ 


วุตฺตสฺส อตฺถสฺส สาธก 0 วจนํ กถ 0 ปาฬิย 0 อาห (พระพุทธเจ้าตรัสพระดำรัสที่เป็นสาธกของเนื้อความที่เรา 
กล่าวไว้ในประโยคที่ต่อเนื่องกันไว้อย่างไรในพระบาลี) แล้วเพิ่มประโยคว่า ภควา อาห (พระผู้มีพระภาค 
ตรัสไว้) ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

ตตฺถ ยถาหาติ กถ 0 อาห อิจฺเจวตฺโถ. อนนฺตเร วุตฺตสฺส อตฺถสฺส สาธก 0 วจนํ กถ 0 ปาฬิย 0 อาห, กถ 0 
อฏฺจึกถาย 0 อาห, กถ 0 ฎีกาย 0 อาหาดิ เอว 0 ยถารห 0 อตฺโถ เวทีตพฺโพ. 8๒๔ 

“ในพากย์นั้นคำว่า ยถาห มีความหมายว่า ‘ตรัสไว้อย่างไร’ พึงทราบเนื้อความตามสมควรอย่างนี้ 
ว่า พระพุทธเจ้าตรัสพระดำรัสที่เป็นสาธกของเนื้อความที่เรากล่าวไว้ในประโยคที่ต่อเนื่องกันไว้อย่างไร 
ในพระบาลี พระอรรถกถาจารย้กล่าวไว้อย่างไรในคัมภีร์อรรถกถา พระฎีกาจารย้กล่าวไว้อย่างไรในคัมภีร์ 
ฎีกา” 

คำว่า อาปตฺดิ ทุกฺกฏสฺส มีคำแปล ๒ ประการ คือ 
๑. “อาบติชื่อว่าทุกกฏย่อมมีแก่ภิกษุ นั้น’’ ทุกกฏสฺส ตัดบทเป็น ทุก.กฏา + อสฺส คำว่า อสฺส 
เป็นบทสัมปทาน แปลว่า แก่ภิกษุนั้น และเพิ่มปาฐเสสะว่า โหดิ (ย่อมมี) เป็นกริยาคุมพากย์ 

๒. “การต้องอาปติทุกกฏย่อมมีแก่ภิกษุนั้น” ทุกฺกฏสฺส ลงฉัฏฐีวิภัตดิในอรรถกรรม และเพิ่ม 
ปาฐเสสะว่า โหติ (ย่อมมี) เป็นกริยาคุมพากย์ อีกทั้งต้องเพิ่มสัมปทานว่า อสฺส เข้ามา เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ย ศัพท์ที่แสดงอนิยมะว่า โย ณรยฺย (รูปใดพึงทำ) 

มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ อาปตฺดิ ปาราชิกา อสฺส โหตีติ อตฺโถ. อถ วา อาปตฺตีติ อาปชฺชนํโหติ.' 9๒๕ 

“คำว่า อาปตฺดิ ปาราชิกสฺส แปลว่า อาปติชื่อว่าปาราชิกย่อมมีแก่ภิกษุนั้น อีกอย่างหนึ่ง คำว่า 
อาปตฺดิ แปลว่า การต้อง[อาปติปาราชิก]ย่อมมี”] 

ภิกษุผู้ควรแก่กรรม 

ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตาติ ยตฺตกา ภิกฺขู ตสฺส อุโปสถกมฺมสฺส ปตฺตา ยุตฺตา อ , แ¬ 
รปา, สพฺพนฺติเมน ปริจฺเฉเทน จตฺตาโร ปกตตฺตา, เต จ โข หตฺถปาส 0 อวิชหิตฺวา เอกสีมาย 0 ริตา. 

ประโยคว่า ยาวติกา จ ภิฤขู กมฺมปฺปตฺตา (ภิกษุเพียงใดควรแก่กรรม) หมายความว่า 
ภิกษุเพียงใดควรแก่อุโบสถกรรมนั้น คือ ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างตํ่าที่เป็นพระปกตัดตะ (ภิกษุปกติ 
ไม่ต้องอาบติปาราชิก ไม่ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง) ภิกษุเหล่านั้นไม่ละหัตถบาสอยู่ในสีมาเดียวกัน 


๑๗๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[คำเป็นต้นว่า สพฺพนฺติเมน ปริจุเฉเทน (คือ ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างตาที่เป็นพระปกตัตตะ) กล่าวไว้ 
เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุเพียงใดจึงควรแก่กรรม 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงจำนวนของภิกษุผู้ควรแก่กรรมมิใช่หรือ 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างตํ่า ที่เป็นพระ 

ปกดัดตะ เป็นผู้ควรแก่กรรม 

คำเป็นต้นว่า เต จ โข (ภิกษุเหล่านั้นไม่ละหัตถบาสอยู่ในสีมาเดียวกัน) กล่าวไว้เพื่อขจัดความ 

สงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ เพียงภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างตํ่าที่เป็นพระปกตัดตะเท่านั้นก็ 
ควรแก่กรรมหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ว่า อธิบายว่า หมู่ภิกษุเหล่านั้นต้องไม่ละหัตถบาสอยู่ 
ในสีมาเดียวกัน จึงควรแก่กรรม ถ้าละหัตถบาสอยู่ในสีมาเดียวกัน ก็ไม่ควรแก่กรรม 

จะเห็นได้ว่า ถ้ามี บิ], อบิเ หรือ จ ศัพท์ที่ทำหน้าที่สมุจจยะ ต้องประกอบ เอว ศัพท์ที่ทำหน้าที่ 
อาธารณะ (ตัดสิน) ซึ่งมีเนื้อความขัดแย้งกับอรรถสมุจจยะไว้เป็นอาโภคะ ดังคู่มือสอนกังขาฯ กล่าวว่า 

ปจฺฉิเม สมุจฺจยตฺถ 0 สทฺท่ ทิสฺวาว สพฺพทา 

เอวดุถ 0 อาโรเปตฺวาน ปุพฺพโต โจท นํ กเร . ๑๒๖ 

“เมื่อเห็นศัพท์ที่มีอรรถสมุจจยะในบทหลังทีเดียว พึงยกอรรถของ เอว ศัพท์ 
ขึ้นแล้วทำการโจทในบทหน้าเสมอ” 

คู่มือสอนกังขาฯ กล่าวว่า พ่านนำข้อความนี้มาจากไวยากรณ์น้อยภาษาบาลี แต่ไม่ได้ระบุไว้ว่า 
คือฉบับไหน อย่างไรก็ตาม คาถาข้างด้นไม่พบในไวยากรณ์น้อยภาษาบาลีที่จัดพิมพ์แล้ว ๒ เล่ม คาดว่า 
น่าจะเป็นตำราที่ยังไม่ได้รับการจัดพิมพ์มาก่อน 

การทำอุโบสถกรรมนี้เป็นลังฆกรรมที่ต้องมีภิกษุอย่างน้อย ๔ รูปมาร่วมกันทำกรรม ถ้ามีภิกษุ 
เพียง ๓ รูปแล้วนำฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุอีกรูปหนึ่งมา ก็ถือว่าไม่ครบ ๔ รูป จึงทำกรรมนี้ไม่ได้ ถ้า 
มีภิกษุครบ ๔ รูปแล้ว จะนำฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุอื่นจำนวนเป็นร้อยหรือเป็นพันรูปมา ก็ทำได้เช่นกัน 
การนำฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุอื่นมานี้ ระบุถึงรัดที่อยู่ในมหาสีมา ถือว่าทั้งรัดอยู่ในบริเวณสีมา แม้จะ 
ไม่มีโบสถ์โดยตรงก็ไม่สำคัญ จึงต้องนำฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุอื่นที่อยู่ในมหาสีมามาด้วย แต่ถ้าเป็นรัด 
ที่ขอนุญาตวิสุงคามสีมาแล้วผูกเป็นพัทธสีมาแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องนำฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุอื่นมา 


นิทาน 


(จิ ) 2ใ] (จิ) 


ท่านอธิบาย ยาวติกา ศัพท์เป็นต้น ดังนี้ 

๑. คำ ว่า ยาวดิก เป็น คำ ไวพจน์ของ ยตฺตก (มีจำนวนเท่าใด, เพียงใด) เพราะอธิบายไว้ด้วย 

คำว่า ยดฺตกา 

๒. คำว่า กมฺมปฺปตฺตา มีรูปวิเคราะห์เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาสว่า กมฺมสฺส ปตฺตา กมฺมปฺปตฺตา 
เพราะอธิบายว่า ตสฺส อุโปสถกมุมสุส ปตฺตา 

๓. คำว่า กมฺม หมายถึงอุโบสถกรรมเท่านั้น ไม่ใช่กรรมอื่น เพราะอธิบายว่า อุโปสถกมฺมสฺส 
๔. คำว่า ปตฺต มีความหมายว่า สมควร ไม่ใช่มีความหมายว่า ถึง เพราะอธิบายว่า ยุตฺตา 
๕. คำว่า ยุตฺต มีความหมายว่า สมควร ไม่ใช่มีความหมายว่า ประกอบ เพราะอธิบายว่า อนุรูปา 
ดังนั้น จึงต้องแปลร่วมกันทั้ง ๓ ศัพท์พร้อมกันว่า สมควร โดยถือว่าศัพท์หลังเป็นคำแปลของ 
ศัพท์หน้า ตามคำอธิบายในคัมภีร์มูลฎีกาว่า 

สลยนฺดิ ฯเปฯ วิทฺธํเสนฺตีดิ เอตฺถ ปุริมสฺส ปุริมสฺส ปจฺฉิม 0 ปจฺฉิม 0 อตฺถวจนํ.‘* ๒๗ 
“ในประโยคว่า สลยนฺติ ฯเปฯ วิทฺธํเสนฺติ (ให้หวั่นไหว คือ ทำลาย) คำหลังๆ เป็นคำแสดง 
เนื้อความของคำหน้าๆ” 

ข้อความว่า สลยนฺดิ ฯเปฯ วิทฺธํเสนฺดิ พบในคัมภีร์อัฏฐสาลินีมีข้อความเต็มว่า 
กุจฺฉิเต ปาปเก ธมฺเม สลยนฺติ จลยนฺดิ กมฺเปนฺติ วิทฺธํเสนฺต็ต็ กุสลว. 8๒๘ 
“กุศล คือ สภาวะยังบาปธรรมอันน่าตำหนิให้หวั่นไหว กล่าวคือ กำจัด” 

หมายความว่า 

- กุ ศัพท์ใน กุสล ใช้ในความหมายว่า น่าตำหนิ (แสดงไว้ด้วย กุจฺฉิเต) 

- สิ่งที่น่าตำหนิที่ กุ ศัพท์หมายถึง คือ บาปธรรม (แสดงไว้ด้วย ปาปเก ธมฺเม) 

- คำว่า กุสลา มีรากศัพท์มาจาก กุ บทหน้า + สล ธาตุ + เณ การิตปัจจัย + อ ปัจจัย 
(แสดงไว้ด้วย สลยนฺติ ที่มาจาก สล ธาตุ) 

- สล ธาตุใช้ในความหมายว่า หวั่นไหว (แสดงไว้ด้วย จลยนฺดิ ที่มาจาก จล ธาตุ) 

- จล ธาตุในที่นี้ใช้ในความหมายว่า หวั่นไหว (แสดงไว้ด้วย กมฺเปนฺติ ที่มาจาก กปิ ธาตุซึ่ง 
ปรากฏในความหมายว่า หวั่นไหว) 

- ความหมายว่า ให้หวั่นไหว คือ กำจัด (แสดงไว้ด้วย วิทฺธํเสนฺติ ที่มาจาก ธํส ธาตุ) 

ดังนั้น คำว่า จลยนฺดิ กมฺเปนฺดิ จึงต้องแปลร่วมกับ สลยนฺดิ เพราะเป็นคำแสดงอรรถของธาตุ 
ที่อยู่ข้างหน้า ส่วนคำว่า วิทฺธํเสนฺดิ เป็นคำอธิบายอีกทอดหนึ่ง ไม่ใช่แสดงคำแปลโดยตรง จึงแปลแยกไว้ 
ต่อมา 


๑๗๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คำว่า ยาวดิก ประกอบรูปศัพท์มาจาก ยาว ศัพท์ + ดิก ปัจจัยในปริมาณตัทธิตเหมือน ตฺตก 
ปัจจัยใน ยตฺตก มีรูปวิเคราะห์ว่า ย 0 ปริมาณํ เอเตสนฺดิ ยาวติกา และเหมือน ยตฺตก ที่มีรูปวิเคราะห์ว่า ย 0 
ปริมาณํ เอเตสนฺดิ ยตฺตกา (มีจำนวนเท่าใด, เพียงใด) ลง ดิก ปัจจัยด้วย จ ศัพท์ในสูตรของโมคคัลลาน- 
ไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๔๓) ว่า สพฺพา จาวนฺตุ (ลง อาวนฺตุ ปัจจัยและอื่นๆ ท้าย สพฺพ ศัพท์) 

คำว่า ปกตตฺต ตัดบทเป็น ปกต + อตฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า ปกโต อตฺตา เยสานุติ ปกตตฺตา (ผู้มี 
สภาพที่ตนกระทำแล้วก่อน หรือผู้มีสภาพอันเป็นปกติ) คือ ผู้มีคืลที่ตนกระทำแล้วก่อนเหมือนในเวลาเริ่ม 
อุปสมบท หรือผู้มีศีลอันเป็นปกติไม่ต้องอาบติปาราชิก และไม่ถูกสงฆ์ทอดทิ้งจากฐานะที่มีสังวาสเสมออัน 
เพราะไม่เห็นอาป็ติ ไม่แก้ไขอาป็ติ และไม่สละความเห็นผิด ตามนัยแรก ปกต แปลว่า “กระทำแล้วก่อน” 
ส่วนนัยหลังแปลว่า “ปกติ” คือ ธรรมชาติเดิมของภิกษุทั่วไป 

คำว่า สพฺพนฺดิเมน ปริจฺเฉเทน (เป็นอย่างตา) ระบุว่า จำนวน ๔ รูป ในคำว่า จตฺตาโร เป็น 
สังขยาที่ถือเอาจำนวนมากกว่า และ ห้ามจำนวนน้อยกว่า เป็นสังขยาชนิดหนึ่งในสังขยาทั่ง ๓ ประเภท คือ 
๑. สังขยาที่อนุญาตจำนวนมากกว่า และ ห้ามจำนวนน้อยกว่า เช่น จตฺตาโร (๔) อนุญาต 
ภิกษุจำนวน ๔ รูปขึ้นไป และห้ามภิกษุจำนวนน้อยกว่า ๔ รูป แม้คำว่า จตุวคฺโค (สงฆ์จตุวรรค, กลุ่มภิกษุ 
๔ รูป) เป็นต้นก็เช่นเดียวอัน 

๒. สังขยาที่อนุญาตจำนวนน้อยกว่า และ ห้ามจำนวนมากกว่า เช่น เตจีวริโก (ผู้ทรงไตรจีวร) 
คือ ภิกษุผู้ทรงธุดงค์ต้องมีจีวรเพียง ๓ ผืน คือ อันตรวาสก อุตตราสงค์ และสังฆาฏิ แต่ในบางวันอาจทรง 
จีวรเพียง ๒ ผืนเท่านั้น คือ อันตรวาสก และ อุตตราสงค์ คำนี้จึงห้ามจำนวนจีวรมากกว่า ๓ ผืน 

๓. สังขยาที่ห้ามจำนวนมากกว่า และ น้อยกว่า เช่น ปฌฺจกฺขนฺธา (ขันธ์ ๔) ห้ามขันธ์จำนวน 
มากกว่ามีขันธ์ ๖ เป็นด้น และ ขันธ์จำนวนน้อยกว่ามีขันธ์ ๑ เป็นต้น 

สังขยาทั่ง ๓ ประเภทเหล่านี้กล่าวไว้ในคู่มือสอนกังขาฯ (เล่ม ๑ หน้า ๘๔) แต่ท่านไม่ได้นำ 

0-^ I V ^ะ! V) V 1 ®) V I/ 0^ I I VI 1 

ตัวอย่างของสังขยาท่ ๒ มาแสดงเว้ ขอฝาก เห้ผูรูสบด้นตัวอย่างต่อเป 

คำว่า สพฺพนฺติม ใน สพฺพนฺดิเมน ปริจฺเฉเทน (โดยขอบเขตที่ประกอบในที่สุดแห่งภิกษุทั่งปวง, 
โดยขอบเขตอย่างตํ่า) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สพฺเพส 0 อนฺโต สพฺพนฺโต (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- สพฺพนฺเต นิยุตฺโต สพฺพนฺติโม (สพฺพนฺดิม ศัพท์ + อิม ปัจจัยใน นิยุตฺต ตัทธิต) 

คำว่า หตฺถปาส (หัตถบาส) คือ สถานที่ระยะ ๒ ศอกคืบ มีความหมาย ๓ ประการ คือ 
๑. บ่วงแห่งมือ ะะ หตฺถสฺส ปาโส หตฺถปาโส. 

(ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส คือ สถานที่ซึ่งสามารถไปถึงได้ด้วยมือที่ประสานอันเป็นบ่วง) 


นิทาน 


๑๗๓ 


๒. ที่ใกล้แห่งมือ = หตฺถสฺส ปาโส หตฺถปาโส. 

(ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส โดย ปาส ศัพท์ใช้ในความหมายว่า สมีป (ที่ใกล้)) 

๓. ที่กระทบมือ ะะ หตฺโถ ปสติ ผุสติ อสฺมึ ราเนติ หตฺถปาโส. 

(หตฺถ บทหน้า + ปส ธาตุ ะะ กระทบ + ณ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 

ความหมายว่า บ่วงแห่งมือ กล่าวไว้ในคัมภีร์กังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๓๘) ส่วนความหมาย 
๒ ประการหลังพบในคัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนาว่า 

หตฺถปาโสติ หตฺถสฺส ปาโส สมีโป หตฺถปาโส, หตฺโถ ปสดิ ผุสติ อสฺมึ ราเนติ วา หตฺถปาโส, 
อฑฺฒเตยยหตฺโถ ปเทโส.' 9๒๙ 

“คำว่า หตฺถปาโส มีรูปวิเคราะห์ว่า ที่ใกล้แห่งมือ ชื่อว่า หัตถบาส อีกอย่างหนึ่ง มือย่อมกระทบ 
ในสถานที่นี้ เหตุนั้น สถานที่นั้นชื่อว่า หัตถบาส หมายถึง สถานที่สองศอกครึ่ง” 

ในฎีกาใหม่ของกังขาวิตรณีกล่าวว่า 

หตฺถปาโส นาม ทิยฑฺฒหตฺถปฺปมาโณ. 0, " 0 

“ระยะสองศอกกึ่งหนึ่ง (สองศอกคืบ) ชื่อว่า หัตถบาส” 

โดยทั่วไปคำว่า ทิยฑฺฒ แปลว่า หนึ่งครึ่ง มีรูปวิเคราะห์ว่า อฑฺเฒน ทุติโย ทิยฑฺโฒ (ที่ ๒ กับ 
กึ่งหนึ่ง ชื่อว่า ทิยัฑฒะ, หนึ่งครึ่ง) แปลง ทุติย กับ อฑฺฒ เป็น ทิยฑฺฒ ด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร 
๓๘๗) ว่า เตสมฑฺฒูปปเทน อฑฺฒุ 1 ฑฺฒ-ทิว 1 ฑฺฒ-ทิยฑฺฒฑฺฒดิยา (แปลง จตุตฺถ, ทุติย และ ตติย ศัพท์เหล่านั้น 
กับ อฑฺฒ ซึ่งเป็นบทใกล้เป็น อฑฺฒุฑฺฒ, ทิว 6 ทฺฒ, ทิยฑฺฒ และ อฑฺฒติย) แต่ในที่เกี่ยวกับหัตถบาส แปลว่า 
สองครึ่ง (๒.๕) มีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะ (สูตร ๕๕๙) ว่า เทา จ อฑฺโฒ จ ทิยฑฺฒา (สอง 
และกึ่งหนึ่ง ชื่อว่า ทิยัฑฒะ) ศัพท์นี้จัดเป็นศัพท์พิเศษที่แปลได้ ๒ อย่างโดยมีรูปวิเคราะห์ต่างกัน ทั่งนี้เพื่อ 
ให้สอดคล้องกับหัตถปาสที่กล่าวไว้ในสมันตปาสาทิกาว่า 

อฑฺฒเตยยหตฺโถ “หตฺถปาโส”ติ เวทิตพฺโพ. 0, " 0 

“ระยะสองศอกคืบ พึงทราบว่าเป็นหัตถบาส”] 

สีมา ๒ ประเภท 

สีมา จ นาเมสา พหุธสีมา อพหุธสีมาติ ทุวิธา โหติ. 

อนึ่ง ขึ้นชื่อว่าสีมานั้นมี ๒ ประเภท คือ 


๑๗๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


๑. พ้ทธสีมา สีมาที่ผูกไว้[ด้วยกรรมวาจา] 

๒. อพ้ทธสีมา สีมาที่มิได้ผูกไว้[ด้วยกรรมวาจา] 

[ข้อความนี้กล่าวถึงประเภทของสีมาเกี่ยวเนื่องกับคำว่า เอกสีมาย 0 (ในสีมาเดียวกัน) ที่กล่าวไว้ 
ในประโยคก่อน 

คำว่า สีมา ประกอบรูปศัพท์มาจาก สิ ธาตุ + ม ปัจจัยในกรรมสาธนะ ทำทีฆะ อิ ใน สิ เป็น อี 
มีรูปวิเคราะห์ว่า ลียเต พชฺฌเตติ สีมา (ขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้) ขอบเขตดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ 
โดยเฉพาะด้วยการสมมติด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาก็ตาม หรือด้วยการมิได้สมมติด้วยกรรมวาจานั้นก็ตาม 
ล้วนจัดเป็นสีมาทั้งสิ้น] 


พ้ทธสีมา 

ตตฺถ เอกาทส วิปตฺติสีมาโย อติกฺกมิตฺวา ติวิธสมฺปตุติยุตฺตา นิมิตุเดน นิมิตุตํ สมุ- 
พนฺธิตุวา สมุมตา สีมา พหุธสีมา นาม. 

ในเรื่องนั้น พัทธสีมา คือ สีมา ที่ พ้นจากสีมาวิบติ ๑๑ อย่าง ประกอบด้วยสมบติ ๓ ผูก 
นิมิตเชื่อมด้วยนิมิตสมมติไว้ 

[ท่านกล่าวข้อความนี้ไว้เพื่อแสดงถึงลักษณะของพัทธสีมาก่อน จากนั้นจึงจะแสดงลักษณะของ 
อพัทธสีมาต่อไป ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ สีมาที่ภิกษุไม่ละหัตถบาสอยู่เป็นผู้ควรแก่กรรม คืออะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุถึงสีมาดังกล่าวมิใช่หรือ 

อธิบายว่า พัทธสีมาต้องเป็นสีมาที่พ้นจากสีมาวิป็ติ ๑๑ อย่าง มีสีมาเล็กเกินไป เป็นต้น ประกอบ 
ด้วยสมป้ติ ๓ คือ นิมิต บริษัท และกรรมวาจา อีกทั้งเป็นสีมาที่ต้องผูกนิมิตเชื่อมด้วยนิมิต จะมีนิมิตที่ไม่ 
เชื่อมต่อกันไม่ได้ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

สีมา จ นาเมสา กตมา, ยตฺถ หตฺถปาส 0 อริชหิตฺวา ริตา กมฺมปฺปตฺตา นาม โหนฺดีติ อนุโยคํ 

สนฺธาย สีม 0 ทสฺเสนฺโต วิภาควนฺตานํ สภาววิภาวนํ วิภาคทสฺสนมุเขเนว โหดีติ “สีมา จ นาเมสา”ติอาทิ- 

- 1 --- 6)๓๒ 

มาห. 

“อนึ่ง ท่านจะแสดงสีมาโดยระบุถึงคำถามว่า ขึ้นชื่อว่าสีมา ซึ่งเป็นที่อันภิกษุไม่ละหัตถบาสอยู่ 


นิทาน 


๑๗ &: 


ชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่กรรม จึงกล่าวว่า สีมา จ นาเมสา เป็นต้น เพื่อแสดงข้อความนี้ว่า การจำแนกลักษณะ 
ของสิ่งที่มีประเภท ย่อมมีได้ด้วยการแสดงประเภทเป็นหลักนั่นเทียว”] 

“อติขุทฺทกา, อติมหตี, ขณฺฑนิมิตฺตา, ฉายานิมิตฺตา, อนิมิตฺตา, พหิสีเม เตา สมฺมตา, 
นทิยา สมุมตา, สมุทฺเท สมุมตา, ชาตสฺสเร สมุมตา, สีมาย สีม 0 สมุภินฺทนฺเตน สมุมตา, สีมาย สีมํ 
อชฺโฌตฺถรนฺเตน สมุมตา”ติ อิมา หิ “เอกาทสหิ อากาเรหิ สีมโต กมุมานิ วิปชฺชนฺตี”ติ วจนโต 
เอกาทส วิปตฺติสีมาโย นาม. ตตฺถ อติขุทฺทกา นาม ยตฺถ เอกวีสติ ภิกฺขู นิสีทิตุ 0 น สกฺโกนฺติ. 
อติมหตี นาม ยา อนุตมโส เกสคุคมตุเตนาปี ติโยชน์ อติกฺกมิตุวา สมุมตา. ขณฺฑนิมิตุตา นาม 
อฆฏิตนิมิตุตา วุจฺจติ. ปุรตุถิมาย ทิสาย นิมิตุตํ กิตุเตตุวา อนุกฺกเมเนว ทกฺขิณาย ปจฺฉิมาย 
อุตุตราย ทิสาย กิตุเตตุวา ปุน ปุรตุถิมาย ทิสาย ปุพฺพกิตุติตํ ปฏิกิตุเตตุวา รเปตุ 0 วฏฺฏติ, เอวํ 
อกฺขณฺฑนิมิตุตา โหติ. สเจ ปน อนุกฺกเมน อาหริตุวา อุตุตราย ทิสาย นิมิตุตํ กิตุเตตุวา ตตุเถว 
รเปติ, ขณฺฑนิมิตุตา นาม โหติ. อปราปี ขณฺฑนิมิตุตา นาม ยา อนิมิตุตุปคํ ตจสารรุกฺขํ วา 
ขาณุกํ วา ปีสุปุฌฺชวาลุกปุฌฺชานิ วา อฌฺฌตรํ อนุตรา เอกํ นิมิตุตํ กตุวา สมุมตา. ฉายานิมิตุตา 
นาม ปพฺพตจฺฉายาทีน์ ย 0 กิฌฺจิ ฉาย 0 นิมิตุต 0 กตุวา สมุมตา. อนิมิตุตา นาม สพฺเพนสพฺพํ 
นิมิตุตานิ อกิตุเตตุวา สมุมตา. พหิสีเม ริตสมุมตา นาม นิมิตุตานิ กิตุเตตุวา นิมิตุตาน์ พหิ- 
ริเตน สมุมตา. นทิยา สมุทฺเท ชาตสฺสเร สมุมตา นาม เอเตสุ นทิอาทีสุ สมุมตา. สา หิ เอว 0 
สมุมตาปี “สพฺพา ภิกฺขเว นที อสีมา, สพฺโพ สมุทฺโท อสีโม, สพฺโพ ชาตสฺสโร อสีโม”ติ วจนโต 
อสมุมตาว โหติ. สีมาย สีม 0 สมุภินุทนุเตน สมุมตา นาม อตุตโน สีมาย ปเรส 0 สีม 0 สมุภินุทนุเตน 
สมุมตา. สเจ หิ โปราณกสฺส วิหารสฺส ปุรตุถิมาย ทีสาย อมุโพ เจว ชมุพู จาติ เทฺว รุฦขา 

อฌฺฌมฌฺฌํ สํสฏฺรวิฏปา โหนุติ, เตสุ อมุพสฺส ปจฺฉิมทิสาภาเค ชมุพู, วิหารสีมา จ ชมุพุ 0 อนุโต 
กตุวา อมุพํ กิตุเตตุวา พทฺธา โหติ, อถ ปจฺฉา ตสฺส วิหารสฺส ปุรตุถิมาย ทิสาย วิหาเร กเต สีม 0 
พนุธนุตา ภิกฺขู ต 0 อมุพํ อนุโต กตุวา ชมุทุ 0 กิตุเตตุวา พนุธนุติ, สีมาย สีม 0 สมุภินุนา โหติ. สีมาย 
สีม 0 อชฺโฌตุถรนุเตน สมุมตา นาม อตุตโน สีมาย ปเรส 0 สีม 0 อชฺโฌตุถรนุเตน สมุมตา. สเจ 
หิ ปเรสํ พทฺธสีม 0 สกล 0 วา ตสฺสา ปเทสํ วา อนุโต กตุวา อตุตโน สีม 0 สมุมนุนติ, สีมาย สีม 0 

อชฺโฌตุถริตา นาม โหติ. อิติ อิมา เอกาทส ริปตุติสีมาโย อติกฺกมิตุวา สมุมตา. 

สีมาวิบ้ติมี ๑๑ อย่างดังพระพุทธดำรัสว่า เอกาทสหิ อากาเรหิ สีมโต กมุมานิ ริปชฺชนุติ 
(กรรมย่อมริบติไปโดยสีมาด้วยเหตุ ๑๑ อย่าง) มีดังนี้ คือ 


©6ใ] 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


๑. สีมาเล็กเกินไป (อติขุทฺทกา) 

สีมาที่ภิกษุ ๒๑ รูปไม่พอนั่ง [เพราะอัพภานกรรมเป็นสงฆกรรมที่ต้องใช้ภิกษุ ๒๑ รูป 
เป็นอย่างตํ่า สีมาจึงต้องไม่เล็กเกินกว่าจะทำอัพภานกรรมได้] 

๒. สีมาใหญ่เกินไป (อติมหตี) 

สีมาที่สมมติเกิน ๓ โยชน์ไปแม้เพียงปลายเส้นผม [เพราะพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ 
สมมติสีมาใหญ่ที่สุดเพียง ๓ โยชน์ไว้ในอุโปสถขันธกะ ๑๓๓ ว่า อนุชานามิ ภิกฺขเว ติโยชนปรมํ 
สี ม 0 สมฺมนฺนิตุ๊ (ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติสีมาใหญ่ที่สุด ๓ โยชน์)] 

๓. สีมามีนิมิตขาด (ขณฺฑนิมิตตา) 

มีนิมิตขาดช่วงไป กล่าวคือ ภิกษุทักนิมิตในทิศตะอันออกแล้ว หักในทิศใต้ ทิศตะอันตก 
ทิศเหนือตามลำดับ แล้วต้องทักนิมิตในทิศตะอันออกซํ้าอีกแล้วจึงหยุดพัก เมื่อทักนิมิตอย่างนี้ 
สีมาจึงมีนิมิตไม่ขาดช่วง ถ้าทักนิมิตในทิศเหนือมาตามลำดับแล้ว หยุดไว้ที่นิมิตในทิศเหนือนั้น 
นั่น แหละ จึงชื่อว่ามีนิมิตขาดช่วง 

อีกอย่างหนึ่ง สีมามีนิมิตขาดอย่างอื่น คือ สีมาที่เอาต้นไม้มีเปลือกเป็นแก่น[มีต้น 
ตาลเป็นด้น] ตอไม้ กองดิน หรือกองทรายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ใช้เป็นนิมิตไม่ได้ทำให้เป็นนิมิต 
แล้วสมมติไว้ในระหว่าง[นิมิตอื่น] 

๔. สีมามีเงาเป็นนิมิต (ฉายานิมิตฺตา) 

ทำเงาชองภูเขาหรือต้นไม้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นนิมิตสมมติไว้ 
๕. สีมาไม่มีนิมิต (อนิมิตตา) 

มิได้หักนิมิตโดยประการทั้งปวงสมมติไว้ 
๖. สีมาที่ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาสมมติไว้ (พหิลีเม ริตสมฺมตา) 

สีมาที่ภิกษุทักนิมิตเสร็จแล้วยืนอยู่นอกนิมิตสมมติไว้ 
๗. สีมาสมมติ 1 ในแม่นั้า (นทิยา สมฺมตา) 

๘. สีมาสมมติในทะเล (สมุทฺเท สมฺมตา) 

๙. สีมาสมมติในสระธรรมชาติ (ชาตสฺสเร สมฺมตา) 

ความจริงแล้วสีมาที่สมมติไว้ในแม่นั้าเป็นต้นนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นอันสมมติอยู่นั่นแหละ 


นิทาน 


๑๗๗ 


ดังพระพุทธดำรัสว่า สพฺพา ภิกฺขเว นที อสีมา, สพฺโพ สมุทฺโท อสีโม, สพฺโพ ชาตสฺสโร อสีโม ๑๓๔ 
(ภิกษุทั้งหลาย แม่นํ้าทั้งหมดไม่ใช่สีมา ทะเลทั้งหมดไม่ใช่สีมา สระธรรมชาติทั้งหมดไม่ใช่สีมา) 

๑๐. สีมาคาบเกี่ยวสีมา[อื่น]ด้วยสีมา[ของตน] (สีมาย สีม 0 สมฺภินฺทนฺเดน สม.มตา) 
สีมาคาบเกี่ยวสีมาของภิกษุอื่นด้วยสีมาของตน กล่าวคือ ถ้าทิศตะวันออกของวัดเก่า 
มีต้นไม้ ๒ ต้น คือ ต้นมะม่วงและต้นหว้า ซึ่งมีคาคบไม้เกี่ยวกันในต้นไม้เหล่านั้น ต้นหว้าอยู่ 
ทางทิศตะวันตกของต้นมะม่วง และสีมาในวัดของภิกษุก็ผูกไว้โดยทักต้นมะม่วงเป็นนิมิตทำต้น 
หว้าอยู่ด้านใน ต่อมาภายหลังเมื่อสร้างวัดใหม่ในทิศตะวันออกของวัดเก่านั้น ภิกษุผู้ผูกสีมาได้ 
ทักต้นหว้าเป็นนิมิตโดยทำด้นมะม่วงอยู่ด้านในผูกสีมาไว้ จึงชื่อว่า คาบเกี่ยวสีมา[อื่น]ด้วยสีมา 
[ของตน] 

๑๑. สีมาทับสีมา[อื่น]ด้วยสีมา[ของตน] (ลีมาย ลีมํ อชฺโฌตฺถรนฺเตน สม.มตา) 

ทับสีมาของภิกษุอื่นด้วยสีมาของตน กล่าวคือ ถ้าสมมติสีมาของตนโดยทำพัทธสีมา 
ทั้งหมดของภิกษุอื่นหรือบางส่วนแห่งพัทธสีมานั้นไว้ด้านใน จึงชื่อว่าทับสีมา[อื่น]ด้วยสีมา[ของตน] 

[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่ออธิบายลักษณะของสีมาวิบต ๑๑ อย่างโดยประกอบใช้ หิ นิบาตท้าย 
คำว่า อิมา ศัพท์ หิ นิบาตนี้ท่าหน้าที่ วิตถารโชตกะ คือ แสดงความพิสดาร ประโยคที่ประกอบด้วย หิ 
นิบาตนี้ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ ประโยคขยายความ ส่วนประโยคหน้าก่อนถึงประโยคนี้เรียกว่า ประโยค 
สังเขปะ ในคัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนา (หน้า ๙) ได้แสดงคำแปลของ หิ ศัพท์ ในอรรถนี้ไว้ว่า หิ ะะ ต 0 วจนํ 
วิตฺถารยิสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักยังคำนั้นให้พิสดาร) หรือ วิตฺถาโร มยา วุจฺจเต (ความพิสดารอันข้าพเจ้าจะกล่าว) 
ส่วนคัมภีร์เภทจินดาทีปนื (คำอธิบายคาถา ๒) แปลว่า หิ ะะ วิตฺถารวจนมิท่ (คำนี้เป็นคำกล่าวโดยพิสดาร) 
ในข้อ ๓ (สีมามีนิมิตขาด) เมื่อภิกษุจะเริ่มสมมติสีมาให้ตั้งสีมานิมิต ๘ อย่างตามที่หามาได้ไว้ 
ในทิศทั้ง ๔ ก่อน (ท่านจะกล่าวถึงสีมานิมิตต่อไป) หลังจากนั้นจึงประชุมสงฆ์ ถ้าหากมีสีมาเก่าหรือโบสถ์ 
เก่าอยู่ก่อนก็ควรสวดกรรมวาจาถอนสีมา เพื่อป้องกันไม่ได้สีมาเก่าคาบเกี่ยวหรือทับกับสีมาใหม่ ครั้นถอน 
สีมาแล้วจึงหักนิมิตต่อไป โดยเริ่มทักนิมิตในทิศตะวันออกก่อน แล้วเวียนไปหาทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศ 
เหนือ หลังจากนั้นจึงเวียนมาทักนิมิตทางทิศตะวันออกอีกครั้งเพื่อให้นิมิตต่อเนื่องกันไม่มีช่วงว่าง 

การหักนิมิตนั้น พระวินัยธรควรถามภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เข้าใจนิมิตอย่างดี โดยถามตอบกันว่า 
พระวินัยธร : ปุรตฺถิมาย ทิสาย ถึ นิมิตฺต 0 (อะไรเป็นนิมิตทางทิศตะวันออก) 

ภิกษุ : ปาสาโณ ภนฺเต (ก้อนหิน ขอรับ) 

พระวินัยธร : เอโส ปาสาโณ นิมิตฺต 0 (ก้อนหินนั้นเป็นนิมิต) 



0 6ใเ ('•0* 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


ในข้อ ๓ (สีมามีนิมิตขาด) อีกอย่างหนึ่ง คือ สีมาที่มีต้นไม้ที่มีเปลือกเป็นแก่นมีต้นตาลเป็นต้น 
ซึ่งไม่ใช่ไม้ยืนต้น หรือตอไม้ กองดิน หรือกองทรายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ไม่ควรใช้เป็นนิมิต มาทำให้เป็น 
นิมิต อนึ่ง ในฎีกาใหม่ (หน้า ๑๔๖) อธิบายเพิ่มเดิมว่า ในสีมาที่สมมติเป็นรูปสามเหลี่ยม ถ้ามีนิมิตอย่าง 
หนึ่งวิปติไป จัดว่ามีนิมิตขาด แต่ถ้าเป็นสีมาที่สมมตินิมิต ๔ หรือ ๕ อย่างเป็นด้นแล้วนิมิตอย่างหนึ่งวิปติไป 
ไม่นับว่ามีนิมิตขาด เพราะยังเชื่อมกับนิมิตอื่นจนเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ 

ในข้อ ๗-๙ พระดำรัสว่า สพฺพา ภิกฺขเว นที อสีมา, สพฺโพ สมุทฺโท อลีโม, สพฺโพ ชาตสฺสโร อสีโม 
ตรัสไว้ในอุโปสถขันธกะ ในคัมภีร์อรรถกถาของเรื่องนี้ (เล่ม ๓ หน้า ๑๒๕) อธิบายเพิ่มเดิมว่า แม่นํ้า 
เป็นต้นเหล่านั้นเป็นสีมาโดยธรรมชาติเหมือนพัทธสีมาจัดว่านับเข้าในอุทกุกเขปลีมา จึงเป็นที่ทำสังฆกรรม 
ได้โดยไม่ต้องสมมติโดยเฉพาะ ดังข้อความว่า 

สพฺพา ภิกฺขเว นที อสีมาติ ยา กาจิ นทีลกฺขณปฺปตตา นที นิมิตฺตานิ กิตฺเตตฺวา “เอต 0 พหุอ¬ 
สิม 0 กโรมา”ติ กตาปิ อสีมาว โหติ, สา ปน อตฺตโน สภาเวเนว พทฺธสีมาสทิสา, สพฺพเมตฺถ สงฆกมฺม 0 กาตุ๊ 
วฏฺฏติ. สมุทฺทชาตสฺสเรสุปิ เอเสว นโย.' 9๓๕ 

“ปาฐะว่า สพฺพา ภิกฺขเว นที อสีมา (ภิกษุทั้งหลาย แม่นั้าทั้งหมดไม่ใช่สีมา) หมายความว่า แม้ 
สีมาที่ภิกษุทักแม่นั้าที่ถึงลักษณะของแม่นั้าให้เป็นนิมิตผูกไว้ก็ไม่เป็นสีมา เพราะแม่นั้านั้นเป็นเช่นกับพัทธ- 
สีมาตามสภาพเดิมของตน การทำลังฆกรรมทั้งหมดในแม่นั้านี้ย่อมควร แม้ , ทะเลและสระธรรมชาติก็มีนัย 
เดียวกันนั้นแหละ” 

ข้อความว่า “ไม่ใช่สีมา” หมายความว่า ไม่ใช่สีมาโดยสมมติ แต่เป็นสีมาโดยธรรมชาติอยู่แล้ว 
แม้ถูกสมมติก็ไม่เป็นอันสมมติเหมือนสีมาบนดิน 

คำว่า สีมา เป็นศัพท์อิตถีลิงค์แน่นอน แต่ในที่นี้มีรูปปุงลิงค์ว่า อลีโม ตามศัพท์ว่า สมุทฺโท และ 
ชาตสฺสโร เนื่องจากพระบาลีทุกฉบับมีรูปเช่นนี้ จึงถือว่าเป็นลิงควิปัลลาส คือ เมื่อควรกล่าวเป็นรูปอิตถีลิงค์ 
ว่า อสีมา ก็กล่าวเป็นรูปปุงลิงค์ว่า อสีโม แต่กังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๔๔) แสดงความเห็นว่าควรมี 
รูปเดิมว่า อสีมา เพราะท่านถือว่าเป็นศัพท์อิตถีลิงค์ 

ในข้อ ๑๐ (สีมาคาบเกี่ยวสีมา[อื่น]ด้วยสีมา[ของตน]) คำว่า สมภินฺน ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 
บทหน้า -I- ภิที ธาตุ (วิทารเณ ะะ ทำลาย) -I- ต ปัจจัย ในที่นี้มีอรรถว่า สงฺคต (เนื่องกัน, ผสมกัน, คาบเกี่ยว) 
ด้วยอำนาจของอุปสรรคคือ ส 0 ดังคำว่า อสมฺภินฺนขตฺติโย (กษัตริย์ผู้ไม่ระคนกับตระกูลอื่น คือ แต่งงานกับ 
พี่น้องของตนเอง) 

ในข้อ ๑๑ (สีมาทับสีมา[อื่น]ด้วยสีมา[ของตน]) ข้อความว่า “บางส่วนแห่งพัทธสีมานั้น” หมายถึง 
บางส่วนที่ภิกษุ ๔ รูปสามารถนั่งทำลังฆกรรมได้ ถ้าทับพื้นที่ไม่ถึงสถานที่ดังกล่าว ก็จัดเป็นสีมาคาบเกี่ยว 


นิทาน 


๑๗๙ 


ที่จริงแล้วสีมาที่ภิกษุสมมติขึ้นนี้อาจพ้นจากความเป็นสีมาได้ด้วยการสวดถอนโดยใช้กรรมวาจา 
หรือด้วยการอันตรธานแห่งพระศาสนา ดังนั้น แม้จะมีสีมาใหม่ที่ภิกษุสมมติขึ้นมาคาบเกี่ยวหรือทับสีมาเก่า 
สีมาเก่าก็ยังอยู่คงเดิม แต่ สีมาใหม่ นับ ว่าวิป้ติไป เพราะเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นภายหลัง 

คำว่า “เอกาทสหิ อากาเรหิ ลืมโต กมฺมานิ วิปชฺชนฺตี”ติ วจนโต (ดังพระพุทธดำรัสว่า เอกาทสหิ 
อากาเรหิ ลีมโต กมฺมานิ วิปชฺชนฺติ) กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

เหตุใดสีมาเล็กเกินไปเป็นต้นจึงเป็นสีมาวิปติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เพื่อแสดงเหตุที่สีมาเล็กเกินไป 
เป็นต้น เป็นสีมาวิปติ หมายความว่า สีมาเหล่านี้ชื่อว่า สีมาวิปติ ตามพุทธบัฌญ้ติในพระวินัยปิฎก ไม่ใช่ 
สีมาวิป้ติตามความเห็นของพระอรรถกถาจารย์ 

คำว่า ปุรตฺถิมาย ทิสาย ฯเปฯ ขณฺฑนิมิตฺตา นาม โหดิ (ภิกษุหักนิมิตในทิศตะวันออก ฯลฯ) 
กล่าวไว้เพื่อแสดงลักษณะของสีมามีนิมิตขาด ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ สีมาอย่างไรจึงเป็นสีมามีนิมิตขาด 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะของสีมามีนิมิตขาดมิใช่หรือ 
อธิบายว่า ภิกษุหักนิมิตในทิศตะวันออกแล้ว หักในทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือตามลำดับแล้ว 

ต้องหักนิมิตในทิศตะวันออกซํ้าอีก แล้วจึงหยุดพัก เมื่อหักนิมิตอย่างนี้ สีมาจึงมีนิมิตไม่ขาด ถ้าหักนิมิตใน 
ทิศเหนือมาตามลำดับแล้วหยุดไว้ที่นิมิตในทิศเหนือนั้นนั้นแหละ จึงชื่อว่ามีนิมิตขาด 

คำว่า อปราปิ ขณฺฑนิมิตตา ฯเปฯ สมฺมตา (สีมามีนิมิตขาดอย่างอื่น ฯลฯ) กล่าวไว้เพื่อแสดง 
ลักษณะของสีมามีนิมิตขาดอีกอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ สีมาที่ท่านกล่าวไว้ก่อนนี้เท่านั้นจึงชื่อว่าสีมามีนิมิตขาดหรือ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะของสีมามีนิมิตขาดอีกอย่างหนึ่ง 

มิใช่หรือ 

อธิบายว่า แม้สีมาที่สมมติโดยใช้ต้นไม้มีเปลือกเป็นแก่นเป็นต้นเป็นนิมิต ก็จัดเป็นสีมามีนิมิต 
ขาดเช่นเดียวอัน 

คำว่า สา หิ ฯเปฯ อสมมตาว โหดิ (ความจริงแล้วสีมา ฯลฯ) กล่าวไว้เพื่อยํ้าความในประโยคต้น 
ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดสีมาที่สมมติในแม่นั้าเป็นต้นจึงไม่เป็นอันสมมติ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สีมาดังกล่าวควรเหมือนอับสีมาที่สมมติบนพื้นดินมิใช่หรือ 
อธิบายว่า สีมาที่สมมติในแม่นั้าเป็นต้นไม่เป็นอันสมมติตามพระพุทธดำรัสว่า สพฺพา ภิกฺขเว นที 

อสีมา เป็นต้น 


( 2)^0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


คำว่า สเจ หิ โปราณกสฺส ฯเปฯ พนฺธนุติ (สีมาคาบเกี่ยวสีมา ฯลฯ) กล่าวไว้เพื่ออธิบายลักษณะ 
ของสีมาที่คาบเกี่ยวสีมาอื่น หิ ศัพท์ทำหน้าที่วิตถารโชตกะ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ สีมาที่คาบเกี่ยวสีมาอื่นมีลักษณะอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงลัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรอธิบายลักษณะของสีมาที่คาบเกี่ยวสีมาอื่นมิใช่ 

หรือ 

อธิบายว่า ถ้าในทิศตะวันออกของวัดเก่ามีต้นไม้ ๒ ต้น คือ ด้นมะม่วงและต้นหว้าซึ่งมีคาคบไม้ 
เกี่ยวกันในต้นไม้เหล่านั้น ด้นหว้าอยู่ทางทิศตะวันตกของต้นมะม่วง และสีมาในวัดของภิกษุก็ผูกไว้โดยทัก 
ต้นมะม่วงเป็นนิมิตท่าต้นหว้าอยู่ด้านใน ต่อมาภายหลัง เมื่อสร้างวัดใหม่ในทิศตะวันออกของวัดเก่านั้น 
ภิกษุผู้ผูกสีมาได้ทักด้นหว้าเป็นนิมิตโดยทำด้นมะม่วงอยู่ด้านในผูกสีมาไว้ จึงชื่อว่า คาบเกี่ยวสีมา[อื่น]ด้วย 
สีมา[ของตน]] 

อิติ อิมา เอกาทส วิปตฺติสีมาโย อติกฺกมิตฺวา สมฺมตา. 

โดยประการดังนี้ สีมาที่สมมติไว้โดยพ้นจากสีมาวิบ้ติ ๑๑ อย่างนี้ชื่อว่า พัทธสีมา 

[ประโยคนี้ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ หรือ ประโยคนิคม กล่าวไว้เพื่อแสดงคำลงท้ายเรื่องสีมาวิบติ 
การเขียนประโยคนิคมนะนี้เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อกล่าวสรุปความที่อธิบายมาแล้วด้วยประโยค 
วิตถาระข้างด้น] 

ติวิธสมฺปตฺติยุตฺตาติ นิมิตฺตสมฺปตฺติยา ปริสาสมฺปตฺติยา กมุมวาจาสมฺปตฺติยา จ ยุตฺตา. 

คำว่า ติวิธสมุปตฺติยุดุตา (ประกอบด้วยสมบติ ๓) [ที่กล่าวไว้ในพัทธลีมา] หมายความ 
ว่า ประกอบด้วยความสมบูรณ์ด้วยนิมิต บริษัท และกรรมวาจา 

สีมาที่สมบูรณ์ด้วยนิมิต 

ตตฺถ นิมิตฺตสมุปตฺดิยา ยุตฺตา นาม ปพฺพตนิมิตฺตํ, ปาสาณนิมิตฺต 0 , วนนิมิตฺต 0 , รุฤขนิมิตฺต 0 , 
มคฺคนิมิตฺต 0 , วมุมิกนิมิตฺตํ, นทินิมิตต 0 , อุทกนิมิตฺตนฺติ เอว 0 วุตฺเตสุ อฏฺจึสุ นิมิตฺเตสุ ตสฺมึ ตสฺมึ 
ทิสาภาเค ยถาลทฺธานิ นิมิตตปคานิ นิมิตฺตานิ “ปุรตฺถิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺต 0 , ปพฺพโต ภนฺเต, 
เอโส ปพฺพโต นิมิตตนฺ”ติอาทินา นเยน สมุมา กิตฺเตตฺวา สมุมตา. 

ในเรื่องนั้น สีมาที่สมบูรณ์ด้วยนิมิต คือ สีมาที่สมมติโดยทักนิมิตด้วยดีซึ่งควรเป็น 


นิทาน 


(ริ)(ริริ)(ริ) 


นิมิตตามแต่จะหาได้ในแต่ละทิศ ในบรรดานิมิต ๘ ที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่า ภูเขา ก้อนหิน ป่า ด้นไม้ 
หนทาง จอมปลวก แม่นี้า และ , นก ตามนัยเป็นต้นว่า 

ปุรตฺลิมาย ทิสาย กึ นิมิตต 0 . ปพฺพโต ภนฺเต. เอโส ปพฺพโต นิมิตต 0 . 8๓๖ 

“ภิกษุผู้ทักถามว่า ทิศตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิต ภิกษุผู้ตอบได้ตอบว่า ภูเขา ขอรับ 
ผู้หักกล่าวว่า ภูเขานั่นเป็นนิมิต” 

[ข้อความว่า “นิมิตตามแต่จะหาได้” หมายความว่า ควรใช้นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งในนิมิต ๘ อย่าง 
ตามสมควรที่พบในทิศ ๔ หรือทิศ ๔ ให้เป็นนิมิตของสีมา โดยอาจเป็นต้นไม้อย่างเดียว หรือนํ้าอย่างเดียว 
ก็ได้ หรือเป็นนิมิตระคนกันโดยเป็นต้นไม้ในทิศตะวันออก ป่าในทิศใต้ ภูเขาในทิศตะวันตก และนํ้าในทิศเหนือ 
อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้นิมิตหนึ่งหรือ ๒ อย่าง เพราะไม่อาจทำให้รู้ขอบเขตของสีมาได้ จึงควรใช้นิมิต ๓ 
อย่างขึ้นไปให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต้น ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมใช้นิมิต ๘ อย่างในทิศทั้ง ๘ 

ข้อความว่า “ทักนิมิตด้วยดี” หมายความว่า หักนิมิตด้วยชื่อเดิมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ไม่ใช้ 
คำไวพจน์อื่นมาแทนชื่อเหล่านั้น 

ข้อความว่า “สมมติ” คือ การออกเลียงสวดกรรมวาจาให้สงฆ์รับรู้ว่า เป็นสีมา แม้การผูกสีมา 
ก็คือการสวดกรรมวาจานั้นเอง ภิกษุผู้สวดกรรมวาจาต้องประกอบด้วยองค์ ๒ คือ เป็นผู้ฉลาด (พุยตุต) คือ 
ทรงจำกรรมวาจาได้ และสามารถ (ปฏิพล) คือ ออกเสียงสวดกรรมวาจาอย่างถูกต้องตามฐานกรณไม่ผิด 
อักขระ ตามธรรมเนียมของพม่านิยมอ่านใบลานสวดกรรมวาจา ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดใน 
การสวด เพราะการอ่านออกเลียงให้ถูกฐานกรณ์เป็นลิ่งที่ยาก และอาจเกิดความพลั้งเผลอได้ง่าย] 

ตตฺเรวํ สงฺเขปโต นิมิตฺตุปคตา เวทิตพฺพา- สุทฺธป้สุสุทฺธปาสาณอุภยมิสฺสกวเสน หิ 
ดิวิโธปี ปพฺพโต หตฺถิปฺปมาณโต ปฏฺจึ'าย อุทฺธํ นิมิตฺตุปโค, ตโต โอมกตโร น วฏฺฏติ. 

โปรดทราบการถึงความเป็นนิมิตในนิมิตเหล่านั้นโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

นิมิต คือ ภูเขา มี ๓ ประเภท คือ ภูเขาดินล้วน ภูเขาหินล้วน และภูเขาหินปนดิน 
ขนาดใหญ่เท่าช้างขึ้นไป จึงควรเป็นนิมิตได้ เล็กกว่านั้นใช้ไม่ได้ 

[คำว่า สุทฺธป๋สุสุทฺธปาสาณอุภยมิสฺสกวเสน แปลว่า โดยจำแนกตามภูเขาที่มีดินล้วน ภูเขาที่ 
มีหินล้วน และภูเขาที่ผสมทั้ง ๒ อย่าง ในคัมภีร์ฎีกาแสดงอรรถของ วส ในที่นี้'ว่า คือ ประเภท จึงแปล 
ยกศัพท์ว่า โดยประเภทแห่งภูเขาที่มีดินล้วน ภูเขาที่มีหินล้วน และภูเขาที่ผสมทั้ง ๒ อย่าง 


๑ ๘ ๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ข้อความว่า “ขนาดใหญ่เท่าช้างขึ้นไป” ฎีกาใหม่อธิบายว่า ข้างสูง ๗ ศอกหรือ ๗.๕ ศอก ภูเขา 
ที่เล็กสุดจึงควรมีส่วนสูงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ถ้ามีขนาดเล็กกว่านี้ก็นับเข้าในก้อนหิน ถ้าเป็นภูเขาที่ติดกัน 
เป็นเทือกเขาต้องทำเป็นนิมิตอย่างเดียว จะทำให้เป็นนิมิต ๒ หรือ ๓ อย่างไม่ควร ถ้าบางส่วนของภูเขา 
อยู่ในเขตสีมา ไม่ควรสมมติภูเขานั้นให้เป็นสีมา แต่ควรสมมติต้นไม้บนภูเขาเป็นนิมิต เพราะนิมิตเป็น 
เครื่องหมายให้รู้ถึงขอบเขตของสีมา จึงต้องอยู่ภายนอกสีมาเท่านั้น 

คำว่า หตฺถิปฺปมาณ (มีขนาดแห่งช้าง) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- หตฺถิโน ปมาณํ หตฺถิปฺปมาณํ (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- หตฺถิปฺปมาณํ อสฺส อตฺถีติ หตฺถิปฺปมาโณ (นัฏฐีตัปปุริสสมาส)] 

ปาสาณนิมิตฺเต อโยคุฬมฺปี ปาสาณสงฺขเมว คจฺฉติ, ตสฺมา โย โกจิ ปาสาโณ อุกฺกํส¬ 
าเสน หตฺถิปฺปมาณโต โอมกตรํ อาทึ กตฺวา เหฏฺริมปริจฺเฉเทน ทฺวตฺตึสปลคุฬปีณฺฑปริมาโณ 
นิมิตฺตุปโค, น ตโต ขุทฺทกตโร. ปิฏฺริปาสาโณ ปน อดิมหนุโตปี วฏฺฏติ. 

นิมิต คือ ก้อนหิน แม้ก้อนเหล็กก็นับว่าเป็นหินเหมือนกัน ดังนั้น ก้อนหินอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ขนาดใหญ่ที่สุดเล็กกว่าช้างหน่อยหนึ่ง เล็กที่สุดขนาดเท่ากับก้อนนั้าอ้อยหนัก ๓๒ 
ตำลึง จึงควรเป็นนิมิตได้ เล็กกว่านั้นใช้ไม่ได้ อนึ่ง หินดาดแม้จะใหญ่มากก็ใช้เป็นนิมิตได้ 

วนนิมิตฺเต อนุโตสาเรหิ วา อนุโตสารมิสฺสเกหิ วา รุกฺเขหิ จตุปฌฺจรุกฺขมตฺตมฺปี วนํ 
นิมิตฺตุปคํ, ตโต อูนกตรํ น วฏฺฏติ. 

นิมิต คือ ป่า เป็นป่าที่มีต้นไม้เพียง ๔-๕ ต้น ด้วยต้นไม้ที่มีแก่นข้างในหรือแซม 
ด้วยต้นไม้มีแก่นข้างใน [โดยมีต้นไม้ชนิดนั้น ๓ ต้นเป็นอย่างน้อย] ควรเป็นนิมิตได้ น้อยกว่านั้น 
ใช้เป็นนิมิตไม่ได้ 

[ต้นไม้ที่มีแก่นข้างใน คือ ไม้ยืนด้น เช่น ด้นหว้า ต้นมะม่วง ต้นขนุน หรือต้นมะขาม เป็นต้น 
ภาษาบาลีเรียกว่า อนฺโตสาร = อนฺโต สาโร เยสนฺดิ อนฺโตสารา (มีแก่นในภายใน) ตรงกันข้ามกับต้นไม้ที่ 
ไม่มีแก่น เรียกว่า ตจสาร ะะ ตโจ สาโร เยสนฺดิ ตจสารา (มีเปลือกเป็นแก่น)] 

รุกฺโข ชีวนุโตเยว อนุโตสาโร ภูมิย 0 ปติฏฺริโต, อนุตมโส อุพฺเพธโต อฏฺรงฺคุโล, ปริณาห- 
โต สูจิทณฺฑกปฺปมาโณปี นิมิตฺตุปโค, ตโต โอมกตโร น วฏฺฏติ. 


นิทาน 


0 (-'0* สา 


นิมิตคือต้นไม้ มีแก่นข้างในงอกงามตั้งอยู่บนพื้นดิน ถึงจะสูงเพียง ๘ นิ้วเป็นอย่างตํ่า 
ลำด้นมีขนาดเท่าด้ามเหล็กจาร[คือเท่ากับนิ้วก้อย] ใช้เป็นนิมิตได้ เล็กกว่านั้นใช้ไม่ได้ 

[ข้อความว่า “งอกงาม” คือ ห้ามต้นไม้ที่ตายแล้ว 

ข้อความว่า “มีแก่นข้างใน” คือ ห้ามต้นไม้ที่มีเปลือกเป็นแก่น 

ข้อความว่า “ตั้งอยู่บนพื้นดิน” คือ ห้ามต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกระถาง 

ดังนั้น ต้นไม้ที่ควรใช้เป็นนิมิตต้องเป็นไม้มีแก่นที่ปลูกอยู่บนพื้นดินเท่านั้น โบราณาจารย์มักทำ 
นิมิตต้นไม้ด้วยการนำต้นไม้ที่มีแก่นใส่กระถางมาปลูกโดยขุดหลุมไว้ในดินแล้วทำเป็นนิมิต โดยไม่จำเป็น 
ต้องรอให้ออกรากหรือผลิใบใหม่] 

มคฺโค ชงฺฆมคฺโค วา โหตุ สกฏมคฺโค วา, โย วินิวิชฺฌิตฺวา เทฺวตีณิ คามเขตฺตานิ 
คจฺฉติ, ตาทิโส ชงฺฆสตฺถสกฏสตฺเถหิ วลฌฺชิยมาโนเยว นิมิตฺตุปโค, อวลฌฺชิโต น วฏฺฏติ. 

นิมิต คือ หนทาง จะเป็นทางเท้าหรือทางเกวียนก็ตาม ทางที่ตัดผ่านเขตบ้าน ๒ หรือ 
๓ แห่ง [คือ ไม่ใช่ทางสั้นๆ ในบริเวณหมู่บ้านหรือทางไปสู่ป่า] ซึ่งพ่อค้าเดินเท้าและพ่อค้า 
เกวียนใช้สัญจรอยู่ใช้เป็นนิมิตได้ แต่ที่ไม่ได้ใช้สัญจรใช้ไม่ได้ 


[คำว่า ชงฆมคฺค มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ชงฆาหิ คโต มคฺโค ชงฆมคฺโค ะ; ทางที่ไปแล้วด้วยลำแข้ง, ทางเท้า 
คำว่า สกฏมคฺค มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สกเฏหิ คโต มคฺโค สกฏมคฺโค = ทางที่ไปแล้วด้วยเกวียน, ทางเกวียน 
คำว่า ชงฺฆสตฺถ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ชงฆาหิ คจฺฉนฺโต สตฺโถ ชงฺฆสตโถ ะะ พ่อค้าที่เดินทางด้วยลำแข้ง, พ่อค้าเดินเท้า 
คำว่า สกฏสตฺถ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สกเฏหิ คจฺฉนฺโต สต.โถ สกฏสตฺโถ ะ; พ่อค้าที่เดินทางด้วยเกวียน, พ่อค้าเดินเกวียน 

คำว่า สตฺถ โดยทั่วไปแปลว่า คัมภีร์ เป็นนปุงสกลิงค์ แต่ในที่นี้แปลว่า พ่อค้า เป็นปุงลิงค์ โดย 
มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สห อตฺเถน โย วตฺตตีดิ สตฺโถ = ผู้เป็นไปกับด้วยทรัพย์, พ่อค้า 

คำว่า วลฌฺชิยมาโน (ใช้สัญจรอยู่) หมายถึง ทางที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ไม่ใช่ทางรกร้าง 
ที่ปราศจากผู้สัญจร เพราะประกอบใช้ มาน ปัจจัยที่แสดงปัจจุบันกาลในบทนี้ 




กังขาวิดรณีอรรถกถา 


คำว่า เท วตีณิ (สองหรือสามแห่ง) เป็นสังขโยภยปทพหุพพีหิสมาส มีรูปวิเคราะห์ว่า เทา วา 
ตีณิ วา เทฺวตีณิ ในฉบับฉัฏฐสังคีติและฉบับมหาจุฬาฯ มีรูปแยกเป็น ๒ บทว่า เทา ต็ณิ ถือว่าไม่ถูกหลัก 
ภาษา เพราะในพระบาลีมีอุทาหรณ์ในลักษณะนี้ว่า 

อนุชานามิ ภิกฺขเว เทาตโย เอกานุสฺสาวเน กา ตุ๊. 8 ๓๗ 

“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทำอุปสัมปทาเปกขะสองหรือสามคนให้มีกรรมวาจาร่วมกัน” 

อนุชานามิ ภิกฺขเว เทาดิสฺโส ภิกฺขุนิโย โอวาท 0 คนฺ ตุ๊. 8 ‘" ๘ 

“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีสองหรือสามรูปไปรับโอวาท” 

เทฺวติสฺโส รตฺดิโย วสติ. 8๓๙ 

“อยู่สองหรือสามราตรี” 

แม้ในที่นี้จะกล่าวโดยไม่แน่นอนว่า สองหรือสาม ก็ให้หมายถึงจำนวนมากที่สุด คือ สาม ส่วน 
ข้อความว่า สอง เป็นเพียงคำกล่าวเพื่อความสละสลวยตามภาษาเท่านั้น ดังคำว่า ฉปฺปฌฺจวาจา (คำห้าหก 
คำ) หมายถึงคำหกคำเป็นหลัก ดังคำอธิบายในคัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนาว่า 

ฉปฺปฌฺจวาจาหีดิ เอตฺถ ปญจาติ วาจาสิลิฏฺรวเสน วุตฺตํ กสฺสจิ ปโยชนาภาวา. 8๔ '’ 

“ในคำว่า ฉปฺปฌฺจวาจาหิ นี้ คำว่า ปฌฺจ กล่าวไว้โดยความสละสลวย เพราะไม่มีประโยชน์ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง”] 

วมฺมิโก ปน เหฏฺเมปริจุเฉเทน ต 0 ทิวสํ ชาโต อฏฺรงฺคุลุพุเพโธ โคริสาณมตุโตปิ วมฺมิโก 
นิมิตฺตุปโค, ตโต โอมกตโร น วฏฺฏติ. ยํ ปน อพทฺธสีมาลกฺขเณ นที วกฺขาม, สา นิมิตฺตุปคา, 
อฌฺฌา น วฏฺฏติ. อุทกํ ยํ อสนฺทมานํ อาวาฏโปกฺขรณีตฬากชาดสุสรโลณิสมุทฺทาทีสุ ริตํ, ต 0 อาทึ 
กตฺวา อนุตมโส ตงฺขเณเยว ปถวิย 0 ขณิเต อาวาฏเก ฆเฏทิ อาหริตุวา ปูริตมุ!) ยาว กมฺมวาจา- 
ปริโยสานา สณฺรมานก 0 นิมิตุตุปค 0 , อิตรํ สนุทมานํ วา วุตุตปริจุเฉทกาล 0 อติฏฺรนุตํ วา ภาชนคตํ 
วา น วฏฺฏตีติ. 

นิมิต คือ จอม ปลวก สูงเพียง ๘ นิ้ว กว้างขนาดเท่าเขาโค ซึ่งเกิดขึ้นในวันนั้นเป็น 
อย่างต 0 าใช้เป็นนิมิตได้ เล็กกว่านั้นใช้ไม่ได้ 

นิมิต คือ แม่นํ้า เป็นแม่นิ้าที่จะกล่าวถึงในลักษณะแห่งอพัทธสีมา ใช้เป็นนิมิตได้ แม่นํ้า 


นิทาน 


๑ ๘ &' 


นิมิต คือ นํ้า นับตั้งแต่นํ้าที่ไม่ไหลขังอยู่ในบ่อ สระ บึง สระธรรมชาติ และสระนํ้าเค็ม 
เป็นต้น อย่างดี๋าสุดแม้เพียงนั้าที่บุคคลเอาหม้อตักมาใส่ให้เต็มไว้ในหลุมที่ขุดไว้เดี๋ยวนั้น ขังอยู่ 
ไม่ซึมหมดไปก่อนสวดกรรมวาจาจบใช้เป็นนิมิตได้ นํ้าที่ไหลได้ นํ้าที่ไม่ขังอยู่ตลอดกำหนด 
เวลาที่กล่าวไว้ หรือนั้าที่อยู่ในภาชนะใช้เป็นนิมิตไม่ได้ 

[คำว่า โลณิสมุทฺท (สระนํ้าเค็ม) แปลตามศัพท์ว่า ทะเลที่มีเกลือ ไม่ใช่มหาสมุทรจริงๆ แต่เป็น 
สระนํ้ากร่อยที่ไหลแยกออกมาจากมหาสมุทร ดังคัมภีร์วิมติวิโนทนีกล่าวว่า 

โสณีติ สมุทฺโททกสฺส อุปปตฺดิเวคนินฺโน มาติกากาเรน ปวตฺตนโก.' 9๔ ® 

“สระนํ้าที่ดำเนินไปโดยลักษณะเป็นเหมืองนํ้าที่ลาดลุ่มไปด้วยแรงนํ้าอันเกิดจากนํ้าในมหาสมุทร”] 

สีมาที่สมบูรณ์ด้วยบริษัท 

ปริสาสมฺปตฺติยา ยุตฺตา นาม สพฺพนฺดิเมน ปริจฺเฉเทน จดูหิ ภิกฺขูหิ สนฺนิปติตฺวา ยาวติกา 
ตสฺมึ คามเขตุเต พทฺธสีมํ วา นทิสมุทฺทชาตสฺสเร วา อโนกฺกมิตุวา ริตา ภิกฺขู, เต สพฺเพ หตุ ถ- 
ปาเส วา กตุวา ฉนฺทํ วา อาหริตุวา สมฺมตา. 

สีมาที่สมบูรณ์ด้วยบริษัท คือ สีมาที่ภิกษุ ๔ รูปอย่างดี๋าประชุมกัน นำภิกษุทุกรูปที่ 
ไม่ได้อยู่ในพ้ทธสีมาในเขตบ้านนั้น หรือที่ไม่ได้อยู่ในแม่นํ้า ทะเล หรือสระธรรมชาติ มาเข้า 
ในหัตถบาส หรือนำฉันทะมา แล้วสมมติไว้ 

[คำว่า ยาวดิกา ตสฺมึ คามเขตฺเต ฯเปฯ อาหริตฺวา (สีมาที่ภิกษุ ๔ รูปอย่างตํ่าประชุมอัน นำ 
ภิกษุทุกรูปที่ไม่ได้อยู่ในพัทธสีมาในเขตบ้านนั้น หรือที่ไม่ได้อยู่ในแม่นั้า ทะเล หรือสระธรรมชาติ มาเข้าใน 
หัตถบาส หรือนำฉันทะมา) กล่าวไว้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า สีมาที่สมบูรณ์ด้วยบริษัท เป็นสีมาที่ภิกษุ ๔ 
รูปประชุมอันสมมติขึ้น 

เขตบ้าน คือ สถานที่ซึ่งกำนันสามารถเก็บภาษีจากชาวบ้านได้ ไม่ใช่หมู่บ้านร้าง แม้จะมี ๒ 
หรือ ๓ หมู่บ้านเป็นอย่างตํ่าก็นับเป็นเขตบ้านหนึ่ง เขตบ้านที่ภิกษุประชุมอันทำกรรมนั้นจัดเป็นคามสีมา 

พิธีสมมติสีมาเป็นพิธีใหญ่ เพราะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสงฆ์ในเขตบ้าน การจะสมมติ 
คามสีมา คือ สีมาในหมู่บ้าน ต้องประชุมสงฆ์ในหมู่บ้านดังกล่าว ปัจจุบันประเทศพม่านิยมประชุมพระสงฆ์ 
ทั้งตำบล ถ้าพระรูปใดมาไม่ได้ ต้องให้ฉันทะคือความเห็นชอบในการสมมติสีมาโดยกล่าวคำให้ฉันทะฝากมา 


(จิ) 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


กับภิกษุรูปอื่น และเพื่อไม่ให้มีพระอาคันตุกะเดินทางผ่านมาในตำบลที่กำลังทำพิธี ชาวบ้านจึงตั้งด่านตรวจ 
รถที่เข้าออกทุกคันเพื่อห้ามพระไม่ให้เข้ามาในขณะทำสังฆกรรม ดังนั้น การสมมติคามสีมาจึงต้องทำใน 
เวลากลางคืนที่พระอาคันตุกะเดินทางมาไม่มากนัก แต่เมืองไทยในปัจจุบันมีการขอวิสุงคามสีมา คือ สีมา 
ในหมู่บ้านที่ได้รับเป็นพิเศษ จึงไม่จำเป็นต้องประชุมพระสงฆ์ทั้งตำบลเหมือนในพม่า เพราะในพม่าไม่มี 
ธรรมเนียมการขอวิสุงคามสีมา อย่างไรก็ตาม เมื่อทางรัดได้รับวิสุงคามสีมาแล้วมักนิยมผูกเป็นพัทธสีมา 
อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องนำภิกษุทั้งตำบลมาชุมนุมกัน เพราะถ้าหากรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจสั่งเวนคืนสถานที่นั้น 
ความเป็นวิสุงคามสีมาก็จะหมดไป พระเถระพม่าบางรูปจึงนิยมสมมติพ้ทธสีมาด้วยการประชุมพระสงฆ์ทั้ง 
ตำบล ไม่ชอบขอวิสุงคามสีมา 

ในเรื่องนี้กล่าวถึงคามสีมาตามปกติ จึงต้องนำภิกษุที่มิได้อยู่ในพัทธสีมาในเขตบ้านก็ตาม หรือ 
มิได้อยู่ในแม่นั้า ทะเล สระธรรมชาติ 1 ซึ่งเป็นอพ้ทธสีมาก็’ใต้ ให้มาอยู่ในหัตถบาส หรือนำฉันทะของภิกษุ 
เหล่านั้นมาบอกท่ามกลางสงฆ์] 


สีมาที่สมบูรณ์ด้วยกรรมวาจา 

กมฺมวาจาสมฺปตฺติยา ยุตฺตา นาม “สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยาวตา สมนุตา นิมิตฺตา 
กิตฺติตา”ติอาทินา นเยน วุตฺตาย ปริสุทฺธาย ฌตฺติทุติยกมฺมวาจาย สมฺมตา. 

สีมาที่สมบูรณ์ด้วยกรรมวาจา คือ สีมาที่สมมติด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาอย่างถูกต้อง 
ตามที่ตรัสไว้โดยนัยเป็นต้นว่า 

สุณาตุ เม ภนุเต สงโ'ฆ. ยาวตา สมนุตา นิมิตตา กิตติตา. ยทิ สงฆสฺส ปตฺตกลล 0 . สงฺโฆ 
เอเตหิ นิมิตฺเตหิ ลีมํ สมมนุเนยย สมานสํวาส 0 เอถูโปส ถํ. เอสา ฌตฺติ . ๑๔๒ 

“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นิมิตเพียงใดได้ทักไว้แล้วโดยรอบ ถ้าความ 
พรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติสีมาที่มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเป็นอันเดียวกัน 
ด้วยนิมิตเหล่านั้น นี้เป็นญัตติ” 

เอว 0 เอกาทส วิปตฺติสีมาโย อดิกฺกมิตฺวา ติวิธสมฺปตฺดิยุตฺตา นิมิตฺเตน นิมิตฺต 0 สมุ- 
พนุธิตฺวา สมุมตา สีมา “พทฺธสีมา”ติ เวทิตพฺพา. 

โดยประการดังนี้ สีมาที่ฟันจากสีมาวิบติ ๑๑ อย่าง ประกอบด้วยสมบต ๓ ผูกนิมิต 
เชื่อมด้วยนิมิตสมมติไว้ พึงทราบว่าเป็นพัทธสีมา 


นิทาน 


0) 6ใ] 


[ประโยคนี้เป็นคำลงท้ายของพัทธสีมาที่กล่าวโดยพิสดารมาแล้วด้วยประโยคข้างต้น] 

พัทธสีมา ๓ ประเภท 

ขณฺฑสีมา สมานสํวาสสีมา อวิปฺปวาสสีมาติ ตสฺสาเยว ปเภโท. 

พัทธสีมานั้นนั่นแหละแบ่งออกเป็น 
๑. ขัณฑสีมา สีมาเล็ก 

๒. สมานสังวาสสีมา สีมาที่มีสังวาสเสมอกัน 
๓. อวิปปวาสสีมา สีมาที่อยู่ไม่ปราศจากไตรจีวร 

[คำว่า ขณฺฑสีมา ฯเปฯ ปเภโท (พัทธสีมานั้นนั่นแหละแบ่งออกเป็น ฯลฯ) กล่าวต่อจากประโยค 
หน้าเพื่อแสดงประเภทของพัทธสีมา ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ พัทธสีมามีประเภทเดียวหรือ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประเภทของพัทธสีมามิใช่หรือ 

อธิบายว่า เราได้แสดงประเภทของพัทธสีมาว่ามี ๓ อย่าง คือ ขัณฑสีมา สมานสังวาสสีมา และ 
อวิปปวาสสีมา 

ขัณฑสีมา คือ สีมาเล็ก หมายความว่า การสมมติวัดทั้งวัดให้เป็นพัทธสีมา ชื่อว่า มหาสีมา มี 
ความยาว ๓ โยชน์ (๔๘ กม.) เป็นอย่างมาก เมื่อสมมติวัดทั้งวัดเป็นมหาสีมาแล้ว สังฆกรรมน้อยใหญ่ที่ 
ไม่ต้องใช้พระสงฆ์ทั้งวัด เช่น การบรรพชา หรืออุปสมบท เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะต้องประชุม 
สงฆ์ร่วมกันทำทั้งวัด มิฉะนั้นแล้ว จะเป็นวรรคกรรม (กรรมที่ทำเป็นพวก) เนื่องด้วยอยู่ในสีมาเดียวกัน 
ดังนั้น เพื่อให้ท่าสังฆกรรมได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องประชุมสงฆ์ทั้งวัด จึงต้องสมมติสีมาเล็กอีก ๒-๓ แห่งหรือ 
มากกว่านั้น สีมาเล็กดังกล่าวชื่อว่า ขัณฑสีมา มีขนาดจุภิกษุ ๒๑ รูปเป็นอย่างตํ่า หรือจุภิกษุตั้งพันรูปก็ได้ 
เมื่อสมมติขัณฑสีมาแล้ว ให้สมมติมหาสีมาต่อไป โดยเว้นขัณฑสีมาและลีมันตริก คือ ที่ระหว่างสีมาทั้ง ๒ 
เพื่อไม่ให้ปะปนกัน โดยเป็นก้อนหินที่มีขนาดหนึ่งคืบ ๔ นิ้วเป็นอย่างตํ่า 

ภิกษุที่สมมติขัณฑสีมาต้องยืนอยู่ในบริเวณขัณฑสีมาแล้วจึงสมมติ จะยืนอยู่ในบริเวณมหาสีมา 
ไม่ได้ ส่วนภิกษุที่สมมติมหาสีมาก็ต้องยืนอยู่ในบริเวณมหาสีมาแล้วจึงสมมติ จะยืนอยู่ในบริเวณขัณฑสีมา 

VI เห 1/ 

เม่ เด 

สมานสังวาสสีมา คือ สีมาที่มีสังวาสเสมอกัน โดยสังวาสนั้นก็คือกรรมน้อยใหญ่นั้นเอง สีมา 




กังขาวิดรณีอรรถกถา 


ประเภทนี้จึงเป็นสถานที่กระทำกรรมน้อยใหญ่พร้อมเพรียงกัน ความจริงสีมานี้แหละชื่อว่า พัทธสีมา คือ 
สีมาที่ผูกขื้นด้วยกรรมวาจา และกรรมวาจาดังกล่าวก็คือสมานสังวาสกรรมวาจา 

อวิปปวาสสีมา คือ สีมาที่ไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร หมายความว่า เมื่อภิกษุสมมติพ้ทํธสีมาด้วย 
สมานสังวาสกรรมวาจาแล้วต้องสมมติอีกครั้งหนึ่งด้วยอวิปปวาสกรรมวาจา การสมมติเช่นนี้จะทำให้ภิกษุ 
ที่อธิษฐานเป็นไตรจีวร (เตจีวริกอธิษฐาน) คือ มีไตรจีวร ๓ ผืนเท่านั้นด้วยการอธิษฐานว่า อิมํ สง.ฆาฏึ 
อธิฎรามิ (เราอธิษฐานผ้าสังฆาฏินี้) เป็นต้น สามารถเก็บจีวรในสถานที่อื่นได้โดยไม่ต้องครองผ้าให้ครบ 
๓ ผืนในเวลาอรุณขึ้นภายในสีมาแห่งนี้ แต่ถ้าเป็นภิกษุที่อธิษฐานจีวรเป็นปริกขารโจฬะ คือ ผ้าบริขาร ก็ 
ไม่จำเป็นต้องเก็บจีวรให้ครบสามผืนในเวลาอรุณขึ้นภายในสีมา นอกจากนั้น การสมมติเป็นอวิปปวาสสีมา 
อีกครั้งหนึ่งมีประโยชน์เพื่อให้ถอนสีมายากขึ้น กล่าวคือ ภิกษุในภายหลังไม่อาจถอนสีมาแห่งนี้ได้โดยมิได้ 
สวดถอนด้วยอวิปปวาสกรรมวาจาโดยเฉพาะ ถ้าเพียงสวดถอนด้วยสมานสังวาสกรรมวาจา ก็ถือว่าการ 
สวดถอนนั้นไม่สำเร็จกรรม 

สีมาเป็นเขตแดนที่ทำให้หมายรู้ว่าเป็นสถานที่สงฆ์กระทำสังฆกรรมร่วมกัน ในปัจจุบันนิยมทำ 
ใบสีมาเพื่อเป็นเครื่องสังเกตว่าเป็นสีมา ส่วนโรงอุโบสถเป็นสถานที่อยู่ในสีมาเพื่อป้องกันลมแดดในเวลา 
กระทำลังฆกรรม 

วัดทั่วไปที่มีพัทธลีมาแห่งเดียว มักประชุมลงอุโบสถพร้อมกันในตอนเช้า บ่าย หรือเย็น ประเทศ 
ไทยมักนิยมลงอุโบสถในตอนเย็น แต่ในพม่ามีบางวัดนิยมลงอุโบสถในตอนเช้า สมมติว่า พระบางรูปไป 
กิจนิมนต์ ไม่ได้ลงอุโบสถ หากกลับมาวัดแล้วต้องทำอธิษฐานอุโบสถในกรณีที่อยู่รูปเดียว แต่ถ้ามีพระอยู่ 
ร่วมกันก็ให้ทำปาริสุทธิอุโบสถ หรือถ้าพระที่ออกไปข้างนอกมีหลายรูป ก็อาจลงอุโบสถได้อีกครั้งหนึ่ง โดย 
ไม่จัดว่าเป็นวรรคกรรม คือ กรรมที่ทำเป็นพวก เพราะมิได้สมมติทั้งวัดให้เป็นมหาสีมา หรือถ้าหากเป็นวัด 
ที่สมมติเป็นมหาสีมา แต่มีขัณฑสีมาอยู่ในวัดด้วย ก็ประพฤติตามที่กล่าวมานี้ได้] 


อพัทธสีมา 


อพทฺธสีมา ปน คามสีมา สตฺตพฺภนฺตรสีมา อุทกุกฺเขปสีมาติ ติวิธ'า. 
อพ้ทธสีมา มี ๓ ประเภท คือ 


๑. คามสีมา 


สีมาคือเขตบ้าน 

สีมาอยู่ในพื้นที่ ๗ อัพ,กันดร 

สีมาอยู่ในพื้นที่วักนํ้าสาด 


๒. สัตดัพภันตรสีมา 


๓. อุทกุกเขปลีมา 


นิทาน 


๑ เ^ ๙ 


ดามสีมา 

ตตฺถ ยาวตา เอก 0 คามกุเขตฺตํ, อยํ คามสีมา นาม. 

ในเรื่องนั้น คามสีมา คือ เขตแดนแห่งหมู่บ้านหนึ่งทั้งหมด 

[คำว่า คามสีมา มีรูปวิเคราะห์ว่า คาโม เอว สีมา คามสีมา (สีมาคือเขตบ้าน) คำว่า คาม ใน 
ภาษาบาลีหมายถึง หมู่บ้าน แต่คำไทยสมัยก่อนมักเรียกหมู่บ้านสั้นๆ ว่า บ้าน ถ้าเป็นบ้านหลังเดียวต้อง 
ใช้เป็น เคห หรือ ฆร ในที่นี้ คาม ศัพท์ยังหมายรวมถึงนิคม (สถานที่มี'ร้านตลาด แต่ไม่มีกำแพงเมือง) 
และนคร (สถานที่มีทั้งร้านตลาดและกำแพงเมือง) ด้วย คามสีมานี้เป็นสถานที่ซึ่งเก็บภาษีจากชาวบ้านได้ 
จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ชื่อว่าหมู่บ้าน 

คำว่า คามเขตต (เขตแดนแห่งหมู่บ้าน) หมายถึง เขตแดนที่อำนาจของกำนันแผ่ไปถึง เหมือน 
ชาติเขต (เขตแดนในขณะประสูติของพระโพธิสัตว์) หรืออาณาเขต (เขตแดนที่อำนาจแผ่ไปถึง) เขตแดน 
แห่งหมู่บ้านนี้นับเป็นคามเขตหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับกำนัน นั่นก็คือ ตำบลแห่งหนึ่งนั่นเอง] 

สัดดัพภันดรสีมา 

อคามเก อรฌฺเฌ สมนฺตา สตฺตพฺภนฺตรา สตฺตพฺภนฺตรสีมา นาม. ตตฺถ อคามก 0 นาม 
อรฌฺฌํ วิฌฺฌาฏวิอาทีสุ วา สมุทฺทมชฺเฌ วา มจฺฉพนฺธานํ อคมนปเถสุ ทีปเกสุ ลพฺภติ. 

สัตตัพภันตรสีมา คือ พื้นที่ ๗ อัพภันดร (๒๘ ศอก) โดยรอบในป่าที่ไม่มีหมู่บ้าน 
ขึ้นชื่อว่าป่าที่ไม่มีหมู่บ้านเป็นป่าที่พบได้ในป่าวินธัยเป็นต้น หรือ ใน เกาะกลางทะเลที่ไม่ ใช่ ทาง 
สัญจรของชาวประมง [คือไปกลับไม่ทันภายในวันเดียว] 

[ประเทศอินเดียมีเทือกเขาใหญ่ ๒ แห่ง คือ 
๑. เทือกเขาวินธัย อยู่ทางทิศใต้ 

๒. เทือกเขาหิมาลัย อยู่ทางทิศเหนือ 

ส่วนทิศตะวันออกและตะวันตกของอินเดียอยู่ติดกับมหาสมุทร ป่าที่อยู่ในเทือกเขาเหล่านั่นได้ 
ชื่อว่าป่าวินธัยและป่าหิมาลัย (ในวรรณกรรมบาลีมักเรียกว่า ป่าหิมพานต์)] 


สมนตา สตตพภนตราติ มชเฌ ริตานํ สพพทิสาส สตตพภนตรา วินิพเพเธน จททส 


๑๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


โหนุติ. ตตฺถ เอก 0 อพฺภนุตรํ อฏฺรวีสติหตฺถปุปมาณํ โหติ, อยฌฺจ สีมา ปริสาวเสน วฑฺฒติ, ตสฺมา 
สมนุตา ปริสาปริยนุตโต ปฏฺราย อพฺภนุตรปริจุเฉโท กาตพฺโพ. สเจ ปน เทฺว สงฺฆา วิสุ้ อุโปสถ 0 
กโรนุติ, ทุวินุนํ สตฺตพฺภนุตรานํ อนุตเร อฌฺฌเมกํ สตฺตพฺภนุตรํ อุปจารตฺถาย รฟตพฺพํ. 

คำว่า “พื้นที่ ๗ อัพกันดรโดยรอบ” หมายความว่า ๗ อัพภันดรในทุกๆ ทิศของพวก 
ภิกษุผู้อยู่ตรงกลางนับเป็น ๑๔ อัพกันดรโดยทแยงมุม ในเรื่องนั้น ๑ อัพกันดรมีระยะเท่ากับ 
๒๘ ศอก และสีมานี้ก็ขยายตามบริษัทได้ ดังนั้นจึงควรกำหนดอัพกันดรตั้งแต่ท้ายบริษัทโดยรอบ 
ถ้าสงฆ์สองฝ่ายแยกกันทำอุโบสถควรกำหนดอีก ๗ อัพกันดรหนึ่งไว้คั่นกลาง ๗ อัพกันดรทั้ง ๒ 
เพื่อเป็นอุปจาระ[ของสีมา] 

[๑ อัพกันดร ะะ ๒๘ ศอก ฉะนั้น พื้นที่รวมทั้งหมดจึงเท่ากับ ๒๕,๒๒๑.๒๑ ตารางเมตร (๓.๑๔ X 
๘๙.๖๐ ๒ ) โดยเป็นพื้นที่วงกลมทั้งหมดรัศมี ๘๙.๖๐ เมตร หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗๓.๒๐ เมตร จัดเป็น 
สัตตัพภัแตรสีมา ดังนั้น จึงต้องอยู่ในป่าใหญ่ หรืออาจจะอยู่ในเกาะกลางทะเลที่ชาวประมงไปกลับไม่ทัน 
ภายในหนึ่งวัน ถ้าสามารถไปกลับทันภายในหนึ่งวัน ก็นับเข้าในคามสีมา เพราะถือว่าอยู่ใกล้หมู่บ้าน 

คำว่า อพฺภนฺตร มีรูปลันสกฤตว่า อฦยนฺตร มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- อภิคตมนุตร 0 อพฺภนฺตรํ ะะ สถานที่ระหว่างอันบุคคลถึงเฉพาะ ชื่อว่า อัพกันตระ 

ดังคัมภีร์ศัพทัสโตมมหานิธิอธิบายว่า 

อพฺภนฺตร น. อภิคตมนฺตร 0 , อนฺตราเล, ม , ชฺฌฏฺราเน.' 9๔๓ 

“อพฺภนฺตร นปุงสกลิงค์. สถานที่ระหว่างอันบุคคลถึงเฉพาะ [ชื่อว่า อัพกันตระ] ย่อมเป็นไปใน 
ระหว่างอันบุคคลถึงเฉพาะ, สถานที่ท่ามกลาง” 

สถานที่ดังกล่าวนั้น ก็คืออรัญญสีมาที่ภิกษุทั้งหลายถึงเฉพาะเพื่อทำกรรมนั้นเอง 

คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาและอภิธานฎีกาอธิบายความหมายของ อพฺภนฺตร ศัพท์ว่า 

อพฺภนฺตรํ ตุ หตฺถาน- มฏฺร่าสปฺปมาณโต.' 9 ' ๔๔ 

“ชื่อว่าอัพกันดรย่อมมีโดยระยะ ๒๘ ศอก” 

อพฺภนฺตเร อนฺโตโกฏฺจึาเส ชาต 0 , น พหิโกฏฺจึาเสติ อพฺภนฺตร 0 . ยตฺถ ยตฺถ หิ โย โย ริโต, นิสินฺโน 
วา, ตตฺถ ตตฺถ สมนฺตา อฏฺรัวีสติหตฺถปฺปมาณํ จึานํ ตสฺส ตสฺส อพฺภนฺตรํ จึานํ นาม.' 9๔๕ 

“สถานที่ซึ่งมีในภายในส่วน ไม่มีภายนอกส่วน ชื่อว่า อัพกันดร กล่าวคือ บุคคลใดยืนหรือนั่งใน 
ที่ใดๆ สถานที่ระยะ ๒๘ ศอกโดยรอบ ชื่อว่า สถานที่อัพกันดรของบุคคลนั้นๆ ในที่นั้น” 


นิทาน 


๑๙๑ 


ข้อความข้างต้นแสดงรูปวิเคราะห์ของ อพฺภนฺตร ว่า 

- อนฺตรสฺส โกฏฺราสสฺส อนฺโต อพฺภนฺตรํ 

(ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส อภิ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อนฺใต (ภายใน), อนฺตร ศัพท์ใช้ใน 
ความหมายว่า โกฏฺราส (ส่วน) 

- อพฺภนฺตเร ชาต 0 อพฺภนฺตรํ (อพฺภนฺดร ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน ชาด ตัทธิต) 

ตามคำอธิบายนี้ คำว่า อพฺภนฺตร แปลตามศัพท์ว่า “สถานที่มีในภายในส่วน” คือ มีอยู่ภายใน 



อุทกุกเขปสีมา 

ยา ปเนสา “ส'พุพา ภิกฺขเว นที อสีมา”ติอาทินา นเยน นทีอาทีนํ สีมภาวํ ปฏิฤซิปิตุ'วา 
ปุน “นทียา วา ภิกฺขเว สมุทฺเท วา ชาตสฺสเร วา ย 0 มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส สนนุตา อุทกุกฺเขปา, อย 0 
ตตฺถ สมานสํวาสา เอกูโปสถา”ติ วุตฺตา อยํ อุทกุกฺเขปสีมา นาม. 

อุทกุกเขปสีมา คือ สีมาที่พระผู้มีพระภาคทรงห้ามไม่ให้สมมติแม่นํ้า เป็นต้น เป็น 
พ้ทธสีมาด้วยพระดำรัสว่า สพฺพา ภิฤขเว นที อสีมา (ภิกษุทั้งหลาย แม่นํ้าทั้งหมดไม่ใช่สีมา) 
เป็นต้น แล้วตรัสอีกว่า 

นทียา วา ภิกฺขเว สมุทฺเท วา ชาดสฺสเร วา ยํ มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส สมนฺตา อุทกุกฺเขปา, 
อยํ ตดฺถ สมานสํวาสา เอกูโปสถา. ๑๔๖ 

“ภิกษุทั้งหลาย สถานที่ , ใด'ในแม่นํ้า ทะเล หรือสระธรรมชาติ [ถูกกำหนด]ด้วยการรัก 
นํ้าสาดไปรอบๆ ของบุรุษมีกำลังปานกลาง สีมา คือ สถานที่นี้มีสังวาสเสมอกัน และมีอุโบสถ 
เป็นอันเดียวกันในแม่นํ้า ทะเล และสระธรรมชาติเหล่านั้น” 

[คามสีมานับเข้าในอพัทธสีมาที่ไม่ต้องสมมติด้วยกรรมวาจา แต่ทำยาก เพราะต้องประชุมสงฆ์ 
ทั้งตำบล อัพภันตรสีมาก็เป็นอพัทธสีมาเช่นกัน แต่อยู่ไกลต้องไปทำในป่าทึบ ดังนั้น การทำอุทกุกเขปลีมา 
จึงง่ายกว่า ข้อความว่า “แม่นํ้าทั้งหมดไม่ใช่สีมา” คือ ไม่ใช่พัทธสีมาที่สามารถผูกได้ตามที่กล่าวไว้แล้ว แต่ 
เป็นอพัทธสีมาที่เป็นสีมาตามธรรมชาติ 

คำว่า สมานส 0 วาสา ในฎีกาใหม่แสดงรูปวิเคราะห์ว่า 
- สมาโน สำาโส เอตฺถาติ สมานส 0 วาสา = สีมามีสังวาสเสมอกัน 


๑๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ในที่นี้ สังวาส คือ สังฆกรรมอื่นจากอุโบสถกรรม เพราะท่านจะระบุถึงอุโบสถกรรมด้วยคำว่า 
เอกูโปสถา ต่อมา การกล่าวถึงสิ่งที่เหลือจากข้อความที่กล่าวไว้หรือจักกล่าวต่อไป เรียกว่า ปาริเสสนัย คือ 
นัยที่กล่าวถึงสิ่งอื่นที่เหลืออยู่ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

เอตก จ อุโปสถสฺส วิสุ 0 คหิตตุตา อาเสสกมฺมาเสน สมานสำาสตา เวทิตพฺพา. ,9๔๗ 

“อนึ่งในเรื่องนี้ พึงทราบความเป็นสมานสังวาสโดยเนื่องด้วยกรรมที่เหลือ เพราะถือเอาอุโบสถ- 
กรรมไว้โดยเฉพาะ” 

เห็นได้ว่า ท่านแสดงรูปวิเคราะห์เป็นสัตตมีพหุพพีหิสมาสในบทว่า สมานส 0 วาสา เพื่อระบุสถานที่ 
ศัพท์ที่แสดงสถานที่มักตั้งรูปวิเคราะห์เป็นสัตตมีพหุพพีหิสมาส หรืออัสสัตถิดัทธิตที่ประกอบใช้ เอตฺถ อตฺถิ 
ในรูปวิเคราะห์ เช่น นคา เอตฺถ สนฺตีติ นคร 0 (สถานที่มีปราสาทเป็นต้น ชื่อว่า นคร) 

คำว่า เอกูโปสถา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เอโก อุโปสโถ เอตฺถาติ เอกูโปสถา ะะ สีมามีอุโบสถเป็นอันเดียวกัน ชื่อว่า เอกูโปสถา 

ในบางฉบับมีรูปว่า เอกุโปสถา รูปนี้ไม่ผิด เพราะอาจลบสระหน้าและทำปกติสระหลังก็ได้ 

คำว่า อุทกุกฺเขปา ลงปัญจมีวิกัตติในอรรถตติยา ดังคำว่า มตฺตา สุขปริจจาคา (ด้วยการสละสุข 
เล็กน้อย) บทนี้สัมพันธ์กับปาฐเสสะที่เป็นกริยาคุมพากย์ว่า ปริจฺฉินฺนํ (ถูกกำหนด) 

คำว่า อย 0 หมายถึง รานภูตา สีมา (สีมาคือสถานที่) ใช้เป็นอิตถีลิงค์เพื่อให้หมายถึงสีมา และ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ ย 0 รานํ ในประโยคต้น จึงต้องเพิ่มคำว่า รานภูตา เข้ามาแปล] 

ตตฺถ ยสฺสา ธมฺมิกานํ ราชูนํ กาเส อนุวฑฺฒมาส 0 อนุทสาห 0 อนุปฌฺจาห 0 อนติกฺกมิตฺวา 
เทเว วสฺสนุเต วสาหเกสุ วิคตมตฺเตสุ โสต 0 ปจฺฉิชฺชติ, อยํ นทิสงฺขฺยํ น คจฺฉติ. ยสฺสา ปน อีทิเส 
สุวุฏฺริกาเส วสุสานสุส จตุมาเส โสต 0 น ปจฺฉิชฺชติ, ยตฺถ ติตฺเถน วา อติตฺเถน วา สิกฺขากรณีเย 
อาคดลกฺขเณน ติมณฺฑล 0 ปฏิจฺฉาเทตฺวา อนุตรวาสก 0 อนุกฺขิปีตุ'วา อุตุตรนุติยา ภิกฺขุนิยา เอก- 
ทฺวงฺคุลมตุตมฺปิ อนุดรวาสโก เตมิยติ, อย 0 สมุทฺท 0 วา ปวิสตุ ตฬาก 0 วา, ปภวโต ปฏฺราย นที 
นาม. สมุทฺโท ปากโฏเยว. 

แม่นํ้า คือ เมื่อฝนตกทุกๆ ครึ่งเดือน ๑๐ วัน หรือ ๕ วัน ในรัชสมัยของพระราชา 
ผู้ทรงธรรม พอกลุ่มเมฆหายไป กระแสของแม่นํ้า'ใดขาดไปด้วย แม่นํ้าเช่น'นี้'ไม่'จัดเป็นแม่นํ้า ส่วน 
แม่นํ้าที่มีกระแสนํ้าไหลไม่ขาดสายตลอด ๔ เดือนแห่งฤดูฝนในเวลาฝนตกชุกอย่างนั้น และ 
ทำให้สบงเปียกราว ๑ หรือ ๒ นิ้วของภิกษุณีผู้ปกปิดมณฑล ๓ [คือ เข่าทั้งสอง และสะดือ] ตาม 


นิทาน 


๑๙๓ 


ลักษณะที่ปรากฏในเสขิยสิกขาบท ไม่ยกสบง ขึ้น แล้ว เดิน 1 ข้าม ขึ้น 1 ที่ท่าก็ดี ที่ไม่ใช่ท่าก็ดี แม่นํ้านี้ 
จะไหลลงทะเลหรือบึงก็ตามแต่ จัดเป็นแม่นํ้านับตั้งแต่ต้นนํ้า 

ทะเล ปรากฏชัดแล้ว 

[ท่านกล่าวถึงแม่นํ้าที่ไม่จัดเป็นแม่นํ้าด้วยคำว่า ตตฺถ ยสฺสา ธมฺมิกานํ (แม่นํ้า คือ เมื่อฝนตก 
ทุกๆ ครึ่งเดือน) เป็นต้นแล้ว บัดนี้กล่าวคำว่า ยสฺสา ปน (ส่วนแม่นํ้าที่มีกระแสนํ้าไหล) เป็นต้นเพื่อแสดง 
ความคล้อยตามที่ชื่อว่า อันวยะ (ปน ศัพท์ทำหน้าที่อันวยโชตกะ คือ แสดงความคล้อยตาม เพราะไม่ประกอบ 
ด้วย น ปฏิเสธ) โดยกล่าวถึงแม่นํ้าที่จัดเป็นแม่นํ้า ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ แม่นี้าที่จัดเป็นแม่นํ้ามีลักษณะอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะของแม่นํ้าที่จัดเป็นแม่นํ้ามิใช่หรือ 
อธิบายว่า แม่นํ้าที่มีกระแสนํ้าไหลไม่ขาดสายตลอด ๔ เดือนแห่งฤดูฝนในเวลาฝนตกชุกอย่างนั้น 

และทำให้สบงเปียกราว ๑ หรือ ๒ นิ้วของภิกษุณีผู้ปกปิดมณฑล ๓ [คือเข่าทั้งสองและสะดือ] ตามลักษณะ 
ที่ปรากฏในเสขิยสิกขาบท ไม่ยกสบงขึ้นแล้วเดินข้ามขื้นที่ท่าก็ดี ที่ไม่ใช่ท่าก็ดี แม่นั้านี้จะไหลลงทะเล 
หรือบึงก็ตามแต่ จัดเป็นแม่นั้านับตั้งแต่ต้นนี้า 

แม่นั้าที่ใช้เป็นนทีสีมาได้ ประกอบด้วยองค์ ๒ คือ 
๑. มีนี้าไหลตลอดฤดูฝน ๔ เดือน 

๒. มีนั้าสูงราวครึ่งแข้ง เพราะสบงของภิกษุและภิกษุณีต้องยาวลงจากเข่าราว ๘ นิ้ว ส่วน 
จีวรต้องยาวลงจากเข่า ๔ นิ้ว 

คำว่า อนฺวฑฺฒมาส มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า 

- อนุ อนุ อฑฺฒมาส 0 อนฺวฑฺฒมาส 0 ะะ ทุกๆ กึ่งเดือน' 9๔๘ 

โดย อนุ ใช้ในความหมายว่า วิจฉา คือ คำซํ้าที่หมายถึงสถานที่ต่างกัน แต่ในปทรูปสิทธิปกรณ์ 
แสดงรูปวิเคราะห์ด้วย อนุ ศัพท์เดียว แต่ประกอบใช้ อฑฺฒมาส สองศัพท์ว่า อฑฺฒมาส 0 อฑฺฒมาส 0 อนุ 
อนฺวฑฺฒมาส 0 รูปวิเคราะห์ทั้ง ๒ อย่างถือว่าถูกไวยากรณ์ เพราะประกอบ อนุ หรือ อฑฺฒมาส ไว้ ๒ ศัพท์ 
เพื่อแสดงความเป็นวิจฉา 

คำว่า ภิกฺชุนิยา (ของภิกษุณี) กล่าวไว้ เพราะพระพุทธองค์ตรัสลักษณะของแม่นั้าไว้ในภิกขุนี- 
วิภังค์ จึงระบุถึงภิกษุณีในเรื่องนี้ แต่ก็ยังหมายรวมถึงภิกษุอีกด้วย] 

โย ปน เกนจิ ขณิตฺวา อกโต สยํ ชาโต โสพฺโภ สมนุตโต อาคเตน อุทเกน ปูรโต ติฏฺจึติ, 


๑๙๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ยตฺถ นทิยํ วุตฺตปฺปกาเร วสฺส กาเล อุทก 0 สนฺติฏฺจึติ, อย 0 ชาตสฺสโร นาม. โย!) นที วา สมุทฺท 0 วา 
ภินฺทิตฺวา นิกฺขนุตอุทเกน ขโต โสพฺโภ เอตํ ลกฺขณํ ปาปุณาติ, อยมุ!) ชาตสฺสโรเยว. 

สระธรรมชาติ คือ สระ ที่'ไม่มีผู้ 1 ใดขุดขึ้น เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีนํ้าเต็มที่’ใหลมา 
โดยรอบ และสระที่มีนํ้าขังอยู่ตลอดฤดูฝนอย่างที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องแม่นํ้า อีกทั้งสระที่ถูกขุด 
ด้วยนํ้า ซึ่งเซาะแม่นํ้าหรือทะเลแล้ว'ไหลออกย่อมมีลักษณะสระธรรมชาตินี้ แม้สระนี้ก็เป็นสระ 
ธรรมชาติเหมือนกิน 

[สระธรรมชาติ คือ สระนํ้าที่เกิดขึ้นเองด้วยนํ้าที่ไหลจากภูเขาเป็นต้น และมีนํ้าเต็มตลอดฤดูฝน 
๔ เดือน หรือเป็นสระที่ถูกนํ้าเซาะแม่นํ้าหรือทะเลแล้วกลายเป็นสระในเวลาต่อมาโดยมิได้เชื่อมกับแม่นํ้า 
หรือทะเลด้นสาย 

คำว่า ชาดสฺสร มีรูปวิเคราะห์ว่า ชาโต สโร ชาตสฺสโร (สระที่เกิดขึ้น[เอง] ชื่อว่า ชาตัสสระ)] 

ย 0 มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส สมนุตา อุทกุกฺเขปาติ ย 0 รานํ ถามมชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส สมนุตโต 
อุทกุกฺเขเปน ปริจฺฉินุนํ, ตตฺถ ยถา อกฺขธุตฺตา ทารุคุฬํ ขิปนุติ, เอว 0 อุทก 0 วา วาลุก 0 วา หตฺเถน 
คเหตุวา มชฺฌิเมน ปุริเสน สพฺพถาเมน ชิ!)ตพฺพ 0 , ตตุถ ยตุถ เอว 0 ฃิตุตํ อุทก 0 วา วาลุก 0 วา ปดติ, 
อย 0 อุทกุกฺเขโป นาม. 

พระดำรัสว่า ย 0 มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส สมนุตา อุทกุกฺเขปา แปลว่า สถานที่ใดถูกกำหนด 
ด้วยการวักนํ้าสาดไปรอบๆ ของบุรุษผู้กำลังปานกลาง [สีมาคือสถานที่นี้มีสังวาสเสมอกัน และมี 
อุโบสถเป็นอันเดียวกันในแม่นํ้า ทะเล และสระธรรมชาติเหล่านั้น] 

ในเรื่องนั้น บุรุษมีกำลังปานกลางใช้มือพุ้ยนํ้าหรือทรายวักไปเต็มแรงอย่างนักเลงสกา 
ทอดลูกสกา สถานที่ซึ่งนั้าหรือทรายตกไปในการวักอย่างนี้ ชื่อว่า อุทกุกเขปสีมา 

[ในประโยคก่อนท่านอธิบายพระบาลีว่า นทียา วา เป็นต้นแล้ว บัดนี้ท่านได้อธิบายประโยคว่า 
ย 0 มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เป็นต้น โดยอธิบายว่า 

๑. คำว่า ย 0 เป็น ริ เสสนะของปาฐเสสะว่า รานํ เพราะอธิบายว่า ย 0 รานํ 

๒. คำว่า ย 0 สัมพันธ์กับปาฐเสสะที่เป็นกริยาคุมพากย์ว่า ปริจฺฉินฺนํ (ถูกกำหนด) เพราะอธิบายว่า 

ปริจฺฉินฺนํ 

๓. คำว่า มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส (บุรุษปานกลาง) นั้น ไม่ ใช่บุรุษ ผู้มีส่ วนสูงปานกลาง แต่ มี กำดัง 


นิทาน 


๑๙๔ 


ปานกลาง ซึ่งเรียกว่า ถามมัชฌิมบุรุษ (บุรุษผู้กำลังปานกลาง) ดังนั้น คำนี้จึงห้ามปมาณมัชฌิมบุรุษ (บุรุษ 
ผู้มีส่'วนสูงปานกลาง) ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

มชฺฌิเมน ปุริเสนาติ ถามมชฺฌิเมน ปุริเสน. ,9๔๙ 

“คำว่า มชฺฌิเมน ปุริเสน คือ บุรุษผู้มีกำลังปานกลาง” 

๔. คำว่า อุทกุกฺเขปา ลงปัญจมีวิภัตดิในอรรถตติยา เพราะอธิบายด้วยบทที่ลงตติยาวิภัตติ 
ว่า อุทกุกฺเขเปน (ด้วยการวักนั้าสาด) ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อุทกุกฺเขปาติ กรณตฺเถ นิสฺสกฺกวจนนฺติ อาห “อุทกุกฺเขเปนา” ติ. ,9๕๐ 

“คำว่า อุทกุกฺเขปา ลงปัญจมีวิกัดติในอรรถตติยา ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อุทกุกฺเขเปน” 

คำว่า อุทกุกฺเขป มีรูปวิเคราะห์ในกังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๖๑) ว่า 

- อุกฺขิปียดิ เอตฺถาติ อุกฺเขโป (อุ บทหน้า + ซิป ธาตุ ะะ ซัด, ทิ้ง + ณ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 

- อุทกสฺส อุกุเขโป อุทกุกฺเขโป (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

ตามรูปวิเคราะห์ข้างต้น ท่านตั้งรูปวิเคราะห์ อุกฺเขป ศัพท์เป็นอธิกรณสาธนะ ตามบทอาธาระว่า 
ยตฺถ ในคำว่า ยตฺถ เอว 0 ขิตฺตํ อุทก 0 วา วาลุก 0 วา ปตติ, อย 0 อุทกุกฺเขโป นาม (สถานที่ซึ่งนั้าหรือทรายตกไป 
ในการวักอย่างนี้ ชื่อว่า อุทกุกเขปสีมา) อย่างไรก็ตาม ในกังขาวิตรณีศัณฐิ (หน้า ๓๙) แสดงรูปวิเคราะห์ 
กิตันตสมาสว่า อุทก 0 อุกขิปิตฺวา ซิปติ เอตถาติ อุทกุกฺเขโป (สถานที่วักนั้าสาด ชื่อว่า อุทกุกเขปะ) 

คำว่า ยถา อกขธุตฺตา เป็นต้นกล่าวถึงวิธีวักนั้าหรือวักทรายว่า ให้ปล่อยมือลงแล้ววักนั้าหรือ 
ทราย เหมือนนักเลงสกาทอดสกาซึ่งต้องวางมือทอดสกา ไม่ต้องยกมือขว้างออกไปเหมือนขว้างก้อนหินขึ้น 
อากาศ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุรุษผู้มีกำลังปานกลางพึงวักนั้าสาดอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะในการวักนั้าสาดของบุรุษผู้มีกำลัง 
ปานกลางมิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ลักษณะในการวักนั้าสาดของบุรุษผู้มีกำลังปานกลาง พวกเรายังไม่ทราบ 
มิใช่หรือ 

อธิบายว่า เราได้แสดงลักษณะในการวักนั้าสาดของบุรุษผู้มีกำลังปานกลางว่า บุรุษผู้มีกำลัง 
ปานกลางใช้มือพุ้ยนั้าหรือทรายวักไปเต็มแรงเช่นเดียวกับนักเลงสกาทอดลูกสกา สถานที่ซึ่งนั้าหรือทราย 
ตกไปในการวักอย่างนี้ ชื่อว่า อุทกุกเขปลีมา ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กถ 0 ปน อุทก 0 ซิปิตพฺพนฺติ อาห “ตตฺถา”ติอาทิ. ,9 ' ๕ * 

“ท่านกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า บุรุษผู้มีกำลังปานกลางพึงวักนั้าสาดอย่างไร”] 


๑๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


อย 0 ตตฺถ สมานส 0 วาสา เอกูโปสถาติ อยํ เตสุ นทิอาทีสุ อุทกุฤเขปปริจฺฉินฺนา สีมา 
สมานสํวาสา เจว เอกูโปสถา จ. อย 0 ปน เอเตส 0 นทิอาทีนํ อนุโตเยว ลพุภติ, น พหิ. ตสุมา นทิยา 
วา ชาตสุสเร วา ยตฺตก 0 ปเทส 0 ปกติวสุสกาเส จตูสุ มาเสสุ อุทก 0 โอตฺถรติ, สมุทฺเท ยสุมึ ปเทเส 
ปกติวีจิโย โอตฺถริตุวา สณฺรหนุติ, ตโต ปฏฺราย กปฺปิยภูมิ, ตตุถ รตุวา อุโปสถาทิกมฺม 0 กาตุ 0 
วฏฺฏติ. ทุพุพุฏฺริกาเส วา คิมฺเห วา นทิชาตสุสเรสุ สุกฺเขสุปี สา เอว กปฺปิยภูมิ, สเจ ปน สุกฺเข 
ชาดสุสเร วาปี วา ขณนุติ, วปฺป้ วา กโรนุติ, ต 0 รานํ คามกฺเขตุตํ โหติ. 

พระดำรัสว่า อยํ ตตุถ สมานสํวาสา เอกูโปสถา (สีมาคือสถานที่นี้มีสังวาสเสมอกัน 
และมีอุโบสถเป็นอันเดียวกันในแม่นํ้า ทะเล และสระธรรมชาติเหล่านั้น) หมายความว่า สีมา 
ที่กำหนดด้วยการรักนั้าสาด[คืออุทกุกเขปลีมา]นี้ในแม่นั้าเป็นต้นนั้น มีสังวาสเสมอกัน และ 
มีอุโบสถเป็นอันเดียวกัน อนึ่ง สีมาประเภทนี้มีได้ภายในแม่นั้าเท่านั้น ไม่มีภายนอก 

เพราะเหตุนั้น สถานที่ซึ่งมีนั้าขังอยู่ในแม่นั้าหรือสระธรรมชาติตลอด ๔ เดือนช่วงฤดู 
ฝนปกติ และสถานที่ในทะเลซึ่งถูกคลื่นตามปกติซัดอยู่จึงชื่อว่า กัปปิยภูมิ นับตั้งแต่สถานที่นั้น 
ไป ภิกษุผู้อยู่ในกัปปิยภูมินั้นทำอุโบสถกรรมเป็นต้นได้ แม้แม่นั้าและสระธรรมชาติจะแห้งไป 
ในคราวฝนแล้ง[คือฤดูฝนและฤดูหนาว]หรือในฤดูร้อน พื้นที่นั้นก็ยังเป็นกัปปิยภูมิอยู่เหมือนเดิม 
แต่ถ้าหากชาวบ้านขุดสระนั้าหรือทำการเพาะปลูกในสระธรรมชาติที่แห้งแล้ว สถานที่นั้นนับเป็น 
เขตบ้าน 

[ท่านอธิบายประโยคว่า อยํ ตตฺถ ดังนี้ 

๑. คำ ว่า อย 0 อันเป็น วิ เสสนะของปาฐเสสะว่า สีมา หมายถึง สีมา ที่ กำหนดด้วยการรักนํ้าสาด 
เพราะอธิบายว่า อุทกุกฺเขปปริจฺฉินฺนา สีมา 

๒. คำว่า ตตฺถ ลง ถ ปัจจัยในอรรถสัตตมีวิภัตติ พหูพจน์ เพราะอธิบายว่า เตสุ และคำนี้ก็ 
หมายถึงแม่นํ้าเป็นต้น เพราะอธิบายว่า นทิอาทีสุ 

๓. คำ ว่า สมานส 0 วาสา เอ กู โปสถา มี อรรถสมุจจยะเป็นปาฐเสสะในเรื่อง นี้ ท่านจึงประกอบใช้ 
เจว และ จ ศัพท์ในคำว่า สมานส 0 วาสา เจว เอกูโปสถา จ ที่จริงแล้วการไม่ประกอบใช้อรรถสมุจจยะนี้ 
มีได้ในบางแห่ง ส่วนใหญ่มักใช้ในคาถา ดังข้อความในสัททนีดิปกรณ์ (สุตตมาลา) ว่า 

เตสุ อตฺถปูรณนฺดิ ปทนฺตเรน ปกาสิตสฺเสวตฺถสฺส โชตนวเสน อธิกภาวกรณํ. ตถา หิ “ขตฺติโย 
พราหมโณ เวสโส สทโท”ติ วตเตปิ “ขตติโย จ พราหมโณ จ เวสโส จ สทโท จา”ติ อยมตโถ วตโตเยว 


นิทาน 


๑๙๗ 


โหติ. เอส นโย ยถารหํ เนตพฺโพ. ปทนฺตเรนาติ อิทํ ปน น สพฺพตถก 0 อตฺถิสกกาลพฺภาอิจฺเจวมาทีสุ 
อนุปปตฺดิโต. ปทปูรณนฺติ อสดิปิ อตฺถวิเสสาภิธาเน วาจาสิสิฏฺรตาย ปทสฺส ปูรณํ.“ ๕๒ 

“ในอัตถปูรณะ (การยังอรรถให้เต็ม) และปทปูรณะ (การยังบทให้เต็ม) เหล่านั้น อัตถปูรณะ คือ 
การกระทำความยิ่งเกินด้วยการแสดงเนื้อความที่บทอื่นแสดงไว้ให้ปรากฏ กล่าวคือ แม้เมื่อกล่าวว่า ขตฺติโย 
พฺราหฺมโณ เวสฺโส สุทฺโท (กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร) ก็เป็นอันกล่าวถึงเนื้อความนื้ว่า ขตฺติโย จ 
พฺราหฺมโณ จ เวสฺโส จ สุทฺโท จ (กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร) ทีเดียว พึงทราบนัยนี้ 1 ตามสมควร 

ส่วนคำว่า ปทนฺตIรน (บทอื่น) นี้ ไม่มีในที่ทั้งหมด เพราะไม่ควรมีในบทเป็นต้นอย่างนื้ว่า อตฺถิ 
(มีอยู่), สกกา (สามารถ) และ ลพฺภา (ได้) การยังบทให้เต็ม คือ การทำบทให้เต็มเพื่อความสละสลวย 
แห่งถ้อยคำเมื่อไม่มีการแสดงเนื้อความพิเศษ” 

คำว่า อย 0 ปน ฯเปฯ น พหิ (อนึ่ง สีมาประเภทนื้มีได้ภายในแม่นั้าเท่านั้น ไม่มีภายนอก) กล่าว 
ต่อจากประโยคหน้าเพื่อระบุว่า สีมาประเภทนื้มีได้ภายในแม่นั้าเท่านั้น ไม่มีภายนอก ทั้งนี้เพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลควรกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สีมาประเภทนื้มีได้ทั้งภายในและภายนอกแม่นั้าหรือไร 
(อีกอย่างหนึ่ง) สีมาประเภทนื้มีได้ในภายนอกแม่นั้าเท่านั้นหรือไร 

อธิบายว่า สีมาประเภทนื้มีได้ภายในแม่นั้าเท่านั้น ไม่มีภายนอก ดังนั้น สถานที่ซึ่งมีนั้าขังตลอด 
๔ เดือนในแม่นํ้าและสระธรรมชาติ และสถานที่ซึ่งถูกคลื่นตามปกติซัดในทะเล จึงชื่อว่า กัปปิยภูมิ 
อนึ่ง ประโยคนื้ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ โดย ปน ศัพท์ทำหน้าที่ วากยารัมภโชตกะ 
นอกจากนั้นแล้ว ประโยคนื้ยังจัดเป็น ประโยคการณะ ของประโยคถัดไปอีกด้วย เพราะแสดง 
เหตุของความเป็นกัปปิยภูมิ ที่จริงแล้ววิธีสัมพันธ์ประโยคเป็นหลักการแสดงความเกี่ยวเนื่องของประโยค 
ต่าง ๆ จึงอาจมีหลายชื่อได้ตามเนื้อความของประโยคหน้าและประโยคถัดไป เหมือนบุรุษผู้หนึ่งอาจเป็นทั้ง 
บิดาและบุตรได้ทั้ง ๒ อย่าง 

ศันถรจนาจารย้ได้แสดงลักษณะของแม่นั้า ทะเล และสระธรรมชาติ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานจาก 
พระบาลีว่า นท่ยา วา ภิกฺขเว เป็นต้น ดังที่กล่าวไว้แล้ว ษัดนื้ ท่านประสงค์จะแสดงสถานที่อันควรทำ 
อุทกุกเขปลีมาในแม่นั้า ทะเล และสระธรรมชาติเหล่านั้น จึงกล่าวว่า ตสฺมา นท่ยา วา ฯเปฯ กบ!ปิยภูมิ 
(เพราะเหตุนั้น สถานที่ซึ่งมีนั้าขังอยู่ในแม่นํ้าหรือสระธรรมชาติตลอด ๔ เดือนช่วงฤดูฝนปกติ และสถานที่ 
ในทะเลซึ่งถูกคลื่นตามปกติซัดอยู่ จึงชื่อว่า กัปปิยภูมิ นับตั้งแต่สถานที่นั้นไป) 

คำว่า ตสฺมา โยกปาฐเสสะว่า อิมิสฺสา ลีมาย อนฺโตเยว ลพฺภมานตฺตา (เพราะสีมาประเภทนี้ 


๑๙๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


มีได้ภายในแม่นํ้าเท่านั้น) โดยเปลี่ยน “ลพฺภติ” เป็น “ลพฺภมานตฺตา” และเปลี่ยนบทประธานว่า “อยํ สีมา” 
เป็น “อิมิสฺสา สีมาย” 

กัปปิยภูมิ แปลตามศัพท์ว่า “พื้นที่อันสมควร” คือ สมควรทำอุทกุกเขปลีมา โดย กปฺปิย ศัพท์ 
แปลสั้นๆ ว่า สมควร ประกอบรูปศัพท์มาจาก กปฺป ศัพท์ + อิย ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า 
กปฺโป อสฺส อตฺถีดิ กปฺปิโย (มีการกระทำให้สมควรแก่พระวินัย) 

ข้อความว่า “นับตั้งแต่สถานที่นั้นไป” คือ สถานที่ 1 ซึ่งมีนั้าขังตลอด ๔ เดือนในแม่นั้าและสระ 
ธรรมชาติ และสถานที่ซึ่งถูกคลื่นตามปกติซัดในทะเล คำว่า ตโต เป็นริเสสนะของปาฐเสสะว่า “อุทกสฺส 
โอตฺถรณปเทสโต จ ปกติวีจีนํ โอตฺถริตฺวา สณฺรหนปเทสโต จ” โดยเปลี่ยนบทประธานและกริยาว่า “อุทก 0 
โอตฺถรติ เป็น อุทกสฺส โอตฺถรณปเทสโต” และเปลี่ยน “ปกติวีจิโย โอตฺถริตฺวา สณฺรหนฺติ” เป็น ปกติ- 
วีจีนํ โอตฺถริตฺวา สณฺรหนปเทสโต” กล่าวโดยย่อคือ เปลี่ยน “โอตฺถรติ” เป็น “โอตฺถรณปเทสโต” และ 
เปลี่ยน “สณฺรหนฺติ” เป็น “สณฺรหนปเทสโต” ส่วนบทอื่นๆ ก็เปลี่ยนวิภัตติตามไปด้วย 

คำว่า ตตฺถ ฯเปฯ วฏฺฏดิ (ภิกษุอยู่ในกัปปิยภูมินั้นท่าอุโบสถกรรมเป็นต้นได้) กล่าวต่อจาก 
ประโยคหน้าเพื่อแสดงประโยชน์ที่ได้รับจากความเป็นกัปปิยภูมิ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อสถานที่นั้นเป็นกัปปิยภูมิ ก็จะมีประโยชน์อะไรเล่า 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยชน์ของการที่สถานที่นั้นเป็นกัปปิย- 

ภูมิใช่หรือ 

อธิบายว่า สถานที่นั้นมีประโยชน์ คือ ภิกษุอยู่ในกัปปิยภูมินั้นท่าอุโบสถกรรมเป็นต้นได้ 

คำว่า ทุพฺพุฏฺริกาเล วา ฯเปฯ สา เอว กปฺปิยภูมิ (แม้แม่นั้าและสระธรรมชาติจะแห้งไปในคราว 
ฝนแล้งหรือในฤดูร้อน พื้นที่นั้นก็ยังเป็นกัปปิยภูมิอยู่เหมือนเดิม) กล่าวต่อจากประโยคหน้า ทั้งนี้เพื่อขจัด 
ความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ แม่นั้าและสระธรรมชาติที่มีนั้าไม่แห้งเสมอ พึงกำหนดอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม่นํ้าและสระธรรมชาติจะต้องมีนํ้าไม่แห้งเสมอ จึง 
เป็นกัปปิยภูมิหรือไร 

อธิบายว่า แม้แม่นั้าและสระธรรมชาติจะแห้งไปในคราวฝนแล้งหรือไนฤดูร้อน พื้นที่นั้นก็ยังเป็น 
กัปปิยภูมิอยู่เหมือนเดิม 

คำว่า สเจ ปน ฯเปฯ คามฤเขตฺตํ โหดิ (แต่ถ้าชาวบ้านขุดสระนั้าหรือท่าการเพาะปลูกในสระ 
ธรรมชาติที่แห้งแล้ว สถานที่นั้นนับเป็นเขตบ้าน) กล่าวต่อจากประโยคหน้า ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ พื้นที่นั้นบุคคลพึงกำหนดอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พื้นที่นั้นจัดเป็นกัปปิยภูมิตลอดไปหรือไร 


นิทาน 


๑๙๙ 


อธิบายว่า พื้นที่นั้นไม่ใช่กัปปิยภูมิตลอดไป ถ้าชาวบ้านขุดสระนั้าหรือทำการเพาะปลูกในสระ 
ธรรมชาติที่แห้งแล้ว สถานที่นั้นนับเป็นเขตบ้าน 

คำว่า ต 0 รานํ คามกฺเขตด 0 โหดิ (สถานที่นั้นนับเป็นเขตบ้าน) คือ สถานที่ซึ่งชาวบ้านขุดสระนั้า 
หรือทำการเพาะปลูกแล้ว ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ต 0 รานนุติ ยตฺถ วาปิอาทิก 0 กต 0 , ต 0 รานั อฌฺฌํ ปน กปฺปิยภูมิ. 8 ' ๕๓ 

“คำว่า ต 0 รานํ (สถานที่นั้น) คือ สถานที่ซึ่งชาวบ้านขุดสระเป็นต้น ส่วนที่อื่นเป็นกัปปิยภูมิ” 

แม้วิมติวิโนทนีก็อธิบายคำนี้ว่า 

ต 0 รานนฺดิ อาวาฏาทีนํ กตฏฺรานเมว, น อกตนุติ อตฺโถ. 8 '* ๔ 

คำว่า ต 0 รานํ (สถานที่นั้น) หมายความว่า สถานที่ทำบ่อนั้าเป็นต้น ไม่ใช่สถานที่ยังมิได้กระทำ] 

ยา ปเนสา “กปฺปิยภูมี”ติ วุตฺตา, ตโต พหิ อุทกุกฺเขปสีมา น คจฺฉติ, อนุโตเยว คจฺฉติ, 
ตสฺมา ตสฺสา อนุโต ปริสาปริยนุตโต ปฏฺราย สมนุตา อุทกุฤเขปปริจฺเฉโท กาตพฺโพ. สเจ ปน เทฺว 
สงฺฆา วิสุ้ วิสุ้ อุโปสถาทิกมฺมํ กโรนุติ, ทุวินุนํ อุทกุกฺเขปานํ อนุตเร อฌฺโฌ เอโก อุทกุกฺเขโป 
อุปจารตฺถาย รเปตพฺโพ. อยฌฺหิ สตฺตพฺภนุตรสีมา จ อุทกุฤเขปสีมา จ ภิกฺขูนิรโตกาสโต ปฏฺราย 
ลพฺภติ. ปริจุเฉทพฺภนุตเร หตฺถปาส 0 วิชหิตุ'วา ริโตปี ปริจุเฉทโต พหิ อฌฺฌํ ตตฺตกํเยว ปริจุเฉท 0 
อนติกฺกมิตฺวา ริโตปิ กมฺมํ โกเปติ, อิทํ สพฺพอฏฺรกถาสุ สนุนิฏฺรานิ. เอว 0 อพทุธสีมา เวทิตพฺพา. 

อนึ่ง อุทกุกเขปลีมาย่อมไปไม่ถึงภายนอกพื้นที่ซึ่งเรียกว่ากัปปิยภูมิ ถึงเพียงภายใน 
เท่านั้น ดังนั้น พึงกำหนดการวักนั้าสาดโดยรอบตั้งแต่ท้ายบริษัทภายในกัปปิยภูมินั้น 

ถ้าสงฆ์สองฝ่ายแยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นต้น ควรกำหนดช่วงวักนํ้าสาดอีกช่วงหนึ่ง 
ไว้คั่นกลางช่วงวักนั้าสาดทั้งสองเพื่อเป็นอุปจาระ[ของสีมา] เพราะสัตตัพภันดรสีมาและอุทกุก- 
เขปลีมานี้มีได้ตั้งแต่สถานที่ซึ่งภิกษุดำรงอยู่ ภิกษุที่ละหัตถบาสภายในขอบเขตแล้วดำรงอยู่ และ 
ภิกษุที่ดำรงอยู่ไม่เลยขอบเขตเพียงนั้นอื่นนอกไปจากขอบเขต[ของ ๗ อัพกันดรและการวักนั้า 
สาด] ย่อมทำให้กรรมวิป็ติ ข้อนี้เป็นคำตัดสินในคัมภีร์อรรถกถาทั้งปวง พึงทราบอพ้ท่ธสีมาอย่างนี้ 

[คำว่า ยา ปเนสา ฯเปฯ อนุโตเยว คจฺฉติ (อนึ่ง อุทกุกเขปสีมาย่อมไปไม่ถึงภายนอกพื้นที่ซึ่ง 
เรียกว่ากัปปิยภูมิ ถึงเพียงภายในเท่านั้น) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงกัปปิยภูมิที่ควรเป็นอุทกุกเขป¬ 
ลีมา 


๒๐๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คำว่า ตสฺมา ฯเปฯ อุทกุกฺเขปปริจฺเฉโท กาตพฺโพ (ดังนั้น พึงกำหนดการวักนํ้าสาดโดยรอบ 
ตั้งแต่ท้ายบริษัทภายในกัปปิยภูมินั้น) กล่าวขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตของอุทกุกเขปสีมา ทั้งนี้เพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดอุทกุกเขปลีมานั้นตั้งแต่สถานที่ไหน 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดอุทกุกเขปลีมานั้นตั้งแต่ด้นบริษัทภายใน 
กัปปิยภูมินั้นหรือไร 

อธิบายว่า บุคคลพึงกำหนดอุทกุกเขปลีมานั้นตั้งแต่ท้ายบริษัทภายในกัปปิยภูมินั้น 

คำว่า ตสฺมา (ดังนั้น) ให้เพิ่มปาฐเสสะจากประโยคหน้าโดยเปลี่ยนกริยาคุมพากย์เป็นบทนาม 
และประกอบ ภา วตั ทธิตปัจจัย อยู่ ท้ายว่า ตโต พหิ อุทกุกฺเขปลีมาย อคตตฺตา อนุโตเยว คตตฺตา จ (เพราะ 
ความที่อุทกุกเขปลีมาไปไม่ถึงภายนอกพื้นที่ซึ่งเรียกว่ากัปปิยภูมิ และถึงเพียงภายในเท่านั้น) ประโยคหน้า 
คือ ยา ปเนสา ฯเปฯ คจฺฉติ จึงเป็น ประโยคการณะ กล่าวไว้เพื่อแสดงเหตุในการกำหนดการวักนั้าสาด 
ภายในกัปปิยภูมิ 

คำว่า สเจ ปน ฯเปฯ รเปตพฺโพ (ถ้าสงฆ์สองฝ่ายแยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นต้น ควรกำหนด 
ช่วงวักนํ้าสาดอีกช่วงหนึ่งไว้คั่นกลางช่วงวักนํ้าสาดทั้งสองเพื่อเป็นอุปจาระ[ของสีมา]) กล่าวต่อจากประโยค 
หน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อสงฆ์สองฝ่ายแยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นต้น ควรกำหนดช่วงวักนํ้า 

สาดอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงการกำหนดในเรื่องนี้มิใช่หรือ 

อธิบายว่า ถ้าสงฆ์สองฝ่ายแยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นต้น ควรกำหนดช่วงวักนั้าสาดอีกช่วงหนึ่ง 
ไว้คั่นกลางช่วงวักนํ้าสาดทั้งสองเพื่อเป็นอุปจาระของสีมา 

คำว่า อยฌฺหิ ฯเปฯ กมฺมํ โกเปติ (เพราะสัตดัพภัแตรสีมาและอุทกุกเขปลีมานึ่มิใต้ตั้งแต่สถานที่ 
ซึ่งภิกษุดำรงอยู่ ภิกษุที่ละหัตถบาสภายในขอบเขตแล้วดำรงอยู่ และภิกษุที่ดำรงอยู่ไม่เลยขอบเขตเพียงนั้น 
อื่นนอกไปจากขอบเขต[ของ ๗ อัพกันดรและการวักนั้าสาด] ย่อมทำให้กรรมวิปติ) แสดงเหตุในการกำหนด 
ช่วงวักนั้าสาดอีกช่วงหนึ่งไว้คั่นกลางช่วงวักนํ้าสาดทั้ง ๒ เพื่อใช้เป็นอุปจาระของสีมา เมื่อมีสงฆ์สองฝ่าย 
แยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นต้น ทั้งนึ่เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงควรกำหนดช่วงวักนํ้าสาดอีกช่วงหนึ่งไว้คั่นกลางช่วงวักนั้าสาด 
ทั้ง ๒ เพื่อเป็นอุปจาระของสีมา เมื่อสงฆ์สองฝ่ายแยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นต้น 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม้จะไม่กำหนดช่วงวักนํ้าสาดอีกช่วงหนึ่งไว้คั่นกลางช่วง 
วักนํ้าสาดทั้ง ๒ ก็สมควรได้มิใช่หรือ 


นิทาน 


๒๐๑ 


อธิบายว่า เพราะสัตตัพภันตรสีมาและอุทกุกเขปลีมานี้มีได้ตั้งแต่สถานที่ซึ่งภิกษุดำรงอยู่ ภิกษุ 
ที่ละหัตกบาลภายในขอบเขตแล้วดำรงอยู่ และภิกษุที่ดำรงอยู่ไม่เลยขอบเขตเพียงนั้นอื่นนอกไปจากขอบเขต 
ของ ๗ อัพภันดรและการวักนั้าสาด ย่อมทำให้กรรมวิบํเต 

คำว่า อิทํ สพฺพอฏฺรกถาสุ สนฺนิฏฺรานํ (ข้อนี้เป็นคำตัดสินในคัมภีร์อรรถกถาทั้งปวง) หมายความ 
ว่า การกำหนดว่าทำให้กรรมวิปตินี้เป็นคำตัดสินของคัมภีร์มหาอรรถกถาเป็นต้น คัมภีร์มหาอรรถกถานั้น 
มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มูลอรรถกถา (อรรถกถาตั้งเดิม) ประกอบด้วยปกิณกเทศนาของพระพุทธเจ้าและ 
คำอธิบายของพระสาวกมีพระอานนท์ พระสารีบุตร และพระมหาสัจจายนะ เป็นด้น พ่านกล่าวคำนี้กล่าว 
ต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ พวกเราจะเชื่อคำที่กล่าวไว้นั้นอย่างไร (อีกอย่างหนึ่ง) บุคคลย่อมเข้าใจ 
เนื้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำที่พ่านกล่าวไว้นั้นเป็นเพียงอัดโนมติของพ่านหรือไร 
อธิบายว่า คำที่เรากล่าวนั้นเป็นคำตัดสินในคัมภีร์อรรถกถาทั้งปวง ไม่ใช่อัดโนมติของเรา ดังนั้น 

จึงควรเชื่อถือ 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กถเมด 0 วิฌฺฌายตีติ อาห “อิทํ สพฺพอฏฺรกถาสุ สนฺนิฏฺรานนุ”ติ. 4 "“ 

“ท่านกล่าวว่า อิทํ สพฺพอฏฺรกถาสุ สนฺนิฏฺรานํ (ข้อนี้เป็นคำตัดสินในคัมภีร์อรรถกถาทั้งปวง) 
เพื่อขจัดความสงสัยว่า บุคคลย่อมเข้าใจเนื้อความนั้นอย่างไร” 

คำว่า เอว 0 อพทฺธสีมา เวทีตพฺพา (พึงทราบอพัทธสีมาอย่างนี้) เป็นประโยคนิคมนะของอพ้พ่ธ- 
สีมา กล่าวไว้เพื่อแสดงคำลงท้ายอพัทธสีมา ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของเรื่องอพ้พ่ธสีมานั้นคืออะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พ่านควรแสดงคำลงท้ายของเรื่องอพ้ทธสีมานั้นมิใช่หรือ 
อธิบายว่า เราได้แสดงคำลงท้ายของเรื่องอพ้พ่ธสีมานั้นด้วยประโยคนี้ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 
“อิติ อิมนฺ”ติอาทิ ยถาวุตฺตสฺส นิคมนิ.** ๖ 

“คำว่า อิติ อิมํ เป็นต้นเป็นคำลงท้ายข้อความตามที่กล่าวไว้แล้ว” 

การกำหนดระยะ ๗ อัพสันดรและช่วงวักนั้าสาดของสีมาทั้งสองอีกช่วงหนึ่งนับจากท้ายบริษัท 
โดยรอบ มีประโยชน์เพื่อให้เป็นอุปจาระ คือ สถานที่ใกล้ หมายความว่า การกำหนด ๒ อย่างนั้นมีได้ตั้งแต่ 
ท้ายบริษัทเป็นต้นไป และภิกษุบริษัทก็มีจำนวนมากบ้างน้อยบ้าง อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเวลา ถ้ามิได้ 
กำหนดอุปจาระเช่นนี้ ครั้นภิกษุบริษัทเพิ่มขึ้นก็จะเป็นสีมาคาบเกี่ยวจึงต้องกำหนดระยะอีกช่วงหนึ่งขึ้นมา 


๒01อ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


เพื่อเว้นระยะห่างจากสีมาอื่นที่อาจมีขึ้นได้ในภายหลัง เพราะภิกษุ ๒ กลุ่มอาจทำกรรมพร้อมกันได้ใน 

สัตตัพภัแตรสีมาและอุทกุกเขปลีมา] 

อิติ อิมํ พทฺธสีมาพทฺธสีมาวเสน ทุวิธํ สีมํ สนฺธาเยตํ วุตฺตํ “เต จ โข หตฺถปาส 0 
อวิชหิตฺวา เอกสีมายํ ริตา”ติ. 

โดยประการดังนี้ ข้อความว่า “ภิกษุเหล่านั้นไม่ละหัตถบาสดำรงอยู่ในสีมาเดียวกัน” [ใน 
คำอธิบายของพระดำรัสว่า ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา] นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสระบุถึงสีมาทั้ง 
๒ อย่างนี้ โดยจำแนกเป็นพัทธสีมาและอพัทธสีมา 

[จะเห็นว่าในตอนจบพัทธสีมา ท่านได้กล่าวคำลงท้ายว่า เอว 0 เอกาทส วิปตฺติสีมาโย อดิกฺกมิตฺวา 
ฯเปฯ “พทฺธลีมา”ติ เวทิตพฺพา (โดยประการดังนี้ สีมาที่พ้นจากสีมาวิปติ ๑๑ อย่าง ประกอบด้วยสมบัติ ๓ 
ผูกนิมิตเชื่อมด้วยนิมิตสมมติไว้ พึงทราบว่าเป็นพัทธสีมา) และในตอนจบอพัทธสีมา ท่านได้กล่าวคำลงท้าย 
อีกว่า เอว 0 อพทฺธสีมา เวทิตพฺพา คำลงท้ายทั้ง ๒ นั้น ชื่อว่า จูฬนิคมนะ (คำลงท้ายเล็ก) เป็นคำลงท้าย 
เรื่องที่กำลังกล่าวถึงเท่านั้น บัดนี้ ท่านกล่าวว่า อิดิ อิม 0 ฯเปฯ เอกสีมาย 0 ริตา เพื่อแสดงมหานิคมนะ (คำ 
ลงท้ายใหญ่) โดยกล่าวลงท้ายพ้ท่ธสีมาและอพัทธสีมาทั้ง ๒ อย่าง ที่เริ่มกล่าวไว้ตั้งแต่ประโยคว่า สีมา จ 
นาเมสา (อนึ่ง ขึ้นชื่อว่าสีมานั้นมี ๒ ประเภท) เป็นต้นไป 

คำว่า เอต 0 เพิ่มปาฐเสสะที่เป็นวิเสสยะว่า อตฺถชาต 0 เข้ามา โดย ชาต ศัพท์ไม่มิความหมายใดๆ 
ตามหลักภาษาถือว่าเป็นศัพท์ ตัพภาวะ คือ ศัพท์ที่มีเนื้อความของบทหน้าที่ประกอบร่วมกันนั้น ท่านนิยม 
ใช้ศัพท์ดัพภาวะเพื่อเปลี่ยนลิงค์หรือเพื่อให้คำสละสลวย จะเห็นได้ว่า อตฺถ ศัพท์เป็นปุงลิงค์ เมื่อประกอบ 
ชาต ศัพท์ก็เป็นนปุงสกลิงค์ หรือถ้าต้องการให้ อตฺถ ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์ ก็ประกอบ ชาติ ศัพท์เป็นรูปว่า 
อตฺถชาติ ดังลัททนิติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๑๘๔) กล่าวว่า อนฺตคตาทีนิ ปตนฺติ ปทนฺเต (อนฺต และ คต 
ศัพท์เป็นต้นย่อมวางไว้ท้ายบท) ส่วนในรูปวิเคราะห์มักจะประกอบ เอว ศัพท์เพื่อแสดงอรรถดัพภาวะ ดัง 
อุทาหรณ์ว่า 

- สุตฺตํ เอว สุตฺตนฺโต (สูตรนั้นแหละ ชื่อว่า สุตตันตะ) 

- กมฺมํ เอว กมฺมนฺโต (กรรมนั้นแหละ ชื่อว่า กัมมัแตะ) 

- คูโถ เอว คูถคต 0 (คูตรนั้นแหละ ชื่อว่า ลูถคตะ) 

- อนฺโต เอว อนฺตคต 0 (ที่สุดนั้นแหละ ชื่อว่า อันตคตะ) 

- ทิฏฺริ เอว ทิฏฺริคต 0 (ความเห็นผิดนั้นแหละ ชื่อว่า ทิฏฐิคตะ) 

- อตฺโถ เอว อตฺถชาต 0 (อรรถนั้นแหละ ชื่อว่า อัตถชาตะ) 


นิทาน 


๒๐๓ 


- ธมฺโม เอว ธมฺมชาต 0 (ธรรมนั้นแหละ ชื่อว่า ธัมมชาตะ) 

รูปวิเคราะห์เหล่านี้ แม้ประกอบด้วย เอว ศัพท์ ก็ไม่จัดเป็นอวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส 
แต่ชื่อว่า ตัพภาววุตติกรรมธารยสมาส คือ กรรมธารยสมาสที่เป็นไปในตัพภาวะ (ภาว ศัพท์มีความหมาย 
ว่า เนื้อความ, ตสฺส ภาโว ตพฺภาโว ะะ อรรถของบทหน้านั้น ชื่อว่า ตัพภาวะ) ตัพภาวะนี้เป็นอรรถที่ไม่มี 
ความหมายใดๆ เพิ่มขึ้นจากบทหน้า 

ฎีกาใหม่ประพันธ์คาถาสรุปความเรื่องสีมาทั้ง ๒ อย่างว่า 

พทฺธาพทฺธวเสเนธ สีมา นาม ทวิธา ตหึ 

ดิสมฺปตฺดิยุตตา วชฺชิ- เตกาทสวิปตฺดิกา 

พทฺธสีมา ดิธา ขณฺฑา- ทิโต คามาทิโต ปรา.® ๕๗ 

“ในพระวินัยนี้ ขึ้นชื่อว่าสีมามี ๒ อย่างโดยจำแนกเป็นพัทธสีมาและอพัทธสีมา 
ในบรรดาสีมาเหล่านั้น สีมาที่ประกอบด้วยความสมบูรณ์ ๓ และเว้นจากสีมาวิบัติ 
๑๑ ชื่อว่า พัทธสีมา มี ๓ อย่างโดยขัณฑสีมาเป็นต้น อพัทธสีมาอื่นมี ๓ อย่างโดย 
คามสีมาเป็นต้น”] 

ดำลงท้ายของเรื่องภิกษุผู้ควรแก่กรรม 

เตสุ หิ จตูสุ ภิกฺขูสุ เอกสีมาย 0 หตฺถปาส 0 อวิชหิตฺวา ริเตเสฺวเวตํ สงฺฆสฺส อุโปสถกมุม 0 
ปตฺตกลฺลํ นาม โหติ, น อิตรถา. ยถาห “อนุชานามิ ภิกฺขเว จตุนฺนํ ปาติโมกฺข 0 อุทฺทิสิตุนุ”ติ. 

โดยแท้จริงแล้ว เมื่อภิกษุ ๔ รูปเหล่านั้นไม่ละหัตถบาส ดำรงอยู่ในสีมาเดียวกัน 
อุโบสถกรรมของสงฆ์นั้นจึงชื่อว่าถึงเวลาทำกรรมแล้ว มิฉะนั้นแล้ว ก็ไม่ชื่อว่าถึงเวลาทำกรรม 
ดังพระพุทธดำรัสว่า 

อนุชานามิ ภิกฺขเว จตุนฺนํ ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิตุ๊. ๑๕๘ 

“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการสวดปาติโมกข์แก่ภิกษุ ๔ รูป” 

[ประโยคว่า เตสุ หิ เป็นด้นเป็นประโยคยํ้าความโดยอ้างความเหมาะสม ชื่อว่า ยุตติทัฬหีกรณะ 
คือ ยํ้าความว่า ภิกษุเหล่านั้นไม่ละหัตถบาส ดำรงอยู่ในสีมาเดียวกัน จะละหัตถบาสภายในสีมาไม่ได้ 
อุโบสถกรรมของสงฆ์นั้นจึงชื่อว่า ถึงเวลาทำกรรมแล้ว มิฉะนั้น ก็ไม่ชื่อว่าถึงเวลาทำกรรม ส่วนประโยค 
ว่า ยถาห เป็นต้น ยํ้าความโดยอ้างหลักฐานจากคัมภีร์ ชื่อว่า อาคมทัฬหีกรณะ โดยทั่วไปพ่านผู้รจนาอาจ 


๒๐๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ประกอบใช้ยุตติทัฬหีกรณะหรืออาคมทัฬหีกรณะได้ตามสมควร แต่ถ้าท่านกล่าวไว้ร่วมกันต้องวางประโยค 
อาคมทัฬหีกรณะอยู่ท้ายยุตติทัฬหีกรณะแน่นอน 

ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย น ปฏิเสธเป็นรูปว่า นาสติ, น อิตรถา เป็นต้น แสดงความขัดแย้ง ชื่อว่า 
ประโยคพยติเรกะ ส่วนประโยคหน้าของประโยคนี้ชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ ประโยคแสดงความคล้อยตาม 
คำว่า อิตรถา (โดยประการอื่น) สัมพันธ์ในปาฐเสสะว่า อตฺเถ คยฺหมาเน (ครั้นเมื่อเนื้อความอัน 
บุคคลถือเอาอยู่) และบทนี้ก็มองหาอปาทาน คือ วุตฺตปปการโต (จากประการที่กล่าวแล้ว) ซึ่งก็คือประโยค 
หน้าที่เป็นอันวยะ ได้แก่ การที่ภิกษุ ๔ รูปไม่ละหัตถบาสดำรงอยู่ในสีมาเดียวกัน แม้บทว่า อฌฺฌถา ก็มี 
คำแปลเหมือน อิตรถา] 


สภาดาบด 

สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนฺตีติ เอตฺถ ย 0 สพฺโพ สงฺโ 1 ฆ วิกาลโภชนาทินา สภาควตฺถุนา 
ลหุกาปตฺตึ อาปชฺชติ, เอวรูปา วตฺถุสภาคา “สภาคา”ติ วุจฺจติ. วิกาลโภชนปจฺจยา อาปนฺนํ ปน 
อาปตฺติสภาคํ อนติริตฺตโภชนปจฺจยา อาปนฺนสฺส สนฺติเก เทเสตุ วฏฺฏติ. 

ในประโยคว่า สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนฺติ (ไม่มีสภาคาบติ) นี้ [พึงทราบข้อวินิจฉัย 

ดังนี้] 

สงฆ์ทั้งหมดต้องลหุกาบํติใดด้วยฉัตถุเสมอกันมีการบริโภคในยามวิกาลเป็นต้น อาบติ 
ที่มีวัตถุเสมอกันเช่นนี้ชื่อว่า สภาคาบติ (อาบติที่เสมอกัน[โดยวัตถุ]) อนึ่ง ภิกษุจะแสดงอาปัตติ- 
สภาคาบติ (อาบติข้อเดียวกัน[ที่มีวัตถุต่างกัน]) ที่ต้องเพราะการบริโภคในยามวิกาลในสำนักของ 
ภิกษุผู้ต้องอาบํติเพราะการบริโภคที่ไม่ได้ทำให้สมควร ย่อมควร 

[สภาคาปติ คือ อาปติที่เสมอกัน มี ๒ อย่าง คือ 
๑. วัตถุสภาคาปติ (อาป๋ติที่มีวัตถุเสมอกัน) คือ อาปติข้อเดียวกัน และวัตถุคือเหตุให้ต้องอาปติ 
เสมอกัน เช่น ภิกษุ ๒ หรือ ๓ รูปต้องอาปติปาจิตตีย์เพราะบริโภคอาหารในยามวิกาล 

๒. อาปัตติสภาคาปติ (อาปติที่มีอาปติเสมอกัน) คือ อาปติข้อเดียวกัน แต่วัตถุต่างกัน เช่น ภิกษุ 
รูปหนึ่งต้องอาบัติปาจิตตีย์เพราะบริโภคอาหารในยามวิกาล อีกรูปหนึ่งต้องอาบัติปาจิตตีย์เพราะบริโภค 
โภชนะที่เป็นอนติริตตะ (ยังมิได้ทำให้สมควรตามวินัยกรรม) 

คำว่า วิกาลโภชนปจฺจยา ฯเปฯ เทเสตุ 0 วฏฺฏติ (อนึ่ง ภิกษุจะแสดงอาปติข้อเดียวกัน[ที่มีวัตถุ 


นิทาน 


๒๐&' 


ต่างกัน] ที่ต้อง เพราะการบริโภคในยามวิกาลในสำนักของภิกษุผู้ต้องอาปติ เพราะการบริโภคที่ไม่ได้ทำให้ 
สมควร ย่อมควร) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม้อาปัตติสภาคาปติก็ควรประสงค์เอามิใช่หรือ เพราะ 
ตรัสไว้ด้วยคำสามัญทั่วไปว่า สภาคาปตฺติโย 

อธิบายว่า แม้ในที่นี้จะกล่าวไว้โดยสามัญทั่วไปว่า สภาคาปตฺดิโย ก็หมายถึงวัตถุสภาคาปติเท่านั้น 
มิได้หมายถึงอาปัตติสภาคาปด ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

สภาคาปตฺดิ จ นาเมสา ทุวิธา วตฺถุสภาคา อาปตฺดิสภาคาติ. ตตฺถ อิธ วตฺถุสภาคา อธิปฺเปตา, 
เนตราติ ทสฺเสตุ๊ “ย 0 สพฺโพ สงโฆ วิกาลโภชนาทินา”ติอาทิมาห. ๑ " 

“อนึ่ง ท่านกล่าวว่า ย 0 สพฺโพ สงโ 1 ฆ วิกาลโภชนาทินา เป็นต้นเพื่อแสดงว่า ขึ้นชื่อว่าสภาคาปติ 
มี ๒ อย่าง คือ วัตถุสภาคาปติ และอาปัตติสภาคาปติ ในสภาคาปติทั้ง ๒ นั้น ทรงประสงค์เอาวัตถุสภาคา¬ 
บติในเรื่องนี้ มิได้ประสงค์เอาอาปัตติสภาคาปติอื่น” 

ลหุกาปติ คือ อาปติเบา หมายถึง อาปติที่ชำระได้ด้วยวินัยกรรมที่เบา โดยที่ไม่ต้องอยู่ปริวาส 
เป็นด้น เหมือนกับการต้องอาปติสังฆาทิเสส ได้แก่ อาปติ ๕ ประเภท คือ ถุลดัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนีย้ 
ทุกกฏ และทุพภาสิต ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ลหุกาปตฺตินฺดิ ลหุเกน วินยกมฺเมน วิสุชฺฌนโต ลหุกา ถุลฺลจฺจยปาจิตฺดิยปาฏิเทสนียทุกฺกฏ- 
ทุพฺภาสิตสงฺขาตา ปฌฺจาปตฺติ'โย.'* 0 

“คำว่า ลหุกาปตฺตึ (ลหุกาปติ) คือ อาปติ ๕ ประเภทที่เรียกว่า ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนีย้ 
ทุกกฏ และทุพภาสิต อันเป็นอาปติเบา เพราะชำระได้ด้วยวินัยกรรมที่เบา” 

คำว่า สภาคาปตฺดิ (อาปติที่มีส่'วนเสมอกัน) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สมาโน ภาโค เอดิสฺสาติ สภาคา (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- สภาคา จ สา อาปตฺดิ จาติ สภาคาปตฺติ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

บทวิเสสนะว่า สภาค (มีส่วนเสมอกัน) ห้ามอาปติที่มีส่วนไม่เสมอกันโดยวัตถุ (อาปัตติวิสภาคา- 
บติ) นั้นคือ อาปติข้อเดียวกัน แต่มีวัตถุต่างกัน หมายถึง อาปัตติสภาคาปตินั้นเอง 

การประกอบใข้วิเสสนะในภาษาบาลีมีประโยชน์ในฐานะ ๒ ประการ คือ 

๑. สัมภวะ ความ มี อยู่โดยสามัญทั่วไป 

๒. พยภิจาระ ความเคลือบแคลง, ความไม่แน่นอน 


๒๐๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


เนื้อความสามัญทั่วไปเป็นเหตุ ส่วนเนื้อความผสมที่ไม่แน่นอนเป็นผล ถ้าหาก'ในที่นื้ท่านกล่าว 
ว่า อาปตฺติโย โดยไม่ระบุว่าเป็น สภาคาปตฺติโย ก็จะหมายถึงเนื้อความสามัญทั่วไปว่าเป็นอาปติทั้งหมด 
และมีเนื้อความผสมที่ไม่แน่นอนว่า คือวัตถุสภาคาปติ เมื่อมีสัมภวะและพยภิจาระ ท่านจึงประกอบใช้บท 
วิเสสนะเพื่อชี้ชัดข้อความที่ประสงค์เอาว่าคืออะไร ดังข้อความในคัมภีร์ฎีกาว่า 

สติ หิ สมภเว พฺยภิจาเร จ วิเสสนํ สาตฺถก 0 โหติ . ๙318 

“โดยแท้จริงแล้ว เมื่อปรากฏความมีอยู่โดยสามัญทั่วไปและความเคลือบแคลง บทวิเสสนะย่อม 
มีประโยชน์” 

สติ หิ สมภเว พฺยภิจาเร จ วิเสสนํ สาตฺถก 0 สิยา. ๙3๒ 

“โดยแท้จริงแล้ว เมื่อปรากฏความมีอยู่โดยสามัญทั่วไปและความเคลือบแคลง บทวิเสสนะพึง 
มีประโยชน์ได้” 

สติ หิ พฺยภิจาเร วิเสสนํ อิจฺฉิตพฺพ 0 .' 9๖๓ 

“โดยแท้จริงแล้ว เมื่อปรากฏความเคลือบแคลง จึงควรต้องการบทวิเสสนะ” 

สมภเว พฺยภิจาเร จ วิเสสนํ สาตฺถกํ สิยา 

สมฺภโว นาม สามฌฺฌํ พฺยภีจาโร ตุ ตปฺผล 0 .® ๖๔ 

“เมื่อปรากฏความมีอยู่โดยสามัญทั่วไปและความเคลือบแคลง บทวิเสสนะพึง 

มีประโยชน์ได้ ชื่อว่า สัมภวะ คือ ความมีอยู่โดยสามัญทั่วไป 

ส่วนพยภิจาระ (ความเคลือบแคลง, ความไม่แน่นอน) เป็นผลของสัมภวะนั้น” 

คำว่า สมภา และ พฺยภิจาร พบรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์นิรุตติสารมัญชูสาว่า 

เอตฺถ จ สมฺภโวติ ส 0 สามฌฺเฌน ภวนํ สมฺภโว. เอตฺถ จ ส 0 กาโร สมนฺตตฺเถ, สมนฺตตฺเถติ จ 
สามฌฺฌตฺเถ. พฺยภีจาโรติ อภิ วิเสเสน จรณํ ปาดฺตน์ อภิจาโร, อฌฺเฌหิ อตฺเถหิ อสมฺมิสฺโส เอกนฺตดฺโถ. 
วิคโต อภิจาโร พฺยภิจาโร, อญเฌหิ อตฺเถหิ อสมฺมิสฺโส สามฌฺฌดฺโถ อเนกนฺติโก อดฺโถดยธิปฺปาโย. 

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ คำว่า สัมภวะ คือ ความมีอยู่โดยสามัญทั่วไป ก็ , ในบทนื้ ส 0 ศัพท์ย่อมเป็นไป 
ในความหมายว่า รอบๆ และความหมายว่า รอบๆ ก็คือ ความสามัญทั่วไป 

ในคำว่า พยภิจาระ คำว่า อภิจาระ คือ ความเป็นไปโดยพิเศษ หมายถึง อรรถแน่นอนที่ไม่ 
ระคนกับอรรถอื่น 

คำว่า พยภิจาระ คือ อรรถที่ไม่มีความเป็นไปโดยพิเศษ ความหมายคือ อรรถไม่แน่นอนอัน 
เป็นอรรถสามัญทั่วไปที่ไม่ระคนกับอรรถอื่น” 


นิทาน 


๒๐๗ 


ตามคำอธิบายข้างต้น คำว่า สมภ , ว ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า ะะ รอบๆ, สามัญทั่วไป + 
ภู ธาตุ + อ ปัจจัยในภาวสาธนะ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 


- ส 0 สามฌฺเฌน ภวนํ สมฺภโว ะะ ความมีอยู่โดยสามัญทั่วไป ชื่อว่า สัมภวะ 


คำว่า พฺยภิจาร ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิ + อภิจาร (อภิ บทหน้า ะะ พิเศษ + จร ธาตุ ะะ 
เป็นไป + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อภิ วิเสเสน จรณํ ปวตฺตนํ อภิจาโร ะะ ความเป็นไปโดยพิเศษ ชื่อว่า อภิจาระ 

- ริคโต อภิจาโร พฺยภิจาโร ะะ ความเป็นไปโดยพิเศษอันปราศจากแล้ว ชื่อว่า พยภิจาระ 

นอกจากนั้น คัมภีร์อนุทีปนีได้กล่าวถึงบทวิเสสนะในภาษาบาลี ๒ ประเภท คือ 

๑. ภูตกถนวิเสสนะ บทวิเสสนะที่แสดงสิ่งที่มีจริง เช่น กณฺโห กาโก (กาดำ), เสโต พโก 
(นกกระยางขาว), กุฏิลตุณฺฑิโล สุโว (นกแก้วมีจงอยปากงอ), จิตรปกโข มยูโร (นกยูรมีปีกวิจิตร) ในที่ 
บางแห่งใช้เป็น ยถาภูตกถนวิเสสนะ 

๒. พยวัจเฉทกวิเสสนะ บทริเสสนะที่ห้ามสิ่งอื่น เช่น นีโล ปโฏ (ผ้าเขียว), นีลํ ปุปฺผํ (ดอกไม้ 
เขียว), พุทธ วิสุทฺธํ (พระพุทธเจ้าผู้หมดจดโดยพิเศษ) 

ตามนัยนี้ คำว่า สภาค จัดเป็นพยวัจเฉทกวิเสสนะ โดยห้ามอาป้ตที่ไม่มีส่วนเสมออันโตยวัตถุ 
(อาปัตติวิสภาคาปัด) มีข้อความเกี่ยวอับบทวิเสสนะทั่ง ๒ ประเภทนั้นในคัมภีร์อนุทีปนีว่า 

วิเสสนปทํ นาม กตฺถจิ ภูตกถนดฺถาย วา ปยุชฺชดิ กณฺโห กาโก, เสโต พโกติ. กตฺถจิ อฌฺฌ- 
นิวตฺตนตฺถาย วา ปยุชฺชดิ นีโล ปโฏ, นีลํ ปุปฺผนฺติ. อิธ ปน อฌฺฌนิวตฺตนตฺถายาติ ทสฺเสตุ 0 “ทุวิธานิ 
หิ สจฺจานี”ติอาทิมาห .' 9 ๖๖ 

“ธรรมดาว่าบทวิเสสนะย่อมถูกประกอบไว้เพื่อกล่าวสภาพที่มีจริงในที่บางแห่ง เช่น กณฺโห กาโก 
(กาดำ) เสโต พโก (นกกระยางขาว) ในบางที่ก็ถูกประกอบไว้เพื่อห้ามข้อความอื่น เช่น นีโล ปโฏ (ผ้าเขียว) 
นีลํ ปุปฺผํ (ดอกไม้เขียว) แต่บทริเสสนะในที่นี้ว่า ปรมตฺถ (โดยปรมัตถ์) ประกอบไว้เพื่อห้ามข้อความอื่น 
[คือโดยสมมุติ]” 

อีกอย่างหนึ่ง สัมภวะ คือ ความสมควร ส่วนพยภิจาระ คือ การห้าม ทั่ง ๒ อย่างนี้ประกอบ 
อับวิเสสนะทั่งสองประเภทข้างด้น 


ตามข้อความในขุททสิกขานิสสัยว่า 


ภูตกถา พฺยวจฺเฉโท 
สมภโว ภูตกถนํ 


วิเสสนํ ทุธา'กวา 
พฺยภิจาโร พฺยวจฺฉิโท 
คหณเหตุภาวโต.' 9๖๗ 


ยุตฺดิว สมฺภโว นาม 


๒๐^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


“อีกอย่างหนึ่ง วิเสสนะมี ๒ ประเภท คือ ภูตกถนวิเสสนะ และพยวัจเฉทท- 
วิเสสนะ สัมภวะ (ความสมควร) ชื่อว่า ภูตกถนวิเสสนะ พยภิตาระ (การห้าม) ชื่อว่า 
พยวัจเฉทกวิเสสนะ ความสมควรนั่นแหละชื่อว่า สัมภวะ เพราะเป็นเหตุให้ถือเอา” 


คหิเต นิวตฺติเต วา 
สมภโว คหิโต นาม 


เภทก 0 สาตฺถก 0 สิยา 
พยภิจาโร นิวตติโต.'* ๘ 


“เมื่อมีเนื้อความที่ควรถือเอาหรือควรห้าม บทริเสสนะพึงมีประโยชน์ได้ 

ส้มภวะ ชื่อว่า เนื้อความที่ควรถือเอา พยภิจาระ ชื่อว่า เนื้อความที่ควรห้าม”] 


สภาคาปตฺดิยา ปน สติ เตหิ ภิกฺขูหิ เอโก ภิกฺขุ สามนฺตา อาวาสา สชฺชุก 0 ปาเหตพฺโพ 
“คจฺฉาวุโส, ต 0 อาปตฺตึ ปฏิกริตฺวา อาคจฺฉ, มย 0 เต สนฺติเก อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามา”ติ, เอวฌฺเจต 0 
ลเภถ, อิจฺเจตํ กุสล 0 . 

แต่เมื่ออาบติที่มีวัตถุเสมอกัน (วัตถุสภาคาบต) มีอยู่ ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่ง 
ไปยังวัดใกล้เคียงให้กลับทันในวันนั้นโดยกล่าวว่า ไปเถอะคุณ แสดงอาบ้ตินั้นแล้วจงมา พวกเรา 
จักแสดงอาบ้ติในสำนักของคุณ ถ้าได้การส่งไปนั้นอย่างนี้ก็เป็นการดี 

[ถ้าภิกษุมีสภาคาบตโดยวัตถุไม่ควรปลงอาบติซึ่งกันและกัน คือ ผู้เริ่มแสดงอาป้ติก็ไม่ควรแสดง 
ผู้รับก็ไม่ควรรับ เพราะทำให้ผู้แสดงและผู้รับต้องอาปติทุกกฏ ดังนั้น ถ้ามีสภาคาปติดังกล่าว พึงส่งภิกษุ 
รูปหนึ่งไปปลงอาปติในวัดใกล้เคียงก่อน แล้วจึงปลงอาปติในสำนักของภิกษุนั้นอีกทอดหนึ่ง แต่ถ้าหนทาง 
ไกลไม่อาจกลับทันภายในวันเดียว หรือมีอันตรายในระหว่างทาง ก็ไม่อาจส่งภิกษุไปปลงอาปติได้ เมื่อเป็น 
เช่นนื้พึงตั้งญัตติให้สงฆ์ทราบตามที่พระอรรถกถาจารย์จะกล่าวต่อไป แล้วลงอุโบสถได้ 

คำว่า สามนฺตา อาวาสา (สู่วัดใกล้เคียง) ลงปัญจมีวิกัตดิในอรรถทุติยาวิภัตติ จึงมีความหมาย 
เป็นกรรมว่า สามนฺตอาวาส 0 

ในคำว่า สชฺชุก 0 ปาเหตพฺโพ (พึงส่งไปให้กลับทันในวันนั้น) คำว่า สชฺชุก 0 เป็นบทกริยาวิเสสนะ 
ที่ลง อ 0 ทุติยาวิภัตติ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมาโน อชฺชุ ยสฺสาติ สชฺชุก 0 (มีวันที่เสมอกัน) แปลตามศัพท์โดย 
เพิ่ม กตฺวา เข้ามาว่า “กระทำให้มีวันที่เสมอกัน” 

ในประโยคว่า เอวฌฺเจต 0 ลเภถ นั้น คำว่า เอต 0 คือ ภิกฺขุปหิณนํ (การส่งภิกษุ) โดยเปลี่ยนบท 
กริยา ปาเหตพฺโพ เป็น ปหิณนํ และในประโยคต่อมาว่า อิจฺเจต 0 กุสล 0 คำว่า เอต 0 คือ ลภนํ (การได้) 
โดยเปลี่ยนบทกริยา ลเภถ เป็น ลภนํ] 


นิทาน 


๒๐๙ 


โน เจ ลเภถ, พฺยตฺเตน ภิฤขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ ฌาเปตพฺโพ “สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. 
อยํ สพฺโพ สงฺโฆ สภาค 0 อาปตฺตึ อาปใ4โน. ยทา อฌฺฌํ ภิกุขุ สุทฺธํ อนาปตฺติกํ ปสฺสิสฺสติ, ตทา ตสฺส 
สนฺติเก ตํ อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสตี”ติ วตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ. 

ถ้าไม่ได้[อย่างนั้น] ภิกษุผู้ฉลาดสามารถก็พึงสวดประกาศให้สงฆ์ทราบแล้วทำอุโบสถว่า 

สุณาตุ เม ภนฺเต สง.โฆ. อยํ สพฺโพ สง.โฆ สภาค 0 อาปตฺดึ อาปนฺโน. ยทา อฌฺฌํ ภิกฺขุ๊ 
สุทฺธํ อนาปดดิก 0 ปสฺสิสฺสติ, ตทา ตสฺส สนฺติเก ต 0 อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสติ. 6 ’ ๖๙ 

“ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนี้ต้องสภาคาบติ เมื่อใดจักเห็นภิกษุ 
อื่นผู้บริสุทธี้ไม่ต้องอาบติ เมื่อนั้น จักแสดงอาบตินั้นในสำนักของภิกษุนั้น” 

สเจ ปน เวมติโก โหติ, “สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อยํ สพฺโพ สงฺโฆ สภาคาย อาปตฺติยา 
เวมติโก, ยทา นิพฺเพมติโก ภวิสฺสติ, ตทา ต 0 อาปตฺดึ ปฏิกริสฺสตี”ติ วตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ. 

อนึ่ง ถ้าหากสงฆ์มีความสงสัย ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบแล้วทำ 

อุโบสถว่า 

สุณาตุ เม ภนฺเต สง.โฆ. อยํ สพฺโพ สง.โฆ สภาคาย อาปตฺติยา เวมติโก. ยา นิพฺเพมติโก 
ภวิสฺสติ, ตทา ต 0 อาปตฺดึ ปฏิกริสฺสติ. ๑๗๐ 

“ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนั้มีความสงสัยในสภาคาบติ เมื่อใด 
จักเป็นผู้หมดความสงสัย เมื่อนั้นจักแสดงอาบตินั้น” 

[คำว่า เวมติก ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิมติ ศัพท์ + ณิก ปัจจัยใน นิยุตฺต ตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า 
วิมติยา นิยุตฺโต เวมติโก (ผู้ประกอบแล้วด้วยความสงสัย) 

คำว่า นิพฺเพมติก มีรูปวิเคราะห์ว่า นิคฺคตา วิมติ อสฺมาติ นิพฺเพมติโก (ผู้ปราศจากความสงสัย 
ชื่อว่า นิพเพมติกะ)] 

สเจ ปเนดุก โกจิ ต 0 สภาค 0 อาปดุดึ เทเสตุ วฏฺฏตีติ มฌฺฌมาโน เอกสุส สนฺติเก เทเสติ, 
เทสิตา สุเทสิตาว. อฌฺฌํ ปน เทสนาปจฺจยา เทสโก, ปฏิคฺคหณปจฺจยา ปฏิคฺคาหโก จาติ อุโภปิ 
ทุกุกฏ 0 อาปชฺชนฺดิ, ต 0 นานาวดุถุกํ โหติ, ตสุมา อฌฺฌมฌฺฌํ เทเสตพฺพ 0 . เอดุตาวตา เต เทฺว 
นิราปดุติกา โหนุติ, เตสํ สนฺติเก เสเสหิ สภาคาปดุติโย เทเสตพฺพา วา อาโรเจตพฺพา วา. 


๒๑๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ถ้าภิกษุบางรูปในสงฆ์ที่ต้องสภาคา'บตินี้สำคัญว่า การแสดงสภาคาบตินั้นควรอยู่ จึง 
แสดงในสำนักของภิกษุรูปหนึ่ง อาบติที่แสดงแล้วเป็นอันแสดงไว้ดีแล้ว แด 1 ภิกษุทั้ง ๒ รูปนั้น 
ย่อมต้องอาบตทุกกฏ คือ ผู้แสดงต้องอาบติเพราะมีการแสดงอาบติเป็นเหตุ ผู้รับต้องอาบติ 
เพราะมีการรับอาบติเป็นเหตุ โดยเหตุที่อาบติทุกกฏนั้นมีวัตถุต่างกัน จึงควรแสดงอาบํเติแก่กัน 
และกันอีกภิกษุทั้ง ๒ นั้นเป็นผู้ไม่มีอาบติด้วยการแสดงอาบติเพียงเท่านั้น ภิกษุที่เหลือพึงแสดง 
หรือบอกสภาคาบติในสำนักของภิกษุเหล่านั้น 

[ถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในสงฆ์ที่ต้องสภาคาปติทั้งวัดนั้นสำคัญว่า ปลงอาปติได้แล้ว แสดงอาปติ 
แก่กันและกัน อาปติที่แสดงก็เป็นอันแสดงดีแล้ว คือ เป็นผู้บริสุทธึ๋■จากอาปติที่ต้องแล้ว แต่ภิกษุผู้แสดง 
และผู้รับต้องอาปติทุกกฏเพิ่มอีกอย่างหนึ่งตามพุทธบญญ้ติว่า 

น ภิกฺขเว สภาคา อาปตฺดิ เทเสดพฺพา. โย เทเสยย, อาปตฺติ ทุกเกฏสฺส. 8 '* 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงแสดงสภาคาปติ รูปใดแสดง ต้องอาปติทุกกฏ” 

น ภิกฺขเว สภาคา อาปตฺดิ ปฏิคฺคเหตพฺพา. โย ปฏิคฺคณฺเหยย, อาปตฺดิ ทุกกฏสฺส. 8๗๒ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงรับสภาคาปติ รูปใดรับ ต้องอาปติทุกกฏ” 

อย่างไรก็ตาม อาปติทุกกฏของภิกษุทั้ง ๒ นั้นมีวัตถุต่างกัน เพราะต้องอาปติด้วยการแสดงและ 
การรับ สมมติว่า พระดิสสะและพระนาคะต้องอาปติปาจิตตีย์เพราะบริโภคยามวิกาล พระติสสะแสดงอาปติ 
แก่พระนาคะ และพระนาคะก็แสดงอาปติแก่พระดิสสะ อาปติปาจิตตีย์ของทั้ง ๒ รูปถือว่าบริสุทธี๋ไป แต่ 
พระติสสะต้องอาปติทุกกฏเพิ่มเพราะการแสดงสภาคาปติ และพระนาคะก็ด้องอาปติทุกกฏเพิ่มเพราะการ 
รับสภาคาปติ เมื่อพระนาคะแสดงอาปติแก่พระติสสะแล้ว ท่านก็เป็นอันหมดจดจากอาปติทั้งหมด ดังนั้น 
พระติสสะจึงควรแสดงอาบัติอีกครั้งหนึ่งเพื่อปลงอาปติทุกกฏที่ต้องเพิ่มขึ้นมานั้น 

ที่จริงแล้ววิธีแสดงอาป็ตินี้มีกล่าวไว้โดยตรงในพระวินัยปิฎก โดยพระพุทธเจ้าทรงระบุว่าให้ระบุ 
อาปติที่ต้องว่าคืออาปติอะไร กี่อย่าง แต่มาถึงยุคต่อมา ภิกษุมีสติปัญญาลดลงและมักพลั้งเผลอลืมสติทำให้ 
ต้องอาปติได้ง่าย โบราณาจารย้จึงแนะนำว่าไม่ต้องระบุอาบัติว่าคืออะไร แต่ให้กล่าวรวมเป็นกลางๆ ว่า 
สพฺพา อาปตฺดิโย (อาปติทั้งหมด) ในพม่าใช้เป็น สมพหุลา นานาวตฺถุกา สพฺพา อาปดฺติโย (อาปติจำนวน 
มากที่มีวัตถุต่างกันทั้งหมด) ส่วนไทยใช้เป็น สพฺพา ตา อาปตฺติโย (อาปติทั้งหมดนั้น) 

คำปลงอาปติของไทยและพม่านั้นมีข้อความที่ต่างกันเล็กน้อย แต่คำปลงอาปติของภิกษุพม่ามี 
ความสอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์มูลสิกขา (หน้า ๔๑๖) ดังนี้ 


นิทาน 


1^0 © (จิ) 


คำปลงอาบัติของภิกษุไทย 

พรรษาอ่อนว่า : สพฺพา ตา อาปตฺติโย อาโรเจมิ (กระผมบอกอาปติทั้งปวงเหล่านั้น) 

สพฺพา ครุลหุกา อาปตฺติโย อาโรเจมิ (กระผมบอกอาบัติที่หนักและเบาทั้งปวง) 

*ะว่า ๓ หใ^ 

อห 0 ภนฺเต สมพหุลา นานาวตฺถุกาโย อาปตฺดิโย อาปชฺซี, ตา ตุมฺหมูเส ปฏิเทเสมิ (ท่านผู้เจริญ 
กระผมต้องอาบติจำนวนมากที่มีวัตถุต่างกัน ขอแสดงอาบัติเหล่านั้นในสำนักของท่าน) 

พรรษาแก่ว่า : ปสฺสสิ อาวุโส ตา อาปตฺติโย (ผู้มีอายุ ท่านเห็นอาปติเหล่านั้นไหม) 

พรรษาอ่อนว่า : อุกาส อาม ภนฺเต ปสฺสามิ (ท่านผู้เจริญ ขอรับ กระผมเห็น) 

พรรษาแก่ว่า : อายตึ อาวุโส สำเรยฺยาสิ (ผู้มีอายุ ท่านพึงสำรวมต่อไป) 

พรรษาอ่อนว่า : สาธุ สุฏฺรุ ภนฺเต สำริสฺสามิ (ท่านผู้เจริญ ขอรับ กระผมจักสำรวมให้ดี) 

ทุติยมฺปิ สาธุ สุฏฺรุ ภนฺเต สำริสฺสามิ (ท่านผู้เจริญ ขอรับ กระผมจักสำรวมให้ดีแม้ครั้งที่ ๒) 
ตติยมบิเ สาธุ สุฏฺรุ ภนฺเต สำริสฺสามิ (ท่านผู้เจริญ ขอรับ กระผมจักสำรวมให้ดีแม้ครั้งที่ ๓) 

น ปุเนว 0 กริสฺสามิ (กระผมจักไม่กระทำอย่างนี้อีก) 

น ปุเนว 0 ภาสิสฺสามิ (กระผมจักไม่พูดอย่างนี้อีก) 

น ปุเนว 0 จินฺตยิสฺสามิ (กระผมจักไม่คิดอย่างนี้อีก) 

พรรษาแก่ว่า : สพฺพา ตา อาปตฺติโย อาโรเจมิ (กระผมบอกอาปติทั้งปวงเหล่านั้น) 

สพฺพา ครุลหุกา อาปตฺดิโย อาโรเจมิ (กระผมบอกอาปติที่หนักและเบาทั้งปวง) 
ว่า ๓ ห 

อหํ อาวุโส สมพหุลา นานาวตฺถุกาโย อาปตฺดิโย อาปชฺซี, ตา ตุยฺหมูเส ปฏิเทเสมิ (ผู้มีอายุ 
กระผมต้องอาปติจำนวนมากที่มีวัตถุต่างกัน ขอแสดงอาปติเหล่านั้นในสำนักของท่าน) 

พรรษาอ่อนว่า : ปสฺสสิ ภนฺเต ตา อาปตฺดิโย (ท่านผู้เจริญ ท่านเห็นอาปติเหล่านั้นไหม) 

พรรษาแก่ว่า : อุกาส อาม อาวุโส ปสฺสามิ (ผู้มีอายุ ขอรับ กระผมเห็น) 

พรรษาอ่อนว่า : อายดี ภนฺเต สำเรยฺยาสิ (ท่านผู้เจริญ ท่านพึงสำรวมต่อไป) 

พรรษาแก่ว่า : สาธุ สุฏฺรุ อาวุโส สำริสฺสามิ (ผู้มีอายุ ขอรับ กระผมจักสำรวมให้ดี) 

ทุติยมฺปิ สาธุ สุฏฺรุ อาวุโส สำริสฺสามิ (ท่านผู้เจริญ ขอรับ กระผมจักสำรวมให้ดีแม้ครั้งที่ ๒) 
ตติยมบิเ สาธุ สุฏฺรุ อาวุโส สำริสฺสามิ (ท่านผู้เจริญ ขอรับ กระผมจักสำรวมให้ดีแม้ครั้งที่ ๓) 
น ปุเนว 0 กริสฺสามิ (กระผมจักไม่กระทำอย่างนี้อีก) 


๒๑๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


น ปุเนว 0 ภาสิสฺสามิ (กระผมจักไม่พูดอย่างนี้อีก) 

น ปุ!,น'ว 0 จินฺตยิสฺสามิ (กระผมจักไม่คิดอย่างนี้อีก) 

คำปลงอาบัติของภิกษุพม่า 

พรรษาอ่อนว่า : อห 0 ภนฺเต สพฺพา อาปดฺติโย อาวิกโรมิ (ท่านผู้เจริญ กระผมบอกอาบติทั้งปวง) 
พรรษาแก่ว่า : สาธุ อาวุโส สาธุ (ผู้มีอายุ ดีละๆ) 

พรรษาอ่อนว่า : อห 0 ภนฺเต สมพหุลา นานาวตฺถุกา สพฺพา อาปตฺติโย อาปชฺซี, ตา ตุมฺหมูเส ปฏิ- 
เทเสมิ (ท่านผู้เจริญ กระผมต้องอาบัติจำนวนมากที่มีวัตถุต่างกันทั้งหมด ขอแสดงอาบัติเหล่านั้นในสำนัก 
ของท่าน) 

ปสฺสสิ อาวุโส ตา อาปตฺดิโย (ผู้มีอายุ ท่านเห็นอาบัติเหล่านั้นไหม) 

อาม ภนฺเต ปสฺสามิ (ท่านผู้เจริญ ขอรับ กระผมเห็น) 

อายดี อาวุโส สำเรยฺยาสิ (ผู้มีอายุ ท่านพึงสำรวมต่อไป) 

สาธุ สุฏฺสุ ภนฺเต สำริสฺสามิ (ท่านผู้เจริญ ขอรับ กระผมจักสำรวมให้ดี) 

สาธุ อาวุโส สาธุ (ผู้มีอายุ ดีละๆ) 

อหํ อาวุโส สพฺพา อาปตฺติโย อาวิกโรมิ (ผู้มีอายุ ผมบอกอาบัติทั้งปวง) 

สาธุ ภนฺเต สาธุ (ดีละๆ) 

พรรษาแก่ว่า : อหํ อาวุโส สมพหุลา นานาวตฺถุกา สพฺพา อาปตฺดิโย อาปชฺซี, ตา ตุยุหมูเส ปฏิ- 
เทเสมิ (ผู้มีอายุ ผมต้องอาบัติจำนวนมากที่มีวัตถุต่างกันทั้งหมด ขอแสดงอาบัติเหล่านั้นในสำนักของท่าน) 
ปสฺสถ ภนฺเต ตา อาปตฺติโย (ท่านผู้เจริญ ท่านเห็นอาบัติเหล่านั้นไหม) 

อาม อาวุโส ปสฺสามิ (ผู้มีอายุ ครับ ผมเห็น) 

อายดี ภนฺเต สำเรยฺยาถ (ท่านผู้เจริญ ท่านพึงสำรวมต่อไป) 

สาธุ สุฏฺสุ อาวุโส สำริสฺสามิ (ผู้มีอายุ ครับ ผมจักสำรวมให้ดี) 

สาธุ ภนฺเต สาธุ (ท่านผู้เจริญ ดีละๆ) 

อห 0 ภนฺเต สมพหุลา นานาวตฺถุกา สพฺพา อาปตฺติโย อาปชฺซี, ตา ตุมฺหมูเส ปฏิ- 
เทเสมิ (ท่านผู้เจริญ กระผมต้องอาบัติจำนวนมากที่มีวัตถุต่างกันทั้งหมด ขอแสดงอาบัติเหล่านั้นในสำนัก 
ของท่าน) 

พรรษาแก่ว่า : ปสฺสสิ อาวุโส ตา อาปตฺดิโย (ผู้มีอายุ ท่านเห็นอาบัติเหล่านั้นไหม) 

พรรษาอ่อนว่า : อาม ภนฺเต ปสฺสามิ (ท่านผู้เจริญ ขอรับ กระผมเห็น) 

พรรษาแก่ว่า : อายดี อาวุโส สำเรยฺยาสิ (ผู้มีอายุ ท่านพึงสำรวมต่อไป) 


พรรษาแก่ว่า 
พรรษาอ่อนว่า 
พรรษาแก่ว่า 
พรรษาอ่อนว่า 
พรรษาแก่ว่า 
พรรษาแก่ว่า 
พรรษาอ่อนว่า 


พรรษาออนวา 
พรรษาแก่ว่า 
พรรษาอ่อนว่า 
พรรษาแก่ว่า 
พรรษาอ่อนว่า 
พรรษาอ่อนว่า 


นิทาน 


๒๑๓ 


พรรษาอ่อนว่า : สาธุ สุฏฺรุ ภนฺเต สำริสฺสามิ (ท่านผู้เจริญ ขอรับ กระผมจักสำรวมให้ดี) 

พรรษาแก่ว่า : สาธุ อาวุโส สาธุ (ผู้มีอายุ ดีละๆ) 

มีข้อสังเกตว่า พระนวกะ (พรรษาอ่อนกว่า) ใช้คำว่า ตุมฺหมูเล ส่วนพระเถระใช้คำว่า ตุยฺหมูเส 
เพราะถือว่า ตุมฺหมูล และ ตุยฺหมูล มีศัพท์เดิมมาจาก ตุมฺหํ + มูล และ ตุยฺหํ + มูล, ลบนิคคหิตท่ามกลาง 
สมาส มีรูปวิเคราะห์ว่า ตุมฺหํ มูล 0 ตุมฺหมูล 0 , ตุยฺหํ มูล 0 ตุยฺหมูล 0 คำว่า ตุมฺหํ (ตุมฺห + ส แปลง ส เป็น อ 0 ) 
เป็นพหูพจน์ที่ประกอบใช้ในบุคคลผู้เดียวเพื่อแสดงความยกย่องผู้อื่น ซึ่งในที่นี้เป็นการยกย่องภิกษุผู้ที่มี 
พรรษามากกว่า ส่วนคำว่า ตุยฺหํ (ตุมฺห + ส แปลง ตุมฺห กับ ส เป็น ตุยฺห 0 ) เป็นรูปเอกพจน์ 

นอกจากนั้น ถ้าภิกษุที่ต้องอาปติทั้ง ๒ รูปไม่ต้องสภาคาปติ พระนวกะ (พรรษาอ่อนกว่า) ก็ 
แสดงอาปติครั้งเดียวเท่านั้น แต่ถ้าภิกษุเหล่านั้นต้องสภาคาปติ พระนวกะ (พรรษาอ่อนกว่า) เป็นผู้แสดง 
อาปติก่อน ต่อมาภิกษุผู้แก่กว่าได้แสดงอาปติ หลังจากนั้น ภิกษุผู้อ่อนกว่าจึงแสดงอาปติอีกรอบหนึ่ง จึงจะ 
ทำให้พ้นไปจากสภาคาปติได้ ดังคัมภีร์ปาติโมกขปทัตกอนุวัณณนากล่าวว่า 

เอตรหิ ปน สภาคาปดฺติปริสุทฺธตฺถาย ปรมเทสโก ภิกฺขุ ทฺวิกฺขตฺตุ 0 เทเสติ. ทุติยเทสนากาเส 
เทสนาปจฺจยา อาปชฺชมานํ เอก 0 ว ทุกกฏาปตฺดึ พหุวจเนน เทสนาโรจน์ สุขุจฺจารณมตฺตเมว โหติ, น 
สภาวโต. ปฏิคฺคาหโก ปน ภิกฺขุ เอกกฺขตฺตุ 0 เทสนาโรจเนน ปฏิคฺคหณปจฺจยา อาปชฺชมานทุกกฏาปตฺติโต จ 
ปุพุเพ อาปนฺนาปตฺติโต จ สุชฺฌติ.“ ๗ "’ 

“อนึ่ง ในบัดนี้ ภิกษุที่แสดงอาปติก่อนย่อมแสดง ๒ ครั้งเพื่อให้หมดจดจากสภาคาปติ การบอก 
แสดงอาบัติทุกกฏฃ้อหนึ่งที่ต้องเพราะการแสดงเป็นเหตุในการแสดงครั้งที่ ๒ ด้วยคำพหูพจน์ เป็นเพียง 
การออกเสียงโดยสะดวกเท่านั้น ไม่ใช่การบอกแสดงตามสภาวะจริง ส่วนภิกษุผู้รับอาปติย่อมหมดจดจาก 
อาปติที่ต้องมาก่อน และจากอาปติทุกกฏที่ต้องเพราะการรับ[สภาคาปติ] ด้วยการบอกแสดงครั้งเดียว” 

อนึ่ง บุคคลที่ไม่ต้องอาน้ติมีเพียง ๒ เท่านั้น คือ พระพุทธเจ้า และ พระปัจเจกพุทธเจ้า แม้ 
พระอรหันต์ก็อาจต้องอาบัติที่เป็นปัณณี'ตติวัชชะได้โดยไม่จงใจหรือไม่รู้บัญณ์ติ จะป่วยกล่าวไปไยถึงภิกษุ 
ปุถุชนทั่วไป ดังข้อความในคัมภีร์บริวารว่า 

เทฺว ปุคฺคลา อภพฺพา อาปตฺดึ อาปชฺชิตุ 0 พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ.“ ๘๔ 

“บุคคล ๒ จำพวก คือ พระพุทธเจ้า และ พระปัจเจกพุทธเจ้า ไม่ควรต้องอาปติ” 

เทฺว ปุคฺคลา ภพฺพา อาปตฺดึ อาปชฺชิตุ 0 ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ.“ ๗๕ 

“บุคคล ๒ จำพวก คือ ภิกษุ และ ภิกษุณี ควรต้องอาปติได้” 

ข้อความว่า “พึงแสดงหรือบอกสภาคาปติ” หมายความว่า พึงแสดงลหุกาปติหรือบอกครุกาปติ 


๒๑๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คือสังฆาทิเสสในสำนักของภิกษุเหล่านั้น ส่วนครุกาปติคือปาราชิก ต้องแก้ไขด้วยการลาสิกขาเท่านั้น ดัง 
คัมภีร์ขุททสิกขากล่าวว่า 

จาโค โย ภิกฺขุภาวสฺส สา ปาราชิกเทสนา 

ยถาวุตฺเตน วุฏฺจึาน่ ครุกาปตฺดิเทสนา. 9๘๖ 

“การสละภาวะของภิกษุใดมีอยู่ การสละนั้นเป็นการแสดงอาปติปาราชิก การ 

ออก[จากอาบติ]ตามวิธีที่กล่าวไว้แล้ว เป็นการแสดงครุกาปติ [คือ สังฆาทิเสส]” 

ที่จริงแล้วอาปติปาราชิกเป็นอาปติที่แก้ไขไม่ได้เมื่อยังอยู่ในสมณเพศอยู่ เพราะไม่อาจแก้ไขด้วย 
การอยู่กรรมหรือปลงอาปติได้ แต่ถ้าลาสิกขาไปก็ถือว่าการลาสิกขาเป็นการแก้ไขอาปติปาราชิก เห็นได้ว่า 
ในอรรถกถาของอังคุตดรนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๖๐) มีเรื่องที่กล่าวถึงภิกษุหลายรูปต้องอาปติปาราชิก เมื่อ 
พระพุทธองค์ทรงแสดงอัคคิกขันโธปมสูตร ภิกษุเหล่านั้นได้สดับแล้วจึงลาสิกขาไปบ้าง บวชเป็นสามเณรบ้าง 
ท่านเหล่านั้นรักษาศีลของตนแล้วปฏิปติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรม จึงบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบ้าง 
พระสกทาคามีบ้าง พระอนาคามีบ้าง หรือไปเกิดในสวรรค์หลังจากสิ้นชีวิตแล้วบ้าง แม้ในฎีกาเก่าของ 
คัมภีร์ขุททสิกขาก็อธิบายเพิ่มเดิมว่า 

ภิกฺขุภาวสฺส โย จาโค, สา ปาราชิกเทสนาดิ อดโถ. วุตฺตเฌฺหต 0 “วิสุทฺธาเปกโขดิ คิหิ วา โหตุกาโม 
อุปาสโก วา โหตุกาโม อารามิโก วา โหตุกาโม สามเณโร วา โหตุกาโม”ติ. ตสฺมา คิหิภาวาทิกํเยา ปาราชิก 0 
อาปนฺนสฺส วิสุทธิ นาม, อฌฺฌตรสฺส วิสุทธิ เอว นตฺถิ.‘' ๗๗ 

“พึงทราบความหมายว่า การสละภาวะของภิกษุใดมีอยู่ การสละนั้นเป็นการแสดงอาปติปาราชิก 
สมจริงดังพระพุทธดำรัส[ในวิภังค์ของสิกขาบทนี้] ว่า 

วิสุทฺธาฝกฺโขติ คิหิ วา โหตุกาโม อุปาสโก วา โหตุกาโม อารามิโก วา โหตุกาโม สามเณโร วา 
โหตุกาโม.' 9๗๘ 

‘คำว่า หวังความบริสุทธิ้ คือ ประสงค์จะเป็นคฤหัสถ์ อุบาสก อารามิก [คนวัด] หรือสามเณร’ 

ดังนั้น ความเป็นคฤหัสถ์เป็นต้นเท่านั้น จึงชื่อว่า ความบริสุทธิ้ของผู้ต้องอาปติปาราชิก ไม่มี 
ความบริสุทธิ้ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง[ผู้ต้องอาปติปาราชิกแล้ว]แน่นอน” 

โดยทั่วไป บทวิเสสยะของ ย และ ต ต้องเป็นบทเดียวกันที่มีลิงค์เหมือนกัน แต่ในคาถาข้างต้น 
ย ศัพท์หมายถึงบทปุงลิงค์ คือ จาโค แต่ ต ศัพท์หมายถึงบทอิตถีลิงค์ คือ เทสนา การใช้ลิงค์ต่างกันเช่นนี้ 
ขึ้นอยู่กับลิงค์ของบทหลังที่ประกอบกับ ต ศัพท์ โดย ต ศัพท์มักคล้อยตามลิงค์ของบทหลังที่เป็นริกติกัตตา 
ในประโยค ต ดังนั้น ในที่นี้จึงประกอบใช้เป็น สา ไม่ใช้เป็น โส และเพื่อให้หมายถึง จาโค ที่กล่าวไว้ใน 


นิทาน 


๒๑&' 


ประโยคต้นว่า จาโค โย จึงต้องเพิ่มบทตัพภาวะเข้ามาประกอบร่วมกับ จาค เป็น จาคชาติ เพื่อเปลี่ยนรูป 
ให้เป็นอิตถีลิงค์ตาม เทสนา ดังคำอธิบายในขุททสิกขาฎีกาใหม่ว่า 

“โย”ติ วุตฺตตฺตา “โส”ติ วตฺตุ๊ ยุตต 0 , ตถาปิ สพฺพาทีหิ วุตฺตสฺส วา ลิงคมาทิยเต วกขมานสฺส วาติ 
วกฺขมานเทสนาเปกขาย “สา”ติ วุตฺตํ.“ ๗๙ 

“ท่านควรกล่าวว่า โส เพราะได้กล่าวว่า โย แต่ลิงค์ของบทที่ถูกสรรพนามมี สพฺพ ศัพท์เป็นต้น 
กล่าวไว้ หรือจะกล่าว ย่อมถูกถือเอาได้ ดังนั้น ท่านจึงกล่าวว่า สา โดยมองหา เทสนา ที่จักกล่าว” 

ขุททสิกขานิสสัยกล่าวสรุปความในเรื่องนี้เป็นคาถาท่องจำว่า 

วุตฺตสฺส วกขมานสฺส สพฺพาทิ ลิงฺค'มาทิยิ 

วุตฺตสฺส สมาเส วากฺเย อภิธมโม จ โส อิดิ 

อิตเร วกขมานสฺส โย จาโค สาว เทสนา.' 9๘๐ 

“สรรพนามมี สพฺพ เป็นต้นถือเอาลิงค์ของเนื้อความที่ถูกกล่าวมาแล้วหรือจัก 

กล่าว สรรพนามดังกล่าวถือเอาลิงค์ของเนื้อความที่ถูกกล่าวมาแล้วในพากย์ที่เป็น 

สมาส[คือรูปวิเคราะห์] เช่น อภิธมฺโม จ โส [ปิฏกฌฺจาติ อภิธมฺมปิฎก 0 ] (ทั้งอภิธรรม 

นั้นก็เป็นปิฎก จึงชื่อว่า อภิธรรมปิฎก) หรือถือเอาลิงค์ของเนื้อความที่จักกล่าวใน 

พากย์อื่นจากสมาส เช่น โย จาโค สาว เทสนา (การสละภาวะของภิกษุใดมีอยู่ การ 

สละนั้นเป็นการแสดงอาบ้ติปาราชิก)” 

อนึ่ง ตัวอย่างอื่นที่พบในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและคัมภีร์อื่นๆ เช่น 

ยา ปน อาชีวเหตุปฌฺฌตตานํ ฉนฺนํ สิกขาปทานํ วีติกฺกมสฺส “กุหนา ลปนา เนมิตฺดิกตา นิปฺ- 
เปสิกตา ลาเภน ลาภ 0 นิชิคืสนตา”ติ เอวมาทีนฌฺจ ปาปธมมานํ วเสน ปวตฺตา มิจฉาชีวา วิรติ, อิทํ อาชีว- 
ปาริสุทธิลี ลํ. 8 ๘๑ 

“อนึ่ง การวิริติจากมิจฉาอาชีพอันใด ซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแห่งการล่วงละเมิดสิกขาบท ๖ ข้อ 
ที่ทรงบัญญ้ติ'ไว้ เพราะมีอาชีวะเป็นเหตุ และด้วยอำนาจบาปธรรมทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ คือ ‘การหลอกลวง 
การพูดเลาะเล็ม การกระทำนิมิต การด่าแช่ง การแสวงหาลาภด้วยลาภ’ นื้จัดเป็นอาชีวปาริสุทธิศีล” 

คำว่า อิท่ ในพากย้นื้หมายถึงบทอิตถีลิงค์ว่า วิรติ แต่มีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ตาม สีล 0 จึงควรเพิ่ม 
ปาฐเสสะว่า วิรติชาต 0 โดยประกอบ ชาต ศัพท์ที่เป็นตัพภาวศัพท์ คือ ศัพท์ที่มีเนื้อความของบทหน้าที่ 
ประกอบร่วมกันนั้น เพื่อเปลี่ยนลิงค์ให้สอดคล้องกับ ลีล 0 

ยา ตสฺมา สพฺพปฺปการาปิ มิจฉาชีวา วิรติ, อิทํ อาชีวปาริสุทฺธิลีล 0 .' 9๘๒ 


๒๑๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


“การงดเว้นจากมิจฉาอาชีพแม้ทุกๆ ประการนั้น อันใด อันนี้ชื่อว่า อาชีวปาริสุทธิศีล” 

คำว่า อิทํ ในพากย์นี้หมายถึงบทอิตถีลิงค์ว่า วิรติ แต่มีรูปเป็น 1 นปุงสกลิงค์ตาม สีลํ จึงควรเพิ่ม 
ปาฐเสสะว่า วิรติชาด 0 

ยานิ วา สิฤขาปทานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานีดิ วุตฺตานิ, อิทํ อาภิสมาจาริกสีลํ.“ ๘๓ 

“อีกอย่างหนึ่ง สิกขาบทเหล่าใดที่ตรัสไว้ว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อย สิกขาบทนี้จัดเป็นอาภิสมา- 

จาริกศีล” 

คำว่า อิทํ ในพากย์นี้หมายถึงบทนปุงสกลิงค์ พหูพจน์ว่า สิกขาปทานิ แต่มีรูปเป็น 1 นปุงสกลิงค์ 
เอกพจน์ ตาม สีล 0 จึงควรเพิ่มปาฐเสสะว่า สิกขาปทลีล 0 (ศีลคือสิกขาบท) เพื่อให้เป็นเอกพจน์ตรงกับ ลีล 0 

อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานฌฺจ เสวนา 

ปูชา จ ปูชนียาน์ เอตํ มงฺคลมุตฺตม 0 .' 9๘๔ 

“การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต และการบูชาคนที่ควรบูชา กรรมทั้ง ๓ 
อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด” 

คำว่า เอต 0 เป็นริเสสนะของปาฐเสสะว่า ติวิธกมฺมํ (กรรมทั้ง ๓ อย่าง) โดยมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ 
ตาม มงฺคล 0 ไม่มีรูปเป็นอิตถีลิงค์ตาม อเสวนา, เสวนา และ ปูชา] 

สเจ เต เอวํ อกตุวา อุโปสถ 0 กโรนุติ, “ปาริสุทฺธึ อายสุมนุโต อาโรเจถา”ติอาทินา นเยน 
สาปตุติกสฺส อุโปสถกรเณ ปฌฺฌตุตํ ทุกุกฏ 0 อาปชฺชนฺติ. 

ถ้าพวกเธอไม่ทำอย่างนี้แล้วขืนทำอุโบสถ ย่อมจะต้องอาบัติทุกกฏที่พระผู้มีพระภาค 
ทรงบัญญัติไว้ในการทำอุโบสถของภิกษุผู้ต้องอาบัติตามนัยเป็นต้นว่า ปาริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต 
อาโรเจถ (ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่าน'จงบอกความบริสุทธี้) 

[ข้อความว่า “ถ้าพวกเธอไม่ทำอย่างนี้แล้วขืนทำอุโบสถ” คือ ภิกษุในวัดมิได้กระทำวิธี ๓ อย่าง 
ตามที่กล่าวแล้ว คือ 

๑. การที่ภิกษุรูปหนึ่งแสดงสภาคาปติ 

๒. การที่ภิกษุผู้แสดงและผู้รับอาปติปลงอาปติซึ่งกันและกัน 

๓. การที่ภิกษุที่เหลือแสดงอาปติในสำนักของภิกษุทั้งสองรูปนั้น 

แล้วขืนทำอุโบสถ ก็จะต้องอาปติทุกกฏ ที่จริงแล้วพระพุทธองค์มิได้ทรงบัฌญ้ติอาปติว่า ภิกษุ 


นิทาน 


๒๑๗ 


ที่ต้องอาปติอยู่แล้วขืนลงอุโบสถ , จะต้องอาป้ติทุกกฏ แต่พระดำรัสว่า ปาริสุทฺธํ อายสฺมนฺโต อาโรเจถ (พวก 
ท่าน'จงบอกความบริสุทธิ้) เป็นคำเชื้อเชิญให้บอกความเป็นผู้บริสุทชื้ อีกทั้งยังเป็นการบัญญ้ติอาบัติทุกกฏ 
โดยอ้อม เพราะผู้ที่มิได้กระทำตามคำเชื้อเชิญนี้ย่อมจะต้องอาปติทุกกฏอันเป็นโทษทั้วไปที่เกี่ยวกับพระวินัย 

อาทิ ศัพท์ในคำว่า ปาริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต อาโรเจถาติอาทินา นเยน (ตามนัยเป็นต้นว่า ท่านผู้ 
มีอายุทั้งหลาย พวกท่าน'จงบอกความบริสุทธิ้) ละประโยคว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺย (ท่านรูป 
ใดมีอาบัติ ท่านรูปนั้นพึงเปิดเผย) เพราะการไม่เปิดเผยทั้งที่มีอาปิตั๊อยู่ก็ตาม การมีอาบัติอยู่แล้วแสดงความ 
เป็นผู้บริสุทธิ้ก็ตาม หรือการทำปาริสุทธิอุโบสถทั้งที่มีอาบัติอยู่ก็ตาม ก็เป็นการทำผิดคำเชื้อเชิญข้างด้นนี้ 
คำดังกล่าวจึงจัดเป็นการบัญญํ[ติว่า ต้องอาปติทุกกฏโดยอ้อมเหมือนกัประโยคว่า ปาริสุทฺธึ เป็นต้น 

ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาพระวินัยและฎีกาว่า 

ภควตา ปฌฺฌตฺตํ “น สาปตฺดิเกน อุโปสโถ กาดพฺโพ”ติ อิทํ “ยสฺส สิยา อาปตฺตี”ดิอาทิวจเนเนว 
ปาริสุทธิทานปฌฺฌาปเนน จ ปาริสุทธิอุโปสถปฌฺฌาปเนน จ ปฌฺฌตด 0 โหตีติ เวหิตพฺพ 0 .' 8๘๕ 

“พระดำรัสอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญ้ติ'ไว้'ว่า น สาปตฺติเกน อุโปสโถ กาดพฺโพ (ภิกษุผู้มี 
อาปติไม่พึงทำอุโบสถ) นี้ พึงทราบว่าบัญญติไว้ด้วยการบัญญ้ติการให้ความเป็นผู้บริสุทธิ'ตามพระดำรัสว่า 
ยสฺส สิยา อาปตฺดิ (รูปใดมีอาปติ) และการบัญญ้ติปาริสุทธิอุโบสถ” 

นนุ จ “น ภีกฺขเว สาปตฺดิเกน อุโปสโถ กาตพฺโพ, โย กเรยฺย, อาปตฺดิ ทุกุกฏสฺสา”ติ เอว 0 สา- 
ปตฺติกสฺส อุโปสถกรเณ วิสุ 0 ปฌฺฌตตา อาปตฺดิ น ทิสฺสติ, ตสฺมา “ภควตา ปฌฺฌตฺต 0 ‘น สาปดฺดิเกน อุโปสโถ 
กาดพฺโพติ อิท 0 กสฺมา วุตฺตนุ”ติ อาห “ยสฺส สิยา อาปตฺดิ ฯเปฯ ปญฌตฺต 0 โหตีติ เวทิตพฺพนุ”ติ- กิฌฺจาปิ 
วิสุ 0 ปฌฺฌตฺตา อาปตฺดิ น ทิสฺสติ, อก โข “ยสฺส สิยา อาปดติ, โส อาวิกเรยฺยา”ติอาทิ วทนฺเดน อตฺถโต 
ปฌฺฌตฺตาเยวาดิ อธิปปาโย. ,8๘๖ 

“ถามว่า : อาปติที่พระพุทธองค์ทรงบัฌญ้ติไว้โดยเฉพาะในการทำอุโบสถของภิกษุผู้มีอาป้ติมิได้ 
ปรากฏอย่างนี้ว่า น ภิกฺขเว สาปตฺดิเกน อุโปสโถ กาดพฺโพ, โย กเรยฺย, อาปตฺดิ ทุกฺกฏสฺส (ภิกษุทั้งหลาย 
ผู้มีอาปติไม่พึงทำอุโบสถ รูปใดทำ ต้องอาปติทุกกฏ) มิใช่หรือ 

ดังนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ยสฺส สิยา อาปดฺดิ ฯเปฯ ปฌฺฌตฺต 0 โหตีดิ เวทิตพฺพํ (พึง 
ทราบว่า บัฌญ้ติไว้ด้วยการบัญญ้ติการให้ความเป็นผู้บริสุทธิ้ตามพระดำรัสว่า ยสฺส สิยา อาปตฺดิ และการ 
บัฌญ้ติปาริสุทธิอุโบสถ) เพื่อขจัดความสงสัยว่า เหตุใดจึงกล่าวคำนี้ว่า พระดำรัสอันพระผู้มีพระภาคทรง 
บัญญ้ตไว้'ว่า น สาปตฺติเกน อุโปสโถ กาดพฺโพ (ภิกษุผู้มีอาปติไม่พึงทำอุโบสถ) ความหมายคือ อาปติที่ 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญ้ติไว้โดยเฉพาะไม่มีแม้ก็จริง แต่พระพุทธองค์ผู้ตรัสอยู่ว่า ยสฺส สิยา อาปดติ, โส 
อาวิกเรยฺย ก็เป็นอันบัฌญ้ติไว้นั้นเทียวโดยเนื้อความ[ที่สามารถเข้าใจได้โดยอ้อม]” 


๒๑(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คำว่า อตฺถโต (โดยเนื้อความ) คือ สามัตถิยัตถะ หมายถึง เนื้อความที่สามารถเข้าใจได้โดยอ้อม 
ในบางแห่งเรียกว่า อัญญถานุป.ปัตตินัย คือ นัยที่มิได้เป็นไปโดยประการอื่น นั่นคือ เป็นไปได้โดยประการนี้ 
เท่านั้น 

คำว่า อธิปปาย มักแปลทับศัพท์เป็นภาษาไทยว่า “การอธิบาย” คือ การขยายความให้แจ่มแจ้ง 
แต่นิสสัยพม่าแปลตามศัพท์ว่า “เนื้อความที่บุคคลประสงค์” และแปลโดยอรรถว่า “ความหมายที่ต้องการ 
กล่าวถึงคือ, ความหมายคือ” เพราะเป็นคำที่มุ่งแสดงถึงจุดมุ่งหมายของคำซึ่งก็คือใจความของบทหรือพากย์ 
คำนื้มีรูปวิเคราะห์ว่า 


- อธิปบเยเตติ อธิปปาโย 8๘๗ ะะ เนื้อความที่บุคคลประสงค์ ชื่อว่า อธิปปายะ 

(อธิ บทหน้า + อป บทหน้า + อิ ธาตุ (คติย 0 ะะ ไป) + ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- อธิปยดิ จิตฺเตติ อธิปปาโย 8๘๘ ะะ เนื้อความที่เป็นไปในจิต ชื่อว่า อธิปปายะ 

(อธิ บทหน้า + ปย ธาตุ (คติย 0 ะะ ไป) + ณ ปัจจัยในกัดตุลาธนะ) 

คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาแสดงคำไวพจน์ของ อธิปปาย ศัพท์ว่า 


อชฺฌาสโย อธิปปาโย 
ภาโว’ธิมุตฺติ ฉนฺโทถ 


อาสโย จาภิสนฺธิ จ 
โทโส อาทีนโว ภเว. 8๘๙ 


“ความประสงค์, จุดมุ่งหมาย ะะ อชฺฌาสย, อธิปปาย, อาสย, อภิสนธิ, ภาว, 

อธิมุตฺติ, ฉนฺท 

โทษ ะะ โทส, อาทีนา” 

ขอยกข้อความจากคัมภีร์สมันตปาสาทิกามาอ้างไว้เป็นหลักฐานในเรื่องนื้ว่า 
อทฺธคโตดิ อทฺธานํ คโต, เทาตโย ราชปริวฏฺเฏ อตีโตติ อธิปปาโย . 8๙8 

“คำว่า อทฺธคโต แปลว่า ล่วงกาล ความหมายคือ ล่วงการเปลี่ยนแปลงแห่งพระราชา ๒-๓ 


พระองค์” 

คัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนาอธิบายเรื่องนื้ว่า 
อธิปปาโยติ ภควโต อภิสนฺ ธิ. 8๙8 

“คำว่า อธิปปาโย (ความประสงค์) คือ ความประสงค์ของพระผู้มีพระภาค” 

อธิปปาโยติ นีตตฺโถ อธิปปาโย, นิปฺปริยาเยน อิตตฺโถ ฌาตตฺโถ อธิปปาโยติ วุตฺตํ โห ติ. 8๘๒ 
“คำว่า อธิปปาโย หมายความว่า เนื้อความที่บุคคลประสงค์ ซึ่งเป็นอรรถโดยตรง ความหมายคือ 
เนื้อความที่บุคคลรู้ได้โดยตรง คือ เนื้อความที่บุคคลเข้าใจได้โดยตรง ชื่อว่า อธิปปายะ” 


นิทาน 


๒๑๙ 


การประกอบใช้ อธิปปาโย นี้ อาจอยู่ท้ายพากย์เป็นรูปว่า อิติ อธิปปาโย หรืออยู่ต้นพากย์เป็น 
รูปว่า อยเมตฺถาธิปฺปาโย (คำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นใจความในพากย์นี้), อยฌฺเหตฺถาธิปฺปาโย (โดยแท้จริงแล้ว 
คำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นใจความในพากย์นี้) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามเนื้อหาในฐานะนั้นๆ] 

สเจ สพฺโพ สงฺโฆ สภาคาปตฺติยา สติ วุดฺตวิธี อกตฺวา อุโปสถ 0 กโรติ, วุตฺตนเยเนว 
สพฺโพ สงฺโฆ อาปตฺตึ อาปชฺชติ, ตสฺมา สภาคาปตฺติยา สติ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ นาม น โหติ. เตน 
วุตฺตํ “สภาคาปตฺติโย จ น ริชฺชนฺตี”ติ. เอตาสุ หิ สภาคาปตฺตีสุ อริชฺชมานาสุ ริสภาคาปตฺตีสุ 
ริชฺชมานาสุปี ปตฺตกลฺลํ โหติเยว. 

ถ้าหากสงฆ์ทั้งหมดยังมีสภาคาบ้ติอยู่ ไม่ประพฤติตามริธีที่กล่าวมา ขืนทำอุโบสถ 
สงฆ์ทั้งหมดก็จะต้องอาบ้ติตามนัยที่กล่าวไว้ ดังนั้น เมื่อมีสภาคาบด กรรมของสงฆ์จึงไม่ชื่อว่า 
มีกาลที่สมควรแล้ว สมจริงดังคำกล่าวว่า สภาคาปดฺติโย จ น ริชฺชนฺติ (ไม่มีสภาคาบัติ) โดย 
แท้จริงแล้ว เมื่อไม่มีสภาคาบด[โดยวัตถุ]เหล่านั้น แม้จะมีอาบติที่ไม่เสมอกัน[โดยวัตถุ] กรรม 
ก็ชื่อว่า มีกาลที่สมควรแล้วโดยแท้ 

[ประโยคว่า เดน วุตฺตํ “สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนฺตี”ติ นั้นเป็นคำลงท้ายของการอธิบายคำว่า 
สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนฺติ 

ประโยคว่า เอตาสุ หิ ฯเปฯ ปตฺตกสฺลํ โหติเยา (โดยแท้จริงแล้ว เมื่อไม่มีสภาคาปด[โดยวัตถุ] 
เหล่านั้น แม้จะมีอาป็ติที่ไม่เสมอกัน[โดยวัตถุ] ก็ชื่อว่า มีกาลที่สมควรแล้วโดยแท้) กล่าวไว้เพื่อยํ้าความใน 
ประโยคหน้า ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงกล่าวถึงอาปัตติสภาคาปดเท่านั้น 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยสามัญทั่วไปว่า สภาคาปดฺดิโย 

มิใช่หรือ 

อธิบายว่า เมื่อไม่มีสภาคาปด[โดยวัตถุ]เหล่านั้น แม้จะมีอาน้ติที่ไม่เสมอกัน[โดยวัตถุ] กรรมก็ 
ชื่อว่ามีกาลที่สมควรแล้วโดยแท้ เพราะเมื่อมีอาปติที่ไม่เสมอกัน[โดยวัตถุ] ก็เป็นอาปติของบุคคล ไม่ใช่อาปติ 
ของสงฆ์ ดังนั้น กรรมของสงฆ์จึงชื่อว่ามีกาลที่สมควรแล้ว ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

วิสภาคาปตฺตีสุ ริชฺชมานาสุปิ ปตฺตกลฺลํ โหดิเยวาติ วิสภาคาสุ ปน วิชฺชมานาสุ เตส 0 เยา 
ปุคฺคลานํ อาปตฺติ, น สงฺฆสฺสาติ สงฆสฺส ปตฺตกลฺลํ โหดิเยว. 8๙๓ 

“คำว่า วิสภาคาปดฺตีสุ ริชฺชมานาสุปิ ปตฺตกลฺลํ โหดิเยา (แม้จะมีอาปติที่ไม่เสมอกัน[โดยวัตถุ] ก็ 


๒๒0 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ชื่อว่ามีกาลที่สมควรแล้วโดยแท้) หมายความว่า เมื่อมีอาปติที่ไม่เสมอกัน[โดยวัตถุ] ก็เป็นอาปติของบุคคล 
ไม่ใช่อาปติของสงฆ์ ดังนั้น กรรมจึงชื่อว่ามีกาลที่สมควรแล้วโดยแท้” 

นอกจากนั้น ฎีกาใหม่กล่าวถึงปุจฉาตามหลักวากยานุสัมพันธ์ว่า 

กสฺมา สภาคาปตฺติเยา วุตฺตาติ อาห “เอตาสุ ที”ติอาทิ. 8๙๔ 

“ท่านกล่าวว่า เอเตสุ ที เป็นต้น เพื่อขจัดความสงสัยว่า เหตุใดจึงกล่าวถึงอาปัตติสภาคาทิต 

เท่านั้น” 

ในประโยคว่า ตสฺมา สภาคาปตฺดิยา สติ สงฆสฺส ปตฺตกลฺลํ นาม น โหดิ (ดังนั้น เมื่อมีสภาคาทิต 
กรรมของสงฆ์จึงไม่ชื่อว่ามีกาลที่สมควรแล้ว) คำว่า ตสฺมา ที่แปลว่า “ดังนั้น, เพราะเหตุนั้น” เป็นคำแปล 
โดยย่อเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว ผู้อ่านต้องเข้าใจให้ละเอียดมากกว่าคำแปลดังกล่าว ในเรื่องนี้ ตสฺมา เพิ่ม 
การณา (เพราะเหตุ) เข้ามา แต่ถ้าให้เพิ่มยาวๆ ต้องเปลี่ยนบทกริยาจากประโยคหน้าเป็นบทนามแล้วเป็น 
วิเสสยะของ ตสฺมา ซึ่งในที่นี้ก็คือ สพฺพสฺส สงฆสฺส อาปตฺตึ อาปชฺชนกตฺตา (เพราะสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ต้อง 
อาปติ) โดยเปลี่ยน อาปชฺชติ เป็น อาปชฺชนกตฺตา ที่เป็นบทนามลงภาวปัจจัยและปัญจมีวิภัตติ การแปล 
บทนิยมะที่แสดงเหตุว่า เตน, ตสฺมา พึงทราบตามนัยนี้ในทุกแห่ง 

สรุปความในเรื่องนี้ว่า ถ้ามีสภาคาปติโดยวัตถุ สงฆ์ไม่พึงแสดงอาปติซึ่งกันและกัน และไม่พึง 
ทำอุโบสถกรรม แต่ถ้าสงฆ์ต้องวิสภาคาปติ คือ อาป็ติที่ไม่เหมือนกันโดยวัตถุ กรรมของสงฆ์ก็ชื่อว่ามีกาล 
ที่สมควรแล้วโดยแท้ เพราะการต้องวิสภาคาปติเป็นอาปติเฉพาะตัวของภิกษุที่ล่วงละเมิด ไม่ใช่อาปติของ 
สงฆ์ เนื่องจากมีวัตถุต่างกัน ดังนั้น สงฆ์จึงทำอุโบสถกรรมได้] 

บุคคลที่ควรเว้นในหัดถบาส 

วชฺชนียา จ ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนฺตีติ “น ภิกฺขเว สคหฏฺราย ปริสาย ปาติโมกฺขํ 
อุทฺทิสิตพฺพํ, โย อุทฺทิเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ วจนโต คหฏฺโร, “น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา 
นิสินฺนปริสาย ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิตพุพนฺ”ติอาทินา นเยน วุตฺตา ภิกฺขุนิ, สิกฺขมานา, สามเณโร, 
สามเณรี, สิกฺขาปจฺจกฺขาตโก, อนฺติมวตฺถุอชฺฌาปนุนโก, อาปตฺติยา อทสฺสเน อุฤขิตฺตโก, 
อาปตฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺขิตฺตโก, ปาปีกาย ทิฏฺริยา อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺขิตฺตโก, ปณฺฑโก, 
เถยฺยสํวาสโก, ติตฺถิยปกฺกนฺตโก, ติรจฺฉานคโต, มาตุฆาตโก, ปิตุฆาตโก อร , หนุตฆาตโก, ภิกฺขุนิ- 
ทูสโก, สงฺฆเภทโก, โลหิตุปฺปาทโก, อุภโตพุยฌฺชนโกติ อิเม วีสติ จาติ เอกวีสติ ปุคฺคลา 
วชฺชน็ยา นาม. เต หตฺถปาสโต พหิกรณวเสน วชฺเชตพุพา. เอเตสุ หิ ติวิเธ อุกฺขิตฺตเก สติ อุโปสถ 0 


นิทาน 


๒๒๑ 


กโรนฺโต สงฺโ 1 ฆ ปาจิตฺดิย 0 อาปชฺชติ, เสเสสุ ทุกุกฎ 0 . เอตฺถ จ ติรจฺฉานคโตติ ยสฺส อุปสมฺปทา 
ปฏิกุขิตฺตา. ติตฺถิยา คหฏฺเรเนว สงฺคหิตา. เอเตปี หิ วชฺชนียา นาม. เอว 0 ปตฺตกลฺลํ อิเมหิ 
จตูหิ องฺเคหิ สงฺคหิตนฺติ เวทิตพฺพํ. 

ประโยคว่า วชฺชนียา จ ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนฺติ (บุคคลที่ควรเว้นไม่มีในหัตถบาลของ 
สงฆ์นั้น) หมายความว่า บุคคลที่ควรเว้นมี ๒๑ จำพวก คือ 

๑. คฤหัสถ์ (คหฏฺโร) พบในพระพุทธดำรัสว่า น ภิกฺขเว สคหฏฺราย ปริสาย 
ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิตพฺพํ. โย อุทฺทิเสยฺย, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 8๙๕ (ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวด 
ปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์อยู่ รูปใดสวด ต้องอาบติทุกกฏ) 

๒. ภิกษุณี (ภิฤขุนี) พบในพระพุทธดำรัสเป็นด้นว่า น ภิฤขเว ภิกฺขุนิยา นิสินฺน- 
ปริสาย ปาติโมฤขํ อุทฺทิสิตพฺพํ “' ๙๖ (ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีนาง 
ภิกษุณีนั่งอยู่) 

๓. สิกขมานา (สิกขมานา) ๔. สามเณร (สามเณโร) 

๕. สามเณรี (สามเณรี) ๖. ผู้ลาสิกขาแล้ว (สิกขาปจฺจกขาดโก) 

๗. ผู้ต้องอาบติปาราชิก (อนฺติมวดฺถุอชฺฌาปนฺนโก) 

๘. ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ทอดทั้งเพราะไม่เห็นอาบติ (อาปตฺติยา อทสฺสเน อุฤขิดฺตโก) 

๙. ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ทอดทั้งเพราะไม่แก้ไขอาบติ (อาปดฺติยา อปฺปฏิกมฺเม อุกฺซิตฺตโก) 
๑๐. ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ทอดทั้งเพราะไม่สละทิฏฐิอันทราม (ปาปีกาย ทิฏฺริยา อปฺปฏินิสฺ- 
สคฺเค อุกขิตฺตโก) 

๑๑. ษัณเฑาะถ์ (ปณฺฑโก) ๑๒. ผู้ลักสังวาส (เกยฺยสํวาสโก) 

๑๓. ผู้เข้ารีตเดียรถีย์ (ติดถิยปฤกนฺตโก) ๑๔. สัตว์ติรัจฉาน (ติรจฺฉานคโต) 

๑๕. ผู้ฆ่ามารดา (มาตุฆาตโก) ๑๖. ผู้ฆ่าบิดา (ปิตุฆาตโก) 

๑๗. ผู้ฆ่าพระอรหันต์ (อรหนฺตฆาตโก) 

๑๘. ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี (ภิฤขุนิทูสโก) 

๑๙. ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ (สงฆเภทโก) 


๒๒๒ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


๒๐. ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต (โลหิตุปฺปาทโก) 

๒๑. อุภโตพย้ญชนก, คนมีสองเพศ (อุกโตพฺยฌฺชนโก) 

บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้น โดยทำให้อยู่นอกหัตถบาล เพราะถ้าสงฆ์ที่ทำอุโบสถกรรม 
เมื่อมีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง ๓ จำพวกในบุคคลเหล่านั้น จะต้องอาบตปาจิตตีย์ เมื่อมีบุคคล ๑๘ 
จำพวกที่เหลือ จะต้องอาบ้ติทุกกฏ 

อนึ่ง ในเรื่องบุคคลที่ควรเว้นนี้ สัตว์ดิรัจฉาน คือ ผู้ที่ถูกห้ามการอุปสมบท 

เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์นั้นแหละ เพราะแม้พวกเขาก็ชื่อว'าผู้ที่ควรเว้น 

โดยประการดังนี้ [อุโบสถ]กรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ เหล่านี้ [มีวันอุโบสถเป็นต้น] พึง 
ทราบว่าเป็นกรรมที่สมควรแก่กาล 

[วัชชนียบุคคล คือ บุคคลที่ควรเว้นในหัตถบาสของสงฆ์ผู้ทำสังฆกรรมอยู่ เรื่องนี้พ่านแสดงไว้ 
๒๑ จำพวก โดยคฤหัสถ์เป็นจำพวกแรก และอีก ๒๐ จำพวกคือภิกษุณีเป็นต้น การจำแนกออกไว้ ๒ กลุ่ม 
เช่นนี้ก็เนื่องจากในคัมภีร์มหาวรรค อุโปสถขันธกะ ได้กล่าวถึงคฤหัสถ์โดยเฉพาะก่อน ต่อมาจึงกล่าวถึง 
ภิกษุณีเป็นต้น ๒๐ จำพวกไว้ในตอนท้าย 

คำว่า วชฺชนีย ประกอบรูปศัพท์มาจาก วชฺช ธาตุ (วชฺชเน ะะ เว้น) + อนีย ปัจจัยในกรรมสาธนะ 
มีรูปวิเคราะห์ว่า วชฺเชตพฺพาติ วชฺชนียา (บุคคลผู้อันสงฆ์พึงเว้น) 

ตั้งแต่บัณเฑาะว์ในข้อ ๑๑ จนถึงอุภโตพยัญชนกในข้อ ๒๑ เรียกว่า อภัพพบุคคล (บุคคลผู้ไม่ 
ควรบวชในพระศาสนา) 

ภิกษุผู้ทำกรรมทั้งที่รู้ว่า มีภิกษุที่ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง (อุกชิตตกะ) ๓ จำพวก อยู่ในหัตถบาส ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์ ตามที่ตรัสไว้ในอุกชิตตสัมโภคสิกขาบท 

ส่วนภิกษุผู้ทำกรรมทั้งที่รู้ว่ามีคฤหัสถ์เป็นต้นอยู่ในหัตถบาส ต้องอาป๋ตทุกกฏ ตามพระดำรัสที่ 
ตรัสห้ามว่า น ภิกฺขเว สคหฏฺราย ปริสาย ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิตพฺพํ. โย อุทฺทิเสยย, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส (ภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์อยู่ รูปใดสวด ต้องอาปติทุกกฏ) เป็นด้น 

คำว่า อุกฺขิตฺตก ไทยนิยมแปลว่า “ผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร” โดยถือว่า ขิป ธาตุที่มี อุ อยู่หน้าใช้ใน 
ความหมายว่า ยก, ยกขึ้น พม่านิยมแปลว่า “ผู้ถูกสงฆ์ขับไล่” คือ ขับไล่ออกจากหมู่สงฆ์โดยภิกษุอื่นไม่ 
คบหาสมาคมด้วย แต่คำแปลนี้ใกล้เคียงกับคำว่า ปพฺพาชนีย ที่หมายถึง ขับไล่ออกจากวัดหรือขับไล่ออก 
จากหมู่บ้านที่อยู่ ดังนั้น ในฉบับนี้จึงแปลว่า “ผู้ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง” ดังคัมภีร์วชิรพุทธิ (หน้า ๘๕๐) อธิบาย 


นิทาน 


๒๒๓ 


อุกฺขิปียติ ว่า สมานส 0 วาสกภูมิโต ฉฑฺฑียติ (ถูกทอดทิ้งจากฐานะที่มีสังวาสเสมอกัน) หมายความว่า ภิกษุ 
อื่นไม่คบหาสมาคมกับรูปภิกษุดังกล่าวด้วยอามิสสัมโภคะ คือ การใช้สอยสิ่งของร่วมกัน มีการฉันอาหาร 
ร่วมกัน เป็นต้น และด้วยธัมมสัมโภคะ คือ การอยู่ร่วมกันด้วยธรรม มีการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นต้น 

คำว่า ติตฺถิย ประกอบรูปศัพท์มาจาก ติตฺถ ศัพท์ + อิก ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต แปลง ก เป็น ย 
มีรูปวิเคราะห์ว่า ติตฺถํ เอเตส 0 อตฺถีติ ติตฺถิยา (ผู้มีลัทธิ ชื่อว่า ดิตถิยะ) ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ดิตฺถํ วุจฺจติ ลทฺธิ, ต 0 เอเตส 0 อตฺถีติ ดิตฺถิกา, ดิตฺถิกา เอว ดิตฺถิยา, อิโต อฌฺฌลทฺธิกาติ อตฺโถ. ,9๙๗ 

“ความเห็นได้ชื่อว่า ดิตถะ ความเห็นนั้นมีอยู่แก่บุคคลเหล่านั้น เหตุนั้น บุคคลเหล่านั้นชื่อว่า 
ดิตถิกะ ผู้มีความเห็นนั้นนั้นแหละ ชื่อว่า ดิตถิยะ [โดยแปลง ก เป็น ย] หมายถึง ผู้มีความเห็นอื่นจาก 
พระศาสนานี้” 

ข้อความจากฎีกาข้างด้น คำว่า ดิตฺถิกา เอว ดิตฺถิยา (ผู้มีความเห็นนั้นนั้นแหละ ชื่อว่า ดิตถิยะ) 
กล่าวถึงการแปลง ก ใน ดิตฺถิก เป็น ย จึงได้รูปว่า ดิตฺถิย ไม่ใช่การลงสกัตถตัทธิตแต่อย่างใด ดังนั้น จึง 
ควรตั้งรูปวิเคราะห์จริงเพียงครั้งเดียวว่า ดิตฺถํ เอเตส 0 อตฺถีติ ดิตฺถิยา ไม่จำเป็นต้องตั้งรูปวิเคราะห์ ๒ ครั้ง 
เหมือนที่กล่าวในฎีกาใหม่ นอกจากนั้นแล้ว ท่านกล่าวถึงการลง อิก ปัจจัยในอัสสัตถิดัทธิตตามสูตรของ 
กัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๖๖) ว่า ทณฺฑาทิโต อิกอี (ลง อิก ปัจจัยหรือ อี ปัจจัยท้าย ทณฺฑ ศัพท์เป็นต้น 
ในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น) เพราะกัจจายนไวยากรณ์ไม่ได้กล่าวถึงการลง อิย ปัจจัยไว้ใน 
อัสสัตถิตัทธิตไว้ แต่ความจริงอาจลง อิย ปัจจัยได้โดยตรงด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๕๓) ว่า 
ชาตาทีนมิมิยา จ (ลง อิม และ อิย ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ในความหมายของ ชาต ศัพท์เป็นต้นได้บ้าง) ตาม 
อุทาหรณ์ที่กล่าวไว้ในปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๓๗๘) ว่า 

- กปฺโป อสฺส อตฺถีติ กปฺปิโย ะ; การกระทำให้สมควรมีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า 
กัปปิยะ (ผู้มีการกระทำ'ไห้สมควร, กัปปิยการก) 

- ชฏา อสฺส อตฺถีตึ ชฏิโย ะะ มุ่นผมมีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ชฏิยะ 

- หานภาโค อสฺส อตฺถีติ หานภาคิโย ะะ ส่วนแห่งความเลื่อมมีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคล 
นั้นชื่อว่า หานภาคิยะ 

- ริดิภาโค อสฺส อตฺถีติ ริดิภาคิโย (ส่วนแห่งความตั้งมั่นมีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้น 
ชื่อว่า ฐิติภาคิยะ (ผู้มีส่วนแห่งความตั้งมั่น) 

คำว่า วชฺชนียา จ ปุคฺคลา ฯเปฯ วชฺชนียา นาม กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อระบุถึงบุคคล 
ที่ควรเว้น ๒๑ จำพวก ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลที่ควรเว้นคือใคร (อีกอย่างหนึ่ง) บุคคลที่ควรเว้นมีกี่จำพวก 


๒๒ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านกล่าวระบุถึงบุคคลที่ควรเว้นในเรื่องนี้มิใช่หรือ 
อธิบายว่า เราได้ระบุว่า บุคคลที่ควรเว้นในเรื่องนี้มี ๒® จำพวก 

คำว่า เต หตฺถปาสโต ฯเปฯ วชฺเชตพฺพา (บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกหัตกบาล) 
กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกสถานที่ไหน 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกสีมาหรือไร 
อธิบายว่า บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกหัตกบาล ไม่ใช่ทำให้อยู่นอกสีมา 

คำว่า เอเตสุ ฯเปฯ เสเสสุ ทุกุกฏ 0 (เพราะถ้าสงฆ์ที่ทำอุโบสถกรรมเมื่อมีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง 
๓ จำพวกในบุคคลเหล่านั้น จะต้องอาบติปาจิตตีย์ เมื่อมีบุคคล ๑๘ จำพวกที่เหลือ จะต้องอาปติทุกกฏ) 
กล่าวไว้ เพื่อแสดงเหตุในการที่บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกหัตถบาส ไม่ใช่ทำให้อยู่นอกสีมา 
ทิ้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อไม่เว้นบุคคลเหล่านั้น จะมีโทษอะไรเล่า (อีกอย่างหนึ่ง) เมื่อ 
ไม่เว้นบุคคลเหล่านั้น จะมีโทษเสมอกันหรือ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดย 
ทำให้อยู่นอกหัตถบาส ไม่ใช่ทำให้อยู่นอกสีมา มิใช่หรือ 

อธิบายว่า เมื่อไม่เว้นบุคคลเหล่านั้น จะมีโทษคือ เมื่อมีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง ๓ จำพวกใน 
บุคคลเหล่านั้น จะต้องอาปติปาจิตตีย์ เมื่อมีบุคคล ๑๘ จำพวกที่เหลือ จะต้องอาปติทุกกฏ 

คำว่า เอตฺถ จ ฯเปฯ สงฺคหิตา (อนึ่ง ในเรื่องบุคคลที่ควรเว้นนี้ สัตว์ดิรัจฉาน คือ ผู้ที่ถูกห้าม 
การอุปสมบท) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ สัตว์ดิรัจฉานในเรื่องนึ่คืออะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สัตว์ดิรัจฉานดังกล่าวควรเป็นวัวควายเป็นด้นมิใช่หรือ 
อธิบายว่า สัตว์ดิรัจฉานในเรื่องนี้ คือ ผู้ที่ถูกห้ามการอุปสมบท ซึ่งก็คือครุฑหรือนาคเป็นต้นที่ 

สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ 
ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ดิรจฺฉานคโตติ อนฺตมโส สก.ก 0 เทวราชานํ อุปาทาย โย โกจิ นาคมาณวกาทิโก อมนุสฺสชาติโก 
เวทิตพฺโพ, น อสฺสโคณาทโย. เตนาห “เอตฺถ จา”ติอาทิ. 8๙๘ 

“บุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้มีชาติเป็นอมนุษย์ มีนาคมาณพเป็นต้น จนถึงท้าวสักกเทวราช พึงทราบ 
ว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน มิใช่ม้าและโคเป็นต้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เอตฺถ จ เป็นต้น” 


นิทาน ๒๒&' 

คำว่า ติตฺถิยา คหฏฺเจึเนว สงฺคหิตา (เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์นั่นแหละ) กล่าวต่อจากประโยค 
หน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์มิได้ตรัสเดียรถีย์ไว้มิใช่หรือ เดียรถีย์จึง 
ไม่ใช่บุคคลที่ควรเว้นหรือไร 

อธิบายว่า เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์นั้นแหละ ดังนั้น จึงเป็นคนที่ควรเว้น 

คำว่า เอเตปิ หิ ฯเปฯ นาม (เพราะแม้พวกเขาก็ชื่อว่าผู้ที่ควรเว้น) กล่าวไว้เพื่อแสดงเหตุใน 
การที่เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงนับเดียรถีย์เข้าในคฤหัสถ์ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์มิใช่หรือ 

อธิบายว่า เดียรถีย์ก็ชื่อว่าผู้ที่ควรเว้น จึงนับเข้าในคฤหัสถ์ 

คำว่า เอว 0 ปตฺตกลฺลํ ฯเปฯ เวทิตพฺพํ (โดยประการดังนี้ [อุโบสถ]กรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ 
เหล่านี้ [มีวันอุโบสถเป็นด้น] พึงทราบว่าเป็นกรรมที่สมควรแก่กาล) กล่าวไว้เพื่อแสดงนิคมนะของเรื่องนี้ 
ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของข้อความนั้นคืออะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำลงท้ายของข้อความนั้นมิใช่หรือ 

อธิบายว่า เราได้แสดงคำลงท้ายของข้อความนั้นด้วยประโยคนี้] 

ดำอธิบาย สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย 

สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺยาติ อิมินา เย เต “อปเรบิ) ตโย อุโปสถา สงฺเฆ อุโปสโถ, คเณ 
อุโปสโถ, ปุคฺคเส อุโปสโถ”ติ, เอว 0 การกวเสน ตโย อุโปสถา วุตฺตา, เตสุ อิตเร เทฺว ปฏิกฺขิบิ)ตฺวา 
สงฺเฆ อุโปสถเมว ทีเปติ. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอุโบสถ ๓ ไว้โดยเนื่องด้วยผู้กระทำอย่างนี้[ในคัมภีร์บริวาร]ว่า 

อปเรบิเ ตโย อุโปสถา สงฺเฆ อุโปสโถ, คเณ อุโปสโถ, ปุคฺคเส อุโปสโถ. ๑๙๙ 

“อุโบสถ ๓ อย่างอื่น คือ 

๑. อโบสถของสงฆ์ ๒. อโบสถของคณะ ๓. อโบสถของบคคล” 


๒๒๖ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


ในอุโบสถเหล่านั้น พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธอุโบสถสองอย่างอื่นแล้วแสดงอุโบสถของ 
สงฆ์เท่านั้น ด้วยพระดำรัสว่า สงโ , ฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย (สงฆ์พึงทำอุโบสถ) นี้ 

[ในคัมภีร์บริวาร เอกุตตริกนยติกะ พระพุทธองค์ทรงแสดงอุโบสถ ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวัน คือ 
จาตุททสิก (วันแรม ๑๔ คา), ปนฺนรสิก (วันขึ้น/แรม ๑๕ คา) และ สามคฺคื (วันสามัคคี) แล้ว ได้ทรง 
แสดงสังฆอุโบสถเป็นต้น ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยผู้ทำอุโบสถ โดยตรัสว่า อปเรปิ ตโย อุโปสถา เป็นต้น 

ใจความของประโยคข้างต้น คือ สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺยาติ อิมินา สงฺเฆ อุโปสถเมว ทีเปติ (พระพุทธ- 
องค์ทรงแสดงอุโบสถของสงฆ์เท่านั้น ด้วยพระดำรัสว่า สงฺโฆ อุโปสถ 0 ณรยฺย นี้) กล่าวไว้เพื่อแสดงฝ่ายอื่น 
อันได้แก่ คำอธิบายของ สงฺโฆ อุโปสถ 0 ณรยฺย ทั้งนี้เพื่อระบุประโยชน์ของบทประธานว่า สงโ'ฆ ในประโยค 
โดยหลีกเลี่ยงความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดพระพุทธองค์จึงตรัสบทประธานว่า สงโ'ฆ ในประโยคว่า สงโ'ฆ 
อุโปสถ 0 กเรยฺย เล่า 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์ควรตรัสว่า อุโปสถ 0 ณรยฺย (พึงทำอุโบสถ) 
เท่านั้นมิใช่หรือ 

อธิบายว่า บทประธานว่า สงโ'ฆ ตรัสไว้เพื่อระบุอุโบสถของสงฆ์เท่านั้น] 

คำอธิบาย ปาดิโมกฺข 0 อุทฺทิเสยฺย 

ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยุยาต็ อิมินา เย เต “อปเรปี ตโย อุโปสถา สุตฺตุทุเทโส, ปาริสุทุธิอุโปสโถ, 
อธิฏฺจิานอุโปสโถ”ติ, เอวํ กตฺตพฺพาการวเสน ตโย อุโปสถา วุตฺตา, เตสุ อิดเ-ร เทุว ปฏีกฺซิปิตุ-วา 
สุตฺตุทุเทสเมว ทีเปดี. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอุโบสถ ๓ ไว้โดยเนื่องด้วยลักษณะที่ควรกระทำอย่างนี้[ในคัมภีร์ 

บริวาร]ว่า 

อปเรปิ ตโย อุโปสถา สุตฺตุทฺเทโส, ปาริสุทฺธิอุโปสโถ, อธิฏรานอุโปสโถ. ๒๐๐ 
“อุโบสถ ๓ อย่างอื่น คือ 

๑. การสวดปาติโมกข์ ๒. การบอกความบริสุทธิ้ ๓. การอธิษฐาน” 

ในอุโบสถเหล่านั้น พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธอุโบสถสองอย่างอื่นแล้วแสดงการสวด 
ปาติโมกข์เท่านั้น ด้วยพระดำรัสว่า ปาติโมฤขํ อุทฺทิเสยย (พึงสวดปาติโมกข์) นี้ 


นิทาน 


๒๒๗ 


[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตรัสว่า ปาติโมกข 0 อุทฺทิเสยย อีกเล่า 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ เมื่อตรัสว่า สงโ 1 ฆ อุโปสถ 0 ณรยฺย แล้ว เนื้อความที่ทรง 
ต้องการย่อมสำเร็จมิใช่หรือ 

อธิบายว่า การตรัสเช่นนี้มีประโยชน์เพื่อแสดงการสวดปาติโมกข์เท่านั้น มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า ปาติโมกข 0 อุทฺทิเสยย (พึงแสดง 

ปาติโมกข์) 

๒. อาโภคะ (จุดมุ่งหมาย) คือ เมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่า สงโ 1 ฆ อุโปสถ 0 ณรยฺย แล้ว เนื้อความ 
ที่ต้องการย่อมสำเร็จมิใช่หรือ 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตรัสว่า ปาติโมกข 0 อุทฺทิเสยย อีกเล่า 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ปาติโมกข 0 อุทฺทิเสยยาดิ อิมินา เป็นต้น 
อธิบายว่า การตรัสเช่นนื้มีประโยชน์เพื่อแสดงการสวดปาติโมกข์เท่านั้น ดังนี้แล 

คำว่า สุตฺตุทฺเทส มีรูปวิเคราะห์ว่า สุตฺตสฺส อุทฺเทโส สุตฺตุทฺเทโส (การสวดพระบาลี ชื่อว่า 
สุตตุทเทสะ) พระบาลีในที่นื้ ก็คือ ปาติโมกข์นั้นเอง 
คำว่า ปาริสุทฺธิอุโปสถ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปาริสุทธิยา อาโรจน์ ปาริสุทฺธิ, ปาริสุทฺธิ เอว อุโปสโถ ปาริสุทฺธิอุโปสโถ ะะ อุโบสถคือการ 
บอกความบริสุทธิ้ 

คำว่า อธิฏฺรานอุ'โปสถ มีรูปวิเคราะห์ว่า 
อธิฏฺราน์ เอว อุโปสโถ อธิฏฺรานอุโปสโถ ะะ อุโบสถคือการอธิษฐาน 
สรุปความว่า อุโบสถมี ๙ อย่าง โดยเนื่องด้วยวัน ๓ ผู้ทำ ๓ และลักษณะที่ควรกระทำ ๓ คือ 

อุโบสถ ๓ โดยเนื่องด้วยวัน 

- จาตุททสิกอุโบสถ อุโบสถที่มี , ใน'วันแรม ๑๔ คา มี ๖ วันในหนึ่งปี คือ ในปักษ์ที่ ๓ และที่ ๗ 

ของฤดูทั้ง ๓ 

- ปันนรสิกอุโบสถ อุโบสถที่มีในวันขึ้น/แรม ๑๕ คา คือ ๑๘ วันที่เหลือ 

- สามัคคีอุโบสถ อุโบสถที่มีในวันที่สงฆ์สามัคคีกัน 

อุโบสถ ๓ โดยเนื่องด้วยผู้ทำ 

- สังฆอุโบสถ อุโบสถของสงฆ์ คือ ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป 

- คณอุโบสถ อุโบสถของคณะ คือ ภิกษุ ๒ หรือ ๓ รูป 


๒๒(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


- ปุคคลอุโบสถ อุโบสถของบุคคล คือ ภิกษุรูปเดียว 

อุโบสถ ๓ โดย เนื่อง ด้วยลักษณะที่ควรกระทำ 

- สุตตุทเทสอุโบสถ อุโบสถที่สวดปาติโมกข์ คู่กับสังฆอุโบสถ 

- ปาริสุทธิอุโบสถ อุโบสถที่บอกปาริสุทธิแก่ภิกษุรูปอื่น คู่กับคณอุโบสถ โดยกล่าวว่า ปริ- 

สุทฺโธ อหํ ภนฺเต ปริสุทฺโธติ ม 0 ธาเรถ (ท่านผู้เจริญ กระผมเป็นผู้บริสุทธิ้ ท่านจงจำกระผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ้) 

- อธิฏฐานอุโบสถ อุโบสถที่ภิกษุอธิษฐานในใจด้วยตนเองว่า อชฺช เม อุโปสโถ ปนฺนรโส, 

อธิฏฺรามิ (วันนี้เป็นวันอุโบสถ ๑๕ คํ่าของเรา เราอธิษฐานอุโบสถ) คู่กับปุคคลอุโบสถ] 

การสวดปาติโมกข์ ๒ ประเภท 

สุตฺตุทุเทโส นาม ปาติโมกฺขุทุเทใส วุจฺจติ. ใส ทุวิใธ โอวาทปาติใมกฺขุทุเทใส จ 
อาณาปาติโมกฺขุทุเทใส จ. ตตฺถ- 

“ขนฺดี ปรมํ ตโป ติติกฺขา ฯเปฯ 
“สพฺพปาปสฺส อกรณํ ฯเปฯ 

“อนูปวาโท อนูปฆาโต”ติอาทินา นเยน วุตฺตา ติสฺโส คาถาโย โอวาทปาติโมกฺขํ นาม, 
ต 0 พุทุธา เอว อุทุทิสนฺติ, น สาวกา. 

การสวดปาติโมกข์ ชื่อว่า สุตตุทเทสะ มี ๒ ประเภท คือ 
๑. การสวดโอวาทปาติโมกข์ (ปาติโมกข์ คือ โอวาท) 

๒. การสวดอาณาปาติโมกข์ (ปาติโมกข์ คือ พระบัญญ้ติ) 

ในการสวดปาติโมกข์ทั้ง ๒ นั้น:- 

โอวาทปาติโมกข์ คือ คาถา ๓ บทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยนัยว่า ๒๐ ® 

ขนฺดี ปรมํ ตโป ติติฤขา 
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา 
น หิ ปพฺพชิ'โต ปรูปฆาดี 
น สมโณ โหติ ปรํ วิเหรยนฺโต. 

“ขันติคือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยอด พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัส 


นิทาน 


๒๒๙ 


พระนิพพานว่าเป็นธรรมสูงสุด ผู้ที่ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่ ไม่จัดเป็นบรรพชิต 
ผู้ที่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ ไม่จัดเป็นสมณะ” 

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺส อุปสมฺปทา 

สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. 

“ไม่ควรกระทำความชั่วทุกชนิด ทำแต่ความดี ทำใจของตนให้ผ่องใส 
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” 

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาตโมกฺเข จ สำโร 

มดตฌฺฌุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฌฺจ สยนาสนํ. 

อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทธาน สาสนํ. 

“ไม่ว่าร้ายผู้ใด ไม่ทำร้ายผู้ใด ระมัดระวังในปาติโมกข์ บริโภคพอ 
ประมาณ อยู่ในสถานที่สวัด ฟิกหัดจิตให้สงบ นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลาย” 

พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นั้น มิใช่พระสาวก 

[ท่านกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อระบุว่าสุตตุทเทสะคือการสวดปาติโมกข์ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 
สุตตุทเทสะคืออะไร (ปุจฉา) ท่านควรแสดงสุตตุทเทสะมิใช่หรือ (อาโภคะ) 

®) ./*I .. ^ ^ ๒0๒ 0 0^ ^ I V) ^ ป.. ำเ 3''- . ๒๐๓ 

เนท่ฆนักาย มหาวรรค พบลำดับตามทกล่าวเว เนคัมภรน ส่วนเนดัม,ภรธรรมบท พบ 

คาถาที่ ๒ เรียงไว้เป็นคาถาที่ ๑ 

คาถาว่า ขนฺตี ปรม 0 ตโป ติดิก.ขา (ขันติคือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยอด) เป็นต้น เป็นเพียง 
คำแสดงประโยชน์ของขันติ ฯลฯ มิได้แนะนำให้บำเพ็ญขันติ กระนั้นก็ตาม จัดว่าเป็นคำแนะนำให้บำเพ็ญ 
ขันติโดยอ้อม ตามหลักของเทสนาหาระในเนตตินัย เรียกว่า อาณัตติ คือ การแนะนำให้ท่าลิ่งที่แสดงคุณ- 
ประโยชน์ไว้ หรือแนะนำให้งดเว้นจากลิ่งที่แสดงโทษไว้ 

ในคาถาที่ ๑ ฉบับฉัฏฐสังคีติมีรูปว่า ติดิก.ขา แต่ฉบับไทยพบรูปว่า ตีดิก.ขา รูบํนี้ไม่ถูกต้อง 
เพราะการทีฆะ อิ ใน ติ เป็นรูปว่า ตี ท่าให้เสียคณะฉันท์ กล่าวคือ คาถานี้ชื่อว่า โอบัจฉันทสกะ นับเข้า 
ในมาตราพฤติ ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้ คือ 


๑. มี ๖ มาตราอย่หน้า'ในวิสมบาท 


๒๓๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


๒. มี ๘ มาตราอยู่หน้าในสมบาท 
๓. มีรย คณะ ท้าย ๖ และ ๘ มาตราเหล่านั้น 
๔. ไม่มีลหุ ๖ พยางค์ติดต่อกันใน ๘ มาตราแรกของสมบาท 
จะเห็นได้ว่า คำว่า ขนฺตี ปร ะะ ๖ มาตรา, ม 0 ตโป ะะ ร คณะ, ติดิกขา ะะ ย คณะ ดังนั้น รูปว่า 
ดิดิกฺขา ตามฉบับฉัฏฐสังคีติจึงต้องคณะฉันท์ตามหลักมาตราพฤติ 

คาถาที่ ๒ ฉบับฉัฏฐสังคีติมีรูปว่า กุสลสฺส อุปสมฺปทา แต่ในฉบับไทยพบรูปว่า กุสลสฺสูปสมฺปทา 
ใน 1 ที่นี้'ขอชี้แจง'ว่า รูปว่า กุสลสฺส อุปสมฺปทา มี ๙ พยางค์ ส่วนรูปว่า กุสลสฺสูปสมฺปทา มี ๘ พยางค์ แม้ 
รูปตามฉบับไทยจะต้องคณะฉันท์โดยทั่วไป แต่ผู้แปลเห็นว่า รูปว่า กุสลสฺส อุปสมฺปทา ตามฉบับสังคีติสมควร 
กว่า เพราะมีเนื้อความปรากฏชัดเจนกว่ารูปที่เชื่อมสนธิว่า กุสลสฺสูปสมฺปทา จะเห็นได้ว่า แม้บาทคาถาว่า 
สพฺพปาปสฺส อกรณํ ก็ไม่เชื่อมสนธิเป็นรูปว่า สพฺพปาปสฺสากรณํ ทั่งนื้เพื่อให้เนื้อความปรากฏชัดเจน ถ้ารูป 
ว่า กุสลสฺสูปสมฺปทา เป็นปาฐะเดิม ก็ควรมีรูปสนธิในบาทที่ ๑ ว่า สพฺพปาปสฺสากรณํ แต่ไม่มีรูปเช่นนั้นใน 
ฉบับทั้งหมด 

นอกจากนั้น ตามฉันทลักษณ์มีข้อยกเว้นพิเศษที่สามารถรวมพยางค์ที่เกินจาก ๘ พยางค์ โดย 
รวม ๒ พยางค์เป็นพยางค์เดียวและถือว่าเป็นครุ ดังนั้น คำว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ และ กุสลสฺส อุปสมฺปทา 
แม้มีพยางค์เกินจำนวนมา ๑ พยางค์ ก็ไม่ต้องโทษตามฉันทลักษณ์ ดังอุทาหรณ์ในมงคลสูตรว่า 


ตโป จ พฺรหฺมจริยฌฺจ 
๑๒® ๒๑๒๒๑ 
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ 
๒๒๑๒๑๒๒๑ 


อริยสจฺจาน ทสฺสนํ 
๒๑๒๒๑๒๑๒ 
เอต 0 มงคลมุตตม 0 . 
๒๒๒๑๑๒๑๒ 


บทที่ประกอบด้วย อริย, จริยา, กิริยา, วีริย, อาจริย, วิปริยาย, อรห เป็นต้น อาจมีพยางค์เกิน 
จำนวนได้ ดังนั้น คำว่า จริ ในบาทที่ ๑ และ กิริ ในบาทที่ ๓ จึงรวมเป็นครุ ๑ พยางค์ ทำให้คาถานี้นับ 
เข้าในคาถา ๘ พยางค์ได้ ดังสัททนีดิปกรณ์ (สุตตมาลา) กล่าวว่า 

คาถาปเทสุ อริยารหจริยาทิโยเค อธิกกขโรปิ ปาโท อนุปวชฺโข.'" 0๔ 

“แม้บาทที่มีพยางค์เกินในที่ประกอบกับ อริย, อรห และ จริยา เป็นต้น ในบทที่พบในคาถา ก็ 
หาโทษมิได้” 

นนุ จ โภ ปาวจนวิสเย สพฺพถาปิ อธิกกฺขโรปี ปาโท อนุปวชฺโขเยา, อถ กิมตฺถ 0 อิทํ รุตต 0 . 
ปาวจนสฺมิฌฺหิ “สีเส ปดิฏฺราย นโร สปฌฺโฌ, จิตต 0 ปฌฺฌฌฺจ ภาวยนฺ”ติ จ, “อิเม มจฺจา กิมก 0 สุ ปาป๋ ๒๐๕ , 
เยเม ชนา อธิมตฺตา ทุกขา ติพุพา, ขรา กฏุกา เวทนา เวทิยนฺดี”'" 0๖ ติ จ เอวมาทโย อจฺจนฺตาธิกก.- 


นิทาน 


๒๓๑ 


ขราปิ ปาทา อนุปวชฺชา ปูชารหาเยว โหนุตีติ. สจฺจ 0 . อิทํ ปน กวิสมเย สาสนิกานํ คาถาปาท 0 สนุธาย 
วุตฺต 0 . ตถา หิ กวิสมเย อริยาทิโยเค สาสนิเกหิ รจิโต อธิกกฺขโรปิ ปาโท อนุปวชฺโช ปูชารโหว โหติ. ต 0 
ยถา. เขตฺตํ ชนานิ กุสลตฺถิกานํ, ตมริยสํฆ 0 สิรสา นมามิ ๒0๗ อิจฺเจวมาทิ. ๒๐๘ 

“ถามว่า : แม้บาทที่มีพยางค์เกินโดยสิ้นเชิงในวิสัยแห่งปาพจน์ก็หาโทษมิได้มิใช่หรือ เมื่อเป็น 
เช่นนั้น ท่านกล่าวคำนี้เพื่ออะไร เพราะแม้บาทที่มีพยางค์เกินอย่างยิ่งในปาพจน์มีบาทคาถาว่า 
สีเล ปดิฏฺราย นโร สปฌฺโฌ จิตฺตํ ปฌฺฌฌฺจ ภาวย 0 . 

อิเม นุ มจฺจา กิมก 0 สุ ปาป้ เยเม ชนา อธิมตฺตา ทุกขา ดิพฺพา 

ชรา กฏุกา เวทนา เวทิยนุติ. 

เป็นต้น ก็หาโทษมิได้ ควรบูชานั้นเทียว 

ตอบว่า : ข้อนั้นจริง แต่เรากล่าวคำนี้ไว้หมายถึงบาทคาถาของชาวพุทธในความเห็นของกวี 
กล่าวคือ แม้บาทที่มีพยางค์เกินซึ่งชาวพุทธรจนาไว้ในที่ประกอบกับ อริย ศัพท์เป็นด้นในความเห็นของกวี 
ก็หาโทษมิได้ ควรบูชานั้นเทียว ดังอุทาหรณ์ว่า 

เขตฺตํ ชนานํ กุสลตฺถิกาน์ ตมริยสํฆ 0 สิรสา นมามิ” 

ในคัมภีร์ฎีกาใหม่ของสีดักขันธวรรคก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

กิริยารหาทิโยเค วิย จ อนุตรโยเค อธิกกชรปาโท อนุปวชฺโช. ๒ '’ ๘ 

“อนึ่ง บาทที่มีพยางค์เกินในการประกอบกับ อนฺตร ศัพท์ ย่อมไม่มีโทษ เหมือนในที่ประกอบกับ 
กิริยา และ อรห เป็นต้น”] 

“สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ”ติอาทินา นเยน วุตฺตํ อาณาปาติโมฦขํ นาม, ต 0 สาวกา เอว 
อุทฺทิสนฺติ, น พุทฺธา. อิทเมว จ อิมสฺมึ อตฺเถ “ปาติโมกฺขนฺ”ติ อธิปฺเปตํ. 

อาณาปาติโมกข์ คือ ปาติโมกข์ที่ตรัสไว้โดยนัยว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ (ท่านผู้ 
เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า) พระสาวกทั้งหลายสวดอาณาปาติโมกข์นั้น มิใช่พระพุทธเจ้า 

อนึ่ง อาณาปาติโมกข์นั้นประสงค์เอาว่าเป็นปาติโมกข์ในความหมายนี้ [คือความหมาย 
ของคำว่า ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยย (พึงสวดปาติโมกข์)] 

[คำว่า ต 0 สาวกา เอว อุทฺทิสนุติ, น พุทฺธา (พระสาวกทั้งหลายสวดอาณาปาติโมกข์นั้น มิใช่ 
พระพุทธเจ้า) แสดงเหตุที่อาณาปาติโมกข์นั้นประสงค์เอาว่าเป็นปาติโมกข์ในความหมายนี้] 


๒๓๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ปาริสุทธิอุโบสถ 

เย ปน อิตเร เทฺว อุโปสถา, เตสุ ปาริสุทฺธิอุโปสโถ ตาว อฌฺเฌสฌฺจ สนฺติเก, อณุฌ- 
มฌฺฌฌฺจ อาโรจนวเสน ทุวิโธ. ตตฺถ ยุวายํ อฌฺเฌสํ สนฺติเก กรียติ, โสปิ ปวารีตานฌฺจ อปุ- 
ปวารีตานฌฺจ สนฺติเก กรณวเสน ทุวิโธ. ตตฺถ มหาปวารณาย ปวารีตานํ สนฺติเก ปจฺฉิมิกาย 
อุปคเตน วา อนุปคเตน วา ฉินฺนวสฺเสน วา จาตุมาสินิยํ ปน ปวารีตานํ สนฺติเก ปุริมิกาย 
อุปคเตน วา อนุปคเตน วา ฉินฺนวสฺเสน วา กายสามคฺคึ ทตฺวา “ปริสุทฺโธ อหํ ภนฺเต ‘ปริสุทฺโธ’ติ 
ม 0 ธาเรถา”ติ ติกฺขตุตุ 0 วตฺวา กาตพฺโพ, รฟดุ-วา จ ปน ปวารณาทิวส 0 อณุฌสฺมึ กาเส อาวาสิเกหิ 
อุทฺทิฏฺรมตุเต ปาดิโมกฺเขอวุฏฺริตาย วา เอกจฺจาย วุฏฺริตาย วา สพฺพาย วา วุฏฺริตาย ปริสาย เย 
อณุเฌ สมสมา วา โถกตรา วา อาคจฺฉนฺติ, เตหิ เตสํ สนฺติเก วุตุตนเยเนว ปาริสุทฺธิ อา- 
โรเจตพฺพา. โย ปนาย 0 อณุฌมณุฌํ อาโรจนวเสน กรียติ, โส ฌตุตึ รเปตุวา จ อฏฺรเปตุวา จ 
กรณวเสน ทุวิโธ. ตตุถ ยสฺมึ อาวาเส ตโย ภิกฺขู วิหรนฺติ, เตสุ อุโปสถทิวเส สนฺนิปติเตสุ 
เอเกน ภิกฺขุนา “สุณนฺตุ เม อายสุมนุตา อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส”ติ วา “ปนฺนรโส”ติ วา วตุวา 
“ยทายสุมนุตานํ ปตุตกลุสํ มยํ อณุฌมณุฌํ ปาริสุทฺธิอุโปสถํ กเรยุยามา”ดิฌตุติยา ร!)ตาย 
เกเรน ภิกฺขุนา เอก 0 ส 0 อุตุตราสงฺคํ กริตุวา อุก.กุฏิก 0 นิสีทิตุวา อณุชลี ปคฺคเหตุวา “ปริสุทฺโธ 
อห 0 อาวุโส ‘ปริสุทฺโธ’ติ ม 0 ธาเรถา”ติ ติกฺขตุตุ 0 วตุตพุพ 0 . อิตเรหิ “ภนุเต”ติ วตุวา เอวเมว วตุตพุพ 0 . 
เอว 0 ฌตุตึ รเปตุวา กาตพุโพ. ยตุถ ปน เทฺว ภิกฺขู ริหรนุติ, ตตุร ฌตุตึ อฏฺรฟตุ'วา วุตุตนเยเนว 
ปาริสุทฺธิ อาโรเจตพุพาติ อย 0 ปาริสุทฺธิอุโปสโถ. 

ปา ริ สุทธิอุโบสถ (การบอกความบริสุทธิ้) ที่แสดงไว้ก่อนในอุโบสถ ๒ อย่างอื่น[จาก 
สุตตุทเทสอุโปสถ] จำแนกเป็น ๒ ประการ ดังนี้ 

๑. การบอกปาริสุทธิแก่ภิกษุอื่น แบ่งออกเป็น ๒ คือ 
๑.๑ การบอกปาริสุทธิแก่ภิกษุผู้ปวารณาแล้ว คือ ภิกษุผู้จำพรรษาหลัง ภิกษุผู้ไม่ 
ได้จำพรรษาหรือภิกษุผู้มีพรรษาขาด ครั้นให้กายสามัคคี[คืออยู่ในหัตถบาส]แล้ว พึงทำปาริสุทธิ- 
อุโบสถในสำนักของภิกษุผู้ทำปวารณาแล้วในวันมหาปวารณา [วันเพ็ญเดือน ๑๑] โดยกล่าว ๓ ครั้ง 
ว่า ปริสุทฺโธ อห 0 ภนฺเต ปริสุทฺโธติ ม 0 ธาเรถ (ท่านผู้เจริญ กระผมเป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว ท่านจง 
จำกระผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ้แล้ว) ส่วนภิกษุผู้จำพรรษาแรก ภิกษุผู้ไม่ได้จำพรรษา หรือภิกษุผู้มี 


นิทาน 


๒๓๓ 


พรรษาขาด ครั้นให้กายสามัคคีแล้วพึงทำปาริสุทธิอุโบสถ[โดยนัยนั้น]ในสำนักของภิกษุผู้ทำ 
ปวารณาแล้วในวันเพ็ญเดือน ๑๒ 

๑. ๒ การบอกปาริสุทธิแก่ภิกษุผู้มิได้ปวารณา คือ ในกาลอื่นยกเว้นวันปวารณา เมื่อ 
ภิกษุเจ้าถิ่นสวดปาติโมกข์เสร็จแล้วหมู่ภิกษุยังไม่ลุกขึ้นก็ดี บางส่วนลุกขึ้นแล้วก็ดี ทั้งหมดลุกขึ้น 
แล้วก็ดื ภิกษุ[อาคันตุกะ]อื่นที่มีจำนวนเท่ากันก็ตาม น้อยกว่าก็ตามได้มาถึง[ภายหลัง] ต้องบอก 
ปาริสุทธิในสำนักของภิกษุเจ้าถิ่นนั้นตามนัยที่กล่าวไว้แล้ว [แต่ถ้าภิกษุที่มาภายหลังมีจำนวนมาก 
กว่า ต้องสวดปาติโมกข์ใหม่] 

๒. การบอกปาริสุทธิแก่กันและกัน แบ่งออกเป็น ๒ คือ 

๒.๒ การบอกปาริสุทธิโดยตั้งญัตติ คือ ใน'วัดที่มีภิกษุอยู่ ๓ รูป เมื่อภิกษุเหล่านั้น 
ประชุมกันในวันอุโบสถแล้ว ภิกษุรูปหนึ่งสวดว่า สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส 
(ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันอุโบสถแรม ๑๔ คา) หรือสวดว่า สุณนฺตุ เม 
อายสฺมนฺตา อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส (ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น ๑๕ 
คา) แล้วตั้งญัตติว่า ยทายสฺมนฺตานํ ปดตกลฺสํ, มยํ อฌฺฌมฌฺฌํ ปาริสุทฺธิอุโปสถํ กเรยฺยาม (ถ้า 
กรรมของท่านทั้งหลายมีกาลที่สมควรแล้ว พวกเราพึงท่าปาริสุทธิอุโบสถซึ่งกันและกัน) ภิกษุผู้ 
เป็นพระเถระห่มผ้าเฉวียงบ่า นั่งกระโหย่งประนมมือแล้วพึงกล่าว ๓ ครั้งว่า ปริสุทฺโธ อหํ อาวุโส 
ปริสุทฺโธติ มํ ธาเรถ (ผ้มีอายุ กระผมเป็นผู้บริสุทธิ้ พวกคุณจงจำกระผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ้) ภิกษุ ๒ 
รูปอื่นก็พึงบอกอย่างนั้นเหมือนกันโดยกล่าวว่า ภนฺเต (ท่านผู้เจริญ) ภิกษุพึงทำปาริสุทธิอุโปสถ 
โดยตั้งญัตติอย่างนี้ 

๒.๒ การบอกปาริสุทธิโดยไม่ตั้งญัตติ คือ ใน'วัดที่มีภิกษุอยู่ ๒ รูป ภิกษุเหล่านั้น 
พึงบอกปาริสุทธิอย่างเดียวโดยไม่ต้องตั้งญัตติตามนัยที่กล่าวไว้นั้นแหละ 

ข้อความที่กล่าวมานี้เป็นปาริสุทธิอุโบสถ 
[ปาริสุทธิอุโบสถมี ๒ ประการ คือ 

๑. อัญญาโรจนะ การบอกปาริสุทธิแก่ภิกษุอื่น คือ การบอกปาริสุทธิในสำนัก 

ของภิกษุอื่นที่มิใช่ผู้บอกปาริสุทธิร่วมกับตน ซึ่งก็คือ ภิกษุผู้ปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๑ หรือเดือน ๑๒ 
กัญญาโรจนะแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ 


๒๓๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


๑.® การบอกปาริสุทธิแก่ภิกษุผู้ปวารณาแล้ว จำแนกเป็น 

- ภิกษุผู้จำพรรษาหลัง ภิกษุผู้ไม่ได้จำพรรษา หรือภิกษุผู้มีพรรษาขาด พึงทำปาริสุทธิ- 
อุโบสถในสำนักของภิกษุผู้ทำปวารณาแล้วในวันเพ็ญเดือน ๑๑ 

- ภิกษุผู้จำพรรษาแรก ภิกษุผู้ไม่ได้จำพรรษา หรือภิกษุผู้มีพรรษาขาด พึงทำปาริสุทธิ- 
อุโบสถในสำนักของภิกษุผู้ทำปวารณาแล้วในวันเพ็ญเดือน ๑๒ 

ข้อความว่า “ภิกษุผู้จำพรรษาหลัง” ดือ ภิกษุที่เข้าพรรษาแรกไม่ทัน เนื่องจากการเดินทางไกล 
เป็นต้น ก็อาจเข้าพรรษาหลังได้โดยอธิษฐานพรรษาในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๙ 

ข้อความว่า “ภิกษุผู้ไม่ได้จำพรรษา” คือ บุคคลที่บวชเป็นสามเณรแล้วบวชเป็นภิกษุเมื่อล่วงวัน 
เข้าพรรษาคือวันแรม ๘ คํ่าไปแล้ว หรือเป็นภิกษุที่ลืมเข้าพรรษาเพราะขาดสติหลงลืมไป หรือเป็นผู้ที่บวช 
เป็นพระภิกษุหลังวันเข้าพรรษาแล้ว ส่วนผู้ที่บวชเป็นสามเณรก่อนถึงวันเข้าพรรษา ถ้าบวชพระภายใน 
พรรษาก่อนถึงวันปวารณา ก็ทำปวารณาในวันออกพรรษาได้ และได้รับอานิสงส์กฐินเหมือนภิกษุทั่วไป 

ข้อความว่า “ภิกษุผู้มีพรรษาขาด” คือ ภิกษุผู้จำพรรษาแล้วออกเดินทางภายในพรรษาโดยไม่มี 
เหตุอันควรอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การนิมนต์ การอาพาธของอุปัชฌาย์ เป็นต้น 

๑. ๒ การบอกปาริสุทธิแก่ภิกษุผู้มิ'ได้ปวารณา คือ ในวัดที่สมมติเป็นมหาสีมา เมื่อภิกษุ 
เจ้าถิ่นลงอุโบสถแล้วยังไม่ลุกขึ้นก็ดื ลุกขึ้นบางส่วนก็ดี หรือลุกขึ้นแล้วทั่งหมดก็ดี ถ้ามีภิกษุอาคันตุกะที่มี 
จำนวนเท่ากันหรือน้อยกว่ามาถึงวัดดังกล่าว ต้องบอกปาริสุทธิในสำนักของภิกษุเจ้าถิ่นที่ยังนั่งอยู่ โดยไม่ 
ต้องไปเรียกภิกษุเจ้าถิ่นที่ลุกขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์วิมติวิโนทนี (เล่ม ๒ หน้า ๒๒๗) อ้างถึงมติ 
ของอาจารย์ท่านอื่นว่า ให้ภิกษุอาคันตุกะที่ยังมิได้อธิษฐานอุโบสถไปบอกปาริสุทธิแก่ภิกษุเจ้าถิ่นในภายนอก 
สีมา แต่ท่านมิได้กล่าวแย้งหรือแสดงความเห็นด้วยกับมติดังกล่าว ดังนั่น การบอกปาริสุทธิแก่ภิกษุเจ้าถิ่น 
จึงอาจบอกภายในสีมาหรือภายนอกสีมาก็ได้ นอกจากนั่น ถ้าภิกษุเจ้าถิ่นลุกขึ้นกลับไปหมดแล้ว และไม่ 
อาจประชุมภิกษุทั่งวัดในมหาสีมา ภิกษุอาคันตุกะอาจประชุมภิกษุเจ้าถิ่นบางรูปแล้วบอกปาริสุทธิได้ 
๒. อัญญมัญญาโรจนะ การบอกปาริสุทธิแก่กันและกัน 

อัญญมิญญาโรจนะ แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ 

๒.๑ การบอกปาริสุทธิโดยตั้งญัตติ คือ ภิกษุ ๓ รูปประชุมกันในสีมาในวันอุโบสถ ภิกษุ 
รูปหนึ่งตั้งญัตติว่า สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส/ปนฺนรโส, ยทายสฺมนฺตานํ ปตฺตกลล 0 , มยํ 
อฌฺฌมฌฺฌํ ปาริสุทฺธิอุโปสถ 0 กเรยยาม (ท่านผู้มีอายุทั่งหลายจงฟังข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันอุโบสถแรม ๑๔ คา/ 
๑๕ คํ่า ถ้ากรรมของท่านทั่งหลายมีกาลที่สมควรแล้ว พวกเราพึงทำปาริสุทธิอุโบสถซึ่งกันและกัน) แล้ว 
ภิกษุผู้เป็นพระเถระพึงห่มผ้าเฉวียงบ่า นั่งกระโหย่งประนมมือแล้วกล่าว ๓ ครั้งว่า ปริสุทฺโธ อห 0 อาวุโส 
ปริสุทฺโธดิ ม 0 ธาเรถ (ผู้มีอายุ กระผมเป็นผู้บริสุทธิ้ พวกคุณจงจำกระผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ้) หลังจากนั่น ภิกษุ 


นิทาน 


๒๓&' 


ผู้อ่อนพรรษากว่าพึงบอกปาริสุทธิเหมือนอย่างนั้น โดยกล่าวว่า ภนฺเต (ท่านผู้เจริญ) แทนคำว่า อาวุโส (ผู้ 
มีอายุ) 

๒.๒ การบอกปาริสุทธิโดยไม่ตั้งญัตติ คือ ภิกษุ ๒ รูปพึงบอกปาริสุทธิแก่กันและกันหลัง 
จากปลงอาปดแล้วโดยไม่ต้องตั้งญัตติ ดังนั้น การบอกปาริสุทธิตามวิธีนี้จึงอาจทำภายนอกสีมาได้ เพราะ 
ไม่มีการตั้งญัตติ 

คำว่า เอก 0 ส 0 อุตฺตราสงฺคํ กริตฺวา (ห่มผ้าเฉวียงบ่า) หมายถึง กระทำผ้าอุตตราสงค์บนบ่าข้าง 
หนึ่งไว้ด้วยดี นั้นคือ การเปลี่ยนจากเฉวียงบ่าตามปกติโดยพาดจีวรไว้ที่ไหล่ซ้าย มาเป็นการเฉวียงบ่าโดย 
คลุมแขนด้านซ้ายทั้งหมดไว้เหมือนรูปปันพระพุทธรูปสมัยโปโรนนรุวะ ที่จริงแล้วการห่มผ้าเฉวียงบ่าโดย 
ปกติที่ไม่บิดเป็นลูกบวบ ดังที่นิยมห่มกันในพม่า อินเดีย และศรีลังกา รวมไปถึงการห่มสมัยก่อนของไทย 
จัดเป็นการห่มอย่างไม่เป็นทางการ (11มั0ฑา!ม่) ส่วนการห่มเฉวียงบ่าโดยคลุมแขนด้านซ้ายทั้งหมด เป็น 
การห่มอย่างเป็นทางการ (?0ฑทม่) ส่วนเรื่องวิธีการห่มจีวรโดยละเอียด จะกล่าวถึงต่อไปในเสขิยวัตร ดัง 
ฎีกาใหม่อธิบายว่า 

เอก 0 ส 0 อุตฺตราสงฺคํ กริตฺวาติ เอกสฺมึ อ 0 เส สาธุก 0 อุตฺตราสงฺคํ กริตฺวาติ อตฺโถ.'”' 90 

“คำว่า เอก 0 ส 0 อุตฺตราสงค 0 กริตฺวา (ห่มผ้าเฉวียงบ่า) หมายความว่า กระทำผ้าอุดตราสงค์ไว้บน 
บ่าข้างหนึ่งด้วยดี” 

กรณีที่มีภิกษุ ๒ รูป ควรประกอบใช้ อายสฺมนฺตา ถ้ามีภิกษุ ๓ รูปขึ้นไป ให้ใช้เป็น อายสฺมนฺโต 
บททั้งสองนี้เป็นรูปพิเศษที่ใช้ต่างกันในพระวินัยปิฎก ตามที่กล่าวไว้ในลัททนิติปกรณ์ (ปทมาลา) ว่า 

อปิเจตฺถ “อายสฺมนฺตา”ติ ทฺวินฺนิ วตฺตพฺพาจนํ, “อายสฺมนฺโต”ติ พหูนํ วดฺตพฺพาจนนฺติ อยมฺปิ 
วิเสโส เวทิตพฺโพ. ตถา หิ “ทวินฺนํ อาโรเจนฺเดน ‘อายสฺมนฺตา ธาเรนฺตู'ติ, ติณฺณํ อาโรเจนฺเดน ‘อายสฺมนฺโต 
ธาเรนฺตู'ติ วดฺตพฺพนฺ”ติ วุตฺต 0 . “ติณฺณนฺ"ติ เจตฺถ กถาลีสมตด 0 , เดน จตุนฺนมฺปิ ปฌฺจนฺนมฺปิ อดิเรกสตานมฺปีติ 
ทสฺสิต 0 โหติ. พหโว หิ อุปาทาย “อุทฺทิฏฺรา โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมมา”ติอาทิกา ปาฬิโย 
จิ■ปิตา. ตดฺถ “อายสฺมนฺตา”ติท 0 วินยโวหารวเสน เทาเยา สนฺธาย วุตฺตตฺตา น สพฺพสาธารณ์ วินยโวหารฌฺหิ 
วชฺเชตฺวา อฌฺฌสฺมึ โวหาเร น ปวตฺตติ. “อายสฺมนฺโต”ติทํ ปน สพฺพตฺถ ปวตฺตดีดิ ทฺรินฺนํ วิเสโส เวทิตพฺโพ.'”' 9 ' 9 

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ พึงทราบแม้วิธีพิเศษนี้ว่า บทว่า อายสฺมนฺตา เป็นคำที่ควรกล่าวแก่ภิกษุ ๒ 
รูป บทว่า อายสฺมนฺโต เป็นคำที่ควรกล่าวแก่ภิกษุ ๓ รูป ดังคำกล่าว[ในคัมภีร์อรรถกถา]ว่า ทฺวินฺนิ 
อาโรเจนฺเตน ‘อายสฺมนฺตา ธาเรนฺตู'ติ, ติณฺณํ อาโรเจนฺเตน ‘อายสฺมนฺโต ธาเรนฺตู'ติ วตฺตพฺพ 0 (ภิกษุผู้บอก 
แก่ภิกษุ ๒ รูป ควรกล่าวว่า อายสฺมนฺตา ธาเรนฺตุ ะ; ท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดทรงจำ ส่วนภิกษุผู้บอก 
แก่ภิกษุ ๓ รูป ควรกล่าวว่า อายสฺมนฺโต ธาเรนฺตุ (ท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดทรงจำ) 


๒๓๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ก็คำว่า ติณฺณํ ในที่นี้เป็นเพียงคำตัวอย่าง ท่านจึงแสดงว่า[ภิกษุผู้บอก]แก่ภิกษุ ๔ รูป ๕ รูป 
และร้อยกว่ารูป [ควรกล่าวว่า อายสฺมนฺโต ธาเรนฺตุ] ดังจะเห็นได้ว่า พระบาลีว่า อุทฺทิฏฺจึา โข อายสฺมนฺโต 
จตฺตาโร ปาราชิกา ธมมา เป็นต้น ตั้งไว้หมายถึงภิกษุจำนวนมาก 

ในเรื่องนั้น พึงทราบความต่างกันของบททั้ง ๒ ว่า บทว่า อายสฺมนฺตา นี้ ไม่ใช่คำสามัญทั่วไป 
แก่คำทั้งหมด เพราะกล่าวไว้หมายถึงภิกษุ ๒ รูปเท่านั้นโดยเนื่องด้วยวินัยโวหาร เนื่องด้วยไม่เป็นไปใน 
คำอื่นยกเว้นวินัยโวหาร แต่คำว่า อายสฺมนฺโต นี้ย่อมเป็นไปในโวหารทั้งปวง” 

ประโยคว่า เย ปน ฮิตIร เทฺว อุโปสถา ไม่มีกริยาคุมพากย์ จึงจำเป็นต้องเพิ่มกริยาคุมพากย์ 
เข้ามา ตามกฎทั่วไปในไวยากรณ์สันสกฤตว่า 

น หิ กริยารหิต 0 วากเยมต กิ. 1 ๒ '’"” 

“โดยแท้จริงแล้ว พากย์ที่ปราศจากกริยาย่อมไม่มี” 

ดังนั้น ในที่นื่จึงเพิ่มกริยาคุมพากย์ว่า สนฺติ (มีอยู่) เข้ามาเพื่อแปลร่วมกับประธาน คือ อุโปสถา 
การที่มิได้ระบุถึงกิริยา ‘มีอยู่’ ก็เพราะว่าอรรถของ ภู ธาตุหรือ กร ธาตุอาจแผ่ไปได้ในอรรถของธาตุทั่วไป 
คือ แม้ไม่ได้ระบุไว้ก็อาจอนุมานรู้ได้ นอกจากนั้น ผู้แต่งอาจใช้ธาตุทั้ง ๒ ศัพท์นี้อธิบายอรรถของธาตุอื่นได้ 
เช่น คจฺฉติ (ย่อมไป) อธิบายได้ว่า คจฺฉตีติ คมนํ ภวติ (คำว่า คจฺฉติ หมายความว่า การไปย่อมมี) หรือ 
คจฺฉตีดิ คมนํ กโรติ (คำว่า คจฺฉติ หมายความว่า ย่อมทำการไป) ดังข้อความในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า 

ภูกรา สพฺพธาตฺวตฺถพฺยาปกา. ๒๑๓ 

“ภู และ กร ธาตุแผ่ไปในอรรถของธาตุทั้งปวง” 

ภูกรา สพฺพธาตฺวตฺถ- พฺยาปกาดิ วิสฺสุตา. ๒๑๔ 

“ภู และ กร ธาตุ ปรากฏว่าแผ่ไปในอรรถของธาตุทั้งปวง” 

ภูกรา สพฺพธาตฺวตฺเถเสฺวว สนฺติ. ๒ '“ ๕ 

“ภู และ กร ธาตุมีอยู่ในอรรถของธาตุทั้งปวงนั้นเทียว” 

ภูกราสา สพฺพธาตฺวตฺถคพฺภา. ๒ “ ๖ 

“ภู, กร และ อส ธาตุ มีอรรถของธาตุอยู่ภายใน” 

สตตากรณรูปา หิ ธาตฺวตฺถา สกลา ตโต 

ภาโว กริยา จ สามฌฺฌํ สกเลเสฺวว คมฺยเต. ๒ต๗ 

“อรรถของธาตุทั้งหมดมีสภาพของความเป็นและการกระทำ ดังนั้น ความเป็น 

และการกระทำจึงเป็นอรรถทั่วไป บุคคลย่อมรู้ได้ในธาตุทั้งปวง” 


นิทาน 


๒๓๗ 


ภวาสกรา ธาตู เอเต กริยาสามฌฺฌวาจกา 

คมุปจาทิกา ธาตู กริยาวิเสสวาจกา.'” 8๘ 

“ธาตุเหล่านี้คือ ภู, อส และ กร ธาตุ แสดงกิริยาสามัญทั่วไป ส่วน คมุ และ ปจ 
ธาตุเป็นต้น แสดงกิริยาพิเศษ” 

นอกจากนั้น ยังมีข้อความที่กล่าวถึงการเพิ่ม อตฺถิ หรือ ภวติ เข้ามาแปลในประโยคที่ไม่มีกริยา 

คุมพากย์ว่า 

ยตฺถ หิ กิริยาปท 0 น สูยติ, ตดฺถ อดฺถิ, ภวตีติ สมพนฺโธ. 1 ” 8๘ 

“โดยแท้จริงแล้ว บทกริยาย่อมไม่ได้สดับในพากย์ใด พึงกระทำสัมพันธ์ในพากย์นั้นว่า อตฺกิ, 

ภวติ” 

คำว่า จาตุมาลินี มีรูปวิเคราะห์ว่า จตฺตาโร มาสา จตุมาส 0 , จตุมาสสฺส ปูรณี จาตุมาลินี (จำนวน 
เต็มแห่ง ๔ เดือน, วันเพ็ญเดือน ๑๒ ที่ครบฤดูฝน ๔ เดือน ชื่อว่า จาตุมาลินี) ลง ฑ ปัจจัยด้วยสูตรใน 
โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๕๑) ว่า ตสฺส ปูรเณกาทสาทิโต วา (ลง ฑ ปัจจัยท้าย เอกาทส 
ศัพท์เป็นต้น ในความหมายว่า เต็ม ของจำนวนนั้นได้บ้าง) แล้วจึงลง อี อิตถีปัจจัย ได้รูปว่า จาตุมาลี หรือ 
เมื่อลง อินี อิตถีปัจจัย ก็ได้รูปว่า จาตุมาลินี] 

อธิษฐานอุโบสถ 

สเจ ปน เอโกว ภิกฺขุ โหติ, สพฺพํ ปุพฺพกรณีย 0 กตฺวา อณุเฌสํ อนาคมนํ ฌตฺวา “อชฺช เม 
อุโปสโถ จาตุทฺทโส”ติ วา “ปนฺนรโ]ส”'ติ วา วตฺวา “อธิฏฺรามี”ติ วตฺตพฺพํ. อย 0 อธิฏฺรานุโปสโถติ 
เอว 0 กตฺตพฺพาการวเสน ตโย อุโปสถาติ เวทิตพุพา. เอตุดาวตา นว อุโปสถา ทีปิตา โหนุติ. 

อธิษฐานอุโบสถ (การอธิษฐาน) คือ ถ้าภิกษุอยู่รูปเดียว เธอพึงทำกิจที่ควรทำก่อน 
ให้เสร็จ รู้ว่าไม่มีภิกษุอื่นมาจึงกล่าวว่า อชฺช เม อุโปสโถ จาตุทฺทโส (วันนี้ เป็นวันอุโบสถแรม 
๑๔ คํ่าของเรา) หรือ อชฺช เม อุโปสโถ ปนฺนรโส (วันนี้ เป็นวันอุโบสถขึ้น ๑๕ คาของเรา) แล้ว 
กล่าวว่า อธิฏฺรามิ (เราขออธิษฐาน) 

อุโบสถที่กล่าวมานี้ชื่อว่า อธิษฐานอุโบสถ 

โดยประการดังนี้ พึงทราบว่าอุโบสถมี ๓ โดยเนื่องด้วยลักษณะที่ควรกระทำ 
ด้วยถ้อยคำเพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าได้แสดงอุโบสถ ๙ ประการ 


เอฌ๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[คำว่า ปุพุพกรณีย 0 (กิจที่ควรทำก่อน) คือ การกวาดวัด การตั้งนํ้าใช้นํ้าฉัน เป็นต้น ในคัมภีร์ 
มหาวรรค (ข้อ ๑๖๘ หน้า ๑๗๗) ตรัสว่า ให้ภิกษุรูปหนึ่งนั้นกวาดสถานที่ซึ่งภิกษุอื่นอาจมาทำอุโบสถ ตั้ง 
นั้าใซ้นั้าฉัน ปูลาดอาสนะ และตามประทีป แต่ในฎีกาใหม่ของกังขาวิดรณี (หน้า ๑๖๔) กล่าวว่า เป็นบุพกิจ 
๙ อย่างมีการกวาดวัดเป็นต้น แต่การนำฉันทะและปาริสุทธิเป็นต้นไม่อาจทำได้ในเรื่องนี้ จึงควรมีเพียง 
บุพกรณ์ ๕ อย่างเท่านั้น 

คำว่า อฌฺเฌส 0 อนาคมนํ ฌตฺวา (รู้ว่าไม่มีภิกษุอื่นมา) หมายความว่า ภิกษุนั้นต้องรอว่ามีภิกษุ 
อื่นจะมาร่วมทำอุโบสถหรือไม่ ถ้ารู้ว่าไม่มีแล้วจึงทำอธิษฐานอุโบสถ ในพระบาลีตรัสถึงการอธิษฐานทางใจ 
ว่า อชฺช เม อุโปสโถ (วันนี้ เป็นวันอุโบสถของเรา) แต่ในคัมภีร์สมันตปาสาทีกาเพิ่มการระบุว่า เป็นวันแรม 
๑๔ คํ่าหรือวันขึ้น/แรม ๑๕ คา ส่วนคัมภีร์กังขาวิดรณีระบุว่า ให้อธิษฐานโดยเปล่งวาจาอีกด้วย 

ข้อความว่า “อุโบสถที่กล่าวมานี้ชื่อว่า อธิษฐานอุโบสถ” เป็นคำสรุปของอธิษฐานอุโบสถ 
ข้อความว่า “โดยประการดังนี้ พึงทราบว่าอุโบสถมี ๓ โดยเนื่องด้วยลักษณะที่ควรกระทำ” เป็น 
คำสรุปของอุโบสถ ๓ โดยเนื่องด้วยลักษณะที่ควรกระทำ 

ส่วนข้อความว่า “ด้วยถ้อยคำเพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าได้แสดงอุโบสถ ๙ ประการ” เป็นคำสรุปของ 
อุโบสถ ๙ ประการ การประพันธ์ประโยคบาลีโดยสรุปความที่กล่าวมาแล้วนั้นอาจมีหลายอย่างได้ตาม 
เนื้อหาที่กล่าวถึง คำสรุปที่กล่าวก่อนเรียกว่า จูฬนิคม (คำสรุปเล็ก) ส่วนคำสรุปในประโยคสุดท้ายเรียกว่า 
มหานิคม (คำสรุปใหญ่) 

ดังคำสรุปในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ (ข้อ ๗ และ ๘) ว่า 

อิจฺเจวํ สพฺพถาปิ ทุวาทสากุสลานิ สมตฺตา นิ. 1 ๒๒๐ 
“จบอกุศลจิต ๑๒ ดวง โดยประการทั้งปวงอย่างนี้” 

อฏฺรธา โลภมูลานิ โทสมูลานิ จ ทฺริธา 

โมหมูลานิ จ เทฺวติ ทวาทสากุสลา สิยุ 0 . ๒๒๑ 

“อกุศลจิตมี ๑๒ ดวง คือ โลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒ ดวง และโมหมูลจิต 
๒ ดวง”] 


คำลงท้ายเรื่องอุโบสถ 

เตสุ ทิวสวเสน ปนฺนรสิโก, การกวเสน สงฺฆุโปสโถ, กตฺตพฺพาการวเสน สุตฺตุทุ- 
เทโสติ เอว 0 ดิลกฺขณสมฺปนฺโน อุโปสโถ อิธ นิทฺทิฏฺโรติเวทิตพฺโพ. ตสฺมึ ปวตฺตมาเน อุโปสถ 0 


นิทาน 


๒๓๙ 


อกตฺวา ตทหุโปสเถ อฌฺฌํ อภิฤขุกํ นานาสํวาสเกหิ วา สภิกฺชุก 0 อาวาส 0 วา อนาวาส 0 วา 
วาสตถาย อฌฺฌดฺร สงฺเ ฆ น, อณุฌตฺร อนุตรายา คจฺฉนุตสฺส ทุกุกฏ 0 โห ติ. 

ในบรรดาอุโบสถเหล่านั้น พึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุโบสถที่สมบูรณ์ 
ด้วยลักษณะ ๓ ไว้ในญัตตินี้[ว่า สุณาตุ เม เป็นต้น] ดังนี้คือ 

๑. เป็นวันอุโบสถ ๑๕ คา ตามวัน 

๒. เป็นอุโบสถของสงฆ์ ตามผู้กระทำ 

๓. เป็นการสวดปาติโมกข์ ตามลักษณะที่ควรกระทำ 

เมื่อการสวดปาติโมกข์นั้นมีอยู่[ในวัด] ภิกษุไม่ทำอุโบสถ ไปยังอาวาสซึ่งไม่มีภิกษุหรือ 
มีภิกษุผู้มีสังวาสต่างกัน หรือไปยังสถานที่ไม่ใช่อาวาสอื่น[มีศาลาพักชั่วคราวเป็นต้น]ในวันอุโบสถ 
นั้น เพื่ออยู่ค้างคืนโดยปราศจากสงฆ์หรือมีกันตราย ต้องอาบ้ดิทุกกฏ 

[ก็ภิกษุผู้ไม่ทำอุโบสถในวัดของตน แต่ไปสู่วัดที่ไม่มีภิกษุเพื่อค้างคืนโดยกลับมาทำอุโบสถไม่ทัน 
หรือไปสู่วัดที่มีภิกษุผู้มีสังวาสต่างกันซึ่งทำกรรมร่วมกันไม่ได้ หรือไปสู่ศาลาพักชั่วคราวเป็นต้นที่มิใช่วัดใน 
วันอุโบสถ โดยปราศจากภิกษุผู้ร่วมทำกรรม หรือปราศจากอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งในอันตราย ๑๐ ที่ 
กล่าวมาแล้ว คือ พระราชาเสด็จมา โจรปล้น ไฟไหม้ เป็นต้น ภิกษุนั้นต้องอาปติทุกกฏ 

คำว่า ตทหุโปสเก ตัดบทเป็น ตทหุ + อุโปสเก ซึ่งแปลตามศัพท์ว่า “ในวันนั้นอันเป็นวันอุโบสถ” 
คำว่า ตทหุ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- โสเยา อโห ตทโห ะะ วันนั้น ชื่อว่า ตทหะ 

(แปลง สฺมึ เป็น อุ ท้าย อห ศัพท์ด้วยมหาสูตร) ดังคัมภีร์นิรุตติทีปนีกล่าวว่า 

มหา วุตฺติ นาอหมฺหาสุมโนนิจอุจโห ติ, ตทห นิ, ตทหุ . ๒๒๒ 

“แปลง สฺมึ วิภัตติท้าย อห ศัพท์เป็น นิ และ อุ ด้วยมหาสูตร เช่น ตทหนิ, ตทหุ (ในวันนั้น)” 

คำว่า อฌฺฌตฺร สงฺเฆน, อฌฺฌตฺร อนฺตรายา (โดยปราศจากสงฆ์หรือมีอันตราย) พ่านประกอบใช้ 
สงฺเฆน เป็นตติยาวิภัตติ และ อนฺตรายา เป็นปัญจมีวิภัตติเพื่อให้คำสละสลวย ความจริงศัพท์ที่ประกอบกับ 
อฌฺฌตฺร หรือ วินา อาจจะลงวิภัตติได้ ๓ หมวด คือ ทุติยาวิกัตดิ ตติยาวิกัตดิ และปัญจมีวิภัตติ (บาลี 
สนามหลวงไทยบัญญ้ติให้แปลว่า “จาก”) สมดังโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๓๐) กล่าวไว้ว่า 
วินาฌฺฌตร ตดิยา จ (ลงตติยาวิภัตดิและวิภัตติอื่นๆ ท้าย วินา และ อฌฺฌตร ศัพท์) เช่น 

- วินา วาเตน, วินา วาต 0 , วินา วาตสฺมา (เว้นจากลม) 


๒๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


- อฌฺฌตฺร เอเกน ปิณฺฑปาตนีหารเกน (เว้นจากภิกษุรูปหนึ่งผู้นำบิณฑบาต), อฌฺฌตฺร ธมม 0 , 
อฌฺฌตฺร ธมมา (เว้นจากธรรม) 

ข้อความว่า “ภิกษุผู้มีสังวาสต่างกัน” (นานาส 0 วาสก) คือ ภิกษุผู้มีสังวาสต่างกันแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ 

๑. กัมมนานาสังวาสกะ (ผู้มีสังวาสต่างกันโดยกรรม) คือ อุกชิตตกภิกษุที่ถูกสงฆ์ทอดทิ้งจาก 
ฐานะที่มีสังวาสเสมอกัน เพราะไม่เห็นอาปติ ไม่แก้ไขอาบติ และไม่สละความเห็นผิดเหมือนพระอริฏฐะ 

๒. ลัทธินานาสังวาสกะ (ผู้มีสังวาสต่างกันโดยความเห็น) คือ ภิกษุผู้เห็นว่าอุกชิตตกภิกษุนั้น 
ถูกสงฆ์ทอดทิ้งโดยมิชอบ แต่เป็นพระธรรมวาที จึงไม่ทำกรรมร่วมกับสงฆ์ผู้ทำอุกเขปนียกรรม เรียกอีก 
ชื่อหนึ่งว่า อุกชิตตานุวัตตกะ คือ ผู้คล้อยตามอุกชิตตกภิกษุ เหมือนกันกับศิษย์ของภิกษุวินัยธรที่เห็นว่า 
พระวินัยธรผู้เป็นอาจารย์ของตนไม่ผิด จึงไม่ทำกรรมร่วมกับภิกษุธรรมกถึก] 


บุพกิจ ๙ 


กึ สงฺฆสฺส ปุพฺพกิจฺจนฺติ “สงฺโฆ อุโปสถํ กเรยฺยา”ติ เอวํ อุโปสถกรณสมฺพนฺเธเนว 
วุตฺตสฺส สงฺฆสฺส อุโปสเถ กตฺตพุเพ ย 0 ตํ “อนุชานามิ ภิกฺขเว อุโปสถาคารํ สมฺมชฺชิตุนฺ”ติอาทินา 
นเยน ปาฬิยํ อาคตํ, อฏฺรกถาสุ จ- 


“สมุมชฺชนี ปทีโป จ 
อุโปสถสฺส เอตานิ 
“ฉนฺทปาริสุทฺธิอุตุฤขานํ 
อุโปสถสฺส เอตานิ 


อุทก 0 อาสเนน จ 
ปุพฺพกรณนฺดิ วุจฺจติ. 
ภิกฺขุคณนา จ โอวาโท 
ปุพฺพกิจฺจนฺติ วจฺจตี”ติ 


เอว 0 ทฺวีหิ นาเมหิ นววิธํปุพฺพกิจฺจํทสฺสิต 0 , กึ ต 0 กตนฺติ ปุจฺฉติ. นหิต 0 อกตฺวา อุโปสถ 0 กาตุ 0 

วฏฺปิติ- 

เมื่อสงฆ์ที่กล่าวไว้โดยเนื่องด้วยการทำอุโบสถอย่างนี้ว่า สงโ'ฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย (สงฆ์ 
พึงทำอุโบสถ) พึงทำอุโบสถ [ภิกษุผู้สวด]ย่อมถามด้วยคำว่า กึ สงฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ (ภิกษุ ทำ 
บุพกิจของสงฆ์แล้วหรือ) ดังนี้ว่า สงฆ์ดังกล่าวได้ทำบุพกิจ (กรรมที่ควรทำก่อนอุโบสถกรรม) นั้น 
แล้วหรือ อันปรากฏในพระบาลีตามนัยเป็นต้นว่า 


อนุชานามิ ภิกฺขเว อุ'โปสถาคารํ สมุม ชฺชิตุ๊. ๒๒๓ 


นิทาน 


๒(2'๑ 


“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกวาดโรงอุโบสถ” 

และแสดงไว้ ๙ อย่างเป็นสองชื่อในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายอย่างนี้ว่า 

สมฺมชฺชนี ปทีโป จ อุทก 0 อาสเนน จ 

อุโปสถสฺส เอตานิ ปุพฺพกรณนฺติ วุจฺจติ. 

“การกระทำ ๔ อย่างเหล่านี้ได้ชื่อว่าบุพกรณ์ของอุโบสถ คือ 
๑. การกวาดโรงอุโบสถ ๒. การจุดประทีป 

๓. การเตรียมนํ้าใช้นํ้าฉัน ๔. การปูอาสนะ” 

ฉนฺทปาริสุทธิอุตุกขานํ ภิกฺขุคณนา จ โอวาโท 

อุโปสถสฺส เอตานิ ปุพฺพกิจจนฺติ วุจฺจติ. 

“การกระทำ ๕ อย่างเหล่านี้ได้ชื่อว่าบุพกิจของอุโบสถ คือ 
๑. การบอกฉันทะ ๒. การบอกปาริสุทธิ 

๓. การบอกฤดู ๔. การนับจำนวนภิกษุ 

๔. การบอกโอวาท[ที่นางภิกษุณีขอ]” 

โดยแท้จริงแล้ว เมื่อยังมิได้กระทำบุพกิจนั้นก็ไม่ควรทำอุโบสถ 


[ข้อความข้างต้นอธิบาย กึ สงฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ ดังนี้ 
๑. คำว่า กึ เป็นนิบาตในความหมายว่า ถาม (ปุจฺฉา) เพราะอธิบายว่า กึ ต 0 กตนฺติ ปุจฺฉติ 
(สงฆ์ดังกล่าวได้ทำบุพกิจนั้นแล้วหรือ) 

๒. คำว่า สงฆสฺส (สงฆ์) แม้จะเป็นคำสามัญทั่วไป แต่'ในที่นี้หมายถึงสงฆ์ที่เนื่องด้วยการทำ 
อุโบสถ เพราะอธิบายว่า “สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยยา”ติ เอว 0 อุโปสถกรณสมฺพนฺเธเนว วุตฺตสฺส สงฆสฺส (สงฆ์ที่ 
กล่าวไว้โดยเนื่องด้วยการทำอุโบสถอย่างนี้ว่า สงโ'ฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย) 

๓. คำ ว่า ปุพฺพ กิจฺจํ (บุพกิจ) หมายถึง บุพกิจ ๙ อย่าง มี การกวาดโรงอุโบสถ เป็นต้น ไม่ใช่ 
บุพกิจ ๕ อย่างมีการบอกฉันทะเป็นต้น เพราะอธิบายว่า นววิธํ ปุพฺพกิจฺจํ (บุพกิจ ๙ อย่าง) 

จ ศัพท์ในคำว่า อฏฺรกถาสุ จ นั้นทำหน้าที่รวบรวมใจความว่า ปาฬิย 0 อาคตฌฺจ อฏฺรกถาสุ 
ทสฺสิตฌฺจ (อันปรากฏในพระบาลี และแสดงไว้ในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลาย) ส่วนบทอื่นจากนื่ถือเป็นพลความ 
ใจความในประโยคข้างต้น คือ กิ ต 0 กดนุติ ปุจฺฉดิ ([ภิกษุผู้สวด]ย่อมถามว่า สงฆ์ดังกล่าวได้ทำ 


๒ (^๒ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


บุพกิจแล้วหรือ) เพราะประโยค ต เป็น ประโยคนิยมะ ที่เป็นใจความของพากย์ ส่วนประโยค ย จัดเป็น 
ประโยคอนิยมะ ที่เป็นคำขยาย ดังคำว่า โย กุณฺฑลี, โส เทวทตฺโต (ผู้ใดมีตุ้มหู ผู้นั้นชื่อเทวทัด) ประโยค 
ต้นทำหน้าที่ขยายเทวหัตว่าเป็นผู้มีตุ้มหู ส่วนเทวหัตเป็นบุคคลที่ถูกขยาย 

บุพกิจ คือ กิจที่ควรทำก่อนอุโบสถกรรม มี ๙ อย่าง โดยจำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. บุพกรณ์ คือ การเตรียมการก่อนประชุมสงฆ์ 
๒. บุพกิจ คือ การเตรียมการก่อนสวดปาติโมกข์ 
กรรมทั้ง ๒ อย่างนี้ได้ชื่อว่า บุพกิจ ในประโยคว่า กิ สํฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ (ภิกษุทำบุพกิจของสงฆ์ 
แล้วหรือ) เพราะควรทำก่อนอุโบสถกรรม ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

สงฺฆสนฺนิปาตโต ปรม 0 กตฺตพฺพํ ปุพฺพกรณํ. ปุพุพกรณโต ปจฺฉา กตฺตพฺพมฺปิ อุ'โปสถกมฺมโต ปรม 0 
กตฺตพฺพตฺตา ปุพฺพกิจฺจ 0 . อุภยมฺปิ เจต 0 อุโปสถกมฺมโต ปรม 0 กตฺตพฺพตฺตา “ปุพฺพกิจฺจ”มิจฺเจว เอตฺถ วุตฺตนุติ 
อาห “เอว 0 ทฺวีหิ นาเมหิ นววิธํ ปุพฺพกิจฺจํ ทสฺสิตนุ”ติ. ๒๒๔ 

“กรรมที่ภิกษุควรทำก่อนการประชุมของสงฆ์ ชื่อว่า บุพกรณ์ กรรมที่แม้จะควรทำภายหลัง 
บุพกรณ์ ก็ชื่อว่า บุพกิจ เพราะควรทำก่อนอุโบสถกรรม 

อนึ่ง กรรมทั้ง ๒ อย่างนั้นชื่อว่า บุพกิจนั้นเทียว'ไนที่นี้ เพราะควรทำก่อนอุโบสถกรรม ฉะนั้น 
จึงกล่าวว่า เอว 0 ทฺวีหิ นาเมหิ นววิธํ ปุพฺพกิจฺจํ ทสฺสิต 0 (แสดงไว้ ๙ อย่างเป็นสองชื่อในคัมภีร์อรรถกถา 
ทั้งหลายอย่างนี้)” 

ภิกษุที่อยู่ภายในสีมาจะเป็นภิกษุอาพาธ หรือมีภารกิจอื่นอยู่ก็ตาม ซึ่งไม่อาจมาร่วมสังฆกรรม 
ได้ ต้องให้ฉันทะและปาริสุทธิแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จะเข้าร่วมลังฆกรรม มิฉะนั้นถือว่ากรรมเสีย เพราะมี 
ภิกษุอื่นอยู่นอกหัตถบาสภายในสีมา (ซึ่งในที่นี้เป็นมหาสีมา) 

คำว่า ฉนฺทปาริสุทธิอุตุกขาน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ฉนฺโท จ ปาริสุทธิ จ อุตุ จ ฉนฺทปาริสุทธิอุตุโย (อสมาหารทวันทสมาส) 

- ฉนฺทปาริสุทธิอุตูนํ อกฺขานํ ฉนฺทปาริสุทฺธิอุตุกขานํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

บทว่า อกขาน อยู่ท้ายทวันทสมาสคือ ฉนฺทปาริสุทธิอุตุ จึงต้องมีความหมายประกอบร่วมกัน 
กับบทหน้าทีละบท โดยมีความหมายว่า การบอกฉันทะ การบอกปาริสุทธิ และการบอกฤดู ดังกฎทั่วไปใน 
ปทรูปสิทธิฎีกาว่า 

ทฺวนฺทโต ปรํ ย 0 สุยฺยมานํ, ต 0 ปจฺเจกมภิสมฺพชฺฌเต. ๒๒๕ 

“บทใดได้ยินท้ายทวันทสมาส บทนั้นย่อมถูกประกอบไว้ทีละบท” 

กฎทั่วไปข้างต้นพบในคัมภีร์ปริภาเษนทุเสขระว่า 


นิทาน 


๒๙๓ 


ทฺวนฺทโต ปโร ปจฺเจกมภิสมฺพชฺฌเต. ๒๒๖ 

“ศัพท์ที่อยู่ท้ายทวันทสมาส ย่อมถูกประกอบไว้ทีละศัพท์” 

แม้ในมุคธโพธฎีกาก็พบข้อความที่คล้ายคลึงกันนี้ว่า 

ทฺวนฺทโต ปโร สุยฺยมาโน สทฺโท ปจฺเจกมภิสมฺพชฺฌเต. ๒๒๗ 

การกล่าวว่าบทที่อยู่ท้ายทวันทสมาส ต้องถูกประกอบไว้ทีละบท เป็นการกล่าวโดยมาก แม้บท 
ที่อยู่หน้าทวันทสมาสก็ต้องถูกประกอบไว้ทีละบทเหมือนกัน คัมภีร์สัมพันธจินตาคัณฐิใหม่ประพันธ์คาถา 
สรุปความในเรื่องนี้ว่า 

ทฺวนฺทโต ปุพฺพาปเรสุ สุยฺยมานํ ปทํ ปท 0 

ปเท ปเท ปยุชฺชิต 0 อตฺถํ ตุลิย วิฌฺฌุนา. ๒๒๘ 

“บททุกบทที่บุคคลได้ยินในหนด้นหรือหนปลายจากทวันทสมาส ผู้มีปัญญา 

พิจารณาเนื้อความแล้วประกอบไว้ในทุก ๆ บท” 

ตัวอย่างของบทที่อยู่หน้าทวันทสมาส ซึ่งถูกประกอบไว้ทีละบทตามบทหลังที่เป็นทวันทสมาส 
เช่นคำว่า จณฺฑหตฺถิ-อสฺส-มิค-โคณ-กุกกร-อหิ-วิจฺฉิก-มณิสปฺป-ทีปี-อจฺฉ-ตรจฺฉ-สูกร-มหึส-ยกข-รกฺขสาทีหิ 
(จากข้าง ม้า กวาง วัว สุนัข งู แมงป่อง งูเขียว เสือดาว หมี หมาป่า หมู กระบือ ยักษ์ และรากษสเป็นต้น 
ที่ดุร้าย) จะเห็นได้ว่า คำว่า หตฺถิ-อสฺส เป็นต้นเป็นทวันทสมาส และมี จณฺฑ อยู่หน้า คำว่า จณฺฑ ประกอบ 
ร่วมกับบททวันทสมาสมี หตฺถิ และ อสฺส เป็นต้นทีละบท จึงมีความหมายว่า ช้างที่ดุร้าย ม้าที่ดุร้าย ดังนี้ 
เป็นด้น คำดังกล่าวพบในบทชุมนุมเทวดาของหนังสือพระปริตรธรรมว่า 

ราชโต วา โจรโต วา มนุสฺสโต วา อมนุสฺสโต วา อคฺคิโต วา อุทกโต วา ปิสาจโต วา ขาณุกโต 
วา กณฺฏกโต วา นกขตฺตโต วา ชนปทโรคโต วา อสทฺธมฺมโต วา อสทฺทิฏฺริโต วา อสปฺปุริสโต วา จณฺฑหตฺถื- 
อสฺส-มิค-โคณ-กุกกร-อหิ-วิจฺฉิก-มณิสปฺป-ทีปี-อจฺฉ-ตรจฺฉ-สูกร-มหึส-ยกข-รกฺขสาทีหิ นานาภยโต วา นานา- 
โรคโต วา นานาอุปทฺทวโต วา อารกข 0 คณฺหนฺตุ. 1๒๒๙ 

“ขอชาวโลกจงได้รับการคุ้มครองจากอันตรายที่เกิดจากผู้ปกครองประเทศ โจร มนุษย์ อมนุษย์ 
ไฟ นํ้า ปีศาจ ตอไม้ หนาม เคราะห์ร้าย โรคระบาดในถิ่นมนุษย์ ความประพฤติของคนทราม ความเห็นผิด 
คนร้าย ภยันตราย โรค และอุปัทวะต่างๆ อันเกิดจากช้าง ม้า กวาง วัว สุนัข งู แมงป่อง งูเขียว เสือดาว หมี 
หมาป่า หมู กระบือ ยักษ์ และรากษสเป็นต้น ที่ดุร้าย” 

แม้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็พบอุทาหรณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ว่า 

ตโต คามทวาเร จึตวา จณฑหตถิอสสาทิปริสสยปริวชชนตถํ คามรจฉา โอโสเกตพพา โหน ติ. 1๒๓๐ 


๒ ๔ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


“แต่นั้นเธอยืนที่ประตูบ้านต้องแลดูตรอกตามบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายมีช้างม้าที่ดุร้าย 

เป็นต้น”] 

ตสฺมา เถเรน อาณตฺเตน อคิลาเนน ภิกฺขุนา อุโปสถาคารํ สมฺมชฺชิตพฺพํ. ปานียํ 
ปริโภชนียํ อุปฏฺราเปตพฺพํ. อาสนํ ปฌฺฌาเปตพฺพํ. ปทีโป กาตพฺโพ. อกโรนฺโต ทุกุกฏ 0 อาปชฺชติ. 
เกเรนาปี ปติรูปี ฌตฺวา อาณาเปตพฺพํ. 

ดังนั้น ภิกษุผู้ไม่อาพาธจึงควรทำการปัดกวาดโรงอุโบสถ ตั้งนั้าใซ้นั้าฉัน ปูลาดอาสนะ 
จุดประทีป ตามคำสั่งของพระเถระ หากไม่กระทำก็ต้องอาบติทุกกฏ ถึงพระเถระก็ควรสั่งภิกษุ 
ที่เหมาะสม 

[ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย น หิ มักแสดงความขัดแย้งที่เรียกว่า พยติเรกะ ดังนั้น ประโยคดังกล่าว 
จึงชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ คือ ประโยคแสดงความขัดแย้ง หิ ศัพท์ทำหน้าที่พยติเรกโชตกะ แต่ในที่นี้มี 
ประโยคผล ที่ขึ้นต้นด้วย ตสฺมา ต่อมาว่า ตสฺมา ฯเปฯ อุ'โปสถาคารํ สมมชฺชิตพฺพํ (ดังนั้น ภิกษุผู้ไม่อาพาธ 
จึงควรทำปัดกวาดโรงอุโบสถ) ด้วยเหตุนี้ ประโยค น หิ ในที่นี้จึงเป็น ประโยคการณะ คือ ประโยคแสดงเหตุ 
หิ ศัพท์ทำหน้าที่การณโชตกะ 

ข้อความว่า “ควรทำการปัดกวาดโรงอุโบสถ” หมายความว่า ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงบัญญ้ติ 
ให้กวาดโรงอุโบสถ ภิกษุเจ้าถิ่นมิได้กวาด พระอาคันตุกะที่มาทำอุโบสถก็ตำหนิ เพราะในโรงอุโบสถสกปรก 
ด้วยฝ่นธุลี พระพุทธองค์จึงทรงบัญญ้ติให้กวาดโรงอุโบสถ โดยพระเถระต้องมอบหมายให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
ทำ ถ้าไม่มีไม้กวาดก็ให้สามเณรเป็นต้นทำกัปปิยะ[คือ ตัด] กิ่งไม้แล้วใช้กิ่งไม้กวาดแทนไม้กวาด ยกเว้น 
บางสถานที่ซึ่งกวาดไม่ได้ ก็คงไว้อย่างเดิม 

ข้อความว่า “ตั้งนั้าใซ้นั้าฉัน” หมายความว่า พระอาคันตุกะไม่มีนั้าใช้ล้างเท้าและนั้าดื่มในวัน 
ลงอุโบสถ จึงตำหนิภิกษุเจ้าถิ่น พระพุทธองค์จึงทรงบัญญ้ติให้ตั้งนั้าฉันนั้าใช้ ที่จริงแล้วในสมัยพุทธกาล 
เมืองราชคฤห์ทั้งหมดเป็นมหาสีมา ภิกษุจากวัดทั้งหมดในเมืองจึงต้องมาประชุมทำอุโบสถพร้อมกัน ดัง 
คัมภีร์อรรถกถากล่าวว่า 

ราชคหฌฺหิ ปริกขิปิตฺวา อฏฺรารส มหาวิหารา สพฺเพ เอกสีมา, ธมฺมเสนาปตินา เนสํ สีมา 

พทฺธา. ๒๓ ® 

“จริงอยู่ มหาวิหาร ๑๘ ตำบลรอบกรุงราชคฤห์มีสีมาอันเดียวกันทั้งหมด สีมาแห่งมหาวิหาร 
เหล่านั้น พระธรรมเสนาบดีผูก” 

ข้อความว่า “ปูลาดอาสนะ” หมายความว่า พระพุทธองค์ทรงบัญญ้ติให้ปูลาดอาสนะเพื่อพระ 


นิทาน 


เอ๔&' 


อาคันตุกะที่มาทำอุโบสถ เพราะพระอาคันตุกะเหล่านั้นไม่มีอาสนะไว้นั่ง จึงตำหนิภิกษุเจ้าถิ่นว่าไม่ปูลาด 
อาสนะไว้ ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๓ หน้า ๑๓๕) กล่าวว่าถ้าในวัดไม่มีอาสนะก็ควรยืมมาจากวัดอื่น 
ถ้าไม่มีอาสนะ ให้ปูลาดเสื่อละเอียด เสื่อหยาบ หรือกิ่งไม้ตามสมควร ส่วนฎีกาใหม่ (หน้า ๑๖๕) กล่าวถึง 
อาสนะตามลำดับว่าเป็นเก้าอี้ (ปีร) แผ่นกระดาน (ผลก) เสื่อละเอียด (กฏสารก) เสื่อหยาบ (ตฏฺฏิกา) กิ่งไม้ 
(สาขา,กงค) คัมภีร์ปาติโมกข์ภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๘๖) แสดงความเห็นว่า ตามข้อความในคัมภีร์ฎีกา 
ข้างต้น ทำให้อนุมานได้ว่า ในสมัยก่อนพระสิงหลคงนั่งเก้าอี้แล้วสวดปาติโมกข์โดยพิสดาร เพราะท่าน 
กล่าวถึงเก้าอี้ไว้ก่อนอาสนะอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๓ หน้า ๑๓๕) กล่าวถึง 
ผ้าปูนั่ง (อาสน) เสื่อละเอียด เสื่อหยาบ และกิ่งไม้ ไม่ได้เอ่ยถึงเก้าอี้และแผ่นกระดานไว้ 

ข้อความว่า “จุดประทีป” หมายความว่า ในสมัยพุทธกาล มีบางวัดทำอุโบสถในเวลากลางคืน 
เพื่อรอภิกษุอาคันตุกะที่มาจากแดนไกล เนื่องจากในเมืองราชคฤห์มีมหาสีมาซึ่งต้องรวมภิกษุที่อยู่ในวัด 
ทั้งหมดภายในมหาสีมานั้นมาลงอุโบสถร่วมกันในที่แห่งเดียว ยกเว้นภิกษุที่ทำอุโบสถในขัณฑสีมาเท่านั้น 
ดังนั้น จึงทรงบัฌญ่ติให้จุดไฟเพื่อไม่ให้ภิกษุเหยียบกันในที่มืด แต่ถ้าเป็นเวลากลางวัน ก็ไม่จำเป็นต้องจุด 
ประทีป เพราะมีแสงสว่างอยู่แล้ว 

ข้อความว่า “ถึงพระเถระก็ควรสั่งผู้ที่เหมาะสม” หมายความว่า พระเถระไม่ควรสั่งภิกษุที่กำลัง 
ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่, ผู้มีภาระหน้าที่, ผู้สาธยายพระพุทธพจน์, พระธรรมกถึก หรือผู้สอนหนังสือ 
เป็นด้น แต่ควรใช้ภิกษุอื่นที่ว่างพอจะทำบุพกิจได้] 


การบอกฉันทะ 

ฉนฺทปาริสุทฺธีติ เอตฺถ อุโปสถกรณตฺถํ สนฺนิปติเต สงฺเฆ พหิ อุโปสถ 0 กตฺวา อาคเตน 
สนุนิปติตฏฺรานํ คนฺตฺวา กายสามคฺคึ อเทนุเดน ฉนุโท ทาตพฺโพ. โยบิ) คิลาโน วา โหติ กิจฺจปุ- 
ปสุโต วา, เตนาบิ) ปาริสุทฺธึ เทนุเตน ฉนุโทบิ) ทาตพฺโพ. 

โปรดทราบเนื้อความในคำว่า ฉนุทปา'ริสุทธิ (ฉันทะและปาริสุทธิ) นี้ ดังนี้ 

ฉันทะ พึงให้โดยภิกษุผู้ทำอุโบสถภายนอกแล้ว[ในแม่นื้าหรือสีมาแห่งใดแห่งหนึ่ง] ไม่ 
ต้องการไปยังสถานที่สงฆ์ประชุมกันให้กายสามัคคี และโดยภิกษุผู้อาพาธหรือผู้ขวนขวายในกิจ 
สงฆ์ [คือ ผู้ดูแลภิกษุเป็นต้น] แม้เมื่อภิกษุ นั้น ให้ปาริสุทธิแล้วก็ควรให้ฉันทะอีกด้วย 

[ภิกษุผู้ควรให้ฉันทะและปาริสุทธิต้องเป็นผู้ที่อยู่ภายในมหาสีมา คือ สีมาใหญ่ ซึ่งอาจมีวัดจำนวน 


๒๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


มากอยู่ภายใน ในสมัยพุทธกาลมีมหาสีมาในกรุงราชคฤห์กว้าง ๑๘ โยชน์ สมมติโดยพระสารีบุตร ดังที่ 
ปรากฏในคัมภีร์ ๒๓ ® 

ระยะทาง ๑ โยชน์ ปัจจุบันถือว่าเทียบได้กับ ๑๖ กิโลเมตร โดยวัดจากทางระหว่างราชคฤห์กับ 
นาลันทา ซึ่งในคัมภีร์อรรถกถาของทีฆนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๓๕) ระบุว่า มีระยะทาง ๑ โยชน์ เมื่อเทียบกับ 
มาตราวัดของไทย คือ ๑๒ นิ้ว ะะ ๑ คืบ, ๒ คืบ ะะ ๑ ศอก, ๔ ศอก ะะ ๑ วา, ๒๐ วา ะะ ๑ เส้น, ๔๐๐ เส้น ะะ 
๑ โยชน์ ก็จะเท่ากับ ๑๖ กิโลเมตร แต่มาตราวัดสมัยพุทธกาลไม่เหมือนกับของไทย จึงควรนับจากมาตรา 
วัดในสมัยก่อน จะทำให้ได้ระยะทางที่แน่นอน กล่าวคือ 


๗ 

เมล็ดข้าวเปลือก 

๑ 

นิ้ว 

๑๒ 

II 

21 (5 

๑ 

คืบ 

๒ 

II 

จ ธะ 

๑ 

ศอก 

๗ 

ศอก 

๑ 

ยัฏฐิ (ไม้เท้า) 

๒๐ 

ยัฏฐิ 

๑ 

อุสภะ 

๘๐ 

อุสภะ ะะ 

๔ 

คารุต 

๔ 

คารุต 

๑ 

โยชน์ 


ตามมาตราวัดข้างด้นนี้ ระยะทาง ๑ โยชน์เทียบได้กับ ๒๐.๗๕ กม. หรือเทียบได้กับ ๑๒ ไมล์ ๕ 
เฟอร์ลอง ๕๔๐ ฟุต (เฟอร้ลอง คือ หน่วยระยะทาง ๒๒๐ หลา หรือ ๑ ส่วน ๘ ไมล์ ะะ ๒๐๑ เมตร ภาษา 
อังกฤษใช้เป็น ?น1-1อแธึ ใช้อักษรย่อว่า มีวิธีคูณดังนี้ 

๑ นิ้ว (บาลี) = ๐. ๗๕ นิ้ว (สากล) เพราะเมล็ดข้าวเปลือกเรียงตามด้านกว้าง ๗ เม็ด ะะ ๐. ๗๕ นิ้ว 
(สากล) หรือ ๗๔ นิ้ว (สากล) 

และ ๑ โยชน์ ะะ ๑๒ นิ้ว X ๒ คืบ X ๗ ศอก X ๒๐ ยัฏฐิ X ๘๐ อุสภะ X ๔ คารุต ะะ ๑,๐๗๕,๒๐๐ 

นิ้ว (บาลี) 

เพราะฉะนน ๑ โยชน ะ: ๑,๐๗๕,๒๐๐ X ๐.๗๕ ะะ ๘๐๖,๕๐๐ นา (สากล) 

๖๓,๓๖๐ นา (สากล) ะะ ๑ ไมล 

๑ โยชน์ ะะ ๘๐๖,๔๐๐ นิ้ว (สากล) * ๖๓,๓๖๐ นิ้ว ะะ ๑๒.๗๓ ไมล์ (หรือ ๑๒ ไมล์ ๕ เฟอร้ลอง 

๕๔๐ ฟุต) 

๑ ไมล์ ะะ ๑.๖๐๙ กม. 

๑๒.๗๓ ไมล์ ะะ ๑๒.๗๓ X ๑.๖๐๙ ะะ ๒๐.๔๘ กม. 

สรุปความว่า ๑ โยชน์ ะะ ๑๒.๗๓ ไมล์ หรือ ๒๐.๔๘ กม. 


นิทาน 


๒(^๗ 


อนึ่ง มาตราวัดตามบาลีที่กล่าวไว้ข้างต้น ปรากฏในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 

รตนํ ตานิ สตฺเตว ยฏฺริ ตา วีสตูสภ 0 

คาวุต’มุสภาลีติ โยชน์ จตุคาวุต 0 . ๒๓๒ 

“[๒ คืบเหล่านั้น]เป็น ๑ ศอก, ๗ ศอกเป็น ๑ ยัฏฐิ 1 ๒๐ ยัฏฐิ เหล่านั้นเป็น ๑ 
อุสภะ, ๘๐ อุสภะเป็น ๑ คาวุต, ๔ คาวุตเป็น ๑ โยชน์” 

คัมภีร์ข้างต้นกล่าวตามคัมภีร์ส้มโมหวีโนทนีว่า 

เทว วิทตฺถิโย รตนิ. สตฺต รตนานิ ยฏฺริ. ตาย ยฏฺริยา วีสติ ยฏฺริโย อุสภ 0 . อสีติ อุสภานิ คาวุตํ. 
จตฺตาร คาวุตานิ เยชนิ. 

“๒ คืบเป็น ๑ ศอก, ๗ ศอกเป็น ๑ ยัฏริ, ๒๐ ยัฏฐิตามยัฏรินั้นเป็น ๑ อุสภะ, ๘๐ อุสภะเป็น 
๑ คาวุต, ๔ คาวุตเป็น ๑ โยชน์” 

คัมภีร์สังขยาปกาสกะที่แต่งโดยท่านพระวิสาสะแห่งเชียงใหม่ ได้ประพันธ์ข้อความนี้เป็นคาถาว่า 

สตฺต หตฺถา มโต ทณฺโฑ วีสทณฺโฑ จ อุสโภ 

อสีติ อุสภา คาวี คาวี จตฺตาร เยชน. 

“๗ ศอกเป็น ๑ ทัณฑะ (ไม้เท้า), ๒๐ ทัณฑะเป็น ๑ อุสภะ, ๘๐ อุสภะเป็น 
๑ คาวี (คาวุต), ๔ คาวีเป็น ๑ โยชน์” 

ในคัมภีร์กังขาโยชนาพบคาถาที่คล้ายคลึงกับคัมภีร์สังขยาปกาสกะ ดังนี้ 

สตฺต หตฺถา มโต ทณฺโฑ ทณฺฑา วีสดิ อุสภ 0 

^ .. ^ ^ ^ วี'... 1 .0 ๒๓๔ 
อสีติ อุสภา คาวี คาวี จตฺตารั เยชน. 

“๗ ศอกเป็น ๑ ทัณฑะ (ไม้เท้า), ๒๐ ทัณฑะเป็น ๑ อุสภะ, ๘๐ อุสภะเป็น 
๑ คาวี (คาวุต), ๔ คาวีเป็น ๑ โยชน์” 

คำว่า กิจฺจปฺปสุเตน (ผู้ขวนขวายในกิจสงฆ์) คือ ผู้ดูแลภิกษุอาพาธเป็นต้น ดังในฎีกาใหม่ ๒ ‘" ๖ 
อธิบายว่า กิจฺจปปสุโต วาติ คิลานุปฏฺรากาทิกิจฺจปฺปสุโต วา (คำว่า กิจ.จปฺปสุโต วา คือ ผู้ดูแลภิกษุอาพาธ 
เป็นต้นก็ดี) ดังนั้น ผู้ที่ไม่ว่างด้วยกิจส่วนตัวจึงจำเป็นต้องไปทำอุโบสถ จะให้ปาริสุทธิแทนไม่ได้] 

กถํ ทา ตพฺโ พ. เอกสฺส ภิกฺขุ โน สนฺติเก “ฉนฺ ทํ ทมฺมิ, ฉนฺทํ เม หร, ฉนฺทํ เม อา โร เจที”ติ 
อยํ อตฺ โถ กาเย น วา วาจาย วา อุภเย น วา วีฌฺฌาเป ตพฺโ พ, เอว 0 ทินฺ โน โหติ ฉนฺโ ท. 


เอ๙๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ถามว่า : พึงให้ฉันทะอย่างไร 

ตอบว่า : เธอพึงบอกข้อความนี้ทางกาย วาจา หรือทั้ง ๒ ในสำนักของภิกษุรูปหนึ่ง 
อย่างนี้ว่า ฉนฺทํ ทมฺมิ, ฉนฺทํ เม หร, ฉนฺทํ เม อาโรเจหิ (กระผมให้ฉันทะ ท่านจงนำฉันทะของ 
กระผมไป จงบอกฉันทะของกระผม) เธอได้ชื่อว่าให้ฉันทะแล้วอย่างนี้ 

[การให้ฉันทะ คือ การแสดงฉันทะว่าตนเห็นด้วยกับสังฆกรรมมีอุโบสถเป็นต้น การให้ฉันทะนี้ 
เป็นการให้ในขณะที่อยู่ในสีมาเดียวกันเท่านั้น ถ้าในสมัยปัจจุบันที่แต่ละวัดก็มีลีมาของตน การให้ฉันทะจึง 
ไม่ใช่วินัยกรรมที่จำเป็นต้องทำ 

การให้ฉันทะทางกาย เช่น การเขียนหนังสือบอก แสดงอากัปกิริยาทางมือหรือเท้า ส่วนการ 
ให้ฉันทะทางวาจาเป็นการเปล่งเสียงพูดด้วยภาษาบาลีหรือด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้ แต่การให้ฉันทะทาง 
ใจไม่มี เพราะคนอื่นจะรู้การให้ฉันทะทางใจนั้นไม่ได้ 

ประโยคที่แสดงการให้ฉันทะมี ๓ อย่าง กล่าวไว้โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
๑. ประโยคว่า ฉนฺทํ ทมฺมิ (กระผมให้ฉันทะ) กล่าวไว้ตามข้อบัญญ้ตของพระพุทธเจ้าที่ทรง 
บัญญ้ตให้ภิกษุที่ตามไปทำลังฆกรรมไม่ได้ในสีมาเดียวกันต้องให้ฉันทะ 

๒. ประโยคว่า ฉนฺทํ เม หร (พ่านจงนำฉันทะของกระผมไป) กล่าวเพื่อบรรเทาความลำบาก 
ในการให้ฉันทะ เพราะถ้าภิกษุที่นำฉันทะไปไม่ยอมนำไปถึงสงฆ์ ภิกษุที่ให้ฉันทะก็ด้องมอบฉันทะซํ้าอีกแก่ 
ภิกษุรูปอื่น 

๓. ประโยคว่า ฉนฺทํ เม อาโรเจหิ (จงบอกฉันทะของกระผม) กล่าวไว้เพื่อเปลื้องภิกษุผู้รับ 
ฉันทะแล้วมิได้บอกสงฆ์ให้พ้นจากอาปัดทุกกฏ เพราะเมื่อภิกษุผู้รับฉันทะมาถึงสงฆ์แล้ว ฉันทะก็เป็นอัน 
นำมาเรียบร้อยแล้ว ภิกษุผู้รับฉันทะจะบอกสงฆ์หรือไม่บอกก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าภิกษุผู้รับฉันทะมิได้แจ้งให้ 
สงฆ์ทราบ พ่านก็ด้องอาปัติทุกกฏ 

แม้ประโยคที่แสดงการให้ปาริสุทธิก็มี ๓ อย่างเช่นเดียวกัน กล่าวไว้โดยมีจุดมุ่งหมายเหมือน 
การให้ฉันทะนั้นเอง 

โดยทั่วไป คำว่า อุภย เป็นสรรพนามที่มีลิงค์และพจน์ตามบทหลัง ดังเช่น อุทาหรณ์ว่า อุภเย 
เทวมานุสา (เทวดาและมนุษย์ทั่ง ๒ ฝ่าย) แต่ , ในบางแห่งก็เป็นบทตัทธิตที่ลง ย ปัจจัยในสมูหตัทธิต มีวิธี 
ใช้เหมือน ทวย 0 (หมวด ๒) และ ตยํ (หมวด ๓) มีรูปวิเคราะห์ว่า อุภินฺนํ สมูโห อุภยํ (หมู่แห่งสิ่ง ๒ สิ่ง 
ชื่อว่า อุภยะ ะะ หมวดสอง) ดังนั้น ในที่นี้จึงประกอบใช้ อุภย ศัพท์เป็นรูปเอกพจน์ว่า กาเยน วา วาจาย 
วา อุภเยน วา วิฌฺฌาเปตพฺโพ (เธอพึงบอกข้อความนี้ทางกาย วาจา หรือทั่ง ๒ อย่าง)] 


นิทาน 


๒®:๙ 


การบอกปาริสุทธิ 

อกตูโปสเถน ปน คิลาเนน วา กิจฺจ ปฺปสุเตน วา ปาริสุทฺธิ ทาตพฺพา. 

ปาริสุทธิ พึงให้โดยภิกษุผู้อาพาธหรือผู้ขวนขวายในกิจสงฆ์ผู้ยังมิได้ทำอุโบสถ 

[การให้ปาริสุทธิ คือ การบอกว่าตนบริสุทธิ้จากอาป็ติ ดังนั้น ถ้าภิกษุมีอาบติอยู่ก็ต้องปลงอาบต 
แล้วให้ปาริสุทธิโดยกล่าวเป็นคำบาลีว่า ปาริสุทฺธึ ทมฺมิ เป็นต้น หรือกล่าวด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้ 

ภิกษุผู้อาพาธจนไม่สามารถเดินทางไปร่วมทำอุโบสถกรรมได้ หรือผู้ขวนขวายในกิจสงฆ์มีการ 
อุปัฏฐากภิกษุอาพาธหรือการแสดงธรรมเป็นต้น อาจให้ปาริสุทธิแทนการไปทำอุโบสถด้วยตนเองได้ 

คำว่า ปาริสุทธิ (ความบริสุทธิ้) มีรูปวิเคราะห์ว่า ปริสุชฺฌนํ ปาริสุทธิ (ปริ บทหน้า + สุธ ธาตุ ะะ 
หมดจด + ติ ปัจจัยในภาวสาธนะ) ทำทีฆะสระ อ ใน ป เป็น อา ดังคำว่า ปธานํ วจนํ ปาวจนํ (คำพูด 
ที่เป็นประธาน ชื่อว่า ปาพจน์)] 

กถ 0 ทาตพฺพา. เอกสฺส ภิกฺขุโน สนฺติเก “ปาริสุทฺธึ ทมฺมิ, ปาริสุทฺธึ เม หร, ปาริสุทฺธึ 
เม อาโรเจที”ติ อยํ อตฺโถ กาเยน วา วาจาย วา อุภเยน วา วิฌฺฌาเปตพฺโพ, เอว 0 ทินฺนา โหติ 
ปาริสุทฺธิ, ต 0 ปน เทนุเตน ฉนุโทปิ ทาตพฺโพ. วุตฺตฌฺเหต 0 ภควตา “อนุชานามิ ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ 
ปาริสุทฺธึ เทนุเตน ฉนุทมุ!) ทาตุ, สนุติ สงฺฆสฺส กรณียนุ”ติ. 

ถามว่า : พึงให้ปาริสุทธิอย่างไร 

ตอบว่า : เธอพึงบอกข้อความนี้ทางกาย วาจา หรือทั้ง ๒ อย่างในสำนักของภิกษุรูป 
หนึ่งอย่างนี้ว่า ปาริสุทฺธึ ทมุมิ, ปา'ริสุทฺธึ เม หร, ปา'ริสุทฺธึ เม อาโรเจหิ (กระผมให้ปาริสุทธิ ท่าน 
จงนำปาริสุทธิของกระผมไป จงบอกปาริสุทธิของกระผม) เธอได้ชื่อว่าให้ปาริสุทธิแล้วอย่างนี้ 

อนึ่ง เมื่อเธอให้ปาริสุทธิแล้วก็ควรให้ฉันทะอีกด้วย ดังพระพุทธดำรัสว่า อนุชานามิ 
ภิกฺขเว ตทหุโปสเก ปาริสุทฺธึ เทนุเตน ฉนุทมุปิ ทาตุ๊. สนุติ สงฆสฺส กรณีย 0 ๒๓๗ (ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ให้ปาริสุทธิแล้ว ต้องให้ฉันทะในวันอุโบสถนั้นอีกด้วย เพราะกิจที่สงฆ์จะ 
ต้องทำมีอยู่) 

[คำว่า กรณีย 0 เป็น วจนวิปัลลาส คือ เมื่อควรตรัสว่า กรณียานิ ตามกริยาพหูพจน์ว่า สนฺดิ ได้ 
ตรัสเป็นรูปเอกพจน์ว่า กรณีย 0 ดังฎีกาใหม่กล่าวว่า 


๒&'๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


“สนุติ สงฆสฺส กรณียานี”ติ วตฺตพฺเพ วจนวิปลฺลาเสน “สนฺดิ สงฆสฺส กรณียนฺ”ติ วุตฺตํ. ๒ ‘" ๘ 

“เมื่อควรตรัสว่า สนฺดิ สงฆสฺส กรณียานี แต่ตรัสว่า สนฺดิ สงฆสฺส กรณีย 0 ด้วยการเปลี่ยนพจน์” 

การเปลี่ยนพจน์ในเรื่องนี้ไม่ใช่การลง โย วิภัตติแล้วเปลี่ยนเป็น สิ วิภัตติ แต่หมายถึงการลง สิ 
วิภัตติในอรรถพหูพจน์ แม้การเปลี่ยนลิงค์เป็นต้นก็เหมือนกัน เป็นการใช้ลิงค์อื่นจากลิงค์ที่นิยมใช้กันทั่วไป 

ภิกษุผู้ต้องการให้ฉันทะและปาริสุทธิในคราวเดียวกัน อาจประกอบ ฉนฺท และ ปาริสุทธิ เป็น 
สมาหารทวันทสมาสแล้วกล่าวว่า ฉนฺทปาริสุทธิ ทมฺมิ, ฉนฺทปาริสุทฺธึ เม หร, ฉนฺทปาริสุทฺธึ เม อาโรเจหิ 
(กระผมให้ฉันทะและปาริสุทธิ ท่านจงนำฉันทะและปาริสุทธิของกระผมไป จงบอกฉันทะและปาริสุทธิของ 
กระผม)] 

ตตฺถ ปาริสุทฺธิทานํ สงฺฆสฺสปี อตฺตโน!) อุโปสถกรณํ สมฺปาเทติ, น อวเสส 0 สงฺฆกิจฺจํ. 
ฉนฺททานํ สงฺฆสฺเสว อุโปสถกรณฌฺจ เสสกิจฺจฌฺจ สมฺปาเทติ, อตฺตโน ปน อุโปสโถ อกโตเยว 
โทติ. ตสฺมา ปาริสุทฺธึ เทนฺเตน ฉนฺโท!) ทาตพฺโพ. 

ในเรื่องนั้น การให้ปาริสุทธิย่อมยังการทำอุโบสถของสงฆ์และของตนให้สำเร็จได้ แต่ 
ไม่อาจยังสังฆกรรมที่เหลือให้สำเร็จ 

ส่วนการให้ฉันทะย่อมยังการทำอุโบสถและส้งฆกรรมที่เหลือของสงฆ์ให้สำเร็จ 

แต่อุโบสถของตนไม่เป็นอันกระทำโดยแท้ ดังนั้น เมื่อเธอให้ปาริสุทธิแล้วก็ควรให้ 
ฉันทะอีกด้วย 

[ท่านกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อภิกษุให้ปาริสุทธิแล้ว เหตุใดจึงต้องให้ฉันทะอีกด้วย 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุควรให้ปาริสุทธิเท่านั้นมิใช่หรือ 

หมายความว่า การให้ปาริสุทธิของภิกษุที่อยู่ในสีมาเดียวกันซึ่งตามไปทำอุโบสถในวันอุโบสถไม่ได้ 
ย่อมให้สำเร็จกิจ ๒ อย่าง คือ 

๑. การทำอุโบสถของตน เพราะตนไม่บอกความบริสุทธิ้จากอาปตแล้ว 

๒. การทำอุโบสถของสงฆ์ เพราะท่าให้อุโบสถกรรมของสงฆ์สำเร็จโดยไม่เป็นวรรคกรรม 

แต่ไม่อาจท่าให้กรรมอื่นสำเร็จได้ ส่วนการให้ฉันทะย่อมสามารถท่าให้กรรมทั้งหมดของสงฆ์ 
สำเร็จโดยไม่เป็นวรรคกรรม แต่ให้สำเร็จการทำอุโบสถของตนไม่ได้ ดังนั้น การให้ปาริสุทธิเพื่ออุโบสถกรรม 
จึงควรให้ฉันทะเพื่อท่ากรรมอื่นที่อาจมีได้ตามโอกาสอันสมควร] 


นิทาน 


๒&'๑ 


ปุพฺเพ วุตฺตํ ปน สุทฺธิกจฺฉนฺทํ วา อิมํ วา ฉนฺทปาริสุทฺธึ เอเกน พหูนมุบ) อาหริตุ 0 
วฏฺฏติ. สเจ ปน โส อนุตรามคฺเค อฌฺฌํ ภิกฺขุ ปสฺสิตฺวา เยส 0 เดน ฉนุโท วา ปาริสุทฺธิ วา คหิตา, 
เตสฌฺจ อตฺตโน จ ฉนุทปาริสุทฺธึ เทติ, ตสฺเสว สา อาคจฺฉติ, ฮิตรา ปน พิฬาลสงฺขลิกา 
ฉนุทปาริสุทฺธิ นาม โหติ, สา นาคจฺฉติ, ตสฺมา สยเมว สนุนิปติตฏฺจึ'านํ คนุตฺวา อาโรเจตพฺพํ. 
สเจ ปน สฌฺจิจฺจ นาโรเจติ, ทุกฺกฏํ อาปชฺชติ. ฉนุทปาริสุทฺธิ ปน ตสฺมึ หตฺถปาส 0 อุปคตมตฺเตเยว 
อาคตา โหติ. 

อนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่งจะนำฉันทะล้วนๆ ที่กล่าวไว้แล้ว หรือนำทั้งฉันทะและปาริสุทธินี้ 
เพื่อภิกษุจำนวนมาก ควรอยู่ แต่ถ้าเธอเห็นภิกษุรูปอื่นในระหว่างทางแล้วให้ฉันทะและปาริสุทธิ 
ของภิกษุที่ตนรับมาและของตนเอง ฉันทะและปาริสุทธิของเธอเท่านั้นย่อมมาถึงสงฆ์ แต่ฉันทะ 
และปาริสุทธิของภิกษุเหล่าอื่นได้ชื่อว่า ฉันทะปาริสุทธิเหมือนโซ่ล่ามแมว ฉันทะและปาริสุทธิ 
ดังกล่าวย่อมไม่มาถึงสงฆ์ ดังนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องไปบอกถึงสถานที่ประชุมสงฆ์ด้วยตนเอง ถ้า 
เธอจงใจไม่บอกก็ต้องอาบเตทุกกฏ เมื่อเธอเข้ามาถึงหัตถบาลแล้ว ฉันทะและปาริสุทธิก็ถือว่า 
มาถึงสงฆ์แล้ว 

[ภิกษุรูปเดียวนำฉันทะและปาริสุทธิเพื่อภิกษุหลายรูปได้ แต่ถ้าเธอพบภิกษุรูปอื่นในระหว่าง 
ทางก่อนจะถึงสถานที่ทำอุโบสถ แล้วให้ฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุรูปอื่นและของตน ฉันทะและปาริสุทธิ 
ของตนเท่านั้นมาถึงสงฆ์ได้ ส่วนฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุรูปอื่นไม่มาถึงสงฆ์ เพราะเหมือนกับโซ่ล่าม 
แมว กล่าวคือ โซ่มีห่วงคล้องกันไว้ทีละห่วง ห่วงแรกติดกับห่วงที่ ๒ ห่วงที่ ๒ ติดกับห่วงที่ ๓ แต่ห่วงแรก 
ไม่ติดกับห่วงที่ ๓ ฉันใด ฉันทะและปาริสุทธิที่รับมาจากภิกษุรูปแรกจึงเกี่ยวกับภิกษุรูปที่ ๒ เหมือนห่วง 
แรกติดกับห่วงที่ ๒ ไม่เกี่ยวกับภิกษุรูปที่ ๓ ฉันนั้น 

ภิกษุผู้รับฉันทะและปาริสุทธิมาถึงสงฆ์แล้วจงใจไม่บอก เธอต้องอาบติทุกกฏ ถ้าหากลืมบอก 
หรือไม่บอกเพราะมีสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิได้จงใจ ก็ไม่ต้องอาบัติ ประโยคที่ใช้บอกในเรื่องนี้ คือ 
ดิสฺเสน ภิกฺขุนา ฉนฺทปาริสุทธิ ทินฺนา, ตมห 0 สงฆสฺส อาโรเจมิ (ภิกษุชื่อดิสสะให่ฉันทะและปาริสุทธิแล้ว 
กระผมบอกฉันทะและปาริสุทธินั้นแก่สงฆ์) แต่หากพระดิสสะมีพรรษามากกว่าผู้บอก ให้ใช้เป็น อายสฺมตา 
ดิสฺเสน (ท่านดิสสะผู้มีอายุ) แทน ดิสฺเสน ภิกฺขุนา 

ในประโยคว่า ฉนฺโท วา ปาริสุทธิ วา ทินฺนา ท่านประกอบใช้กริยาคุมพากย์เป็นรูปอิตถีลิงค์ว่า 
ทินฺนา โดยคล้อยตามบทที่อยู่ติดกัน คือ ปาริสุทธิ ถ้าคำว่า ฉนฺโท อยู่หลัง ปาริสุทฺธิ เป็นรูปว่า ปาริสุทธิ วา 
ฉนฺโท วา ก็ต้องประกอบ ทินฺน ศัพท์เป็นรูปปุงลิงค์ว่า ทินฺโน สมมติว่า กริยาคุมพากย์อยู่หน้าประธาน 


๒&'๒ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


๒ ศัพท์ ก็ต้องประกอบลิงค์ตามศัพท์หลังที่ติดกัน โดยมีรูปว่า ทินฺโน ฉนฺโท วา ปาริสุทธิ วา หรือ ทินฺนา 
ปาริสุทธิ วา ฉนฺโท วา การประกอบลิงค์และพจน์ตามประธานที่อยู่ติดกันนี้เป็นธรรมเนียมของภาษาบาลี] 

การบอกฤดู 

อุตุกฺขานนฺติ “เหมนุตาทีนํ อุลูนํ เอตฺตกํ อติกฺกนุต 0 , เอตฺตกํ อวสิฏฺจิ , นุ”ติ เอว 0 อุตูนํ อาจิกฺขนํ. 

คำว่า อุตุฤ ขานํ (การบอก ฤดู) หมายความว่า การบอก ฤดู อย่างนี้ว่า ใน บรรดา ฤดู 
หนาวเป็นต้น ฤดู เพียงเท่านี้ล่วง ไป แล้ว ฤดู เพียงเท่านี้ยังเหลืออยู่ 

[ท่านอธิบาย อุตุกขานํ ดังนี้ 

๑. อุตุ ศัพท์ หมายถึง ฤดูหนาวเป็นต้น ไม่ใช่อุณหภูมิ คือ ลีตอุตุ (ความเย็น) และอุณหอุตุ 

(ความร้อน) 

คำว่า อุตุกขาน มีรูปวิเคราะห์กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า 

- อุตูนํ อกขานํ อุตุกขานํ ะะ การบอกฤดู ชื่อว่า อุตุกขานะ 
คำว่า อกขาน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อกขายเต อกขานํ ะะ การบอก ชื่อว่า อักขานะ 

(อา บทหน้า + ขา (ปกถเน ะะ บอก) + ยุ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

การบอกฤดูในขณะจะเริ่มทำอุโบสถนี้ มิใช่การบอกว่าเป็นฤดูใดในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมไป 
ถึงการบอกปักษ์ที่ผ่านมาแล้วและยังมาไม่ถึง เช่น ถ้าเป็นวันอุโบสถขึ้น ๑๕ คา เดือน ๕ ต้องบอกว่า ฤดูนี้ 
เป็นฤดูร้อน มี ๓ ปักษ์ผ่านมาแล้ว ยังเหลืออีก ๔ ปักษ์ การที่พระพุทธองค์ทรงบัฌญ้ตให้นับปักษ์ดังกล่าว 
ก็เพราะว่าชาวบ้านถามภิกษุที่มาบิณฑบาตว่าวันนี้เป็นวันไหน ภิกษุตอบไม่ได้ จึงทรงบัญญ้ติ , ว่า 

อนุชานามิ ภิฤขเว ปฤขคณนํ อุคฺคเหตุ 0 . ๒๓๙ 
“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้เรียนการนับปักษ์” 

ที่จริงแล้วเมื่อนับว่าเป็นปักษ์ใดในวันอุโบสถ ภิกษุก็จะรู้ว่าเป็นวันใดโดยนับจากวันอุโบสถนั้นเอง] 

การนับจำนวนภิกษุ 

ภิกฺขุคณนาติ “เอตฺตกา ภิกฺขู อุโปสถคฺเค สนุนิปติตา”ติ ภิฤขูนํ คณนา. อิทมฺบิ) หิ อุภยํ 
กตฺวาว อุโปสโถ กาตพฺโพ. 


นิทาน 


๒ &: ๓ 


คำว่า ภิกฺขุคณนา (การนับจำนวนภิกษุ) หมายความว่า การนับจำนวนภิกษุว่า ภิกษุ 
ที่ประชุมกันในโรงอุโบสถมีเพียงเท่านี้โดยแท้จริงแล้ว เมื่อกระทำกิจทั้ง ๒ นี้แล้วจึงทำอุโบสถได้ 

[การนับภิกษุเป็นพุทธานุญาตที่ให้ทำก่อนลงอุโบสถ เพราะชาวบ้านถามถึงจำนวนภิกษุในวัดกับ 
ภิกษุที่ออกบิณฑบาตแล้วภิกษุเหล่านั้นตอบไม่ได้ ชาวบ้านจึงตำหนิ เมื่อนับภิกษุในโรงอุโบสถเช่นนี้ ก็จะ 
ทำให้อนุมานรู้จำนวนภิกษุที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ภิกษุที่ทำการนับจำนวนนี้อาจเป็นพระเถระในสงฆ์ หรือ 
ภิกษุรูปใดก็ได้ที่พระเถระมอบหมาย ปัจจุบันภิกษุผู้สวดปาติโมกข์มักรับหน้าที่นับจำนวนภิกษุที่มาทำอุโบสถ 

โดยทั่วไปคำว่า โรงอุโบสถ มักใช้เป็น อุโปสถาคาร (เรือนอันเป็นที่กระทำซึ่งอุโบสถ) แต่ในที่นี้ 
ใช้เป็น อุ'โปสถคฺค มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุโปสถ 0 คณฺหนฺดิ เอตฺถาดิ อุ'โปสถคฺคํ ะะ สถานที่ถือเอาอุโบสถ, โรงอุโบสถ 

(อุโปสถ บทหน้า + คห ธาตุ (คหเณ ะะ ถือเอา) + กฺวิ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 

ดังคำว่า 

- พล 0 คณียดิ เอตฺถาติ พลคฺคํ (สถานที่นับกองทัพ ชื่อว่า พลัคคะ) 

- ภตฺดํ คณฺหนฺดิ เอตฺถาติ ภตฺตคฺคํ (สถานที่ถือเอากัด, โรงภัต ชื่อว่า กัดตัคคะ) 

- สลาก 0 คณฺหนฺดิ เอตฺถาดิ สลากคฺคํ (สถานที่ถือเอาสลาก, โรงสลาก ชื่อว่า สลาภัคคะ) 

ดังคำอธิบายในคัมภีร์นิรุตติทีปนีกล่าวว่า 

ภตฺดํ คณฺหนฺติ เอตฺถา ติ ภตฺต คฺคํ. เอว 0 สลาก คฺคํ, อุ' โปสถคฺคํ . ๒๔๐ 

“ชนทั่งหลายย่อมถือเอากัดในสถานที่นี้ เหตุนั้น สถานที่นี้ ชื่อว่า ภัตดัคคะ, คำว่า สลากคฺคํ, 
อุ'โปสถคฺคํ ก็เช่นเดียวกันนี้”] 

การบอกโอวาทที่นางภิกษุณีขอ 

โอวาโท ติ ภิกฺขุ โนวาโท. น หิ ภิกฺขุ นีหิ ยา จิดํ โอวาท 0 อนาโรเจตฺวา อุ โปส ถ 0 กา ตุ 0 วฏฺฏ ติ. 

คำว่า โอวาโท (โอวาท) หมายความว่า การสั่งสอนนางภิกษุณี [ด้วยครุธรรม ๘] 
เพราะสงฆ์จะทำอุโบสถโดยไม่ได้บอกโอวาทที่นางภิกษุณีขอไม่ได้ 

[อธิบายว่า คำว่า โอวาโท แม้จะไม่ระบุว่าเป็นการสั่งสอนใคร แต่ก็คือ การสั่งสอนนางภิกษุณี 
เท่านั้นตามฐานะที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ ที่จริงแล้ว การหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสมควรนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจกัน 
ได้ตามฐานะ ดังมีปริภาสาหรือกฎทั่วไปว่า 


๒ & (5ปั 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


สามฌฺฌโชตนา วิเสเส อวดิฏฺรติ, วิเสสตฺถินา จ วิเสโส อนุปยุชฺชติ. 

“การแสดงข้อความสามัญทั่วไปย่อมตั้งอยู่ในข้อความพิเศษ และผู้ต้องการข้อความพิเศษย่อม 
ประกอบข้อความพิเศษได้” 

ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และโยชนาว่า 

เอกโตอวสฺสุเตติ เอตฺถ กิฌฺจาปิ เอกโตติ อวิเสเสน วุตฺต 0 , ตถาปิ ภีกฺขุนิยา เอว อวสฺสุเต สติ 
อย 0 อาปตฺดิเภโท วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ. ๒๔๑ 

“ในคำว่า เอกโตอวสฺสุเต (ผู้กำหนัดฝ่ายเดียว) คำว่า เอกโต (ฝ่ายเดียว) กล่าวไว้โดยสามัญทั่วไป 
ก็จริง แต่พึงทราบว่า เมื่อมีความกำหนัดของภิกษุณีเท่านั้น จึงกล่าวประเภทของอานัตินี้” 

สามฌฺฌวจนสฺสาปิ วิเสเส อวฏฺรานโต วิเสสตฺถินา จ วิเสสสฺส อนุปโยชิตพฺพโต อาห “ภีกฺขุนิยา 

,,^ ๒®^๒ 

เอวา ติ. 

“ท่านกล่าวว่า ภิกฺขุนิยา เอว (ของภิกษุณีเท่านั้น) เพราะการแสดงข้อความสามัญทั่วไปตั้งอยู่ 
ในข้อความพิเศษ และผู้ต้องการข้อความพิเศษพึงประกอบข้อความพิเศษได้” 

กถ 0 ปเนตฺถ “สพฺพธมฺมานนฺ”ติ อย 0 วิเสโส ลพฺภดีติ. สามฌฺฌโชตนาย วิเสเส อวฏฺรานโต, 
วิเสสตฺถินา จ วิเสสสฺส อนุปโยเขตพฺพโต. ๒๔ "’ 

“ถามว่า : ข้อความพิเศษนี้ว่า สพฺพธมมานํ (ธรรมทั้งปวง) ย่อมมีได้อย่างไรในที่นี้ 

ตอบว่า : เพราะการแสดงข้อความสามัญทั่วไปตั้งอยู่ในข้อความพิเศษ และผู้ต้องการข้อความ 
พิเศษพึงประกอบข้อความพิเศษได้” 

สามฌฺฌโชตนาย วิเสสาวฏฺรานโต, วิเสสตฺถินา จ สามฌฺฌสทฺทสฺสาปิ วิเสสตฺเถเยว อนุป- 
ยุชฺชิตพฺพโต ปฏิปทาคมนตฺโถ อาคตสทฺโท ทฏฺรพฺโพ, น ฌาณคมนตฺโถ “ตถลกขณํ อาคโต”ติอาทีสุ วิย, 
นาปิ กายคมนาทิอตฺโถ “อาดโต โข มหาสมโณ, มาคธานํ คิริพฺพชนฺ”ติอาทีสุ วิย. ๒๔๔ 

“พึงทราบ อาคต ศัพท์ มีความหมายว่า การ'ไปด้วยการปฏิมัติ เพราะการแสดงข้อความสามัญ 
ทั่วไปตั้งอยู่ในข้อความพิเศษ และผู้ต้องการข้อความพิเศษพึงประกอบข้อความพิเศษได้ ไม่ใช่ความหมาย 
ว่า การไปด้วยปัญญา ดังคำว่า ตถลกขณํ อาคโต (มาสู่ลักษณะที่จริงแท้), ทั้งไม่ใช่ความหมายว่า การไป 
ทางกายเป็นต้น ดังคำว่า อาคโต โข มหาสมโณ, มาคธานํ คิริพฺพช่ (พระมหาสมณะมาสู่เมืองราชคฤห์ของ 
ชาวมคธ)” 

“อิทํ นาม จรดี”ติ อวุตฺเตปิ สามฌฺฌโชตนาย วิเสเส อวฏฺรานโต, วิเสสตฺถินา จ วิเสสสฺส 
ปยชชิตพพตตา “สทตถปรตเถ”ติ โยชียดิ. ๒๔๕ 


นิทาน 


๒ ๔๔ 


“แม้จะไม่กล่าวว่า ย่อมประพฤติอย่างนี้ ก็ประกอบความว่า ย่อมประพฤติประโยชน์ตน และ 
ประโยชน์ผู้อื่น เพราะการแสดงข้อความสามัญทั่วไปตั้งอยู่ในข้อความพิเศษ และผู้ต้องการข้อความพิเศษ 
พึงประกอบข้อความพิเศษได้” 

เอตฺถ “ปุริมานิ ชวนานี”ติอาทิวจเน โลกิย ฯเปฯ ชวนานิ เอว ทฏฺจิพฺพานิ, น โลกุตฺตรกุสลว- 
พฺยากตชวนานิ. สามฌฺฌโชตนา วิเสเส อวดิฏฺรติ, วิเสสต[กินา จ วิเสโส อนุปยุชฺชตีดิ ปริภาสโตดิ โยชนา.'” ๔๖ 

“ในพากย์นี้ มีการประกอบบทว่า พึงทราบชวนะที่เป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤตฝ่ายโลกิยะ 
เท่านั้นในคำว่า ปุริมานิ ชวนานิ (ชวนะดวงก่อน) เป็นต้น ไม่ใช่ชวนะที่เป็นกุศลและอัพยากฤตฝ่ายโลกุตตระ 
ตามปริภาสาว่า สามฌฺฌโชตนา วิเสเส อวดิฏฺรติ, วิเสสตฺถินา จ วิเสโส อนุปยุชฺชดิ (การแสดงข้อความ 
สามัญทั่วไปย่อมตั้งอยู่ในข้อความพิเศษ และผู้ต้องการข้อความพิเศษย่อมประกอบข้อความพิเศษได้)” 

มีฃ้อสังเกตอยู่ว่า กฎทั่วไปหรือปริภาสาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มณิสารมัญชูสานั้นจะไม่พบในคัมภีร์ 
ปริภาเษนทุเสชระที่กล่าวถึงกฎทั่วไปของไวยากรณ์สันสกฤตโดยมากและกฎทั่วไปของไวยากรณ์สันสกฤตอื่น 
จึงน่าจะเป็นกฎที่ท่านตั้งขึ้นใหม่ตามข้อความในคัมภีร์ฎีกาที่แต่งมาก่อนแล้ว นอกจากนั้นแล้ว แม้ประโยค 
ว่า สามฌฺฌวจนสฺสปิ หิ อตฺถปฺปกรณาทินา วิเสสวิสยตา โหดิ (โดยแท้จริงแล้ว แม้คำสามัญทั่วไปก็มีวิสัย 
ต่างกัน ย่อมมีได้ตามเนื้อความและฐานะเป็นต้น) ที่จะได้อธิบายต่อไปในเรื่องของวิปติท้ายปฐมปาราชิก ก็ 
กล่าวว่าเป็นปริภาสาในคัมภีร์มณีสารมัญชูสา (เล่ม ๑ หน้า ๑๓๔) เท่านั้น ไม่พบในคัมภีร์ปริภาเษนทุ- 
เสชระและไวยากรณ์สันสกฤตอื่น 

ประโยคที่ประกอบว่า น หิ ในต้นประโยค ชื่อว่า ประโยคการณะ หรือประโยคทัฬหีกรณะ หิ 
ศัพท์ทำหน้าที่การณโชตกะ หรือทัฬหีกรณโชตกะ กล่าวไว้เพื่อแสดงเหตุหรือยํ้าความในประโยคหน้าที่ระบุ 
ว่า เป็นการสั่งสอนนางภิกษุณีเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งสอนบุคคลอื่นมีภิกษุเป็นต้น] 

ภิกฺขุนิโย หิ “เสฺว อุโปสโถ”ติ อาคนฺตฺวา “อยํ อุโปสโถ จาตุทฺทโส ปนฺนรโส”ติ ปุจฺฉิตุวา 
ปุน อุโปสถทิวเส อาคนฺตุวา “ภิกฺขุนิสงฺโฆ อยฺย ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปาเท วนฺทติ, โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ 
ยาจติ, ลภตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนิสงฺโฆ โอวาทูปสงฺกมนนฺ”ติ เอว 0 โอวาท 0 ยาจนฺติ. ต 0 รเปตุวา พาส¬ 
ติลานคมิเย อฌฺโฌ สเจปี อารฌฺฌิโก โทติ, อปฏิคฺคเหตุ 0 น ลภติ, ตสฺมา เยน โส ปฏิคฺคทิโต, เตน 
ภิกฺขุนา อุโปสถคฺเค ปาติโมกฺขุทฺเทสโก ภิกฺขุ เอว 0 วตุตพฺโพ “ภิกฺขุนิสงฺโฆ ภนฺเต ภิฤขุสงฺฆสฺส 
ปาเท วนฺทติ, โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจติ, ลภตุ กิร ภนฺเต ภิกฺขุนิสงฺโฆ โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ. 

กล่าวโดยพิสดารว่าภิกษุณีทั้งหลายคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถ มาแล้วถามว่าวันอุโบสถ 
นี้เป็นวันแรม ๑๔ คํ่าหรือวันขึ้น/แรม ๑๕ คา แล้วมาอีกในวันอุโบสถ ย่อมขอโอวาทอย่างนี้ว่า 


๒&'๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


“พระคุณเจ้า ภิกษุณีสงฆ์ขอไหว้เท้าภิกษุสงฆ์ และขอการเข้าไปรับโอวาท พระคุณเจ้า 
ภิกษุณีสงฆ์จงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

ภิกษุอื่นยกเว้น ภิกษุผู้ไม่ฉลาด ผู้อาพาธ และผู้กำลังจะเดินทาง ถึงจะเป็นผู้อยู่ป่า 
เป็นวัตรก็ต้องรับโอวาทที่ภิกษุณีขอไว้ ดังนั้น ภิกษุที่รับคำขอโอวาท จะต้องบอกภิกษุผู้สวด 
ปาติโมกข์ในโรงอุโบสถอย่างนี้ว่า 

“ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีสงฆ์ขอไหว้เท้าภิกษุสงฆ์ และขอการเข้าไปรับโอวาท ท่านผู้เจริญ 
ภิกษุณีสงฆ์จงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

[ข้อความข้างต้นกล่าวไว้เพื่ออธิบายว่า ภิกษุณีทั้งหลายขอโอวาทอย่างไร ภิกษุไหนเป็นผู้รับคำ 
ขอโอวาท และภิกษุนั้นบอกภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ในโรงอุโบสถอย่างไร หิ ศัพท์ในพากย์นี้เป็นวิตถารโชตกะ 
การมาถามวันอุโบสถโดยคิดว่า พรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถ คือ ถ้าเป็นวันขึ้น/แรม ๑๕ คา ก็มาถาม 
ในวันขึ้น/แรม ๑๔ คา หรือถ้าเป็นวันแรม ๑๔ คา ก็มาถามในวันแรม ๑๓ คา แต่ , ในอรรถกถามหาปัจจรี 
ระบุว่า ภิกษุณีควรมาถามในวันขึ้น/แรม ๑๓ คา ภิกษุผู้ถูกถามจึงตอบได้ว่าเป็นวันแรม ๑๔ คํ่าหรือวันขึ้น 
/แรม ๑๕ คา 

อนึ่ง ภิกษุณีที่มาถามว่า เป็นวันอุโบสถอะไร หรือมาแจ้งการขอรับโอวาท คือ ครุธรรม ๘ จาก 
ภิกษุที่สงฆ์สมมติให้เป็นผู้สั่งสอนนางภิกษุณีต้องมีจำนวนภิกษุณีที่มา ๒ หรือ ๓ รูปเป็นอย่างตํ่า ดังนั้น 
ท่านจึงประกอบใช้พหูพจน์ว่า ภิกฺขุนิโย (ภิกษุณีทั้งหลาย) 

คำว่า อารฌฺฌิก มีรูปวิเคราะห์ในปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๓๗๔) ว่า 

- อรฌฺเฌ วสนสีโล อารฌฺฌิโก ะ; ผู้มีปกติอยู่ในป่า ชื่อว่า อารัฌญิกะ 

(อรฌฺฌ ศัพท์ + ณิก ปัจจัยใน วสนสีล ตัทธิต) 

ส่วนฎีกาใหม่ (หน้า ๑๖๗) แสดงรูปวิเคราะห์ว่า 

- อรฌฺเฌ นิวาโส อสฺสาติ อารฌฺฌิโก ะะ ผู้มีการอยู่ในป่า ชื่อว่า อารัฌญิกะ 

(ลง ณิก ปัจจัยใน นิวาส ตัทธิต) 

ภิกษุที่รับคำขอโอวาทจากภิกษุณีแล้ว ต้องมาบอกภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ในโรงอุโบสถเมื่อสงฆ์ 
ประชุมกันแล้ว และนำคำของภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ไปบอกแก่ภิกษุณีอีกครั้งหนึ่ง 
ภิกษุผู้ไม่ฉลาด คือ ผู้ไม่เช้าใจวิธีบอกในเรื่องนี้ 
ภิกษุผู้อาพาธ คือ ผู้ป่วยจนไม่อาจเดินทางไปทำอุโบสถได้ 


นิทาน 


๒&'๗ 


ภิกษุผู้กำลังจะเดินทาง คือ ผู้เตรียมจะเดินทางในวันอุโบสถแรม ๑๔ คา หรือขึ้น/แรม ๑๕ คา 
หรือในวันปาฏิบท] 

ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน วตฺตพฺพํ “อตฺถิ โกจิ ภิกฺขุ ภิกฺขุโนวาทโก สมฺมโต”ติ. สเจ โหติ 
โกจิ ภิกฺขุ ภิกฺขุโนวาทโก สมุมโต, ตโต เตน โส วตฺตพฺโพ “อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ ภิกฺขุโนวาทโก 
สมุมโต, ตํ ภิกฺขุนิสงฺโฆ อุปสงฺกมตู”ติ. สเจ นตฺกิ, ตโต เตน ปุจฺฉิตพฺพํ “โก อายสฺมา อุสฺสหติ 
ภิกฺขุนิ'โย โอวทิตุนุ”ติ. สเจ โกจิ อุสฺสหติ, โสปี จ อฏฺจิหิ องฺเคหิ สมนุนาคโต, ตํ ตตฺเถว 
สมุมนุนิตฺวา โอวาทปฏิคฺคาหโก วตฺตพฺโพ “อิตฺถนุนาโม ภิกฺขุ ภิกฺขุโนวาทโก สมุมโต, ต 0 ภิฤขุนิ¬ 
ลงฺโฆ อุปสงฺกมตู”ติ. 

ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องถามว่าภิกษุที่สงฆ์สมมติให้เป็นผู้สั่งสอนนางภิกษุณีมีอยู่หรือ 
ถ้ามีภิกษุบางรูปได้รับสมมติให้เป็นผู้สั่งสอนนางภิกษุณี ลำดับนั้นภิกษุผู้สวดปาติโมกข์นั้นต้อง 
แจ้งแก่เธอว่า ภิกษุ'ชื่อนี้เป็นผู้ที่สงฆ์สมมติ , ให้สั่งสอนนางภิกษุณี ภิกษุณีสงฆ์จงเข้าไปหาภิกษุนั้น 

ถ้าไม่มีภิกษุดังกล่าว ลำดับนั้น ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องถามว่า ท่านรูปไหนสามารถ 
สั่งสอนนางภิกษุณีได้ ถ้ามีภิกษุบางรูปสามารถและเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ สงฆ์พึงสมมติ 
ภิกษุผู้สั่งสอนนางภิกษุณีในที่นั้นแล้วกล่าวว่าสงฆ์สมมติภิกษุนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนนางภิกษุณี ขอ 
ภิกษุณีสงฆ์จงเข้าไปหาภิกษุนั้น 

[องค์ ๘ ของภิกษุผู้ควรสมมติให้เป็นผู้สั่งสอนนางภิกษุณี ในคัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนาได้ประพันธ์ 
สังคหคาถาว่า 

สีสวา พหุสฺสุ่โต จ สฺวาคโต จ สุวาจโก 

บิเโย ปฏีพโล จาปิ นชฺฌาปนฺโน จ วีสติ. ๒๔๗ 

“ภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีล ได้สดับมามาก ท่องจำปาติโมกข์ทั้ง ๒ ฝ่ายได้ มีถ้อยคำดี 

เป็นที่เคารพรักของภิกษุณี เป็นผู้สามารถ ไม่เคยต้องครุธรรม[คือการสัมผัสภิกษุณี] 

และมีพรรษา ๒๐ [เป็นอย่างตา]”] 

สเจ ปน โกจิ น อุสฺสหติ, ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน วตฺตพฺพํ “นตฺถึ โกจิ ภิกฺขุ ภิกฺขุโนวาทโก 
สมุมโต, ปาสาทิเกน ภิกฺขุนิสงฺโฆ สมุปาเทตู”ติ. เอตฺตาวตา หิ สิกฺขตฺตยสงฺคหิต 0 สกล 0 สาสนํ 
อาโรจิต 0 โหติ. เตน ภิกฺขุนา “สาธู”ติ สมุปฏิจฺฉิตุวา ปาฏิปททิวเส ภิกฺขุนีนํ อาโรเจตพุพ 0 . 


๒ &' ๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ถ้าไม่มีภิกษุรูปไหนสามารถ ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์พึงกล่าวว่า ภิกษุที่สงฆ์สมมติให้ 
สั่งสอนนางภิกษุณีไม่มี ขอภิกษุณีสงฆ์จงบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ด้วยอาการที่น่าเลื่อมใส 
เถิด ผลก็คือ ด้วยถ้อยคำดังนี้เป็นอันบอกคำสอนทั้งหมดที่ประมวลไว้ด้วยไตรสิกขา 

ภิกษุนั้นรับว่า สาธุ แล้วต้องแจ้งแก่นางภิกษุณีในรันปาฏิบท [คือ วันขึ้น ๑ คา หรือ 
วันแรม ๑ คา] 

[หิ ศัพท์ในประโยคว่า เอตุตา , วตา หิ เป็นต้น เป็น ลทธคุณโชตกะ คือ แสดงผลพลอยได้จาก 
ประโยคต้น ในนิลลัยพม่าแปลว่า หิ ะะ ลทฺธคุณํ วกขามิ (เราจักกล่าวผลที่ได้รับ) 

ในประโยคว่า ปาสาทิเกน สมปาเทตุ (จงบำเพ็ญสิกขา ๓ ให้บริบูรณ์ด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเถิด) 
บทการิตกรรมของ สมปาเทตุ คือ ติวิธํ สิกฺขํ (ไตรสิกขา) ส่วน ปาสาทิเกน ฎีกาใหม่ (หน้า ๑๖๙) กล่าว 
ว่า ปาสาทิเกนาติ ปสาทาวเหน นิทฺโทเสน กายวจีมโนกมฺเมน (คำว่า ปาสาทิเกน หมายความว่า ด้วย 
กรรมทางกาย วาจา และใจ ที่นำความเลื่อมใส คือ ที่ไม่มีโทษ) ตามนัยนี้คำว่า ปาสาทิก หมายถึง กรรม 
ซึ่งบุคคลกระทำทางกาย วาจา และใจ และลง ณิก ปัจจัยท้าย ปสาท ศัพท์ในอรรถ อาวห ดัทธิต โดยมี 
รูปวิเคราะห์ว่า ปสาท 0 อาวหตีดิ ปาสาทิกํ (กรรมอันนำความเลื่อมใส ชื่อว่า ปาสาทิกะ) 

ส่วนคัมภีร์สารัตถทีปนี (เล่ม ๓ หน้า ๒๘๒) กล่าวว่า ปาสาทิเกนาติ ปสาทาวเหน กายวจี- 
ปโยเคน (คำว่า ปาสาทิเกน หมายความว่า ด้วยความเพียรทางกายและวาจาอันนำมาซึ่งความเลื่อมใส) จะ 
เห็นได้ว่า คัมภีร์สารัตถทีปนิกล่าวถึงกายกรรมและวจีกรรม แต่ในฎีกาใหม่ยังกล่าวถึงมโนกรรมด้วย ส่วน 
คัมภีร์กังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๙๕) ได้แสดงความเห็นว่า คำอธิบายของฎีกาใหม่สมควรกว่า เพราะ 
สมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาเป็นสิ่งที่สำเร็จทางมโนกรรม 

คำว่า ปาฏิปททิวส (วันปาฏิบท) คือ วันขึ้น ๑ คํ่า หรือวันแรม ๑ คํ่า ซึ่งกัดมาจากวันอุโบสถ 
คำว่า ปาฏิปท มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- จนฺโท วุทฺธึ จ หานึ จ ปฏิมุขํ ปชฺชติ เอตฺถ เอเตนาติ วา ปาฏิปโท ะะ ดวงจันทร์ย่อม 
ดำเนินไปมุ่งสู่ความเจริญและความเลื่อมในวันนี้หรือด้วยวันนี้ เหตุนั้น วันนั้นชื่อว่า ปาฏีปทะ (ปติ บทหน้า 
+ ปท ธาตุ + อ ปัจจัยในกรณสาธนะหรืออธิกรณสาธนะ ทำทีฆะสระ อ ใน ป เป็น อา) 

ดังคำว่า ปธานํ วจนํ ปาวจนํ (คำพูดที่เป็นประธาน ชื่อว่า ปาพจน์) ดังข้อความในคัมภีร์ 
ปาจิตยาทิโยชนาว่า 

ปาฏีปททิวสโตดิ ทุติยทิวสโต. โส หิ จนฺโท วุทฺธึ จ หานึ จ ปฏิมุขํ ปชฺชติ เอตฺถ เอเตนาติ วา 

I 1 ไ"^ — ^ เย® 

ปาฏป เทดี วุจฺจดี. 


นิทาน 


๒&'๙ 


“คำว่า ปาฏิปททิวสโต (จากวันปาฏิบท) คือ จากวันที่ ๒ ที่จริงแล้ว วันนั้นชื่อว่า ปาฏิบท โดย 
ความหมายว่าดวงจันทร์ย่อมดำเนินไปมุ่งสู่ความเจริญและความเสื่อมในวันนี้หรือด้วยวันนี้ เหตุนั้น วันนั้น 
ชื่อว่า ปาฏิบท”] 

ภิกฺขุนิสงฺเฆนาปี ตา ภิฤขุนิโย ฟเสดพุพา, คจฺฉถ อยฺยา, ปุจฺฉถ กึ อยฺย ลภติ 
ภิกฺขุนิสงฺโฆ โอวาทูปสงฺกมนนฺ”ติ, ตาหิ “สาธุ อยฺเย”ติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ต 0 ภิกฺขุ๊ อุปสงฺกมิตฺวา 
เอว 0 วตฺตพุพํ “กึ อยฺย ลภติ ภิกฺขุนิสงฺโฆ โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ. เตน วตฺตพุพํ “นตฺถิ โกจิ 
ภิกฺขุ ภิกฺขุโนวาทโก สมุมโต, ปาสาทิเกน ภิฤขุนิสงฺโฆ สมุปาเทตู”ติ, ตาหิ “สาธุ อยฺยา”ติ 
สมุปฏิจฺฉิตพุพ 0 . อิทฌฺจ เอกโต อาคตานํ ทุวินุนํ ติณฺณํ วา วเสน วุตฺต 0 . ตาสุ ปน เอกาย 
ภิกฺขุนิยา วตฺตพุพฌฺเจว สมุปฏิจฺฉิตพุพฌฺจ, ฮิตรา ตสฺสา สหายิกา. 

แม้ภิกษุณีสงฆ์ก็ต้องส่งนางภิกษุณีเหล่านั้นไปโดยกล่าวว่า จงไปเถิดแม่เจ้าทั้งหลาย 
จงถามว่า พระคุณเจ้า ภิกษุณีสงฆ์ได้โอกาสเข้าไปรับโอวาทหรือยัง พวกเธอรับว่า ดีละแม่เจ้า 
แล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า พระคุณเจ้า ภิกษุณีสงฆ์ได้โอกาสเข้าไปรับโอวาทหรือยัง 
ภิกษุนั้นพึงกล่าวว่า ไม่มีภิกษุที่สงฆ์สมมติให้สั่งสอนนางภิกษุณี ขอภิกษุณีสงฆ์จงบำเพ็ญ 
ไตรสิกขาให้บริบูรณ์ด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเถิด พวกเธอควรยอมรับว่า สาธุ พระคุณเจ้า 

อนึ่ง คำพหูพจน์[ว่า ตาหิ (พวกเธอ)] นี้ กล่าวไว้เนื่องด้วยภิกษุณีผู้มาพร้อมกัน ๒ 
หรือ ๓ รูป แต่นางภิกษุณีรูปหนึ่งในพวกเธอควรบอกและรับ ภิกษุณีอื่นจากนั้นเป็นเพื่อนเธอ 

[ท่านได้แสดงข้อความเกี่ยวกับการขอโอวาทของภิกษุณีในที่มีสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย ต่อแต่นี้'ไปท่าน 
จะแสดงข้อความนั้นในที่สงฆ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ครบจำนวนสงฆ์ หรือมีเพียงคณะทั้ง ๒ ฝ่าย หรือมีเพียง 
บุคคลทั้ง ๒ ฝ่าย] 

สเจ ปน ภิกฺขุสงฺโฆ วา ภิกฺขุนิสงฺโฆ วา น ปูรติ, อุภยโตปิ วา คณมตฺตเมว ปุคฺคลมตฺตํ 
วา โหติ. ตตฺราย 0 วจนกกโม- “ภิกฺขุนิโย อยฺย ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปาเท วนุทนุติ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ 
ยาจนุติ. ลภนุตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนิโย โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ, “อห 0 อยฺย ภิกฺขุสงฺฆสุส ปาเท วนุทามิ. 
โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจามิ. สภามห 0 อยฺย โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ, “ภิกฺขุนิสงฺโฆ อยฺยา อยฺยานํ 
ปาเท วนุทติ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจติ. ลภตุ กิร อยฺยา ภิกฺขุนิสงฺโฆ โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ, 
“ภิกฺขุนิโย อยฺยา อยฺยานํ ปาเท วนุทนุติ.โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจนุติ. ลภนุตุ กิร อยฺยา ภิกฺขุนิโย 


๒๖๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ, “อหิ อยฺยา อยฺยานํ ปาเท วนุทามิ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจามิ. ลภามหิ 
อยฺยา โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ, “ภิกฺขุนิสงฺโฆ อยฺย อยฺยสฺส ปาเท วนุทติ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจติ. 
ลภตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนิสงฺโฆ โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ, “ภิกฺขุนิโย อยฺย อยฺยสฺส ปาเท วนุทนุติ. 
โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจนุติ. ลภนุตุ กิร อยฺย ภิกฺขุนิโย โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ, “อหิ อยฺย 
อยฺยสฺส ปาเท วนุทามิ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจามิ. ลภามหิ อยฺย โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ. 

ถ้าภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์ไม่ครบจำนวน [๔ รูป] หรือมีเพียงคณะ (กลุ่มบุคคล ๒ 
หรือ ๓ คน) หรือมีบุคคลคนเดียวจากสงฆ์สองฝ่าย ก็มีลำดับถ้อยคำในเรื่องนั้น ดังนี้ 

๑. ภิกษุณีเป็นคณะ ภิกษุเป็นสงฆ์ 

ภิฤขุนิโย อยฺย ภิฤขุสงฆสฺส ปาเท วนฺทนุติ. โอวาทูปสงกมนฌฺจ ยาจนุติ. ลภนุตุ กิร 
อยฺย ภิกฺขุนิ'โย โอวาทูปสงกมนํ . 

“พระคุณเจ้า ภิกษุณีทั้งหลายขอไหว้เท้าภิกษุสงฆ์ และขอการเข้าไปรับโอวาท 

พระคุณเจ้า ภิกษุณีทั้งหลายจงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๒. ภิกษุณีเป็นบุคคล ภิกษุเป็นสงฆ์ 

อหิ อยฺย ภิกฺขุสงฆสฺส ปาเท วนุทามิ. โอวาทูปสงกมนฌฺจ ยาจามิ. สภามหิ อยฺย 
โอวาทูปสงฺกมนิ. 

“พระคุณเจ้า ดิฉันขอไหว้เท้าภิกษุสงฆ์ และขอการเข้าไปรับโอวาท พระคุณเจ้า ดิฉัน 
จงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๓. ภิกษุณีเป็นสงฆ์ ภิกษุเป็นคณะ 

ภิฤขุนิสงฺโฆ อยฺยา อยฺยานํ ปาเท วนฺทติ. โอวาทูปสงกมนฌฺจ ยาจติ. ลภตุ กิร อยฺยา 
ภิกฺขุนิสงฺโฆ โอวาทูปสงกมนํ. 

“พระคุณเจ้าทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆ์ขอไหว้เท้าพระคุณเจ้าทั้งหลาย และขอการเข้าไปรับ 
โอวาท พระคุณเจ้าทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆ์จงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๔. ภิกษุณีเป็นคณะ ภิกษุเป็นคณะ 

ภิกฺขุนิโย อยฺยา อยฺยานํ ปาเท วนุทนุติ. โอวาทูปสงกมนฌฺจ ยาจนุติ. ลภนุตุ กิร อยฺยา 
ภิกฺขุนิ'โย โอวาทูปสงฺกมนํ 


นิทาน 


๒๖๑ 


“พระคุณเจ้าทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลายขอไหว้เท้าพระคุณเจ้าทั้งหลาย และขอการ 
เข้าไปรับโอวาท พระคุณเจ้าทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลายจงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๕. ภิกษุณีเป็นบุคคล ภิกษุเป็นคณะ 

อห 0 อยฺยา อยฺยานํ ปาเท วนฺทามิ. โอวาทูปสงกมนฌฺจ ยาจามิ. ล,กามห 0 อยฺยา 
โอวาทูปลงกมนํ. 

“พระคุณเจ้าทั้งหลาย ดิฉันขอไหว้เท้าพระคุณเจ้าทั้งหลาย และขอการเข้าไปรับโอวาท 
พระคุณเจ้าทั้งหลาย ดิฉันจงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๖. ภิกษุณีเป็นสงฆ์ ภิกษุเป็นบุคคล 

ภิฤขุนิลงฺโฆ อยฺย อยฺยสฺส ปาเท วนฺทติ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจดิ. ลภดุ กิร 
อยฺย ภิกฺขุนิลงฺโฆ โอวาทูปลงกมนํ 

“พระคุณเจ้า ภิกษุณีสงฆ์ขอไหว้เท้าพระคุณเจ้าและขอการเข้าไปรับโอวาท พระคุณเจ้า 
ภิกษุณีสงฆ์จงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๗. ภิกษุณีเป็นคณะ ภิกษุเป็นบุคคล 

ภิกฺขุนิ'โย อยฺย อยฺยสฺส ปาเท วนฺทนฺดิ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจนฺดิ. ลภนฺตุ กิร อยฺย 
ภิกฺขุนิ'โย โอวาทูปลงกมนํ. 

“พระคุณเจ้า ภิกษุณีทั้งหลายขอไหว้เท้าพระคุณเจ้า และขอการเข้าไปรับโอวาท 
พระคุณเจ้า ภิกษุณีทั้งหลายจงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๘. ภิกษุณีเป็นบุคคล ภิกษุเป็นบุคคล 

อหิ อยฺย อยฺยสฺส ปาเท วนฺทามิ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจามิ. ลภามหํ อยฺย 
โอวาทูปลงกมนํ. 

“พระคุณเจ้า ดิฉันขอไหว้เท้าพระคุณเจ้า และขอการเข้าไปรับโอวาท พระคุณเจ้า ดิฉัน 
จงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 


[คำขอการเข้าไปรับโอวาท ๘ ข้อเหล่านี้ เมื่อรวมกับคำขอที่เนื่องด้วยภิกษุสงฆ์และภิกษุสงฆ์ที่ 
กล่าวไว้ก่อนแล้ว รวมเป็นคำขอการเข้าไปรับโอวาท ๙ ข้อ 


๒^)๒ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


ในประโยคว่า ตตฺราย 0 วจนกกโม (มีลำดับถ้อยคำในเรื่องนั้นดังนี้) โดยทั่วไปสรรพนามเป็นนาม 
ที่ใช้แทนนามทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วในพากย์ก่อน เช่น เอโก ปุริโส อาคจฺฉติ, อยํ กาโฬ (บุรุษคนหนึ่งเดินมา 
บุรุษคนนี้เป็นคนผิวดำ) คำว่า อย 0 เป็นสรรพนามใช้แทน ปุริโส แม้สรรพนามอื่นก็เช่นเดียวกัน สรรพนาม 
เหล่านี้เรียกว่า รุตตาเปกขะ คือ มองหาข้อความที่กล่าวไว้แล้วในประโยคก่อน ต้องประกอบใช้ลิงค์และ 
พจน์ตามข้อความที่ศัพท์สื่อถึงซึ่งกล่าวมาก่อนแล้ว 

แต่มีสรรพนามอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า รุจจมานาเปกขะ คือ มองหาข้อความที่จะกล่าวต่อไป มัก 
ประกอบใช้ลิงค์และพจน์ตามข้อความที่จะกล่าวต่อไปในประโยค นั้นก็คือ กโม ท่านจึงประกอบใช้ อย 0 เป็น 
ปุงลิงค์ตาม กโม ตามหลักการแปลยกศัพท์ให้เพิ่มวิเสสยะของ อย 0 เป็น อย 0 รุจฺจมานกโม (ลำดับที่อันเรา 
จะกล่าวนี้)] 

เตนาบิ) ภิกฺขุนา อุโปสถกาเล เอว 0 วตฺตพฺพํ “ภิกฺขุนิโย ภนฺเต ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปาเท 
วนฺทนฺติ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจนฺติ. ลภนฺตุ กิร ภนฺเต ภิกฺขุนิโย โอวาทูปสงฺกมนใ4”ติ, “ภิกฺขุนี 
ภนุเต ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปาเท วนุทติ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจต็. ลภตุ กิร ภนุเต ภิกฺขุนิ โอวาทูป- 
สงฺกมนนุ”ติ, “ภิกฺขุนิสงฺโฆ ภนุเต, ภิกฺขุนิโย ภนุเต, ภิกฺขุนิ ภนุเต อายสุมนุตานํ ปาเท วนุทติ, 
วนุทนุติ, วนุทติ, โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจติ, ยาจนุติ, ยาจติ, ลภดุ กิร ภนุเต ภิกฺขุนิสงฺโฆ, 
ลภนุตุ กิร ภนุเต ภิกฺขุนิโย, ลภตุ กิร ภนุเต ภิกฺขุนิ โอวาทูปสงฺกมนนุ”ติ. อุโปสถคฺเคบิ) ปาติ- 
โมกฺขุทฺเทสเกน วา ฌตุดิฏฺรปเกน วา อิตเรน วา ภิกฺขุนา สเจ สมุมโต ภิกฺขุ อตฺกิ, ปุริมนเยเนว 
“ต 0 ภิกฺขุนิสงฺโฆ, ต 0 ภิกฺขุนิโย, ต 0 ภิกฺขุนิ อุปสงฺกมตุ, อุปสงฺกมนุตุ, อุปสงฺกมตู”ติ วตฺตพฺพํ. 
สเจนตฺถิ, “ปาสาทิเกน ภิกฺขุนิสงฺโฆ, ภิกฺขุนิโย, ภิกขุนี สมุปาเทตุ, สมุปาเทนุตุ, สมุปาเทตู”ติ 
วตฺตพฺพํ. โอวาทปฺปฏิคุคาหเกน ปาฏิปเท ต 0 ปจฺจาหริตฺวา ตเถว วตฺตพฺพํ, อยเมตฺถ สงฺเขปวินิจฺฉโย. 
เอว 0 ภิกฺขุนีหิ ยาจิต 0 โอวาท 0 อาโรเจตุวาว อุโปสโถ กาตพฺโพ. เตน วุตุต 0 - 
“ฉนุทปาริสุทฺธิอุตุกฺขานิ ภิกฺขุคณนา จ โอวาโท 

อุโปสถสุส เอตานิ ปุพฺพกิจฺจนุติ วุจฺจตี”ติ. 

แม้ภิกษุที่รับโอวาท[ที่นางภิกษุณีขอ]ก็ต้องกล่าวอย่างนี้ในเวลาทำอุโบสถว่า 
๑. ภิกษุณีเป็นคณะ ภิกษุเป็นสงฆ์ 

ภิฤขุนี้โย ภนฺเต ภิกฺขุสงฆสุส ปาเท วนฺทนุติ. โอวาทูปสงฺกมนฌฺจ ยาจนุติ. ลภนุตุ กิร 
ภนุเต ภิกฺขุนิ'โย โอวาทูปสงกมนํ. 


นิทาน 


๒๖๓ 


“ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีทั้งหลายขอไหว้เท้าภิกษุสงฆ์ และขอการเข้าไปรับโอวาท ท่าน 
ผู้เจริญ ภิกษุณีทั้งหลายจงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๒. ภิกษุณีเป็นบุคคล ภิกษุเป็นสงฆ์ 

ภิกขุนี ภนฺเต ภิกฺขุสงฆสฺส ปาเท วนฺทามิ. โอวาทูปสงกมนฌฺจ ยาจามิ. ลภตุ กิร ภนฺเต 
ภิฤขุนี โอวาทูปลงกมนํ. 

“ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีขอไหว้เท้าภิกษุสงฆ์ และขอการเข้าไปรับโอวาท ท่านผู้เจริญ 
ภิกษุณีจงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๓. ภิกษุณีเป็นสงฆ์ ภิกษุเป็นคณะ 

ภิกฺขุนิสงฺโฆ ภนฺเต อายสฺมนฺตานํ ปาเท วนฺทติ- โอวาทูปสงกมนฌฺจ ยาจติ. ลภตุ กิร 
ภนฺเต ภิกฺขุนิสงฺโฆ โอวาทูปสงฺกมนํ 

“ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีสงฆ์ขอไหว้เท้าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย และขอการเข้าไปรับโอวาท 
ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีสงฆ์จงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๔. ภิกษุณีเป็นคณะ ภิกษุเป็นคณะ 

ภิกฺขุนิ'โย ภนฺเต อายสฺมนฺตานํ ปาเท วนฺทนฺติ. โอวาทูปสงกมนฌฺจ ยาจนฺติ. ลภนฺตุ กิร 
ภนฺเต ภิกฺขุนิโย โอวาทูปสงฺกมนิ. 

“ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีทั้งหลายขอไหว้เท้าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย และขอการเข้าไปรับ 
โอวาท ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีทั้งหลายจงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

๕. ภิกษุณีเป็นบุคคล ภิกษุเป็นคณะ 

ภิกขุนี ภนฺเต อายสฺมนฺตานํ ปาเท วนฺทติ. โอวาทูปสงกมนฌฺจ ยาจติ. ลภตุ กิร ภนฺเต 
ภิฤขุนี โอวาทูปสงกมนํ. 

“ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีขอไหว้เท้าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย และขอการเข้าไปรับโอวาท 
ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีจงได้การเข้าไปรับโอวาทเถิด” 

แม้ในโรงอุโบสถ ถ้ามีภิกษุที่สงฆ์สมมติไว้ ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ [ในวัดที่มีภิกษุ ๔ รูป 
ขึ้นไป] ภิกษุผู้ตั้งญตติ [ในวัดที่มีภิกษุ ๓ รูป] หรือภิกษุนอกจากนี้ [ในวัดที่มีภิกษุ ๒ หรือ ๑ รูป] 


๒๖๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ก็พึงกล่าวว่า ขอภิกษุณีสงฆ์จงเข้าไปหาภิกษุนั้น หรือ ขอภิกษุณีทั้งหลายจงเข้าไปหาภิกษุนั้น 
หรือ ขอภิกษุณีจงเข้าไปหาภิกษุนั้น ตามนัยก่อนนั้นแหละ 

ถ้าไม่มีภิกษุที่สงฆ์สมมติไว้พึงกล่าวว่า ขอภิกษุณีสงฆ์จงบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ 
ด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเถิด หรือ ขอภิกษุณีทั้งหลายจงบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ด้วยอาการที่ 
น่าเลื่อมใสเถิด หรือ ขอภิกษุณีจงบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเถิด 

ภิกษุที่รับโอวาท[ที่นางภิกษุณีขอ]พึงนำคำนั้นมากล่าวเช่นนั้นในวันปาฏิบท คำที่กล่าว 
มานี้เป็นข้อวินิจฉัยโดยสังเขปในคัมภีร์กังขาวิตรณีนี้ 

ภิกษุบอกโอวาทที่ภิกษุณีทั้งหลายขอแล้วอย่างนี้ทีเดียว พึงกระทำอุโบสถ ดังนั้น เรา 
จึงกล่าวว่า 

ฉนฺทปาริสุทธิอุตุกุขานํ ภิกุขุคณนา จ โอวาโท 

อุ'โปสถสฺส เอตานิ ปุพฺพกิจจนฺติ วุจฺจติ. 

“การกระทำ ๔ อย่างเหล่านี้ได้ชื่อว่า บุพกิจของอุโบสถ คือ 
๑. การบอกฉันทะ ๒. การบอกปาริสุทธิ 

๓. การบอกฤดู ๔. การนับจำนวนภิกษุ 

๕. การบอกโอวาทที่นางภิกษุณีขอ” 

[คำว่า อาโรเจตวาว ท่านประกอบ เอว ศัพท์เพื่อห้ามการไม่บอก โดยทั่วไปอรรถของ เอว ศัพท์ 
มี ๓ ประการ ในที่นี้'จำแนกเป็น 

๑. คเหตัพพัตถะ เนื้อความ ที่ ควรถือเอา คือ กิริยาบอก 
๒. นิวัตเตตัพพัตถะ เนื้อความที่ควรห้าม คือ กิริยาไม่บอก 

๓. อนุญญาตัตถะ เนื้อความที่อนุญาตโดยอ้อมไม่มีในเรื่องนี้(อรรถนื้มีได้ตามสมควรเท่านั้น 

ไม่มีในทุกบท) 

ถ้าหากภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ไม่บอกโอวาทที่ภิกษุณีขอดังกล่าวแล้ว ก็ต้องอาบตทุกกฏ ตาม 
พระพุทธบัญญ้ติว่า 

น ภิกฺขเว โอวาโท น อาโรเจตพฺโพ, โย น อาโรเจยุย, อาปตฺดิ ทุกกฏสฺส. ๒๔๙ 

“ภิกษุทั่งหลาย ภิกษุไม่บอกโอวาทไม่ได้ รูปใดไม่พึงบอก ต้องอาปติทุกกฏ”] 


นิทาน 


๒๖ &: 


คำอธิบาย ปาริสุทฺธึ อายสุมนุ1ด อาโรเจถ 

ปาริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต อาโรเจถาติ อตฺตโน ปริสุทฺธภาว 0 อาโรเจถ. 

ประโยคว่า ปาริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต อาโรเจถ (ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านจงบอก 
ความบริสุทธี้) หมายความว่า พวกท่าน'จงบอกความเป็นผู้บริสุทธิ้'ของตน 

[ท่านอธิบาย ปาริสุทฺธึ (ความบริสุทธิ้) ว่า ปริสุทธิภาว 0 (ความเป็นผู้บริสุทธิ้) เพื่อแสดงการลง ติ 
ปัจจัยในภาวสาธนะ และแสดงรูปวิเคราะห์ภาวสาธนะโดยอ้อมว่า ปริสุชฺฌนํ ปาริสุทธิ (ความบริสุทธิ้ ชื่อว่า 
ปาริสุทธิ) 

นอกจากนั้น ท่านยังอธิบายเพิ่มเดิมว่า ความบริสุทธิ้ดังกล่าวเป็นความบริสุทธิ้จากอาปัดของตน 
มิใช่ความบริสุทธิ้ของภิกษุอื่น จึงกล่าวว่า อตฺตโน (ของตน) มีวิธีปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า พวกท่านจงบอกความเป็นผู้บริสุทธิ้ ด้วย 
คำว่า ปริสุทฺธภาว 0 อาโรเจถ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การบอกความเป็นผู้บริสุทธิ้นั้นเป็นความบริสุทธิ้ของใคร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การบอกความเป็นผู้บริสุทธิ้นั้นเป็นความบริสุทธิ้ของ 
ภิกษุอื่นหรือไร(อีกอย่างหนึ่ง)ท่านควรระบุว่าการบอกความเป็นผู้บริสุทธิ้นั้นเป็นความบริสุทธิ้ของใครมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า อตฺตโน (ของตน) อธิบายว่า การบอก 
ความเป็นผู้บริสุทธิ้นั้นเป็นความบริสุทธิ้ของตน ไม่ใช่ของภิกษุอื่น ดังนี้แล] 

ดำอธิบาย ปาติโมกฺข 0 อุทฺทิสิสฺสามิ 

“ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ อิทํ ปาริสุทฺธิอาโรจนสฺส การณวจนํ. “น จ ภิกฺขเว 
สาปตฺติเกน ปาติโมกฺขํ โสตพฺพํ, โย สุเณยฺย อาปตฺติ ทุกุกฏสุสา”ติ หิ วจนโต อปริสุทฺเธหิ 
ปาติโมกุขํ โสตุ น วฏฺฏติ. เตน วุตฺต 0 - ปาริสุทฺธึ อายสุมนฺโต อาโรเจถ. ปาติโมกุขํ อุทฺทิสิสุสามีติ. 

คำว่า ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์) นี้ กล่าวถึงเหตุในการบอก 
ความบริสุทธิ้ เพราะภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ้ไม่ควรฟังปาติโมกข์ ดังพระพุทธดำรัสว่า 

น จ ภิกฺขเว สาปตฺติเกน ปาติโมกฺขํ โสตพฺพํ. โย สุเณยย, อาปตฺติ ทุกกฏสฺส. ๒๕๐ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีอาปัเติไม่ควรฟังปาติโมกข์ รูปใดฟัง ต้องอาปัเติทุกกฏ” 


๒๖๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ดังนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ปาริสุทฺธึ อายสุมนุ'โต อาโรเจถ. ปาติโมถฺขํ อุทุ- 
ทิสิสฺสามิ (ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านจงบอกความบริสุทธิ้ ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์) 

[คำว่า ปาริสุทฺธึ อาโรเจถ (พวกท่านจงบอกความบริสุทธิ้) หมายความว่า ถ้าพวกท่านไม่มีอาปติ 
ก็จงนิ่ง ถ้ามีอาปติ ก็จงแสดงให้ภิกษุอื่นรู้ ดังที่จะกล่าวต่อไปในประโยคว่า ยสฺส สิยา อาปตฺดิ เป็นต้น] 

เอตฺถ สิยา “สงฺโฆ อุโปสถํ กเรยฺย, ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺยา”ติ วุตฺตตุตา อิธาบิ) 
“ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสตี”ติ วตุตพฺพํ, เอวฌฺหิ สติ ปุพุเพนาปรํ สนฺธิยตีติ. 

ถามว่า : แม้ในประโยคนี้ก็ควรกล่าว[ด้วยนามโยคะ]ว่า ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสติ (สงฆ์ 
จักสวดปาติโมกข์) เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า สงโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย, ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺย 
(สงฆ์พึงทำอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์) เมื่อเป็นดังนี้ คำหน้า[คือ ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺย] และ 
คำหลัง [คือ ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสติ] ย่อมถึงความสอดคล้องกันมิใช่หรือ 

[ท่านกล่าวประโยคคำถามนี้เพื่อถามความสงสัยว่า การกล่าวด้วยอัมหโยคะว่า อุทฺทิสิสฺสามิ ใน 
พระบาลี ย่อมสอดคล้องกับคำก่อนว่า สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยุย, ปาติโมกข 0 อุทฺทิเสยย หรือไร 

คำว่า เอตฺถ สิยา แสดงคำถามของผู้ท้วงติง ในที่นี้ไม่มีบทประธานและบทวิเสสยะของ เอตฺถ 
ฎีกาใหม่จึงเพิ่มบทประธานว่า อย 0 อนุโยโค (การท้วงดิงนี้) และเพิ่มวิเสสยะของ เอตฺถ ว่า ปเท (ในบท) 
โดยกล่าวว่า 

เอดฺถ สิยาติ “ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิสฺสามี”ติ เอตสฺมึ ปเท อยมนุโยโค ภเวยฺย. ๒๕๑ 

“การท้วงดิงนี้พึงมีในบทนั้นว่า ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิสฺสามิ” 

คัมภีร์พยาจีนิยาม (ข้อ ๕๔) กล่าวว่า ประโยคว่า เอตฺถ สิยา นี้ ต้องเพิ่มบทที่ลง ตฺวา ปัจจัยว่า 
จตุวา, บทสัมพันธ์ว่า โจทกสฺส และบทกัดตาว่า โจทนา เข้ามาแปลร่วมกับประโยคนี้ จึงมีฃ้อความเต็มว่า 
เอตฺถ ปาเจ จตุ , วา โจทกสฺส โจทนา สิยา (การดำรงอยู่ในปาฐะนี้แล้วท้วงดิงของผู้โจทพึงมีได้) 

ตามความเห็นนี้คำว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระที่มองหากริยา แต่ไม่สัมพันธ์กับ สิยา จึงต้องเพิ่ม 
จตุวา เข้ามา และคำว่า สิยา ก็มองหากัดตาว่า อยํ อนุโยโค หรือ โจทโก เนื่องด้วยไม่มีกริยาที่ปราศจาก 
กัดตา ดังกฎทั่วไปในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า 

สพฺพตุถ กดตา เนตพฺโพ. ๒๕๒ 

“พึงนำกัดตามาในพากย์ทั้งปวง” 


นิทาน 


๒๖๗ 


กตฺตุสุฌฺฌา กตฺตี นาม นตฺถิ. ๒๕๓ 

“ขึ้นชื่อว่ากริยาศัพท์ที่ว่างจากกัตตา ย่อมไม่มี” 

ในที่บางแห่งพบคำว่า เอตฺถาห ก็เพิ่มคำอื่นเป็นรูปว่า เอตฺถ รตฺวา โจทโก โจทนํ อาห (ผู้โจทก์ 
ดำรงอยู่ในปาฐะนี้แล้วกล่าวคำท้วงติง) เพราะ อาห มาจาก พฺรู ธาตุที่มองหากรรม 

คำว่า สนฺธิยดิ (ย่อมถึงความสอดคล้องกัน) ในฎีกาใหม่ (หน้า ๑๖๙) อธิบายเป็น สนฺธานํ คจฺฉติ 
แม้รูปนี้จะมีลักษณะคล้ายกับกรรมวาจก แต่ท่านอธิบายเป็นกัตตุวาจก จึงควรเป็นกัตตุวาจกที่มาจาก ส 0 
บทหน้า + ธา ธาตุ (ธารเณ ะะ ทรงไว้) + ณย ปัจจัย + ติ วิภัตติ ลง ณย ปัจจัยด้วยสูตรในภัจจายนไวยากรณ์ 
(สูตร ๔๓๙) ว่า ธาตุรูเป นามสฺมา ณโย จ (เมื่อมีรูปของธาตุ ลง ณย ปัจจัยท้ายนามศัพท์ และตั้งชื่อ 
ว่าการิตปัจจัย) ในที่นี้ อิ หรือ ณย ปัจจัยใช้ในความหมายว่า “ถึง” เมื่อลง ณย ปัจจัยแล้ว ให้แปลงสระ อา 
ของ ธา ธาตุเป็น อิ ด้วยมหาสูตรว่า กฺวจิ ธาตุ เป็นต้น 

หิ ศัพท์ในประโยคว่า เอวฌฺหิ สติ ปุพฺเพนาปรํ สนฺธิยดิ ทำหน้าที่แสดงผล ตามคัมภีร์โยชนา 
มักแปลว่า ผล 0 วกขามิ (เราจักกล่าวผล) ซึ่งผลในที่นี้ก็คือ ประธานของคำหน้าว่า สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย, 
ปาติโมกข 0 อุทฺทิเสยย และประธานของคำหลังว่า ปาติโมกข 0 อุทฺทิเสยย พึงสอดคล้องกัน] 

วุจฺจเต. วจนมตฺตเมเวตํ น สนฺธิยติ. ลกฺขณโต ปน สเมติ. สงฺฆสฺส สามคฺคิยา, คณสฺส 
สามคฺคิยา, ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสา สงฺฆสฺส อุทฺทิฏฺรํ โหติ ปาติโมกขนฺติ อิทฌฺเหตุถ สก.ขณํ, ตสฺมา 
“ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ อิทเมเวตุถ วตุตพฺพํ. 

ตอบว่า : คำดังกล่าวไม่เสมอกันเพียงศัพท์เท่านั้น แต่เสมอกันโดยลักษณะ ดังจะเห็น 
ได้ว่า ลักษณะในการสวดปาติโมกข์นั้นมีอย่างนี้ว่า 

สง/ฆสฺส สามคฺคิยา คณสฺส สามคฺคิยา ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสา สง.ฆสฺส อุทฺทิฏฺรํ โหติ ปาติ- 

โม กฺขํ. ๒๕๔ 

“ปาติโมกข์ของสงฆ์ได้สวดแล้ว เพราะสงฆ์พร้อมเพรียงกัน เพราะคณะพร้อมเพรียง 
กันและเพราะการสวดของบุคคล” 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงควรกล่าวประโยคว่า ปาติโมก.ขํ อุท.ทิสิสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักสวด 
ปาติโมกข์) นั้นในพากย์นี้ 

[คำว่า วุจฺจเต ต้องเพิ่มคำอื่นเช้ามาแปลร่วม มีข้อความเต็มว่า เอตฺถ โจทกสฺส ปริหาโร มยา 
วุจฺจเต (เราจะกล่าวคำตอบแก่ผู้โจทก์ในที่นี้) ตามคัมภีร์พยาจีนิยาม (ข้อ ๕๗) 


๒๖(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


แม้ในประโยคต้นจะประกอบใช้กริยาคุมพากย์เป็นนามโยคะ โดยหมายถึงสงฆ์ด้วยคำว่า สงฺโฆ 
อุโปสถ 0 กเรยุย, ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยย (สงฆ์พึงทำอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์) แต่ในประโยคต่อมาประกอบ 
ใช้เป็นอัมหโยคะ โดยหมายถึงบุคคลผู้สวดปาติโมกข์ด้วยคำว่า ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักสวด 
ปาติโมกข์) ก็ถือว่าสอดคล้องไม่ลักลั่นอัน เพราะมีลักษณะอย่างเดียวอัน ความจริงแล้ว การทำงานอย่างใด 
อย่างหนึ่ง แม้จะมีคนทำเพียงคนเดียว แต่ถ้าทำด้วยฉันทะของคนหมู่มาก ก็เหมือนเป็นงานที่คนหมู่มากทำ 
เช่นเดียวอัน ในที่ประชุมสงฆ์ตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไป เมื่อภิกษุ ๔ รูปมีฉันทะเสมออับภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ ก็ 
จัดเป็นสงฆ์ร่วมอันสวดปาติโมกข์โดยอ้อม แต่การประกอบใช้นามโยคะในที่นี้ก็เพื่อแสดงว่ามีบุคคลผู้สวด 
ปาติโมกข์เพียงรูปเดียว ไม่ใช่สงฆ์สวดปาติโมกข์พร้อมอัน] 


ดำอธิบาย ด 0 

ต 0 สพุ เพว สนุตา สาธุ ก 0 สุโณม มนสิ ก โรมาติ ตนุติ ปาติโมกฺขํ. 

ในคำว่า ต 0 สพุเพว สนุตา สาธุก 0 สุโณม มนสิ กโรม (พวกเราที่มีอยู่ทั้งหมดจงฟังให้ดี 
จงใส่ใจปาติโมกข์นั้น) นี้ คำว่า ต 0 คือ ปาติโมกข์ 

[ท่านแสดง อภิเธยยัดถะ คือ ความหมายที่ศัพท์นั้นมุ่งหมายถึงโดยระบุว่า ต 0 หมายถึง ปาติโมกข์ 
ในคัมภีร์ฎีกาและโยชนาบางแห่งเรียกอภิเธยยัดถะนี้ว่า สรูปะ บ้าง วิสัย (ฐานะที่ระบุถึง) บ้าง 

คำว่า ปาติโมกฺขํ ที่ท่านเพิ่มเข้ามาเป็นวิเสสยะของ ต 0 เป็นข้อความที่กล่าวมาแล้ว ท่านกล่าว 
คำนี้เพื่อระบุว่า ต ศัพท์ใน ต 0 เป็น ปักอันตวิสัย คือ มีอรรถที่ผ่านมาเป็นวิสัย 

ในบรรดา ต ศัพท์ ๓ ประเภท คือ 

๑. ปักอันตวิสัย (มีทัพพะ ที่ ผ่านมาเป็นวิสัย) คือ เพิ่มบทนาม ที่ กล่าวถึงทัพพะ (บุคคลสิ่งของ 
หรือสภาวธรรม) มาจากพากย์ต้น เช่น ตตฺถ กดโม รูปกฺขนฺโธ'“ (ในบรรดาขันธ์เหล่านั้น รูปขันธ์ คืออะไร) 
คำว่า ตตฺถ เพิ่มวิเสสยะคือ ขนฺเธสุ ที่กล่าวไว้ในประโยคก่อน 

๒. ปสิทธวิสัย (มีทัพพะที่ประจักษ์เป็นวิสัย) คือ ประกอบบทนามที่กล่าวถึงทัพพะโดยตรงเป็น 
วิเสสยะของ ต สรรพนาม เช่น นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมาสมฺพุทฺธสฺส ๒๕๖ (ขอนอบน้อมแด่พระผู้มี- 
พระภาค ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง พระองค์นั้น) คำว่า ตสฺส เป็นวิเสสนะของ ภควโต ที่ 
ปรากฏโดยตรงในพากย์ ทำให้หมายถึงพระโคตมพุทธเจ้าพระองค์นี้เท่านั้น ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์อื่น 
๓. อนุภูตวิสัย (มีกิริยาที่รู้สึกทางใจเป็นวิสัย) คือ เพิ่มบทมาจากพากย์ด้นโดยเปลี่ยนกริยา- 
คุมพากย์เป็นบทนามด้วยการลง ณฺวุ ปัจจัยท้ายธาตุ และลงภาวตัทธิตปัจจัยไว้ท้าย เช่น 


นิทาน 


๒๖๙ 


อดีต 0 นานุโสจามิ นปฺปชปฺปาม’นาคต 0 

ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปมิ เตน วณฺโณ ปสีท ติ. ๒๕๗ 

“ข้าพเจ้าย่อมไม่เศร้าโศกถึงอดีต ไม่เพ้อหาอนาคต ยังชีพอยู่ด้วยปัจจุบัน 

ดังนั้น ผิวพรรณจึงผ่องใส” 

ในคาถานี้ คำว่า เตน (ดังนั้น) เป็น ต สรรพนามที่กล่าวถึงบทกริยาที่ผ่านมาในประโยคก่อน คือ 
การไม่เศร้าโศก[ถึงอดีต] ไม่เพ้อหา[อนาคต] และยังชีพอยู่[ด้วยปัจจุบัน] จึงเป็นอนุภูตวิสัย ตามหลักภาษา 
ให้เปลี่ยนศัพท์ว่า นานุโสจามิ, นปฺปชปฺปามิ และ ยาเปมิ เป็นบทนามและลงภาวดัทธิตปัจจัยไว้ท้าย จึงมี 
รูปวิเสสยะของ เตน ว่า นานุโสจกตฺเตน อปฺปชปฺปกตฺเตน ยาปกตฺเตน จ (เพราะความเป็นผู้ไม่เศร้าโศก 
เพราะความเป็นผู้ไม่เพ้อหา และเพราะความเป็นผู้เป็นอยู่) 

คัมภีร์สัททสารัตถชาลินีกล่าวถึง ต ศัพท์ทั้ง ๓ ประการเป็นคาถาท่องจำว่า 

ปฤกนฺตวิสโย เจว ปสิทฺธวิสโย ตถา 

อนุภูตวิสโย เจติ ตํสทฺโท ย 0 น เปกขเต. ๒๕๘ 

“ต ศัพท์ที่เรียกว่า ปักกันตวิสัย ปสิทธวิสัย และอนุภูตวิสัย ย่อมไม่มองหา 

ย ศัพท์” 

ในคาถาข้างด้น ท่านผู้แต่งใช้คำว่า ตํสทฺโท (ต ศัพท์) โดยลงนิคคหิตอาคมท้าย ต ศัพท์ตามกฎ 
ว่า 

“ย และ ต ศัพท์ที่เชื่อมกับบทหลังต้องลงนิคคหิตอาคมหรือ 1 ซ้อนพยัญชนะเข้ามา” 

แต่ผู้แปลคิดว่า ต ศัพท์ในที่นี้ไม่ใช่สรรพนาม เป็นเพียงอนุกรณศัพท์ คือ ศัพท์ปลอมที่ใช้แทน 
ศัพท์จริง แต่มีความหมายตามศัพท์โดยแปลทับศัพท์ ไม่ต้องแปลตามอรรถปกติเหมือนในประโยคทั่วไป เช่น 
คำว่า ราชสฺส ในสูตรว่า ราชสฺส รฌฺโฌราชิโน เส ไม่ต้องแปลว่า “ของพระราชา” แต่แปลว่า “ของ ราช 
ศัพท์” ท่านนิยมใช้อนุกรณศัพท์ในรูปศัพท์ที่ประกอบในสูตรของไวยากรณ์ ดังนั้น จึงควรมีรูปว่า ตสทฺโท ตาม 
คัมภีร์นิรุตติทีปนีว่า 

ยสทฺโท อนิยมตฺถวจโน. ต-ตฺยสทฺทา ปรมฺมุเข ทูรวจนา. ๒๕๙ 

“ย ศัพท์แสดงเนื้อความที่ไม่แน่นอน ส่วน ต และ ตฺย ศัพท์ แสดงเนื้อความไกลในที่ดับหลัง” 

อย่างไรก็ตาม ในสัททนิติปกรณ์ (ปทมาลา หน้า ๔๔๐) และสัททนีติปทมาลานิลลัย (เล่ม ๒ หน้า 
๗๑๔) พบข้อความว่า ยํสทฺโท อนิยมตโถ. ตํสทฺโท ปรมฺมุขาวจโน (ย ศัพท์มีเนื้อความไม่แน่นอน, ต ศัพท์ 
แสดงเนื้อความในที่ดับหลัง) แต่ผู้แปลคิดว่าควรมีรูปว่า ยสทฺโท และ ตสทฺโท จึงจะถูกต้อง คาดว่ารูปว่า 
ยํสทฺโท และ ตํสทฺโท เป็นความเห็นของท่านผู้ชำระในขณะจัดพิมพ์มากกว่าเป็นปาฐะเดิม] 


๒๗๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ดำอธิบาย สพฺเพว สนฺดา 

สพฺเพว สนฺตาติ ยาวติกา ตสฺสา ปริสาย เถรา จ นวา จ มชฺฌิมา จ. 

คำว่า สพฺเพว สนฺตา (พวกเราที่มีอยู่ทั้งหมด) หมายความว่า พวกเราที่มี'จำนวนเท่าใด 
ซึ่งเป็นพระเถระ [ภิกษุที่บวชได้ ๑๐ พรรษาขึ้นไป] พระนวกะ [ภิกษุที่บวชได้ไม่ถึง ๕ พรรษา] 
หรือพระมัชฌิมะ [ภิกษุที่บวชได้เกิน ๕ พรรษา แต่ยังไม่ถึง ๑๐ พรรษา] ที่มีอยู่ในบริษัทนั้น 

[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อระบุว่า สพฺพ ศัพท์ใน สพฺเพว เป็น สาวเสสสัพพะ คือ สัพพะที่มี 
ส่วนเหลือ โดยหมายถึง พระเถระ พระนวกะ และพระมัชฌิมะที่อยู่ในบริษัทภายในโรงอุโบสถเท่านั้น ไม่ใช่ 
หมายถึง พระทุกรูปที่อยู่ในวัด 

คำว่า สนฺต มักแปลว่า สัตบุรุษ เป็นนามศัพท์ ประกอบรูปศัพท์มาจาก สมุ ธาตุ (อุปสเม ะะ สงบ 
+ ต ปัจจัย) แปลตามศัพท์ว่า ผู้สงบแล้ว แต่'ในที่นี้แปลว่า มีอยู่ เป็นกริยาศัพท์ มาจาก อส ธาตุ (ภุวิ = มี, 
เป็น) + อ ปัจจัย + อนฺต ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์กัตตุสาธนะว่า สนฺตีติ สนฺตา 

คำว่า ยาวติกา (มีจำนวนเท่าใด, เพียงใด) ประกอบรูปศัพท์มาจาก ยาว ศัพท์ + ดิก ปัจจัยใน 
ปริมาณตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า ยาว ปริมาณํ เยสนฺติ ยาวดิกา คำนี้ใช้เหมือนกัน ยตฺตกา (ย ศัพท์ + ตฺตก 
ปัจจัย), ยาวนฺโต (ย ศัพท์ + วนฺตุ ปัจจัย)] 

คำอธิบาย สาธุก 0 สุโณม 

สาธุก 0 สุโณมาติ อฏฺรี กตฺวา มนสิ กริตฺวา โสตทฺวารวเสน สพฺพเจตสา สมนุนาหราม. 

คำว่า สาธุกํ สุโณม (จงฟังให้ดี) หมายความว่า จงมุ่งประโยชน์ คือ ตั้งใจฟังประมวล 
มาด้วยจิตทั้งหมดโดยเนื่องด้วยโสตทวาร 

[คำว่า อฏฺรึ กตฺวา (มุ่งประโยชน์) อธิบาย สาธุ ศัพท์ว่ามีความหมายว่า สุนฺทร (ดีงาม), คำว่า 
มนสิ กริดฺวา (คือ ตั้งใจฟัง) อธิบาย อฏฺรึ กตฺวา อีกทอดหนึ่ง และคำว่า โสตทฺวารวเสน ฯเปฯ สมนฺนาหราม 
(ประมวลมาด้วยจิตทั้งหมดโดยเนื่องด้วยโสตทวาร) อธิบาย สุโณม 

คำว่า อฏฺรี ใน อฏฺรี กตฺวา มีความหมาย ๓ ประการ คือ 
๑. [การฟังที่]มีประโยชน์เกื้อกูล ะะ อตฺโถ อสฺส อตฺถีดิ อฏฺรี, สวนํ (ประโยชน์เกื้อกูลมีอยู่แก่ 
การฟังนั้น เหตุนั้น การฟังนั้นชื่อว่า อัฏI คือ การฟัง) 


นิทาน 


๒๗๑ 


อตฺถ ศัพท์ + อี ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต แปลง ตฺถ เป็น ฏฺจิ เหมือนคำว่า อฏฺจิกถา ะะ อตฺถกถา 
ดังคัมภีร์อนุฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๙๗) กล่าวว่า อตฺถํ กตฺวาติ หิต 0 กตฺวา (คำว่า อตฺถํ กตฺวา แปลว่า ทำให้มี 
ประโยชน์เกื้อกูล) ตามนัยนี้คำว่า อฏฺรี กตฺวา แปลว่า ทำ[การฟังนั้น]ให้มีประโยชน์เกื้อกูล 

๒. [ตนที่]มีความต้องการ[ด้วยปาติโมกข์นั้น] ะะ อตฺโถ อสฺส อตฺถีติ อฏฺรี, อตฺตา (ความ 
ต้องการมีอยู่แก่ตนนั้น เหตุนั้น ตนนั้นชื่อว่า อัฏฐี คือ ตน) 

อตฺถ ศัพท์ + อี ปัจจัยในอัสสัตถิดัทธิต ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๑๖๙) กล่าวไว้ว่า อตฺตานํ เตน ปาติ- 
โมกฺเขน อตฺถิก 0 กตฺวา (คำว่า อตฺถํ กตฺวา แปลว่า กระทำตนให้มีความต้องการด้วยปาติโมกข์นั้น) 

๓. [ปาติโมกข์ที่]มีประโยชน์เกื้อกูล ะะ อตฺโถ อสฺส อตฺถีติ อฏฺรี, ปาติโมกข 0 (ประโยชน์เกื้อกูล 
มีอยู่แก่ปาติโมกข์นั้น เหตุนั้น ปาติโมกข์นั้นชื่อว่า อัฏฐี คือ ปาติโมกข์) 

อตฺถ ศัพท์ + อี ปัจจัยในอัสสัตถิดัทธิต ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๑๗๐) กล่าวว่า ต 0 วา ปาติโมกข 0 อิทํ 
มยฺหํ ปาติโมกเขนฺดิ อฏฺรี กตฺวา (อีกอย่างหนึ่ง กระทำปาติโมกข์นั้นให้มีประโยชน์เกื้อกูลโดยคิดว่า นี้คือ 
ปาติโมกข์ของเรา) ตามนัยนี้คำว่า อฏฺรี กตฺวา แปลว่า กระทำ[ปาติโมกข์นั้น]ให้มีประโยชน์เกื้อกูล] 

ดำอธิบาย มนสิ กโรม 

มนสิ กโรมาติ เอกคฺคจิตฺตา หุตฺ'วา จิตฺเต รเปยฺยาม. 

คำว่า มนสิ กโรม (จงใส่ใจ) หมายความว่า จงมีจิตตั้งมั่นตั้งปาติโมกข์นั้นไว้ในจิต 

[ตามหลักพระอภิธรรม มนสิการ (การใส่ใจ) มี ๓ อย่าง พบในคัมภีร์อัฏฐสาสินี (หน้า ๑๘๓) คือ 
๑. อารัมมณปฏิปาทกมนสิการ มนสิการที่ยังอารมณ์ให้เป็นไป คือ มนสิการเจตสิก 

๒. วิถีปฏิปาทกมนสิการ มนสิการที่ยังวิถีจิตให้เป็นไป คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต 

๓. ชวนปฏิปาทกมนสิการ มนสิการที่ยังชวนะให้เป็นไป คือ มโนทวาราวัชชนจิต 

ท่านกล่าวข้อความข้างด้นเพื่อห้ามการใส่ใจด้วยอารัมมณปฏิปาทกมนสิการ โดยหมายถึงการ 
ใส่ใจด้วยวิถีปฏิปาทกมนสิการและชวนปฏิปาทกมนสิการ ดังที่ฎีกาใหม่อธิบายไว้ว่า 

โส จ โข มนสิกาโร น เอตฺถ อารมฺมณปฺปฏิปาทนลกฺขโณ, อถ โข วีถิปฺปฏิปาทนชวนบ!ปฏิ- 
ปาทนมนสิการ ปุพุ พกจิตฺเต รปนลกฺขโณติ อาห “เอกคฺคจิตตา หุตฺ วา จิตฺ เต จิเปยฺยามา” ติ. ๒๖๐ 

“อนึ่ง การใส่ใจนั้นไม่ใช่มีลักษณะยังอารมณ์ให้เป็นไปในเรื่องนี้ แต่มีลักษณะตั้งไว้ในจิตที่มี 
การใส่ใจอันยังวิถีจิตและชวนะให้เป็นไปอยู่หน้า ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เอกคฺคจิตฺตา หุตฺวา จิตฺเต จิ'เปยฺยาม (จง 
มีจิตตั้งมั่นตั้งปาติโมกข์นั้นไว้ในจิต)”] 


๒๗๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


เอตฺถ จ กิฌฺจา!) “ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ วุตฺตตฺตา “สุโณถ มนสิ กโรถา”ติ วตฺดุ 
ยุตฺตํ วิย ทิสฺสติ, “สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺยา”ติ อิมินา ปน น สเมติ. สมคฺคสฺส หิ สงฺฆสฺเสตํ 
อุโปสถกรณํ, ปาติโมกฺขุทฺเทสโก จ สงฺฆปริยาปนุโน-ว. อิจฺจสฺส สงฺฆปริยาปนฺนตุตา “สุโณม มนสิ 
กโรมา”ติ อิทเมว วตุตุ ยุตุตํ. 

อนึ่ง ในคำนี้[ว่า สาธุก 0 สุโณม มนสิ กโรม (จงฟังให้ดี จงใส่ใจ)] การสวดว่า สุโณถ 
มนสิ กโรถ (ท่านทั้งหลายจงฟังให้ดี จงใส่ใจ) ดูเหมือนจะสมควรกว่า เพราะกล่าวไว้ว่า ปาติ¬ 
โมกข์ , อุทฺทิสิสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์) แต่การสวดอย่างนั้นไม่สอดคล้องกับคำว่า สงโ'ฆ 
อุโปสถ 0 กเรยฺย (สงฆ์พึงทำอุโบสถ) นี้ เพราะการทำอุโบสถเป็นของสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน และ 
ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ก็นับเนื่องในสงฆ์นั้นแหละ ดังนั้น จึงควรกล่าวคำว่า สุโณม มนสิ กโรม นี้ 
เท่านั้น เพราะภิกษุผู้สวดปาติโมกข์นั้นนับเนื่องในสงฆ์ 

[ถ้าอ้างอิงคำว่า ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์) ก็น่าจะกล่าวว่า สุโณถ มนสิ 
กโรถ (ท่านทั้งหลายจงฟังให้ดี จงใส่ใจ) การกล่าวว่า สาธุก 0 สุโณม มนสิ กโรม (จงฟังให้ดี จงใส่ใจ) จึง 
เหมือนไม่สอดคล้องกับคำข้างต้น แต่เนื่องจากภิกษุผู้สวดปาติโมกข์นั้นก็นับเข้าในสงฆ์ผู้ทำอุโบสถและสวด 
ปาติโมกข์ ดังคำกล่าวว่า สงโ'ฆ อุโปสถ 0 ณรยฺย (สงฆ์พึงทำอุโบสถ) ดังนั้น จึงไม่ใช้คำเชื้อเชิญว่า สาธุก 0 
สุโณถ มนสิ กโรถ แต่ใช้คำที่รวมถึงผู้สวดอีกด้วยว่า สาธุก 0 สุโณม มนสิ กโรม ความหมายก็คือ ภิกษุผู้ 
สวดปาติโมกข์ต้องสวดและฟังปาติโมกข์ ส่วนสงฆ์ที่เหลือต้องฟังปาติโมกข์เท่านั้น 

คำว่า อิจฺจสฺส ดัดบทเป็น อิดิ + อสฺส บทว่า อิดิ ความหมายเหมือน ตสฺมา จึงเพิ่มบทวิเสสยะ 
จากประโยคก่อนว่า สมคฺคสฺส สงฆสฺส อุ'โปสถกรณตฺตา ปาติ'โมกฺขุทุเทสกสฺส สงฺฆปริยาปนฺนตฺตา จ (เพราะ 
การทำอุโบสถเป็นของสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง และเพราะความเป็นผู้นับเนื่องในสงฆ์ของภิกษุผู้สวดปาติโมกข์)] 

ดำอธิบาย ยสฺส สิยา อาปตฺดิ 

อิทานิ ย 0 วุตุตํ “ปาริสุทฺธึ อายสุมนุโต อาโรเจถา”ติ, ตตุถ ยถา ปาริสุทฺธิอาโรจน์ โหติ, 
ต 0 ทสฺเสตุ 0 ยสฺส สิยา อาปตุติ, โส อาวิกเรยฺยาดิ อาห. ตตุถ ยสฺส สิยาติ ยสฺส ฉนฺนํ อาการานํ 
อณุฌตเรน อาปนุนาปตุติ ภเวยฺย. อาปตุติณุหิ อาปชฺชนฺโต อลชฺชิตา, อณุฌาณตา, กุกฺกุจฺจปุ- 
ปกตตา, อกปุปิเย กปฺปิยสณุฌิตา, กปฺปิเย อกปฺปียสณุฌิตา, สติสมฺโมสาติ อิเมหิ ฉหากาเรหิ 
อาปชฺชติ. 


นิทาน 


๒๗๓ 


กถ 0 อลชฺชิตาย อาปชฺชติ. อกปฺปียภาว 0 ชานนฺโตเยว มทฺทิตฺวา วีต็กฺกม 0 กโรติ. วุตฺตมฺปิ 

เจ ต 0 - 

“สฌฺจิจฺจ อาปตฺตึ อาปชฺชติ อาปตฺตึ ปริคูหติ 

อคติคมนฌฺจ คจฺฉติ เอทิโส วุจฺจติ อลชฺชิปุคฺคโล”ติ. 

กถํ อณุฌาณตาย อาปชฺชติ. อณุฌาณปุคฺคโล หิ มนุโท โมมูโห กตฺตพฺพากตุตพฺพํ 
อชานนุโต อกตุตพฺพํ กโรติ, กตุตพฺพํ วิราเธติ, เอว 0 อณุฌาณตาย อาปชฺชติ. 

กถ 0 กุกฺกุจฺจปฺปกตตาย อาปชฺชติ. กปฺปิยากปุปิย 0 นิสฺสาย กุกฺกุจุเจ อุปฺปนุเน วินยธรํ 
ปุจุฉิตุวา กปุปิย 0 เจ, กตุตพฺพํ สิยา. อกปุปิย 0 เจ, น กตุตพฺพํ. อยํ ปน “วฏฺฏตี”ติ มทฺทิตุวา วีติก- 
กมติเยว. เอว 0 กุกฺกุจุจปฺปกตตาย อาปชฺชติ. 

กถ 0 อกปุปิเย กปฺปิยสณุฌิตาย อาปชฺชติ. อจุฉม 0 ส 0 “สูกรม 0 สนุ”ติ ขาทติ. วิกาเล 
กาลสณุฌาย ภุณุชติ. เอว 0 อกปฺปิเย กปฺปียสณุฌิตาย อาปชฺชติ. 

กถ 0 กปฺปิเย อกปฺปียสณุฌิตาย อาปชฺชติ. สูกรม 0 ส 0 “อจุฉมํสนุ”ติ ขาทติ. กาเล วิกาล- 
สณุฌาย ภุณุชติ. เอว 0 กปฺปิเย อกปฺปิยสณุฌิตาย อาปชฺชติ. 

กถ 0 สติสมฺโมสา อาปชฺชติ. สหเสยฺยจีวรวิปฺปวาสาทีนิ สติสมฺโมสา อาปชฺชติ. 

บัดนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ยสฺส สิยา อาปตุติ โส อาวิกเรยฺย (ท่านรูปใดมีอาบัติ 
ท่านรูปนั้นพึงเปิดเผย) เพื่อแสดงลักษณะของการบอกความบริสุทธิ้ ในพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่า 
ปาริสุทฺธึ อายสฺมนุโต อาโรเจถ (พวกท่านจงบอกความบริสุทธิ้) 

ในพากย์นั้น คำว่า ยสฺส สิยา (ท่านรูปใดมีอาบัติ) หมายความว่า ท่านรูปใดมีอาบ้ติที่ 
ต้องด้วยเหตุ ๖ เหตุใดเหตุหนึ่ง กล่าวคือ ภิกษุที่ต้องอาบํเติอยู่มักต้องด้วยเหตุ ๖ เหล่านี้ คือ 

๑. ไม่ละอาย คือ ภิกษุทั้ง ที่รู้ อยู่ ที เดียวว่าไม่ควร ทำ ก็ ยังขืนล่วงละเมิด แม้ , พระ ผู้มี- 
พระภาคก็ตรัสไว้ว่า 

สฌฺจิจฺจ อาปตุตึ อาปชฺชติ อาปตุดึ ปริคูหต็ 

อคติคมนณุจ คจฺฉติ เอทิโส วุจฺจติ อลชฺชิปุคฺคโล. ๒๖๑ 

“ภิกษุใดจงใจต้องอาบัติ ปกปิดอาบติ และถึงความลำเอียง ภิกษุเช่นนี้ 
ชื่อว่า พระอลัชชี” 


๒๗๕ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


๒. ไม่รู้ คือ บุคคลที่ไม่รู้ เป็นคนเขลา โง่เง่า ไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ 
ก็ยังขืนทำลิ่งทึ๋ไม่ควร , ทำ ไม่ให้สำเร็จลิ่งที่ควรทำ ภิกษุย่อมต้องอาบติด้วยความไม่รู้อย่างนี้ 

๓. สงสัยแล้วขืนทำ คือ เมื่อความสงสัยเกิดขึ้นอาศัยลิ่งที่ควรและไม่ควร ต้องถาม 
พระวินัยธร ถ้าเป็นสิ่งสมควร ก็เป็นสิ่งที่ควร , ทำ ถ้าเป็นลิ่งที่ไม่สมควร ก็ไม่ควรทำ แต่บุคคลนี้ 
ยังขืนล่วงละเมิดอยู่นั่นเอง โดยสำคัญว่าควร ภิกษุย่อมต้องอาบติด้วยความสงสัยแล้วขืนทำลง 
อย่างนี้ 

๔. สำคัญในของไม่สมควรว่าสมควร คือ ภิกษุฉันเนื้อหมีโดยสำคัญว่าเป็นเนื้อหมู 
หรือฉันอาหารในเวลาวิกาลโดยสำคัญว่าเป็นกาลที่สมควร 

๕. สำคัญในของสมควรว่าไม่สมควร คือ ภิกษุฉันเนื้อหมูโดยสำคัญว่าเป็นเนื้อหมี 
หรือฉันอาหารในเวลากาลที่สมควรโดยสำคัญว่าเป็นวิกาล 

๖. ลืมสติ คือ ภิกษุต้องอาน้ติเพราะนอนร่วม[กับอนุปสัมบันเกิน ๓ ราตรึ] หรือ 
เพราะอยู่ปราศจากจีวรเป็นต้นด้วยความลืมสติ 

[อาการ ศัพท์ในที่นี้มีความหมายว่า เหตุ ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาแสดงอรรถของ อาการ ศัพท์ 
ไว้ ๓ ประการว่า 

อากาโร การเณ วุตฺโต สณฺราเน อิงฺคิเตปิ จ. ๒๖๒ 

“อาการ ศัพท์กล่าวไว้ในความหมายว่า เหตุ สัณฐาน และลักษณะ” 

คำว่า อลชฺชิตา แปลตามศัพท์ว่า “ด้วยความไม่ละอาย” มีศัพท์เดิมมาจาก อลชฺชิตาย ลบ 
ย อักษรเพื่อย่อคำ ดังคำว่า 

- อาวิกตา ะะ อาวิกตาย 

- ปฏิสงฺขา โยนิโส ะะ ปฏิสงขาย โยนิโส 

- สยํ อภิฌฺฌา สจฺฉิกตฺวา ะะ สยํ อภิฌฺฌาย สจฺฉิกตฺวา 

- ปริเยสนา ะะ ปริเยสนาย 

อีกอย่างหนึ่ง ลงปฐมาวิภัตดิในอรรถกรณะ ดังคัมภีร์กังขาวิตรณี (หน้า ๑๒๗) ที่อธิบาย 
อาริกตา จะกล่าวต่อไปว่า 

อลชฺชิตาดิอาทีสุ วิย หิ อิทมฺปี กรณตฺเถ ปจฺจตฺตวจนํ ๒๖ "’ 


นิทาน 


๒๗๕ 


“โดยแท้จริงแล้ว แม้บทนี้ก็ลงปฐมาวิภัตติในอรรถกรณะ เช่น คำว่า อลชฺชิตา (ด้วยความไม่ 
ละอาย) เป็นต้น” 

การลงวิภัตดิในอรรถอื่นจากอรรถเดิมของตน ก็คือวิภัตดิวิปัลลาส หรือการเปลี่ยนริภัตตินั่นเอง 
หมายความว่า เมื่อควรใช้เป็นตติยาวิภัตติในที่นี้ ก็เปลี่ยนไปประกอบใช้ปฐมาวิภัตติ ไม่ใช่ลงตติยาวิภัตติ 
แล้วแปลงเป็นปฐมาวิภัตติในภายหลัง 

ในคาถาว่า สฌฺจิจฺจ เป็นต้น พระผู้มีพระภาคทรงประกอบใช้ จ ศัพท์ เพื่อแสดงการรวบรวม 
ดังนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยองค์ ๓ จึงเรียกว่า อลัชชี ถ้ามีองค์หนึ่งหรือ ๒ อย่างไม่ชื่อว่าอลัชชี 

คำว่า สฌฺจิจฺจ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + จิต ธาตุ (สฌฺเจตเน ะะ ตั้งใจ, จงใจ) + ตวา 
ปัจจัย แปลง ตฺวา เป็น รจฺจ ด้วยการแบ่งสูตรให้เหลือว่า รจฺจํ (แปลง ตุน ปัจจัยเป็นต้นเป็น รจฺจ ได้บ้าง) 
ในสูตรของภัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๕๙๘) ว่า จนนฺเตหิ รจฺจํ (แปลง ตุน ปัจจัยเป็นต้นท้ายธาตุที่มี จ และ 
น เป็นที่สุดเป็น รจฺจ ได้บ้าง) แล้วลบ จุ พยัญชนะที่สุดธาตุกับ รุ อนุพันธ์ในเพราะ ริจฺจ ปัจจัย ด้วยสูตร 
ในภัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๕๓๙) ว่า รมหิ รนฺโต ราทิ โน (พยัญชนะที่สุดธาตุและ ร อนุพันธ์ซึ่งอยู่ด้น 
ปัจจัยย่อมไม่ปรากฏรูป ในเพราะปัจจัยซึ่งมี ร เป็นอนุพันธ์) 

คำว่า อคติคมน แปลตามศัพท์ว่า “การดำเนินไปสู่ความลำเอียง” โดยอคติมี ๕ อย่างในสถานที่ 
แจกของเป็นต้น คือ ฉันทาคติ (ลำเอียงเพราะรัก) โทสาคติ (ลำเอียงเพราะชัง) โมหาคติ (ลำเอียงเพราะ 
หลงผิด) และภยาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว) 

คำว่า อฌฺฌาณตา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- นตฺถิ ฌาณํ อสฺสาติ อฌฺฌาโณ ะะ ผู้ไม่มีความรู้ ชื่อว่า อัญญาณะ 

- อฌฺฌาณสฺส ภาโว อฌฺฌาณตา ะะ ความเป็นผู้ไม่มีความรู้, ความไม่รู้ ชื่อว่า ยัญญาณตา 

ผู้ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ คือ ผู้ที่มิได้สอบถามครูอาจารย์ อีกทั้งมิได้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอย่างดี 
จึงไม่รู้ข้อวินัยที่ควรทำหรือไม่ควรทำ ถ้าไม่รู้จริงแล้วไม่ทำ ก็ไม่ต้องอาปติ แต่ถ้าไม่รู้แล้วขืนทำโดยเข้าใจ 
ผิดว่าสมควร ก็ต้องอาปติเช่นกัน ไม่อาจพ้นจากอาปติด้วยความไม่รู้ได้ 

คำว่า โมมูห (โง่ยิ่ง, โง่เง่า) มีรูปวิเคราะห์ ๒ ประการ คือ 

๑. มุยฺห ดีติ โมมูโห (ผู้หลงยิ่ง ชื่อว่า โมมูหะ) 

คำว่า โมมูห นี้มาจาก มุห ธาตุ (หลง) + อ ปัจจัย ซ้อน มุ เป็น มุมุ ด้วย จ ศัพท์ ในสูตรของ 
โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๕ สูตร ๗๐) ว่า ปโรกขายฌฺจ (ในเพราะปโรกขาวิภัตดิ ซ้อนอักษรต้น 
ที่มีสระเดียวกัน) แล้วแปลงสระ อุ หน้าเป็น โอ และทำทีฆะสระ อุ หลังเป็น อู ดังคำว่า โลลุปฺปดีดิ โลลุโป 
(ผู้โลภยิ่ง ชื่อว่า โลลุปะ) = ลุป ธาตุ ะะ โลภ + อ ปัจจัย ดังคำอธิบายในคัมภีร์นิรุตติทีปนีว่า 


๒๗๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


มุยฺหตีติ โมมูโห, โลลุปฺปตีติ โลลุโป, อาทิทวิตุต 0 โอตฺตฌฺจ. ๒๖๔ 

“บุคคลผู้หลงยิ่ง ชื่อว่า โมมูหะ, บุคคลผู้โลภยิ่ง ชื่อว่า โลลุปะ ซ้อนอักษรต้น และแปลง[สระ 
ในอักขระด้น]เป็น โอ” 

โลลุโป, โมมูโห, กุกฺกุโจ, สุสุโข, โรรุโวอิจฺจาทีสุ ปน อติสยตฺถทีปนตฺถํ ปททฺวิตฺตํ กตฺวา ปุพุพ- 
ปเทสุ อกขรโลโป. ๒๖๕ 

“ส่วนในคำว่า โลลุโป (ผู้โลภยิ่ง), โมมูโห (ผู้หลงยิ่ง), กุกฺกุโจ (ผู้ร้อนใจยิ่ง), สุสุโข (ผู้เป็นสุขยิ่ง), 
โรรุโว (นรกอันเป็นที่แผดร้องยิ่ง) เป็นต้น ทำการซ้อนบทเพื่อแสดงอรรถอันยิ่งแล้วลบอักษรในบทหน้า” 

๒. โมเหน มุยฺหดีติ โมมูโห (ผู้หลงด้วยโมหะ ชื่อว่า โมมูหะ) 

คำว่า โมมูห นี้มาจาก โมห บทหน้า + มุห ธาตุ + อ ปัจจัย ทำทีฆะสระ อุ ใน มุ เป็น อู เมื่อ 
ควรกล่าวว่า โมหมูห ให้ลบ ห อักษร ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ของสีลักขันธวรรคว่า 

“โมหมูโห”ติ วตฺตพฺเพ หการโลเปน “โมมูโห”ติ วุตฺต 0 , ตฌฺจ อติสยตฺถทีปก 0 ปริยายทฺวยสฺส 
อดิเรกตฺถภาวโตติ ยถา “ปทฏฺรานนฺ”ติ วุดฺตํ “อติสมฺมูฬฺโห”ติ. ๒๖๖ 

“เมื่อควรกล่าวว่า โมหมูโห กล่าวว่า โมมูโห ด้วยการลบ ห อักษร และคำนั้นแสดงอรรถอันยิ่ง 
เพราะคำไวพจน์ ๒ ศัพท์มีอรรถอันยิ่ง ดังคำว่า ปทฏฺรานํ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อติสมฺมูฬฺโห (ผู้หลงยิ่ง)” 

ผู้แปลเห็นว่า ในรูปวิเคราะห์แรกน่าจะสอดคล้องกับหลักภาษาทั่วไป มากกว่ารูปวิเคราะห์ที่ ๒ 
ที่จริงแล้ว บทซํ้ากันในลักษณะเช่นนี้มักจะแสดงความหมายที่ยิ่งไปกว่าความหมายเดิมที่เรียกว่า อดิสยัดถะ 
มี ๒ ประเภท คือ 

๑. บท ที่ ซ้อนอักษรข้างหน้าในบทกิตก์ตาม ที่ กล่าวมาแล้ว หรือในบทอาขยาด เช่น จงฺกมติ 
(ย่อมเดินจงกรม, ย่อมเดินกลับไปกลับมา), ททฺทลฺลดิ (ย่อมรุ่งโรจน์ยิ่ง) 

๒. บทกรรมธารยสมาสที่กล่าวซํ้าคำไวพจน์ ๒ ศัพท์ เช่น 

- ทุกขทุกเข (ทุกข์แท้, ทุกขเวทนา) ะะ ทุกขฌฺจ ต 0 ทุกฺขฌฺจาติ ทุกฺขทุกฺขํ 

- รูปรูป (รูปแท้, รูปที่แปรปรานชัดเจน) ะะ รูปฌฺจ ต 0 รูปฌฺจาติ รูปรูป 

- ราชราช (พระราชาผู้ยิ่งใหญ่, พระจักรพรรดิราช) = ราชา จ โส ราชา จาติ ราชราโข 

- เทาเทา (เทพผู้ยิ่งใหญ่, อดิเทพ) ะะ เทโว จ โส เทโว จาติ เทาเทโว 

- ปทฏฺราน (เหตุยิ่ง, มูลเหตุ, เหตุใกล้) ะะ ปทฌฺจ ต 0 รานฌฺจาติ ปทฏฺรานํ 

- มโนริฌฺฌาณ (มโนวิญญาณ) ะะ มโน จ โส วิฌฺฌาณฌฺจาดิ มโนวิฌฺฌาณํ 

- อชฺฌตฺตชฺฌตฺต (อารมณ์ภายในอันแท้จริง) ะะ อชฺฌตฺตฌฺจ ต 0 อชฺฌตฺตฌฺจาติ อชฺฌดฺตชฺฌตฺตํ 


นิทาน 


๒๗๗ 


ดังคำอธิบายในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่า 

ปริยายปทานฌฺหิ วิเสสนสมาเส อติสยตฺโถ วิฌฺฌายติ. ยถา ปทฏฺรานนฺดิ. ๒๖๗ 

“ความจริงแล้วอรรถอันยิ่ง[กว่าปกติ]ของบทที่เป็นคำไวพจน์กัน ย่อมเป็นที่รู้ได้ในริเสสนสมาส 
(กรรมธารยสมาส) ดังคำว่า ปทฏฺราน (มูลเหตุ, เหตุใกล้)” 

คำว่า วิราเธดิ (ไม่ให้สำเร็จ) ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า (ใช้ในความหมายปฏิเสธ) + 
ราธ ธาตุ (นิปฺผาทเน ะะ สำเร็จ) + เณ การิตปัจจัย + ติ วิภัตติ ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๑๗๑) อธิบายว่า วิราเธตีดิ 
น ราเธดิ น สาเธดิ (คำว่า วิราเธดิ แปลว่า ย่อมไม่ให้สำเร็จ) ท่านอธิบาย วิ ด้วย น นิบาต และไขอรรถของ 
ราธ ธาตุด้วย สาธ ธาตุที่ปรากฏในความหมายว่า สำเร็จ 

คำว่า กุฤกุจฺจปฺปกตตาย แปลตามศัพท์ว่า เพราะถูกความสงสัยครอบงำ คำว่า กุกฺกุจฺจปฺปกต 
ดัดบทเป็น กุกฺกุจฺจ + ปกต ในคัมภีร์ฎีกาชื่อรินยาสังการ (เล่ม ๒ หน้า ๓๗๔) อันเป็นคำอธิบายของคัมภีร์ 
รินยสังคหะ และมีรูปที่ไม่ซ้อนสังโยคว่า กุก!กุจฺจปกต ท่านกล่าวว่า ปกต ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อภิภูต 
(ครอบงำ, ยายี) แม้คัมภีร์วิมติวิโนทนี (เล่ม ๑ หน้า ๔๘) ก็กล่าวว่า 

กุก!กุจฺจปกตานนฺติ กปฺปิยากปฺปิยํ นิสฺสาย อุปฺปนฺเนน กุกฺกุจฺเจน ปกตานํ อุปทฺทุตานํ อภิภูตานํ 
ยกาวินย 0 กุกฺกุจฺจํ วิโนเทตวา สุทฺธนฺเต ปดิฏฺราปเนน ปฏีสรณํ โหดิ. ๒๖๘ 

“ภิกษุเป็นที่พึ่งแก่บุคคลผู้ถูกความสงสัยครอบงำ คือ ผู้ถูกความสงสัยที่เกิดขึ้นอาศัยสิ่งที่สมควร 
และไม่สมควรบีบคั้นแล้ว คือ ครอบงำแล้ว ด้วยการบรรเทาความสงสัยตามวินัยแล้วให้ตั้งอยู่ในส่วนแห่ง 
ผู้บริสุทธิ้” 

คำอธิบายข้างด้นท่านแยกบทเป็น กุกฺกุจฺจ + ปกต โดยอธิบาย ปกต ศัพท์ว่า อุปททต (บีบคั้น) 
และอธิบาย อุปทุทุต อีกว่า อภิภูต (ครอบงำ) 

ส่วนกังขาภาสาฎีกากล่าวถึงรูปว่า กุก(กุจุ-จาปกต โดยตัดบทเป็น กุก!กุจฺจ + อปกต ท่านแปล 
ตามศัพท์ว่า “ถูกความสงสัยกระทำให้ปราศจากสภาพเดิม” คือ แปรปรวนไปจากสภาพเดิม ท่านผู้แต่ง 
คงจะแก้ไขให้ตรงกับคำว่า อิจฺฉาปกต (ผู้ถูกความปรารถนาครอบงำแล้ว) แต่ความเห็นนื๊ใม่สอดคล้องกับ 
คัมภีร์ฎีกาช้างต้น จึงเป็นเพียงอัตโนมัตยาธิบายของท่านผู้แต่งเท่านั้น 

คำว่า กุกฺกุจฺจ ประกอบรูปศัพท์มาจาก กุกต + ณฺย ปัจจัยในภาวตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า กุกตสฺส 
ภาโว กุกฺกุจฺจํ (ความเป็นแห่งจิตตุปบาทที่กระทำไม่ดี ชื่อว่า กุกกุจจะ) จำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. เจตสิกกุกกุจจะ คือ กุกกุจจะเจตสิก 

๒. อสังยตกุกกุจจะ คือ การไม่สำรวมมือเท้า โดยองค์ธรรมได้แก่ อกุศลจิตตุปบาทที่มี 
โมหะเป็นประธาน 


๒๗ & 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


๓. วินยกุกกุจจะ คือ ความสงสัยในพระวินัย โดยองค์ธรรมได้แก่ กุศลจิตตุปบาทที่เกิด 
แก่ปุถุชนและพระเสกขบุคคล หรือกิริยาจิตตุปบาทที่เกิดแก่พระอรหันต์ 

ซึ่งในที่นี้จัดเป็นวินยกุกกุจจะ จึงแปลโดยอรรถว่า ความสงสัย 

ถ้าภิกษุเกิดความสงสัยเช่นนี้ควรถามพระวินัยธรก่อน ถ้าไม่ถามแล้วขืนทำ แม้เป็นสิ่งที่สมควร 
ก็ยังต้องอาบัติทุกกฏ ถ้าเป็นลิ่งที่ไม่สมควรก็ย่อมต้องอายัดตามวินัยบัญญ้ตินั้นๆ 

การที่ภิกษุลืมสตินอนในสถานที่มีชายคาเดียวกับอนุปสัมบัน ๓ ราตรี หรือนอนในสถานที่มี 
ชายคาเดียวกับสตรีเพียง ๑ ราตรี ทำให้ต้องอาบัติด้วยความลืมสติหรือการอธิษฐานจีวรเป็นเตจีวริก 
อธิษฐานแล้วอยู่ปราศจากจีวรดังกล่าวก็ทำให้ต้องอาบติด้วยความลืมสติเช่นเดียวกัน 

ข้อ ๓ เป็นการต้องอายัติด้วยความไม่รู้จริงๆ แต่ข้อ ๖ นั้นภิกษุรู้ดีว่าถ้าล่วงละเมิดก็ต้องอายัติ 
แต่ยังต้องอายัติด้วยความลืมสติ เช่น ภิกษุนอนอยู่ แล้วมีสตรีมานอนในสถานที่มีชายคาเดียวกันต่อมา 
โดยท่านไม่รู้ตัว ท่านก็ต้องอายัติด้วยความลืมสติ] 

อิติ อิเมส 0 ฉนฺนํ อาการานํ อฌฺฌตเรน อากาเรน อาปนฺนา ยสฺส สิยา สตฺตนฺนํ 
อาปตฺติกฺขนฺธานํ อฌฺฌตรา อาปตฺติ เถรสฺส วา นวสฺส วา มชฺฌิมสฺส วาติ อตฺโถ. 

โดยประการดังนี้ อาบัติ ๗ กอง กองใดกองหนึ่งที่ภิกษุต้องด้วยลักษณะ ๖ อย่างใด 
อย่างหนึ่งเหล่านี้พึงมีแก่ท่านรูปใด คือ ผู้เป็นพระเถระ พระนวกะ และพระมัชฌิมะ [ท่านรูปนั้น 
พึงเปิดเผย)] 

[อายัติ คือ โทษที่ภิกษุและภิกษุณีเข้าถึงด้วยการล่วงละเมิดสิกขาบทอันเป็นอาณาเทศนาของ 
พระพุทธเจ้าในพระบาลีมาติกาตรัสว่าอาบัติมี ๕ ประเภท คือ 

๑. ปาราชิก ๒. สังฆาทิเสส ๓. ปาจิตตีย์ ๔. ปาฏิเทสนียะ ๕. ทุกกฏ 

ส่วนในพระบาลืปทภาชนีย้ได้เพิ่มอาบัติอีก ๒ ประเภท คือ 
๑. กุลดัจจัย ๒. ทุพภาสิต 

รวมเป็นอาบัติ ๗ ประเภท ดังข้อความในคัมภีร์บริวารและอรรถกถาว่า 

ตตฺถ กตมา ปฌฺจ อาปตฺดิโย. ปาราชิกาปตฺติ, สงฆาทิเสสาปตฺดิ, ปาจิตฺดิยาปตฺติ, ปาฏิเทสนียา- 
ปตฺติ, ทุกฺกฏาปตฺติ. อิมา ปฌฺจ อาปตฺดิโย. ๒๖๙ 

“ในหัวข้อเหล่านั้น อาบัติ ๕ เป็นไฉน คือ อาบัติปาราชิก, อาบัติสังฆาทิเสส, อาบัติปาจิตตีย์, 
อาบัติปาฏิเทสนียะ และอาบัติทุกกฏ เหล่านี้คืออาบัติ ๕ อย่าง” 


นิทาน 


๒๗๙ 


ตตฺถ กตมา สตฺต อาปตฺติโย. ปาราชิกาปตฺติ, สงฆาทิเสสาปตุติ, ถุลฺลจฺจยาปตฺติ, ปาจิตฺดิยาปตฺติ, 
ปาฏิเทสนียาปตฺติ, ทุกฺกฏาปตฺติ, ทุพฺภาสิตาปตฺติ. อิมา สตฺต อาปตฺดิโย. ๒๗ '’ 

“ในหัวข้อเหล่านั้น อาปติ ๗ เป็นไฉน คือ อาปติปาราชิก, อาปติสังฆาทิเสส, อาปติกุลดัจจัย, 
อาปติปาจิตตีย์, อาปติปาฏิเทสนียะ, อาปติทุกกฏ และอาปติทุพภาสิต เหล่านี้คืออาปติ ๗ อย่าง” 

ปฌฺจ อาปตฺดิโยติ มาติกาย อาคตวเสน วุตฺตา. สตฺตาติ วิภงฺเค อาคตวเสน. ๒๗ ® 

“ปาฐะว่า ปฌฺจ อาปตฺดิโย (อาปติ ๕) กล่าวไว้โดยเนื่องด้วยอาน้ติที่พบในมาติกา, ปาฐะว่า สตฺต 
(อาปติ ๗) กล่าวไว้โดยเนื่องด้วยอาปติที่พบในวิภังค์” 

คัมภีร์สารัตถทีปนี (เล่ม ๓ หน้า ๔๐๐-๑) กล่าวว่า โดยองค์ธรรมอาปติเป็นปรมัตถ์อันได้แก่ 
อกุศลธรรม คือ อกุศลจิตและเจตสิก และอัพยากตธรรมคือรูป แต่คัมภีร์วิมติริโนทนี (เล่ม ๒ หน้า ๒๙๐) 
กล่าวว่าเป็นบัญญ้ติเท่านั้น ไม่ใช่ปรมัตถ์] 

คำอธิบาย โส อาวิกเรยฺย 

ใส อาวิกเรยฺยาติ ใส ต 0 อาปตฺตึ เทเสตุ วา ปกาเสตุ วาติ วุตฺตํ โหติ. 

คำว่า ใส อาวิกเรยฺย (ท่านรูปนั้นพึงเปิดเผย) หมายความว่า ท่านรูปนั้นขอจงแสดง 
หรือประกาศอาบ้ตินั้น 

[เอยย วิภัตติใน อาวิกเรยฺย ใช้ในความหมายว่า อชฺฌิฏฺร (เชื้อเชิญ) ดังนั้น ท่านจึงอธิบายด้วย 
ตุ ปัญจมีวิภัตติที่ประกอบในความหมายดังกล่าว โดยแยกเป็น ๒ ประเด็นว่า เทเสตุ วา ปกาเสตุ วา (ขอ 
จงแสดงหรือประกาศ) 

การแสดงอาปติ คือ การแสดงอาปติปาราชิกด้วยการสละภาวะของภิกษุและแสดงอาปติสังฆา- 
ทิเสสด้วยวุฏฐานกรรม คือ กรรมที่ออกจากอาปติสังฆาทิเสส อันได้แก่ การเข้าปริวาส การอยู่มานัต และ 
การขออัพภาน 

การประกาศอาปติ คือ การบอกอาปติที่เหลือ 

การแสดงและประกาศอาปติดังกล่าวนั้น อาจแสดงและประกาศได้ในท่ามกลางสงฆ์ ท่ามกลาง 
คณะ และบุคคลผู้เดียว 

ในคัมภีร์กังขาวิตรณีทุกฉบับพบคำว่า เทเสตุ วา ปกาเสตุ วา (ขอแสดงหรือประกาศ) ตามฎีกา 
ใหม่ของกังขาวิตรณี แต่กังขาภาสาฎีกาแสดงความเห็นว่า ควรมีรูปว่า เทเสตุ ปกาเสตุ (ขอจงแสดง คือ 


๒(^'๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ขอจงประกาศ) โดย ปกาเสตุ เป็นคำอธิบาย เทเสตุ อีกทอดหนึ่ง จะสมควรกว่า ท่านอ้างข้อความจาก 
คัมภีร์มหาวรรค อุโปสถข้นธกะ มากล่าวว่าไม่มี วา ศัพท์ในพระบาลี ดังหลักฐานว่า 

โส อาวิกเรยฺยาติ โส เทเสยย, โส วิวเรยฺย, โส อุตุตานีกเรยฺย, โส ปกาเสยย สงฺฆมชฺเฌ วา 
คณมชฺเฌ วา เอกปุคฺคเส วา. ๒๗๒ 

“คำว่า โส อาวิกเรยฺย (ท่านรูปนั้นพึงเปิดเผย) หมายความว่า ท่านรูปนั้นพึงแสดง คือ พึงเปิด- 
เผย คือ พึงกระทำให้ปรากฏ กล่าวคือ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ท่ามกลางคณะ หรือในบุคคลหนึ่ง” 

จะเห็นได้ว่า ในพากย์ข้างด้นไม่มี วา ศัพท์ และท่านผู้แต่งกังขาวิดรณีก็นำคำต้นคือ เทเสยย 
และคำท้าย คือ ปกาเสยย มาอธิบาย อาวิกเรยฺย ในเรื่องนี้ โดยประกอบ'ใช้ปัญจมีวิภัตติ'ให้ต่างกันออกไป 
ว่า เทเสตุ ปกาเสตุ] 


ดำอธิบาย อสนฺติยา อาปตฺดิยา 

อสนฺติยา อาปตฺติยาติ ยสฺส ปน เอวํ อนาปนฺนา วา อาปตฺตึ อาปชฺชิตุ'วา จ ปน 
วุฏฺริตา วา เทสิตา วา อาโรจิตา วา อาปตฺติ, ตสฺส สา อาปตฺติ อสนฺตี นาม โหติ, เอวํ อสนฺติยา 
อาปตฺติยา ตุณฺหี ภวิตพฺพํ. 

คำว่า อสนฺติยา อาปตฺติยา (เมื่อไม่มีอาบติ) หมายความว่า อาบติที่ภิกษุมิ’ได้ต้องอย่างนี้ 
หรือที่ต้องแล้วก็ออกจากอาบติแล้ว คือ แสดงแล้วหรือประกาศแล้ว มีอยู่แก่ภิกษุใด ภิกษุนั้น 
ชื่อว่า ไม่มีอาบติ เมื่อไม่มีอาบัติอย่างนี้ ก็พึงนิ่ง 

[พระบาลีอธิบาย สนฺตี อาปตฺดิ (อาบติที่มีอยู่) ว่า อชฺฌาปนฺนา วา โหติ อาปชฺชิตฺวา วา อวุฏฺริตา 
(อาปติที่ภิกษุต้องแล้วก็ดี ที่ต้องแล้วมิได้ออก[จากอาบต]ก็ดี) พระอรรถกถาจารย้จึงกล่าวประโยคนี้ไว้ใน 
ลักษณะตรงกันข้ามกับข้อความข้างด้นว่า ยสฺส ปน เอว 0 อนาปนฺนา วา อาปตฺดึ อาปชฺชิตฺวา จ ปน วุฏฺริตา 
วา (อาบัติที่ภิกษุมิได้ต้องอย่างนี้ หรือที่ต้องแล้วก็ออกจากอาบัติแล้ว) หลังจากนั้น จึงอธิบาย วุฏฺริตา 
(ออกจากอาปติแล้ว) ว่าเป็น เทสิตา (แสดงแล้ว) โดยหมายถึงลหุกาปติ และ อาโรจิตา (ประกาศแล้ว) โดย 
หมายถึง ครุกาปติ ดังคัมภีร์วิมดิวิโนทนีกล่าวว่า 

อาปชฺชิตฺวา วา วุฏฺริโตติ เอตฺถ เทสนาโรจนานมฺปิ สงฺคโห. ๒๗ "’ 

“ในคำว่า อาปชฺชิตฺวา วา วุฏฺริโต (หรือภิกษุต้องอาปติแล้วออกจากอาปติ) นี้ การรวบรวมการ 
แสดงและการบอกอีกด้วยย่อมมีได้”] 


นิทาน 


๒^๑ 


ดำอธิบาย ดุณฺหีภาเวน เป็นด้น 

ตุณฺหีภาเวน โข ปนายสฺมนฺเต “ปริสุทฺธา”ติ เวทิสุสามีติ ตุณฺหีภาเวนาปิ หิ การเณน 
อหํ อายสุมนุเต “ปริสุทฺธา”อิจฺเจว ชานิสุสามีติ. 

ประโยคว่า ตุณฺหีภาเวน โข ปนายสฺมนุเต ปริสุทุธ-าติ เวทิสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักทราบว่า 
ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้เพราะการอยู่นิ่ง) หมายความว่า ผลก็คือข้าพเจ้าจักทราบว่า ท่าน 
ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้'นั่นแหละ เพราะเหตุคือความเป็นผู้นิ่งอีกด้วย 

[คำว่า ตุณฺหีภาเวน (เพราะการอยู่นิ่ง) ลง นา วิภัตติในอรรถเหตุ ท่านจึงอธิบายด้วย การณ 
ศัพท์ว่า ตุณฺหีภาเวนาปิ การเณน (เพราะเหตุคือความเป็นผู้นิ่งอีกด้วย) 

คัมภีร์อรรถกถาอธิบาย ตุณฺหีภาเวน ว่า ตุณฺหีภาเวนาปิ ดังนั้น ท่านจึงแสดงว่า โข นิบาตมี 
อรรถสัมปิณฑนะ คือ รวบรวม เหมือน อปิ ศัพท์ โดยทำหน้าที่รวบรวมการอยู่นิ่งที่กล่าวไว้ในประโยคนี้ 
โดยตรง และรวบรวมการเปิดเผยอาปติที่กล่าวมาแล้วในประโยคก่อนโดยอ้อม ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ตุณฺหีภาเวนาปิ หีดิ เอตฺถ น เกวล 0 “อาม มย 0 ปริสุทฺธา”ติ วุตฺเตเยว, อถ โข ตุณฺหีภาเวนาปีติ 
อปิสทฺทสฺส อตฺโถ เวทีตพฺโพ. ๒๘๔ 

“ในคำว่า ตุณฺหีภาเวนาปิ หิ นี้ พึงทราบเนื้อความของ อปิ ศัพท์ว่า เมื่อภิกษุกล่าวว่า ขอรับ 
กระผมเป็นผู้บริสุทธิ้เท่านั้น ข้าพเจ้าจักทราบความเป็นผู้บริสุทธี๋อย่างเดียวหามิได้ โดยที่จริง ข้าพเจ้าจัก 
ทราบความเป็นผู้บริสุทธิ้นั้นแหละ เพราะเหตุคือความเป็นผู้นิ่งอีกด้วย” 

ที่จริงแล้ว อรรถของอุปสรรค นิบาต และตัทธิตปัจจัยพร้อมทั้งกิตก์ปัจจัย มีมากมายไม่จำกัด 
คัมภีร์ไวยากรณ์เพียงแสดงอรรถที่ใช้มากโดยทั่วไปเท่านั้น ดังข้อความในปทรูปสิทธิปกรณ์และอรรถกถา 
ของอปทานว่า 

อุปสคฺคา นิปาตา จ ปจฺจยา จ อิเม ตโย 

เนเณนกตฺถวิลยา อิดิ เนรุตฺดิกาพฺรวุ๊. ๒๗๕ 

“นักไวยากรณ์ทั้งหลายกล่าวแล้วว่า อุปสรรค นิบาต และปัจจัย ทั้ง ๓ ศัพท์ 

เหล่านี้มีอรรถมาก และมีวิสัยแห่งอรรถมาก” 

คัมภีร์กังขาโยชนาได้เพิ่มธาตุและอรรถของธาตุอีกว่ามีมากและมีอรรถมาก ตามที่กล่าวไว้ใน 
คัมภีร์ฎีกาทั่วไปว่า ธาตูนํ อเนกดฺถตฺตา (เพราะธาตุมีอรรถมาก) ท่านประพันธ์เป็นคาถาว่า 


๒ ๘ ๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


อุปสคฺคนิปาตา จ ปจฺจยา ธาตโว จิเม 

เนเกเนกตฺถวิสยา อิติ เนรุตฺติกาพฺรวุ๊. ๒๗๖ 

“นักไวยากรณ์ทั้งหลายกล่าวแล้วว่า อุปสรรค นิบาต ปัจจัย และธาตุ ศัพท์ 

เหล่านี้มีมาก และมีวิสัยแห่งอรรถมาก” 

ท่านอธิบาย เวทิสฺสามิ (จักทราบ) ด้วยคำว่า ชานิสฺสามิ เพื่อที่จะแสดงว่า วิท ธาตุในที่นี้ใช้ใน 
ความหมายว่า รู้ เพราะหลักการอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา คือ “เปลี่ยนตัวไหน อธิบายตัวนั้น” 
หมายความว่า ถ้าเปลี่ยนจากธาตุเดิมไปอีกธาตุตัวหนึ่ง ก็อธิบายอรรถของธาตุ ถ้าเปลี่ยนริภัตติ ก็อธิบาย 
อรรถของวิภัตติ ถ้าเปลี่ยนปัจจัย ก็อธิบายอรรถของปัจจัยนั้นเอง] 

คำอธิบาย ยถา โข ปน เป็นด้น 

ยถา โข ปน ปจฺเจกปุฏฺจึสฺส เวยฺยากรณํ โหตีติ ยถา เอเกเนโก ปุฏฺโจึ พุยากเรยฺย, ยถา 
เอเกเนโก ปจฺเจกปุฏฺโร “ม 0 เอส ปุจฺฉตี”ติ ฌตฺวา พุยากเรยฺยาติ วุตฺตํ โหติ. 

ประโยคว่า ยถา โข ปน ปจฺเจกปุฏฺรสฺส เวยฺยากรณํ โหติ (เหมือนการบอกของบุคคล 
ที่ถูกถามทีละคน) หมายความว่า เหมือนบุคคลทีละคนถูกถามแล้วพึงบอก คือ บุคคลทีละคนถูก 
ถามแล้วรู้ว่าบุคคลนี้ถามเรา พึงบอก 

[ในฉบับฉัฏฐสังคีติพบรูปว่า เอเกเนโก แต่หนังสือกังขาภาสาฎีกาใช้เป็นรูปว่า เอกเมโก โดยให้ 
เหตุผลว่าบทนี้เป็นวิจฉาเหมือน ปจฺเจก ศัพท์ใน ปจฺเจกปุฏฺรสฺส และในประโยคหน้าก็จะพบรูปว่า เอกเมเกน 
คำว่า เอกเมโก จึงสมควรกว่า (เอกเมโก มีศัพท์เดิมมาจาก เอก ศัพท์, ซ้อน เอก อีกศัพท์หนึ่ง ะะ เอกเอก 
ลง มุ อักษรเป็นอาคม ะะ เอกเมก, ลง สิ วิภัตติเป็นต้น ะะ เอกเมโก) 

คำว่า วุตฺตํ โหดิ มักประกอบใช้เพื่อแสดงใจความของบท (ปทปิณฺฑตฺถ) นิยมวางไว้ท้ายพากย์ 
และเพิ่มคำว่า อตฺถชาต 0 (เนื้อความ) เข้ามาเป็นประธาน โดย ชาต ศัพท์ลงในอรรถตัพภาวะ ไม่มีความหมาย 
ใดๆ เพิ่มไปจากบทหน้า ในที่บางแห่งประกอบใช้คำว่า อิทํ วุตฺตํ โหติ ในต้นพากย์ เพื่อแสดงใจความของ 
พากย์ (วากยปิณฺฑตฺถ) และเพิ่ม อตฺถชาต 0 เข้ามาเหมือนกัน แต่เป็นเนื้อความของพากย์ที่กำลังกล่าวถึง 
ดังนั้น ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย อิทํ วุตฺดํ โหดิ หรือลงท้ายด้วย อิดิ วุตฺตํ โหติ จึงเป็นประโยคสรุปความ 

ดังคัมภีรัตถนิยาม (ข้อ ๓๔๔) กล่าวว่า 

“ประโยคว่า อิทํ วุตฺตํ โหดิ แสดงใจความตามสมควร เพราะมีเนยยัดถะ (เนื้อความโดยอ้อม) ที่ 


ซ่อนเร้น” 


นิทาน 


๒^๓ 


บาลีสนามหลวงไทยนิยมแปล อิติ วุตฺตํ โหติ ว่า “มีคำที่ท่านอธิบายว่า” และเพิ่ม อตฺถรูป เข้า 
มาแปลร่วม แต่ รูป ศัพท์ที่ใช้ในอรรถตัพภาวะพบในคำว่า โครูป (วัว) ไม่พบในคำทั่วไปที่ประกอบใช้ 
ตัพภาวศัพท์เหมือนกับ ชาต ศัพท์ จึงเห็นว่าควรเพิ่มคำว่า อตฺถชาต 0 เข้ามาตามนิลลัยพม่า] 


คำอธิบาย เอวเมว 0 เป็นด้น 

เอวเมวํ เอวรูปาย ปริสาย ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ โหตีติ เอตฺถ เอกจฺเจ ตาว อาจริยา เอว 0 
วทนฺติ “เอวเมว 0 อิมิสฺสาย ภิกฺขุปริสาย ยเทต 0 ‘ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺย, อสนฺติยา 
อาปตฺดิยา ตุณฺหี ภวิตพฺพ 0 , ตุณฺหีภาเวน โข ปนายสุมนุเต ปริสุทฺธาติ เวทิสุสามี’ติ ติกฺขตฺตุ 0 
อนุสุสาวิต 0 , ต 0 เอกเมเกน ‘ม 0 เอส ปุจฺฉตี’ติ เอว 0 ชานิตพฺพ 0 โหตีติ อตฺโถ’’ติ. ต 0 น ยุชฺชติ. กสุมา. 
อตฺถพฺยฌฺชนเภทโต. อนุสุสาวนฌฺหิ นาม อตฺถโต จ พฺยฌฺชนโต จ อภินฺนํ โหติ “ทุติยมฺปิ เอตมตฺถ 0 
วทามี’’ติอาทีสุ วิย, “ยสุส สิยา”ติอาทิวจนตฺตยํ ปน อตุถโตปิ พฺยฌฺชนโตปิ ภินฺนํ, เตนสุส อนุสุ- 
สาวนตฺตํ น ยุชฺชติ. ยทิ เจต 0 ยาวตติยานุสุสาวนํ สิยา, นิทานุทฺเทเส อนิฏฺริเต!) อาปตฺติ สิยา. น 
จ ยุตฺตํ อนาปตฺติกฺเขตุเต อาปตุดึ อาปชฺชิตุ 0 . 

ในประโยคว่า เอวเมวํ เอวรูปาย ปริสาย ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ โหติ (ข้าพเจ้าได้สวด 
ปาติโมกข์ถึงครั้งที่ ๓ ในบริษัทเช่นนี้) นั้น ลำดับแรก อาจารย์บางท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่า คำที่ 
สวด ๓ ครั้งในภิกษุบริษัทนี้ว่า ยสฺส สิยา อาปดติ, โส อาวิกเรยฺย. อสนฺติยา อาปตฺติยา ตุณฺหี 
ภวิตพฺพํ. ตุณฺหีภาเวน โข ปนายสฺมนฺเต ปริสุทฺธาติ เวทิสฺสามิ (ท่านรูปใดมีอาบติ ท่านรูปนั้น 
พึงเปิดเผย เมื่อไม่มีอาษัติพึงนิ่ง ข้าพเจ้าจักทราบว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้เพราะการอยู่นิ่ง) 
คำนั้นหมายความว่า ภิกษุแต่ละรูปด้องรู้อย่างนี้ว่า ภิกษุนี้ถามเรา 

ความเห็นนั้นไม่สมควร เพราะมีเนื้อความและศัพท์ต่างกัน กล่าวคือ ขึ้นชื่อว่าคำสวด 
ย่อมไม่ต่างกันทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ ดังคำ[ในการสวดกรรมวาจา]ว่า ทุติยมฺปิ เอตมตฺถํ 
วทามิ (ข้าพเจ้าขอกล่าวเนื้อความนี้เป็นครั้งที่ ๒) เป็นต้น แต่คำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา เป็นด้น 
ต่างกันทั้งโดยเนื้อความและโดยศัพท์ ดังนั้น ความเป็นคำสวดของคำทั้ง ๓ นั้นจึงไม่สมควร ถ้า 
คำนั้นพึงเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ ก็จะต้องมีอาบติเมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ และการ 
ต้องอาบติในฐานะที่ไม่ควรต้อง ย่อมไม่สมควร 


๒ ๘ ๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ท่านแสดงความเห็นของอาจารย์บางท่านในเรื่องนี้ว่า บางท่านเห็นว่า ประโยค ๓ ตอนว่า ยสฺส 
สิยา ฯเปฯ, อสนฺติยา อาปตฺดิยา ฯเปฯ และ ตุณฺหีภาเวน ฯเปฯ เป็นการสวดถึงครั้งที่ ๓ (ยาวตติยานุส¬ 
ลาวน) แต่ท่านผู้แต่งคัมภีร์นี้ได้คัดค้านความเห็นข้างต้นนั้นโดยกล่าวว่า การสวดต้องมีศัพท์และเนื้อความ 
เหมือนกัน ดังเช่นข้อความที่สวดในขณะสวดกรรมวาจา ซึ่งประกอบด้วยคำว่า ทุติยมฺปิ (แม้ครั้งที่ ๒) และ 
ตติยมฺปิ (แม้ครั้งที่ ๓) 

คำว่า เอวเมา 0 ฯเปฯ อนุสฺสาวิด 0 โหดิ (ในประโยคว่า เอวเมา 0 เอวรูปาย ฯเปฯ อนุสฺสาวิด 0 โหดิ 
นั้นลำดับแรก อาจารย์บางท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่า ฯลฯ ความเห็นนั้นไม่สมควร เพราะมีเนื้อความและศัพท์ 
ต่างกัน) นั้นกล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า คำสวดถึงครั้งที่ ๓ นั้นคือคำไหน และคำนั้นถูกสวดถึงครั้งที่ ๓ 
อย่างไร ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กึ ต 0 ยาวตติยานุสฺสาวิด 0 นาม, กถฌฺเจต 0 ยาวตติยานุสฺสาวิด 0 โหตีติ วิจารณายํ อาจริยานํ 
มติเภทมุเขน ตมตก 0 ทสฺเสตุ 0 “ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหตีติ เอตฺถา”ติอาทิ วุตฺตํ ๒๗๗ 

“ท่านกล่าวว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหตีติ เอตฺถ เป็นต้นเพื่อแสดงเนื้อความนั้นโดยมีความ 
ต่างกันแห่งความเห็นของอาจารย์ทั้งหลายเป็นหลักในการพิจารณ์ว่า คำสวดถึงครั้งที่ ๓ นั้นคือคำไหน และ 
คำนั้นถูกสวดถึงครั้งที่ ๓ อย่างไร” 

คำว่า อนุสฺสาวนฌฺหิ นาม ฯเปฯ อาทีสุ วิย (กล่าวคือ ขึ้นชื่อว่าคำสวดย่อมไม่ต่างกันทั้งโดย 
เนื้อความและศัพท์ ดังคำ[ในการสวดกรรมวาจา]ว่า ทุติยมฺปิ เอตมตก 0 วทามิ เป็นต้น) กล่าวไว้เพื่ออธิบาย 
เหตุในการที่ความเห็นนั้นไม่สมควร ทั้งนื้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เนื้อความและศัพท์ย่อมต่างกันอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรอธิบายลักษณะต่างกันของเนื้อความและศัพท์นั้น 
มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) แม้เนื้อความและศัพท์จะต่างกัน ความเห็นนั้นก็สมควรได้มิใช่หรือ 

อธิบายว่า ข้าพเจ้าได้แสดงลักษณะต่างกันของเนื้อความและศัพท์นั้นว่า ขึ้นชื่อว่าคำสวดย่อมไม่ 
ต่างกันทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ ดังคำ[ในการสวดกรรมวาจา]ว่า ทุติยมฺปิ เอตมตฺถ 0 วทามิ เป็นด้น แต่ 
คำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา เป็นต้นต่างกันทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ ดังนั้น ความเป็นคำสวดของคำทั้ง ๓ นั้น 
จึงไม่สมควร 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อิทานิ ตเมาตฺถ 0 วิภาเวตุ๊ “อนุสฺสาวนฌฺหิ นามา”ติอาทิมาห. ๒๗๘ 

“บัดนี้ ท่านกล่าวว่า อนุสฺสาวนฌฺหิ นาม เป็นต้นเพื่ออธิบายเนื้อความนั้นนั้นแหละ” 

คำว่า ยทิ เจต 0 ฯเปฯ อาปชฺชิตุ 0 (ถ้าคำนั้นพึงเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ ก็จะต้องมีอาปติเมื่อยังสวด 


นิทาน 


๒ ^&: 


หัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ และการต้องอาปติในฐานะที่ไม่ควรต้อง ย่อมไม่สมควร) กล่าวไว้เพื่อแสดงโทษ 
ที่ได้รับจากประโยคต้น ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ถ้าคำทั้งสามนั้นเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ โทษอะไรย่อมมีได้หรือ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงโทษในการที่คำทั้ง ๓ นั้นเป็นคำสวดถึง 
ครั้งที่ ๓ มิใช่หรือ 

อธิบายว่า เราได้แสดงโทษในการที่คำทั้งสามนั้นเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ ด้วยประโยคนี้ว่า ถ้าคำ 
นั้นพึงเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ ก็จะต้องมีอาบดเมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อวสฺสฌฺเจตเมว 0 สมฺปฏิจฺฉิตพฺพํ, อฌฺฌถา อติปฺปสงฺโคปิ สิยาติ ทสฺเสตุ๊ “ยทิ เจตนฺ”ติอาทิมาห. ๒๗๙ 

“อนึ่ง ท่านกล่าวว่า ยทิ เจต 0 เป็นต้นเพื่อแสดงว่าคำนั้นพึงยอมรับได้อย่างนี้แน่นอน มิฉะนั้น 
แล้วแม้การเกี่ยวเนื่อง[กับโทษ]ก็พึงมีได้” 

อนึ่ง ในฎีกาใหม่นั้น (หน้า ๑๗๒) กล่าวว่า หิ ศัพท์ในประโยค อนุสฺสาวนฌฺหิ ฯเปฯ ทำหน้าที่ 
การณโชตกะ แต่ในที่นี้ถือว่าเป็น วิตถารโชตกะ เพราะโดยทั่วไป หิ ศัพท์ที่อยู่ท้ายคำแสดงเหตุในประโยค 
ต้น มักทำหน้าที่วิตถารโชตกะ ซึ่งในที่นี้อยู่ท้ายคำว่า อตฺถพฺยฌฺชนเภทโต จึงอธิบายการมีเนื้อความและ 
ศัพท์ต่างกันในคำทั้ง ๓ นั้น 

ในประโยคว่า ยทิ เจต 0 ยาวตติยานุสฺสาวน่ สิยา (ถ้าคำนั้นพึงเป็นการสวดถึงครั้งที่ ๓) จ ศัพท์ 
ทำหน้าที่ ลทธโทสะ คือ แสดงโทษที่ได้รับจากประโยคต้น ในนิสสัยพม่าแปลยกศัพท์ว่า จ ะะ ลทฺธโทส 0 
ปกาเสมิ (เราจะแสดงโทษที่ได้รับแล้ว) จ ศัพท์ที่ประกอบไว้ท้าย ยทิ มักทำหน้าที่สัทธโทสะเสมอ และโทษ 
ที่ท่านกล่าวถึง'ในที่นี้ คือ เมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ภิกษุก็ต้องอาปติแล้ว แต่ความจริงการต้อง 
อาปดนั้นมีได้เมื่อสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องจบแล้วเท่านั้น 

คำว่า เดน (ดังนั้น) เพิ่มปาฐเสสะจากประโยคก่อนเป็นรูปว่า ภินฺนภาเวน โดยประกอบ ภาว 
ศัพท์ หรืออาจประกอบภาวดัทธิตปัจจัยเป็นรูปว่า ภินฺนต.เดน ก็ได้ มีรูปศัพท์เต็ม ว่า ยสฺส สิยา”ติอาทิ- 
วจนตฺตยสฺส อตฺถโตปิ พฺยฌฺชนโตปิ ภินฺนภาเวน (เพราะการที่คำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา เป็นต้นต่างกันทั้งโดย 
เนื้อความและศัพท์) ดังนั้น ฎีกาใหม่ (หน้า ๑๗๒) จึงกล่าวว่า เตนาติ ภินฺนตฺตา (คำว่า เดน หมายความว่า 
เพราะเป็นคำต่างกัน[ทั้งโดยเนื้อความและศัพท์] 

ฉบับฉัฏฐสังคีติและฉบับมหาจุฬาฯ มีรูปว่า เตนสฺส อนุสฺสาวนดฺตยํ น ยุชฺชติ (ดังนั้น คำสวดทั้ง 
๓ ของคำทั้ง ๓ นั้นจึงไม่สมควร) หากแต่ในที่นี้ใช้ตามกังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๐๙) ว่า เตนสฺส 
อนุสฺสาวนตฺตํ น ยุชฺชติ (ดังนั้น ความเป็นคำสวดของคำทั้ง ๓ นั้นจึงไม่สมควร) เพราะบทว่า อสฺส เป็น 


๒(^'๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


วิเสสนะของปาฐเสสะว่า วจนตฺตยสฺส ที่ติดตามมาจากประโยคก่อน อีกทั้งบทประธานกับบทที่ลงฉัฏฐีวิภัตติ 
ต้องมีเนื้อความต่างกัน เนื่องจากลงวิภัตติต่างกัน ดังคำว่า รฌฺโฌ ปุตฺโต (บุตรของพระราชา) จะเห็นได้ว่า 
บุคคลทั้ง ๒ เป็นคนละคนกัน 

คำว่า อนุสฺสาวน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อนุสฺสาวียเตดิ อนุสุสาวนํ ะะ คำที่ถูกให้ได้ยินบ่อยๆ, คำที่ถูกสวด, คำสวด ชื่อว่า อนุสสาวนะ 

(อนุ บทหน้า + สุ ธาตุ (สาเน ะะ ฟัง) + เณ การิตปัจจัย + ยุ ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

คำว่า อนุสฺสาวิต มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อนุสฺสาวียิตฺถาดิ อนุสฺสาวิต 0 = คำที่ถูกให้ได้ยินแล้วบ่อยๆ, คำที่ถูกสวดแล้ว ชื่อว่า อนุส¬ 
ลาวิตะ (อนุ บทหน้า -I- สุ ธาตุ -I- เณ การิตปัจจัย -I- ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

คำว่า อตฺถพฺยฌฺชนเภท มีรูปวิเคราะห์ว่า 

-อรียติฌายตีดิอตฺโถ(อรธาตุะะไป-)-ตปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- พฺยฌฺชียดิ อตฺโถ อเนนาติ พฺยฌฺชนํ. 

(วิ บทหน้า -I- อฌฺช ะ; ไป, ปรากฏ -I- ยุ ปัจจัยในกรณสาธนะ) 

- อตฺโถ จ พฺยฌฺชนฌฺจ อตฺถพฺยฌฺชนํ (สมาหารทวันทสมาส) 

- อตฺถพฺยฌฺชนสฺ ๓โท อตฺถพฺยฌฺชน๓โท (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)] 

อปเร “อนุสฺสาวิตนุ”ติ ปทสฺส อนุสฺสาเวตพฺพนุติ อตฺถํ วิกปฺเปตฺวา “ยาวตติยนุ”ติ อิทํ 
อุปริ อุทฺเทสาวสาเน “กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯเปฯ ตติยมฺปี ปุจฺฉามี”ติ เอตํ สนุธาย วุตฺตนุติ อาทุ. 
ตมฺปิ น ยุชฺชติ, กสฺมา. อตฺถยุตฺตีนํ อภาวโต. อิทฌฺหิ ปท 0 เกจิ “อนุสฺสววิดนุ”ติ สชฺฌายนุติ, เกจิ 
“อนุสฺสาเวตนุ”ติ, ต 0 อุภยํ วาปิ อดีตกาลเมว ทีเปติ, น อนาคต 0 . ยทิ จสฺส อยํ อตฺโถ สิยา, “อนุส¬ 
ลาวิตํ เหสุสดี”ติ วเทยฺย. เอว 0 ตาว อตฺถาภาวโต น ยุชฺชติ. 

อาจารย์ท่านอื่นดำริเนื้อความของบทว่า อนุสฺสาวิตํ ว่า อนุสฺสาเวตพฺพํ (พึงสวด) จึง 
กล่าวว่า คำว่า ยาวตติย 0 (ถึงครั้งที่ ๓) นี้ กล่าวไว้โดยหมายถึงคำว่า กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ฯเปฯ 
ตติยมฺปิ ปุจฉามิ (ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๒ ว่า ท่าน 
ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๓ ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้ 
แล้วหรือ) ท้ายหัวข้อ[ของปาราชิก]ข้างหน้านั้น 

แม้ความเห็นนั้นก็ไม่สมควร เพราะไม่มีเนื้อความ[ที่เป็นอนาคตกาล]และเหตุสมควร 


นิทาน 


๒(^'๗ 


กล่าวคือ บางรูปสาธยายบทนี้ว่า อนุสฺสาวิตํ บางรูปสาธยายว่า อนุสฺสาเวตํ แม้บททั้ง ๒ นั้นก็ 
บ่งถึงอดีตกาลอย่างเดียว ไม่ใช่อนาคตกาล ถ้าบทดังกล่าวจะพึงมีเนื้อความอย่างนี้[ว่า อนุส¬ 
ลา เวตพฺพํ (พึงสวด)] พระพุทธองค์ก็ควรตรัสว่า อนุสฺสาวิตํ เหสฺสติ (จักสวด) ความเห็นนั้นจึง 
ไม่สมควรเพราะไม่มีเนื้อความ[ที่ลง ต ปัจจัยในอนาคตกาล]ก่อน 

[ท่านกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อแสดงความเห็นของผู้อื่นที่เห็นว่า คำว่า อนุสุสา'วิด 0 ลง ต ปัจจัย 
ในอนาคตกาล โดยมีความหมายเหมือนคำว่า อนุสฺสาเวตพฺพํ (พึงสวด) และหมายถึงคำว่า กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา 
ฯเปฯ ตติยม!] ปุจฉามิ ที่จักกล่าวต่อไปในตอนจบหัวข้อของปาราชิก ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อปเร “อนุสฺสาวิดนฺ”ติ ปท 0 น อดีตตฺถํ ทีเปติ, อก โข อนาคตดฺถํ. ธาตฺวตฺถสมฺพนฺโธ กาลนฺตร- 
วิหิโตปิ ปจฺจโย กาลนฺตเร สาธุ โหตีติ วิกปฺเปสุ 0 . เตนาห “อปเร อนุสฺสาวิตนฺติ ปทสฺสา”ติอาทิ ๒๘๐ 

“บุคคลอื่นดำริว่า บทว่า อนุสฺสาวิดํ ไม่แสดงเนื้อความที่เป็นอดีตกาล แต่แสดงเนื้อความที่เป็น 
อนาคตกาล เพราะปัจจัยที่เนื่องด้วยอรรถของธาตุ แม้ลงในกาลอื่นได้ ก็เป็นศัพท์ถูกต้องที่ลงในกาลอื่นได้ 
ฉะนั้น จึงกล่าวว่า อปเร อนุสฺสาวิตนฺดิ ปทสฺส เป็นต้น” 

อย่างไรก็ตาม พระอรรถกถาจารย์ได้คัดค้านความเห็นนั้นว่าไม่สมควรด้วยเหตุ ๒ ประเด็น คือ 
๑. ต ปัจจัยใน อนุสฺสาวิดํ โหดิ แสดงเนื้อความที่เป็นอนาคตกาลไม่ได้ เพราะไม่ได้ประกอบ 
รูปศัพท์ว่า อนุสฺสาวิดํ เหสฺสติ โดยมีกริยาอาขยาตที่ระบุถึงอนาคตกาลว่า เหสฺสติ ประกอบร่วม กล่าวคือ 
กิตก์ปัจจัยที่ลงในอดีตกาลเป็นต้น ต้องประกอบร่วมกับกริยาอื่น จึงกล่าวกาลอื่นมีอนาคตกาลเป็นต้นได้ 
ถ้าไม่ประกอบร่วมกับกริยาอื่น ก็กล่าวเช่นนั้นไม่ได้ ส่วน ต ปัจจัยในคำว่า อนุสฺสาวิตํ นี้ ถ้าตรัสไว้ร่วมกับ 
กริยาว่า เหสฺสติ ก็อาจเป็นไปในอนาคตกาลได้ แต่มิได้ตรัสไว้เช่นนั้น ด้วยเหตุดังกล่าว จึงแสดงอดีตกาล 
เท่านั้น แสดงอนาคตกาลไม่ได้ 

๒. ไม่มีเหตุที่สมควร 

ในประเด็นแรก คำว่า อนุสฺสาวิดํ ซึ่งมีบางคนสาธยายเป็น อนุสุสาเวตํ เป็นบทที่ลง ต ปัจจัยใน 
อดีตกาลเท่านั้น โดยทั้ง ๒ บทสำเร็จรูปมาจาก อนุ บทหน้า + สุ ธาตุ (สวเน ะะ ฟัง) + เณ การิตปัจจัย + ต 
ปัจจัย ทั้ง ๒ บทถูกตามหลักภาษา ถ้าลบสระ เอ ในเพราะสระ อิ หลัง ก็มีรูปว่า อนุสฺสาวิตํ ดังคำว่า การิต 
ที่มาจาก กร ธาตุ + เณ การิตปัจจัย + ต ปัจจัย หรือถ้าลบสระ อิ หลังจากสระ เอ ก็มีรูปว่า อนุสุสาเวดํ 
ได้เหมือนกัน 

ถ้าพระพุทธองค์ทรงประสงค์จะให้ ต ปัจจัยใน อนุสฺสาวิดํ ลงในอนาคตกาล ก็ควรประกอบ 
ใช้กริยาคุมพากย์เป็นรูปอนาคตกาลว่า อนุสฺสาวิตํ เหสุสติ แต่ในที่นื้กล่าวว่า อนุสฺสาวิดํ โหดิ จึงลง ต ปัจจัย 


๒ะ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ในอนาคตกาลไม่ได้ ความจริงแล้ว บทเป็นปัจจุบันว่า โหติ นิยมใช้ประกอบกับกริยากิตก์ที่เป็นอดีตเพื่อ 
คุมพากย์เท่านั้น ไม่มีอำนาจในการแสดงปัจจุบันกาล เพราะ ต ปัจจัยปรากฏชัดในอดีตกาลอยู่แล้ว แต่ถ้า 
กริยาคุมพากย์มีรูปเป็นอนาคตกาลว่า เหสฺสติ ก็อาจส่งผลให้ ต ปัจจัยประกอบใช้ในอนาคตกาลอีกด้วย 
ดังคัมภีร์กัจจายนสาระ (คาถา ๔๔) กล่าวว่า 


มานนฺตา วตฺตมาเน จ ลกฺขเณ เหตุเก สิยุ 0 

กิตา ธาตฺวตฺถสมฺพนฺเธ โหนฺติ กาลนฺตเรสฺวปิ. ๒๘๑ 

“มาน และ อนฺต ปัจจัยพึงลงในปัจจุบันกาล, อรรถลักขณะ และอรรถเหตุ 
เมื่อมีความเกี่ยวเนื่องกับอรรถของธาตุ[ในกริยาคุมพากย์] กิตก์ปัจจัยย่อมลง 
แม้ในกาลอื่น[จากกาลเดิม]” 


คำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ยทิ เจตฺถ ธาตฺวตฺถสมฺพนฺโธ ตปจฺจโย สิยา, ตถา สติ ธาตฺวตฺถสมฺพนฺโธ นาม วิเสสนวิเสสฺยภาโว, 
โส จ อนุปฺปโยคสฺส สมานตฺถภาเว สติ อุปปชฺชติ, นาสดีติ “เหสฺสดี”ติ อนุปฺปโยคํ วเทยุย, น จ วุตฺต 0 . ตสฺมา 
อนาคต 0 น ทีเปติ, อดีตกาลเมว ทีเปดี ติ. ๒๘๒ 

“โทษก็คือ ถ้า ต ปัจจัยพึงมีความเกี่ยวเนื่องกับอรรถของธาตุในบทนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นขื้นชื่อว่า 
ความเกี่ยวเนื่องกับอรรถของธาตุเป็นภาวะของวิเสสนะและวิเสสยะ (เช่น ปุริโส คจฺฉติ คำว่า ปุริโส เป็น 
วิเสสยะ คือ ถูกขยายว่าเป็นบุรุษที่กำลังไป ไม่ใช่นอนอยู่ ฯลฯ ส่วนคำว่า คจฺฉติ เป็นริเสสนะ คือ ขยาย 
ว่าบุรุษกำลังไป) อนึ่ง ภาวะของวิเสสนะและวิเสสยะนั้นย่อมเกิดขึ้น เมื่อมีความมีเนื้อความเสมอกันของ 
ศัพท์ที่ประกอบไว้ภายหลัง ย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อไม่มี[ความมีเนื้อความเสมอกันดังกล่าว] ดังนั้น พระพุทธ- 
องค์จึงควรตรัสศัพท์ที่ประกอบไว้ภายหลังว่า เหสฺสติ แต่มิได้ตรัสไว้ ด้วยเหตุนั้น บทว่า อนุสฺสาวิต 0 จึง 
แสดงอนาคตกาลไม่ได้ แต่แสดงอดีตกาลเท่านั้น” 


ที่จริงแล้ว กริยาอาขยาตที่ประกอบใช้ในประโยคนั้นสามารถเปรียบได้กับพระราชาที่เป็นใหญ่ 
กว่าบุคคลทั้งปวง กริยากิตก์เหมือนอุปราชที่ต้องคล้อยตามพระราชา การกมีกัตตุการกเป็นต้น เหมือน 
อำมาตย์ที่แวดล้อมพระราชา ส่วนอการกมีอัจจันตสังโยคเป็นต้น เหมือนศูทรที่เช้าหาพระราชาและอุปราช 
ไม่ได้ ดังข้อความในคัมภีร์พื้นฐานสัมพันธ์ว่า 


ราชตุลฺยา กรยา นาม 
ตสฺมา ฉ การกา กฺริยํ 
การกา อมจฺจา นาม 
ตสมา อการกา ฉสุ 


อมจฺจา ว่ย การกา 
ปาปุณนฺติ ยการห 0 . 
สุทฺทา นาม อการกา 
การเกสุ ยการห 0 . ๒๘๓ 


นิทาน 


๒ ๘ ๙ 


“ขึ้นชื่อว่ากริยาเป็นเช่นกับพระราชา การกเหมือนอำมาตย์ ดังนั้น การก ๖ 
จึงเข้าถึงกริยาตามสมควร 

การกชื่อว่าอำมาตย์ อการกชื่อว่า ศูทร ดังนั้น อการกจึงเป็นไปในการก ๖ 
ตามสมควร” 

คำว่า อิทํ หิ ฯเปฯ น อนาคต 0 (กล่าวคือ บางรูปสาธยายบทนี้ว่า อนุสฺสาวิต 0 บางรูปสาธยายว่า 
อนุสฺสาเวตํ แม้บททั้ง ๒ นั้นก็บ่งถึงอดีตกาลอย่างเดียว ไม่ใช่อนาคตกาล) กล่าวไว้เพื่ออธิบายเหตุในการที่ 
ความเห็นของคนอื่นนั้นไม่สมควร ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เนื้อความที่เป็นอนาคตกาลและเหตุสมควรย่อมไม่มือย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรอธิบายลักษณะที่ไม่มีเนื้อความที่เป็นอนาคตกาล 
และเหตุสมควรมิใช่หรือ 

อธิบายว่า เราได้แสดงลักษณะที่ไม่มีเนื้อความที่เป็นอนาคตกาลก่อนว่า บางรูปสาธยายบทนี้ว่า 
อนุสฺสาวิตํ บางรูปสาธยายว่า อนุสฺสาเวตํ แม้บททั้งสองนั้นก็บ่งถึงอดีตกาลอย่างเดียว ไม่ใช่อนาคตกาล 
ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 
อทาน ตเมว วิภาเวตุ อท หดีอาทีมาห. 

“บัดนี้ ท่านกล่าวว่า อิท่ หิ เป็นต้นเพื่ออธิบายเนื้อความนั้นนั้นเทียว” 

คำว่า ยทิ จสฺส ฯเปฯ วเทยฺย (ถ้าบทดังกล่าวจะพึงมีเนื้อความอย่างนี้[ว่า อนุสฺสาเวตพฺพํ (พึง 
สวด)] พระพุทธองค์ก็ควรตรัสว่า อนุสฺสาวิต 0 เหสฺสติ) กล่าวไว้เพื่อแสดงโทษที่ได้รับจากประโยคต้น ทั้งนี้ 
เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลย่อมทราบว่า คำดังกล่าวไม่แสดงอนาคตกาล แต่แสดงอดีตกาล 
เท่านั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงโทษในการที่คำดังกล่าวแสดงอนาคตกาล 

มิใช่หรือ 

อธิบายว่า เราได้แสดงโทษในการที่คำดังกล่าวแสดงอนาคตกาลด้วยประโยคนี้ว่า ถ้าบทดังกล่าว 
จะพึงมีเนื้อความอย่างนี้ว่า อนุสฺสาเวตพฺพํ (พึงสวด) พระพุทธองค์ก็ควรตรัสว่า อนุสฺสาวิตํ เหสฺสติ (จักสวด) 
ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กถเมต 0 วิฌฺฌายดีติ อาห “ยทิ จสฺสา”ติอาทิ. ๒๘๕ 

“ท่านกล่าวว่า ยทิ จสฺส เป็นต้น เพื่อขจัดความสงสัยว่า บุคคลย่อมรู้ว่าคำดังกล่าวไม่แสดง 
อนาคตกาล แต่แสดงอดีตกาลเท่านั้นอย่างไร” 


๒๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


ข้อความว่า “เพื่อขจัดความสงสัย” มาจากคำบาลีที่เป็นปาฐเสสะว่า สํสยํ อปเนตุ๊ (เพื่อนำออก 
ความสงสัย) พบโดยตรงในที่บางแห่งในคัมภีร์ฎีกา 

คัมภีร์พยาจีนิยาม (ข้อ ๕๘) กล่าวว่า จ และ ปน ศัพท์ที่อยู่ท้าย ยทิ ศัพท์เป็นรูปว่า ยทิ จ 
หรือ ยทิ ปน ทำหน้าที่ ลัทธโทสโชตกะ คือ แสดงดัทธโทสะ และในคัมภีร์ข้างต้น (ข้อ ๕๙-๖๐) กล่าวว่า 
นิบาตทั้ง ๒ ศัพท์ที่อยู่ท้าย เอว 0 สติ, เอว 0 สนฺเต ทำหน้าที่ ลัทธคุณโชตกะ คือ แสดงดัทธคุณะ เมื่อกล่าว 
ต่อจากประโยคหน้าที่แสดงความสมควร หรือทำหน้าที่ ลทธโทสโชตกะ หรือ พยติเรกโชตกะ คือ แสดง 
ความขัดแย้ง เมื่อกล่าวต่อจากประโยคหน้าที่แสดงความขัดแย้ง] 

ยทิ เจต 0 อุทฺเทสาวสาเน วจนํ สนฺธาย วุตฺตํ สิยา, “น อาวิกริสฺสามี”ติ จิตฺตํ อุ! เ- 
ปาเทนุตสฺส นิทาเน สมตุเต!) วุตุตมุสาวาโท น สิยา, กสฺมา. “ยาวตติย 0 อนุสุสาวิยมาเน”ติ 
วจนโต. “ยาวตติยนุ”ติ อิท 0 วจนเมว นิรตุถก 0 สิยา, กสุมา. นิ , ทานุทฺเทเส ยาวตติยานุสุสาวนสุส 
อภาวโตติ เอว 0 ยุตุติอภาวโต ตมฺปิ น ยุชฺชติ. 

ถ้าบทว่า อนุสฺสาวิตํ นั้นหมายถึงคำกล่าวในที่สุดแห่งหัวข้อ[ของปาราชิกว่า กจฺจิตก 
ปริสุทฺธา (ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ)] มุสาวาทที่ตรัสไว้เมื่อสวดคำเริ่มเรื่องจบแล้วก็ 
ไม่พึงมีแก่ภิกษุผู้คิดว่า เราจักไม่เปิดเผยอาบติ เพราะตรัส[ปัจจุบันกาล]ว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิย- 
มาเน (เมื่อกำลังสวดถึงครั้งที่ ๓) และคำว่า ยาวตติย 0 (ถึงครั้งที่ ๓) นี้ ก็’ไม่ พึงมีประโยชน์โดยแท้ 
เพราะไม่มีการสวดถึงครั้งที่ ๓ ในหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง แม้ความเห็นนั้นก็ไม่สมควรเพราะไม่มี 
เหตุสมควรอย่างนี้ 

[ข้อความนี้กล่าวเพื่อแสดงประเด็นที่ ๒ คือ เหตุที่ไม่สมควร กล่าวคือ ถ้าบทว่า อนุสฺสาวิด 0 
หมายถึงคำว่า กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา เป็นต้นที่อยู่ท้ายหัวข้อปาราชิก แม้ผู้สวดปาติโมกข์จะสวดคำเริ่มเรื่อง 
จบแล้ว ภิกษุผู้ปกปิดอาปติก็ไม่ต้องอาปติเพราะการพูดเท็จ เพราะประกอบใช้ มาน ปัจจัยที่แสดงปัจจุบัน- 
กาล ในคำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิยมาเน (เมื่อกำลังสวดถึงครั้งที่ ๓) นอกจากนั้นแล้ว คำว่า ยาวตติย 0 ก็หา 
ประโยชน์มิได้ เพราะมีปรากฏในหัวข้อของปาราชิกเป็นต้นไปเท่านั้น ไม่ปรากฏในหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง 

คัมภีร์กังขาวิดรณีคัณฐิ (หน้า ๕๙) กล่าวว่า การประกอบ เอว ศัพท์ใน วจนเมา เป็น อฏฐาน¬ 
ะเโยคนัย คือ การประกอบในฐานะอื่นจากฐานะที่ใช้จริง หรือการประกอบในฐานะที่ไม่สมควรกับศัพท์ที่ 
ประกอบร่วม ดังนั้น จึงควรแปลร่วมกับคำว่า นิรตฺถกํ 

ท่านแสดงปุจฉาตามหลักวิธีวากยานุสัมพันธ์ของประโยคว่า ยาวตติย 0 ฯเปฯ ว่า 


นิทาน 


๒๙๑ 


ยทิ เอว 0 “ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 โหตี”ติ กิมิทนฺติ อาห “ยาวตติยนุ”ติอาทิ ๒๘๖ 
“ท่านกล่าวว่า ยาวตติย 0 เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า ถ้าเป็นอย่างนั้น คำว่า ยาวตติย 0 อนุส¬ 
ลาวิต 0 โหดิ นี้พึงมีโทษอะไร” 

ประโยคข้างด้นมีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า มุสาวาทที่ตรัสไว้เมื่อสวดคำเริ่มเรื่องจบ 
แล้วไม่พึงมีแก่ภิกษุผู้คิดว่า เราจักไม่เปิดเผยอาบต เพราะตรัส[ปัจจุบันกาล]ว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิยมาเน 
(เมื่อกำดังสวดถึงครั้งที่ ๓) ด้วยประโยคต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ถ้าเป็นอย่างนั้น คำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 โหดิ นี้พึงมี'โทษอะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงโทษของคำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 โหดิ 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า เราได้แสดงโทษของ 
คำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 โหดิ ว่า คำดังกล่าวก็ไม่พึงมีประโยชน์โดยแท้ ดังนี้แล] 

“ยาวตติย 0 อนุสุสาวิตํ โหตี”ติ อิทํ ปน ลกฺขณวจนมตฺตํ, เตน อิมมตฺถํ ทสุเสติ- อิทํ 
ปาดิโมกฺขํ นาม ยาวตติย 0 อนุสุสาวิยติ, ตสุมึ ยาวตติย 0 อนุสุสาวิยมาเน โย สรมาโน สนฺดึ 
อาปตฺดึ นาวิกโรติ, ตสุส ยาวตติยานุสุสาวนาวสาเน สมฺปชานมุสาวาโท โหตีติ. 

ส่วนคำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ โหติ (ข้าพเจ้าได้สวดถึงครั้งที่ ๓) นี้ เป็นเพียงคำ 
แสดงลักษณะ[ของปาติโมกข์] ดังนั้นจึงแสดงข้อความนี้ว่า ธรรมดาว่าปาติโมกข์นี้ย่อมถูกสวด 
ถึงครั้งที่ ๓ เมื่อปาติโมกข์นั้นถูกสวดอยู่ถึงครั้งที่ ๓ ภิกษุใดรู้อยู่ไม่ยอมเปิดเผยอาบติที่มีอยู่ 
สัมปชานมุสาวาท (การพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่) ย่อมมีแก่ภิกษุนั้นในตอนท้ายของการสวดถึงครั้งที่ ๓ 

[ท่านแสดงความเห็นของอาจารย์บางท่านและอาจารย์ท่านอื่นไว้ด้วยคำว่า เอกจุเจ และ อปเร 
แล้ว บัดนี้ กล่าวประโยคนี้เพื่อแสดงความเห็นของท่านเอง ฎีกาเก่า (หน้า ๑๐) ระบุว่า อาจารย์บางท่านใน 
เรื่องนี้ คือ พระธัมมภาริกะ ส่วนอาจารย์ท่านอื่นคือพระอัดถทัสสี 

โดยทั่วไปการใช้ เอกจุเจ, อปเร และ เกจิ มีลักษณะต่างกันในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา คือ 
๑. อฌฺเณ, เอเก, เอกจุเจ (อาจารย์บางท่าน) นิยมใช้เพื่อแสดงความเห็นที่เสมอกับท่านผู้แต่ง 
๒. อปเร (อาจารย์ท่านอื่น) นิยมใช้เพื่อยกย่องความเห็นที่สูงกว่าความเห็นของท่านผู้แต่ง 
๓. เกจิ (บางคน) นิยมใช้เพื่อตำหนิความเห็นที่ท่านผู้แต่งไม่เห็นด้วย 


๒๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


อย่างไรก็ตาม วิธีใช้ดังกล่าวเป็นหลักการใช้ส่วนใหญ่เท่านั้น ในที่นี้’ใช้เป็น เอกจุเจ และ อปเร 
เพื่อแยกความเห็นของบุคคล ๒ ฝ่าย หาใช่เพื่อยกย่องแต่อย่างใด 

ปน ศัพท์ทำหน้าที่ ปักขันตรโชตกะ คือ แสดงฝ่ายอื่น หมายถึง แสดงฝ่ายตนนอกไปจากฝ่าย 
อื่นที่กล่าวมาแล้ว คัมภีร์นิสสัยพม่ามักแปล ปน ศัพท์โดยพยัญชนะว่า ปน ะะ ปรวาทโต อฌฺฌํ สกวาทํ 
วกขามิ (เราจักกล่าวความเห็นของตนอื่นจากความเห็นของผู้อื่น) 

คำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ โหดิ (ข้าพเจ้าได้สวดถึงครั้งที่ ๓) เป็นคำแสดงลักษณะ คือ ธรรมเนียม 
ทั่วไปของปาติโมกข์ กล่าวคือ แม้ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์จะสวดเพียง ๑ ครั้ง แต่มีการถามถึง ๓ ครั้งด้วยคำ 
ว่า กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา (ท่านทั่งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ) จึงเหมือนกับการสวดปาติโมกข์ ๓ ครั้ง ภิกษุที่ 
ทั่งฟังปาติโมกข์อยู่ย่อมต้องอาปติทุกกฏ เพราะไม่เปิดเผยอาป็ติที่ตนเองล่วงละเมิดไว้ในตอนท้ายของหัวข้อ 
ของปาราชิกเป็นต้นไปเมื่อสวดถึงตอนท้ายของประโยคว่า กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา 

คำว่า เดน ในประโยคว่า เดน อิมมตฺถํ ฯเปฯ มีปาฐเสสะของคำนี้ว่า เหตุนา นิยมแปลโดยทั่วไป 
ว่า “เพราะเหตุนั้น” แต่คำแปลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๗๒) จึงอธิบายให้ชัดเจนว่า เตนาติ 
ลกฺขณวจนมตฺเดน เหตุนา (คำว่า เดน คือ เพราะเหตุที่เป็นเพียงคำแสดงลักษณะ[ของปาติโมกข์]) 

ฎีกาใหม่แสดงปุจฉาตามหลักวากยานุสัมพันธ์ของประโยคว่า เดน อิมมตฺถํ ทสฺเสติ เป็นต้นว่า 

กึ เดน ลกฺขียติ, เยเนต 0 สกขณวจนมดฺดํ สิยาติ อาห “เตนา”ติอาทิ. ๒๘๗ 

“ท่านกล่าวว่า เดน เป็นต้น เพื่อขจัดความสงสัยว่า ท่านกำหนดเนื้อความอะไรด้วยคำนั้น ซึ่ง 
เป็นเหตุเพียงแสดงลักษณะ[ของปาติโมกข์]” 

ประโยคช้างต้นมีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ช้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงว่า คำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหดิ นี้ เป็น 
เพียงคำแสดงลักษณะ[ของปาติโมกข์] ด้วยประโยคต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านกำหนดเนื้อความอะไรด้วยคำนั้น ซึ่งเป็นเหตุเพียงแสดงลักษณะ 
ของปาติโมกข์ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเนื้อความที่ถูกกำหนดด้วยคำนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนื้จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า เราได้แสดงเนื้อความ 
ที่ถูกกำหนดด้วยคำนั้นว่า ดังนั้น จึงแสดงข้อความนื้ว่า ธรรมดาว่า ปาติโมกข์นี้ย่อมถูกสวดถึงครั้งที่ ๓ 
เมื่อปาติโมกข์นั้นถูกสวดอยู่ถึงครั้งที่ ๓ ภิกษุใดรู้อยู่ไม่ยอมเปิดเผยอาปตที่มีอยู่ ลัมปชานมุสาวาท (การพูด 
เท็จทั่งที่รู้อยู่) ย่อมมีแก่ภิกษุนั้นในตอนท้ายของการสวดถึงครั้งที่ ๓ ด้วยประโยคนี้ ดังนื้แล 
คัมภิรัตถนิยาม (ข้อ ๓๖๔) กล่าวว่า อาทิ ศัพท์ที่อยู่ท้าย อาห ให้ลบทุติยาวิภัตติ 


นิทาน 


๒๙๓ 


และในคัมภีร์เดียวกันนั้น (ข้อ ๓๖๕) กล่าวว่า อาทิ ศัพท์ที่อยู่ต้น อาห ให้ลงทุติยาวิภัตติเป็น 
รูปว่า อาทิมาห] 

ตเทตํ ยถา อนุสฺสาวิตํ ยาวตติยํ อนุสุสรวิด 0 นาม โหติ, ต 0 ทสุเสตุ ตตฺถายสุมนุเต 
ปุจฺฉามีติอาทิ วุตฺต 0 . ตํ ปเนต 0 ปาราชิกาทีนํ อวสาเน ทิสุสติ, น นิทานาวสาเน. กิฌฺจาปิ น ทิสุสติ, 
อถ โข อุทฺเทสกาเส “อาวิกตา หิสุส ผาสุ โทดี”ติ วตฺวา “อุทฺทิฏฺรํ โข อายสุมนุโต นิทานิ, 
ตตฺถายสุมนุเต ปุจฺฉามี”ติอาทินา นเยน วตฺตพฺพเมว. เอวฌฺหิ นิทานํ สุอุทฺทิฏฺรํ โทติ, อฌฺฌถา 
ทุอุทฺทิฏฺรํ. อิมเมว จ อตฺถํ สนุธาย อุโปสถกฺขนุธเก วุตฺตํ “ยาวตติย 0 อนุสุสาวิต 0 โหดีติ สกิมุ!) 
อนุสุสาวิด 0 โทติ, ทุติยมุ!) อนุสุสาริต 0 โทติ, ตติยมุ!) อนุสุสาริต 0 โทดี”ติ. อยเมตฺถ อาจริยปรมุ- 
ปราภโต รินิจฺฉโย. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตตฺถายสฺมนุเต ปุจฺฉามิ เป็นต้นเพื่อแสดงลักษณะที่ปาติโมกข์ 
นั้น ชื่อว่า ถูกสวดถึงครั้งที่ ๓ 

อนึ่ง คำสวดถึงครั้งที่ ๓ นั้นพบในตอนท้ายของปาราชิกเป็นต้น ไม่พบในตอนท้าย 
ของคำเริ่มเรื่อง แม้จะไม่พบก็ต้องสวดตามนัยว่า อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนุโต นิทานํ. ตตฺกายสุมนุเต 
ปุจฉามิ (ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดคำเริ่มเรื่องแล้ว ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในคำเริ่มเรื่อง 
นั้น) เป็นด้น หลังจากสวดว่า อาริกตา หิสฺส ผาสุ โทติ (เพราะความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุนั้น 
ด้วยการเปิดเผยอาบต) ในเวลาสวดปาติโมกข์ ผลก็คือ เมื่อเป็นดังนี้ จึงสวดคำเริ่มเรื่องเป็น 
อย่างดี มิฉะนั้นแล้วก็เป็นการสวดไม่ดี 

อนึ่ง พระพุทธองค์ทรงหมายเอาเนื้อความนี้จึงตรัสไว้ในอุโปสถขันธกะว่า 

ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหดีติ สกิม!) อนุสฺสา 1 วิด 0 โทติ. ทุติยมุปิ อนุสฺสาวิด 0 โทติ. ตติยมุปิ 

— ๐ ‘ใ’^ ๒๘๘ 

อนุสุสาวต เหติ. 

“คำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหติ (ข้าพเจ้าได้สวดถึงครั้งที่ ๓) หมายความว่า สวด 
เป็นครั้งที่ ๑ สวดเป็นครั้งที่ ๒ สวดเป็นครั้งที่ ๓” 

ข้อความข้างต้นเป็นคำวินิจฉัยที่นำมา โดยธรรมเนียมของอาจารย์ทั้งหลายในคำว่า 
ยาวตติย 0 อนสสาวิด 0 โหติ นี้ 


๒๙^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[คำว่า อิมเมา จ ฯเปฯ อนุสฺสาวิต 0 โหตีติ (อนึ่ง พระพุทธองค์ทรงหมายเอาเนื้อความนี้จึงตรัส 
ไว้ในอุโปสถขันธกะว่า ยาวตติย 0 ฯเปฯ ตติยมฺปิ อนุสฺสาวิตํ โหติ) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดเนื้อความนั้นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ เป็นต้นควรเป็นคำสวด 
ถึงครั้งที่ ๓ มิใช่หรือ 

อธิบายว่า ถ้าคำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺดิ เป็นต้นเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ พระพุทธองค์ก็พึง 
ตรัสคำนั้นไว้ในอุโปสถขันธกะ แต่ไม่พึงตรัสคำว่า สกิมฺปิ อนุสฺสาวิต 0 โหติ เป็นด้นไว้ 
ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ยทิ หิ “ยสฺส สิยา อาปตฺดี”ติอาทิวจนตฺตยํ ยาวตติยานุสฺสาวนํ สิยา, ตเทา อุโปสถกเขนฺธเก 
วเทยฺย, น ปน “สกิมฺปิ อนุสฺสาวิต 0 โหดี”ติอาทิกนฺติ อธิปปาโย. ๒๘๙ 

“ความหมายคือ ถ้าคำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ เป็นต้น เป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ พระพุทธ- 
องค์ก็พึงตรัสคำนั้นไว้ในอุโปสถขันธกะ แต่ไม่พึงตรัสคำว่า สกิมฺปิ อนุสฺสาวิต 0 โหติ เป็นต้นไว้” 

คำว่า อยเมตฺถ ฯเปฯ วินิจ เฉโย กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านได้รับมาแต่ไหน [ฎีกาใหม่] (อีกอย่างหนึ่ง) บุคคล 
ย่อมรู้คำว่า อิมมตฺถ 0 สนฺธาย วุตฺตํ ได้อย่างไร [ฎีกาเก่า] 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ข้อวินิจฉัยนื้ไม่มีมาในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายมิใช่หรือ 
อธิบายว่า ข้อความข้างด้นเป็นคำวินิจฉัยที่นำมาโดยธรรมเนียมของอาจารย์ทั้งหลายในคำว่า 

ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 โหติ นี้ 

ดังคำอธิบายในฎีกาเก่าและฎีกาใหม่ว่า 

นนุ จาย 0 รินิจฺฉโย อฏฺรกถาสุ น อาคโต, อก กุโต ลทฺโธติ อาห “อยเมตุถา”ติอาทิ. 1๒๙๐ 
“อนึ่ง ท่านกล่าวว่า อยเมตฺถ เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า ข้อวินิจฉัยนื้ไม่มีมาในคัมภีร์อรรถ- 
กถาทั้งหลายมิใช่หรือ เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านได้รับมาแต่ไหน” 

อิมมตก 0 สนฺธาย วุตฺตนฺติ กก 0 วิฌฺฌายดีติ เจ. “อยเมตก อาจริยปรมฺปราภโต วินิจฉโย”ติ วุตฺตํ. ๒๙ ® 
“ถ้าถามว่า คำว่า อิมมตฺถ 0 สนฺธาย วุตฺตํ (พระพุทธองค์ทรงหมายเอาเนื้อความนื้จึงตรัสไว้) บุคคล 
ย่อมรู้ได้อย่างไร จึงกล่าวว่า อยเมตฺถ อาจริยปรมฺปราภโต วินิจฺฉโย (ข้อความข้างด้นเป็นคำวินิจฉัยที่ 
นำมาโดยธรรมเนียมของอาจารย์ทั้งหลายในคำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 โหติ นี้)” 


นิทาน 


๒๙(เ^ 


ในประโยคว่า เอวฌฺหิ นิทานํ สุอุทฺทิฏฺรํโหดิ (เมื่อเป็นดังนี้จึงสวดคำเริ่มเรื่องเป็นอย่างดี) หิ ศัพท์ 
ทำหน้าที่ลัทธคุณโชตกะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยคต้น แปลว่า “ผลก็คือ” 

ในประโยคว่า อฌฺฌถา ทุอุทฺทิฏฺรํ (มิฉะนั้นแล้วก็เป็นการสวดไม่ดี) คำว่า อฌฺฌถา ควรสัมพันธ์ 
กับปาฐเสสะเป็นรูปว่า อฌฺฌถา อตฺเถ คยฺหมาเน (เมื่อบุคคลถือเอาเนื้อความโดยประการอื่น) 

คำว่า อุทฺทิฏฺรํ โข เป็นต้นในหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่พบโดยตรงในพระบาลี แต่พระอรรถกถา- 
จารย์กล่าวว่า ต้องเพิ่มเข้ามาสวด อีกทั้งข้อวินิจฉัยว่า คำถาม ๓ ครั้งว่า กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ก็คือ คำที่ 
กล่าวถึงการสวด ๓ ครั้ง (ยาวตติยานุสฺสาวน) ไม่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาอรรถกถา แต่เป็นข้อวินิจฉัยที่ 
โบราณาจารย์ได้สืบทอดกันต่อมา จึงเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ 

ในปัจจุบันปาติโมกข์ฉบับไทยไม่พบประโยคว่า อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ เป็นต้น โดย 
ลงท้ายด้วยคำว่า อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหดิ ตามพระบาลี แต่ในฉบับพม่ามีประโยคเหล่านี้ตามข้อความใน 
คัมภีร์กังขาวิดรณีข้างด้น 

ข้อความว่า อาจริยปรมฺปราภต (คำวินิจฉัยที่นำมาโดยธรรมเนียมของอาจารย์ทั้งหลาย) ฎีกา 
ใหม่อธิบายว่า 

รินยฏฺราเนสุ กดปริจยานํ อาจริยานํ ต 0 ต 0 อตฺถํ ฌาเปนฺดี ปเวณิ อาจริยปรมฺปรา, ตาย อาภโต 
อานีโต อาจริยปรมฺปราภโต. ๒๙๒ 

“ธรรมเนียมที่แสดงให้รู้เนื้อความนั้นๆ ของอาจารย์ทั้งหลายผู้กระทำความคุ้นเคยในฐานะแห่ง 
วินัย ชื่อว่า อาจริยปรัมปรา 

คำวินิจฉัยที่นำมาโดยธรรมเนียมของอาจารย์ทั้งหลาย ชื่อว่า อาจริยปรัมปราภตะ” 

ข้อความข้างต้นอธิบาย อาจริยปรมฺปราภต ดังนี้ 
คำว่า ปรมฺปรา เป็นศัพท์อิตถีลิงค์ที่เป็นคำไวพจน์ของ ปเวณิ (ธรรมเนียม) เพราะอธิบายด้วย 

คำว่า ปเวณิ 

ธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเรื่องที่แสดงให้รู้เนื้อความนั้นๆ เพราะอธิบายด้วยคำว่า ต 0 ต 0 อตฺถํ 
ฌาเปนฺดี (ที่แสดงให้รู้เนื้อความนั้นๆ) 

คำว่า อาจริยปรมฺปรา มีรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า อาจริยานิ ปรมฺปรา อาจริยปรมฺปรา 
เพราะอธิบายด้วยคำว่า อาจริยานิ ปเวณิ 

อาจารย์ดังกล่าวคือผู้กระทำความคุ้นเคยในฐานะแห่งวินัย ซึ่งก็คือผู้แตกฉานวินัยนั้นเองเพราะ 
อธิบายด้วยคำว่า วินยฏฺจึาเนสุ กดปริจยานํ (ผู้กระทำความคุ้นเคยในฐานะแห่งวินัย) 

คำว่า อาภต เป็นคำไวพจน์ของ อานีต ศัพท์ แปลว่า นำมา เพราะอธิบายด้วยคำว่า อานีโต 


๒๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คำว่า อาจริยปรมฺปราภต มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อาจริยปรมปราย อาภโต อาจริยปรมฺปราภโต (ตติยาตัปปุริสสมาส) 

เพราะอธิบายด้วยคำว่า ตาย อาภโต] 

ดำอธิบาย โย ปน ภิกฺขุ เป็นต้น 

โย ปน ภิกฺขุ ฯเปฯ สมฺปชานมุสาวาทสฺส โหตีติ สมฺปชานมุสาวาโท อสฺส โทติ, เตนสฺส 
ทุกฺกฏาปตฺติ โทติ. สา จ โข ปน น มุสาวาทลกฺขเณน, “สมฺปชานมุสาวาเท กึ โทติ, ทุก.กฏํ โทดี”ติ 
อิมินา ปน ภควโต วจเนน วจีทุวาเร อกิริยสมุฏฺจึานาปตฺติ โหดีติ เวทิตพุพา. 

คำว่า โย ปน ภิกฺขุ ยาวตติยํ อนุสฺสาวิยมาเน สรมาโน สนฺตึ อาปตฺดึ นาวิกเรยฺย, 
สมฺปชานมุสาวาทสฺส โหติ (ภิกษุใดรู้อยู่ไม่ยอมเปิดเผยอาบัติที่มีอยู่ สัมปชานมุสาวาทย่อมมี 
แก่ภิกษุนั้น) หมายความว่า สัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุนั้น ดังนั้น จึงมีอาบ้ติทุกกฏ 

อนึ่ง อาบัติทุกกฏนั้นไม่ใช่มีได้ด้วยลักษณะของการพูดเท็จ แต่พึงทราบว่า เป็นอาบ้ดิ 
ที่มีการไม่ทำ[การเปล่งเสียง]ทางวจีทวารเป็นสมุฏฐาน ตามพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนี้ว่า 

สมฺปชานมุสาวาเท กึ โท ติ. ทุก.กฏ 0 โท ติ. ๒๙๓ 

“ถามว่า : อาบติอะไรมีได้ในเพราะการพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ 

ตอบว่า : อาบติทุกกฏย่อมมีได้” 

[คำว่า สม.ปชานมุสาวาโท อสฺส โหดิ อธิบาย สม.ปชานมุสาวาทสฺส ว่าตัดบทเป็น สม.ปชานมุสา- 
วาโท + อสฺส ลบ โอ อักษรในเพราะสระ อ ท้าย ดังคำว่า อุรสฺส ะ; อุโร -I- อสฺส โดยคำว่า สมฺปชานมุสา- 
วาทสฺส ไม่ใช่บทที่ลง ส ฉัฏฐีวิภัตดิ ตามหลักภาษาเรียกว่า ปทัจเฉทลังวัณณนา คือ การอธิบายวิธีดัดบท 

การอยู่นิ่งนับเข้าในมโนทวาร และการต้องอาบัติก็ไม่มีทางมโนทวารตามพระพุทธดำรัสว่า มโน- 
ท.วาเร อาปตฺดิ นาม นตฺถิ (ขึ้นชื่อว่าอาบัดย่อมไม่มีทางมโนทวาร) แต่ในเรื่องนี้ภิกษุต้องอาบัติทุกกฏ 
เพราะการพูดเท็จ ที่จริงแล้วอาบตปาจิตตีย์ที่ภิกษุต้องด้วยการพูดเท็จนั้น มีลักษณะคือการพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ 
ในเวลาก่อนพูดและกำลังพูด แต่อาบัติทุกกฏในเรื่องนี้เป็นโทษที่เกี่ยวกับการนิ่งอยู่ไม่พูดทั้งที่ควรเปิดเผย 
อาปติตามที่ผู้สวดปาติโมกข์กล่าวว่า สนฺตี อาปด.ติ อาวิกาดพฺพา (พึงเปิดเผยอาบัติที่มีอยู่)] 

วุตฺตมฺปี เจตํ- 


นิทาน 


๒๙๗ 


“อนาลปนฺโต มนุเชน เกนจิ 
วาจา คิริ โน จปเร ภเณยฺย 
อาปชฺเชยฺย วาจสิกํ, น กายิก 0 
ปฌฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตา”ติ. 

จริงอย่างนั้น แม้ท่านพระอุบาลีได้กล่าวไว้[ในคัมภีร์บริวาร เสทโมจนคาถา]ว่า 

“ภิกษุไม่เจรจาวาจากับมนุษย์ไรๆ ไม่พูดถ้อยคำกับผู้อื่น แต่ต้องอาบติ 
ทางวาจา ไม่ต้องอาบ[ติทางกาย ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้คิดปัญหานี้ไว้” 


[จ ศัพท์ในคำว่า เจต 0 ทำหน้าที่ ทัฬหีกรณโชตกะ คือ แสดงการยํ้าความ ซึ่ง'ในที่นี้'ศัดเป็นอาคม- 
ทัฬหีกรณโชตกะ คือ แสดงการยํ้าความด้วยปริย้ติ คือ ข้อความจากพระบาลี 

ปิ ศัพท์ในคำว่า วุตฺตมฺบิเ พึงนำไปแปลร่วมกับปาฐเสสะว่า อายสฺมตา อุปาลิตฺเกเรนปิ อุปสรรค 
คือ ปิ ในกรณีนี้ถือว่าเป็นอัฏฐานปยุตตะ คือ ศัพท์ที่ประกอบในฐานะอื่นจากฐานะที่ใช้จริง หรือศัพท์ 
ที่ประกอบในฐานะที่ไม่สมควรกับศัพท์ที่ประกอบร่วมในประโยค 

คำว่า วาจา มีศัพท์เดิมมาจาก วาจาย ลบ ย เพื่อรักษาคณะฉันท์ 

ในฎีกาใหม่กล่าวว่า คำว่า ปฌฺหาเมสา (ลง ม อาคม) เป็นลิงควิปัสลาส คือ เมื่อควรกล่าวไว้ 
เป็นรูปปุงลิงค์ว่า ปฌฺโห เอใส ก็ประกอบใช้เป็นรูปอิตถีลิงค์ดังกล่าว โดยกล่าวว่า 

ปฌฺหาเมสา กุสเลหิ จินุติตาติ เอตฺถ ปฌฺหาเมสาติ ลิงฺคพฺยตฺตเยน วุตฺต 0 , เอใส ปฌฺให กุสเลหิ 
จินฺติโตติ อตฺโถ. ๒๙๔ 

“ในบาทคาถาว่า ปฌฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตา นี้ คำว่า ปฌฺหาเมสา กล่าวไว้โดยเปลี่ยนลิงค์ 
ความหมายคือ ผู้รู้ทั้งหลายได้คิดปัญหานี้ไว้” 

แต่ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๑๑๕) กล่าวว่า ปฌฺห ศัพท์มีได้ในลิงค์ทั้ง ๓ ถือว่าเป็นอีก 
มติหนึ่งจากมติของฎีกาใหม่นี้] 


ดำอธิบาย อนุตรายิโก 

อนุตรายิโกติ วิปฺปฏิสารวตฺถุตาย ปาโมชฺชาทิสมฺภว 0 นิวาเรตฺวา ปรมชุฌานาทีนํ อชิ¬ 
ดมาย อนุตราย 0 กโรติ. 


๒๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


คำว่า อนฺตรายิโก (ทำอันตราย[แก่ฌานและมรรคผล]) หมายความว่า ห้ามไม่ให้ 
ปราโมทย์เป็นต้นบังเกิดขึ้น แล้วขัดขวางการบรรลุปฐมฌานเป็นต้น เพราะเป็นเหตุแห่งความ 
เดือดร้อนใจ 

[คำว่า อนฺตราย 0 กโรติ (ทำอันตราย) แสดงว่า อิก ปัจจัยใน อนฺตรายิก ลงในความหมายว่า กโรติ 
(ทำ) เพราะตัทธิตปัจจัยมีอรรถมาก ดังมีกฎทั่วไปกล่าวว่า 

วิจิตรา หิ ตทฺธิต วุตฺดิ. ๒๙๕ 

“โดยแท้จริงแล้ว ความเป็นไปของตัทธิตเป็นของวิจิตร” 

แม้สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา) ก็อธิบายเรื่องนี้ว่า 

วิจิตรา หิ ตทฺธิตวุตฺตีติ วจนโต ปน อาทิสทฺเทน อฌฺเฌสุปิ อตฺเถสุ ณิกปจฺจโย เวทิตพฺโพ. กถ 0 . 
วิเนตพฺโพติ เวนยิโก, วินยํ วินยาย วา ธมฺมํ เทเสตีดิ เวนยิโก. ๒๙๖ 

“อนึ่ง พึงทราบ ณิก ปัจจัยแม้ในความหมายอื่นด้วย อาทิ ศัพท์ ดังคำกล่าว[ในคัมภีร์อรรถกถา] 
ว่า วิจิตรา หิ ตทฺธิตวุตฺดิ (โดยแท้จริงแล้ว ความเป็นไปของตัทธิตเป็นของวิจิตร) พึงทราบอย่างไร พึงทราบ 
ว่า บุคคลใดควรถูกข่ม เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า เวนยิกะ หรือบุคคลย่อมแสดงธรรมที่ข่ม[กิเลส] หรือย่อม 
แสดงธรรมเพื่อข่มกิเลส เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า เวนยิกะ” 

ฎีกาใหม่แสดงรูปวิเคราะห์ของ อนฺตรายิก อีก ๓ ประการ คือ 

- ธรรมที่ประกอบในอันตราย ะ; อนฺตราเย นิยุตฺโต อนฺตรายิโก (นิยุตฺต ดัทธิต) 

- ธรรมที่ควรแก่ผลที่เป็นอันตราย ะะ อนฺตราย 0 ผล 0 อรหตีดิ อนฺตรายิโก (อรหดิ ดัทธิต) 

- ธรรมที่กระทำอันตรายโดยปกติ ะะ อนฺตรายสฺส กรณสีโล อนฺตรายิโก (กรณสีล ดัทธิต) 

คำว่า ปรมชฺฌานาทีนํ อธิคมาย (การบรรลุปฐมฌานเป็นต้น) กล่าวไว้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า 
อาป็ติทุกกฏนั้นขัดขวางลาภสักการะเป็นต้น 

คำว่า ปาโมชฺชาทิสมฺภว 0 นิวาเรตฺวา (ห้ามไม่ให้ปราโมทย์เป็นต้นบังเกิดขึ้นแล้ว) กล่าวไว้เพื่อ 
ขจัดความสงสัยว่า 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ อาบัติทุกกฏนั้นขัดขวางการบรรลุปฐมฌานเป็นต้นอย่าง 
แน่นอนหรือไร 

อธิบายว่า อาบัติดังกล่าวขัดขวางได้โดยห้ามไม่ให้ปราโมทย์เป็นต้นบังเกิดขึ้น 

คำว่า วิปฺปฏิสารวตฺถุตาย (เพราะเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนใจ) กล่าวไว้เพื่อแสดงเหตุของ 


นิทาน 


๒๙๙ 


การห้ามไม่ให้ปราโมทย์เป็นต้นบังเกิดขึ้นว่าเพราะเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนใจ ดังนั้น ปราโมทย์เป็นต้น 
จึงเกิดขึ้นไม่ได้ 

ข้อความว่า “เพราะเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนใจ” หมายความว่า ในเวลาต้องอาปติทุกกฏ ถ้า 
ยังมิได้บอกอาปติ ก็จะรู้สึกผิดที่เรียกว่า ความเดือนร้อนหรือวิปฏิสาร อาปติทุกกฏจึงเป็นเหตุแห่งความ 
เดือดร้อนใจ และเมื่อภิกษุรู้สึกเดือดร้อน ปราโมทย์คือปีติอย่างอ่อน ปัสสัทธิคือความสงบกายและใจ สุข 
และสมาธิในปฐมฌานย่อมไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะปีติและปัสสัทธิเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีคีลบริสุทธิ้ 
ดังข้อความในพระสูตรว่า 

ปมุทิตสฺส ปีติ ชายติ, ปีติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ, ปสฺสทฺธกาโย สุข 0 เวเทติ, สุขีโน จิตฺดํ 
สมาธิยติ. 1๒๙๗ 

“ปีติย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ปลาบปลื้มใจแล้ว กายของผู้มีใจกอปรด้วยปีติย่อมสงบ ผู้มีกายสงบย่อมเสวย 
สุข จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่น” 

สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ. สมาหิโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูต 0 ปชานา ติ. ๒๙๘ 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงเจริญสมาธิ ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้แจ้งตามความเป็นจริง” 

คำว่า อนฺตราย มีรูปวิเคราะห์ว่า ต 0 ต 0 สมปตฺดิยา วิพนฺธนวเสน สตฺตสนฺตานสฺส อนฺตเร เวมชฺเฌ 
เอติ อาคจฺฉดีดิ อนฺตราโย, ทิฏฺรธมฺมิกาทิอนดฺโถ ะะ โทษใดย่อมมาในระหว่าง คือ ท่ามกลางของกระแส 
รูปนามแห่งเหล่าสัตว์โดยเนื่องด้วยการขัดขวางสมปตินั้นๆ เหตุนั้น โทษนั้นชื่อว่า อันตราย คือ โทษที่มี 
ในปัจจุบันเป็นต้น 

คำว่า อนฺตราย ประกอบรูปศัพท์มาจาก อนฺตร บทหน้า + อา บทหน้า + อิ ธาตุ + ณ ปัจจัย 
ในกัดตุสาธนะ โดยต้องมี อา บทหน้าอยู่ด้วย จะเห็นได้ว่า บทว่า เอดิ ในรูปวิเคราะห์มาจาก อา บทหน้า + 
อิ ธาตุ + อ ปัจจัย + ติ วิภัตติ ท่านจึงอธิบายเป็น อาคจฺฉติ (มา) ดังข้อความในสัททนีดิปกรณ์ (ธาตุมาลา) 
ว่า 

เอดืดิ อิมสฺส ปน อาคจฺฉตีติ อตฺโถ. เอดีดิ เอตฺถ หิ อาอุปสคฺโค สนฺธิกิจ.เจน ปฏีจฺฉนฺนตฺตา น 
ปากโฏ วลาหกาวตฺถริโต ปุณฺณจนฺโท วิย. ตถา หิ เอตฺถ อา อิดิ เอดืดิ สนฺธิวิคฺคโห ภวติ, อาการสฺส จ 
อิกาเรน ปเรน สทฺธึเยว เอการาเทโส. ตสฺมา “อย 0 โส สารถี เอติ, เอตุ เวสฺสนฺตโร ราชา”ติอาทีสุ “อาคจฺฉติ, 
อาคจฺฉตู”ติอาทินา อตฺโถ กเถตพฺโพ. พฺยากรณสตฺเถปิ หิ อา อิติ เอดีดิ สนฺธิริคฺคโห ทิสฺสติ, ตสฺมา อยมฺปิ นีดิ 
สาธุก 0 มนสิ กาดพฺพา. ๒๙๘ 

“คำว่า เอติ นี้ มีความหมายว่า ย่อมมา โดยแท้จริงแล้ว อา อุปสรรค ในบทว่า เอติ นี้ ไม่ 
ปรากฏชัดเจนเพราะถูกวิธีสนธิปิดบังไว้ เหมือนพระจันทร์เพ็ญที่ถูกเมฆบังไว้ กล่าวคือ วิธีสนธิว่า อา + 


๓๐๐ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


อิติ ะะ เอติ ย่อมมีในบทนี้ แปลง อา กับ อิ อักษรที่อยู่ท้ายเป็น เอ อักษร ดังนั้น จึงควรกล่าวเนื้อความ 
ด้วยคำว่า อาคจฺฉติ (ย่อมมา), อาคจฺฉตุ (จงมา) ในประโยคว่า อยํ ใส สารถี เอติ (สารถีนี้นั้นย่อมมา), เอตุ 
เวสฺสนฺตโร ราชา (พระเจ้าเวสสันดรจงเสด็จมา) เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่า แม้ในคัมภีร์ไวยากรณ์[สันสกฤต] 
ก็พบวิธีสนธิว่า อา + อิติ ะะ เอติ ดังนั้น จึงควรใส่ใจแม้ระเบียบนี้ไว้ให้ดี” 

โดยทั่วไป อิ ธาตุเป็นไปในความหมายว่า ไป (คติมหิ) แต่เมื่อมี อา อยู่หน้า อิ ธาตุก็เป็นไปใน 
ความหมายว่า “มา” ด้วยอำนาจของ อา อุปสรรค แต่ความจริง อา อุปสรรคช่วยแสดงอรรถว่า “มา” ใน 
อิ ธาตุให้ปรากฏ เพราะอุปสรรคเป็นศัพท์แสดงความหมายของธาตุที่ไม่ปรากฏให้ปรากฏขึ้นเท่านั้น ไม่มี 
อำนาจในการแสดงอรรถใหม่ ฉะนั้น จึงเรียกว่า โชตกศัพท์ ไม่ใช่วาจกศัพท์ที่แสดงอรรถใหม่ จะเห็นได้ว่า 
คัมภีร์เออักขรโกษได้แสดงอรรถว่า มา ของ อิ ธาตุไว้อีกด้วยว่า 

อิ กาเม อติกฺกเม จ อชฺเฌสเน จ ทิสฺสติ 

ปวตฺเต คมเน ปตฺเต อาคเต จ สชฺฌายเน . 0 ’ 00 

“อิ ศัพท์ย่อมปรากฏในความหมายว่า ความต้องการ, การล่วงไป, การเชื้อเชิญ, 

ความเป็นไป, การไป, การถึง, การมา และการสาธยาย” 

คำว่า ปาโมชฺชาทิสมฺภว มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปมุทิตสฺส ภาโว ปาโมชฺชํ (ปมุทิต ศัพท์ + ณฺย ปัจจัยในภาวดัทธิต) 

- ปาโมชฺชํ อาทิ เยส 0 เต ปาโมชฺ , ชาทโย (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- ปาโมชฺชาทีนํ สมฺภโว ปาโมชฺชาทิสมฺภโว (ฉัฏฐีดัปปุริสสมาส) 

คำว่า วิปปฏิสาร มีความหมายดังนี้ คือ 

- สภาวะมุ่งไปสู่บาปที่มีโทษซึ่งกระทำแล้วหรือบุญที่ไม่มีโทษซึ่งยังไม่ได้กระทำ ชื่อว่า วิป- 
ปฏิสาร = กตากต 0 สาวชฺชานวชฺช่ ปฏิมุข 0 สรติ คจฺฉดีติ วิปฺปฏิสาโร. 

(วิ ไม่มีความหมาย, ปติ มีความหมายว่า ปฏิมุข (เฉพาะหน้า, มุ่งหน้า) 

- สภาวะระลึกอันแปรปรวน ะะ ปฏิสรดีดิ ปฏิสาโร, วิรู'โป ปฏิสาโร วิปฺปฏิสาโร. 

(วิ ศัพท์มีความหมายว่า วิรูป ะะ แปรปรวน, ปติ ศัพท์ไม่มีอรรถใดๆ) 

- สภาวะระลึกอันน่ารังเกียจ ะะ ปฏิสรดีดิ ปฏิสาโร, กุจฺฉิโต ปฏิสาโร วิปฺปฏิสาโร. 

(วิ ศัพท์มีความหมายว่า กุจฺฉิต ะ; น่ารังเกียจ, ปติ ศัพท์ไม่มีอรรถใดๆ) 

คำว่า วิปฺปฏิสารวตฺถุตา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วสนฺติ ผลานิ เอตฺถาติ วตถ. 

(วส ธาตุ + ตุ ปัจจัย แปลง สฺต เป็น ตฺถ ด้วยสูตรว่า กฺวจิ ธาตุ เป็นต้น) 


นิทาน 


๓๐๑ 


- วิปฺปฏิสารสฺส วตฺถุ วิปฺปฏิสารวตฺถุ (ฉัฏฐตัปปุริสสมาส) 

- วิปฺปฏิสารวตฺถุโน ภาโว วิปฺปฏิสารวตฺถุตา (วิปฺปฏิสารวตฺถุ ศัพท์ + ตา ปัจจัยในภาวตัทธิต)] 


คำอธิบาย ดสมา 


ตสฺมาติ ยสฺมา อยํ อนาวิกรณสงฺขาโต สมฺปชานมุสาวาโท อนุตรายิโก โหติ, ตสฺมา. 

คำว่า ตสฺมา (ดังนั้น) หมายความว่า เพราะสัมปชานมุสาวาทที่เรียกว่าการไม่เปิดเผย 
อาป้ตินี้เป็นสภาพทำอันตราย 

[ท่านอธิบายว่า ยสฺมา เป็นต้น เพราะ ย และ ต ศัพท์ไม่สัมพันธ์กันแน่นอน กล่าวคือ ต ศัพท์ใน 
ที่บางแห่งก็ไม่มองหา ย ศัพท์ เช่น ต ศัพท์ในประโยคว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมาสมฺพุทฺธสฺส ดังนั้น 
ท่านต้องการระบุว่า ต ศัพท์ในที่นี้เป็นปักกันตวิสัย คือ มีทัพพะ (บุคคล, สิ่งของ) ที่ผ่านมาเป็นวิสัย จึง 
อธิบายด้วย ยสฺมา เป็นต้น ดังนั้น วิเสสยะที่เป็นปาฐเสสะของ ตสฺมา ก็คือ อนฺตรายิกตฺตา (เพราะเป็น 
ธรรมท่าอันตราย) โดยภาวาทิสัมพันธ์ของบทนี้ คือ สมฺปชานมุสาวาทสฺส (การพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่) 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

“ตสฺมา”ติ วุตฺเต ย 0 ตํสทฺทานํ อพฺยกิจาริตสมพนฺธตาย “ยสฺมา”ติ อยมตฺโถ อุปฏฺริโตเยว โหตีติ 
อาห “ตสฺมาติ ยสฺมา”ติอาทิ . 0 ’ 08 

“เมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่า ตสฺมา เนื้อความว่า ยสฺมา นี้ย่อมปรากฏทีเดียว เพราะ ย และ ต 
ศัพท์มีสัมพันธ์ไม่แน่นอน ฉะนั้น จึงกล่าวว่า ตสฺมาติ ยสฺมา เป็นต้น” 

คำว่า อนาวิกรณสงขาโต (ที่เรียกว่าการไม่เปิดเผยอาบต) ห้ามสัมปชานมุสาวาทที่ตรัสว่า สมฺ- 
ปชานมุสาวาเท ปาจิตฺดิย 0 (ต้องอาบตปาจิตตีย์ เพราะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่) 



๑. เพื่อปรับวิเสสนะให้มีลิงค์ตรงกับวิเสสยะ เช่น คำว่า อนาวิกรณ เป็นนปุงสกลิงค์ที่ใช้เป็น 
วิเสสนะของปุงลิงค์ว่า สมฺปชานมุสาวาโท จึงประกอบใช้ สงฺขาต ศัพท์เพื่อประกอบวิเสสนะให้เป็นปุงลิงค์ 
เสมอกับวิเสสยะ 

๒. เพื่อแสดงรูปวิเคราะห์กรรมธารยสมาส เช่น อโลภสงฺขาต 0 กุสลมูล 0 อโลภกุสลมูล 0 (กุศลมูล 
กล่าวคืออโลภะ ชื่อว่า อโลภกุสลมูละ) 


๓. เพื่อแสดงสรูปะ คือ ความหมายที่ศัพท์นั้นมุ่งหมายถึง เช่น กิกฺขูนํ อธิสีลสงขาตา สิกขา 


๓๐๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


(สิกขาที่เรียกว่าอธิศีลของภิกษุทั้งหลาย) เห็นได้ว่าท่านอธิบายสิกขาว่า คืออธิศีลในเรื่องนี้ ไม่ใช่อธิจิตหรือ 
อธิปัญญา หรือ คำว่า อปตฺเต ปตฺตสฌฺฌิตาลงฺขาโต อธิมาโน (การสำคัญว่าได้บรรลุแล้ว ที่เรียกว่าความ 
เป็นผู้สำคัญว่าได้บรรลุแล้วในอุตริมนุสธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ) จะเห็นได้ว่า ท่านอธิบายอธิมานะ (การสำคัญ 
ว่าได้บรรลุแล้ว) ว่าเป็นความเป็นผู้สำคัญว่าได้บรรลุแล้วในอุตริมนุสธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ] 


ดำอธิบาย สรมาเนน 

สรมาเนนาติ อตฺตนิ สนฺตึ อาปตฺตึ ชานนุเตน. 

คำว่า สรมาเนน (รู้อยู่) หมายความว่า รู้'ว่าอาปติมีอยู่ 1 ในตน 

[ท่านอธิบาย สรมาเนน ดังนี้ 

๑. สร ธาตุในบทนี้มีความหมายว่า ชานน (รู้) ไม่ใช่ มี ความหมายว่า ไป, คิด ดังอรรถของ สร 
ธาตุว่า สร คติจินฺตาย 0 (สร ธาตุเป็นไปในความหมายว่า ไป, คิด) เพราะเปลี่ยนจาก สร ธาตุเป็น ฌา ธาตุใน 
ชานนฺเตน 

๒. มาน ปัจจัยลงในกัตตุสาธนะ เพราะเปลี่ยนด้วย อนฺต ปัจจัยใน ชานนฺเต 

๓. การ รู้ ดังกล่าวเป็นการ รู้ ถึงอา ป๋ติ ไม่ใช่การ รู้ อย่างอื่น เพราะอธิบายว่า อาปตฺตึ (อาบต) 

๔. อาปตินั้นเป็นของตน ไม่ใช่ของผู้อื่น เพราะอธิบายว่า อตฺตนิ สนฺตึ (มีอยู่ในตน) 

อนึ่ง คำว่า สรมาเนน นี้แสดงว่าสัมปชานมุสาวาทในเรื่องนี้เป็นสจิตตกาน์ติ คือ อาปติที่ต้อง 
โดยมีจิตที่รู้ว่าตนต้องอาปติ ถ้าภิกษุต้องอาปติแล้วไม่รู้ตัว แม้จะมิได้เปิดเผยก็ไม่ต้องอาบัติในเวลาแสดง 
ปาติโมกข์ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อิมินาสฺส สมฺปชานมุสาวาทสฺส สจิตตกต 0 ทสฺเสติ.”’ 0 ' ๒ 
“ท่านแสดงว่าสัมปชานมุสาวาทนั้นเป็นสจิตตกาน์ติด้วยคำนี้”] 

ดำอธิบาย วิสุทฺธาเปกฺเขน 

วิสุทฺธาเปกฺเขนาติ วุฏฺราตุกาเมน วิสุชฺฌิตุกาเมน. 

คำว่า วิสุทฺธาเปกฺเ'ขน (หวังความบริสุทธี้) หมายความว่า ประสงค์จะออกไป[จาก 
อาบติสังฆาทิเสส] ประสงค์ความบริสุทธิ้[จากอาปติที่เป็นเทสนาคามินี] 


นิทาน 


๓๐๓ 


[คำว่า วิสุทฺธาเปกฺข มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วิสุทฺธึ อเปกขตีติ วิสุทฺธาเปกฺโข ะะ ผู้ , หวังความบริสุทธิ้ ชื่อว่า วิสุทธาเปกขะ 
กังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า ๖๓) กล่าวว่า อเปกข ศัพท์ใน วิสุทฺธาเปกฺเขน โดยองค์ธรรม คือ ฉันท- 
เจตสิกที่นับเข้าในปกิณณกเจตสิก ไม่ใช่ตัณหาเหมือนในฐานะอื่น 

คำว่า วุฏฺราตุกาเมน หมายถึง การออกไปจากอาปติสังฆาทิเสส 

คำว่า ริสุชฺฌิตุกาเมน หมายถึง ความบริสุทธึ๋■จากอาบัติที่เป็นเทสนาคามินี คือ ถึงการบอก 
แสดงแก่ผู้อื่น (ปลงอาปติ) โดยไม่ต้องเข้าปริวาสเป็นต้น] 

ดำอธิบาย สนฺดี อาปตฺดิ อาวิกาดพุพา 


สนฺตี อาปตฺตีติ อาปชฺชิตฺวา อวุฏฺริตา อาปตฺติ. อาวิกาตพุพาติ สงฺฆมชฺเฌ วา คณมชฺเฌ 
วา เอกปุคฺคเล วา ปกาเสตพุพา, อนุตมโส อนนุตรสฺสา!) ภิกฺขุโน “อหํ อาวุโส อิตฺถนุนาม 0 อาปตฺดึ 
อาปนุโน, อิโต วุฏฺรหิตฺวา ต 0 อาปตฺดึ ปฏิกริสฺสามี”ติ วตฺตพุพํ. สเจปี เวมติโก โหติ, “อหํ อาวุโส 
อิตฺถนุ , นามาย อาปตฺติยา เวมติโก, ยทา นิพุเพมติโก ภวิสฺสามิ, ตทา ต 0 อาปตฺดึ ปฏิกริสฺสามี”ติ 
วตฺตพุพํ. 

คำว่า สนุดี อาปตฺติ (อาบัติที่มีอยู่) คือ อาบัติที่ต้องแล้วยังมิได้ออก[ด้วยการปลง 
อาบัติหรือเข้าวุฏฐานกรรม] 

คำว่า อาริกาตพุพา (พึงเปิดเผย) หมายความว่า พึงบอกอาบัติในท่ามกลางสงฆ์ ใน 
ท่ามกลางคณะ หรือในภิกษุรูปเดียว ความหมายก็คือ พึงบอกภิกษุที่อยู่ใกล้เป็นอย่างตํ่า[ใน 
โรงอุโบสถ]ว่า 

อหิ อาวุโส อิตฺถนุ , นามํ อาปตฺตึ อาปนุโน. อิโต วุฏฺรหิตวา ต 0 อาปตฺตึ ปฏิกริสฺสามิ. ๓๐๓ 

“ผู้มีอายุ กระผมต้องอาบัตินี้ เมื่อออกจากที่นี้แล้วสักแก้ไขอาบัตินั้น” 

ก้าภิกษุมีความสงสัยก็พึงกล่าวว่า 

อหิ อาวุโส อิตฺถนุ , นามาย อาปตฺติยา เวมติโก. ยทา นิพุเพมติโก ภวิสฺสามิ, ตทา ต 0 
อาปตฺดึ ปฏิกริสฺสามิ. ๓๐๔ 

“ผู้มีอายุ กระผมมีความสงสัยในอาบัตินี้ เมื่อหมดความสงสัยสักแก้ไขอาบัตินั้น” 


๓๐๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภิกษุผู้ต้องการจะปลงอาปติก่อนการสวดปาติโมกข์พึงบอกอาปติได้ในท่ามกลางสงฆ์ คือ หมู่ 
ภิกษุ ๔ รูปขึ้นไป ท่ามกลางคณะ คือ ภิกษุ ๒ หรือ ๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียวก็ได้ การปลงอาปตินี้อาจ 
ทำได้ทุกเมื่อ แม้ในเวลาอื่นที่ไม่ใช่วันอุโบสถ แต่ถ้าระลึกได้ในตอนฟังปาติโมกข์ ก็ด้องบอกภิกษุที่นั่งอยู่ 
ใกล้กันว่า “กระผมต้องอาปตินี้ เมื่อออกจากที่นี้แล้วจักแก้ไขอาปตินั่น” หรือถ้าสงสัยว่าตนต้องอาปติก็ต้อง 
บอกว่า “กระผมมีความสงสัยในอาปตินี้ เมื่อหมดความสงสัยจักแก้ไขอาปตินั่น”] 


ดำอธิบาย อาวิกตา หิ 

อาวิกตา หิสฺส ผาสุ ไหตีติ เอตฺถ อาวิกตาติ อาวิกตาย, ปกาสิตายาติ อตฺโถ. อลชฺชิตา- 
ดอาทีสุ วิย หิ อิทมฺบิ) กรณตฺเถ ปจฺจตฺตวจนํ. หีติ นิปาตมตฺตํ. 

ในประโยคว่า อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหติ (ความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุนั้น ด้วยอาบ้ติที่ 
เปิดเผยแล้ว) นี้ คำว่า อาวิกตา แปลว่า ด้วยอาบติที่เปิดเผยแล้ว หมายความว่า ด้วยอาบติที่ 
แสดงแล้ว โดยแท้จริงแล้ว แม้บทนี้ก็ลงปฐมาวิภัตติในอรรถกรณะ ดังคำว่า อลชฺชิตา (ด้วย 
ความไม่ละอาย) เป็นต้น 

บทว่า หิ เป็นเพียงนิบาต 

[นิบาตประเภทปทปูรณะ คือ ทำบทให้เต็ม ไม่มีความหมายใดๆ ไม่ใช่นิบาตอรรถปูรณะ คือ ทำ 
อรรถให้เต็ม ซึ่งมีความหมายเฉพาะอยู่ในศัพท์ 

ชื่อวิภัตติที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า ปฐมา ทุติยา เป็นต้นเป็นชื่อที่ไวยากรณ์สันสกฤต 
นิยมใช้เท่านั่น แต่ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาเรียกว่า ปจฺจตฺต แทน ปรมา, เรียกว่า อุปโยค แทน ทุติยา 
เป็นต้น ดังข้อความในปทรูปสิทธิปกรณ์ว่า 

วิภตฺดิโย ปน ปจฺจตฺตวจนาทิวเสน อฏฺร่วิธา ภวนฺติ. ยถาห- 

“ปจฺจตฺตมุปโยคฌฺจ กรณํ สมฺปทานิย 0 

นิสฺสกก 0 สามิวจนํ ภุมเมาลปน’มฏฺรมนุ”ติ.'" 0 '* 

“ส่วนวิภัตดิมี ๘ หมวดด้วยประเภทแห่งวิภัตติอันมีปัจจัตตะเป็นด้น ดังที่ท่านกล่าวแล้ว[ใน 
คัมภีร์มหานิรุตติ]ว่า 

‘ปัจจัตตะ อุปโยคะ กรณะ สัมปทานะ นิสสักกะ สามิวจนะ ภุมมะ และ 

อาลปนะเป็นที่ ๘’”] 


นิทาน 


๓๐&' 


คำอธิบาย อสฺส 


อสุสาติ เอตสุส ภิกฺขุโน. 

คำว่า อสฺส คือ ภิกษุ[ผู้เปิดเผยอาบติ]นั้น 

[ท่านอธิบาย อสฺส ดังนี้ 

๑. อ ศัพท์ใน อสฺส นั้นแปลงมาจาก เอต ศัพท์ เพราะอธิบายด้วยคำว่า เอตสฺส ไม่ใช่แปลง 
มาจาก อิม ศัพท์ 

๒. คำว่า อสฺส (นั้น) เป็นคำสรรพนามที่หมายถึง ภิกษุ มิใช่บุคคลอื่นมีคฤหัสถ์เป็นต้น เพราะ 
อธิบายด้วยคำว่า ภิกฺขุโน อีกอย่างหนึ่ง คำว่า อสฺส เป็นบทสรรพนามที่เป็นวิเสสนะของ ภิกฺขุโน ซึ่งติดตาม 
มาจากพากย์ด้น ไม่ใช่บทอาขยาดที่มาจาก อส ธาตุ (ภุวิ ะะ มี, เป็น) + อ ปัจจัย + เอยย วิภัตติ) ดังคำว่า 
อสฺส (พึงเป็น) ในบาทคาถาของเมตดปริตรว่า สูวโจ จสฺส มุทุ อนดิมานี (พึงเป็นผู้ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่ถือตัว] 

ดำอธิบาย ผาสุ โหดิ 

ผาสุ โหตีติ ปรมชุฌานาทีนํ อธิคมาย ผาสุ โหติ, อวิปฺปฏิสารมูลกานํ ปาโมชุ'ชาทีนํ 
วเสน สุขปุปฏิปทา สมฺปชุชตีติ อตฺโถ. 

คำว่า ผาสุ โหติ (ความผาสุกย่อมมี) หมายความว่า ความสะดวกเพื่อบรรลุปฐมฌาน 
เป็นต้นย่อมมีได้ ความหมายก็คือ ปฏิปทาอันสะดวกย่อมบริบูรณ์โดยเนื่องด้วยความปราโมทย์ 
เป็นต้น อันมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นเหตุ 


[ข้อความว่า “ปฐมฌานเป็นต้น” ละอุตริมนุสสธรรมมี ฌาน คือ ทุติยฌานเป็นต้น ตลอดจนถึง 
มรรคญาณ ผลญาณ และนิพพาน 

คำว่า ปรมชฺฌานาทีนํ อธิคมาย (เพื่อบรรลุปฐมฌานเป็นด้น) กล่าวเพื่อระบุว่า เป็นความผาสุก 
เพื่อบรรลุปฐมฌานเป็นต้น ไม่ใช่ความผาสุกเพื่อให้ได้รับลาภสักการะเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 
ความผาสุกดังกล่าวมีได้เพื่อได้รับลาภสักการะเป็นต้นหรือไร 

ประโยคว่า อวิปฺปฏิสารมูลกานํ ฯฟฯ อตฺโถ กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า ภิกษุผู้เปิดเผยอาป็ติ 
แล้วย่อมบรรลุปฐมฌานเป็นต้นทันทีหรือไร 


๓๐๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


อธิบายว่า ภิกษุนั้นบรรลุปฐมฌานเป็นต้นตามปฏิปทาอันสะดวกด้วยความปราโมทย์เป็นต้นอัน 
มีความไม่เดือดร้อนใจเป็นเหตุ กล่าวคือ การสำรวมปาติโมกข์ทำให้ภิกษุไม่เดือดร้อนใจว่าตนประพฤติผิดศีล 
มีศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง หรือศีลพร้อย เมื่อตนพิจารณาศีลอันหมดจดเช่นนี้ ย่อมเกิดความปราโมทย์อัน 
เป็นปีติอย่างอ่อน หลังจากนั้น จะเกิดความปีติยินดีในการรักษาศีล แล้วเกิดสภาวะต่อมา ดือ ความสุข ความ 
ตั้งมั่นแห่งใจ คือ สมาธิในปฐมฌานเป็นต้น รวมไปถึงวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆ ด้วยอำนาจของสมาธิ จน 
สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุด ดังข้อความในคัมภีร์บริวารว่า 

วินโย สำรตฺถาย, สำโร อริปฺปฏีสารตฺถาย, อริปฺปฏีสาโร ปามุชฺชตฺถาย, ปามุชฺช่ ปีตตฺถาย, ปีติ 
ปสฺสทฺธตฺถาย, ปสฺสทธิ สุขตุถาย, สุข 0 สมาธตฺถาย, สมาธิ ยถาภูตฌาณทสฺสนตฺถาย, ยถาภูตฌาณทสฺสนํ 
นิพฺพิทตฺถาย, นิพฺพิทา วิราคดถาย, วิราโค วิมุตฺตดถาย, วิมุตติ วิมุตฺติฌาณทสฺสนตฺถาย, วิมุตฺดิฌาณทสฺสนํ 
อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย." 0๖ 

“วินัยเพื่อประโยชน์แก่ความสำรวม ความสำรวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนใจ 
ความไม่เดือดร้อนใจเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทย์ ความปราโมทย์เพื่อประโยชน์แก่ความปีติ 
ความปีติเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัทธิ ปัสสัทธิเพื่อประโยชน์แก่ความสุข 
ความสุขเพื่อประโยชน์แก่สมาธิ สมาธิเพื่อประโยชน์แก่ความรู้เห็นตามความเป็นจริง 
ความรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์แก่ความเบื่อหน่าย (นิพพิทาญาณ) ความเบื่อหน่าย 
เพื่อประโยชน์แก่ความคลายกำหนัด (มรรคญาณ) 

ความคลายกำหนัดเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติ (ผลญาณ) วิมุตติเพื่อประโยชน์แก่'วิมุตติญาณทัสสนะ 
(ปัจจเวกขณญาณ) วิมุตติญาณทัสสนะเพื่อประโยชน์แก่การดับกิเลสโดยไม่ยึดมั่น (นิพพาน)” 

คำว่า อวิปฺปฏิสารมูลก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- น วิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาโร (นนิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- อวิปฺปฏีสาโร มูล 0 เยสนฺดิ อริปฺปฏิสารมูลา (นัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- อวิปฺปฏิสารมูลาเยา อวิปฺปฏีสารมูลกา (อริปฺปฏีสารมูล ศัพท์ + ก ปัจจัยในสกัดถตัทธิต) 
ตัวอย่างปาทานุสัมพันธ์ในประโยคว่า ผาสุ โหดีติ ฯเปฯ อตฺโถ. 

ก. ผาสุ โหตีติ ปรมชฺฌานาทีนํ อธิคมาย ผาสุ โหติ, 

ข. อวิปฺปฏิสารมูลกานํ ปาโมชฺชาทีน์ วเสน สุขปปฏิปทา สมฺปชฺชดีติ อตฺโถ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายขั้นตอนของการบรรลุปฐมฌานเป็นต้นว่า มี ได้ 
ด้วยปฏิปทาอันสะดวกโดยเนื่องด้วยความปราโมทย์เป็นต้นอันมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นเหตุ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 


นิทาน 


๓๐๗ 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ความสะดวกเพื่อบรรลุปฐมฌานเป็นต้น 
ย่อมมีได้ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ความสะดวกเพื่อบรรลุปฐมฌานเป็นต้นย่อมมีได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุผู้เปิดเผยอาบดแล้วย่อมบรรลุปฐมฌานเป็นต้น 

ทันทีหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ภิกษุนั้นบรรลุ 
ปฐมฌานเป็นต้นตามปฏิปทาอันสะดวกด้วยความปราโมทย์เป็นต้นอันมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นเหตุ ดังนี้แล 

ใจความ ๕ ประการของคำเริ่มเรื่อง 

อนึ่ง คัมภีร์กังขาฎีกาใหม่กล่าวสรุปใจความ ๕ ประการของคำเริ่มเรื่องไว้เป็นคาถาว่า 
นิทาเน ฌตฺติฏฺรปนิ ปุพุพกิจเจสฺส ปุจฺฉนํ 

นิทานุทฺเทสสวเน วิสุทฺธาโรจเน วิธี 

อนาโรจเน จาปตฺติ เฌยฺย 0 ปิณฺฑตฺถปฌฺจก 0 ."' 0๗ 

“พึงทราบใจความ ๕ ประการในคำเริ่มเรื่อง คือ การตั้งญัตติ การถามบุพกิจ 
วิธีในการฟังหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง วิธีในการบอกความบริสุทธิ้ และการต้องอาปติใน 
เพราะมิได้บอก” 

ใจความ ๕ ประการเหล่านี้ คือ 

๑. การตั้งญัตติ คือ คำว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯเปฯ ปาติโมกข 0 อุทฺทิเสยย (ท่านผู้เจริญ 
ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ฯลฯ พึงสวดปาติโมกข์) 

๒. การถามบุพกิจ คือ คำว่า กึ สงฆสฺส ปุพฺพกิจจ 0 (สงฆ์ท่าบุพกิจแล้วหรือ) 

๓. วิธีในการฟังหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง คือ คำว่า ปาริสุทฺธี อายสฺมนฺโต อาโรเจถ. ปาติโมกข 0 
อุทฺทิสิสฺสามิ. ต 0 สพฺเพว สนฺตา สาธุก 0 สุโณม มนสิ กโรม (ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านจงบอกความ 
บริสุทธิ้ ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์ พวกเราทั้งหมดที่มีอยู่จงฟังให้ดี จงใส่ใจปาติโมกข์นั้น) 

๔. วิธีในการบอกความบริสุทธิ้ คือ ยสฺส สิยา อาปดติ, โส อาวิกเรยฺย ฯเปฯ ยถา โข ปน 
ปจฺเจกปุฏฺรสฺส เวยฺยากรณํ โหติ, เอวเมว 0 เอวรูปาย ปริสาย ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหดิ (ท่านรูปใดมีอาปติ 
ท่านรูปนั้นพึงเปิดเผย ฯลฯ อนึ่ง ข้าพเจ้าได้สวดปาติโมกข์ถึงครั้งที่ ๓ ในบริษัทเช่นนี้ เหมือนการตอบของ 
ภิกษุที่ถูกถามทีละรูป) 


๓๐ ๘ 


กงขาวตรณอรรถกถา 


๕. การต้องอาปดในเพราะมิ'ได้บอก คือ คำว่า โย ปน ภิกฺขุ ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิยมาเน สรมาโน 
สนฺตึ อาปตฺตึ นาวิกเรยฺย ฯเปฯ อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหดิ (เมื่อกำลังสวดปาติโมกข์ถึงครั้งที่ ๓ ภิกษุใด 
รู้อยู่ไม่เปิดเผยอาบติที่มีอยู่ ฯลฯ ความผาสุกย่อมมีได้แก่ภิกษุนั้นด้วยอาบติที่เปิดเผยแล้ว)] 


อิติ กงฺขาวิตรณิยา ปาติโมกฺขวณฺณนาย 
นิทานวณฺณนา นิฏฺจิตา. 

จบคำอธิบายคำเริ่มเรื่อง 

ในคัมภีร์อธิบายปาติโมกข์ชื่อกังขาวิตรณี ด้วยประการฉะนี้ 



อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๐๙ 


คำอธิบายปาราชิก 

อิทานิ ยเทตํ นิทานานนฺตรํ ตตฺริเม จตฺตาโรติอาทิ ปาราชิกกณฺฑํ, ตตฺถ ตตฺราติ ตสฺมึ 
“ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ เอวํ วุตฺเต ปาติโมฤเข. 

บัดนี้ [พึงทราบเนื้อความ]ในปาราชิกกัณฑ์มีคำว่า ตตฺริเม จตุตาโร (ในปาติโมกข์นั้น 
อาบัติปาราชิก ๔ ข้อเหล่านี้ย่อมถึงการสวด) เป็นต้นนั้นในลำดับลัดจากคำเริ่มเรื่องอย่างนี้ 

คำว่า ตตุร (ในปาติโมกข์นั้น) คือ ในพระปาติโมกข์นั้นที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่า ปาติโมกฺขํ 
อุทฺทิสิสฺสามิ (จักสวดปาติโมกข์) 

[คำว่า นิทานานนฺตรํ ในนิสสัยพม่านิยมแปลทุติยาวิภัตติในอรรถสัตตมีวิภัตติว่า “ในลำดับถัด 
จากคำเริ่มเรื่อง” คำแปลนี้เหมาะสมกับภาษาไทยเช่นถัน แต่กังขาฎีกาใหม่กล่าวว่าลงทุติยาวิภัตติในอรรถ 
กิริยาวิเสสนะ ดังข้อความว่า 

นิทานานนฺตรนฺติ ภาวนปุสกนิทฺเทโส, นิทานํ อนนฺตรํ กตฺวาติ วุตฺตํ โหติ . 8 

“คำว่า นิทานานนฺตร 0 แสดงไว้ด้วยความเป็นกิริยาวิเสสนะ ความหมายคือ กระทำคำเริ่มเรื่อง 
ให้ไม่มีระหว่าง” 

คำว่า ตสฺมึ ปาติโมกฺเข อธิบาย ต ศัพท์ใน ตตฺร ว่าเป็น วุตตาเปกขะ คือ มองหาข้อความที่ 
กล่าวไว้แล้วในประโยคก่อน ซึ่งก็คือปาติโมกข์นั่นเอง] 

อิเมติ อิทานิ วตุตพฺพานิ อภิมุขีกรณํ 

คำว่า อิเม (อาบติเหล่านี้) บ่งถึงอาบติปาราชิกที่ควรกล่าวถึงในบัดนี้ 

[คำว่า อิทานิ วตฺตพฺพานํ อภิมุขีกรณํ (บ่งถึงอาปติที่ควรกล่าวถึงในบัดนี้) แสดงว่า อิม ศัพท์ใน 
ที่นี้เป็น วุจจมานาเปกขะ คือ มองหาข้อความที่จะกล่าวต่อไป โดยประกอบวิเสสยะร่วมกันไปด้วย ซึ่งก็คือ 
บทว่า ธมมา (อาปติ) ที่อยู่ติดกัน แต่หากเป็น อิม ศัพท์ที่ต้องเพิ่มวิเสสยะให้ติดตามมาจากประโยคหน้า 
เรียกว่า วุตตาเปกขะ คือ มองหาข้อความที่กล่าวไว้แล้วในประโยคก่อน เช่น เอโก ปุริโส อาคจฺฉติ, อย 0 
กาโฬ (บุรุษคนหนึ่งเดินมา บุรุษคนนี้เป็นคนผิวดำ) ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ของสีสักขันธวรรคว่า 


๓๑๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


สพฺพาทีหิ สพฺพนาเมหิ วุตฺตสฺส วา ลิงคมาทิยเต วุจฺจมานสฺส วา. อิธ ปน วตฺติจฉาย วุตฺตสฺเสวาติ 
กตฺวา “วินโย จ โส ปิฏกฌฺจา”ติ วุตฺตํ. ๒ 

“สรรพนามมี สพฺพ เป็นต้น ย่อมถือเอาลิงค์ของเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว หรือเนื้อความที่จะถูก 
กล่าว แต่ในที่นื้ถือเอาเนื้อความของเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้วตามความต้องการของผู้พูดนั่นเอง ฉะนั้นจึง 
กล่าวว่า วินโย จ โส ปิฏกฌฺจ (ทั้งวินัยนั้นก็เป็นปิฎกด้วย จึงชื่อว่า วินัยปิฎก)” 

สพฺพนามิกฌฺหิ ปทํ วุตฺตสฺส วา ลิงคสฺส คาหก 0 , วุจฺจมานสฺส วา. ๓ 

“โดยแท้จริงแล้ว บทสรรพนามเป็นศัพท์ถือเอาลิงค์ของเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้วหรือเนื้อความ 
ที่จะถูกกล่าว” 

ตัวอย่างของ ต สรรพนามที่เป็นวุตตาเปกขะและวุจจมานาเปกขะ หรือในที่บางแห่งเรียกว่า 
วักขมานาเปกขะ กล่าวไว้ในคัมภีร์สารัตถทีปนีว่า 

ตทนุจฺฉวิก 0 ตทนุโลมิกนฺติ เอตฺถ ตสทฺโท วกขมานาเปกโข จ อดีตาเปกฺโข จ โหตีติ อาห “ย 0 
อิทานิ สิกขาปทํ ปฌฺฌเปสฺสตี”ติอาทิ. สพฺพนามานิ หิ วกขมานาจนานิปิ โหนฺติ ปกกนฺตวจนานิปิ■ ๔ 

“ต ศัพท์ ในคำว่า ตทนุจฺฉวิก 0 (อันสมควรแก่สิกขาบท/สังวรนั้น), ตทนุโลมิก 0 (อันคล้อยตาม 
สิกขาบท/สังวรนั้น) มองหาเนื้อความที่จะถูกกล่าว และมองหาเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว ฉะนั้น จึงกล่าวว่า 
ย 0 อิทานิ สิกขาปทํ ปฌฺฌเปสฺสติ (พระผู้มีพระภาคจักทรงยัญญ้ตั๊สิกขาบทใด) เป็นต้น 

โดยแท้จริงแล้ว สรรพนามเป็นศัพท์แสดงถึงเนื้อความที่จะถูกกล่าวบ้าง แสดงถึงเนื้อความที่ถูก 
กล่าวแล้วบ้าง” 

คำว่า อภิมุขีกรณ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อภิมุขสฺส กรณํ อภิมุขีกรณํ. 

ลง อี ปัจจัยด้วยสูตรในอัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๕๗๑) ว่า ปจฺจยาทนิฏฺรา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ 
(ปัจจัยทั้งหลายที่ยังไม่สำเร็จย่อมสำเร็จได้ด้วยนิปาตนสูตร) หรือลง จี ปัจจัยในอรรถอภูตตัพภาวะด้วยสูตร 
ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๑๙) ว่า อภูตตพฺภาเว กราสภูโยเค วิการา จี (เมื่อปรากฏ 
ความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน และเมื่อมี กร, อส และ ภู ธาตุ ให้ลง จี ปัจจัยท้ายศัพท์ 
ที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลง) อรรถอภูตตัพภาวะ คือ การแสดงลิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้เกิดขึ้นมา 
คำนื้แปลตามศัพท์ว่า “ความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของลิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน” การลง อี หรือ จี ปัจจัยใน 
อรรถอภูตตัพภาวะนี้ ต้องลงท้ายธาตุ ๓ ตัวคือ กร, อส และ ภู ธาตุเท่านั้น เช่น 

- อภิมุขีกรณํ (การกระทำให้เป็นเฉพาะหน้า) - ธวลีกโรติ (ย่อมทำให้เป็นสีขาว) 

- ธวลีสิยา (พึงเป็นลีขาว) - ธวสีภวดิ (ย่อมเป็นสีขาว) 


อธิบาย] 


คำอธิบายปาราชิก 


ดา ( ริ ) (ริ) 


- ธวลีกาโร (ผู้ทำให้เป็นสีขาว) - ธวลีภูโต (สิ่งที่เป็นสีขาว) 

- อพฺยยีภาโว (สมาสที่เป็นอัพยยะ, อัพยยีภาวสมาส) 

- ตปฺปากฏีกรณํ (ประโยคที่กระทำให้ปรากฏ)] 

จตุตาโรติ คณนปริจุเฉโท. 

คำว่า จตุตาโร (๔ ข้อ) เป็นศัพท์กำหนดจำนวน 

[คำว่า คณน ในบางแห่งแปลว่า “การนับ” ลง ยุ ปัจจัยในภาวสาธนะ แต่ในที่นี้แปลว่า “จำนวน” 
คือ สิ่งที่ถูกนับ ลง ยุ ปัจจัยในกรรมสาธนะ การกำหนดจำนวนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นอน ก็คือ การห้าม 
จำนวนอื่นที่ยิ่งหรือหย่อนไปกว่าจำนวนที่ระบุถึงนั้น 
คำว่า คณนปริจฺเฉท มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปริจฺฉินฺทติ เอเตนาติ ปริจฺเฉโท. 

(ปริ บทหน้า + ฉิท ธาตุ ะะ ทำให้เป็นสองส่วน, ตัด + ณ ปัจจัยในกรณสาธนะ) 

- คณนสฺส ปริจุเฉโท คณนปริจฺเฉโท (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)] 

ปาราชิกาติ เอว 0 นามกา. 

คำว่า ปาราชิกา (ชื่อว่าปาราชิก) คือ อาบ้ติที่มีชื่ออย่างนั้น 

[ท่านแสดง ปาราชิกา ศัพท์ว่าเป็นสัญญาศัพท์ คือ ศัพท์แสดงชื่อ ดังสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ 
(สูตร ๓) ว่า ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺร (ในบรรดาอักษรเหล่านั้น อักษร ๘ เสียง มี โอ เป็นที่สุด ชื่อว่า สระ)] 

ธมฺมาดิ อาปตุดิโย. 

คำว่า ธมมา แปลว่า อาปติ 

[ท่านอธิบาย ธมฺม ศัพท์ในที่นี้เป็นไปในอรรถว่า อาปัด ที่จริงแล้ว ธมฺม ศัพท์มีอรรถ ๑๔ ประการ 
ตามสมควร พบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 

ธมโม สภาเว ปริยตฺติปฌฺฌา 
ฌาเยสุ สจุจปฺปกตีสุ ปุฌฺเฌ 
เฌยฺเย คุณาจารสมาธิสูปิ 
นิสฺสตฺตตาปตฺดิสุ การณาโท. ๕ 


๓๑๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


“ธมุม ศัพท์ย่อมเป็นไป ในความหมายว่า สภาพ, สิ่งที่ควรศึกษา (ปริยัติ), 

ปัญญา, ความเหมาะสม, คำสัตย์, ปกติ, บุญ, เฌยยธรรม, คุณธรรม, ความประพฤติ, 

ความตั้งมั่น, ความไม่ใช่สัตว์บุคคล (สภาวธรรม), อาป็ติ และเหตุ เป็นต้น” 

อนึ่ง คัมภีร์กังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า ๖๕) กล่าวถึงปริภาสาดือกฎทั่วไปว่า 

ยตฺถ ยตฺถ สทฺโท ปวตฺตติ, ตตฺถ ตตฺถ อธิปปายาเสน โยเชตพฺโพ. ๖ 

“ศัพท์ย่อมเป็นไปในที่ใดๆ พึงประกอบศัพท์โดยเนื่องด้วยเนื้อความที่ท่านประสงค์ในที่นั้นๆ” 

ปริภาสาดังกล่าวไม่ปรากฏในไวยากรณ์สันสกฤตใดๆ สันนิษฐานว่าคงเป็นกฎทั่วไปที่ท่านผู้แต่ง 
คัมภีร์นั้น'ได้บัญญ้ติขึ้นเอง โดยอ้างอิงข้อความจากคัมภีร์มูลฎีกาว่า 

ตสฺมา ทยาสทฺโท ยตฺถ ยตฺถ ปวตฺตติ, ตตฺถ ตตฺถ อธิปปายาเสน โยเชตพฺโพ. ๗ 

“ดังนั้น ทยา ศัพท์ย่อมเป็นไปในที่ใดๆ พึงประกอบโดยเนื่องด้วยเนื้อความที่ท่านประสงค์เอา 



อนึ่ง คำว่า อธิปปายาเสน แปลว่า “โดยเนื่องด้วยเนื้อความที่ท่านประสงค์เอา” ตามคำอธิบาย 
ในคัมภีร์มธุฎีกาว่า 

อธิปปายาเสนาติ อธิปฺเปตตฺถาเสน.' ๘ 

“คำว่า อธิปปายาเสน แปลว่า โดยเนื่องด้วยเนื้อความที่ท่านประสงค์เอา”] 


อุทฺเทส 0 อาคจฺฉนฺตีติ สรูเปน อุทฺทิสิตพฺพตํ อาคจฺฉนฺติ, น นิทาเน วิย “ยสุส สิยา 
อาปตฺตี”ติ สาธารณวจนมตฺเตน. 

คำว่า อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ (ย่อมถึงการสวด) หมายความว่า อา'ปติที่ถึงการสวดโดยส่วน 
ที่แจกแจงออกมา มิใช่ถึงการสวดโดยศัพท์ที่เป็นสามัญทั่วไป[กับอาบติทั้งหมด]ว่า ยสฺส สิยา 
อาปตฺติ (ท่านรูปใดมีอาบติ) เหมือน ใน คำเริ่มเรื่อง 

[ในคำเริ่มเรื่องมิได้ระบุชื่ออาปติและเหตุที่ทำให้ต้องอาปติไว้ แต่ในที่นื้ได้ระบุถึงอาปติปาราชิก ๔ 
ว่า ภิกษุที่เสพเมถุน เป็นปาราชิก ภิกษุที่ดักทรัพย์ เป็นปาราชิก เป็นต้น ดังนั้น ท่านจึงอธิบายว่า สรูเปน 
อุทฺทิสิตพฺพตํ (อาปติที่ถึงการสวดโดยส่วนที่แจกแจงออกมา) 

ท่านอธิบาย อุทฺเทส 0 ว่า สรูเปน อุทฺทิสิตพฺพตํ เพื่อแสดงว่า 
๑. คำว่า อุทฺเทส เป็นกรรมสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า อุทฺทิสียตีติ อุทฺเทโส (อุ บทหน้า + ทิสี 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๑๓ 


ธาตุ ะะ สวด) + ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะ) เพราะเปลี่ยน ณ ปัจจัยใน อุทฺเทส เป็น ตพฺพ ปัจจัยที่ปรากฏใน 
กรรมสาธนะ 

๒. คำนี้เป็นภาวปธาน คือ ศัพท์ที่มีกิริยาเป็นประธาน ไม่ใช่มีอรรถกรรมสาธนะเป็นประธาน 
ตามรูปวิเคราะห์กรรมสาธนะ จัดเป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า อเภโทปจาระ คือ การกล่าวไว้โดยไม่ต่าง 
กัน (บางแห่งกล่าวถึงสิ่งที่ต่างกันให้เหมือนกันหรือกล่าวถึงสิ่งที่เหมือนกันให้ต่างกัน) กล่าวคือ คำว่า อุทฺเทส 
กล่าวถึงอรรถกรรมสาธนะคืออาบด แต่หมายถึงกิริยาการสวดเป็นประธาน ดังนั้น จึงเป็นคำที่กล่าวถึง 
อรรถกรรมสาธนะและกิริยาการสวดไว้โดยไม่ต่างกัน เพราะอธิบายด้วย ตา ปัจจัยในคำว่า อุทฺทิสิตพฺพตํ 
(อุทฺทิสิตพฺพสฺส ภาโว อุทฺทิสิตพฺพตา) 

การที่ท่านดำริว่า เป็นภาวปธาน ก็เพราะ อุทฺเทส ศัพท์เป็นกรรมสาธนะที่หมายถึงอาปัดที่ภิกษุ 
สวด แต่คำนี้เป็นสิ่งเดียวกับคำว่า ธมมา (อาปัด) ที่เป็นประธานในพากย์ จึงมีความหมายตามศัพท์ว่า อิเม 
ธมมา อุทฺเทส 0 อาคจฺฉนฺติ (อาบัติเหล่านี้ย่อมถึงอาปัดที่ภิกษุสวด) ทำให้กัดตาและกรรมเป็นสิ่งเดียวกัน 
ไม่ต่างกัน อนึ่ง โดยทั่วๆ ไปกัดตาและกรรมเป็นต้นในพากย์จะหมายถึงสิ่งเดียวกันไม่ได้ เพราะลงวิภัตติ 
ต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ อุทฺเทส ศัพท์หมายถึงกิริยาสวด จึงต้องถือว่าเป็นภาวปธานดังที่กล่าวมาแล้ว ดัง 
ฎีกาใหม่กล่าวว่า 

อุทฺทิสียดีติ อุทฺเทโส. ภาวปฺปธาโนย 0 นิทฺเทโส. เตนาห อุทฺทิสิตพฺพตนฺติท์ 

“อาปัติที่ภิกษุสวดชื่อว่า อุเทศ การแสดงศัพท์นี้มีกิริยาเป็นประธาน ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อุทฺทิสิ- 
ตพฺพตํ (ความเป็นอาปัติที่จะต้องสวด, การสวด)”] 

คำอธิบายเมถุนธัมมสิกขาบท 
คำอธิบาย โย ปน 

โย ปนาติ รสฺสทีฆาทินา ลิงฺคาทิเภเทน โย โกจิ. 

คำว่า โย ปน (ภิกษุใด) คือ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโดยจำแนกตามรูปร่างเป็นต้น อันมีตัว 
เตี้ยและตัวสูง เป็นต้น 

[คำว่า โย เป็นอนิยมวาจกะ คือ ศัพท์ที่แสดงความไม่แน่นอน ท่านจึงอธิบายว่า โย โกจิ (ภิกษุ 
รูปใดรูปหนึ่ง) 

ในที่นี้'ท่านมิ'ได้อธิบายอรรถของ ปน ไว้จึงเป็นการแสดงโดยอ้อมว่า ปน ศัพท์เป็นปทปรณนิบาต 


๓๑๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


คือ นิบาตที่ทำบทให้เต็ม ไม่มีความหมายใดๆ ประกอบใช้เพื่อให้คำสละสลวยที่เรียกว่า ปทาลังการ (ประดับ 
บท) เท่านั้น 

อาทิ ศัพท์ใน สิงคาทิเภเทน (โดยจำแนกตามรูปร่างเป็นต้น) ละข้อความว่า โยคะ (การขวนขวาย 
มีการก่อสร้าง การสวด เป็นต้น), ชาติ (กษัตริย์เป็นด้น) นาม (ชื่อว่าพุทธรักขิตะเป็นด้น) และโคตร 
(ภัจ'จายนโคตร เป็นต้น) 

อาทิ ศัพท์ใน รสฺสทีฆาทินา (มีตัวเตี้ยและตัวสูงเป็นต้น) ละข้อความว่า กาฬ (คนผิวดำ) โอทาต 
(คนผิวขาว) เป็นต้น ดังที่ตรัสไว้ในวิภังค์ของสิกขาบทนี้] 


คำอธิบาย ภิฤขุ 

ภิกฺขูติ เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา, สรณคมนูปสมฺปทา, โอวาทปฺปฏิคฺคหณูปสมฺปทา, ปฌฺหา- 
พฺยากรณูปสมฺปทา, อฏฺรครุธมฺมปฺปฏิคฺคหณูปสมฺปทา, ทูเต‘แปสมฺปทา, อฏฺรวาจิกูปสมุปทา, 
ฌตฺติจตุตฺถกมฺมูปสมฺปทาติ อิมาสุ อฏฺรสุ อุปสมฺปทาสุ ฌตฺติจตุตุเถน อุปสมฺปทากมุเมน 
อกุปฺเปน รานารเหน อุปสมุปนฺโน. 

คำว่า ภิกฺขุ (ภิกษุ) หมายถึง ผู้ที่อุปสมบทแล้วด้วยอุปสมบทกรรมซึ่งมีญัตติเป็นที่ ๔ 
(ญัตติจตุตถกรรม) ซึ่งไม่วิบติ อันควรแก่เหตุ [คือ กรรมวาจาที่เป็นเหตุของการอุปสมบท] ใน 
การอุปสมบท ๘ อย่างเหล่านี้ คือ 

๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา 

การอุปสมบทด้วยพระดำรัสว่า เอหิ ภิกฺขุ (เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด) [ในสมัยแรกที่เริ่ม 
มีการอุปสมบทที่อนุญาตแก่บุคคล ๑,๓๔๑ ท่าน คือ ปัญจวัคคีย์ ๕, ยสกุลบุตร และเพื่อน ๕๕ 
คน, ภัททวัคคิยะ ๓๐ คน, ชฏิล ๑, ๐๐๐ มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธาน, อุปติสสะและโกลิตะพร้อม 
ทั้งปริพาชก ๒๕๐ และโจรองคุสีมาล] 

๒. สรณคมนูปสัมปทา 

การอุปสมบทด้วยการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง [สมัยต่อมาที่อนุญาตการถึงสรณคมน์ 
ก่อนจะอนุญาตการอุปสมบทด้วยกรรมวาจาในเมืองพาราณลี ในปฐมโพธิกาล คือ ภายใน ๒๐ 
พรรษาแรก] 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๑๕ 


๓. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา 

การอุปสมบทด้วยการรับโอวาท [คือ การอุปสมบทของพระมหากัสสปะที่รับโอวาท 
๓ ข้อจากพระพุทธเจ้า] 

๔. ปัญหาพยากรณูปสัมปทา 

การอุปสมบทด้วยการตอบปัญหา [คือ การอุปสมบทของสามเณรโสปากะที่มีอายุ ๗ 
ขวบ ผู้สามารถตอบปัญหาที่พระพุทธเจ้าตรัสถามได้] 

๔. อัฏฐครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา 

การอุปสมบทด้วยการรับครุธรรม ๘ [คือ การอุปสมบทของพระนางปชาบดีโคตมี 
และเหล่านางศากิยานี ๕๐๐ นาง] 

๖. ทูเตนูปสัมปทา 

การอุปสมบทด้วยทูต [คือ การอุปสมบทของหญิงงามเมืองชื่ออัฑฒกาลี ผู้ด้องการ 
อุปสมบทแต่กลัวอันตรายในระหว่างทาง จึงส่งทูตไปเสาพระพุทธเจ้าขออุปสมบท] 

๗. อัฏฐวาจิกูปสัมปทา 

การอุปสมบทด้วยกรรมวาจา ๘ ครั้ง [คือ กรรมวาจาฝ่ายภิกษุ ๔ ครั้ง และกรรม- 
วาจาฝ่ายภิกษุณี ๔ ครั้ง ทรงอนุญาตแก่ภิกษุณีที่บวชภายหลังพระนางมหาปชาบดีโคตมี] 

๘. ญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทา 

การอุปสมบทด้วยกรรมอันมีญัตติเป็นที่ ๔ [คือ กรรมวาจา ๓ หน และญัตติ ๑ หน 
โดยสวดญัตติก่อน แล้วจึงสวดกรรมวาจา ทรงอนุญาตเริ่มตั้งแต่ราธพราหมณ์เป็นต้นไป] 

[คำว่า อุปสมฺปทา (การอุปสมบท) แปลตามศัพท์ว่า ความบริบูรณ์อันสูงส่ง โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุปริภูตา สม.ปทา อุปสม.ปทา (อุป อุปสรรคใช้ในความหมายว่า อุปริ (สูงส่ง)) 

คำว่า อุปสม.ปนฺน มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า 

- อุปริภาว 0 สม.ปนฺโน อุปสม.ปนฺโน ะะ ผู้ถึงภาวะอันสูงส่ง ชื่อว่า อุปสัมปันนะ] 


สมบัติ ๕ 


ตสส ปน กมมสส วตถฌตติอนสสาวนสีมาปริสาสมปตติวเสน อกปปตา เวทิตพพา. 


๓ ๑ 1๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


กล่าวโดยพิสดาร พึงทราบความไม่วิบตของกรรมดังกล่าวโดยจำแนกเป็น 
๑. วัตลุสมบติ ความสมบูรณ์แห่งวัตถุ (บุคคลผู้มุ่งอุปสมบท) 

ความสมบูรณ์แห่งญัตติ 
ความสมบูรณ์แห่งกรรมวาจา 
ความสมบรณ์แห่งสีมา 


๒. ญัตติสมบํเติ 


๓. อนุสสาวนาสมบต 


๔. สีมาสมบติ 
๕. ปริสาสมบติ 


ความสมบูรณ์แห่งบริษัท 


[ปน ศัพท์ทำหน้าที่วิตถารโชตกะ คือ แสดงความพิสดารของคำว่า อุปสมฺปทากมฺเมน อกุปฺเปน 
รานารเหน อุปสมปนฺโน (ผู้ที่อุปสมบทแล้วด้วยอุปสมบทกรรม ซึ่งไม่วิปติ อันควรแก่เหตุ) ในประโยคต้นที่ 
กล่าวไว้โดยสังเขป 

สมปตฺติ ศัพท์ที่วางไว้ท้ายทวันทสมาส คือบทว่า วดฺถุฌตฺดิอนุสฺสาวนสีมาปริสา จึงมีความหมาย 
เนื่องด้วยบทหน้าทีละศัพท์ กล่าวคือ เวลาแปลให้นำ สมปตฺติ ไปไว้ท้ายศัพท์ทุกศัพท์ที่วางอยู่ข้างหน้าด้วย 
ที่จริงแล้ว ศัพท์ที่อยู่ท้ายทวันทสมาสก็ให้ประกอบกับศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้เช่นเดียวกัน] 


วัตถุสมบัติ 

ตตฺถ วตฺถูติ อุปสมฺปทาเปฤโข ปุคฺคโล. 

ในวัตถุสมบติเป็นต้นเหล่านั้น วัตถุ คือ บุคคลผู้มุ่งอุปสมบท 

[คำว่า วตฺถุ แปลตามศัพท์ว่า “ที่ตั้งแห่งอุปสมบทกรรม” มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า 

- วสติ เอตฺถาติ วตฺถุ (วส ธาตุ ะะ อยู่ + รตฺถุ ปัจจัย) 

หมายถึง บุคคลผู้มุ่งอุปสมบท ที่เรียกว่า 

- อุปสมฺปทาเปกข (ผู้มองหาอุปสมบท) ะะ อุปสมฺปท 0 อเปกขดีดิ อุปสมฺปทาเปก[โข. 

(อุปสมฺปทา บทหน้า + อป บทหน้า + อิกข ธาตุ + อ ปัจจัย)] 

โส รเปตุ'วา อูนวีสติวสฺสํ อนฺติมวตฺถุอชฺฌาปนฺนปุพฺพํ, ปณฺฑกาทโย จ เอกาทส 
อภพฺพปุคฺคเล เวทิตพฺโพ. 

บุคคลนั้นพึงทราบโดยยกเว้นผู้มีอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปี ผู้เคยต้องอันติมวัตถุ (ปาราชิก) และ 
อภัพพบุคคล ๑๑ มีษัณเฑาะก์ เป็นต้น 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๑๗ 


[ท่านกล่าวประโยคว่า โส จึเปตฺวา อูนวีสติวสฺสํ (บุคคลนั้น 1 พึงทราบโดยยกเว้นผู้มีอายุตากว่า ๒๐ 
ปี ผู้เคยต้องอันดิมวัตถุ และอภัพพบุคคล ๑๑ มีบัณเฑาะก์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า บุคคล 
ทุกคนเป็นที่ตั้งแห่งอุปสมบทกรรมได้ 

คำว่า อูนวีสติวสฺส นั้นมีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่เป็นดิปทพหุพพีหิสมาสว่า อูนานิ วีสดิ วสฺสานิ 
อสฺสาติ อูนวีสติวสฺโส (ปี ๒๐ หย่อนมีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า อูนวีสติวัสสะ)] 

ตตฺถ อูนวีสติวสฺโส นาม ปฏิสนฺธิคฺคหณโต ปฏฺราย อปริปุณฺณวีสติวสฺโส. อนฺติม¬ 
าตุ ถุอชฺฌาปนุนปุพฺโพ นาม จตุนฺนํ ปาราชิกานํ อณุฌตรํ อชฺฌาปนฺนปุพฺโพ. ปณฺฑกาทโย 
วชฺชนียปุคฺคลกถายํ วุตฺตา. เตสุ อาสิตฺตปณฺฑกณุจ อุสูยปณฺฑกณุจ รเปตุวา โอปกฺกมิกปณฺฑโก 
นปุสกปณฺฑโก ปณฺฑกภาวปกฺเข ริโต ปกฺขปณฺฑโก จ อิธ อธิปฺเปโต. 

ในบุคคลเหล่านั้น:- 

คน มี อายุตํ่ากว่า ๒๐ ปี คือ ผู้มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี ตั้งแต่การถือปฏิสนธิ 

คนเคยต้องอันติมวัตถุ คือ ผู้เคยต้องอาบติปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งในอาบติปาราชิก ๔ ข้อ 

อภัพพบุคคล มีบัณเฑาะก์เป็นต้น ได้กล่าวแล้วในเรื่องของบุคคลต้องห้าม[เข้าร่วม 
ส้งฆกรรม] 

บัณเฑาะ ก์ คือ โอปักกมิกบัณเฑาะก์ นปุงสกบัณเฑาะก์ และปักขบณเฑา ะ ก็ 6 ในปักษ์'ที่ 
เป็นบัณเฑาะก์ พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาในที่ตรัสถึงอภัพพบุคคลนี้ ยกเว้นอาสิตตบณเฑาะก์ 
และอุสูยบัณเฑาะก์ 

[ท่านได้แจงบุคคลทั้ง ๓ ประเภทโดยละเอียดด้วยประโยคข้างด้นเหล่านี้ บัณเฑาะก์ ๕ จำพวก 
คอ 

๑. อาสิตตบณเฑาะก์ บัณเฑาะก์ผู้เปือนนํ้าอสุจิ คือ ผู้ที่เห็นบุคคลอื่นสอดองคชาดเข้าปาก 
ของบุรุษอีกคนหนึ่งจนนํ้าอสุจิหลั่งแล้ว ความเร่าร้อนในกามจึงสงบไปได้ มีรูปวิเคราะห์ว่า อาสิฌฺจียเตติ 
อาสิตฺดํ (นํ้าอสุจิที่หลั่งออกแล้ว ชื่อว่า อาสิตตะ), อาสิดฺดํ อสฺส อตฺถีติ อาสิตฺโต (ผู้มีนํ้าอสุจิที่หลั่งออกแล้ว 
ชื่อว่า อาสิตตะ) 

๒. อุสูยบัณเฑาะก์ บัณเฑาะก์ผู้ริษยา คือ ผู้ที่เห็นบุคคลอื่นเสพเมถุนแล้วรู้สึกริษยา ความ 

เร่าร้อนในกามจึงสงบไปได้ มีรูปวิเคราะห์ว่า อุสูยตีดิ อุสู่โย (ผู้ริษยา ชื่อว่า อุสูยะ) 


ดา (จิ) ^0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๓. โอปักกมิกบัณเฑาะก์ บัณเฑาะก์ผู้ถูกทำลายลูกอัณฑะแล้ว, ขันที มีรูปวิเคราะห์ว่า อุปก- 
กเมน นิพฺพตฺตํ โอปกกมิกํ (ลูกอัณฑะที่ถูกนำออกแล้วด้วยความพยายาม ชื่อว่า โอปักกมิกะ), โอปกกมิกํ 
อสฺส อตฺถีติ โอปกฺกมิโก (ผู้มีลูกอัณฑะที่ถูกนำออกแล้วด้วยความพยายาม ชื่อว่า โอปักกมิกะ) 

๔. นปุงสกบัณเฑาะก์ บัณเฑาะก์ผู้มิใช่หญิงมิใช่ชาย คือ ผู้ไม่มีภาวรูป ในปฏิสนธิขณะ 

หมายความว่า ไม่มีทั้งอวัยวะเพศของชายและเพศหญิง แต่ก็ยังมีช่องทวารสำหรับขับถ่ายตามปกติ โดยมี 
รูปวิเคราะห์ว่า น อิตฺถี น ปุมาติ นปุสโก (ผู้มิ'ใช่หญิงมิ'ใช่ , ชาย ชื่อว่า นปุงสกะ) 

๕. ปักขบัณเฑาะก์ บัณเฑาะก์ในปักษ์ คือ ผู้ที่ เกิดความเร่าร้อน'ในกามเฉพาะ'ในปักษ์- 

ใดปักษ์หนึ่งด้วยอานุภาพของอกุศลวิบาก โดยจะเกิดความเร่าร้อนในกามเฉพาะในชุณหปักษ์หรือกาฬปักษ์ 
แต่ในอีกปักษ์หนึ่งความเร่าร้อนนั้นจะสงบไป 

ในคัมภีร์วินยวินิจฉัยกล่าวถึงเรื่องบัณเฑาะก์ ๕ จำพวกว่า 


ปกโข’ปกกมิกาสิตฺตา 
นปุสเกน ปฌฺเจเต 


จตุตฺโถ ปนุสูยโก 
ปณฑกา ปริทีปิตา. 


เตสุ อาสิตฺตุสูยานํ ปพฺพชฺชา น นิวาริตา 

อิตเรสนฺตุ ติณฺณมฺปิ ปณฺฑกานํ นิวาริตา . 80 

“บัณเฑาะก์ ๕ จำพวกเหล่านี้ คือ ปักขบัณเฑาะก์ โอปักกมิกบัณเฑาะก์ 
อาสิตตบัณเฑาะก์ อุสสูยบัณเฑาะก์ที่ ๔ พร้อมทั้งนปุงสกบัณเฑาะก์ พระพุทธเจ้า 
ได้ทรงแสดงไว้ 

ในบรรดาบัณเฑาะก์เหส่านั้น การอุปสมบทของอาสิตตบัณเฑาะก์ และอุสสูย- 
บัณเฑาะก์ ไม่ถูกห้าม แต่การอุปสมบทของบัณเฑาะก์ ๓ จำพวกอื่น ถูกห้ามไว้”] 


เถยฺยสํวาสโก ปน ติวิโธ ลิงฺคตฺเถนโก สำาสตฺเถนโก อุภยตฺเถนโกติ. 
เกยยสังวาส (ผู้สักสังวาส) มี ๓ จำพวก คือ 
๑. ลิงคเถนกะ ผู้ลักเพศ (สมณเพศ) 

๒. สังวาสเถนกะ ผู้ลักสังวาส (การอยู่ร่วมกัน) 

๓. อุภยเถนกะ ผู้ลักทั้ง ๒ อย่าง 

[คำว่า เถยฺยสํวาสก แปลว่า ผู้มีสังวาสด้วยการลัก มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- เถเนตีดิ เกโน (เถน ธาตุ ะะ: ขโมย -I- ณ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๑๙ 


- เถนสฺส ภาโว เถยฺย 0 (เถน ศัพท์ + ณฺย ปัจจัยในภาวตัทธิต) 

- เถยฺเยน สำาโส เอตสฺสาติ เถยฺยสํวาสโก (กินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส) 

คำว่า เถยฺยสํวาสก แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีสังวาสด้วยการลัก” คือ ผู้ดักสังวาสนั่นเอง แต่คำนี้ 
ไม่ใช่หมายถึงผู้สักสังวาสอย่างเดียว แต่ว่ายังหมายรวมถึงผู้สักเพศและผู้ดักทั้ง ๒ อย่างอีกด้วย ดังนั่น 
ท่านจึงกล่าวประโยคข้างต้นเพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า คำว่า เกยเยส 0 'วาสก หมายถึง ผู้สักสังวาสเท่านั่น 
ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

โส จน ส 0 วาสมตฺตสฺเสว เถนโก อิธาธิปฺเปโต, อก โข ลิงคสฺส, ตทุภยสฺส จ เถนโกปีติ อาห 
“เกยเยสำ'าสโก ปน ติวิโธ”ติอาทิ . 8,9 

“อนึ่ง เกยยสังวาสนั่นไม่ใช่หมายเอาผู้ดักเพียงสังวาสเท่านั่นในเรื่องนี้ แต่ยังหมายเอาผู้ลักเพศ 
และลักทั้ง ๒ อย่างอีกด้วย ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เกย]ยสำาสโก ปน ดิวิโธ (เกยยสังวาส มี ๓ จำพวก) เป็นต้น”] 

ตตฺถโย สยํปพฺพชิตฺวา นภิกฺขุวสฺสานิ คเณติ, น ยถาวุฑฺฒํภิกฺขูน์ วา สามเณรานํ วา 
วนฺทนํ สาทิยติ, น อาสเนน ปฏิพาหติ, น อุโปสถาทีสุ สนฺทิสฺสติ, อยํ อสุทฺธจิตฺตตาย ลิงฺค- 
มตฺตสฺเสว เถนิตตฺตา ลิงฺคตฺเถนโก นาม. 

ผู้ลักเพศ คือ บุคคล ผู้ที่ บวชเอง แต่ว่าไม่ได้นับพรรษาของภิกษุ ทั้งไม่ยินดีการไหว้ 
ของภิกษุตามลำดับพรรษาและของสามเณร ไม่ได้ห้ามอาสนะ[แก่ภิกษุผู้มีพรรษาอ่อนกว่า] ไม่ได้ 
เข้าร่วมสังฆกรรมมีอุโบสถเป็นต้น บุคคลนี้ชื่อว่า ผู้ลักเพศ เพราะดักแต่เพศภิกษุด้วยความมีจิต 
ดันไม่บริสุทธิ้ 

[คำว่า ลิงฺคตฺเถนก มีรูปวิเคราะห์ว่า เถเนดีติ เถนโก, ลิงคสฺส เถนโก ลิงฺคตฺเถนโก ส่วนคำว่า 
สำาสตฺเถนก เป็นต้นมีรูปวิเคราะห์ว่า สำาสสฺส เถนโก สำาสตฺเถนโก, อุภยสฺส เถนโก อุภยตฺเถนโก. 

คำว่า สย 0 ปพฺพชิตฺวา (บวชเอง) แสดงถึงการดักเพศ คือ สมณเพศ 

ส่วนคำว่า น ภิกฺขุวสฺสานิ คเณติ (แต่ไม่ได้นับพรรษาของภิกษุ) เป็นต้น แสดงการไม่ดักสังวาส 
คือการอยู่ร่วมกันกับเหล่าภิกษุ อนึ่ง สังวาสในเรื่องนี้ไม่ใช่การอยู่ร่วมกันในวัดเดียวกัน แต่หมายถึงการนับ 
พรรษาของภิกษุ การยินดีการไหว้ของภิกษุตามลำดับพรรษาและของสามเณร การห้ามอาสนะแก่ภิกษุผู้มี 
พรรษาอ่อนกว่า และการเข้าร่วมสังฆกรรมมีอุโบสถเป็นต้น] 

โย ปน ภิกฺขูหิ ปพฺพชิโต สามเณโร สมาโน กาสายานิ อปเนตฺวา เตสุ สอุสฺสาโหว 
เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวิตฺวา ปุน นิวาเสตุวา สามเณรภาว 0 ปฏิชานาติ, อยํ ภิกฺขูหิ ทินฺนลิงฺคสฺส 


๓๒๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อปริ จฺจตฺ ตตฺตา น ลิงฺคตฺเถนโก, น ลิงฺคานุรูปสฺส สํวาสสฺส สาทิตตุตา นาปี สํวาสตุเถนโก. 
อนุติมวตุถุอชฺฌาปนฺนเกปิ เอเสว นโย. 

ส่วนบุคคลผู้เป็นสามเณรที่ภิกษุเป็นผู้บวชให้ ถอดผ้ากาสาวะแล้วมีเยื่อใยในผ้านั้น เสพ 
เมถุนธรรม แล้วนุ่งห่มปฏิญาณว่าตนเป็นสามเณรอีก บุคคลนี้ยังไม่ใช่ผู้ลักเพศ เพราะไม่ได้สละ 
เพศที่ภิกษุให้ และไม่ใช่ผู้ดักสังวาส เพราะไม่ได้ยินดีสังวาสอันควรแก่เพศ 

แม้บุคคลผู้ต้องอันติมวัตถุก็มีนัยเดียวกัน 

[ผู้ต้องอาบัติปาราชิกแล้วไม่จัดเป็นผู้ลักเพศและผู้ลักสังวาส เหมือนสามเณรที่เสพเมถุนแล้ว 
ยังนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์อยู่อีก ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ต้องอาปติปาราชิกแล้วบรรพชา 
เป็นสามเณรได้ เพราะไม่นับเนื่องเข้าในเกยยสังวาสนั้นเอง แต่ผู้ที่เป็นเกยยสังวาสไม่อาจอุปสมบทเป็นพระ 
หรือบรรพชาสามเณรได้ 

ปน ศัพท์ในประโยคข้างด้นเป็นปักขันตรโชตกะ คือ แสดงฝ่ายอื่น อันได้แก่ สังวาสเถนกะ ส่วน 
ประโยคที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ชื่อว่า ประโยคปี'กขันตระ คือ ประโยคแสดงฝ่ายอื่นจากฝ่ายที่กล่าวมาแล้ว 

คำว่า น ลิงฺคานุรูปสฺส สำาสสฺส สาทิตตฺตา นาปิ สำาสตฺเถนโก อาจแต่งบาลีเป็นรูปว่า 

“ลิงคานุรูปสฺส สำาสสฺส อสุสาทิตตุตา นาปี สำาสตฺเถนโก” 

ก็ได้ ส่วนใหญ่ น นิบาตมักเข้าสมาสกับบทที่ตนแสดงปฏิเสธ แต่ในที่นี้ท่านแยกไว้เป็น ๒ บทว่า 
น และ สาทิตตุตา จะอย่างไรก็ตาม อาจจะเข้าสมาส น ศัพท์กับ สาทิตตฺตา เป็นรูปว่า อสุสาทิตตุตา ก็ได้ 
จะสอดคล้องกับหลักการแต่งบาลีที่นิยมโดยทั่วไป] 

โย จ โข สามเณโร สมาโน วิเทส 0 คนุตุวา ภิกขุ' วสฺ สานิ คเณติ, ยถาวุฑฺฒํ วนุทนํ 
สาทิยติ, อาสเนน ปฏิพาหติ, อุโปสถาทีสุ สนุทิสฺสติ, อยํ สํวาสมตุตสฺเสว เถนิตตุตา สำาสตุเถนโก 
นาม. 

ผู้ลักสังวาส คือ บุคคลผู้เป็นสามเณรจริง ไปยังต่างถิ่นแล้วนับพรรษาของภิกษุ ยินดี 
การไหว้ตามลำดับพรรษา ห้ามอาสนะ หรือเข้าร่วมสังฆกรรมมีอุโบสถเป็นต้น บุคคลนี้ชื่อว่า 
ผู้ลักสังวาส เพราะเขาลักสังวาสอย่างเดียว [ไม่ได้บวชเอง] 

[จ ศัพท์ในต้นประโยคทำหน้าที่กันวยโชตกะ คือ แสดงความคล้อยตาม ประโยคที่ประกอบด้วย 
จ ศัพท์นั้น ชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ ประโยคแสดงความคล้อยตาม ส่วนประโยคหน้า คือ อยํ ภิกขหิ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๒๑ 


ฯเปฯ นาปิ สำาสตฺเถนโก (บุคคลนี้ยังไม่ใช่ผู้ลักเพศ เพราะไม่ได้สละเพศที่ภิกษุให้ และไม่ใช่ผู้ดักสังวาส 
เพราะไม่ได้ยินดีสังวาสอันควรแก่เพศ) ชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ คือ ประโยคแสดงความขัดแย้ง เพราะ 
ประกอบด้วย น นิบาตที่แสดงความขัดแย้ง 

คำว่า สามเณโร สมาโน (บุคคลผู้เป็นสามเณรจริง) แสดงการไม่ดักเพศ เพราะบรรพชาเป็น 
สามเณรอย่างถูกต้องตามพระวินัย 

คำว่า วิเทส 0 คนฺตฺวา ภิกฺขุวสฺสานิ คเณติ (ไปยังต่างถิ่นแล้วนับพรรษาของภิกษุ) เป็นต้น แสดง 
การสักสังวาส] 

ภิกฺขุวสฺสคณนาทิโก หิ สพุโ'พ!) กิริย๓โท อิมสฺมึ อตฺเถ “สำาโส”ติ เวทิตพุโพ. 

โดยแท้จริงแล้ว อากัปกิริยาต่างๆ ทั้งหมดมีการนับพรรษาของภิกษุเป็นต้น พึงทราบ 
ว่าเป็นสังวาสในที่นี้ 

[อตฺถ ศัพท์ในคำว่า อิมสฺมึ อตฺเถ ใช้ในความหมายว่า อธิการ (สถานที่, ที่) ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อิมสฺมึ อตฺเถดิ เกยยสํวาสกาธิกาเร. 8๒ 

“คำว่า อิมสฺมึ อตฺเถ (ในที่นี้) คือ ในที่กล่าวถึงเกยยสังวาส” 

อตฺถ ศัพท์มีความหมาย ๙ ประการตามสมควร พบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 

อตฺโถ ปโยชเน สทฺทา- ภิเธยฺเย วุทฺธิย 0 ธเน 

วตฺถุมหิ การเณ นาเส หิเต ปจฺฉิมปพฺพเต. 8 "’ 

“อดถ ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่าประโยชน์, เนื้อความที่ศัพท์พึงกล่าว, 

ความเจริญ, ทรัพย์, สิ่งของ, เหตุ, ความพินาศ, ประโยชน์เกื้อกูล, ภูเขาทิศตะวันตก” 

แม้ความหมายว่า สถานที่ (อธิการ) จะไม่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ดังกล่าว แต่ในสันสกฤตกล่าวถึง 
ความหมายว่า ริศย (วิสัย, สถานที่) เช่นเดียวกัน ดังคัมภีร์ศัพทัสโดมมหานิธิกล่าวว่า 

อตฺถ ปุ. อตฺถ-ภาวาทิมฺหิ ฆฌฺ. วิสเย, อภิเธยฺเย, ธเน, วตฺถุมหิ, ปโยชเน, นิวดฺดิมหิ, เหตุมหิ, 
ปกาเร, อภิลาเส, อุทฺเทสฺเย จ. 8๔ 

“อตฺถ ศัพท์ ปุงลิงค์ อตฺถ ธาตุ -I- ฆฌฺ ปัจจัยในภาวสาธนะเป็นต้น ย่อมเป็นไปในความหมายว่า 
สถานที่, เนื้อความที่ศัพท์พึงกล่าว, ทรัพย์, สิ่งของ, ประโยชน์, การหยุด, เหตุ, ประการต่างๆ, ความต้องการ 
และลิ่งที่บุคคลพึงสวด” 

คำว่า สังวาส ในประโยคว่า ปาราชิโก โหด อสำาโส (เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้) หมายถึง กรรม 


๓๒๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อย่างเดียวกัน (เอกกมฺม), อุเทศอย่างเดียวกัน (เอกุทฺเทส) และสิกขาที่เสมอกัน (สมสิกฺขตา) แต่'ในที่นี้ 
หมายถึงการนับพรรษาของภิกษุเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้อยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายในวัดเดียวกันได้ ดังฎีกาใหม่ 
อธิบายว่า 

นนุ สำาโส นาม เอกกมฺมํ เอกุทฺเทโส สมสิกฺขตาติ อาห “ภิกขาสฺสคณนาทิโก ที”ติอาทิ. อิมินา น 
เกวล 0 เอกกมฺมาทิโกา กิริย๓โท สำาโสติ อิธาธิปฺเปโต, อก โข ตทฌฺโฌ ภิกขาสฺสคณนาทิโกปีติ ทสฺเสติ. , “ ๕ 

“ท่านกล่าวว่า ภิกขาสฺสคณนาทิโก ที เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า กรรมอย่างเดียวกัน (เอก- 
กมม), อุเทศอย่างเดียวกัน (เอกุทฺเทส) และสิกขาที่เสมอกัน (สมสิกฺขตา) ชื่อว่า สังวาสมิใช่หรือ 

ท่านแสดงไว้ว่า อากัปกิริยาต่างๆ มีกรรมอย่างเดียวกันเป็นด้นเท่านั้น หมายเอาว่า เป็นสังวาส 
ในที่นี้ , หามิ’ใต้ แต่ว่าแม้อากัปกิริยาต่างๆ มีการนับพรรษาของภิกษุเป็นต้น อื่นจากนั้น ก็หมายเอาว่าเป็น 
สังวาส ด้วยคำว่า ภิกขาสฺสคณนาทิโก เป็นต้นนี้”] 

สิกฺขํ ปจฺจกขาย “น ม 0 โกจิ ชานาตี”ติ ปุน เอว 0 ปฏิปชฺชนฺเตปิ เอเสว นโย. 

แม้ภิกษุผู้ลาสิกขาแล้วปฏิป้ตอย่อย่างนี้อีกโดยคิดว่าไม่มีใครจำตนได้ ก็มีนัยเดียวกัน 
[คือ เป็นผู้ลักสังวาส] 

[ภิกษุผู้ลาสิกขาแล้วจะทำผิดศีลปาราชิกหรือไม่ทำก็ตาม หากคิดว่าไม่มีใครจำตนได้แล้วนุ่งห่ม 
จีวรไปอยู่วัดนับพรรษาเดิมของตน ก็จัดเป็นผู้ลักสังวาสเหมือนสามเณรที่นับพรรษาของภิกษุ เป็นต้น] 

โย ปน สยํ ปพฺพชิตุ'วา วิหารํ คนฺตฺวา ยถาวุฑฺฒํ วนฺทนํ สาทิยติ, อาสเนน ปฏิพาหติ, 
ภิกฺขุวสฺสานิ คเณติ, อุโปสถาทีสุ สนฺทิสุสติ, อยํ ลิงฺคสฺส เจว สํวาสสฺส จ เถนิตตฺตา อุภยตฺเถนโก 
นาม. ธุรนิ ฤเขปวเสน กาสายานิ อปเนตฺวา อนฺติมวตฺถุ อชฺฌาปชฺชิตฺวา ปุน ตานิ อจฺฉาเทตฺวา 
เอว 0 ปฏิปชฺชนฺเตปิ เอเสว นโย. อย 0 ติริโธปี เถยฺยส 0 วาสโก อิธ อธิปฺเปโต. 

ผู้ลัก ทั้ง ๒ อย่าง คือ บุคคลที่บวชเองไปวัดแล้วยินดีการไหว้ตามลำดับพรรษา ห้าม 
อาสนะ นับพรรษาของภิกษุ หรือเข้าร่วมสังฆกรรมมีอุโบสถเป็นด้น บุคคลนี้ชื่อว่า ผู้ลักทั้ง ๒ 
อย่าง เพราะเขาดักทั้งเพศและสังวาส 

บุคคลที่ถอดจีวรออกโดยไม่มีเยื่อใย ต้องกันติมวัตถุแล้วกลับมาห่มจีวรนั้น ปฏิบัติอยู่ 
อย่างนี้อีก ก็มีนัยเดียวกัน [คือ เป็นผู้ลักทั้ง ๒ อย่าง] 

เถยยสังวาสทั้ง ๓ ประเภทนี้ พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาในที่กล่าวถึงอภัพพบุคคลนี้ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๒๓ 


จึเปตุวา ปน อิมํ ติวิธ- 

ราชทุพฺภิกฺขกนฺตาร- 
จีวราหรณตฺถํ วา 

สำาสํ นาธิ'วาเสติ 
เถยฺยสํวาสโก นาม 

อนึ่ง เว้นเถยยสังวาส ๓ ประเภทนี้ 


โรคเวรีภเยน วา 
สิงฺคํ อาทิยตีธ โย. 

ยาว โส สุทฺธมานโส 
ตาว เอส น วุจฺจตีติ. 


“บุคคลใดรับเอาเพศ[บรรพชิต]ในศาสนานี้ เพราะภัย คือ พระราชา 
ความอดอยาก ความกันดาร โรค และผู้มีเวร หรือเพื่อจะนำจีวรมาให้ เขา 
มีใจบริสุทธิ้ยังไม่ยินดีสังวาส ตราบใด ก็ยังไม่ชื่อว่า เถยยสังวาส ตราบนั้น” 


[ท่านแสดงบุคคลที่เป็นเถยยสังวาสทั้ง ๓ ประเภทแล้ว บัดนี้ กล่าวประโยคนี้เพื่อแสดงบุคคล 
ที่ไม่เป็นเถยยสังวาส 

ภย ศัพท์ที่ประกอบไว้ท้ายทวันทสมาสว่า ราชทุพฺภิกฺขกนฺตารโรคเวรี พึงประกอบกับบทหน้า 
ที่ละบทเป็นข้อความว่า ภัยคือพระราชา ภัยคือความอดอยาก เป็นต้น 

ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ภยสทฺโท เจตฺถ ปจฺเจก 0 โยเชตพฺโพ “ราชภเยน, ทุพฺภิกฺขภเยนา”ติอาทินาภั 

“อนึ่ง ภย ศัพท์ในพากย์นี้พึงประกอบทีละบทโดยมีข้อความว่า ภัยคือพระราชา ภัยคือความ 
อดอยาก เป็นต้น” 

ข้อความว่า “ภัยคือพระราชา” หมายความว่า การนุ่งห่มจีวรเองโดยมิได้ขอบวชจากสงฆ์ เพื่อ 
หลีกเลี่ยงราชภัย เพื่อหลีกเลี่ยงความอดอยากโดยที่นักบวชเท่านั้นจึงได้รับอาหาร เพื่อเดินข้ามทางกันดาร 
ไปได้ เพราะคนร่วมเดินทางต้องการเดินทางไปกับนักบวชเท่านั้น เพื่อรักษาโรค เพราะเป็นโรคที่รักษาให้ 
แก่นักบวชเท่านั้น และเพื่อหลีกเลี่ยงผู้มีเวร เพราะผู้มีเวรไม่ทำร้ายนักบวช 

ข้อความว่า “หรือเพื่อจะนำจีวรมาให้” หมายความว่า ภิกษุไปบ้านญาติแล้วลาสิกขา เสียดาย 
ว่า จีวรเหล่านี้จะเลียหายไป ครั้นเขาจะนำจีวรไปก็กลัวว่าจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโจรขโมยจีวร จึงนุ่งห่มจีวร 
เดินทางกลับมา 

ข้อความว่า “เขามี , ใจบริสุทธิ้ยังไม่ยินดีสังวาส ตราบใด” หมายความว่า บุคคลดังกล่าวที่มี 
ความบริสุทธิไจ ไม่ต้องการหลอกภิกษุอื่นว่า ตนเป็นภิกษุจึงบอกเรื่องของตนแก่ผู้อื่นโดยมิได้นับพรรษา 


๓๒๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


เป็นต้น ไม่นับว่าเป็นเถยยสังวาส ในฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๒) อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้เขาจะมีจิตที่คิดหลอก 
คฤหัสถ์ว่าตนเป็นบรรพชิต แต่ไม่มีจิตที่คิดหลอกภิกษุอื่น ก็ไม่มีโทษในเรื่องนี้ 

ในคัมภีร์วินยวินิจฉัยได้ประพันธ์คาถาสรุปความในเรื่องนี้ว่า 


ลิงคตฺเถโน จ ส 0 วาสตฺ- 

เกโน ตทุภยสฺส จ 

เกยฺยสวาสโก นาม 

ติวิโธปิ ปวุจฺจติ. 

สยเมา จ โย ตตฺถ 

ปพฺพชิตฺวา น คณฺหติ 

ภิกขาสฺสานิ วา เนา 

ยกาวุฑฺฒมฺปิ วนฺทนิ. 

ลิงคตฺเถโน อย 0 ลิงค- 

มตฺตสฺส เถนโต สิยา 

โย จ ปพฺพชิโต หุตฺวา 

ภิกขาสฺสานิ คณฺหติ. 

ส 0 วาส 0 สาทิยนฺโต'ว 

สำาสตฺเถนโก มโต 

อุภยตฺเถนโก วุตฺต- 

นโยเยา ยถาห จ. ,9๗ 


“ขึ้นชื่อว่าเกยยสังวาสกะทั้ง ๓ จำพวก คือ ผู้สักเพศ ผู้สักสังวาส และผู้ลักทั้ง 
๒ อย่าง พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว 

อนึ่ง ในบรรดาเกยยสังวาสกะเหล่านั้น บุคคลใดบวชเองแล้วไม่นับพรรษาของ 
ภิกษุ ทั้งไม่ถือเอาการไหว้ตามลำดับพรรษา บุคคลนี้ชื่อว่า ผู้ดักเพศ เพราะเป็นผู้ 
ลักเพศเท่านั้น 

ส่วนบุคคลใดออกบวช[เป็นสามเณร]แล้วยินดีสังวาส ย่อมนับพรรษาของภิกษุ 
บุคคลนั้นพึงทราบว่า เป็นผู้สักสังวาส 

ผู้ลักทั้ง ๒ อย่างมีนัยที่กล่าวไว้แล้ว ดังหลักฐานที่จะกล่าวต่อไป”] 

โย ปน อุปสมฺปนฺโน ติตฺถิยภาวํ ปตฺถยมาโน สยํ วา กุสจีราทิกํ ติตฺถิยลิงฺคํ อาทิยติ, 
เตสํ วา สนฺติเก ปพฺพชติ, นคฺโค วา หุดฺ'วา อาชีวกานํ สนฺติกํ คนฺตฺวา เตสํ วตานิ อาทิยติ, อยํ 
ติตฺถิยปฦกนุตโก นาม. 

ผู้ เข้ารีตเดียรถีย์ คือ ผู้ที่อุปสมบทเป็นภิกษุแล้วปรารถนาความเป็นเดียรถีย์ จึงรับเอา 
เพศเดียรถีย์มีการนุ่งผ้าคากรองเป็นต้นเอง หรือบวชในสำนักของเดียรถีย์เหล่านั้น หรือทำเป็น 
คนเปลือยไปสำนักของอาชีวกรับเอาวัตร[มีการนั่งกระโหย่งเป็นต้น]ของพวกเขา บุคคลนี้ชื่อว่า 
ภิกษุผู้เข้ารีตเดียรถีย์ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๒ &: 


[คำว่า ติตฺถิยปกฺกนฺตก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

ติตฺถิเยสุ ปกกนฺตโกติ ดิตฺถิยปกฺกนฺตโก ะ: ผู้เข้าไปในเดียรถีย์ ชื่อว่า ผู้เข้ารีตเดียรถีย์ 

ดังนั้น ท่านจะกล่าวข้อความนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า ความเป็นผู้เข้ารีตเดียรถีย์มีได้ด้วยการ 
เข้าไปในเดียรถีย์เท่านั้นหรือ อธิบายว่า ผู้รับเอาเพศเดียรถีย์มีการนุ่งผ้าคากรองเป็นต้นเอง หรือบวชใน 
สำนักของเดียรถีย์เหล่านั้น หรือทำเป็นคนเปลือยไปสำนักของอาชีวกรับเอาวัตรของพวกเขา จึงชื่อว่า ภิกษุ 
ผู้เข้ารีตเดียรถีย์ 

คำว่า ปกฺกนฺตก ที่ประกอบรูปศัพท์มาจาก ป บทหน้า + กมุ ธาตุ (ปทวิกฺเขเป ะะ ก้าวเท้า) + ต 
ปัจจัย + ก อาคม) ใช้ในความหมายว่า ปวิฏฺร (เข้าไป) 

คำว่า อุปสม[ปนุ'[น (ผู้ที่อุปสมบทเป็นภิกษุแล้ว) ระบุว่า อนุปสัมบัน คือ คฤหัสถ์และสามเณร 
ไม่ใช่คนที่เข้ารีตเดียรถีย์ ดังข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

“อุปสมฺปนฺโน”ติ อิมินา อนุปสมฺปนฺโน ดิตฺถิยปกฺกนฺตโก น โหดีติ ทสฺเสติ.' 9๘ 

ท่านแสดงว่า อนุปสัมบันเป็นคนที่เข้ารีตเดียรถีย์ไม่ได้ ด้วยคำว่า อุปสมฺปนฺโน นี้” 

ข้อความดังกล่าวแสดงปทานุสัมพันธ์ของบทว่า อุปสมฺปนฺโน ดังนี้ 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ผู้ที่ปรารถนาความเป็นเดียรถีย์ จึงรับเอา 
เพศเดียรถีย์มีการนุ่งผ้าคากรองเป็นต้นเอง หรือบวชในสำนักของเดียรถีย์เหล่านั้น หรือทำเป็นคนเปลือย 
ไปสำนักของอาชีวกรับเอาวัตรของพวกเขา บุคคลนี้ชื่อว่า ภิกษุผู้เข้ารีตเดียรถีย์ ด้วยคำว่า โย ปน ดิตฺถิย¬ 
กาวํ ปตฺถยมาโน เป็นต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลดังกล่าวเป็นอุปสมบันหรืออนุปสัมบัน 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ บุคคลดังกล่าวควรเป็นอนุปสัมบันได้ มิ ใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า อุปสมฺปนฺโน (ผู้ที่อุปสมบทเป็นภิกษุ 
แล้ว) อธิบายว่า บุคคลดังกล่าวเป็นอุปสมบันเท่านั้น เพราะอนุปสัมบันเป็นบุคคลที่เข้ารีตเดียรถีย์ไม่ได้ 
ดังนี้แล] 

รเปตุวา ปน มนุสฺสชาติกํ อวเสใส สพฺโพปิ ติรจฺฉานคโต นาม. เยน มนุสฺสชาติกา 
ชเนตฺติ สยมฺปี มนุสฺสภูเตเนว สฌฺจิจฺจ ชีวิตา โวโรปีตา, อยํ มาตุฆาตโก นาม. ปิตุฆาตเกปิ เอเสว 
นโย. 

สัตว์ติรัจฉาน คือ บุคคลทั้งหมด[มีนาค ครุฑ ยักษ์ และคนธรรพ์เป็นต้น]ที่เหลือ 
ยกเว้นผู้มีชาติเป็นมนุษย์ 


๓๒๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ผู้ฆ่ามารดา คือ ผู้ที่ตนเป็นมนุษย์เองแล้วตั้งใจฆ่ามารดาซึ่งมีชาติเป็นมนุษย์เหมือนกัน 
ผู้ฆ่าบิดา ก็มีนัยเดียวกัน 

[ผู้ดำรงอยู่ในอัตภาพมนุษย์สามารถทำกรรมดีอย่างอาจหาญแกล้วกล้า ดังนั้น พระโพธิสัตว์ 
จึงสร้างบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในขณะที่เกิดเป็นมนุษย์ หรือแม้อกุศลที่ทำโดยภาวะของมนุษย์ก็มี 
กำลังมาก ดังนั้น ผู้เป็นมนุษย์ที่ฆ่ามารดาซึ่งเป็นมนุษย์จึงจัดเป็นอนันตริยกรรมที่เป็นกรรมหนักมาก 
จะเห็นได้ว่า คำว่า มนุสฺส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ผู้มีใจอาจหาญ[ในการทำความดีและความชั่ว] ชื่อว่า มนุษย์ ะะ อุสฺสนฺโน มโน เอเตสนฺดิ 
มนุสุสา (มน ศัพท์ + อุสฺสนฺน ศัพท์) 

ดังนั้น ผู้ที่ฆ่ามารดาและบิดาซึ่งมีชาติเป็นมนุษย์เหมือนอันจึงนับว่าทำอนันตริยกรรม ส่วนผู้ที่ 
ฆ่ามารดาและบิดาซึ่งมีชาติต่างอัน ไม่นับว่าทำอนันตริยกรรม 

ประโยคว่า ปิตุฆาตเกปิ เอเสว นโย (ผู้ฆ่าบิดา ก็มีนัยเดียวอัน) ชื่อว่า อดิเทสสังวัณณนา คือ 
ประโยคชี้แนะว่าเหมือนอับข้อความที่กล่าวมาแล้ว 

นอกจากนั้น ประโยคอติเทสสังวัณณนา ยังนับเข้าในประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจาก 
ประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า ผู้ฆ่าบิดาเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมหรือไม่ 
ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

เยน มนุสฺสภูโต ชนโก ปิตา สยมฺปิ มนุสฺสชาติเกเนว สตา สฌฺจิจฺจ ชีวิตา โวโรปิโต, อยํ อานนฺต- 
ริเยน ปิตุฆาตกกมฺเมน ปิตุฆาตโก นามาติ อิมมตฺถํ อดิทิสนฺโต “ปิตุฆาตเกปิ เอเสว นโย”ติ อาห. 8๙ 

“พ่านจะชี้แจงข้อความนี้ว่า ผู้ฆ่าบิดาด้วยกรรมที่ฆ่าบิดาอันให้ผลทันทีไม่มีระหว่าง คือ ผู้ที่ตน 
เป็นมนุษย์เองแล้วตั้งใจฆ่าบิดาซึ่งมีชาติเป็นมนุษย์เหมือนอัน จึงกล่าวว่า ปิตุฆาตเกปิ เอเสว นโย (ผู้ฆ่า 
บิดา ก็มีนัยเดียวอัน)” 

โบราณาจารย้พม่าอ้างคำว่า อติทิสนฺโต (ชี้แจง) ในคัมภีร์ฎีกาข้างด้นนั้น จึงกล่าวว่า ประโยคที่ 
ประกอบด้วย เอเสว นโย ชื่อว่า ประโยคอติเทสสังวัณณนา 

ประโยคอติเทสสังวัณณนาสามารถนับเข้าในประโยค ๓ ประเภท คือ 
๑. ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือเพื่อขจัดคันถครุ คือ ความพิสดารของคัมภีร์ 

๒. ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นจากฝ่ายแรกที่กล่าวไว้ในประโยคหน้า โดยกล่าวถึง 
อติเทสสังวัณณนาอื่นจากปัจจักขลังวัณณนา คือ การอธิบายไว้โดยประจักษ์ ดังที่กล่าวไว้ในประโยคหน้า 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๒๗ 


๓. ประโยควิตถาระ คือ ขยายความของบทใดบทหนึ่งโดยละไว้ในฐานะ ที่ เข้าใจกันได้ ซึ่งใน ที่นี้ 
เป็นการขยายความของผู้ฆ่าบิดา ดังคำอธิบายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาฎีกาว่า 

ยถาวิดถาริตสฺส อตฺถสฺส อดิเทโสปิ วิตฺถารฏฺราเนเยา ติฏฺจึตีติ อาห “วิตถารกถา โหตี” ติ. 100 

“แม้การชี้แจงเนื้อความตามที่อธิบายไว้แล้ว ย่อมตั้งอยู่ในฐานะขยายความทีเดียว ฉะนั้นจึง 
กล่าวว่า วิตฺถารกถา โหติ (มีคำกล่าวโดยพิสดาร)”] 

เยน อนฺตมโส คิหิลิงฺเค ริโต!) มนุสฺสชาติโก ขีณาสโว สฌฺจิจฺจ ชีวิตา โวโร!)โต, อยํ 
อรหนุตฆาตโก นาม. โย ปน ปกตตฺตํ ภิฤขุนึ ติณฺณํ มคฺคานํ อฌฺฌตรสฺมึ มคฺเค ทูเสติ, อยํ 
ภิกฺขุนิทูสโก นาม. โย เทวทตฺโต วิย สาสน์ อุทฺธมุม 0 อุพฺพินยํ กตฺวา จตุนุน์ กมุมาน์ อฌฺฌตรวเสน 
สงฺฆํ ภินุทติ, อยํ สงฺฆเภทโก นาม. โย เทวทตฺโต ริย ทุฏฺรจิตฺเตน วธกจิตฺเตน ตถาคตสฺส 
ซืวมานกสรีเร ขุทฺทกมกฺขิกาย ปิวนมตฺตมุ!) โลหิต 0 อุ!!ปาเทติ, อย 0 โลหิตุ!!ปาทโก นาม. ยสฺส 
อิตฺถินิมิตฺตุ!!ปาทนกมุมโต จ ปุริสนิมิตฺตุ!!ปาทนกมุมโต จ อุภโต ทุวิธมุ!) พฺยฌฺชน์ อตฺถิ, อย 0 
อุภโตพฺยฌฺชนโก นาม. 

ผู้ฆ่าพระอรหันต์ คือ บุคคลผู้ตั้งใจฆ่าพระอรหันต์ที่มีชาติเป็นมนุษย์ซึ่งแม้จะดำรงอยู่ 
ในเพศคฤหัสถ์เป็นอย่างต 0 า 

ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี คือ บุคคลผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณีผู้เป็นปกตัตตะ (ภิกษุณีผู้มี 
ศึลบริสุทธิ้ได้รับอุปสมบทในสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย) ทางทวารใดทวารหนึ่งในทวารทั้ง ๓ 

ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ คือ บุคคลผู้แสดงคำสอนให้ผิดธรรมผิดวินัย ทำลายสงฆ์ด้วยกรรม 
๔ ประเภทอย่างใดอย่างหนึ่ง [คือ อปโลกนกรรม ญ้ตติกรรม ญ'ตติทุติยกรรม และญตติจตุตถ- 
กรรม] เหมือนพระเทวทัต 

ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต คือ บุคคลผู้มีจิตชั่วร้ายคิดจะฆ่า ทำให้พระโลหิต 
ในสรีระของพระตถาคตซึ่งยังมีพระชนม์ชีพอยู่ให้ห้อขึ้นแม้เพียงแมลงวันตัวเล็กดูดกินได้ 

อุภโตพยัญชนก (คนมี ๒ เพศ) คือ บุคคลผู้มีอวัยวะเพศทั้ง ๒ เพราะมีกรรมทั้ง ๒ 
อย่างที่ทำให้เกิดอวัยวะเพศของหญิงและชาย 

[ผู้ฆ่าพระอรหันต์ที่มีชาติเป็นอมนุษย์คือเทวดาหรือพรหม หรือผู้ที่ฆ่าพระอริยบุคคลที่เหลือซึ่งมี 
ชาติเป็นมนุษย์ ไม่เป็นคนทำอนันตริยกรรม ไม่ห้ามการบวช แต่จัดว่าทำกรรมหนัก 


๓๒๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


แม้สัตว์ดิรัจฉานที่ฆ่าพระอรหันต์ผู้เป็นมนุษย์ ก็ไม่เป็นผู้ทำอนันตริยกรรม แต่จัดว่าทำกรรม 
หนักเช่นกัน 

ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณีไม่ใช่ผู้เบียดเบียนภิกษุณีด้วยก้อนดินหรือท่อนไม้เป็นต้น แต่เป็นผู้ 
ประทุษร้ายนางภิกษุณีผู้เป็นปกตัตตะทางทวารใดทวารหนึ่งในทวารทั้ง ๓ 
คำว่า อุทฺธมุม มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๒) ว่า 

- คำสอนที่ปราศจากธรรม ชื่อว่า อุทธัมมะ ะะ ธมฺมโต อุคฺคต 0 อุทฺธมฺม 0 . 

แม้บทว่า อุพฺพินย ก็มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- คำสอนที่ปราศจากวินัย ชื่อว่า อุพพินยะ ะะ วินยโต อุคฺคต 0 อุพฺพินย 0 . 

คำว่า อุคฺคต 0 ในรูปวิเคราะห์นี้มีความหมายว่า อปคต 0 (ไปปราศ) คัมภีร์กังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า 
๗๐) กล่าวว่า คัมภีร์จูฬนิรุตติกล่าวว่า คำว่า อุทุธมุม, อุพฺพินย มีศัพท์เดิมมาจาก อาธมุม, อาวินย แปลง 
อา เป็น อุ ด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๗๙) ว่า ตพฺพิปรีตูปปเท พฺยฌฺชเน จ (แปลง อา ศัพท์ที่ 
ตั้งอยู่ในอุปปทะเป็น อุ ซึ่งเป็นวิปริตของ โอ นั้นในเพราะพยัญชนะเบื้องหลังได้บ้าง) 

คำว่า โลหิต 0 อุปปาเทติ แปลตามศัพท์ “ทำให้พระโลหิตเกิดขึ้น” หมายถึง การทำให้พระโลหิต 
รวมอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ไม่ใช่การทำให้พระโลหิตไหลออกจากพระกาย เพราะพระกายของพระตถาคตไม่มีใคร 
ทำลายจนพระโลหิตไหลออกจากพระฉวีด้วยความพยายามของผู้อื่นได้ 

อุภโตพยัญชนก (คนมี ๒ เพศ) แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีอวัยวะเพศอันเกิดขึ้นเพราะกรรมทั้ง ๒ 
อย่าง” มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุภโต พฺยฌฺชนํ ยสฺสาดิ อุภโตพฺยฌฺชนโก (กินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส) 

จำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. อิตถีอุภโตพยัญชก คน ที่มี รูปร่างหน้าตาเหมือนสตรีทั่วไป มี อวัยวะเพศหญิงปรากฏชัด 
อวัยวะเพศชายไม่ปรากฏชัด แต่เมื่อราคะเกิดขึ้นในสตรี อวัยวะเพศหญิงจะถูกปกปิด แต่อวัยวะเพศชายจะ 
ปรากฏชัด เขาสามารถตั้งครรภ์เองและทำให้หญิงอื่นตั้งครรภ์ได้ 

๒. ปุริสอุภโตพยัญชนก คนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนบุรุษทั่วไป มีอวัยวะเพศชายปรากฏชัด 
อวัยวะเพศหญิงไม่ปรากฏชัด แต่เมื่อราคะเกิดขึ้นในบุรุษ อวัยวะเพศชายจะถูกปกปิด แต่อวัยวะเพศหญิง 
จะปรากฏชัด เขาไม่สามารถตั้งครรภ์เอง เพียงทำให้หญิงอื่นตั้งครรภ์ได้เท่านั้น 

ตามหลักพระอภิธรรม ปุริสินทรีย้และอิตถินทรีย้จะเกิดร่วมกันในบุคคลคนหนึ่งไม่ได้ ต้องเกิด 
อย่างเดียวเท่านั้น ดังข้อความในอินทริยยมกว่า 

ยสฺส อิตฺถินฺทฺริย 0 อุปปชฺชติ, ตสฺส ปุริสินฺทฺริย 0 อุปฺปชฺชตีติ. โน. ยสฺส วา ปน ปุริสินฺทฺริย 0 อุปปชฺชติ, 
ยสส อิตถินทริย 0 อปปชชตีติ. โน. 1๒ *' 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๒๙ 


“ถามว่า อิตถินทรีย์เกิดขึ้นแก่บุคคลใด ปุริสินทรีย์เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นหรือ ตอบว่า หามิได้ 
ถามว่า ปุริสินทรีย์เกิดขึ้นแก่บุคคลใด อิตถีนทรีย์เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นหรือ ตอบว่า หามิได้” 

ดังนั้น อิตถีอุภโตพยัญชกจึงมีอิตกินทรีย์เพียงอย่างเดียว ส่วนปุริสอุภโตพยัญชกมีปุริสินทรีย์ 
เพียงอย่างเดียวเหมือนกัน การปรากฏชัดเจนของอวัยวะเพศอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่ใช่มีสาเหตุมาจากอินทรีย์ 
ที่เรียกว่าภาวรูป แต่มีสาเหตุมาจากราคจิตที่มีกรรมเป็นสหายเท่านั้น] 


อิติ อิเม เตรส ปุคฺคลา อุปสมฺปทาย อวตฺถู, อิเม ปน รเปตฺวา อฌฺฌสฺมึ อุปสมฺปทา- 
เปฤเข สติ อุปสมฺปทากมุม 0 วตฺถุสมุปตฺดิวเสน อกุปฺป๋ โหติ. 

โดยประการดังนี้ บุคคล ๑๓ จำพวกข้างต้นไม่ใช่ที่ตั้งของการอุปสมบท เมื่อมีผู้มุ่ง 
อุปสมบทอื่นยกเว้นบุคคลดังกล่าว อุปสมบทกรรมย่อมไม่วิบติไปด้วยวัตถุสมบเติ 

[ประโยคว่า อิติ อิเม (โดยประการดังนี้) เป็นต้น เป็นคำลงท้ายในเรื่องนี้ ส่วนประโยคว่า อิเม ปน 
รเปตฺวา (เมื่อมีผู้มุ่งอุปสมบทอื่นยกเว้นบุคคลดังกล่าว) เป็นต้น ท่านกล่าวไว้เพื่อระบุว่า บุคคลอื่นจากบุคคล 
๑๓ จำพวกเป็นที่ตั้งของการอุปสมบทได้ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า เมื่อบุคคล ๑๓ จำพวกข้างด้นไม่ใช่ 
ที่ตั้งของการอุปสมบท บุคคลไหนจะเป็นที่ตั้งของการอุปสมบท] 


ญัตติสมบัติ 

กถํ ฌตฺดิสมุปตฺติวเสน อกุปฺป๋ โหติ. วตฺถุสงฺฆปุคฺคลฌตฺตีนํ อปรามสนานิ, ปจฺฉา 
ฌตฺติฏฺรปนฌฺจาดิ อิเม ตาว ปฌฺจ ฌตฺติโทสา. ตตฺถ “อยํ อิตฺถนฺนาโม”ติ อุปสมุปทาเปฦขสฺส 
อกิตฺตน์ วตฺถุอปรามสนํ นาม. “สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ”ติ เอตฺถ “สุณาตุ เม ภนฺเต”ติ วตฺวา 
“สงฺโฆ”ติ อภณนํ สงฺฆอปรามสนํ นาม. “อิตฺถนุนามสฺส อุปสมุปทาเปภุโข”ติ อุปชฺฌายสฺส อกิตฺตนํ 
ปุคฺคลอปรามสนํ นาม. สพฺเพนสพฺพํ ฌตฺติยา อนุจฺจารณํ ฌตฺติอปรามสนํ นาม. ปรม 0 กมุมวาจํ 
นิฏฺราเปตฺวา “เอสา ฌตฺตี”ติ วตฺวา “ขมติ สงฺฆสุสา”ติ เอว 0 ฌตฺติกิตฺตน์ ปจฺฉา ฌตฺติฏฺรปนิ 
นาม. อิติ อิเมหิ โทเสหิ วิมุตฺตาย ฌตฺติยา สมุปนฺน์ ฌตฺติสมุปตฺติวเสน อกุปุป้ โทติ. 

ถามว่า : อุปสมบทกรรมย่อมไม่วิบติไปด้วยประเภทแห่งญัตติสมบ้ตอย่างไร 

ตอบว่า : ลำดับแรก โทษของญัตติมี ๕ อย่างเหล่านี้ คือ 


๓๓๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๑. การไม่ระบุวัตถุ คือ การไม่บอก[ชื่อของ] ผู้ บวชว่า อยํ อิตฺถนฺนาโม (นาค นี้มี ชื่อ 

อย่างนี้) 

๒. การไม่ระบุสงฆ์ คือ การกล่าวว่า สุณาตุ เม ภนฺเต ไม่กล่าวว่า สงโ'ฆ ในประโยค 
ว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ นี้ 

๓. การไม่ระบุบุคคล คือ การไม่บอก[ชื่อของ]อุปัชฌาย์ว่า อิตฺถนฺนามสฺส อป- 
สมปทาเปฤโข (เป็นอุปสัมปทาเปกขะแก่ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้) 

๔. การไม่ระบุญัตติ คือ การไม่สวดญัตติโดยสิ้นเชิง [แต่สวดกรรมวาจาอย่างเดียว 

ถึง ๔ ครั้ง] 

๕. การตั้งญัตติไว้ภายหลัง การสวดกรรมวาจาให้จบก่อนแล้วกล่าวว่า เอสา ฌตฺติ 
(นี้เป็นญัตติ) แล้วจึงบอกญัตติอย่างนี้ว่า ขมติ สงฆสฺส (ย่อมชอบใจแก่สงฆ์) 

โดยประการดังนี้ อุปสมบทกรรมที่พ้นแล้วจากโทษเหล่านี้อันสมบูรณ์ด้วยญัตติ ย่อม 
ไม่วิบติไปด้วยประเภทแห่งญัตติสมบัติ 

[ขึ้นชื่อว่าญัตติสมบัติย่อมมีได้เมื่อพ้นไปจากโทษของญัตติ แต่หากไม่พ้นไปจากโทษของญัตติ 
ญัตติสมปติย่อมมีไม่ได้ ดังนั้น ท่านจึงแสดงโทษของญัตติ ๕ อย่างก่อน 

ในคำว่า อิตฺถนฺนามสฺส อุปสมฺปทาเปกโข (เป็นอุปสัมปทาเปกขะแก่ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้) นั้นมี 
ประโยคจริงๆ ว่า อย 0 นาโค อายสฺมโต ดิสฺสสฺส อุปสมฺปทาเปกฺโข (นาคนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะแก่ท่านพระ 
ดิสสะ) คำว่า อุปสมฺปทาเปกโข แปลตามศัพท์ว่า “มุ่งการอุปสมบท” ดังนั้น ประโยคข้างต้นจึงมีความหมาย 
ว่า นาคนี้มุ่งการอุปสมบทแก่ท่านพระดิสสะ ตามความหมายนี้ ท่านพระดิสสะเป็นผู้ที่'จะบวช ส่วนนาคเป็น 
อุปัชฌาย์ แต่ความจริงนาคเป็นผู้ที่จะบวช ส่วนท่านพระดิสสะเป็นอุปัชฌาย์ ดังนั้น คำว่า อายสฺมโต ดิสฺสสฺส 
อุปสมฺปทาเปกฺโข จึงเป็นสำนวนทางภาษาบาลีเหมือนกับ 1ป101ไ1 ในภาษาอังกฤษนั้นเอง 

คำว่า สพฺเพนสพฺพํ เป็นกลุ่มนิบาต ๕ พยางค์ ใช้ในความหมายว่า โดยประการทั้งปวง, โดย 
สิ้นเชิง เป็นคำไวพจน์ของคำว่า สพฺพปปกาเรน ดังคัมภีร์มณิสารมัญชูสากล่าวว่า 

สพฺเพนสพฺพนฺติ นิปาตสมุทาโย, สพฺพปปกาเรนาติ อตฺโถ. ๒๒ 

“คำว่า สพฺเพนสพฺพํ เป็นกลุ่มนิบาต มีความหมายว่า โดยประการทั้งปวง” 

คำว่า ฌตฺติ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ฌา ธาตุ (อวโพธเน ะะ รู้) + เณ การิตปัจจัย + ติ ปัจจัย 
ในภาวสาธนะหรือกรณสาธนะ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ฌาปนิ ฌตฺดิ (การให้รู้ หรือเครื่องให้รู้ ชื่อว่า ญัตติ) 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๓๑ 


หมายถึง การประกาศให้สงฆ์ทราบว่าถึงเวลาทำกรรมนั้นๆ แล้ว ในการสวดญัตตินั้น ถ้าไม่สวดคำว่า อย 0 
นาโค จัดเป็นวัตถุอปรามสนะ (การไม่ระบุวัตถุ) ถ้าไม่สวด สงโ 1 ฆ จัดเป็นสังฆอปรามสนะ (การไม่ระบุสงฆ์) 
ถ้าไม่สวด อายสฺมโต ติสฺสสฺส จัดเป็นบุคคลอปรามสนะ (การไม่ระบุบุคคล) ถ้าไม่สวดญัตติทั้งหมดโดยสวด 
กรรมวาจาอย่างเดียว ๔ รอบ ชื่อว่า ญัตติอปรามสนะ (การไม่ระบุญัตติ) 

ข้อความว่า “การสวดกรรมวาจาให้จบก่อน” หมายความว่า การสวดกรรมวาจาเริ่มตั้งแต่ประโยค 
ว่า สุณาตุ เม เป็นต้นไปจนถึง อุปสมฺปนฺโน สง.เฆน นาโค อายสฺมตา ติสฺเสน อุปชฺฌาเยน แล้วจึงเริ่มสวด 
ญัตติตั้งแต่ประโยคว่า สุณาตุ เม เป็นต้นไปจนถึงประโยคสุดท้ายว่า เอสา ฌตฺติ ส่วนประโยคว่า ขมติ สงฆสฺส. 
ตสฺมา ตุณฺหี. เอวเมต 0 ธารยามิ (กรรมย่อมชอบใจแก่สงฆ์ ดังนั้นจึงเป็นผู้นิ่ง ข้าพเจ้าขอทรงจำเรื่องนั้นไว้ 
อย่างนี้) ไม่นับเข้าในกรรมวาจา เป็นเพียงประโยคสรุปความว่าสงฆ์เห็นด้วยกับการทำสังฆกรรมในครั้งนี้] 


อนุสสาวนาสมบัติ 

อนุสุสาวนวเสน อกุปฺปตายปี วตฺถุสงฺฆปุคฺคลานํ อปรามสนานิ, สาวนาย หาปนํ, อกาเล 
สาวนนฺติ อิเม ปฌฺจ อนุสุสาวนโทสา. ตตฺถ วตฺถาทีนํ อปรามสนานิ ฌตฺติย 0 วุตฺตสทิสาเนว. ตีสุ 
ปน อนุสุสาวนาสุ ยตฺถ กตฺถจิ เอเตส 0 อปรามสนํ อปรามสนเมว. สพฺเพนสพฺพํ ปน กมุมวาจํ 
อวตฺวา จตุกฺขตฺตุ 0 ฌตฺดิกิตฺตนเมว, อถ วา ปน กมุมวาจาพฺภนฺตเร อกฺขรสุส วา ปทสุส วา อนุจฺ- 
จารณํ วา ทุรุจฺจารณํ วา สาวนาย หาปนํ นาม. สาวนาย อโนกาเส ปรมํ ฌตฺตึ อฏฺรฟตุ'วา 
อนุสุสาวนกรณํ อกาเล สาวนิ นาม. อิติ อิเมหิ โทเสหิ วิมุตฺตาย อนุสุสาวนาย สมุปนฺนํ อนุสุ- 
สาวนสมุปตฺติวเสน อกุปฺป๋ โหติ. 

แม้เมื่อไม่มีการไม่วิบติด้วยกรรมวาจา โทษของกรรมวาจามี ๕ อย่างเหล่านี้ คือ 
๑. การไม่ระบุวัตถุ ๒. การไม่ระบุสงฆ์ 

๓. การไม่ระบุบุคคล คือ การสวดไม่ระบุวัตถุเป็นด้น เหมือนกับข้อความที่กล่าวไว้ 
ในญัตติ ส่วนการไม่ระบุถึงวัตถุ ถึงสงฆ์ และบุคคลเหล่านั้นในกรรมวาจาทั้ง ๓ ที่ใดที่หนึ่ง 
ชื่อว่าการสวดไม่ระบุนั้นเอง 

๔. การสวดกรรมวาจาไม่ดี คือ การไม่สวดกรรมวาจาโดยสิ้นเชิง แต่สวดญัตติเพียง 
อย่างเดียว ๔ ครั้ง อีกอย่างหนึ่ง คือการไม่สวดอักขระหรือบท หรือเป็นการสวดไม่ถูกต้องใน 


ระหว่างกรรมวาจา 


๓๓๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๕. การสวดกรรมวาจาในเวลาไม่ควร คือ การไม่ตั้งญัตติก่อนแล้วสวดกรรมวาจา 
ในที่ไม่ควรสวดกรรมวาจา 

โดยประการดังนี้ อุปสมบทกรรมอันสมบูรณ์ด้วยกรรมวาจาที่พ้นแล้วจากโทษเหล่านี้ 
ย่อมไม่วิบํเติไปด้วยประเภทแห่งอนุสสาวนาสมบติ 

[คำว่า อนุสฺสาวนา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อนุ อนุ สาวียเต เอตาหีติ อนุสฺสาวนา ะะ สงฆ์อันภิกษุย่อมให้ได้ยินบ่อยๆ ด้วยกรรมวาจา 
เหล่านี้ เหตุนั้น กรรมวาจาเหล่านั้นชื่อว่า อนุสสาวนา, กรรมวาจาที่ทำให้สงฆ์ได้ยินบ่อยๆ (อนุ บทหน้า + 
สุ ธาตุ (สวเน ะะ ฟัง) + เณ การิตปัจจัย + ยุ ปัจจัย + อา อิตถีปัจจัย) 

ในที่บางแห่งอาจมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ว่า อนุสฺสาวน ได้บ้าง 

ข้อความว่า “ในกรรมวาจาทั้ง ๓ ที่ใดที่หนึ่ง” หมายถึง การถาม ๓ ครั้งในขณะสวดกรรมวาจา 
ว่า ยสฺสายสฺมโต ขมติ, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นกขมติ, โส ภาเสยย (ท่านรูปใดชอบใจ ท่านรูปนั้นจงเป็นผู้นิ่ง 
ท่านรูปใดไม่ชอบใจ ท่านรูปนั้นพึงกล่าว) 

ข้อความว่า “การไม่สวดอักขระหรือบท” หมายถึง การสวดอักขระหรือบทตกหล่นไปไม่บริบูรณ์ 
ตามที่ปรากฏในประโยค เช่น การสวดว่า สุณา เม โดยไม่มี ตุ ท้าย สุณาตุ หรือสวดว่า สุณาตุ สงโ 1 ฆ โดย 
ไม่มี เม อยู่กลาง เป็นต้น 

ข้อความว่า “การสวดไม่ถูกต้องในระหว่างกรรมวาจา” หมายถึง การสวดผิดอักขระหรือบท เช่น 
สวดสิถิลเป็นธนิต หรือสวดนิคคหิตเป็นวิมุตตะเป็นต้น จัดเป็นการสวดผิดอักขระหรือบทในพยัญชนพุทธิ 
๑๐ ประการ คือ 

๑. สิถิล มี ๑๐ เสียง คือ กจฏ ต ป, คชท ฑ พ เช่น คำว่า สุณาตุ สวดผิด 

เป็น สุณาถุ หรือคำว่า ปตฺตกลฺลํ, เอสา ฌตฺดิ สวดผิดเป็น ปตฺถกลฺล 0 , เอสา ฌดฺถิ โดยเปลี่ยนจาก ต เป็น ถ 

๒. ธนิต มี ๑๐ เลียง คือ ขฉร ถ ผ, ฆฌฒ ธ ภ เช่น คำว่า ภนฺเต สงฺโฆ สวด 

ผิดเป็น พนฺเต สงโค โดยเปลี่ยนจาก ภ เป็น พ และ ฆ เป็น ค 

๓. ทีฆะ สระเสียงยาว ๕ เลียง คือ อา อีอู เอ โอ เช่น คำว่า นาโค สวดผิดเป็น 

นโค โดยเปลี่ยนจากทีฆะเป็นรัสสะ 

๔. รัสสะ สระเสียงสั้น ๓ เลียง คือ ออิอุ เช่น คำว่า สุณาตุ สวดผิดเป็น สูณาตู 

โดยเปลี่ยนจากรัสสะเป็นทีฆะ 

๕. ครุ เลียงหนัก เช่น คำว่า ดิสฺโส สวดผิดเป็น ดิโส ส่วนคำว่า นกฺขมติ อาจ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๓๓ 


ออกเสียงลหุว่า น ขมติ ก็ได้ หรือคำว่า อุปสมฺปทาเปกโข อาจสวดเป็น อุปสมฺปทาเปโข ก็ได้ เพราะ 
ไวยากรณ์อนุญาตไว้ทั้ง ๒ รูป 

๖. ลหุ เสียงเบา เช่น คำว่า ยาจดิ สวดผิดเป็น ยาจนฺดิ 

๗. สัมพันธะ บทติดกัน เช่น ตุณฺหิสฺส, ตุณฺหสฺส อาจสวดในลักษณะที่บทติดกันก็ได้ 

๘. ววัตถิตะ บทแยกกัน เช่น ตุณฺหี อสุส, ตุณฺห อสฺส อาจสวดในลักษณะที่บทแยกกัน 


๘ V) V 

ก เด 


๙. นิคคหิต พยัญชนะที่เปล่งเลียงออกทางจมูก ประกอบกับรัสสสระ ๓ เสียง เช่น ก 0 กึ 

กุ 0 เช่น คำว่า ปตฺตกลฺลํ สวดผิดเป็น ปตฺตกลฺลา 

๑๐. วิมุตตะ เลียงที่เปล่งออกทางปากโดยทั่วไป ไม่เปล่งออกทางจมูกเหมือนนิคคหิต เช่น 

คำว่า สุณาตุ เม สวดผิดเป็น สุณํตุ เม หรือคำว่า เอสา ฌตฺดิ สวดผิดเป็น เอส 0 ฌดฺดิ 
ดังข้อความในอรรถกถาพระวินัย (เล่ม ๓ หน้า ๕๕๒) ว่า 

สิถิล 0 ธนิตฌฺจ ทีฆรสฺส 0 
ครุก 0 ลหุกฌฺเจา นิคฺคหิต 0 
สมพนฺธวาตฺถิตํ วิมุตฺต 0 
ทสธา พฺยฌฺชนพุทธิยา ปเภโท. ๒๓ 

“ประเภทของอักขระ ๑๐ อย่าง คือ สิถิล ธนิด ทีฆะ รัสสะ ครุ ลหุ ลัมพันธะ 
ววัตถิตะ นิคคหีตะ และวิมุตตะ ย่อมมีได้ด้วยความรู้ที่ยังอักขระให้เกิดขึ้น” 

ในคำว่า พฺยฌฺชนพุทธิ คำว่า พฺยฌฺชน แปลว่า “เลียงที่แสดงความหมายตามที่ผู้พูดต้องการให้ 
ปรากฏ” หมายถึง อักขระ ซึ่งรวมไปถึงสระ พยัญชนะ และบทที่ประกอบด้วยสระกับพยัญชนะ ส่วนคำว่า 
พฺยฌฺชนพุทธิ แปลว่า “ความรู้ที่ยังอักขระให้เกิดขึ้น” มีรูปวิเคราะห์กล่าวไว้ในคัมภีร์วิมติวิโนทนี (เล่ม ๒ 
หน้า ๕๐๔) ว่า 

- ยถาธิปฺเปตตฺถ 0 พฺยฌฺชยตีติ พฺยฌฺชนั 

(วิ บทหน้า + อญช ะะ ทำให้ปรากฏ + ยุ ปัจจัย'ในกัดตุสาธนะ) 

- พฺยฌฺชนานํ ชนิกา พุทธิ พฺยฌฺชนพุทธิ (มัชเฌโลปีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

ในอรรถกถาพระวินัย (เล่ม ๓ หน้า ๕๕๓) จำแนกอักขระ ๒ ประเภท คือ 

๑. กัมมวาจาวิโกปะ อักขระทำให้กรรมวาจาวิบติ คือ สิถิล ธนิด นิคคหิต และวิมุตตะ คือ 
สวดสิถิลเป็นธนิด สวดธนิตเป็นสิถิล สวดนิคคหิตเป็นวิมุตตะ หรือสวดวิมุตตะเป็นนิคคหิต 

๒. กัมมวาจาทรตตะ อักขระทำให้กรรมวาจาสวดไม่ดี แต่ไม่ทำให้กรรมวิปัติ คือ อักขระ ๖ 


๓๓๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อย่างอื่นที่เหลือ คือ สวดทีฆะเป็นรัสสะ สวดรัสสะเป็นทีฆะ สวดครุเป็นลหุ สวดลหุเป็นครุ สวดส้มพันธะ 
เป็นวรัตถิตะ หรือสวดววัตถิตะเป็นส้มพันธะ 

ดังนั้น พระพม่าจึงนิยมอ่านใบกรรมวาจาในขณะสวดกรรมวาจาเนื่องในพิธีอุปสมบทเป็นต้น ไม่ 
นิยมท่องมาสวด เพราะอาจสวดเร็วแล้วก่อให้เกิดความผิดพลาดในการออกเลียงได้ ในคัมภีร์วิมติวิโนทนี 
(เล่ม ๒ หน้า ๔๐๔) ยังอธิบายเพิ่มเดิมว่า แม้การออกเสียงอักขระก็ต้องทำให้ถูกฐานด้วย เช่น คำว่า สุณาตุ 
ถ้าสวดเป็น สุณาฏุ ก็ถือว่าเป็นกรรมวาจาทุรุตตะ ต่อมามีพระพม่ารูปหนึ่งชื่อ พระอุกอังวังสะ ท่านเชื่อถือ 
ความเห็นของคัมภีร์วิมติวิโนทนี จึงก่อตั้งนิกายอีกนิกายหนึ่งในพม่าชื่อ ทวารนิกาย ในรัชสมัยพระเจ้ามินดง 
(ตรงอับสมัยรัชกาลที่ ๕ ของกรุงรัตนโกสินทร์) ด้วยเห็นว่าพระนิกายอื่นสวดกรรมวาจาไม่ถูกต้อง 

อย่างไรก็ตาม พระอาจารย์มหาวิสุทธาราม (พระวิสุทธาจาระ) อดีตพระสังฆราชนิกายชเวจิน 
ไม่เห็นด้วยอับความเห็นของคัมภีร์ริมดิวิโนทนี เพราะท่านถือว่าผู้ที่สามารถปรับอาปติพระภิกษุได้มีเพียง 
พระพุทธเจ้าหรือพระอรรถกถาจารย้ผู้เป็นพุทธมตัฌฌู คือ ผู้รู้พุทธาธิบาย ไม่ใช่พระฎีกาจารย้ที่แต่งคัมภีร์ 
อธิบายอรรถกถา ท่านเห็นว่าเรื่องการออกเลียงให้ถูกฐานนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะโดยทั่วไปคนที่ไม่ใช่ 
เจ้าของภาษาย่อมยากจะออกเลียงให้ถูกอักขระตามภาษาอื่นได้ แม้ท่านอาจารย์ลีลานันทาภีวงศ์ อัคร- 
ม หาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ้ อดีตอธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์พม่า ก็แสดงความเห็นว่า กฎที่ 
ว่าด้วยกรรมวาจาวิโกปะและกรรมวาจาทุรุตตะนั้นคงเป็นกฎที่พระอรรถกถาจารย้กล่าวไว้ตามความเคยชิน 
อับการออกเลียงอักขระในภาษาสันสกฤตที่ต้องสวดให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในการสาธยายพระเวทที่มีเลียง 
พิเศษมากมายโดยประกอบด้วยเครื่องหมายต่างๆ มีรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและกระพองช้างเป็นต้นกำกับไว้ 
เหนืออักษรเทานาครี แต่การสวดกรรมวาจาไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดตามกฎที่กล่าวในคัมภีร์อรรถกถาก็ได้ 
เพราะผู้ที่สามารถสวดให้ถูกตามอักขระภาษาบาลีหาได้ยาก เนื่องด้วยชนชาติต่างๆ มักออกเสียงตามสระ 
และพยัญชนะในภาษาของตนเป็นหลัก เช่น คนไทยก็ออกเลียงตามสำเนียงไทย หรือพม่าก็ออกเลียงตาม 
สำเนียงพม่า เช่นเดียวอับที่ฝรั่งออกเลียงเชียงใหม่ว่า “เชียงหม่าย” เพราะสระ ไอ ในภาษาอังกฤษเป็น 
เลียงยาวเหมือน อาย ดังนั้น การสวดให้ถูกอักขระบาลีอย่างแท้จริงจึงเป็นเรื่องยาก สำหรับชนเชื้อชาติอื่น] 


สีมาสมบัติ 

ปุพุเพ วุตฺตํ วิปตฺติสีมาลกฺขณํ สมดิกุกนุตาย ปน สีมาย กตํ สีมาสมฺปตฺติวเสน 
อกุปฺป๋ โหติ. 

อุปสมบทกรรมที่ทำในสีมาอันพ้นไปจากลักษณะของสีมาวิบติซึ่งกล่าวไว้แล้ว ย่อมไม่ 
วิบติ'ไปด้วยประเภทแห่งสีมาสมปติ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๓&' 


ปริสาสมบัติ 


ยาวติกา ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา, เตสํ อนาคมนํ, ฉนฺทารหานํ ฉนฺทสฺส อนาหรญั สมฺมุขี- 
ภูตานํ ปฏิกฺโกสนนฺติ อิเม ปน ตโย ปริสาโทสา. 

โทษของบริษัทมี ๓ อย่างเหล่านี้ คือ 

๑. ภิกษุ ผู้ ควรแก่กรรมทุกรูปมาไม่ครบจำนวน [เช่น ภิกษุ มี ไม่ครบ ๕ รูป ใน 

ปัจจันตชนบทเพื่อทำอุปสมบทกรรม] 

๒. การไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรให้ฉันทะ[ซึ่งอยู่ภายในมหาสีมา] 

๓. การคัดค้านต่อหน้าหมู่ภิกษุ 

[การคัดค้านต่อหน้าหมู่ภิกษุ คือ การที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในโบสถ์กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย 
กับกรรมนี้ ถ้าการคัดค้านนั้นไม่ชอบด้วยธรรมวินัย ภิกษุที่พูดคัดค้านจะต้องอาปติทุกกฏ และกรรมก็ไม่ 
เป็นอันคัดค้าน คือ สงฆ์ต้องถามสาเหตุของการคัดค้าน แล้วชี้แจงเหตุผลให้ผู้คัดค้านเข้าใจและเห็นตาม 

คำว่า สมฺมุขีภูต มีศัพท์เดิมมาจาก สมฺมุข + ภูต มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- สมฺมุขา ภูตา สมมขีภูตา (ลง อี ปัจจัยหรือ จี ปัจจัยในอรรถอภูตดัพภาวะ ตามที่กล่าวไว้ 
ในคำว่า อภิมุขีกรณ)] 

เตหิ วิมุตฺตาย ปริสาย กตํ ปริสาสมฺปตฺติวเสน อกุปฺป๋ โหติ. การณารหตฺตา ปน สตฺกุ¬ 
ลาสนารหตฺตา รานารหํ นาม โหติ. 

อุปสมบทกรรมที่ทำในบริษัท อันพ้นไปจากโทษ ๓ เหล่านั้น ย่อมไม่วิบัติไปด้วย 
ประเภทแห่งปริสาสมบัติ 

อนึ่ง อุปสมบทกรรมชื่อว่าควรแก่เหตุ เพราะควรแก่เหตุ [คือ กรรมวาจาที่เป็นเหตุ 
ของการอุปสมบท] กล่าวคือ เพราะควรแก่สัตถุศาสน์ [คือ ญัตติและกรรมวาจา] 

[ในคำอธิบายคำว่า ภิกฺขุ ที่กล่าวว่า ภิกฺขูติ เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา เป็นต้น ท่านกล่าวว่า อกุปฺเปน 
รานารเหน อุปสมปนฺโน (ผู้ที่อุปสมบทแล้ว ฯเปฯ ซึ่งไม่วิปติ อันควรแก่เหตุ [คือ กรรมวาจาที่เป็นเหตุของ 
การอุปสมบท]) บัดนี้ได้กล่าวข้อความข้างต้นเพื่ออธิบายคำว่า อกุปฺฝน รานารเหน 

โดยทั่วไป คำว่า ราน แปลว่า “ที่ตั้ง” แต่ในที่นี้แปลว่า “เหตุ” ฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๘) อธิบายว่า 


๓๓๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- ดิฏฺจึติ เอตฺถ ผล 0 ตทายตฺตวุตฺดิตายาติ จิานํ 1 การณํ ะะ ผลย่อมตั้งอยู่ในเหตุนี้โดยดำเนินไป 
เนื่องด้วยเหตุนั้น จึงชื่อว่า ฐานะ หมายถึง เหตุ 

คำว่า สตฺถุสาสน (สัตถุศาสน์) คือ ความถึงพร้อมด้วยญัตติและกรรมวาจา อันเป็นคำสอนที่ 
เกี่ยวกับวินัยกรรม ดังข้อความในคัมภีร์สารัตถทีปนีว่า 

สตฺถุสาสน์ นาม ฌตฺติสมฺปทา เจา อนุสฺสาวนสมฺปทา จ. ๒๔ 

“ขึ้นชื่อว่าสัตถุศาสน์ คือ ความถึงพร้อมด้วยญัตติ และความถึงพร้อมด้วยกรรมวาจา”] 

อิติ โย อิมินา เอว 0 อกุปฺเปน จึานารเหน ฌตฺติจตุตฺเถน อุปสมฺปทากมุเมน อุปสมุปนฺโน, 
อย 0 อิธ “ภิกฺขู”ติ อธิ ปุ เปโ ต. ปณฺณตฺติวชฺเช สุ ปน อฌฺเฌปี ส งฺคหํ ค จฺฉนฺ ติ. 

โดยประการดังนี้ บุคคลใดอุปสมบทแล้วด้วยอุปสมบทกรรมนี้ ซึ่งมีญัตติเป็นที่ ๔ 
(ญัตติจตุตกกรรม) ซึ่งไม่วิบตอันควรแก่เหตุ [คือกรรมวาจาที่เป็นเหตุของการอุปสมบท] อย่างนี้ 
บุคคลนี้ชื่อว่า ภิกษุ ในปาราชิกสิกขาบทนี้[ที่เป็นโลกวัชชะ] ส่วนภิกษุอื่น[คือผู้อุปสมบทด้วย 
เอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นต้น] ย่อมถึงการนับเข้าในสิกขาบทที่เป็นปัณณ้'ตติวัชชะ 

[ท่านกล่าวประโยคว่า อิดิ โย อิมินา ฯเปฯ อธิปฺเปโต (โดยประการดังนี้ บุคคลใด ฯเปฯ ใน 
ปาราชิกสิกขาบทนี้[ที่เป็นโลกวัชชะ]) เพื่อแสดงนิคมในเรื่องนี้ ส่วนประโยคว่า ปณฺณตฺดิวชฺเชสุ ปน (ส่วน 
ภิกษุอื่น [คือผู้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นต้น] ย่อมถึงการนับเข้าในสิกขาบทที่เป็นบิ'ณณัตติวัชชะ) 
กล่าวไว้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า พระพุทธองค์ทรงหมายเอาภิกษุผู้อุปสมบทด้วยญัตติจตุตกกรรมแม้ใน 
สิกขาบทที่เป็นปัณณัตติวัชชะ เหมือนที่ทรงหมายเอาในปาราชิกสิกขาบทนี้ 

โลกวัชชะ คือ สิกขาบทที่มีโทษในโลก คือ เป็นสิ่งที่ชาวโลกตำหนิ เช่น การเสพเมถุน การสัก 
ทรัพย์ เป็นต้น 

ปัณณัตดิวัชชะ คือ สิกขาบทที่มีโทษด้วยการบัฌญัติ'ของพระพุทธเจ้า คือ ผิดด้วยการมัฌญติ 
ของพระพุทธเจ้าโดยชาวโลกมิได้ตำหนิ เช่น การชักลื่อให้บิดามารดาที่แยกกันทางกฎหมายกลับมาคืนดีกัน 

ปฐมปาราชิกสิกขาบทนี้จัดเป็นโลกวัชชะ ดังนั้น คำว่า ภิกฺขุ ในสิกขาบทนี้ จึงหมายถึง ผู้ 
อุปสมบทด้วยญัตติจตุตกกรรมวาจาเท่านั้น เพราะเป็นบุคคลที่อาจล่วงละเมิดสิกขาบทนี้ได้ มิได้หมายถึงผู้ 
อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นต้น เพราะท่านเหล่านั้นมักได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ หรือแม้จะ 
มิใช่พระอรหันต์ก็ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เป็นโลกวัชชะทั้งหมด 

ภิกษุอื่นผู้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นต้น อาจล่วงละเมิดสิกขาบทที่เป็นปัณณัตดิวัชชะ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๓๗ 


ได้ ท่านเหล่านั้นอาจล่วงละเมิดอาบิติด้วยความไม่รู้โดยไม่มีเจตนาตั้งใจทำผิดคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่น 
พระอรหันต์ที่ชักสื่อให้บิดามารดาที่แยกกันอยู่กลับมาคืนดีก้น ต้องอาบิติสังฆาทิเสสในสัญจริตตสิกขาบท 
หรือเมื่อพระอรหันต์จำวัดแล้วมีมาตุคามเข้ามานอนในกุฎิที่มีชายคาเดียวกันก็ต้องอาบิตปาจิตตีย์ เพราะ 
นอนในชายคาเดียวกับมาตุคาม 

ฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๙) อธิบายเพิ่มเติมว่า การที่ผู้บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นต้นอาจต้อง 
อาบิติที่เป็นปัณณัตติวัชชะได้นั้น เป็นลิ่งที่มีได้โดยเนื้อความที่อนุมานรู้ เพราะในคัมภีร์บริวารกล่าวไว้โดย 
สามัญทั่วไปว่า 

เทา ปุคฺคลา อภพฺพา อาปดฺดึ อาปชฺชิตุ๊ พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ. ๒๕ 

“บุคคล ๒ จำพวก คือ พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ควรต้องอาบด” 

เทา ปุคฺคลา ภพฺพา อาปตฺดึ อาปชฺชิตุ๊ ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ. ๒๕ 

“บุคคล ๒ จำพวก คือ ภิกษุและภิกษุณีควรต้องอาบิตได้” 

ดังนั้น ภิกษุเหล่านั้นจึงอาจต้องอาป้ติที่เป็นปัณณัตดิวัชชะได้โดยไม่จงใจหรือขาดสติ] 

ดำอธิบาย สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน 

ภิกฺขูนํ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโนติ ยา ภิกฺขูนํ อธิสีลสงฺขาตา สิฤขา, ตฌฺจ, ยตฺถ เจเต สห 
ชีวนฺติ, เอกชีวิกา สภาควุตฺติโน โหนฺติ, ต 0 ภควตา ปฌฺฌตฺตํ สิกขาปทสงฺขาตํ สาชีวฌฺจ, ตตฺถ 
สิฤขนภาเวน สมาปนุโนติ ภิกฺขูนํ สิกฺขาสาชีวสมาปนุโน. 

คำว่า ภิกฺขูนํ สิกขาสาซีวสมาปนุ'โน (เป็นผู้เข้าถึงสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย) 
หมายความว่า เป็นผู้เข้าถึงสิกขาที่เรียกว่าอธิศีลของภิกษุทั้งหลาย และสาชีพที่เรียกว่าสิกขาบท 
กันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญ้ติไว้ ซึ่งทำให้ภิกษุอยู่ร่วมกัน คือ มีความเป็นอยู่อย่างเดียวกัน 
กล่าวคือ มีความเป็นไปเสมอกัน[โดยเนื่องด้วยอุเทศอย่างเดียวกันเป็นต้น] ด้วยความเป็นผู้ 
ประพฤติสิกขาและสาชีพนั้น 

[คำว่า สิกขา คือ อธิศีลสิกขาซึ่งเป็นหนึ่งในไตรสิกขา มีดังนี้ 
๑. อธิศีลสิกขา สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง หมายถึง ปาดิโมกขสังวรศีล (ศีลคือการสำรวม 

พระปาติโมกข์) ที่พระพุทธองค์ทรงมัญญ้ติไว้ในพระวินัยปิฎก เป็นคืลที่ยิ่งกว่าศีล ๕ ศีล ๘ และคล ๑๐ ท 
จริงแล้ว ปาติโมกขสังวรศีลเป็นศีลที่ปรากฏในสมัยพุทธกาลเท่านั้น ไม่ปรากฏในกาลอื่น ส่วนศีล ๕ เป็นต้น 


๓๓ ๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


แม้ไม่มีพระพุทธเจ้าอุปัติขึ้นในโลกก็มีปรากฏโดยพระปัจเจกพุทธเจ้า สมณะพราหมณ์ผู้ทรงธรรม พระเจ้า 
จักรพรรดิ และพระโพธิสัตว์เป็นผู้ชักชวนให้สมาทาน เมื่อพระพุทธเจ้าอุป็ดิขึ้น พระองค์และสาวกก็แนะนำ 
ให้สมาทาน คำว่า อธิสีล มีรูปวิเคราะห์ว่า อธิก 0 สีล 0 อธิลีล 0 (ศีลอันยิ่ง ชื่อว่า อธิศีล) 

๒. อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง หมายถึง สมาปัติ ๘ อันเป็นบาทของวิปัสสนา 

๓. อธิปัญญาสิกขา สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง หมายถึง ปัญญาที่ประกอบกับมรรคจิตและผลจิต 

ท่านกล่าวประโยคข้างต้นเพื่อแสดงว่า อะไรชื่อว่าสิกขา คำว่า สาชีว มีรูปวิเคราะห์อย่างไร 
อะไรชื่อว่าสาชีพ คำว่า สิกขาสาชีวสมาปนฺน มีรูปวิเคราะห์อย่างไร โดยแสดงว่า 

๑. สิกขาในเรื่อง นี้ หมายถึง อธิศีลสิกขา จัดว่าแสดงสรูปะ คือ ความหมาย ที่ ศัพท์นั้นมุ่งถึง 
แสดงไว้ด้วยคำว่า อธิลีลสงขาตา สิกขา (สิกขาที่เรียกว่าอธิศีล) 

๒. คำว่า สาซีว มีรูปวิเคราะห์เป็นสหบุรพบทพหุพพีหิสมาสว่า สห ชีวนฺดิ เอตฺถาติ สาชีว 0 
แสดงไว้ด้วยคำว่า ยตฺถ สห ซีวนฺดิ (ซึ่งทำให้ภิกษุอยู่ร่วมอัน) และแสดงว่า สาชีพ หมายถึง สิกขาบท ด้วย 
คำว่า ภควตา ปฌฺฌตฺต 0 สิกขาปทสงฺขาด 0 (ที่เรียกว่าสิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคทรงบัฌญ้ติไว้) 

๓. ท่านอธิบาย สห ชีวนฺดิ (อยู่ร่วมอัน) ว่า เป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างเดียวอัน ไม่ใช่อยู่ในวัด 
เดียวอัน และอธิบายต่อมาอีกว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นไปเสมออันโดยศีล ด้วยคำว่า เอกชีวิกา สภาควุดฺติโน 
โหนฺติ (คือ มีความเป็นอยู่อย่างเดียวอัน กล่าวคือ มีความเป็นไปเสมออัน) 

๔. ท่านแสดงสรูปะ (ความหมายที่ศัพท์นั้นมุ่งหมายถึง) ของสาชีพว่า คือสิกขาบทที่พระผู้มี- 
พระภาคทรงบัฌญ้ติไว้ในวินัยปิฎก ดังนั้น สิกขาบทว่า โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขูนํ ฯเปฯ ปาราชิโก โหดิ อสำาโส 
เป็น สาชีพ ส่วนการงดเว้นจากเมถุนตามสิกขาบทนี้ เป็นอธิศีลสิกขา แสดงไว้ด้วยคำว่า สิกขาปทสงขาด 0 
สาชีวฌฺจ (และสาชีพที่เรียกว่าสิกขาบท) 

ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ทวันทสมาสและตัปปุริสสมาสตามลำดับของ สิกขาสาซีวสมาปนฺน ด้วย 
คำว่า ตญจ สาชีวฌฺจ สมาปนฺโน (เป็นผู้เข้าถึงสิกขานั้นและสาชีพ) ดังนี้ 

- สิกขา จ สาชีวฌฺจ สิกขาสาซีว 0 (สิกขาและสาชีพ) 

- สิกขาสาชีว 0 สมาปนฺโน สิกขาสาชีวสมาปนฺโน (ผู้เข้าถึงสิกขาและสาชีพ) 

สรุปความว่า คำว่า สิกขาสาชีวสมาปนฺน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สิกฺขิตพฺพาติ สิกขา (สิกฺข ธาตุ + อ ปัจจัยในกรรมสาธนะ + อา อิตถีปัจจัย) 

- สห ชีวนฺดิ เอตฺถาติ สาซีว 0 (สหบุรพบทพหุพพีหิสมาส เมื่อแปลง สห เป็น ส แล้วให้ทำ 
ทีฆะสระ อ ใน ส เป็น อา) 

- สิกขา จ สาชีวฌฺจ สิกขาสาซีว 0 (ทวันทสมาส) 

- สิกขาสาชีว 0 สมาปนฺโน สิกขาสาชีวสมาปนฺโน (ทุติยาตัปปุริสสมาส) 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๓๙ 


คำว่า ตตฺถ สิกฺขนภาเวน (ด้วยความเป็นผู้ประพฤติสิกขาและสาชีพนั้น) หมายความว่า การ 
เข้าถึงสิกขาและสาชีพดังกล่าวไม่ใช่การบินขึ้นไปเหมือนนก และไม่ใช่การเลื้อยไปเหมือนตัวตะกวด แต่ 
เป็นการเข้าถึงด้วยความเป็นผู้ประพฤติสิกขา และสาชีพนั้นตามคำอธิบายในคัมภีร์ปาติโมกขปทัตกอนุ- 
วัณณนา (หน้า ๖๗) 

ส่วนคัมภีร์กังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า ๗๓) กล่าวว่า ท่านกล่าวคำนี้เพื่อระบุว่า การเข้าถึงสิกขาและ 
สาชีพนั้นเป็นการเข้าถึงด้วยการประพฤติสิกขาและสาชีพ เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า การเข้าถึงดังกล่าว 
เป็นการเข้าถึงทางอิริยาบถ 

คำว่า เอกชีวิก (ผู้มีความเป็นอยู่อย่างเดียวกัน) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เอกา ซีริกา เยสนฺติ เอกซีวิกา (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

คำว่า สภาควุตฺติ (ผู้มีความเป็นไปเสมอกัน) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สภาคา วุตฺติ เยสนฺติ สภาควุตฺดิโน (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส)] 

สมาปนฺโนติ สิกฺขฌฺจ ปริปูเรนฺโต สาชีวฌฺจ อวีดิกฺกมนฺโต หุตฺวา ตทุภยํ อุปคโตติ อตฺโถ. 

คำว่า สมาปนฺโน (เข้าถึง) หมายความว่า ทำสิกขาให้บริบูรณ์และไม่ล่วงละเมิดสาชีพ 
ชื่อว่า เข้าถึงสิกขาและสาชีพทั้ง ๒ นั้น 

[คำว่า สิกฺขฌฺจ ปริปูเรนฺโต สาซีวฌฺจ อวีติฤกมนฺโต หุตฺวา (ทำสิกขาให้บริบูรณ์และไม่ล่วง 
ละเมิดสาชีพ) อธิบายการเข้าถึงสิกขาว่าเป็นการทำสิกขาให้บริบูรณ์ และอธิบายการเข้าถึงสาชีพว่าเป็นการ 
ไม่ล่วงละเมิดสาชีพ 

ท่านอธิบาย สมาปนฺโน ว่า อุปคโต (เข้าถึงแล้ว) เพื่อแสดงว่า ปท ธาตุที่มี ส 0 และ อา อยู่หน้า 
ในรูปว่า สมาปนฺน ใช้ในความหมายว่า เข้าถึง] 

สิกฺขํ อปจฺจกฺขาย ทุพุพลุย 0 อนาวิกตฺวาติ ย 0 สิกฺขํ สมาปนฺโน, ต 0 อปฏิกฺขิปีตุวา, ยฌฺจ 
สาซืวํ สมาปนฺโน, ตสฺมึ ทุพุพสภาว 0 อปฺปกาเสตุวา. 

คำว่า สิกฺขํ อปจฺจฤขาย ทุพุพลฺยํ อนาวิกตฺวา (ไม่ลาสิกขา ไม่เปิดเผยความท้อแท้) 
หมายความว่า ภิกษุเป็นผู้เข้าถึงสิกขาใดไม่สละสิกขานั้น และเป็นผู้เข้าถึงสาชีพใดก็ไม่ประกาศ 
ความท้อแท้ในสาชีพนั้น 


II 


[ท่านอธิบาย สิกฺขํ เป็นต้นดังนี้ 


๓๙อ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๑. คำว่า สิกฺขํ (สิกขา) หมายถึง อธิศีลสิกขา ไม่ใช่อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา เพราะ 
อธิบายว่า ย 0 สิกฺขํ สมาปนฺโน (ภิกษุเป็นผู้เข้าถึงสิกขาใด) 

๒. ขา ธาตุในคำว่า อปจฺจกขาย (น ศัพท์ + ปติ บทหน้า + อา บทหน้า + ขา ธาตุ + ตฺวา 
ปัจจัย) ใช้ในความหมายว่า สละ ไม่ใช่เป็นไปในความหมายว่า กล่าว (ปกถเน) และ อาย ในบทนี้แปลง 
มาจาก ตฺวา ปัจจัย เพราะอธิบายว่า อปฏิกฺขิปิตฺวา (ไม่สละแล้ว) 

๓. คำว่า ทุพุพลุย มาจาก ทุพฺพล ศัพท์ + ณฺย ปัจจัยในภาวตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- ทุพฺพลสฺส ภาโว ทุพฺพลฺย 0 ะะ ความเป็นผู้มีกำลังน้อย ชื่อว่า ทุพพัลยะ 
เพราะอธิบายว่า ทุพฺพลภาว 0 (โดยองค์ธรรมหมายถึง ภาวะที่อินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ และปัญญา อันสนับสนุนการรักษาสิกขาบทมีกำลังน้อย) 

๔. คำว่า อนาวิกตฺวา (ไม่เปิดเผย) มีคำอธิบายว่า ไม่ประกาศ เพราะอธิบายว่า อปฺปกาเสตฺวา 

(ไม่ประกาศ)] 


การลาสิกขา 

ตตฺถ จิตฺตเขตฺตกาลปโยคปุคฺคลวิชานนวเสน สิฤขาย ปจฺจกฺขานํ ฌตฺวา ตทภาเวน 
อปจฺจกฺขานํ เวทิตพฺพํ. 

ในปาฐะนั้น [คือ สิกฺขํ อปจฺจกฺขาย ทุพุพลุย 0 อนาวิกตุวา (ไม่ลาสิกขา ไม่เปิดเผย 
ความท้อแท้)] พึงทราบการไม่ลาสิกขาด้วยความไม่มีแห่งจิตเป็นต้นนั้นเมื่อทราบการลาสิกขา 
โดยเนื่องด้วย:- 

๑. จิต (จิตต 0 ) ๒. เขต (เขตุต 0 ) 

๓. กาล (กาโล) ๔. ความพยายาม (ปโยโค) 

๕. บุคคล (ปุคฺคโล) ๖. ความเข้าใจ (วิชานนํ) 

[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อแสดงการไม่ลาสิกขาและการไม่เปิดเผยความท้อแท้ทั้ง ๒ อย่างนั้น 
ให้ปรากฏชัดเจน โดยเนื่องด้วยจิตและเขต เป็นต้น 

ดังนั้น ประโยคที่ขึ้นด้นด้วย ตตฺถ จึงเป็นประโยควิตถาระ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อิทานิ ตทุภยเมา ปากฏ 0 กตฺวา ทสฺเสตุ 0 “ตตฺถา”ติอาทิมาห.'" ๖ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓®ะ๑ 


“บัดนี้ ท่านกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้นเพื่อแสดงกระทำการไม่ลาสิกขาและการไม่เปิดเผยความท้อแท้ 
ทั้ง ๒ อย่างนั้นให้ปรากฏ” 

คำว่า ตทภาเวน ตัดบทเป็น ต + อภาเวน มีรูปวิเคราะห์ว่า เตส 0 อภาโว ตทภาโว เมื่อควร 
กล่าวว่า ตอภาว ให้ลงนิคคหิตอาคมท้าย ต ศัพท์แล้วแปลงนิคคหิตเป็น ทุ อักษร ดังคำว่า ตทนุปโรเธน 
ะะ ต + อนุปโรเธน (โดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์นั้น) การลงนิคคหิตเป็นอาคมเช่นนี้มีได้ในเพราะสระหลัง 
ถ้าอักษรหลังเป็นพยัญชนะ ให้ซ้อนพยัญชนะอีกตัวหนึ่ง เช่น ตพฺภาโว ะะ ต + ภาโว (ความเป็นอย่างนั้น) 
ดังข้อความในคัมภีร์นิรุตติสารมัญชูสาว่า 

ย-ตสทฺทสมาสมฺหิ สทฺธึ ปรปเทน เจ 

นิคฺคหีตาคโม ปุพฺเพ เทฺวภาโว วา ปโร สิยา. ๒๗ 

“ถ้าสนธิมีในการเชื่อม ย และ ต ศัพท์พร้อมกับบทหลัง นิคคหิตอาคมพึงมี 
ในข้างหน้า[ศัพท์หลัง] หรือการซ้อนพยัญชนะพึงมีท้าย [ต ศัพท์]” 

คาถาข้างด้นกล่าวตามลัททนิติปกรณ์ (ปทมาลา) ที่ประพันธ์แยก ย และ ต ออกเป็นทีละศัพท์ว่า 

ยสทฺทสฺส สมาสมหิ สทฺธึ ปรปเทหิ เว 

นิคฺคหีตาคโม วาถ ทวิภาโว วา สิยา ทฺวิธา. ๒๘ 

“เมื่อมีการเชื่อมสมาสของ ย ศัพท์กับบทหลังแน่นอน วิธี ๒ อย่าง คือ การ 
ลงนิคคหิตเป็นอาคม หรือการซ้อนพยัญชนะพึงมีได้” 

ตสทฺทสฺส สมาสมฺหิ สทฺธึ ปรปเทหิ เว 

นิคฺคหีตาคโม ปุพุพ- ปเท ทวิตฺตนฺตุ ปจฺฉิเม. ๒๙ 

“เมื่อมีการเชื่อมสมาสของ ต ศัพท์กับบทหลังแน่นอน การลงนิคคหิตเป็น 
อาคมพึงมีในบทหน้า หรือการซ้อนพยัญชนะพึงมีในบทหลัง” 

ตามวิธีเทียบเสียงระหว่างสันสกฤตกับบาลี สรรพนามคือ ย และ ต มีรูปสันสกฤตว่า ยตุ, ตตฺ 
ถ้ามีสระอยู่ท้าย ให้แปลง ตุ เป็น ทุ จึงมีรูปว่า ยทุ, ตทุ ในภาษาบาลีมีวิธี ๔ อย่าง เพื่อท่าให้เป็นเลียง 
หนักดังกล่าว ตามหลักปฏิกรณะ (ต0ถ1ทุ61ใ8ฬ10แ) การทำแทน, ชดเชย กล่าวคือ เมื่อลบกักษรเสียงใด 
เลียงหนึ่งแล้วต้องใช้อักษรเลียงอื่นแทน เพื่อเป็นเครื่องสังเกตให้รู้เหตุแห่งการลบนั้น ดังนี้ 
๑. ลงนิคคหิตเป็นอาคมท้าย ย และ ต ศัพท์ในสมาส เช่น 

- เย คุณา ย 0 คุณา (คุณเหล่าใด ชื่อว่า ยังคุณะ) 

- เต คุณา ต 0 คุณา (คุณเหล่านั้น ชื่อว่า ตังคุณะ) 


๓๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๒. ซ้อนพยัญชนะท้าย ย และ ต ศัพท์ในสมาส เช่น 

- ยสฺส คุณา ยคฺคุณา (คุณของบุคคลใด) 

- ตสฺส คุณา ตคฺคุณา (คุณของบุคคลนั้น) 

๓. ลง ทุ อักษระเป็นอาคมเมื่อบทหลังมีสระอยู่ต้น เช่น 

- ยาวเทว ะะ ยาว + เอว (เพียงใดนั้นเทียว) 

- ดาวเทว ะะ ดาว + เอว (เพียงนั้นนั้นเทียว) 

๔. ถ้าไม่ทำวิธี ๓ อย่างแรก ให้ทำทีฆะ อ เป็น อา เช่น 

- ยาทิโส (เช่นใด) - ยาที (เช่นใด) 

- ตาทิโส (เช่นนั้น) - ตาที (เช่นนั้น)] 

กถํ. อุปสมฺปนฺนภาวโต จวิตุกามตาจิตฺเตเนว หิ สิกฺขาปจฺจฤขานํ โหติ, น ทวา วา รวา 
วา ภณนฺตสฺส. เอวํ จิตฺตวเสน สิกฺข าปจฺ จฤข านํ โหติ, น ตทภาเวน. 

จิต คือ การลาสิกขาย่อมมีได้ด้วยจิตที่ต้องการจะเคลื่อนจากความเป็นภิกษุเท่านั้น ไม่ 
มีแก่ภิกษุผู้พูดโดยผลุนผลันหรือพูดพลั้งเผลอ การลาสิกขาโดยเนื่องด้วยจิตย่อมมีได้อย่างนี้ 
ย่อมไม่มีเพราะปราศจากจิตดังกล่าว 

[ประโยคว่า กถ 0 เป็นประโยคปุจฉา เรียกว่า กเถตุอัมยตา คือ ถามเพื่อประสงค์จะตอบเอง ใน 
คำถาม ๕ ประเภท พบในคัมภีร์อัฏฐสาลินี (หน้า ๑๐๒-๓) คือ 
๑. อทิฏฐโชตนา (ถามเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ไม่รู้) 

๒. ทิฏฐลังลันทนา (ถามเทียบเคียงกับสิ่งที่รู้แล้ว) 

๓. วิมติจเฉทนา (ถามเพื่อขจัดความสงลัย) 

๔. อนุมติ (ถามเพื่อรับเอาความเห็นชอบจากผู้ฟัง) 

๕. กเถตุกัมยตา (ถามเพื่อประสงค์จะตอบเอง) 

ประโยคที่ประกอบด้วย หิ ศัพท์ว่า อุปสมฺปนฺนภาวโต จวิตุกามตาจิตฺเตเนว หิ เป็นต้นนั้น ชื่อว่า 
ประโยควิตถาระ คือ ขยายความการลาสิกขาโดยเนื่องด้วยจิต หิ ศัพท์ทำหน้าที่วิตถารโชตกะ 

ประโยคว่า น ทวา วา รวา วา ภณนฺตสฺส (ไม่มีแก่ภิกษุผู้ , พูดโดยผลุนผดันหรือพูดพลั้งเผลอ) 
เป็นเนื้อความที่ถูกห้ามด้วย เอว ศัพท์ใน จวิตุกามตาจิตฺเตเนว (ด้วยจิตที่ต้องการจะเคลื่อนเท่านั้น) 

กังขาฎีกาใหม่ (หน้า ๑๙๑) อธิบายว่า ทวาติ สหสา (คำว่า ทวา แปลว่า โดยผลุนผลัน) และ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๙๓ 


อธิบาย รวา ว่า รวาติ วิรชฺฌิตฺ'วา (คำว่า รวา แปลว่า พลั้งเผลอ) ท่านอธิบายความต่างกันว่า การพูดโดย 
ผลุนผลันอาจเกิดขึ้นได้แก่ผู้มีปัญญาที่พูดเร็วเกินไป ส่วนการพูดพลั้งเผลอมักเกิดขึ้นแก่คนเขลาที่ไร้ 
ปัญญา] 

ตถา “พุทฺธํ ปจฺจกฺขามิ, ธมฺมํ ปจฺจกฺขามิ, สงฺฆํ ปจฺจกฺขามิ, สิกฺขํ, วินยํ, ปาติโมกฺขํ, 
อุทฺเทสํ, อุปชฺฌาย 0 , อาจริยํ, สทฺธิวิหาริกํ, อใ4เตวาสิก 0 , สมานุปชฺฌายกํ, สมานาจริยก 0 , สพรหม- 
จารี ปจฺจกขามี”ติ เอว 0 วุตฺตานํ พุทฺธาทีนํ จุทฺทสนฺนํ, “คิหีติ ม 0 ธาเรหิ, อุปาสโก, อารามิโก, 
สามเณโร, ติตฺถิโย, ติตฺถิยสาวโก, อสมโณ, ‘อสฤยปุตฺติโย’ติ ม 0 ธาเรหี”ติ เอว 0 วุตฺตานํ ติห- 
อาทีนํ อฏฺรนฺนฌฺจาติ อิเมสํ ทุวาวีสติยา เขตฺตปทานํ ยสฺส กสฺสจิ สเววจนสฺส วเสน เตสุ ย 0 กิฌฺจิ 
วตฺตุกามสฺส ยํ กิฌฺจิ วทโต สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ, น รุกฺขาทีนํ อฌฺฌตรสฺส นาม 0 คเหตฺวา 
ปจฺจาจิกฺขนฺตสุส. เอว 0 เขตฺตวเสน ปจฺจกฺขานํ โหติ, น ตทภาเวน. 

เขต คือ การลาสิกขาย่อมมีได้แก่ภิกษุผู้กล่าวบทใดบทหนึ่งเมื่อต้องการกล่าวบทใด 
บทหนึ่งโดยเนื่องด้วยเขตบท (บทแสดงเขต) ๒๒ บทใดบทหนึ่งเหล่านี้ พร้อมด้วยคำไวพจน์ 
ดังนี้ คือ 

เขตบท ๑๔ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่า 
๑. พุทฺธํ ปจฺจฤขามิ (ข้าพเจ้าลาพระพุทธเจ้า) 

๒. ธมฺมํ ปจฺจกขามิ (ข้าพเจ้าลาพระธรรม) 

๓. สงฺฆํ ปจฺจฤขา มิ (ข้าพเจ้าลาพระสงฆ์) 

๔. สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาสิกขา) 

๔. วินยํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาวินัย) 

๖. ปาติโมฤขํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาปาติโมกข์) 

๗. อุทฺเทสํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาอุเทศ) 

๘. อุปชฺฌายํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาอุปัชฌาย์) 

๙. อาจริยํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาอาจารย์) 

๑๐. สทฺธิ 1 วิหาริกํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาลัทธิวิหาริก) 

๑๑. อนฺเตวาสิกํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาอันเตวาสิก) 


๓๙๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๑๒. สมานุปชฺฌายกํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาผู้มีอุปัชฌาย์เสมอกัน) 

๑๓. สมานาจริยํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาผู้มีอาจารย์เสมอกัน) 

๑๔. สพรหมจารึ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาเพื่อนพรหมจรรย์) 

เขตบท ๘ มีคฤหัสถ์เป็นต้นที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่า 
๑. คิหีติ ม 0 ธาเรหิ (ท่านโปรดจำข้าพเจ้าว่าเป็นคฤหัสถ์) 

๒. อุปาสโกติ ม 0 ธาเรหิ (ท่านโปรดจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสก) 

๓. อารามิโกติ ม 0 ธาเรหิ (ท่านโปรดจำข้าพเจ้าว่าเป็นคนวัด) 

๔. สามเณโรติ ม 0 ธาเรหิ (ท่านโปรดจำข้าพเจ้าว่าเป็นสามเณร) 

๔. ติตฺถิโยติ ม 0 ธาเรหิ (ท่านโปรดจำข้าพเจ้าว่าเป็นเดียรถีย์) 

๖. ติตฺถิยสาวโกติ ม 0 ธาเรหิ (ท่านโปรดจำข้าพเจ้าว่าเป็นสาวกเดียรถีย์) 

๗. อสมโณติ ม 0 ธาเรหิ (ท่านโปรดจำข้าพเจ้าว่าไม่ใช่สมณะ) 

๘. อสฤยปุตฺติ'โยติ ม 0 ธาเรหิ (ท่านโปรดจำข้าพเจ้าว่าไม่ใช่ศากยบุตร) 

การลาสิกขาย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้บอกลา โดยกล่าวถึงชื่อของต้นไม้เป็นด้นอย่างใด 
อย่างหนึ่ง การลาสิกขาย่อมมีได้โดยเนื่องด้วยเขตอย่างนี้ ย่อมไม่มีเพราะปราศจากเขตดังกล่าว 

[คำว่า เขตฺต (เขต) คือ บทว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งเหมือนที่นา กล่าวคือ นาเป็นสถานที่งอก 
ขึ้นของข้าวกล้า ฉันใด บทเหล่านั้นก็ทำให้การลาสิกขาสำเร็จได้ ฉันนั้น จึงได้ชื่อว่าเขตโดยสทิสูปจาระ 
คือ สำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เช่น ลีโห คายติ (นายสิงห์ร้องเพลง) คำว่า สีโห แม้จะกล่าวถึง 
ราชสีห์โดยทั่วไป ก็หมายถึงนายสิงห์ผู้องอาจคล้ายราชสีห์ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ยถา หิ โลเก สสฺสานํ วิรุหนฏฺรานํ “เขตตนฺ”ติ วุจฺจติ, เอวมิมานิปิ พุทธาทีนิ ปทานิ สิกขา- 
ปจฺจกขานสฺส วิรุหนฏฺรานตฺตา “เขตฺตนฺ”ติ วุจฺจนฺตีติ อาห “อิเมล 0 ทฺวาวีสติยา เขตฺตปทานนฺ”ติ. , " 0 

“อุปมาว่า สถานที่งอกของข้าวกล้าชื่อว่า นา ฉันใด แม้บทว่า พุทธ เป็นต้นเหล่านี้ ก็ชื่อว่า เขต 
เพราะเป็นที่งอกขึ้นของการลาสิกขา ฉันนั้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อิเมส 0 ทฺวาวีสดิยา เขตฺตปทานํ (เขตบท 
๒๒ เหล่านี้)” 

ข้อความว่า “การสาสิกขาย่อมมีได้แก่ภิกษุผู้กล่าวบทใดบทหนึ่งเมื่อต้องการกล่าวบทใดบทหนึ่ง 
โดยเนื่องด้วยเขตบท ๒๒ บทใดบทหนึ่ง” หมายความว่า ถ้าเป็นบทที่นับเข้าในเขตบท ๒๒ บทใดบทหนึ่ง 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๙ &: 


ก็นับว่าได้ลาสิกขาแล้ว เช่น ภิกษุคิดจะพูดว่า พุทฺธํ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาพระพุทธเจ้า) แต่กลับพูดผิด 
ว่า ธมม 0 ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาพระธรรม) ก็นับว่ากล่าวคำลาสิกขาแล้ว แต่ถ้าพูดคำอื่นที่ไม่อยู่ในเขตบท 
เช่น รุกข 0 ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาต้นไม้), วิหาร 0 ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาวิหาร) ก็ไม่เป็นอันลาสิกขา 

ประโยคว่า น รุกขาทีนํ อฌฺฌตรสฺส นาม 0 คเหตวา ปจฺจาจิกฺขนฺตสฺส (การลาสิกขาย่อมไม่มีแก่ 
ภิกษุผู้บอกลาโดยกล่าวถึงชื่อของต้นไม้เป็นด้นอย่างใดอย่างหนึ่ง) ชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ คือ ประโยค 
แสดงความขัดแย้งอับประโยคต้น เพราะประกอบด้วย น ปฏิเสธ ส่วนประโยคต้น คือ ตถา พุทธ ฯเปฯ 
สิกขาปจฺจกขานํ โหดิ (เขต คือ การลาสิกขาย่อมมีได้แก่ภิกษุ ฯลฯ) ชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ ประโยค 
แสดงความคล้อยตาม เพราะไม่ประกอบด้วย น ปฏิเสธ 

ในคำว่า สเววจนสฺส (พร้อมด้วยคำไวพจน์) นั้น คำว่า เววจน (คำไวพจน์) คือ คำพ้องที่มี 
ความหมายเหมือนอัน เช่น คำว่า ทสพล เป็นคำไวพจน์ของ พุทธ หรือคำว่า สฺวากขาด เป็นคำไวพจน์ของ 
ธมฺม คำนี้ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า + วจ ธาตุ (วิยตฺติย 0 วาจาย 0 ะะ พูดให้ปรากฏ) + ยุ ปัจจัยใน 
กรณสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า เอโก อดโถ ปุนปฺปุนํ วุจฺจติ เยนาติ เววจนํ(เนื้อความอย่างเดียวย่อมถูกกล่าว 
บ่อยๆ ด้วยศัพท์ใด เหตุนั้น ศัพท์นั้นชื่อว่า เววจนะ) 

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า เววจน ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิวจน ศัพท์ + ณ ปัจจัยในสกัดถตัทธิต มี 
รูปวิเคราะห์ว่า 

- วิวิธํ เอกสฺมึเยา อตฺเถ วจนํ วิวจน์ (ศัพท์แสดงเนื้อความอย่างเดียวต่างๆ ชื่อว่า วิวจนะ) 

- วิวจน์เยา เววจนํ (ศัพท์ต่างๆ นั้นแหละ มีรูปว่า เววจนะ) 

พึงทราบรูปวิเคราะห์ของ อุปชฺฌาย ศัพท์เป็นต้น ดังนี้ 

- วชฺชาวชฺช่ อุปนิชฺฌายดีติ อุปชฺฌาโย ะ; อุปัชฌาย์, ผู้เพ่งโทษน้อยใหญ่ 

(อุป บทหน้า + เฌ ธาตุ ะะ ดำริ + ณ ปัจจัย'โนอัตตุสาธนะ) 

รูปวิเคราะห์ อาจริย ศัพท์พบในอภิธานัปปทีปิกาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๔๑๐-๑) 

- สิสฺสานํ หิต 0 อาจรดีดิ อาจริโย ะะ อาจารย์, ผู้ประพฤติประโยชน์เกื้อกูลแก่ศิษย์ 

(อา บทหน้า -I- จร ธาตุ ะะ ประพฤติ -I- ณฺย ปัจจัย'ในอัดตุสาธนะ) 

- อาทิโต จาเรติ สิกขาเปดีติ อาจริโย ะะ อาจารย์, ผู้ยังศิษย์ให้ศึกษาเป็นเบื้องด้น 

(อา บทหน้า -I- จร ธาตุ ะะ ศึกษา -I- เณ การิตปัจจัย -I- ณฺย ปัจจัย'ในอัตตุสาธนะ) 

รูปวิเคราะห์ อาจริย ศัพท์พบในปาจิตยาทิโยชนา (หน้า ๒๒๘) 

- อาจาร 0 สิกขาเปดีติ อาจริโย ะะ อาจารย์, ผู้ยังศิษย์ให้ศึกษา 

(อาจริย ศัพท์ -I- อิย ปัจจัยใน สิกขาเปติ ตัทธิต) 

รูปวิเคราะห์ สทฺธิวิหาริก ศัพท์ ดังนี้ 


๓๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- สทฺธึ วิหรติ สีเลนาดิ สทฺธิวิหาริโก ะะ ลัทธิวิหาริก, ผู้มีปกติอยู่ร่วมกัน 

(สทฺธึ บทหน้า + วิ บทหน้า + หร ธาตุ ะะ นำไป + ณี ปัจจัยในกัตตุสาธนะ + ก อาคม) 
รูปวิเคราะห์ อนฺเตวาสิก ศัพท์ ดังนี้ 

- อนฺเต สมีเป วสดิ สีเสนาติ อนฺเตวาสิโก ะะ อันเตวาสิก, ผู้มีปกติอยู่ในที่ใกล้ 

(อนุเต บทหน้า + วส ธาตุ ะะ อยู่ + ณี ปัจจัย'ในอัตตุสาธนะ + ก อาคม) 

รูปวิเคราะห์ สมานุปชฺฌายก ศัพท์ ดังนี้ 

- สมาโน อุปชฺฌาโย อสฺสาติ สมานุปชฺฌายโก ะะ ผู้มีอุปัชฌาย์เสมออัน 

(ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

รูปวิเคราะห์ สมานาจริย ศัพท์ ดังนี้ 

- สมาโน อาจริโย อสฺสาติ สมานาจริโย ะะ ผู้มีอาจารย์เสมออัน 

(ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

รูปวิเคราะห์ว่า สพฺรหฺมจารี นี้พบในอภิธานัปปทีปิกาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๔๑๐) 

- พฺรหฺมจารีหิ สห จรตีติ สพฺรหฺมจารี ะะ เพื่อนพรหมจรรย์, ผู้ประพฤติพร้อมอับเพื่อนพรหม¬ 
จรรย์ (สห บทหน้า -I- พฺรหฺม บทหน้า -I- จร ธาตุ = ประพฤติ + ณี ปัจจัย'ในอัตตุสาธนะ) 

รูปวิเคราะห์นี้พบในนิรุตติทีปนี (สูตร ๓๘๖) 

- สมาโน พฺรหฺมจารี ยสฺสาติ สพฺรหฺมจารี ะะ ผู้มีบุคคลที่ประพฤติพรหมจรรย์เสมออัน 

(ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

รูปวิเคราะห์นี้พบในอรรถกถาของมัชฌิมนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๘๙) 

- สมานิ พฺรหฺม 0 จรตีดิ สพฺรหฺมจารี ะะ ผู้ประพฤติข้อประพฤติอันประเสริฐเสมออัน 

(สมาน บทหน้า -I- พฺรหฺม บทหน้า -I- จร ธาตุ -I- ณี ปัจจัย'ในอัตตุสาธนะ) 

อนึ่ง ในภาษาบาลี คำว่า อุปชฺฌา และ อุปชฺฌาย เป็นคำไวพจน์อัน ดังบทอิตถีลิงค์ว่า สภา และ 
บทปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ว่า สภาย ซึ่งเป็นคำไวพจน์อัน 
ดังข้อความในคัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนาว่า 

อุปชฺฌาติ จ อุปชฺฌาโยติ จ หิ อตฺถโต เอก 0 . พฺยฌฺชนเมา นานํ ยถา สภา สภายนุติ. เอตฺถ 
อุปชฺฌาสทฺโท ราชาทิคโณ, อุปชฺฌายสทฺโท ปุริสาทิคโณ. สภาสทฺโท อิตฺถิลิงโค, สภายสทฺโท ปุลฺลิงฺโค วา 
นปุสกลิงฺโค วา. , "' 9 

“โดยแท้จริงแล้ว บทว่า อุปชฺฌา และ อุปชฺฌาย มีความหมายอย่างเดียวอัน ต่างอันเพียงศัพท์ 
เท่านั้น ดังคำว่า สภา สภาย 0 (สภา, ที่ประชุม) ในเรื่องนี้ อุปชฺฌา ศัพท์เป็นราชาทิคณะ (กลุ่มศัพท์มี ราช 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓ ๕ต) 


เป็นต้น) อุปชฺฌาย ศัพท์เป็นปุริสาทิคณะ (กลุ่มศัพท์มี ปุริส เป็นต้น) สภา ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์ สภาย ศัพท์ 
เป็นปุงลิงค์หรือนปุงสกลิงค์” 

อย่างไรก็ตาม ปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๕๙๙) และนิรุตติทีปนี (สูตร ๘๐®) ระบุว่า อุปชฺฌา ศัพท์ 
ลง อ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ และมีรูปเป็นอิตถีลิงค์ ดังคำว่า อภิชฺฌา (สภาวะละโมบสมป็ติของผู้อื่น) แต่ 
สัททนิติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๑®๔๐) กล่าวว่า ศัพท์นี้เป็นอิตถีลิงค์ ลง อ ปัจจัยในภาวสาธนะ พบใน 
ประโยคว่า อุปชฺฌํ คาหาเปตพฺโพ (พึงให้รับการเพ่งโทษน้อยใหญ่, พึงให้รับความเป็นอุปัชฌาย์) 

ในคำว่า ทฺวาวีสดิยา เขตฺตปทานํ ท่านประกอบใช้ศัพท์ว่า ทวาวีสติ เป็นรูปเอกพจน์ เพราะ 
สังขยาศัพท์ตั้งแต่ เอกูนวีสติ (๑๙) ไปต้นจนถึง อฏฺรนวุดิ (๙๘) ต้องมีรูปเป็นอิตถีลิงค์ เอกพจน์แน่นอน 
จึงไม่เปลี่ยนลิงค์และพจน์ตามบทวิเสสยะหลังว่า เขตฺตปทานํ เพียงลงฉัฏฐีวิภัตติตรงกับบทวิเสสยะเท่านั้น 
ดังข้อความในคัมภีร์ภัจจายนสุตตัตถะ (สูตร ๕๖๖) ว่า 


ทวาทโย อฏฺรารสนฺตา ติลิงคา พหุวาจกา 

วีสตยาทินวุตฺยนฺตา อิตฺถิลิงฺเคกวาจกา. 


สตาที อสงฺเขฺยยฺยนฺตา นปุสกา ทวิวาจกา 

โกฏิตฺตยมกโขภิณี อิตฺถิลิงฺคา ทวิวาจกา.‘" ๒ 

“๑. สังขยาศัพท์มี ทวิ เป็นต้น อฏฺรารส อยู่ท้าย เป็นลิงค์ทั้ง ๓ แสดงพหูพจน์ 


๒. สังขยาศัพท์มี วีสติ เป็นต้น นวุดิ อยู่ท้าย เป็นอิตถีลิงค์ แสดงเอกพจน์ 
๓. สังขยาศัพท์มี สต เป็นด้นถึง อสงฺเขฺยยฺย เป็นนปุงสกลิงค์ แสดงพจน์ทั้ง ๒ 
๕. โกฏิ ศัพท์ทั้ง ๓ [โกฏิ ปโกฏิ และ โกฏิปฺปโกฏิ] และ อกฺโขภิณี เป็นอิตถี- 
ลิงค์ แสดงพจน์ทั้ง ๒” 


โดยทั้วไปบทวิเสสนะต้องมีลิงค์ พจน์ และวิภัตติตรงกับบทวิเสสยะ เพราะเป็นบทขยายลักษณะ 
ของบทวิเสสยะจึงควรมีลิงค์เป็นต้นตรงกัน เช่น มหนฺโต ปุริโส (บุรุษผู้ประเสริฐ), โสภา กฌฺฌา (สาวน้อย 
ผู้งดงาม), นิล 0 อุปฺปล 0 (ดอกอุบลเขียว) ยกเว้นศัพท์ที่มีลิงค์และพจน์แน่นอนจึงมีวิภัตดิตรงกับบทวิเสสยะ 
เท่านั้น เช่น วีสติ กริยาจิตตานิ (กิริยาจิต ๒๐ ดวง) ดังคัมภีร์สัททัตกเภทจินตากล่าวว่า 

วิเสสฺเย ทิสฺสมานา ยา ลิงฺคสงฺขฺยาวิภตฺติโย 

ตุลฺยาธิกรเณ ภียฺโย กตฺตพฺพา ตา ริเสสเน. ๓๓ 

“ลิงค์ สังขยา และวิภัตติเหล่าใดปรากฏในบทวิเสสยะ ลิงค์ สังขยา และวิภัตติ 
เหล่านั้น บุคคลพึงกระทำไว้ในบทวิเสสนะที่มีเนื้อความเสมอกันโดยมาก” 


๓๙(^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ท่านกล่าวว่า สเววจนสฺส (พร้อมด้วยคำไวพจน์) เพื่อแสดงว่า ภิกษุอาจลาสิกขาได้ด้วยคำไวพจน์ 
ของบทเหล่านั้น ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ยสฺมา ปเนเตส 0 เววจเนหิบิเ สิกขาปจฺจกฺขานํ โหติ, ตสฺมา “สเวาจนสฺสา”ติ วุตฺตํ.‘" ๔ 

“อนึ่ง การลาสิกขาย่อมมีได้แม้ด้วยคำไวพจน์ของบทเหล่านั้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า สเววจนสฺส” 

ข้อความข้างต้นแสดงปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่าการลาสิกขาย่อม มี ได้เมื่อต้องการ 
กล่าวบทใดบทหนึ่งโดยเนื่องด้วยเขตบท ๒๒ บทใดบทหนึ่งด้วยคำว่า อิเมส 0 ทวาวีสติยา เขตฺตปทานํ 
ยสฺส กสฺสจิ เป็นต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การลาสิกขาย่อมมีได้ โดยเนื่องด้วยเขตบท ๒๒ บทใดบทหนึ่ง 

เท่านั้นหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ การลาสิกขาดังกล่าวควร มี โดยเนื่องด้วยบทอื่นได้อีก 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า สเววจนสฺส อธิบายว่า การลาสิกขา 
ย่อมมีได้โดยเนื่องด้วยเขตบท (บทแสดงเขต) ๒๒ บทใดบทหนึ่งพร้อมด้วยคำไวพจน์ ดังนี้แล] 

ตตฺถ ยเทต 0 “ปจฺจกฺขามี”ติ จ, “ม 0 ธาเรหี”ติ จ วุตฺตํ วตุตมานกาลวจนิ, ยานิ จ “อลํ 
เม พุทฺเธน, กึ นุ เม พุทฺเธน, น มมตฺโถ พุทฺเธน สุมุตฺตาห 0 พุทฺเธนา”ติอาทินา นเยน อาขฺยาต¬ 
าเสน กาล 0 อนามสิตฺวา ปุริเมหิ จุทฺทสหิ ปเทหิ สทฺธึ โยเชตฺวา วุตฺตานิ “อลํ เม”ติอาทินิ จตุตาริ 
ปทานิ, เตสํเยว จ สเววจนานํ วเสน ปจฺจกฺขานํ โทติ, น “ปจฺจกฺขาสินุ”ติ วา “ปจฺจกฺขิสฺสนุ”ติ วา 
“ม 0 ธาเรสี”ติ วา “ม 0 ธาเรสฺสตี”ติ วา “ยนุนูนาหํ ปจฺจฤเขยฺยนุ”ติ วาติอาทินิ อตีตานาคตปริ- 
กปฺปวจนานิ ภณนุตสุส. เอว 0 วตุตมานกาลวเสน เจว อนามฏฺจึกาลวเสน จ ปจฺจกฺขานํ โทติ, 
น ตทภาเวน. 

กาล คือ การลาสิกขาย่อมมีได้โดยเนื่องด้วยคำปัจจุบันกาลที่กล่าวว่า ปจฺจกฺขามิ 
(ลา) และ ม 0 ธาเรหิ (โปรดจำข้าพเจ้า) ในเขตบทเหล่านั้น และบททั้ง ๔ มีคำว่า อลํ เม (พอที 
แก่เรา) เป็นต้นที่กล่าวไว้ร่วมกับ ๑๔ บทข้างด้น[มี พุทฺธํ เป็นต้น] โดยไม่ระบุกาลด้วยความ 
เป็นอาขยาด พร้อมด้วยคำไวพจน์ ตามนัยเป็นต้นว่า 


- อล 0 เม พุทฺเธน (พอทีแก่เราด้วยพระพุทธเจ้า) 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓®ะ๙ 


-กึนุ เม พุทฺเธน (พระพุทธเจ้ามีประโยชน์อะไรแก่เราหรือ) 

- น มมตฺโถ พุทฺเธน (เราไม่ต้องการพระพุทธเจ้า) 

- สุมุตตาห 0 พุทฺเธน (เราพ้นดีจากพระพุทธเจ้า) 

การลาสิกขาย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้กล่าวคำที่เป็นอดีต อนาคต หรือปริกัปป็ (คาดคะเน) 

เป็นต้นว่า 

- ปจฺจกฺขาสึ (ข้าพเจ้าลาแล้ว) [อดีต] 

- ปจฺจกขิสฺสํ (ข้าพเจ้าจักลา) [อนาคต] 

- ม 0 ธาเรสิ (ท่านจำข้าพเจ้าไว้แล้ว) [อดีต] 

- ม 0 ธาเรสฺสสิ (ท่านจักจำข้าพเจ้าไว้) [อนาคต] 

- ยนฺนูนาหํ ปจฺจกฺเขยฺยํ (กระไรหนอเราพึงลาสิกขา) [ปริกัปป็] 

การลาสิกขาย่อมมีได้โดยเนื่องด้วยปัจจุบันกาลและอนามัฏฐกาล (คือ กาลที่มิได้ระบุ 
เจาะจง) อย่างนี้ ย่อมไม่มีเพราะปราศจากกาลดังกล่าว 

[ในเรื่องนี้ กาล คือ ปัจจุบันกาลที่ลงวัตตมานาวิภัตติว่า ปจฺจกฺขามิ หรือลงปัญจมีวิภัตติ , ว่า ม 0 
ธาเรหิ และอนามัฏฐกาลที่ไม่ระบุกาลโดยประกอบใช้ศัพท์นิบาตว่า อล 0 , กึ หรือศัพท์นามว่า อตฺโถ, สุมุตฺโต 
อนึ่ง ต ปัจจัยในคำว่า สุมุตฺโต มิได้ลงในอดีตกาลโดยทั่วไปด้วยสูตรในภัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๕๕๕) ว่า 
อตีเต ตตวนุตุตา'วี (ลง ต, ตวนฺตุ และ ตาวี ปัจจัยในอดีตกาล) แต่ลงในกาลทั้ง ๓ ด้วยสูตรในภัจจายน- 
ไวยากรณ์ (สูตร ๕๕๗) ว่า พุธคมาทิตฺเก กตฺตริ (เมื่ออรรถของ พุธ ธาตุและ คมุ ธาตุเป็นต้นปรากฏอยู่ ให้ 
ลง ต ปัจจัยในภัตตุลาธนะ) จึงจะสอดคล้องกับข้อความที่กล่าวไว้ในที่นี้ จะเห็นได้ว่า การลาสิกขาโดย 
ประกอบใช้คำอดีตว่า ปจฺจกฺขาสี, ธาเรสิ, ใช้คำอนาคตว่า ปจฺจกฺขิสฺส 0 , ธาเรสฺสสิ หรือใช้คำปริภัปป็ที่ลง 
สัตตมีวิภัตติและประกอบด้วยปริกัปปนิบาตว่า ยนฺนูนาห 0 ปจฺจกฺเขยย 0 ไม่นับว่าเป็นกาลที่สมควร เพราะ 
อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึง ส่วนปริภัปก็เป็นเพียงความคาดคะเนซึ่งอาจไม่เป็นจริงก็ได้ 

เมื่อตั้งบททั้ง ๔ มีคำว่า อลํ เม (พอทีแก่เรา) เป็นต้นแล้วคูณด้วยบทว่า พุทธิ เป็นต้น ๑๔ 
บท ก็มีบททั้งหมด ๕๖ บทที่ประกอบกับอนามัฏฐกาล] 

ปโยโค ปน ทุวิโธ กายิโก จ วาจสิโก จ. ตตฺถ “พุทฺธํ ปจฺจกฺขามี”ติอาทินา นเยน ยาย 
กายจิ ภาสาย วจีเภท 0 กตฺวา วาจสิกปฺปโยเคเนว ปจฺจกฺขานํ โหติ, น อกฺขรลิขนํ วา หตฺถมุทฺทาทิ- 
พ สฺสนํ วา กายปฺปโยค 0 กโรนุตสุส. เอว 0 วาจสิกปฺปโยเคเนว ปจฺจฤขานํ โหติ, น ตทภาเวน. 


๓ &: ๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ความพยายาม มี ๒ อย่าง คือ ความพยายามทางกาย และความพยายามทางวาจา 
การลาสิกขาย่อมมีได้ด้วยความพยายามทางวาจา โดยเปล่งเสียงพูดด้วยภาษาใด 
ภาษาหนึ่งตามนัยว่า พุทธ ปจฺจกฺขามิ (ข้าพเจ้าลาพระพุทธเจ้า) เป็นต้น ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้ 
ทำความพยายามทางกาย คือ การเขียนอักขระ หรือการงอนิ้วมือ เป็นต้น 

การลาสิกขาย่อมมีได้ด้วยความพยายามทางวาจาอย่างนี้ ย่อมไม่มีเพราะปราศจาก 
ความพยายามดังกล่าว 

[ข้อความข้างต้นกล่าวไว้เพื่อระบุว่า การลาสิกขาย่อมมีได้ด้วยความพยายามทางวาจาเท่านั้น 
ไม่มีด้วยความพยายามทางกาย ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ การลาสิกขาด้วยความพยายามย่อมมีได้อย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุเป็นอันลาสิกขาด้วยความพยายามทางกายและวาจา 
ทั้ง ๒ อย่างหรือไร 

คำว่า ปโยค มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปยุฌฺชนํ ปโยโค ะะ ความพยายาม ชื่อว่า ปโยคะ (ป บทหน้า + ยุช ธาตุ + ณ ปัจจัย 
คำว่า กายิก, วาจสิก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กาเยน กโต กายโก ะะ ความพยายามอันบุคคลกระทำแล้วด้วยกาย ชื่อว่า กายิกะ 

- วจสา กโต วาจสิโก ะะ ความพยายามอันบุคคลกระทำแล้วด้วยวาจา ชื่อว่า วาจสิกะ 
หรือ - กาเย ปวตฺโต กายิโก ะะ ความพยายามที่เป็นไปแล้วในกาย ชื่อว่า กายิกะ 

- วจสิ ปวตฺโต วาจสิโก ะะ ความพยายามที่เป็นไปแล้วในวาจา ชื่อว่า วาจสิกะ 

คำว่า ยาย กายจิ ภาสาย วจีเภท 0 กตฺวา (โดยเปล่งเสียงพูดด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง) หมายความ 
ว่า การลาสิกขานั้นอาจใช้ภาษาอื่นจากภาษาบาลีก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาบาลีอย่างเดียว 

คำว่า อกฺขรลิขนํ (การเขียนอักขระ) คือ การเขียนอักขระเพื่อแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่า พุทธิ ปจฺจกฺขามิ 
(ข้าพเจ้าลาพระพุทธเจ้า) เป็นต้น ที่จริงแล้ว ในสมัยพุทธกาลยังไม่นิยมสื่อสารด้วยการเขียนอักขระ การ 
ทรงจำพระพุทธพจน์จึงเป็นการท่องจำโดยที่ศิษย์ว่าตามอาจารย์แล้วจดจำไว้ เรียกว่า มุขปาฐะ คือ การว่า 
ทางปาก อย่างไรก็ตาม การลื่อสารด้วยการเขียนอักขระก็มีบ้างในบางแห่ง เช่น การส่งสารไปตามสถานที่ 
ต่างถิ่น เหมือนการที่พระเจ้าพิมพิสารส่งสารไปให้พระเจ้าปุกกุสาติที่เป็นพระสหาย หรือเหมือนเศรษฐีผู้ 
เป็นบิดาของนายกุมภโฆสกใช้ให้นายกุมภโฆสกส่งจดหมายไปให้เศรษฐีผู้เป็นสหายของตน แต่การส่งสาร 
เช่นนี้นิยมใช้ในหมีชนชั้นสงเท่านั้น ฃ้อนี้บ่งว่าตั้งแต่สมัยพทธกาลก็มีการบัฌฟ้ติใซ้อักขระแทนเลียงแล้ว 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓ ๕' ๑ 


คำว่า หตฺถมุทฺทา (การงอนิ้ว) มีรูปวิเคราะห์ว่า หตฺถสฺส มุทฺทา หตฺถมุทฺทา (การงอมือ ชื่อว่า 
หัตถมุททา) คำว่า หตฺถ (มือ) จัดเป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า เอกเทสยูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงหมู่ 
แต่มุ่งให้หมายถึงบางส่วน กล่าวคือ คำว่า หตฺถ แม้จะกล่าวถึงมือโดยทั่วไป ก็หมายถึงนิ้วมือ จึงเป็นคำ 
ที่กล่าวถึงมืออันเป็นหมู่ แต่เจตนาหมายถึงนิ้วมืออันเป็นส่วนหนึ่งของมือ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

หตฺถสทฺโท เจตถ ตเทกเทเสสุ องฺคุลีสุ ทฏฺรพฺโพ น ภุฌฺชมาโน สพฺพํ หตฺถํ มุเข ปกขิปิสฺสามีติ 
อาทีสุ วิย.'“ ๙ 

“อนึ่ง หตฺถ ศัพท์ในที่นิ้ พึงทราบในนิ้วมืออันเป็นส่วนหนึ่งของมือนั้น ดังคำว่า น ภุฌฺชมาโน 
สพฺพํ หตฺถํ มุเข ปกขิปิสฺสามี (เราฉันอยู่จะไม่ใส่นิ้วมือทั่งหมดในปาก)” 

มุทฺทา ศัพท์แสดงความหมายว่า สงโกจน (การงอ) ดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ศัพทสโดมมหานิธิ 
(หน้า ๓๓๘) แม้ในพระบาลีและอรรถกถาก็พบข้อความนิ้ว่า 

อุกกฏฺรํ นาม สิปฺป้ มุทฺทา คณนา สิขา.‘" ๖ 

“ที่ชื่อว่า ศิลปวิทยาชั้นสูง คือ วิชานับ วิชาคำนวณ วิชาเขียน” 

มุทฺทาติ หตฺถมุทฺทา คณนา.‘" ๗ 

“การนับที่งอ[นิ้ว]มือ ชื่อว่า วิชานับ” 

อย่างไรก็ดี ฎีกาใหม่อธิบาย มุทฺทา ว่า วิกาโร (การเปลี่ยนแปลง) ตามมดินิ้คำว่า หตฺถมุทฺทา 
แปลว่า “การเปลี่ยนแปลงของมือ” คือ การงอนิ้ว การเหยียดนิ้ว การกำมือ เป็นต้น 

ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

อธิปปายวิฌฺฌาปโก องฺคุลิสงโกจนาทิโก หตฺถ'วิกาโร หตฺถมุทฺทา.‘" ๘ 

“การเปลี่ยนแปลงของมือมีการงอนิ้วเป็นต้นอันแสดงให้รู้ความต้องการได้ ชื่อว่า หัตถมุททา” 

คำว่า มุทฺทา (สันสกฤตเป็น มุท;รา) ประกอบรูปศัพท์มาจาก มุท ธาตุ + ท ปัจจัย + อา อิตถี 
ปัจจัย ซ้อน ท เป็น ทฺท คำนี้อาจแปลว่า “แหวนตรา” ดังรูปวิเคราะห์ในโมคศัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉท 
ที่ ๗ สูตร ๓๕) ว่า โมทนฺติ เอตายาติ มุท;ทา, สกฺขรมงฺคุลิยํ (บุคคลย่อมยินดีด้วยแหวนนั้น เหตุนั้น แหวน 
นั้นชื่อว่า มุททา ย่อมเป็นไปในแหวนที่มีอักษร) นอกจากนั้น ในวรรณกรรมบาลีพบรูปว่า มุท;ทิต แปลว่า 
“ประทับตราแล้ว, จัดพิมพ์แล้ว” มีรูปที่คล้ายคลึงกันในสันสกฤตว่า มุทฺริต ในที่บางแห่งก็ลง ณาเป การีต- 
ปัจจัยเป็นรูปว่า มุทฺทาปิต (ให้จัดพิมพ์แล้ว), มุทฺทาเปติ (ย่อมให้จัดพิมพ์) แต่ในฉบับไทยบางฉบับมีรูปว่า 
มุทฺธิต รูปนิ้ไม่พบในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤต 

อาทิ ศัพท์ใน หตฺถมุทฺทาทิ ละข้อความว่า การโคลงหัว (ลีสกมปน) เป็นด้น] 


๓ &: ๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ปุคฺคโล ปน ทุวิโธ- โย จ ปจฺจกฺขาติ, ยสฺส จ ปจฺจกฺขาติ. ตตฺถ โย ปจฺจกฺขาติ, โส สเจ 
อุมฺมตฺตกขิตฺตจิตฺตเวทนาฏฺฏานํ อฌฺฌตโร น โหติ. ยสฺส ปน ปจฺจกฺขาติ, โส สเจ มนุสฺสชาติโก 
โหติ, น จ อุมฺมตฺตกาทีนํ อฌฺฌตโร, สมฺมุขีภูโต จ, สิกฺขาปจฺจกขานํ โหติ. น หิ อสมฺมุขีภูตสฺส 
ทูเตน วา ปณฺเณน วา อาโรจนํ รุหติ. เอวํ ยถาวุตฺตปุคฺคลวเสน ปจฺจกฺขานํ โหติ, น ตทภาเวน. 

บุคคล มี ๒ จำพวก คือ 

๑. ผู้ ลาสิกขา คือ ภิกษุ ที่ ไม่ใช่คนวิกลจริต ไม่ใช่คน ที่ ถูกยักษ์เข้าสิง และไม่ใช่คน ที่มี 
เวทนารุนแรง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

๒. ผู้รับการลาสิกขา คือ คนที่มีชาติเป็นมนุษย์ ไม่ใช่คนวิกลจริตเป็นต้น และอยู่ 
ต่อหน้า เพราะการบอกบุคคลที่อยู่ลับหลังด้วยทูตหรือจดหมาย ย่อมไม่สำเร็จ 

การลาสิกขาย่อมมีได้ โดยเนื่องด้วยบุคคลตามที่กล่าวไว้อย่างนี้ ย่อมไม่มี เพราะ 
ปราศจากบุคคลดังกล่าว 

[คำว่า อุมฺมตตก (คนวิกลจริต) คือ คนบ้าที่ดีกำเริบ ไม่รู้ว่าไฟกับทองคำต่างกันอย่างไร และ 
ไม่รู้ว่าคูถ (อุจจาระ) กับไม้จันทน์ต่างกันอย่างไร มีรูปวิเคราะห์ว่า อติวิย มตฺโต อุมฺมตฺโต (ผู้ประมาทแล้ว 
ยิ่งนัก ชื่อว่า อุมมัตตะ) โดย อุ อุปสรรคใช้ในความหมายว่า ยิ่ง แล้วตั้งรูปวิเคราะห์ต่อมาโดยลง ก ปัจจัย 
ในสกัตถตัทธิตว่า อุมฺมตฺโตเยา อุมฺมตฺตโก (ผู้ประมาทแล้วยิ่งนักนั้นแหละ ชื่อว่า อุมมัตตกะ) 

คำว่า ขิตฺตจิตต (คนที่ถูกยักษ์เข้าสิง) แปลตามได้ศัพท์ว่า “ผู้มีจิตอันยักษ์ให้ซัดส่ายแล้ว” 
หมายถึง คนบ้าเพราะถูกผีเข้าสิงหรือถูกผีหลอกจนบ้าไป มีรูปวิเคราะห์ว่า ขิตฺตํ จิตฺตํ ยสฺสาติ ขิตฺตจิตโต 
(ผู้มีจิตอันยักษ์ให้ชัดส่ายแล้ว ชื่อว่า ขิตตจิตตะ) 

คำว่า เวทนาฏฺฏ (คนที่มีเวทนารุนแรง) แปลตามได้ศัพท์ว่า “ผู้อันเวทนาบีบคั้นแล้ว” บุคคล 
จำพวกนี้แม้กล่าวละเมอถึงการลาสิกขาโดยไม่รู้สึกตัวว่า กล่าวอะไรอยู่ ก็ไม่นับว่าเป็นอันลาสิกขา โดยมี 
รูปวิเคราะห์ว่า 

- อฏฺฏียเตติ อฏฺโฏ, เวทนาย อฏฺโฏ เวทนาฏฺโฏ ะะ ผู้อันเวทนากระทบแล้ว, ผู้อันเวทนา 
บีบคั้นแล้ว ชื่อว่า เวทนาฏฏะ 

ฎีกาใหม่ (หน้า ๑๙๓) แปล อฏฺโฏ ว่า ผุฏฺโร (กระทบแล้ว) แต่ในหน้า ๒๐๕ แปล ปีฬิโต 
ว่า “บีบคั้นแล้ว” คำนี้จึงแปลได้ทั้ง ๒ อย่าง] 


วิชานนมปี นิยมิตานิยมิตวเสน ทวิธํ. ตตถ ยสส เยสํ วา นิยเมตวา “อิมสส อิเมส 0 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓&'๓ 


วา อาโรเจมี”ติ วทติ, สเจ เต ยถา ปกติยา โลเก มนุสุสา วจนํ สุตฺวา อาวชฺชนสมเย ชานนฺติ, 
เอว 0 ตสุส วจนานนุตรเมว ตสุส “อยํ อุกฺกณฺริโต”ติ วา “คิหิภาว 0 ปตฺถยตี”ติ วา เยน เกนจิ 
อากาเรน สิกฺขาปจฺจกฺขานภาว 0 ชานนุติ, ปจฺจกฺชาตาว โหติ สิกุ'ขา. อก อปรภาเค “กึ อิมินา 
วุตฺตนุ”ติ จินุเตตฺวา ชานนุติ, อฌฺเฌ วา ชานนุติ, อปจฺจกุชาตาว โหติ สิกุขา. อนิยเมตุ'วา 
อาโรเจนุตสุส ปน สเจ วุตฺตนเยน โย โกจิ มนุสุสชาติโก วจนตฺถํ ชานาติ, ปจฺจกุชาตาว โหติ 
สิกุขา. เอว 0 วิชานนวเสน ปจฺจกุขานํ โหติ, น ตทภาเวน. 

ความเข้าใจ มี ๒ ประการ คือ 
๑. ความเข้าใจของบุคคลที่ภิกษุกล่าวเจาะจง 

ภิกษุบอกเจาะจงแก่บุคคลใดหรือบอกแก่บุคคลเหล่าใดโดยดำริว่าเราบอกบุคคลนี้ หรือ 
เราบอกบุคคลเหล่านี้ ถ้าพวกเขาเข้าใจว่า เธอลาสิกขาด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งว่า ภิกษุนี้ 
เบื่อหน่ายแล้ว หรือภิกษุนี้ปรารถนาเป็นคฤหัสถ์ สิกขานับได้ว่าได้ลาแล้ว (ถือว่าสึกแล้ว) ทันที 
ที่เธอพูดจบเท่านั้นเหมือนมนุษย์ในโลกโดยทั่วไปฟังคำแล้วเข้าใจในเวลาใคร่ครวญ ย่อมเป็น 
อันลาสิกขา ถ้าพวกเขาต้องใคร่ครวญก่อนว่า ภิกษุนี้พูดอะไร จึงรู้ได้ในภายหลัง หรือบุคคล 
อื่น[จากบุคคลที่ภิกษุกล่าวเจาะจง]เข้าใจ ย่อมไม่เป็นอันลาสิกขา 

๒. ความเข้าใจของบุคคลที่ภิกษุไม่กล่าวเจาะจง 

เมื่อภิกษุบอกไม่เจาะจงบุคคล ถ้ามีคนที่มีชาติเป็นมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าใจเนื้อความ 
แห่งคำตามนัยที่กล่าวแล้ว ย่อมเป็นอันลาสิกขา 

การลาสิกขาย่อมมีได้โดยเนื่องด้วยความเข้าใจอย่างนี้ ย่อมไม่มี เพราะปราศจาก 
ความเข้าใจดังกล่าว 

[ถ้าผู้ฟังไม่เข้าใจชัดเจนว่า ภิกษุผู้ลาสิกขากล่าวข้อความอะไร แต่ถ้าหากรู้ว่าภิกษุนี้ต้องการ 
เคลื่อนจากพรหมจรรย์ ก็เป็นอันลาสิกขา ถ้าผู้ฟังเข้าใจข้อความที่ภิกษุกล่าว แต่ไม่รู้ว่าภิกษุนี้ต้องการ 
เคลื่อนจากพรหมจรรย์ ก็ไม่เป็นอันลาสิกขา 

บุคคลที่ภิกษุกล่าวเจาะจงนั้น อาจเป็น นาย ก., นาย ข. หรือเป็นบุคคลทั้งหมดซึ่งอยู่ในสถานที่ 
ลาสิกขานั้นก็ได้ 

บคคลที่ภิกษไม่กล่าวเจาะจง ก็คือ มนษย้ทกคนที่เช้า'ใจภาษาพดซึ่งอย่'ในสถานที่แห่งนั้น 


๓๕(^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ในข้อแรก ถ้าภิกษุลาสิกขาโดยบุคคลที่ตนกล่าวเจาะจงเข้าใจ จึงเป็นอันลาสิกขา ถ้าบุคคลนั้น 
ไม่เข้าใจ ก็ไม่เป็นอันลาสิกขา ส่วนข้อหลังเป็นใครก็ได้ที่ได้ยินและเข้าใจความหมาย ก็เป็นอันลาสิกขา 

เอว ศัพท์ในคำว่า วจนานนฺตรเมา (ทันทีที่เธอพูดจบเท่านั้น) ปฏิเสธความเข้าใจโดยใช้เวลานาน 
คำว่า อุกกณฺริต แปลว่า “ผู้ถึงความเป็นอยู่ยาก, ผู้ถึงความเบื่อหน่าย” มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุกุกณฺรนํ อุกุกณฺรา (อุ บทหน้า + กร กิจฺฉชีวเน ะะ เป็นอยู่ยาก + อ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- อุกกณฺรํ อิโต ปตฺโต อุกกณฺริโต (ทุติยาตัปปุริสสมาส) 

อีกอย่างหนึ่ง คำนี้แปลว่า “ผู้ถึงความไม่รื่นรมย์ที่มีคอชะเง้อสู่เบื้องบน” มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุทฺธํ คโต กณฺโร เอดิสฺสาติ อุกกณฺรา, อนภิรติ (อุ ศัพท์ + กณฺร ศัพท์ ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- อุกกณฺรํ อิโต ปตฺโต อุกกณฺริโต (ทุติยาตัปปุริสสมาส) 

ดังข้อความในคัมภีร์วิมติวิโนทนีว่า 

“กร กิจฺฉซีวเน”ติ ธาตูสุ ปริตตฺตา วุตฺตํ “กิจฺฉซีริกปฺปตฺโต”ติ. อุกกณฺรนฌฺหิ อุกกณฺรา, ต 0 อิโต 
คโตติ อุกเกณฺริโต, กิจฺฉชีวิกํ ปตฺโตดิ อตฺโถ. อุทฺธํ คโต กณฺโร เอดิสฺสาติ อุกกณฺรา, อนภิรติยา วเช นิรุทฺธ- 

โคคโณ วิย คมนมคฺคํ คเวสนฺโต ปุคฺคโล อุกเกณฺโร โหติ, ต 0 อุกกณฺรํ อนภิรติ อิโตดิปิ อุกุกณฺริโตติ อตฺถํ 
ทสฺเสนฺโต อาห “อุทฺธํ กณฺรํ กตฺวา วิหรมาโน”ติ.‘" ๙ 

“ท่านกล่าวว่า กิจฺฉชีวิกปฺปตฺโต (ผู้ถึงการเป็นอยู่ยาก) เพราะกล่าวไว้ในคัมภีร์ธาตุทั้งหลายว่า 
กร กิจฺฉซีวเน (กร ธาตุเป็นไปในความหมายว่า การเป็นอยู่ยาก) กล่าวคือ การเป็นอยู่ยาก ชื่อว่า อุกอัณฐา 
ผู้ถึงการเป็นอยู่ยากนั้นแล้ว ชื่อว่า อุกกัณฐิตะ หมายความว่า ผู้ถึงแล้วซึ่งการเป็นอยู่ยาก 

ท่านประสงค์จะแสดงเนื้อความว่า คอที่ชะเง้อแล้วสู่เบื้องบนมีอยู่แก่ความไม่รื่นรมย์นั้น เหตุนั้น 
ความไม่รื่นรมย์นั้นชื่อว่า อุกกัณรา บุคคลผู้แสวงหาทางไปเหมือนฝูงโคที่ถูกขังไว้ในคอก เป็นผู้เบื่อหน่าย 
ด้วยความไม่รื่นรมย์ แม้บุคคลผู้ถึงความไม่รื่นรมย์ที่มีคอชะ เง้อขึ้นเบื้องบนนั้นก็ได้ชื่อว่า อุกกัณฐิตะ จึงกล่าวว่า 
อุทฺธํ กณฺรํ กตฺวา วิหรมาโน (ผู้อยู่ชะเง้อคอในเบื้องบน)” 

คำว่า คิหิภาว (ความเป็นคฤหัสถ์, ความเป็นผู้มีเรือน) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เคหํ อสฺส อตฺถีติ คิหี. 

(เคห ศัพท์ + อี ปัจจัยในอัสลัตถิดัทธิต แปลง เอ ใน เค เป็น อิ ด้วยสูตรในลัททนีดิปกรณ์ 
สูตร ๑๗๓ ว่า เคหสฺเสกาโร อการ 0 อิการฌฺจ สมาสตทฺธิเตสุ (แปลง เอ อักษรของ เคห ศัพท์เป็น อ และ 
อิ อักษรในสมาสและตัทธิต) เช่น คหถูฏ 0 ะะ ยอดเรือน, คหปติ ะะ เจ้าบ้าน, คหฏฺโร ะะ คฤหัสถ์, ผู้อยู่ใน 
เรือน), คิหี ะะ คฤหัสถ์, ผู้มีเรือน) 

- คิหัโน ภาโว คิหิภาโว (ฉัฏฐีดัปปุริสสมาส)] 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓ ๔'๔' 


โย ปน อนุตมโส ทวายปิ ปจฺจกฺขาติ, เตน อปจฺจกขาตาว โหติ สิกขา. 

อนึ่ง ภิกษุใดย่อมลาสิกขาแม้ด้วยการล้อเล่นเป็นอย่างตํ่า ภิกษุนั้นย่อมไม่เป็นอัน 
ลาสิกขาโดยแท้ 

[ท่านแสดงองค์ของการลาสิกขาว่าต้องประกอบด้วยจิตที่ต้องการจะลาสิกขาเป็นต้น ถ้าไม่มีจิต 
ดังกล่าว ก็ไม่เป็นอันลาสิกขา บัดนี้ ได้กล่าวถึงส่วนสุดท้ายของการไม่เป็นอันลาสิกขาว่าเป็นการลาสิกขา 
ด้วยการล้อเล่น ก็ไม่เป็นอันลาสิกขาเช่นเดียวกัน 

คำว่า ทวายปิ ลง ส วิภัตติท้าย ทา ศัพท์ แล้วแปลง ส เป็น อาย ความจริง ทา ศัพท์เป็นปุงลิงค์ 
ดังคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกากล่าวว่า 

ปริหาโส ทโว ขิฑฺฑา เกฬิ กีฬา จ กีฬิตํ. ๔๐ 

“การเล่น, การล้อเล่น ๖ ศัพท์ ะะ ปริหาส, ทา, ขิฑฺฑา, เกฬิ, กีฬา, กีฬิต” 

ถึงอย่างไรก็ตาม ในที่นี้ลงจตุตถีวิภัตติในอรรถตติยาวิภัตติ ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๑๙๔) อธิบาย 
ว่า ทวายปีติ กีฬาธิปฺปาเยนปิ (คำว่า ทวายปี หมายความว่า แม้ด้วยความต้องการจะล้อเล่น)] 

อิสิ อิเมส 0 วุตฺตปุปการานํ จิตฺตาทีนํ วา วเสน, สพฺพโส วา ปน อปจฺจกฺขาเนน สิกฺขํ 
อปจฺจกฺขาย สิกขาปจฺจกขานสฺเสว จ อตฺถภูต 0 เอกจฺจํ ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตุวา. 

โดยประการดังนี้ ภิกษุใดมิได้ลาสิกขาโดยเนื่องด้วยจิตเป็นด้นเหล่านี้ ซึ่งได้กล่าว 
ลักษณะไว้ หรือมิได้ลาสิกขาโดยไม่สละสิกขาอย่างสิ้นเชิง ทั้งไม่ได้เปิดเผยความท้อแท้บางอย่าง 
ซึ่งเป็นเนื้อความของการลาสิกขานั้นเทียว 

[ประโยคนี้แสดงนิคมคือคำลงท้ายของเรื่องนี้ สรุปความว่า ภิกษุที่มิได้ลาสิกขาโดยมีองค์ ๖ มี 
จิตเป็นต้นครบถ้วน ไม่เป็นอันลาสิกขา หรือผู้ที่มิได้ลาสิกขาโดยประการทั้งปวง ก็ไม่เป็นอันลาสิกขาเช่นกัน 

คำว่า “ความท้อแท้บางอย่างซึ่งเป็นเนื้อความของการลาสิกขา” คือ ในคำว่า พุทธิ ปจฺจกฺขามิ 
(ข้าพเจ้าลาพระพุทธเจ้า) เป็นต้น ส่วนคำปริกัปว่า ยนฺนูนาห 0 ปจฺจกฺเขยย 0 (กระไรหนอเราพึงลาสิกขา) แม้ 
จะแสดงความท้อแท้ แต่มิได้แสดงเนื้อความของการลาสิกขา 

ฎีกาใหม่ประพันธ์คาถาสรุปความเกี่ยวกับองค์ของการลาสิกขาว่า 

จิตฺตํ เขตฺตฌฺจ กาโล จ ปโยโค ปุคฺคโล ตถา 

วิชานนนดิ สิกขาย ปจจกขานํ ฉฬงคิก 0 . ๔ต 


๓&'๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


“การลาสิกขามีองค์ ๖ คือ จิต เขต กาล ความพยายาม บุคคล และความ 
เข้าใจ”] 


ดำอธิบาย เมถุนํ ธมุม 0 

เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺยาติ เอตฺถ เมถุนํ ธมฺมนฺติ ราคปริยุฏฺราเนน สทิสานํ อุภินฺนํ ธมุม 0 . 

ในคำว่า เมถุนํ ธมุม 0 ปฏิเสเวยฺย (เสพเมถุนธรรม) นี้ บททั้ง ๒ ว่า เมถุนํ ธมุม 0 (เมถุน 
ธรรม) หมายความว่า อชฌาจารของชายหญิงทั้ง ๒ ผู้เสมอกันโดยการฟูขึ้นของราคะ 

[ท่านกล่าวข้อความนี้ไว้เพื่อแสดงว่า มิถุน ศัพท์ มีความหมายว่า สทิส (เสมอกัน) และแสดง 
รูปวิเคราะห์ เมถุน ศัพท์ ว่า 

- มิถุนานํ อยนฺติ เมถุโน ะะ อัชฌาจารนี้ของคนคู่ ชื่อว่า เมถุน (อย 0 ตัทธิต ปุงลิงค์) 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ราคปริยุฏฺราเนน สทิสภาวาปตฺดิยา “มิถุนานํ อยนฺติ เมถุโน”ติ ธมฺโมา วุจฺจตีดิ อาห “ราค- 
ปริยุฏฺราเนนา”ติอาทิ. ๔๒ 

“อัชฌาจารนั่นแหละย่อมถูกกล่าวถึงตามรูปวิเคราะห์ว่า มิถุนานํ อยนฺติ เมถุโน (อัชฌาจารนี้ของ 
คนคู่ ชื่อว่า เมถุน) เพราะถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยการฟูขึ้นของราคะ ฉะนั้น จึงกล่าวว่า ราคปริยุฏฺราเนน 
(อัชฌาจารของชายหญิงทั้ง ๒ ผู้เสมอกันโดยการฟูขึ้นของราคะ) เป็นต้น” 

คำว่า ราคปริยุฏฺราเนน (โดยการฟูขึ้นของราคะ) ปฏิเสธความเสมอกันโดยสีและรูปร่างเป็นต้น 
ดังนั้น จึงมีวิธีปทานุสัมพันธ์ของคำนี้ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อัชฌาจารของชายหญิงทั้ง ๒ ผู้ เสมอกัน 
ด้วยคำว่า สทิสานํ อุภินฺนํ ธมฺมํ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ชายหญิงทั้ง ๒ เป็นผู้เสมอกันอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ชายหญิงทั้ง ๒ เป็น ผู้ เสมอกันโดย สี และรูปร่างเป็นต้น 

หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ราคปริยุฏฺราเนน (โดยการฟูขึ้นของ 
ราคะ) อธิบายว่า ชายหญิงทั้ง ๒ เป็นผู้เสมอกันโดยการฟูขึ้นของราคะ ไม่ใช่เป็นผู้เสมอกันโดยลีและรูปร่าง 
เป็นต้น ดังนี้แล 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๔๗ 


คัมภีร์สารัตถทีปนี (เล่ม ๒ หน้า ๙๙) แสดงรูปวิเคราะห์ เมถุน เป็นนปุงสกลิงค์ว่า มิถุนานํ 
อิทํ เมถุนํ (กรรมนี้เป็นของคนคู่ ชื่อว่า เมถุนะ) แล้วตั้งรูปวิเคราะห์เป็นอาธารณบุรพบทกรรมธารยสมาสว่า 

- เมถุนเมา ธมโม เมถุนธมโม ะะะ อัชฌาจารคือกรรมที่เป็นของคนคู่ ชื่อว่า เมถุนธรรม 
แต่ตามความเห็นของฎีกาใหม่ ๔๓ ให้ตั้งรูปวิเคราะห์เป็นริเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาสว่า 

- เมถุโน ธมโม เมถุนธมโม ะะ อัชฌาจารที่เป็นของคนคู่ ชื่อว่า เมถุนธรรม 

ทั้งนี้เพราะท่านถือว่า เมถุน ศัพท์เป็นปุงลิงค์ จึงเป็นริเสสนะของ ธมโม ได้ คำว่า เมถุน ใน 
พระไตรปิฎกและในอรรถกถาพบว่ามีทั้ง ๒ ลิงค์ คือ เป็นปุงลิงค์โดยหมายถึงอัชฌาจาร (ธมโม) และเป็น 
นปุงสกลิงค์ โดยหมายถึง กรรม (กมฺม 0 ) 

ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๖๒๘) กล่าวถึง มิถุน ศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น'ว่า มิถุนํ 
ถีปุมทวย 0 (คู่ของบุรุษและสตรี ชื่อว่า มิถุนะ) โดย มิถุน ศัพท์เป็นคำไวพจน์ของ ทวย (คู่) อันเป็นคู่ของ 
บุรุษและสตรี นอกจากนั้น คัมภีร์ศัพทัสโตมมหานิธิ (หน้า ๓๔๔) กล่าวว่า คำว่า เมถุน ประกอบรูปศัพท์ 
มาจาก มิถุน ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน นิพฺพตฺต ตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- มิถุเนน อิตฺถิปุริเสหิ นิพฺพตฺต 0 เมถุนํ ะะ กรรมที่เกิดขึ้นด้วยคนคู่คือสตรีและบุรุษ ชื่อว่า เมถุน 
^รูปสันสกฤตว่า มิถุเนน สุตรีปุสาภยำ นิ'รฺวฤตฺตมฺ ไมถุนมุ^ 


ดำอธิบาย ปฏิเสเวยฺย 

ปฏิเสเวยฺยาติ เสเวยฺย อชฺฌาปชฺเชยฺย. 

คำว่า ปฏิเสเวยฺย แปลว่า พึงเสพ คือ พึงล่วงละเมิด 

[ท่านอธิบาย ปฏิเสเวยฺย ว่า เสเวยฺย โดยไม่อธิบายอรรถของ ปติ อุปสรรค จึงแสดงว่า ปติ 
อุปสรรคเป็นธาตวัตถานุวัตตกะ คือ คล้อยตามอรรถของ สิวุ ธาตุ (เสวเน ะะ เสพ) ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

“ปลมฺพเต วิลมฺพเต”ดิอาทีสุ วิย อุปสคฺคสฺส โกจิ อตฺถวิเสโส นตฺถืติ อาห “เสเวยฺยา”ติ. ๔๔ 
“อรรถเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งของอุปสรรคย่อมไม่มี ดังคำว่า ปลมฺพเต (ย่อมห้อย), วิลมฺพเต 
(ย่อมห้อย) ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เสเวยฺย (พึงเสพ)” 

คำว่า อชฺฌาปชฺเชยย (พึงล่วงละเมิด) แสดงคำอธิบายว่า การเสพ ก็คือ การล่วงละเมิดนั้นเอง 
ไม่ใช่การเสพด้วยการเข้าไปหา ดังคำว่า นิโคฺรธเมา เสเวยฺย (พึงเสพต้นไทรนั้นเทียว) คำนี้แปลตามศัพท์ 
ว่า “พึงครอบงำแล้วถึง” โดย อธิ อุปสรรคใช้ในความหมายว่า อภิภุยฺย (ครอบงำแล้ว)] 


๓ ๕ & 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ดำอธิบาย อนุดมโส 

อนุตมโสติ สพฺพนุติเมน ปริจุเฉเทน. 

คำว่า อนุตมโส (เป็นอย่างตา) หมายความว่า โดยกำหนดอย่างตํ่าที่สุด 

[ท่านอธิบาย อนฺตมโส ดังนี้ 

๑. โส อักษรแปลงมาจาก นา วิ ภัต ติ เพราะอธิบายด้วยบทที่ลงตติยาวิภัตดิว่า ปริจุเฉเทน 
๒. คำว่า อนฺตมโส มีศัพท์เดิมมาจาก อนฺดิมโส แปลงสระ อิ เป็น อ ในที่ประกอบด้วย โส 
อาเทศ เพราะอธิบายด้วยบทว่า สพฺพนฺดิเมน 

คำว่า อนฺตมโส ประกอบรูปศัพท์มาจาก อนฺต ศัพท์ + อิม ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- อนฺเต ภโว อนฺดิโม ะะ ขอบเขตอันมีในที่สุด ชื่อว่า อันติมะ] 

ติรจุฉานคตายปีติ ปฏิสนุธิวเสน ติรจุฉาเนสุ คตายปี, อยเมตฺถ อนุปฌฺฌตฺดิ. 

คำว่า ติรจฺฉานคดายปิ (แม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย) หมายความว่า แม้ในสัตว์ 
ดิรัจฉานตัวเมียที่นับเข้าในสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลาย โดยเนื่องด้วยปฏิสนธิ คำนี้เป็นอนุบัญญ้ติ 
ในสิกขาบทนี้ 


[คำว่า ดิรจฺฉานคตา มีรูปวิเคราะห์สัตตมีตัปปุริสสมาสว่า ดิรจฺฉาเนสุ คตา ติรจฺฉานคตา (ผู้ 
เกิดแล้วในสัตว์ดิรัจฉาน ชื่อว่า ดิรัจฉานคตะ) โดย คต ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อุปปนฺน (เกิดแล้ว) ตาม 
ที่กล่าวไว้ในฎีกาใหม่ (หน้า ๑๙๕) การอธิบายเช่นนี้เป็นการห้าม คต ศัพท์ว่า ไม่ใช่ศัพท์ตัพภาวะดังคำว่า 
เขฬคตํ (นํ้าลาย), คูถคต 0 (คูถ) 

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๖๔๘) แสดงความหมายของคำนี้ 
๓ ประการว่า 

๑. สัตว์ดิรัจฉาน ะะ ดิรจฺฉาโนเยว ดิรจฺฉานคโต. 

(ตัพภาววุตติกรรมธารยสมาส คต ศัพท์เป็นศัพท์ตัพภาวะ คือ ศัพท์ที่มีความหมาย 
เหมือนบทหน้าที่ตนประกอบร่วมด้วย ไม่มีความหมายอื่นใดๆ) 

๒. ผู้ถึงภาวะของสัตว์ดิรัจฉาน ะะ ดิรจฺฉานภาว 0 คโต ปตฺโต ดิรจฺฉานคโต. 

(ทุติยาตัปปุริสสมาส ลบ ภาว ศัพท์) 

๓. ผู้นับเข้าในสัตว์ดิรัจฉาน ะะ ดิรจฺฉาเนสุ คโต อนฺโตคโธ ดิรจฺฉานคโต. 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓ &: ๙ 


(สัตตมีตัปปุริสสมาส คต ศัพท์มีความหมายว่า นับเข้า) 

อนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานในเรื่องนี้ต้องเป็นสัตว์ดิรัจฉานที่เป็นเหตุให้ต้องอาปตปาราชิกได้เท่านั้น ใน 
คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๗๗) ได้ประพันธ์คาถาว่า 

อปทานํ อหิมจฺฉา ทฺวิปทานฌฺจ กุกฺกุฏี 

จตุปฺปทานํ มชฺชารี วตฺกุ ปาราชิกสฺสิมา. ๔๕ 

“ในบรรดาสัตว์ไม่มีเท้า หมายเอา งูและปลา ในสัตว์ ๒ เท้า หมายเอา แม่ไก่ 
ในสัตว์ ๔ เท้า หมายถึง แมว เหล่านี้เป็นวัตถุของอาปดิปาราชิก”] 

ดำอธิบาย ปาราชิโก โหดิ 
ปาราชิโก โหตีติ ปราชิโต โหติ, ปราชย์ อาปนฺโน. 

คำว่า ปาราชิโก โหติ (ต้องปาราชิก) หมายความว่า เป็นผู้ถูกให้ปราชัย[จากพระศาสนา] 
คือ ถึงความปราชัย 

[คำว่า ปราชิโต (เป็นผู้ถูกให้ปราชัย[จากพระศาสนา]) ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปรา บทหน้า + 
ชิ ธาตุ + ณาเป ปัจจัย + ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ ลบ ณาเป เพื่อย่อคำ โดยทั่วไป ชิ ธาตุใช้ในความหมาย 
ว่า ชนะ แต่เมื่อ ปรา อยู่หน้า ก็ใช้ในความหมายว่า แพ้ อุปสรรคคือ ปรา ท่าหน้าที่ธาตวัตถพาธกะ คือ 
เบียดเบียนอรรถของธาตุ หมายถึง ทำให้อรรถของธาตุเปลี่ยนไปจากอรรถที่นิยมใช้ทั่วไป ที่จริงแล้ว ชิ ธาตุ 
ใช้ในความหมาย ๒ ประการ คือ ชนะ และ แพ้ ดังคัมภีร์ธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๑๓๘) กล่าวว่า ชิ ภูกี 
ชยปราเข (ชิ ธาตุ = ภูวาทิคณะและกิยาทิคณะ เป็นไปในความหมายว่าชนะ และ แพ้) ดังนั้น ปรา ศัพท์ 
จึงเบียดเบียนอรรถของ ชิ ธาตุ ที่ปรากฏใช้เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มีอำนาจในการแสดงอรรถใหม่ เพราะ 
อุปสรรคเป็น โชตกศัพท์ คือ ศัพท์ที่แสดงอรรถที่มีอยู่เดิมให้ปรากฏชัดเจนขึ้น เหมือนประทีปที่ส่องวัตถุ 
สิ่งของในห้องมืดให้ปรากฏชัดเจน 

คำว่า ปราชิโต โหดิ แสดงรูปวิเคราะห์ของ ปาราชิก ว่า 
- ปราชียิตฺถาดิ ปาราชิโก ะะ ผู้ถูกให้ปราชัยแล้ว ชื่อว่า ปาราชิก 
หมายถึง ผู้ถูกทำให้ปราชัยจากพระศาสนาโดยการล่วงละเมิด ไม่สามารถเข้าร่วมสังฆกรรมมี 
อุโบสถและปวารณาเป็นต้น ร่วมกับภิกษุอื่นได้อีก เหมือนตาลยอดด้วนที่แห้งตายไม่อาจเจริญเติบโต เมื่อ 
สำเร็จเป็นรูปว่า ปราชิต แล้ว ให้ทำทีฆะสระ อ ใน ป เป็น อา และแปลง ต เป็น ก ดังข้อความในคัมภีร์ 
สารัตถทีปนีว่า 


๓๖๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ปราชิตสทฺโท อุปสคฺคสฺส วุทฺธึ กตฺวา ตการสฺส จ กการ 0 กตฺวา ปาราชิโกติ นิทฺทิฏฺโจิ■ติ อาห 
“ปาราชิโกติ ปราชิโต”ติ. ๔๖ 

“ปราชิต ศัพท์ถูกแสดงว่าเป็น ปาราชิก โดยทำการพฤทธิ้อุปสรรค และแปลง ต เป็น ก ฉะนั้น 
จึงกล่าวว่า ปาราชิโกติ ปราชิโต (คำว่า ปาราชิโก โหดิ หมายความว่า เป็นผู้ถูกให้แพ้[จากพระศาสนา])” 

คำว่า ปราชย 0 อาปนฺโน (คือ ถึงความปราชัย) แสดงคำอธิบายความหมายว่า ปราชิโต โหดิ 
(เป็นผู้ถูกให้ปราชัย[จากพระศาสนา]) เพื่อให้เข้าใจชัดเจน การอธิบายในลักษณะนี้จัดเป็นการอธิบายอรรถ 
โดยมิได้มุ่งแสดงความหมายของธาตุ เพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดแล้ว 

รูปวิเคราะห์ของ ปาราชิก ในข้างต้น หมายถึง บุคคล จึงมีรูปว่า ปาราชิโก ถ้าหมายถึงอาปติ 
ก็มีรูปอิตถีลิงค์ว่า ปาราชิกา ถ้าหมายถึงสิกขาบท ก็มีรูปนปุงสกลิงค์ว่า ปาราชิก 0 

สรุปความว่า คำว่า ปาราชิก มีความหมาย ๓ ประการ คือ 
๑. ผู้ถูกให้ปราชัยแล้ว[จากพระศาสนา] ะะ ปราซียิตฺถาติ ปาราชิโก (ปรา บทหน้า + ชิ ธาตุ 
+ ณาเป ปัจจัย + ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ ลบ ณาเป ปัจจัย เพื่อย่อคำ) 

๒. อาปติที่ยังภิกษุผู้ประพฤติชั่วให้ปราชัย[จากพระศาสนา] ะะ อชฺฌาจารภิกฺขุ สาสนโต 
ปราเชตีติ ปาราชิกา (ปรา บทหน้า + ชิ ธาตุ + ณาเป ปัจจัย + ต ปัจจัยในเหตุกัตตุสาธนะ ลบ ณาเป 
ปัจจัย เพื่อย่อคำ) 

๓. สิกขาบทที่ยังภิกษุผู้ล่วงละเมิดให้ปราชัย[จากพระศาสนา] ะะ วีดิกฺกมภิกข 0 สาสนโต 
ปราเชตีติ ปาราชิก 0 (ปรา บทหน้า + ชิ ธาตุ + ณาเป ปัจจัย + ต ปัจจัยในเหตุกัตตุสาธนะ ลบ ณาเป 
ปัจจัยเพื่อย่อคำ) 

ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า 

ตตฺถ สิกขาปท 0 โย ต 0 อดิกฺกมติ, ต 0 ปราเขติ, ตสฺมา “ปาราชิกนฺ”ติ วุจฺจติ. อาปดฺดิ ปน โย นํ 
อชฺฌาปชฺชติ, ต 0 ปราเขติ, ตสฺมา “ปาราชิกา”ติ วุจฺจติ. ปุคฺคโล ยสฺมา ปราชิโต ปราชยมาปนฺโน, ตสฺมา 
“ปาราชิโก”ติ วุจฺจติ. ๔๗ 

“ในเรื่องนั้น ภิกษุใดล่วงสิกขาบทนั้น สิกขาบทย่อมยังภิกษุนั้นให้ปราชัย ดังนั้น สิกขาบทจึง 
ชื่อว่า ปาราชิก ส่วนภิกษุใดเข้าถึงอาบัตินั้น อาบัติย่อมยังภิกษุนั้นให้ปราชัย ดังนั้น อาปติจึงชื่อว่า 
ปาราชิกา บุคคลเป็นผู้ถูกให้ปราชัย คือ ถึงความปราชัย ดังนั้น จึงชื่อว่า ปาราชิก” 

ปราชยตีดิ ปาราชิก 0 , ปาราชิกาติ จ กดฺตุสาธเนน ปาราชิกสทฺเทน สิกขาปท 0 อาปดฺดิ จ วุจฺจตีดิ 
ทสฺเสนฺโต อาห “โย ต 0 อติกฺกมดี”ติอาทิ. ปุคฺคโล ปน กมฺมสาธเนน ปาราชิกสทฺเทน วุจฺจตีดิ ทสฺเสนฺโต อาห 
“ปดคโล ยสมา ปราชิโต”ติอาทิ. ๔๘ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


&โไ 0? © 


“พระอรรถกถาจารย์จะแสดงว่า สิกขาบท และอาบตย่อมถูกกล่าวด้วย ปาราชิก ศัพท์ ที่ เป็น 
กัตตุสาธนะว่า ปราชยตีติ ปาราชิก 0 , ปาราชิกา จึงกล่าวว่า โย ต 0 อติกฺกมติ (ภิกษุใดล่วงสิกขาบทนั้น) 
เป็นต้น ท่านจะ แสดงว่า ส่วนบุคคลย่อมถูกกล่าวไว้ด้วย ปาราชิก ศัพท์ที่ เป็นกรรมสาธนะ จึงกล่าวว่า 
ปุคฺคโล ยสฺมา ปราชิโต (บุคคลเป็นผู้ถูกให้ปราชัย) เป็นต้น” 

คำว่า ปราชิต กล่าวไว้ในสารัตถทีปนีว่า เป็นกรรมสาธนะ คำว่า ปาราชิก ที่มีรูป เดิมมาจาก 
ปราชิต จึง แปลว่า “ผู้ถูกให้ปราชัย แล้ว” แต่ผู้แปลเห็นว่า คำว่า ปราชิต อาจ แปลเป็นกัตตุสาธนะว่า “ผู้ 
ปราชัย แล้ว” โดยไม่ลบการิตปัจจัย ก็ไม่ ผิดหลักภาษาและยัง เข้าใจง่ายในภาษาไทยว่า เป็นผู้ปราชัย แล้ว 
จากพระศาสนา การที่ท่านผู้แต่งสารัตถทีปนีคิดว่า เป็นกรรมสาธนะและลบการิตปัจจัยนั้น คงจะเพื่อให้ 
สอดคล้องกับรูปวิเคราะห์ของ ปาราชิก และ ปาราชิกา ที่ระบุไว้เป็นเหตุกัตตุสาธนะข้างด้น แต่พระอรรถ- 
กถาจารย์ไม่ได้ระบุรูปวิเคราะห์เหตุกัตตุสาธนะของ ปาราชิก ศัพท์ที่หมายถึงบุคคล ท่านเพียงกล่าวว่า 
ปราชิโต ปราชยมาปนฺโน ดังนั้นคำนี้อาจ แปลว่า “เป็นผู้ปราชัย คือ ถึงความปราชัย” ก็ไม่ ผิดหลักภาษา 
แม้ในคัมภีร์นิรุตติทีปนีกล่าวถึงนัยนี้ว่า 

ปราชยตีดิ ปาราชิโก, อโลโป, ปุคฺคโล. ปราเชตีติ ปาราชิโก, อโลโป การิตโลโป จ, ธมโม. ๔๙ 

“บุคคลใดย่อมปราชัย เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ปาราชิก ลบ อ อักษร หมายถึง บุคคล 

อาบัติใดย่อม ยังบุคคลให้ปราชัย เหตุนั้น อาบัตินั้นชื่อว่า ปาราชิก ลบ อ อักษร และลบ 
การิตปัจจัย หมายถึง อาบด” 

ความเห็นข้างด้น คำว่า ปาราชิก ที่หมายถึงบุคคล ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปรา บทหน้า -I- ชิ 
ธาตุ -I- อก ปัจจัย (หรือลง ณฺวุ แล้ว แปลง เป็น อก) ลบ อ ใน อก ปัจจัย ส่วนคำว่า ปาราชิก ที่หมายถึงอาปติ 
ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปรา บทหน้า + ชิ ธาตุ -I- ณาเป ปัจจัย -I- อก ปัจจัย 

อนึ่ง การลบ ณาเป ปัจจัยในบทว่า ปราเชติ ถือว่าเป็นรูปพิเศษที่พบในอุทาหรณ์นี้เท่านั้น เพราะ 
ในพระบาลียังไม่พบอุทาหรณ์ของบท อาขยาดอื่นที่ลบการิตปัจจัย แล้วมีรูป เหมือนบทที่ไม่ลงการีตปัจจัย 
เช่นนี้ ขอ ฝาก'ให้ผู้รู้ , พิจารณา] 


คำ อธิบาย อ ส 6 วาโส 


อสํวาโสติ ปกตตฺตา ภิกฺขู สห วสนฺติ เอตฺถาติ เอกกมฺมาทิโกว ติวิโธปี วิธิ สำาโส 
นาม, โส เตน สทฺธึ นตฺถีติ อสํวาโส. สงฺฆกมฺเมสุ หิ เอส คณปูรโกปิ น โหติ. อยํ ดาว ปท- 


วณุณนา. 


๓๖๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ในคำว่า อสํวาโส (หาสังวาสมิได้) ลักษณะทั้ง ๓ ประการมีกรรมอย่างเดียวกันเป็นต้น 
นั่นแหละ ชื่อว่า สังวาส โดยความหมายว่า ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปกตัดตะ (ภิกษุปกติไม่ต้องอาบติ 
ปาราชิก ไม่ลูกสงฆ์ทอดทั้ง) ย่อมอยู่ร่วมกันในลักษณะนี้ [ดังนั้นจึงชื่อว่า สังวาส, ลักษณะที่อยู่ 
ร่วมกันของเหล่าภิกษุผู้เป็นปกตัดตะ] 

สังวาสนั้นกับภิกษุนั้นย่อมไม่มี เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า อสังวาสะ (ผู้ไม่มีสังวาส) ดังจะ 
เห็นได้ว่า บุคคลนี้ไม่อาจทำสงฆ์ให้ครบจำนวนได้ (คณปูรกะ) ในสังฆกรรมทั้งหลาย 

ข้อความข้างต้นเป็นคำอธิบายบทก่อน[ข้อวินิจฉัยที่จะกล่าวต่อไป] 

[คำว่า สห วสนฺติ เอตฺถ แสดงรูปวิเคราะห์ของ ส 0 วาส เป็นอธิกรณสาธนะว่า สห วสนฺดิ เอตฺถาดิ 
สำาโส และแสดงว่า ณ ปัจจัยในบทนี้ลงในอธิกรณสาธนะ 

ในคำว่า อสํวาโส (หาสังวาสไม่ได้) ลักษณะ ๓ ประการ คือ 
๑. เอกกมฺม (กรรมอย่างเดียวกัน : กตฺตพฺพนฺดิ กมฺม 0 , เอกโต กมฺมํ เอกกมฺม 0 ) คือ สังฆกรรม 
๔ อย่างอันได้แก่ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ที่ภิกษุปกตัตตะผู้อยู่ 
ในสีมาเดียวกันพึงกระทำร่วมกัน 

๒. เอกุทฺเทส (อุเทศอย่างเดียวกัน : อุทฺทิสิตพฺโพดิ อุทฺเทโส, เอกโต อุทฺเทโส เอกุทฺเทโส) คือ 
หัวข้อของปาติโมกข์ ๕ อย่างที่ภิกษุปกตัตตะผู้อยู่ในสีมาเดียวกันพึงกระทำร่วมกัน 

๓. สมสิกฺขตา (สิกขาเสมอกัน : สิกฺขิตพฺพาติ สิกขา, สม 0 สิกขา สมสิกขา, สมสิกขาเยว 
สมสิกฺขตา) คือ หมู่สิกขาบทที่เรียกว่าศีลสิกขา ซึ่งลัชชีบุคคลทั้งหมดพึงประพฤติร่วมกัน 
คำว่า อสำาส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- นตฺถิ สำาโส เตนาดิ อสํวาโส ะะ สังวาสกับภิกษุนั้นย่อมไม่มี เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า อสังวาสะ 
อนึ่ง คัมภีร์ปาติ'โมกขเมทินี (หน้า ๖๖) แสดงคำว่า อสำาส ว่า ผู้ไม่มีการอยู่ร่วมกัน โดยถือว่า 

สำาส เป็นบทภาวสาธนะ ตามมตินี้คำว่า อส 0 วาส มีความหมายทีละศัพท์ ดังนี้ 

- การอยู่ร่วมกัน ะะ ส 0 วสนํ สำาโส (ส 0 บทหน้า + วส ธาตุ + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- ผู้ไม่มีการอยู่ร่วมกัน ะะ นตฺถิ สำาโส เอตสฺสาติ อสำาโส (นนิบาตบุรพบทพหุพพีหิสมาส) 
ประโยคว่า สงเฆกมุเมสุ หิ เอส คณปูรโกปิ น โหดิ (ดังจะเห็นได้ว่า บุคคลนี้ไม่อาจทำสงฆ์ให้ 

ครบจำนวนได้ในสังฆกรรมทั้งหลาย) กล่าวไว้เพื่อยํ้าความในประโยคต้น กล่าวคือ แม้บุคคลนั้นจะอยู่ใน 
คณะสงฆ์ก็ไม่อาจทำให้สังฆกรรมสำเร็จได้ เช่น ในการอุปสมบทที่ต้องมีภิกษุอย่างน้อย ๕ รูป ถ้ามีพระ 
รูปต้องอาปัติปาราชิก กรรมย่อมไม่สำเร็จ แต่ถ้าหากมีพระมากกว่า ๕ รูป กรรมดังกล่าวย่อมสำเร็จได้ 


๑ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๖๓ 


ดังนั้น พระพม่าจึงนิยมการประกอบสังฆกรรมมากกว่าจำนวนที่พระวินัยกำหนดไว้ และนั่งชิดกันภายใน 
หัตถบาสในขณะประกอบพิธีสังฆกรรม เพื่อให้กรรมสำเร็จตามที่ต้องการนั้นเอง] 

ทวาร ๓๐ ในอาบ , ติปาราชิก 

อย 0 ปเนตฺถ วินิจฺฉโย- มนุสุสามนุสฺสติรจฺฉานคตวเสน หิ ติสุโส อิตฺถิโย, ตาส 0 วจฺจ- 
มคฺคปสุสาวมคฺคมุขมคฺควเสน ตโย ตโย กตฺวา นว มคฺคา, ตถา อุภโตพฺยฌฺชนกานํ. ปุริสานํ 
ปน วจฺจมคฺคมุขมคฺควเสน เทฺว เทฺว กตฺวา ฉ มคฺคา, ตถา ปณุฑกานนฺติ เอว 0 ตึส มคฺคา. 

ข้อวินิจฉัยในสิกขาบทนี้ มีดังนี้ 

มรรคมี ๓๐ อย่างนี้ คือ 

- มรรค ๙ โดยจำแนกเป็นทวารหนัก ทวารเบา และปากอย่างละ ๓ ของหญิง ๓ 
จำพวก คือ หญิงมนุษย์ หญิงอมนุษย์ และสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย 

- มรรค ๙ ของอุภโตพยัญชนกเหมือนกัน 

- มรรค ๖ โดยจำแนกเป็นทวารหนัก และปาก อย่างละ ๒ ของบุรุษ 

- มรรค ๖ ของบัณเฑาะว์เหมือนกัน 

[คำว่า วจฺจมคฺค มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วจฺจสฺส มคฺโค วจฺจมคฺโค = ทางแห่งอุจจาระ ชื่อว่า วัจจมรรค 

คำว่า ปสฺสาวมคฺค มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปสฺสาวสฺส มคฺโค ปสฺสาวมคฺโค = ทางแห่งปัสสาวะ ชื่อว่า ปัสสาวมรรค 

คำว่า มุขมคฺค มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- มุขเมา มคฺโค มุขมคฺโค ะะ ทางคือปาก ชื่อว่า มุขมรรค 

ในบางแห่ง ตถา ศัพท์แปลว่า “นอกจากนั้น” ใช้ในความหมายว่า ปี'กขันตรโชตกะ คือ แสดง 
ฝ่ายอื่นจากฝ่ายที่กล่าวมาก่อนในประโยคต้น แต่ , ในที่นี้ แปลว่า “เหมือนอย่างนั้น, เช่นเดียวกัน” ใช้ใน 
ความหมายว่า อนุกัฑฒนะ คือ ดึงข้อความจากประโยคต้นให้ติดตามมาสู่ประโยคนี้เพื่อย่อคำในประโยคหลัง] 

เตสุ อตฺตโน วา ปเรส 0 วา ยสุส กสุสจิ มคฺคสุส สนฺถตสฺส วา อสนฺถตสุส วา, ปเรส 0 
ปน มตานมุปี อกฺขายิตสุส วา เยภุยฺเยน อกฺขายิตสุส วา ปกติวาเตน อสํผุฏฺเร อสุโลกาเส 


๓๖๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


โย ภิกฺขุ เอกติลพีชมตฺตมฺปี อตฺตโน องฺคชาต 0 สนฺถตํ วา อสนฺถตํ วา เสวนจิตฺเตน ปเวเสติ, 
ปเรน วา ปเวสิยมาเน ปเวสนปวิฏฺรฏฺริตอุทฺธรเณสุ ย 0 กิฌฺจิ สาทิยติ, อยํ ปาราชิกาปตฺตึ 
อาปนฺโน นาม โหติ. อย 0 ตาเวตฺถ อสาธารณวินิจฺฉโย. 

ในบรรดาทวารทั้ง ๓๐ เหล่านั้น ภิกษุใดมีจิตคิดจะเสพ สอดองคชาดของตนที่มี 
ของหุ้มหรือไม่มีของหุ้ม ลึกเพียงเมล็ดงาหนึ่งในที่ชุ่มซึ่งลมปกติไม่กระทบสัมผัสทางทวารใด 
ทวารหนึ่งของตัวเองหรือผู้อื่นที่มีของหุ้มหรือไม่มีของหุ้ม หรือทางทวารที่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกิน 
หรือสัตว์ยังกัดกินไม่มากของบุคคลอื่นที่ตายแล้ว อีกอย่างหนึ่ง เมื่อถูกบุคคลอื่นสอดใส่ ย่อม 
ยินดีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งในการสอดเข้า สอดเข้าแล้วหยุดอยู่และถอนขึ้น ภิกษุนั้ชื่อว่า ต้อง 
อาบติปาราชิกแล้ว 

ข้อความข้างต้นเป็นคำวินิจฉัยโดยเฉพาะในสิกขาบทนี้ก่อน[การวินิจฉัยทั่วไป] 

[ใจความในเรื่องนี้ คือ ภิกษุผู้ที่สอดใส่องคชาตของตนเข้าไปในมรรคใดมรรคหนึ่ง แม้เพียง 
เท่าเมล็ดงาหนึ่ง ต้องอาปติปาราชิก โดยไม่ต้องพิจารณาว่า เป็นผู้ยินดีหรือไม่ยินดี นอกจากนั้น ภิกษุที่ 
ถูกผู้อื่นบังคับให้สอดใส่องคชาดของตนในมรรคดังกล่าว ถ้ามีความยินดีในขณะใดขณะหนึ่งมีการสอดเข้า 
เป็นต้น ก็ต้องอาปติปาราชิกเช่นเดียวกัน แต่ถ้าปราศจากความยินดี ก็ไม่ต้องอาปติ 

ในคำว่า อตฺตโน วา ปเรส 0 วา (ของตัวเองหรือผู้อื่น) ข้อความว่า “ของตน” หมายถึง บุคคล ๒ 
จำพวก คือ ลัมพี (ผู้มีองคชาดยาว) และมุทุปิฏฐิกะ (ผู้มีหลังอ่อน) เป็นคนที่สามารถก้มลงดูดองคชาด 
ของตนได้ 

คำว่า สนฺถตสฺส (มีของหุ้ม) คือ หุ้มไว้ด้วยผ้า ใบไม้ เปลือกป่าน หนัง แผ่นดีบุก หรือแผ่น 
ดีบุกดำ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า สนฺถรียเตติ สนฺถโต, มคฺโค ะะ มรรคที่ถูกหุ้มไว้ ชื่อว่า ลันถตะ (ส 0 บทหน้า 
+ ถร ธาตุ อจฺฉาทเน ะะ ปิด + ต ปัจจัย) 

คำว่า อกขายิตสฺส (ยังไม่ถูกสัตว์กัดกิน) คือ ยังมิได้ถูกสุนัขบ้านหรือสุนัขป่ากัดกิน คำว่า 
ขายิต ประกอบรูปศัพท์มาจาก ขาท ธาตุ + ต ปัจจัย แปลง ท เป็น ย 

คำว่า เสานจิตฺต แปลตามศัพท์ว่า “จิตเครื่องเสพ” คือ จิตที่ต้องการจะเสพนั้นเอง] 


ลักษณะการตัดสินวินัย ๑๗ ข้อ 


สพพสิกขาปทานํ ปน สาธารณวินิจฉยตถํ อยํ มาติกา- 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๖๔ 


นิทานํ ปุคฺคลํ วตฺถุ ปฌฺฌตฺติวิธิเมว จ 

อาณตฺตาปตฺตินาปตฺติ- วิปตฺตึ องฺคเมว จ. 


สมุฏฺรานวิธี กิริยา- 
ว ชุชกมฺมปฺปเภทฌฺจ 
ลกฺขณํ สตฺตรสธา 
ฌตุวา โยเชยุย เมธาวี 


สฌฺฌาจืตฺเตหื นานตฺต่ 
ดิกทฺวยวิธี ตถา. 

ริตํ สาธารณํ อิทํ 
ตตุถ ตตุถ ยถารหนุติ. 


พึงทราบมาติกา (หัวข้อ) เพื่อข้อวินิจฉัยทั่วไปแก่สิกขาบททั้งหมด[ที่ปรากฏในคัมภีร์ 
บริวาร] ดังนี้ 


“ผู้มีปัญญารู้ลักษณะทั่วไป[แก่สิกขาบททั้งหมด]ที่ดำรงอยู่ ๑๗ ประการ 
คือ สถานที่ บุคคล วัตถุ ประเภทของบัญญ้ติ อาณ์ติ อาบติ อนาบัติ 
วิบติ องค์ประกอบ ประเภทของสมุฏฐาน ความต่างกันแห่งกิริยา ความ 
ต่างกันแห่งสัญญา ความต่างกันแห่งจิต ประเภทของโทษ ประเภทของ 
กรรม และประเภทของติกะ ๒ หมวดแล้ว พึงประกอบไว้ตามสมควร ใน 
สิกขาบทนั้นๆ” 


[วิธิ ศัพท์ในคำว่า ปฌฺฌตฺติวิธิ และ สมุฏฺจานวิธิ แปลว่า “ประเภท” ดังฎีกาใหม่ อธิบายว่า 
ปฌฺฌปียตีติ ปฌฺฌตฺติ, ตสฺสา ปกาโร ปฌฺฌตฺติวิธิท์ 0 

“สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ ชื่อว่า บัญญัติ ประเภทของบัญญัตินั้น ชื่อว่า ปัญญัตติวิธิ”] 

ตตฺถ นิทานํ นาม เวสาลิ-ราชคห-สาวตฺถิ-อาฬริ-โกสมฺพิ-สคฺค-ภคุคานํ วเสน สตฺตวิธํ 
ปฌฺฌตฺติฏฺรานิ, อิทฌฺหิ สพฺพสิกฺขาปทาน์ นิทานิ. 

ในบรรดามาติกาเหล่านั้น พึงทราบว่า เ- 
สถาน ที่ คือ สถานที่ทรงบัญญัติสิกขาบท ๗ แห่ง คือ 
๑. เมืองเวสาลี ๒. เมืองราชคฤห์ ๓. เมืองสาวัตถี 

๔. เมืองอาฬวี ๕. เมืองโกสัมพื ๖. แคว้นสัคคะ 


๗. แคว้นภัคคะ 


๓๖๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


โดยแท้จริงแล้ว สถานที่ ๗ แห่งเหล่านี้เป็นที่บฌญ้ติสิกขาบททั้งหมด 

[ท่านกล่าวประโยคว่า ตตฺถ เป็นต้น เพื่อแจกแจงสถานที่เป็นด้นโดยพิสดาร ส่วนในประโยคว่า 
อิทฌฺหิ กล่าวไว้เพื่อยํ้าความในประโยคต้น ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงกล่าวว่าเป็นสถานที่ทรงบัญญ้ติสิกขาบท 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สถานที่ ๗ แห่ง มีเมืองเวสาลีเป็นด้น เป็นเพียงนคร 

มิใช่หรือ 

อธิบายว่า สถานที่เหล่านี้เป็นที่บัญญ้ติสิกขาบททั้งหมด ไม่มีสิกขาบทที่บัญญ้ติไว้โดยพ้นจาก 
สถานที่ดังกล่าว 

คำว่า นิทาน คือ สถานที่ทรงบัญญ้ติสิกขาบท มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- นิททาติ เทสนํ เทสวเสน อริทิต 0 ริทิต 0 กดวา นิทสฺเสตีดิ นิทาน์ ะะ สถานที่แสดงโดยทำให้ 
เทศนาที่ไม่ปรากฏชัดโดยสถานที่ให้ปรากฏชัดเจน ชื่อว่า นิทาน 

คำว่า มาติกา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- มาตา วิยาติ มาติกา ะะ สิ่งที่เหมือนมารดา ชื่อว่า มาติกา 

ประกอบรูปศัพท์จาก มาตุ ศัพท์ + อิก ปัจจัย ในอุปมาดัทธิต หมายถึง หัวข้อ คือ คำกล่าว 
โดยย่ออันก่อให้เกิดเนื้อความโดยพิสดาร เหมือนมารดาที่ให้กำเนิดบุตร 

สถานที่ ๗ แห่งเหล่านี้ หนังสือถามตอบกังขาวิดรณีได้ประพันธ์เป็นคาถาท่องจำว่า 

เวสาลิยา ราชคเห สาวตฺถิยา จ อาฬวี 

โกสมฺพียา จ สคฺเคสุ ภคฺเคสุ เจว ปฌฺฌตฺตา ๕๑ 

“พระผู้มีพระภาคทรงบัญญ้ติสิกขาบทไว้ในเมืองเวสาลี เมืองราชคฤห์ เมือง 
สาวัตถึ เมืองอาฬวี เมืองโกสัมพี แคว้นสัคคะ และแคว้นภัคคะ” 

ในคัมภีร์ปาติโมกขปทัตถอนุวัณณนา (หน้า ๗๕) อธิบายเพิ่มเดิมว่า 


- ในเมืองเวสาลีมีสิกขาบทที่บัญญ้ติ’ไว้ 

๑๐ 

ข้อ 

- ในเมืองราชคฤห์มีสิกขาบทที่บัญญ้ติ'ไว้ 

๒๑ 

ข้อ 

- ในเมืองสาวัตถีมีสิกขาบทที่บัญฌติไว้ 

๒๔๙ 

ข้อ 

- ในเมืองอาฬวีมีสิกขาบทที่บัญญ้ติ'ไว้ 

๖ 

ข้อ 

- ในเมืองโกสัมพีมีสิกขาบทที่บัญญ้ติไว้ 

๘ 

ข้อ 

- ในแคว้นสัคคะมีสิกขาบทที่บัฌฌ้ติไว้ 

๘ 

ข้อ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๖๗ 


- ในแคว้นภัคคะมีสิกขาบทที่บัญฌูตไว้ ๓ ข้อ รวมเป็นสิกขาบท ๓๕๐ ข้อ 
จำแนกเป็นสาธารณบัญญ้ติ ๑๗๔ ข้อ และเป็นอสาธารณบัญญ้ติ ๑๗๖ ข้อ สิกขาบทที่บัญญ้ติ 
แก่ภิกษุอย่างเดียวมี ๒๒๐ ข้อ และสิกขาบทที่บัญญ้ติแก่ภิกษุณีอย่างเดียวมี ๓๐๔ ข้อ รวมเป็นสิกขาบท 
ทั้งสิ้น ๔๒๔ ข้อโดยการนับ 1 ซํ้ากัน หรือมีทั้งสิ้น ๓๕๐ ข้อโดยการนับไม่ซํ้ากัน] 

ปุคฺคโล นาม ย 0 ย 0 อารพฺภ ต 0 ตํ สิกฺขาปทํ ปฌฺฌดฺตํ. 

บุคคล คือ ผู้ที่พระพุทธองค์ทรงปรารภบ้ญญติสิกขาบทนั้นๆ 

[บุคคลในเรื่องนี้ไม่ใช่ทุกคน แต่หมายถึงผู้ที่พระพุทธองค์ทรงปรารภบัญญ้ติสิกขาบทนั้นๆ ดังนั้น 
ท่านจึงกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อระบุถึงบุคคลที่หมายเอาในเรื่องนี้ 

กังขาฎีกาใหม่ (หน้า ๑๙๙) กล่าวสรุปบุคคลผู้เป็นอาทิกัมมิกะ คือ ภิกษุ ๒๓ รูป ภิกษุณี ๗ รูปว่า 


สุทินฺโน ธนิโย สม.พ- 

หุลา วคฺคุมุทนฺติกา 

เสยฺยสโก อุทายี จา- 

ฬวกา ฉนฺนเมตฺติยา. 

เทวทตฺตสฺสชิปุนพฺพสุ- 

ฉพฺพคฺคิโย’ปนนฺทฌฺฌตโรปิ จ 

หตฺถโก จานุรุทฺโธ จ 

สตฺตรส จูฬปนฺถโก. 

เพลฏรสีโส จานนฺโท 

สาคโต’ริฏรนามโก 

นนฺทต.เถเรน เตวีส 

ภิกฺขูนํ อาทิกมฺมิกา. 

สุนฺทรีนนฺทา ถุลฺลนนฺทา 

ฉพฺพคฺคิยฌฺฌตราปิ จ 

จณฺฑกาฬี สม.พหุลา 

เท.ว จ ภิกฺขุนิ'โย ปรา 

ภิกฺขุนีนํ ตุ สตฺเตว 

โหนฺติ ตา อาทิกมฺมิกา.' 51 ” 


“เหล่าภิกษุผู้เป็นอาทิกัมมิกะ ๒๓ รูป คือ พระสุทิน พระธนิยะ ภิกษุจำนวน 
มาก ภิกษุหลายรูปผู้อยู่ใกล้แม่นํ้าวัคคุมุทา พระเสยยสกะ พระอุทายี ภิกษุหลายรูป 
ผู้อยู่ในเมืองอาฬวกะ พระฉันนะ พระเมตติยะ[และภูมชกะ] พระเทวทัต พระอัสสชิ 
และปุนัพพสุกะ พระฉัพพัคคืย์ พระอุปนันทะ พระภิกษุรูปหนึ่ง[ผู้ไม่ปรากฏชื่อและ 
โคตร] พระหัตถกะ พระอนุรุทธะ พระสัตตรสวัคคีย์ พระจูฬปันถก พระเพดัฏฐสีสะ 
พระอานนท์ พระสาคตะ และภิกษุชื่อว่าอริฏฐะ กับพระนันทเถระ 

เหล่าภิกษุณี ๗ รูปผู้เป็นอาทิกัมมิกะเหล่านั้น คือ นางสุนทรีนันทา นางถุลล¬ 
นนทา ภิกษุณีฉัพพัคคีย้ ภิกษุณีรูปหนึ่ง นางจัณฑกาฬี ภิกษุณีจำนวนมาก และ 
ภิกษุณี ๒ รูปอื่น” 


6โ| ๒ 1^*0 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


มีข้อสังเกตว่า คำว่า เตวีส ภิกฺขูนํ (๒๓ แห่งภิกษุทั้งหลาย) เป็นการใช้สังขยาศัพท์ที่มีสังขยา 
เป็นประธานในประโยค เรียกว่า สังขยาปธานะ ดังเช่น คำว่า วีสติ ภิกฺขูนํ ดิฏฺรติ (๒๐ แห่งภิกษุทั้งหลาย 
ยืนอยู่) แต่อาจจะใช้เป็นสังขเยยยปธานะ คือ มีสังขเยยยะเป็นประธานก็ได้ โดยมีรูปว่า เตวีส ภิกฺขู (ภิกษุ 
ทั้งหลาย ๒๓ รูป), วีสติ ภิกฺขู ดิฏฺรนฺติ (ภิกษุทั้งหลาย ๒๐ รูปยืนอยู่) การใช้เป็นสังขยาปธานะ หรือ 
สังขเยยยปธานะนี้นิยมใช้ในจำนวนตั้งแต่ วีสติ เป็นต้นไปจนถึง นวุดิ (๙๐) 

ดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๔๗๓) ว่า 

อฏฺรารสนฺตา สงฺเขฺยยฺเย สงฺขฺยา เอกาทโย ดิสุ 

สงฺขฺยาเน ตุ จ สงฺเขยฺเย เอกตฺเต วีสตาทโย 

วคฺค๓เท พหุตฺเตปิ ตา อานวุดิ นารีย 0 . ,๕ ”’ 

“สังขยาศัพท์มี เอก เป็นต้น มี อฏฺรารส เป็นที่สุด ย่อมเป็นไปในสิ่งที่ถูกนับ 

ในลิงค์ทั้ง ๓ 

ส่วน วีสติ ศัพท์เป็นต้นย่อมเป็นไปในจำนวนและสิ่งที่ถูกนับ ในเอกพจน์ 

เมื่อมีความต่างกันแห่งกลุ่ม วีสติ ศัพท์เป็นต้นเหล่านั้นจนถึง นวุดิ (๙๐) ย่อม 

เป็นไปแม้ในพหูพจน์ ในอิตถีลิงค์” 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ในบาทคาถาสุดท้ายของฎีกาใหม่ที่กล่าวว่า ภิกฺขุนีนํ ตุ สตฺเตา โหนฺติ ตา อาขิ- 
กมฺมิกา (เหล่าภิกษุณี ๗ รูปผู้เป็นอาทิกัมมิกะเหล่านั้น) จึงไม่น่าจะถูกต้อง เพราะท่านใช้ สตฺต ศัพท์เป็น 
สังขยาปธานะ แต่สังขยาศัพท์ตั้งแต่ เอก ถึง อฏฺรารส ต้องใช้เป็นสังขเยยยปธานะเท่านั้น นอกจากนั้น 
รูปอิตถีลิงค์ว่า ตา ก็ไม่ควรมีได้ เพราะไม่อาจเพิ่มศัพท์อิตถีลิงค์เข้ามาเป็นวิเสสยะของบทนี้ได้ และ สตฺต 
ก็เป็นอลิงคนามที่ไม่มีลิงค์ปรากฏชัดเจน จึงควรประพันธ์บาทสุดท้าย ๒ บาทเป็นรูปว่า 

สตฺต ภิกฺขุนิ'โย เตฺวว โหนฺติ ตา อาทิกมฺมิกา. 

แต่การที่ท่านมิได้ประพันธ์เป็นรูปว่า 

ภิกฺขุนิโย ตุ สตฺเตา โหนฺติ ตา อาทิกมฺมิกา. 

นั้นก็คงเพื่อหลีกเลี่ยง ส คณะใน ขุนโย (๑๑๒) ที่ฉันทลักษณ์ห้ามไว้ แต่ทำให้กลายเป็นสังขยา- 
ปธานะไป ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา] 

วตฺถุ นาม ตสฺส ตสฺส ปุคฺคลสฺส อชฺฌาจาโร วุจฺจติ. 

วัตถุ (ที่ตั้งของสิกขาบท) คือ อัชฌาจารของบุคคลนั้นๆ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๖๙ 


[ท่านกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อระบุว่าที่ตั้งของสิกขาบท คือ อัชฌาจารของบุคคลนั้นๆ ไม่ใช่ที่ 
ตั้งทุกอย่าง] 

ปฌฺฌตฺติวิธินฺติ ปณุฌตุติ-อนุปณุฌตุติ-อนุปฺปนฺนปณุฌตุติ-สพุพตุถปณุฌตุติ-ปเทส- 
ปฌฺฌตุติ-สาธารณปฌฺฌตุติ-อสาธารณปฌฺฌตุติ-เอกโตปฌฺฌตุติ-อุภโตปฌฺฌตุดิวเสน นววิธา 
ปฌฺฌตุดิ. ตตุถ อนุปฺปนฺนปฌฺฌตุติ นาม อนุปฺปนฺเน โทเส ปฌฺฌตุตา. สา อฏฺรครุธมุมปฺปฏิค¬ 
ดหณวเสน ภิกฺขุนีนํเยว อาคตา. อณุฌตุร นตุถิ. วินยธรปณุจเมน คเณน อุปสมุปทา, คณงฺคกุเ- 
ปาหนา ธุวนฺหานํ จมุมตุถรณนฺติ เอเตสํ วเสน จตุพุพิธา ปเทสปณุฌตุติ นาม. มชฺฌิมเทเสเยว 
หิ เอเตหิ อาปตุติ โหติ, เตสุปี ธุวนฺหานํ ปฏิฤเขปมตุตเมว ปาติโมฤเข อาคตํ, ตโต อณุฌา 
ปเทสปณุฌตุติ นาม นตุถิ. สพุพานิ สพุพตุถปณุฌตุติเยว โหนฺติ, สาธารณปณุฌตุติทุกณุจ 
เอกโตปณุฌตุติทุกณุจ อตุถโต เอก 0 , ตสฺมา อนุปฺปนฺนปณุฌตุดิณุจ สพุพตุถปณุฌตุติทุกณุจ 
เอกโตปณุฌตุติทุกณุจ รเปตุวา เสสานํ จตสฺสนฺนํ ปณุฌตุตีนํ วเสน สพุพตุถ วินิจฺฉโย เวทิตพุโพ. 

ประเภทของบัญญัติ คือ บัญญัติ ๙ อย่าง ได้แก่ 
๑. บัญญัติ (ข้อบัญญัติก่อน, มูลบัญญัติ) 

๒. อนุบัญญัติ (ข้อบัญญ้ติต่อมา) 

๓. อนุปปันนบัญญัติ (ข้อบัญญัติเมื่อโทษยังไม่เกิดขึ้น) คือ ข้อบัญญัติที่ทรงบัญญ้ติ 
ไว้เมื่อโทษยังไม่เกิดขึ้น มีเฉพาะนางภิกษุณีอย่างเดียวด้วยการรับครุธรรม ๘ ไม่มีในสิกขาบทอื่น 
๔. สัพพัตถบัญญัติ (ข้อบัญญัติในทุกที่ทั้งในมัธยมประเทศและแว่นแคว้นชายแดน) 
คือ สิกขาบททั้งหมด 

๕. ปเทสบัญญัติ (ข้อบัญญัติในบางที่เฉพาะในมัธยมประเทศเท่านั้น) มี ๔ อย่าง คือ 
๕.๑ การอุปสมบทด้วยคณะอันมีพระวินัยธร[คือพระกรรมวาจาจารย์]เป็นรูปที่ ๕ 
๕.๒ รองเท้าหลายชั้น [ตั้งแต่ ๔ ชั้นขึ้นไป] 

๕.๓ การอาบนั้าเป็นประจำ 
๕.๔ เครื่องลาดหนัง 

ที่จริงแล้ว อาบติด้วยสิกขาบทเหล่านี้มีในมัธยมประเทศเท่านั้น แม้ในสิกขาบทเหล่านั้น 
สิกขาบทที่ห้ามการอาบนั้าเป็นประจำปรากฏในปาติโมกข์อย่างเดียวเท่านั้น [คือ นหานสิกขาบท 




๓๗๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อันเป็นสิกขาบทที่ ๗ ของสุราปานวรรคที่ ๖ ในปาจิตตีย์ ส่วนสิกขาบทอื่นปรากฏอยู่ในคัมภีร์ 
มหาวรรค จัมมขันธกะ] ขึ้นชื่อวำปเทสบัญญํติอื่นจากยัญญติทั้ง ๔ เหล่านั้น หามีไม่ 
๖. สาธารณบัญญ้ติ (ข้อบัญญ้ติทั่วไปแก่ภิกษุและภิกษุณี) 

๗. อสาธารณยัญญติ (ข้อบัญญ้ติไม่ทั่วไปแก่ภิกษุหรือภิกษุณี) 

๘. เอกโตบัญญ้ติ (ข้อบัญญํติฝ่ายเดียวเฉพาะภิกษุหรือภิกษุณี) 

๙. อุภโตบญญติ (ข้อบัญญ้ติทั้ง ๒ ฝ่ายแก่ภิกษุและภิกษุณี) 

สาธารณบัญญ้ติทุกะ (หมวด ๒ แห่งสาธารณยัญญติ) และเอกโตบัญญติทุกะ (หมวด 
๒ แห่งเอกโตบัญญ้ติ) มีความหมายอย่างเดียวกัน ดังนั้น จึงควรทราบคำวินิจฉัยในสิกขาบท 
ทั้งหมดโดยเนื่องด้วยบัญญ้ติ ๔ ที่เหลือยกเว้นอนุปปันนบญกู่}ติ สัพพัตถบัญฌติทุกะ (หมวด 
๒ แห่งสัพพัตถบัญญติ) และเอกโตบัญญ้ติทุกะ 

[รูปวิเคราะห์ของคำว่า ปฌฺฌตฺติ เป็นต้น พึงทราบดังต่อไปนี้ 

- ปฌฺฌปียตีติ ปฌฺฌตฺติ ะะ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงตั้งไว้/บัญญ้ตไว้ ชื่อว่า บัญญ้ติ 

(ป บทหน้า + ฌป ธาตุ + ติ ปัจจัย) 

- อนุ ปจฺฉา รปิตา ปฌฺฌตฺติ อนุปฌฺฌตฺติ ะะ ยัญณีตที่ทรงตั้งไว้ในภายหลัง ชื่อว่า อนุบัญฌูติ 

- อนุปฺปนฺเน รปิตา ปฌฺฌตฺดิ อนุปฺปนฺนปฌฺฌตฺดิ ะะ ยัญณ์ติที่ทรงตั้งไว้เมื่อโทษยังไม่เกิดขึ้น 
ชื่อว่า อนุปปันนบัญญ้ติ 

- สพฺพตฺถ จิ■ปิตา ปฌฺฌตฺติ สพฺพตฺถปฌฺฌตฺติ ะะ บัญญ้ติที่ทรงตั้งไว้'ใน'ที่ทั้งปวง ชื่อว่า ลัพพัตถ- 

บัญฌูติ 

- ปเทเส จิปิตา ปฌฺฌตฺติ ปเทสปฌฺฌตฺติ ะะ ยัญณ์ติที่ทรงตั้งไว้ในที่บางแห่ง ชื่อว่า ปเทสบัญญ้ติ 

- สาธารณา ปฌฺฌตฺติ สาธารณปฌฺฌตฺติ ะะ ยัญญ้ตที่ทั่วไป[แก่ภิกษุและภิกษุณี] ชื่อว่า สาธารณ- 

ยัญญ้ติ 

- อสาธารณา ปฌฺฌตฺดิ อสาธารณปฌฺฌตฺดิ = ยัญญ้ติที่ไม่ทั่วไป[แก่ภิกษุหรือภิกษุณี] ชื่อว่า 
อสาธารณยัญญ้ติ 

- เอกโต ปฌฺฌตฺติ เอกโตปฌฺฌตฺติ ะะ ยัญญ้ติฝ่ายเดียว ชื่อว่า เอกโตยัญฟ้ติ 

- อุภโต ปฌฺฌตฺติ อุภโตปฌฺฌตฺติ ะะ ยัญญติทั่ง ๒ ฝ่าย ชื่อว่า อุภโตยัญณ์ติ 

โดยทั่วไป พระวินัยธร คือ ผ้แตกฉานเชี่ยวชาฌพระวินัยสามารถวินิจฉัยผิดถกได้ แต่ในข้อความ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๗๑ 


ว่า “การอุปสมบทด้วยคณะอันมีพระวินัยธรเป็นรูปที่ ๕” พระวินัยธร หมายถึง พระกรรมวาจาจารย์ผู้สวด 
กรรมวาจาในพิธีอุปสมบท ถ้าภิกษุท่องจำกรรมวาจาได้ ก็จัดว่าเป็นพระวินัยธรในเรื่องนี้ คำว่า วินัย จึง 
หมายถึง ญัตติจตุตกกรรมวาจา ไม่ใช่วินัยปิฎกทั้งหมด 

ข้อความว่า “รองเท้าหลายชั้น” มาจากคำบาลีว่า คุณงคณูปาหนา โดย คุณ ศัพท์แปลว่า “ชั้น” 
ดังคำว่า ทิคุณา สง.ฆาฏิ (ผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น) เมื่อประกอบพร้อมกัน ๒ ศัพท์เป็น คุณงฺคุณ (ลงนิคคหิต 
อาคมแล้วแปลงเป็น ง.) ก็มีความหมายว่า เป็นชั้นๆ คือ หลายชั้น หมายถึง รองเท้าตั้งแต่ ๔ ชั้นขึ้นไป 
ที่จริงแล้ว คุณ ศัพท์มีอรรถ ๘ ประการตามสมควร พบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 

คุโณ ปฏลราสีสุ อานิล 0 เส จ พนฺธเน 

อปฺปธาเน จ ลีลาโท สุก.กาทิมฺหิ ชิยาย จ.' ๕๔ 

“คุณ ศัพท์เป็นไปในความหมายว่า ชั้น, กอง, อานิสงส์, เครื่องผูก, สิ่งที่ไม่ใช่ 

ประธาน (คุณศัพท์), คุณธรรมมีศีลเป็นต้น, คุณลักษณะมีลีขาวเป็นต้น, สายธนู” 

คัมภีร์กังขาโยชนามหาฎีกาได้กล่าวถึงรูปว่า คณงฺคณูปาหนา โดย คณ ศัพท์แสดงความหมาย 
ว่า หมู่ หมายถึง รองเท้า ๒ ชั้น เพราะรองเท้าชั้นเดียวเรียกว่า คณ ไม่ได้ และเมื่อประกอบ คณ ศัพท์ 
ไว้คู่กัน ก็มีความหมายว่า รองเท้า ๔ ชั้น ดังนั้น คำว่า คณงฺคณูปาหนา จึงหมายถึง รองเท้า ๔ ชั้น ดัง 
ข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

คณนฺติ เหฏฺริมปริจ.เฉทโต ท.ริปฏล 0 วุจฺจติ. น หิ เอกปฏลํ “คณนฺ”ติ วตฺตุมรหติ. คณสท.ทสฺส 
สมูหวาจกตฺตา เอกปฏลสฺส จ สมูหา,กาวโต. ปุน คณสท.เทน สโมธาเนตฺวา “คณงฺคณนฺ”ติ วุตฺเต “จตุปฏล‘น”ติ 
วิฌ.ฌายติ. ตสฺมา จตุปฏลโต ปฏฺราย กตา อุปาหนา “คณง.คณูปาหนา”ติ วุจฺจติ, น เอกทฺวตฺดิปฏลา.'“ 

“คำว่า คณํ กล่าวถึง ๒ ชั้น โดยกำหนดอย่างตํ่า เพราะรองเท้าชั้นเดียวไม่ควรกล่าวว่า คณํ 
เพราะ คณ ศัพท์แสดงความหมายว่า หมู่ และรองเท้าชั้นเดียวก็ไม่เป็นหมู่ เมื่อรวมกับ คณ ศัพท์อีกแล้ว 
กล่าวว่า คณงฺคณ จึงรู้ว่าเป็นรองเท้า ๔ ชั้น ดังนั้น รองเท้าที่ท่าตั้งแต่ ๔ ชั้นขึ้นไปจึงเรียกว่า คณงฺคกุเ- 
ปาหนา ไม่ใช่รองเท้าชั้นเดียว ๒ หรือ ๓ ชั้น” 

อย่างไรก็ตาม โดยเหตุที่ คุณ ศัพท์มีความหมายว่า ชั้น ตามที่อ้างหลักฐานข้างด้น และมีปาฐะว่า 
เอกปฏลิกุปาหนา (รองเท้าชั้นเดียว) โดย ปฏล ศัพท์มีความหมายว่า ชั้น เหมือน คุณ ศัพท์ นอกจากนั้น 
คณ ศัพท์ปรากฏในความหมายว่า หมู่ ไม่มีความหมายว่า ชั้น เหมือน คุณ, ปฏล ที่กล่าวไว้ข้างด้น ดังนั้น 
ฉบับฉัฏฐสังคีติจึงใช้เป็นรูปว่า คุณง.คุณูปาหนา 

ข้อความว่า “ดังนั้น จึงควรทราบคำวินิจฉัยในสิกขาบททั้งหมดโดยเนื่องด้วยบัฌญ้ติ ๔ ที่เหลือ” 
หมายความว่า 


๓๗๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- อนุปปันนบัญญัติมีอย่างเดียว คือ การรับครุธรรม ๘ ของภิกษุณี, 

- สัพพัตถบัญญ้ติเป็นสิกขาบททั้งหมดอื่น'จากปเทสบัญญัติ ๔ อย่างมีการอุปสมบทด้วยคณะ 
อันมีพระวินัยธรเป็นรูปที่ ๕ เป็นต้น, 

- เอกโตปัญญัตติทุกะเหมือนอับสาธารณปัญญัตติทุกะ (คือ ถ้ากล่าวถึงสาธารณบัญญัติ ก็คือ 
อุภโตบัญญัติ ถ้ากล่าวถึงอสาธารณบัญญัติ ก็คือ เอกโตบัญญัติ) 

ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาบัญญัติทั้ง ๕ อย่างเหล่านั้นในสิกขาบททั่วไป แต่จะแสดงข้อ 
วินิจฉัย'โนสิกขาบททั้งหมดเกี่ยวกับบัญญัติ ๔ อย่าง คือ บัญญัติ อนุบัญญัติ สาธารณบัญญัติ และอสาธารณ- 
บัญญัติ] 


อาณตฺตาปตฺตินาปตฺติวิปตฺตินฺติ เอตฺถ อาณตฺตีติ อาณาปนา วุจฺจติ. อาปตฺดีติ ปุพฺพปุ- 
ปโยคาทิวเสน อาปตฺติ๓โท. 

ในคำว่า อาณตฺตาปตฺตินาปตฺติวิปตฺตึ นี้ พึงทราบว่า เ- 

อาณัติ คือ การสั่ง 

อาบัติ คือ ประเภทของอาบัติโดยเนื่องด้วยลักษณะมีความพยายามครั้งแรกเป็นต้น 

[คำว่า อาปตฺดิ ศัพท์เดิมมาจาก อาปตฺดิเภท ลบบทหลัง คือ เภท ศัพท์ เรียกว่า อุตตรโลปสมาส 
ดังคำว่า รูปสฺส ภโว รูป๋ (ภพของรูปพรหม ชื่อว่า รูป, รูปภพ) มีรูปวิเคราะห์ว่า อาปตฺดิยา เภโท อาปตฺดิ 
(ประเภทของอาบัติ ชื่อว่า อาปัตติ) หมายถึง ปุพพปโยคอาบัติ คือ อาบัติที่ต้องด้วยความพยายามครั้งแรก 
และสหปโยคอาบัติ คือ อาบัติที่ต้องด้วยความพยายามร่วมอัน เป็นต้น ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อาปตฺดิเภโท เหตฺถ อุตฺตรโสเปน อาปตฺดีติ วุตฺโตติ อาห อาปตฺดีติ ปุพฺพปฺปโยคาทิวเสน 
อาปตฺติ๓โทติ. ๕๖ 

“อนึ่ง ประเภทของอาบัติกล่าวว่า อาปตฺดิ ด้วยการลบบทหลังในบทนี้ ฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์ 
จึงกล่าวว่า อาปตฺดีติ ปุพฺพปฺปโยคาทิวเสน อาปตฺดิเภโท (ประเภทของอาบัติโดยเนื่องด้วยลักษณะมีความ 
พยายามครั้งแรกเป็นต้น)”] 


อนาปตฺตีติ อชานนาทิวเสน อนาปตฺติ. วิปตฺดีติ สีลอาจารทิฏฺรีอาชีวริปตฺดีนํ อฌฺฌตรา. 
อิติ อิมาสํ อาณตฺตาทีนมฺปี วเสน สพฺพตฺถ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ. 

อนาบัติ คือ การไม่ต้องอาบัติโดยเนื่องด้วยลักษณะมีความไม่รู้ เป็นต้น 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๗๓ 


วิบัติ คือ ความ 1 วิบัติแห่งศีล ความประพฤติ ทิฏฐิ และการเลี้ยงชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง 

โดยประการดังนี้ พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบททั้งหมดโดยเนื่องด้วยประเภทมีอาณ์ติ 
เป็นต้นเหล่านี้ 

[วิปติ ๔ ประการ คือ 

๑. ศีลวิปติ (ความวิปติแห่งศีล) คือ ครุกาปติ ๒ อย่าง ได้แก่ ปาราชิก และสังฆาทิเสส 
๒. อาจารวิปติ (ความวิปติแห่งความประพฤติ) คือ ลหุกาปติ ๕ อย่างที่เหลือ ได้แก่ ถุลสัจจัย 
ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาสิต 

๓. ทิฏฐิวิปติ (ความวิปติแห่งทิฏฐิ) คือ อันตัคคาหิกทิฏฐิ (ทิฏฐิที่ยึดเอาที่สุดโต่ง ๒ อย่าง คือ 
สัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ) และมิจฉาทิฏฐิที่เหลือ จำแนกตามอาปติเป็นอาปติปาจิตตีย์และทุกกฏ 

๔. อาชีววิปติ (ความวิปติแห่งการเลี้ยงชีพ) คือ อาปติ ๖ กองเว้นทุพภาสิต ซึ่งบัฌญ้ติไว้โดย 
มีการเลี้ยงชีพเป็นเหตุ 

หนังสือถามตอบกังขาวิตรณี (เล่ม ๑ หน้า ๖๕) ประพันธ์เป็นคาถาท่องจำว่า 

อนาฌฺฌาฌฺฌาปเทเสน ทุเว อภูตกิตฺตนา 

สฌฺจริตฺตํ เทฺว ปณีตา สูโปทนนฺติ ฉาชิวา. ๕๗ 

“อาชีววิปติ ๖ อย่าง คือ การพูดอวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีจริง ๒ สิกขาบท 
ด้วยการระบุถึงตนและผู้อื่น (อนาฌฺฌ ะะ มิใช่ผู้อื่น, ตนเอง) สัญจริตตสิกขาบท 
ปณีตโภชนสิกขาบท ๒ สิกขาบท (ข้อหนึ่งอยู่ในภิกขุปาติโมกข์ อีกข้อหนึ่งอยู่ใน 
ภิกขุนีปาติโมกข์) และสูโปทนวิญญัตติสิกขาบท” 

สิกขาบท ๖ ข้อเหล่านั้น คือ 
๑. อุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท ปาราชิก ข้อ ๔ 
๒. ภูตาโรจนสิกขาบท ปาจิตตีย์ ข้อ ๘ 
๓. สัญจริตตสิกขาบท สังฆาทิเสส ข้อ ๕ 
๔. ปณีตโภชนสิกขาบท ปาจิตตีย์ของภิกษุ ข้อ ๓๙ 
๔. อามกธัญญสิกขาบท ปาจิตตีย์ของภิกษุณี ข้อ ๗ 
๖. สูโปทนวิญญัตติสิกขาบท เสขิยะ ข้อ ๓๗ 

ในคำว่า อิมาส 0 อาณตฺตาทินมฺปิ วเสน (โดยเนื่องด้วยประเภทมีอาณีติเป็นต้นเหล่านี้) คัมภีร์ 
กังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๕๐) แสดงคำแปล ๒ ประการ ตามนัยแรก วส ศัพท์ใช้ในความหมายว่า 


๓๗(^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


เนื่อง (อายตุต, อธีน) ส่วน อาณตฺตาทีนํ ลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถตติยา ตามนัยหลังแปลว่า “โดยประเภท 
แห่งมาติกามีอาณ้ติเป็นต้น” ตามนัยหลังนี้ วส ศัพท์ ใช้ในความหมายว่า ประเภท เพราะ วส ศัพท์มี 
ความหมายที่พบในวรรณกรรมบาลี ๕ อย่าง คือ อำนาจ, สามารถ, ประเภท, เนื่อง และความเป็น ท่าน 
อธิบายความหมายเหล่านี้ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาตามสมควร] 

องฺคนฺดิ สพฺพสิกฺ'ขาปเทสุ อาปตฺตีนํ องฺคํ เวทิตพฺพ 0 . 

องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของอาบ้ติ 1 ในสิกขาบททั้งหมด 

สมุฏฺรานวิธินฺติ สพฺพาปตฺดีนํ กาโย วาจา กายวาจา กายจิตฺตํ วาจาจิตฺตํ กายวาจา- 
จิตฺตนฺติ อิมานิ เอกงฺคิกทฺวงฺคิกติวงฺคิกานิ ฉ สมุฏฺรานานิ นาม, ยานิ “สิกขาปทสมุฏฺรานานี”ดิปิ 
วุจฺจนฺติ. 

ประเภทของสมุฏฐาน คือ สมุฏฐาน ๖ อันเป็นเหตุเกิดของอาบัติทั้งหมด อันมีองค์ ๑ 
องค์ ๒ และองค์ ๓ เหล่านี้ คือ 

- กาย - วาจา 

- กายกับวาจา - กายกับจิต 

- วาจากับจิต - กาย วาจากับจิต 

สมุฏฐานดังกล่าวได้ชื่อว่าเหตุเกิดของสิกขาบท (สิกขาปทสมุฏฐาน) อีกด้วย 

[คำว่า สมุฏฺราน ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + อุ บทหน้า + รา ธาตุ + ยุ ปัจจัย มี 
รูปวิเคราะห์ว่า สมุฏฺราติ เอเตนาติ สมุฏฺรานํ (อาบัตย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ จึงชื่อว่า สมุฏฐาน) มี ๖ อย่าง 
จำแนกเป็นองค์ ดังนี้ 

๑. เอกังคิกสมุฏฐาน สมุฏฐานที่มีองค์ ๑ คือ กาย และ วาจา 

๒. ทวังคิกสมุฏฐาน สมุฏฐานที่มีองค์ ๒ คือ กายกับวาจา กายกับจิต และ วาจากับจิต 

๓. ติวังคิกสมุฏฐาน สมุฏฐานที่มีองค์ ๓ คือ กายวาจา กับจิต 

คำว่า สมุฏฐาน เป็นชื่อของอาบัติโดยตรง เพราะเป็นเหตุให้ต้องอาบัติ ไม่ใช่ชื่อของสิกขาบท 
แต่ก็เรียกเป็นชื่อของสิกขาบทได้ในที่บางแห่ง เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อ 

ดังฎีกาใหม่กล่าวว่า 

เอตานิ หิ กิฌฺจาปิ อาปตฺดิยา สมุฏฺรานานิ, น สิกขาปทสฺส. โวหารสุขตุถ 0 ปเนว 0 วุจฺจนฺตีติ . ๕๘ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓ถเ& 


“โดยแท้จริงแล้ว เหตุเกิดเหล่านี้เป็นสมุฏฐานของอาปติก็จริง ไม่ใช่สมุฏฐานของสิกขาบท แต่ 
ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เพื่อความสะดวกในการกล่าว” 

การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า การณูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงเหตุ 
แต่ยังหมายถึงผลอีกด้วย ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงอายัดอันเป็นเหตุ แต่เจตนาหมายถึงสิกขาบทอันเป็นผล 
อีกด้วย 

คำว่า ยานิ “สิกขาปทสมุฏฺรานานี”ติปิ วุจฺจนฺติ (สมุฏฐานดังกล่าวได้ชื่อว่าเหตุเกิดของสิกขาบท 
อีกด้วย) กล่าวไว้เพื่อแสดงว่า สมุฏฐาน ๖ ไม่ชื่อว่าเป็นเหตุเกิดของอาปติตามนัยที่กล่าวไว้แล้วอย่างเดียว 
แต่ยังชื่อว่าเป็นเหตุเกิดของสิกขาบทได้อีกด้วย ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

น เกวสํ ยถาวุตฺตนเยเนว วุจฺจนฺดีดิ อาห “ยานิ สิกฺขาปทสมุฏฺจิ'านานีติปิ วุจฺจนฺดี”ติ" 

“ท่านกล่าวว่า ยานิ สิกขาปทสมุฏฺจิานานีดิปิ วุจฺจนฺติ เพื่อแสดงว่า สมุฏฐาน ๖ มิได้กล่าวว่า 
เป็นเหตุของอายัติตามนัยที่กล่าวไว้แล้วอย่างเดียว” 

ประโยคช้างด้นมีวิธีวากยานุสัมพันธ์ตามฎีกาใหม่ว่า 
ก. สมุฏฺจิานวิธินฺติ สพฺพาปตฺดีนํ กาโย วาจา กายวาจา กายจิตฺตํ วาจาจิตฺดํ กายวาจาจิตฺตนฺดิ 
อิมานิ เอกงคิกทวงคิกติวงฺคิกานิ ฉ สมุฏฺจิานานิ นาม, 

ข. ยานิ “สิกขาปทสมุฏฺจิานานิ”ดิปิ วุจฺจนฺติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า 
สมุฏฐาน ๖ ชื่อว่าเป็นเหตุเกิดของอาบดเท่านั้น 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทอะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สมุฏฐาน ๖ อันเป็นเหตุเกิดของอาป้ต็ทั้งหมด 
มีองค์ ๑ องค์ ๒ และองค์ ๓ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สมุฏฐาน ๖ ชื่อว่าเป็นเหตุเกิดของอาปดเท่านั้นหรือ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สมุฏฐาน ๖ ควรมีชื่อเรียกอื่นได้อีกมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า สมุฏฐาน ๖ มิได้ 
กล่าวว่าเป็นเหตุของอาปดตามนัยที่กล่าวไว้แล้วอย่างเดียว แต่ยังชื่อว่าเหตุเกิดของสิกขาบทอีกด้วย ดังนี้แล] 

ตตฺถ ปุริมานิ ตีณิ อจิตฺตกานิ, ปจฺฉิมานิ สจิตฺตกานิ. เตสุ เอเกน วา ทฺวีหิ วา ตีหิ วา 
จดูหิ วา ฉหิ วา สมุฏฺจิาเนหิ อาปตฺดิ โย สมุฏฺ จิหนฺ ติ. ปฌฺจสมุฏฺจิานา นาม นตฺถิ. ตตฺถ เอก- 


๓๗๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


สมุฏฺรานา นาม จตุตฺเถน จ ปฌฺจเมน จ ฉฏฺเรน จ สมุฏฺราเนน สมุฏฺราติ, น อฌฺเฌน. ทฺวิสมุ{เ- 
รา นา นาม ปรมจตุตุเถหิ จ ทุติยปฌฺจเมหิ จ ตติยฉฏฺเรหิ จ จตุตุถฉฏฺเรหิ จ ปฌฺจมฉฏฺเรหิ จ 
สมุฏฺราเนหิ, สมุฏฺราติ, น อฌฺเฌหิ. ดิสมุฏฺรานา นาม ปรเมหิ จ ตีหิ, ปจฺฉิเมหิ จ ตีหิ สมุฏฺราเนหิ 
สมุฏฺราติ, น อฌฺเฌหิ. จตุสมุฏฺรานา นาม ปรมตติยจตุตุถฉฏฺเรหิ จ ทุติยตติยปฌฺจมฉฏฺเรหิ จ 
สมุฏฺราเนหิ สมุฏฺราติ, น อฌฺเฌหิ. ฉสมุฏฺรานา นาม ฉหิปี สมุฏฺราติ. 

ในบรรดาสมุฏฐานเหล่านั้น 

สมุฏฐาน ๓ อย่างแรกเป็นอจิตตกะ (ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน) 

สมุฏฐาน ๓ อย่างหลังเป็นสจิตตกะ (มีจิตเป็นสมุฏฐาน) กล่าวคือ อาบตย่อมเกิดด้วย 
สมุฏฐาน ๑ สมุฏฐาน ๒ สมุฏฐาน ๓ สมุฏฐาน ๔ สมุฏฐาน ๖ ไม่มีอาบตที่เกิดด้วยสมุฏฐาน ๕ 

อาบัติ ที่มี สมุฏฐาน ๑ คือ เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๔, ที่ ๕ และที่ ๖ ไม่เกิดด้วยสมุฏฐานอื่น 

อาบัติ ที่มี สมุฏฐาน ๒ คือ เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๑ กับที่ ๔, ที่ ๒ กับที่ ๔, ที่ ๓ กับที่ ๖, 
ที่ ๔ กับที่ ๖ และ ที่ ๔ กับที่ ๖ ไม่เกิดด้วยสมุฏฐานอื่น 

อาบัติ ที่มี สมุฏฐาน ๓ คือ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ อย่างแรกและ ๓ อย่างหลัง ไม่เกิด 
ด้วยสมุฏฐานอื่น 

อาบัติ ที่มี สมุฏฐาน ๔ คือ เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๑, ที่ ๓, ที่ ๔ และที่ ๖ อีกทั้งเกิดขึ้น 
ด้วยสมุฏฐานที่ ๒, ที่ ๓, ที่ ๔ และที่ ๖ ไม่เกิดด้วยสมุฏฐานอื่น 

อาบัติ ที่มี สมุฏฐาน ๖ คือ เกิดด้วยสมุฏฐานทั้ง ๖ 

[สมุฏฐาน ๓ ประการแรกไม่มีจิตประกอบร่วมในขณะล่วงละเมิด จึงชื่อว่า อจิตตกะ (ไม่มีจิต) 
ส่วนสมุฏฐาน ๓ ประการหลังมีจิตประกอบร่วม จึงชื่อว่า สจิตตกะ (มีจิต) 

คำว่า ปฌฺจสมุฏฺรานา นาม นตฺถิ (ไม่มีอาปติที่เกิดด้วยสมุฏฐาน ๕) กล่าวต่อจากประโยคหน้า 
เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงไม่กล่าวว่า อาปติย่อมเกิดด้วยสมุฏฐาน ๕ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านเผลอสติแล้วจึงไม่กล่าวไว้หรือไร 

อธิบายว่า ไม่มีอาปติที่เกิดด้วยสมุฏฐาน ๕ ดังนั้น เราจะไม่กล่าวเรื่องนั้ใว้ 


คำว่า เอกสมุฏฺรานา มีความหมาย ๒ ประการ คือ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๗๗ 


- มีสมุฏฐาน ๑ = เอก 0 สมุฏฺรานํ เอติสฺสาติ เอกสมุฏฺรานา (ดุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส) 

- มีสมุฏฐานด้วยองค์ ๑ ะะ เอเกน สมุฏฺรานํ เอดิสฺสาติ เอกสมุฏฺรานา. 

(กินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส)] 

เอว 0 - 

ติธา เอกสมุฏฺรานา ปฌฺจธา ทุวิสมุฏฺริตา 

ทุวิธา ติจตุโรรานา เอกธา ฉสมุฏฺริตาติ. 

โดยประการดงนี้ พึงทราบว่า 

“อาบ้ติที่มีสมุฏฐาน ๑ มี ๓ อย่าง 
อาบติที่เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐาน ๒ มี ๕ อย่าง 
อาบติที่มีสมุฏฐาน ๓ และ ๔ มีอย่างละ ๒ 
อาบติที่เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐาน ๖ มี ๑ อย่าง” 

[ท่านกล่าวข้อความนี้ต่อจากประโยคด้นเพื่อแสดงสังคหคาถา ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ฐปนา (บทตั้ง) คือ อาจารย์ได้แสดงอาปติที่มีสมุฏฐาน ๑ เป็นต้นแล้ว 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านควรกล่าวสังคหคาถา คือ คาถาสรุปความอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านจะไม่กล่าวถึงสังคหคาถานั้นหรือไร 
อธิบายว่า เราได้กล่าวสังคหคาถาไว้อย่างนี้ 

คำว่า เอกสมุฏฺรานา แปลตามศัพท์ว่า “มีสมุฏฐาน ๑” 

คำว่า ทฺวิสมุฏฺริตา แปลตามศัพท์ว่า “เกิดขึ้นแล้วเพราะสมุฏฐาน ๒” 

คำว่า ติจตุโรรานา แปลตามศัพท์ว่า มีสมุฏฐาน ๓ และ ๔ โดยคำนี้เป็นอสุตดสมาสที่ไม่ลบ 
วิภัตติ'ในบทหน้า และ ราน ศัพท์ก็เป็นคำไวพจน์ของ สมุฏฺราน] 

สมุฏฺรานวเสน สพฺพาว เตรส อาปตฺดิโย โหนุติ, ตา ปรมปฌฺฌตฺติสิกฺขาปทวเสน สมุฏฺ- 
รานโต เตรส นามานิ ลภนุติ ปรมปาราชิกสมุฏฺรานา, อหินุนาทาน-สฌฺจริตุต-สมนุภาสน-กถิน- 
เอฬกโลม-ปทโสธมุม-อทุธาน-เถยฺยสตฺถ-ธมุมเทสนาภูตาโรจน-โจริวุฏฺราปน-อนนุฌฺฌาตสมุฏฺ- 
รานาติ. ตตฺถ ยา กายจิตฺตโต สมุฏฺราติ, อยํ ปรมปาราชิกสมุฏฺรานา นาม. ยา สจิตฺตเกหิ ตีหิ 


๓๗(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


สมุฏฺจิาเนหิ สมุฏฺจิาติ, อยํ อหินุนาทานสมุฏฺจิานา นาม. ยา ฉหิปี สมุฏฺจิาติ, อย 0 สฌฺจริตุตสมุฏฺ- 
จิานา นาม. ยา ฉฏฺเจิเนว สมุฏฺจิาติ, อย 0 สมนุภาสนสมุฏฺจิานา นาม. ยา ตติยฉฏฺเจิหิ สมุฏฺจิาติ, 
อย 0 กถินสมุฏฺจิานา นาม. ยา ปจิมจตุตุเถหิ สมุฏฺจิาติ, อย 0 เอฬกโลมสมุฏฺจิานา นาม. ยา ทุติย- 
ปฌฺจเมหิ สมุฏฺจิาติ อย 0 ปทโสธมฺมสมุฏฺจิานา นาม. ยา ปจิมตติยจตุตุถฉฏฺเจิหิ สมุฏฺจิกติ, อย 0 
อทฺธานสมุฏฺจิานา นาม. ยา จตุตุถฉฏฺเจิหิ สมุฏฺจิาติ, อย 0 เถยฺยสตุถสมุฏฺจิานา นาม. ยา ปฌฺจเมเนว 
สมุฏฺจิาติ, อยํ ธมฺมเทสนาสมุฏฺจิานา นาม. ยา อจิตุตเกหิ ตีหิ สมุฏฺจิาเนหิ สมุฏฺจิาติ, อย 0 
ภูตาโรจนสมุฏฺจิานา นาม. ยา ปฌฺจมฉฏฺเจิหิ สมุฏฺจิาติ, อยํ โจริวุฏฺจิาปนสมุฏฺจิานา นาม. ยา 
ทุติยตติยปฌฺจมฉฏฺเจิหิ สมุฏฺจิาติ, อยํ อนนุฌฺฌาตสมุฏฺจิานา นามาติ. อิติ อิมสฺส สมุฏฺจิานวิธิโน!) 
วเสน สพฺพตุถ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ. 

อาบติทั้งหมดมี ๑๓ อย่างโดยเนื่องด้วยสมุฏฐานที่เป็นประธาน อาบติเหล่านั้นได้ชื่อ 
๑๓ ประเภทตามสมุฏฐานโดยเนื่องด้วยสิกขาบทที่เป็นปฐมบญญติ คือ 

๑. ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน (มีปฐมปาราชิกสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบติที่เกิดทางกายกบจิตอย่างเดียว 

๒. อทินนาทานสมุฏฐาน (มีอทินนาทานสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบติที่เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ อันเป็นสจิตตกะ (มีจิตคิดล่วงละเมิด) 

๓. สิญจริตตสมุฏฐาน (มีสัญจริตตสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบติที่เกิดด้วยสมุฏฐานทั้ง ๖ 

๔. สมนุภาสนสมุฏฐาน (มีสมนุภาสนสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบํเติที่เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๖ อย่างเดียว 

๕. กถินสมุฏฐาน (มีกกินสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบติที่เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๓ และที่ ๖ 

๖. เอฬกโลมสมุฏฐาน (มีเอฬกโลมสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบํเติที่เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๑ กับที่ ๔ 

๗. ปทโสธมมสมุฏฐาน (มีปทโสธัมมสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบติที่เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๒ กับที่ ๕ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๗๙ 


๘. อัทธานสมุฏฐาน (มีอัเาธานสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบติที่เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๑, ที่ ๓, ที่ ๔ และที่ ๖ 

๙. เถยยสัตถสมุฏฐาน (มีเถยยสัตถสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบดิที่เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๔ และที่ ๖ 

๑๐. ธัมมเทสนาสมุฏฐาน (มีธัมมเทสนาสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบดิที่เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๕ อย่างเดียว 

๑๑. ภูตาโรจนสมุฏฐาน (มีภูตาโรจนสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบติที่เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ อย่างอันเป็นอจิตตกะ (ไม่มีจิตคิดล่วงละเมิด) 

๑๒. โจริวุฏฐาปนสมุฏฐาน (มีโ-จริวุฏฐาปนสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบติที่เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๕ และที่ ๖ 

๑๓. อนนุญญาตสมุฏฐาน (มือนนุญญาตสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

- อาบติที่เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๒, ที่ ๓, ที่ ๕ และที่ ๖ 

โดยประการดังนี้ พึงทราบข้อวินิจฉัยในสิกขาบททั้งหมด โดยเนื่องด้วยประเภทของ 
สมุฏฐานดังกล่าว 

[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อระบุว่า อาปติทั้งหมดมี ๑๓ อย่างโดยเนื่องด้วยสมุฏฐานที่เป็นประธาน 
ทั้งนี้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า อาปติทั้งหมดมี ๑๓ อย่างโดยเนื่องด้วยเอกสมุฏฐาน (อาปติที่มีสมุฏฐาน ๑) 
เท่านั้น 

คำว่า สมุฏฺรานวเสน (โดยเนื่องด้วยสมุฏฐานที่เป็นประธาน) มีศัพท์เดิมมาจาก สมุฏฺรานสีสวเสน 
ลบ สีส ศัพท์เพื่อย่อคำ หมายความว่า เมื่อกล่าวว่า ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน ก็หมายถึงอาปติที่เกิดขึ้นเพราะ 
กายกับจิตเหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท เพราะกล่าวถึงปฐมปาราชิกเป็นประธาน ดังฎีกาใหม่กล่าวว่า 

สมุฏฺรานวเสนาติ สมุฏฺรานสีสวเสนก็ 0 

“คำว่า สมุฏฺรานวเสน แปลว่า โดยเนื่องด้วยสมุฏฐานที่เป็นประธาน” 

คำว่า โดยเนื่องด้วยสิกขาบทที่เป็นปฐมบญญ้ติ (ปรมปฌฺฌดฺดิสิกขาปทวเสน) หมายความว่า ท่าน 
นำสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงปฌญ้ติไว้เป็นเบื้องแรกมาตั้งชื่อสมุฏฐาน เช่น ในบรรดาอาปติที่ต้องเพราะ 
กายกับจิต ปฐมปาราชิกเป็นปฐมบัญฌูติ จึงนำปฐมปาราชิกสิกขาบทมาเป็นประธานในการตั้งชื่อสมุฏฐาน 


๓(ะ;'๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


คำว่า ปรมปาราชิกสมุฏฺรานา ใช้เป็นอิตถีลิงค์ตาม อาปตฺติ ถ้าระบุถึงสิกขาบท ก็ใช้เป็นนปุงสก¬ 
สิงล้ตาม สิกขาปทํ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- มีปฐมปาราชิกสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน ะะ ปรมปาราชิก 0 สมุฏฺรานํ เอติสฺสาติ ปรมปาราชิก 

สมุฏฺรานา.] 


กิริยาสฌฺฌาจิตฺเตหิ นานตฺตนฺติ เอเตหิ กิริยาทีหิ สพฺพาปตฺตีนํ นานาภาว 0 ฌตฺวา สพฺพตฺถ 
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ. สพฺพาปตฺติโย หิ กิริยาวเสน ปฌฺจริธา โหนุติ, เสยฺยถิท 0 - อตฺถาปตฺติ กิริยโต 
สมุฏฺราติ, อตฺถิ อกิริยโต, อตฺถิ กิริยากิริยโต, อตฺถิ สิยา กิริยโต สิยา อกิริยโต, อตฺถิ สิยา กิริยโต 
สิยา กิริยากิริยโตติ. ตตฺถ ยา กาเยน วา วาจาย วา ปถริขณนาทีสุ ริย วีติกฺกมํ กโรนุตสุส โหติ, 
อยํ กิริยโต สมุฏฺราติ นาม. ยา กายวาจาที กตฺตพฺพํ อกโรนุตสุส โหติ ปรมกกินาปตฺติ วิย, อยํ 
อกิริยโต สมุฏฺราติ นาม. ยา กโรนุตสุส จ อกโรนุตสุส จ โหติ อณุฌาติกาย ภิกฺขุนิยา หตฺถโต 
จีวรปฺปฏิคฺคหณาปตฺติ วิย, อยํ กิริยากิริยโต สมุฏฺราติ นาม. ยา สิยา กโรนุตสุส จ, สิยา 
อกโรนุตสุส จ โหติ รูปียปฺปฏิคฺคหณาปตฺติ ริย, อยํ สิยา กิริยโต สิยา อกิริยโต สมุฏฺราติ นาม. ยา 
สิยา กโรนุตสุส จ สิยา กโรนุตากโรนุตสุส จ โหติ กุฏิการาปตฺติ ริย, อยํ สิยา กิริยโต สิยา กิริยา- 
กิริยโต สมุฏฺราติ นาม. 

คำว่า กิริยาสฌฺฌาจิตฺเตหิ นานตฺตํ (ความต่างกันแห่งกิริยา สัญญา และจิต) หมายความ 
ว่า ผู้มีปัญญารู้ความต่างกันของอาบติทั้งหมดด้วยกิริยาเหล่านี้เป็นต้นแล้ว พึงทราบข้อวินิจฉัย 
ในสิกขาบททั้งหมด ดังนี้ 

ความต่างกันแห่งกิริยา คือ อาบติทั้งหมดมี ๕ อย่างโดยเนื่องด้วยการกระทำ กล่าวคือ 
๑. กิริยะ (อาบติที่เกิดขึ้นเพราะกระทำ) คือ เป็นอาปัดิของภิกษุผู้ , ทำการละเมิดทาง 
กายหรือวาจาเหมือนอาบติในการขุดดินเป็นต้น [คือ การลงมือขุดดินเองทำให้ต้องอาบติทางกาย 
ส่วนการใช้ผู้อื่นให้ขุดเป็นเหตุให้ต้องอาปัติทางวาจา] 

๒. อกิริยะ (อาบติที่เกิดขึ้นเพราะไม่กระทำ) คือ เป็นอาบติของภิกษุผู้ไม่กระทำข้อ 
ประพฤติที่ควรกระทำทางกายและวาจา เหมือนอาบติของปฐมกถินสิกขาบท [คือ การไม่ได้ทำ 
อธิษฐานหรือวิกัปป็ทางกายและวาจาแล้วเก็บอติเรกจีวรไว้เกิน ๑๐ วัน] 

๓. กิริยา กิริ ยะ (อาบติที่เกิดขึ้นเพราะ ทำ และไม่ทำ) คือ เป็นอาบ ติ ของภิกษุ ผู้ กระทำ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


สา (^ 0 ( 0 ) 


และไม่กระทำ เหมือนอาบติที่ภิกษุพึงต้อง เพราะการรับจีวรจากมือของนางภิกษุณีที่มิใช่ญาติ 
[คือ การรับจีวรเป็นการทำ ส่วนการไม่ให้ของแลกเปลี่ยนเป็นการไม่ทำ] 

๔. สิยา กิริยะ สิยา อกิริยะ (อาบ้ติที่เกิดขึ้นเพราะทำบ้าง ไม่ทำบ้าง) คือ เป็นอาบด 
ของภิกษุผู้กระทำในบางคราวและไม่กระทำในบางคราว เหมือนอาบ้ติที่ภิกษุพึงต้องเพราะการ 
รับเงินทอง [คือ การรับเงินทองเป็นการทำ ส่วนการไม่ห้ามเงินทองที่บุคคลนำมาไว้ตรงหน้าเป็น 
การไม่ทำ] 

๕. สิยา กิริยะ สิยา กิริยากิริยะ (อาบ้ติที่เกิดขึ้นเพราะ ทำ บ้าง เพราะทำและไม่ทำบ้าง) 
คือ เป็นอาบ้ติของภิกษุผู้กระทำในบางคราว อีกทั้งกระทำและไม่กระทำในบางคราว อาบ้ติที่ 
ภิกษุพึงต้องเพราะสร้างกุฏิ [คือ การสร้างกุฏิเกินขนาดเป็นการทำ ส่วนการไม่แสดงพื้นที่และ 
การสร้างกุฏิเกินขนาดเป็นการไม่ทำ] 

[คำว่า กิริยะ คือ การกระทำการล่วงละเมิดที่ไม่ควรทำทางกาย หรือวาจา 

คำว่า อกิริยะ คือ การไม่กระทำข้อประพฤติที่ควรทำทางกาย และวาจา 

แม้กิริยากิริยะเป็นต้น ก็มีนัยเดียวกัน 

สิยา ศัพท์ใน สิยา กิริยโต เป็นต้น เป็นนิบาตที่มีความหมายว่า กทาจิ (ในบางคราว) ดัง 
ฎีกาใหม่อธิบายว่า 

สิยา กโรนฺตสฺสาติอาทีสุ สิยาติ “สิยา โข ปน เต พฺราหฺมณ เอวมสฺสา”ติอาทีสุ วิย กทาจีติ 
อิมินา สมานตฺโถ นิปาโต .’ 38 

“ในคำว่า สิยา กโรนุตสุส (ผู้กระทำในบางคราว) เป็นต้น ศัพท์ว่า สิยา เป็นนิบาตที่มีความหมาย 
เสมอกับคำว่า กทาจิ นี้ ดังอุทาหรณ์ว่า สิยา โข ปน เต พฺราหฺมณ เอวมสฺส (พราหมณ์ ความดำริพึงมีแก่ 
พ่านในบางคราวอย่างนี้)” 

ประโยคว่า อตฺถาปตฺดิ กิริยโต สมุฏฺจาติ มีกริยาคุมพากย์ ๒ ศัพท์ คือ อตฺถิ และ สมุฏฺจาติ จึง 
แปลโดยเพิ่มบทประธานเข้ามาเป็นรูปว่า ยา อาปตฺดิ กิริยโต สมุฏฺจาติ, สา อาปตฺดิ อตฺถิ (อา ปติ ใดย่อม 
เกิดขึ้นเพราะการกระทำ อาปตินั้นมีอยู่) หรือแปล สมุฏฺจาติ เป็นวิเสสนะของ อาปตฺดิ ว่า อันเกิดขึ้น โดย 
ถือว่าเป็นบทนาม เพราะบทอาขยาตบางศัพท์ก็ประกอบใช้เป็นบทนามในลักษณะที่เป็นอาขยาตปฏิรูปกะ 
คือ บทนามที่มีรูปเหมือนอาขยาต เช่น 

- นตฺถฌฺโฌ โกจิ วิชฺชดิ (ใครๆ คนอื่นผู้ระลึกได้ย่อมไม่มี) คำว่า วิชฺชติ กล่าวถึงผู้ระลึกได้ เป็น 


๓(ะ;'๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


วิเสสนะของ ปุคฺคโล ใน โกจิ (ปุคฺคโล) เพราะมีกริยาคุมพากย์คือ นตฺถิ อยู่ในประโยคแล้ว คำว่า วิชฺชติ จึง 
เป็นบทอาขยาตที่จัดเป็นนามศัพท์ 

- โก เม วนฺทติ (ใครเป็นผู้ไหว้เท้าของเรา) คำว่า วนฺทดิกล่าวถึงบุคคลผู้ไหว้ เป็นวิเสสนะของ 
ปุคฺคโล ใน โก (ปุคฺคโล) 

- คำว่า มกฺขลิ ใน มกฺขลิโคสาล (นายโคสาลที่เจ้านายพูดว่าอย่าลื่น) คือ คำว่า มกฺขลิ เป็น 
บทอาขยาดที่แปลว่า “อย่าลื่น” มาจาก มา + ขลิ (ขล ธาตุ + อี วิภัตติ) ในพระบาลีใช้ มกฺขลิ ศัพท์ใน 
วิภัตติหลายแบบว่า มกฺขสี โคสาล 0 (ซึ่งมักขลิโคสาล), มกฺขลินา โคสาเลน (อันมักขลิโคสาล) มีเรื่องเล่าว่า 
วันหนึ่งนายโคสาลถือหม้อนํ้ามันเดินไปบนพื้นโคลน เจ้านายบอกว่าอย่าลื่นล้ม แต่เขาลื่นล้มทำให้หม้อ 
นํ้ามัแตกแตก จึงหนีออกจากเรือนไป ต่อมาเมื่อตั้งตนเป็นคณาจารย์จึงมีชื่อว่า มักขลิโคสาล (นายโคสาลที่ 
เจ้านายพูดว่าอย่าลื่น) 

- อฌฺฌาโกณฺฑฌฺโฌ (พระอัญญาโกณ 1 ฑัญญะ) มาจากคำอุทานของพระพุทธเจ้าว่า อฌฺฌาสิ วต 
โภ โกณฺฑฌฺโฌ (ท่านผู้เจริญ โกณ 1 ฑัญญะรู้แล้าหนอ) คำว่า อฌฺฌาโกณฺฑฌฺฌ มาจาก อฌฺฌาสิ (รู้แล้ว) + 
โกณฺฑฌฺฌ (พระโกณฑัญญะ) บทอาขยาตว่า อฌฺฌาสิ ได้กลายเป็นบทนามไปเมื่อกล่าวถึงชื่อ คำดังกล่าวมี 
รูปวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสว่า อฌฺฌาสิ จ โส โกณฺฑฌฺโฌ จาติ อฌฺฌาโกณฺฑฌฺโฌ (อัญญาโกณฑัญญะ 
คือ โกณฑัญญะผู้รู้แล้ว) และลบ สิ เพื่อย่อคำ หรือมีรูปวิเคราะห์ว่า อฌฺฌาสิ อิดิ พฺยากโต โกณฺฑฌฺโฌ 
อฌฺฌาสิโกณฺฑฌฺโฌ (พระโกณฑัฌญะที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่ารู้แล้ว) 

มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตาและภัจจายนสุตดัตถะตามลำดับว่า 

สฌฺฌาย วตฺตุมิจฺฉาย- มาขยาต 0 นามิก 0 ภเว 

มาขลิจฺจาทีสฺวิจฺเจา 0 สทฺทนีดิย'มาหฏ 0 . ๖๒ 

“เมื่อปรารถนากล่าวถึงชื่อ บทอาขยาตพึงเป็นบทนามได้ ท่านนำมาแสดงไว้ 
ในสัททนีดิปกรณ์อย่างนี้'ว่า มาขลิ (ผู้ที่เจ้านายพูดว่าอย่าลื่น) เป็นต้น” 

สฌฺฌาย’มาขฺยาต 0 นาม 0 ปทนฺตรยุตมฺปิ วา 

มา ขลิ โก เม วนฺท ติ นตฺถฌฺโฌ โก จิ วิชฺช ติ. ๖๓ 

“เมื่อควรกล่าวถึงชื่อหรือประกอบด้วยบทอื่น อาขยาตก็เป็นนามได้ เช่น มาขลิ 
(ผู้ที่เจ้านายพูดว่าอย่าลื่น), โก เม วนฺทติ (ใครเป็นผู้ไหว้เท้าของเรา), นตฺถฌฺโฌ 
โกจิ วิชฺชติ (ใครๆ คนอื่นผู้ระลึกได้ย่อมไม่มี)”] 

สพฺพาปตฺติโย จ สฌฺฌาวเสน ทุวิธา โหนฺติ สฌฺฌาวิโมก.ขา โน สฌฺฌาวิโมกุขาติ. 
ตตฺถ ยโต วีติกุกมสฌฺฌาย อภาเวน มุจฺจติ, อยํ สฌฺฌาวิโมกุขา, ฮิตรา โนสฌฺฌาวิโมกุขา. 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓(ะ;'๓ 


ความต่างกันแห่งสัญญา คือ อาป[ติทั้งหมดมี ๒ ประเภทโดยเนื่องด้วยสัญญา ได้แก่ 

๑. สัญญาวิโมกข์ (มีการพ้นจากอาบตเพราะไม่ มี สัญญา) คือ อาบ ติที่ทำ ให้ภิกษุพ้น 
จากอาปติได้ เพราะไม่มีสัญญาอันเป็นเหตุล่วงละเมิด 

๒. โนสัญญาวิโมกข์ (ไม่มีการพ้นจากอาปติเพราะไม่มีสัญญา) คือ อาบติอื่นจากนั้น 

[คำว่า ยโต วีติกฺกมสฌฺฌาย อภาเวน มุจฺจติ (อาปติที่ท่าให้ภิกษุพ้นจากอาปติได้ เพราะไม่มี 
สัญญาอันเป็นเหตุล่วงละเมิด) แสดงรูปวิเคราะห์ของ สฌฺฌาวิโมกขา เป็นปัญจมีพหุพพืหิสมาส และลบ 
อภาว ศัพท์ท่ามกลางสมาสว่า สฌฺฌาย อภาเวน วิโมกโข ยโตดิ สฌฺฌาวิโมกขา (ความพ้นจากอาปติใด 
ย่อมมีเพราะความไม่มีแห่งสัญญา เหตุนั้น อาปตินั้นชื่อว่า สัญญาวิโมกขา) ในที่นี้’ใช้เป็นปัญจมีพหุพพีห¬ 
ลมาสตามศัพท์อปาทานว่า ยโต และศัพท์ที่มีอรรถว่า พ้น หรือหลุดพ้น ก็มองหาอปาทานเป็นส่วนใหญ่ 
เหมือนอรรถว่า ออกไป (นิคฺคด), ไปปราศ (อเปด) และหมดไป (อปคด) ดังอุทาหรณ์ว่า 

- นิคฺคตา ชนา อสฺมา คามา โสยํ นิคฺคตชโน คาโม (ชนทั้งหลายออกไปแล้วจากหมู่บ้านนี้ 
หมู่บ้านนั้นชื่อว่า นิคคตชนะ หมายถึง หมู่บ้าน) 

- อเปต 0 วิฌฺฌาณํ อสฺมาติ อเปตวิฌฺฌาโณ มดกาโย (วิญญาณไปปราศแล้วจากร่างกายนี้ 
เหตุนั้น ร่างกายนั้นชื่อว่า อเปดวิญญาณะ คือ ร่างกายที่ตายแล้ว) 

- อปคต 0 ภยเภรว 0 อสฺมาติ อปคตภยเภรโว อรหา (ความกลัวภัยหมดไปแล้วจากพระอรหันต์นี้ 
เหตุนั้น พระอรหันต์นั้นชื่อว่า อปคตภยเภรวะ หมายถึง พระอรหันต์) 

ฎีกาใหม่แสดงรูปวิเคราะห์ว่า สฌฺฌาย อภาเวน วิโมกโข อสฺสาติ สฌฺฌาวิโมกฺโข โดยประกอบ 
ใช้เป็นปุงลิงค์ สันนิษฐานว่าคงจะพิมพ์ผิดจาก สฌฺฌาวิโมกขา เป็น สฌฺฌาวิโมกโข เพราะหมายถึงอาปติ 
ในเรื่องนี้ และท่านถือว่าเป็นจตุตถีหรือฉัฏฐีพหุพพืหิสมาสจึงประกอบใช้เป็นรูปว่า อสฺสา ตามรูปวิเคราะห์ 
ในคัมภีร์สารัตถทีปนี (เล่ม ๒ หน้า ๑๑๗) ที่หมายถึงสิกขาบท (สิกขาปท่) ว่า 

สฌฺฌาย อภาเวน วิโมกโข อสฺสาติ สฌฺฌาวิโมกขนฺติ มชฺเฌปทโลปสมาโส ทฏฺรพฺโพ. ๖๔ 

“พึงทราบสมาสที่ลบบทที่อยู่ท่ามกลางว่า ความพ้นมีอยู่แก่สิกขาบทนั้น เพราะความไม่มีแห่ง 
สัญญา เหตุนั้น สิกขาบทนั้นชื่อว่า สัญญาวิโมกขะ”] 

ปุน จ สพฺพาบิ) จิตฺตวเสน ทุวิธา โหนฺติ สจิตฺตกา อจิตฺตกา จาติ. ตตฺถ ยา สจิตฺตก¬ 
ล มุฏฺจึ'านวเสเนว สมุฏฺจึาติ อย 0 สจิตฺตกา. ยา อจิตฺตเกน วา สจิตฺตกมิสฺสเกน วา สมุฏฺจึาดิ อยํ 
อจิตฺตกา. 


๓ (^' ๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ความต่างกันแห่งจิต คือ อาป้ติทั้งหมดมี ๒ ประเภทโดยเนื่องด้วยจิต ได้แก่ 
๑. สจิตตกะ อาบ้ติที่เกิดขึ้นโดยเนื่องด้วยสมุฏฐานที่มีจิต[ต้องการล่วงละเมิด]เท่านั้น 

๒. อจิตตกะ อาบัติที่เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐานไม่มีจิตบ้างด้วยสมุฏฐาน [คือ กายหรือ 
วาจา]ที่ระคนกับสมุฏฐานที่มีจิตบ้าง 

[คำว่า สจิตตก มีรูปวิเคราะห์ว่า สห จิตฺเตน ยา วตฺตตีติ สจิตฺตกา (อาบํต็ที่เป็นไปกับด้วยจิต ชื่อ 
ว่า สจิตตกะ) จิตในที่นี้เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยฉันทะและวิริยะที่ต้องการล่วงละเมิดสิกขาบท เรียกว่า 
วตฺถุวีติกฺกมจิตฺต 

คำว่า อจิตตก มีรูปวิเคราะห์ว่า นตฺถิ จิตฺตํ ยสฺสาติ อจิตฺตกา (อาปติที่ไม่มีจิต ชื่อว่า อจิตตกะ) 

อาบัติที่เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐานไม่มีจิต เช่น เมื่อภิกษุหลับสนิทอยู่มีมาตุคามมานอนในที่มุงบัง 
เดียวกับภิกษุโดยที่ภิกษุไม่รู้สึกตัว ทำให้ต้องอาบัติสหเสยยะ เป็นต้น อาบัติที่ต้องในลักษณะนี้แม้ไม่มี 
จิตที่ต้องการล่วงละเมิดก็ยังต้องอาบัติ ถ้ามีจิตดังกล่าวด้วยยิ่งไม่ควรว่าไม่ต้องอาปติ พ่านจึงกล่าวต่อไป 
ว่า “ด้วยสมุฏฐาน[คือกายหรือวาจา]ที่ระคนกับสมุฏฐานที่มีจิตบ้าง” ดังเช่น การต้องอาปติทางกายกับจิต 
เหมือนการเสพเมถุนและการลักขโมย เป็นต้น 

อนึ่ง สัญญาทุกะมุ่งกล่าวถึงการไม่ต้องอาปติเป็นหลัก ส่วนสจิตตกทุกะมุ่งกล่าวถึงการต้องอาปติ 
เป็นหลัก คือ พ้นไปจากอาปติไม่ได้แม้จะไม่มีจิตที่ต้องการล่วงละเมิด 

ดังฎีกาใหม่กล่าวว่า 

เอตฺถ จ สฌฺฌาทุก 0 อนาปตฺดิมุเขน วุตฺต 0 . สจิตตกทุก 0 อาปตฺติมุเขนาติ ทฏฺรพฺพ 0 . ๖๕ 

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ พึงทราบว่า สัญญาทุกะกล่าวไว้โดยมีการไม่ต้องอาปติเป็นประธาน 

ส่วนสจิตตกทุกะกล่าวไว้โดยมีการต้องอาปติเป็นหลัก”] 

วชฺชกมุมปฺปเภทนฺติ เอตฺถ สพฺพาปตฺติโย วชฺชวเสน ทุวิธา โหนุติ โลกวชฺชา ปณฺณตฺคิ- 
วชฺชา จาติ. ตตฺถ ยสฺสา สจิตฺตกปกฺเข จิตฺตํ อกุสลเมว โหติ, อยํ โลกวชฺชา, เสสา ปณฺณตุดิวชฺชา. 

ในคำว่า วชฺชกมุมปฺปเภท 0 (ประเภทของโทษและกรรม) นี้ พึงทราบว่า 

ประเภทของโทษ คือ อาบัติทั้งหมดมี ๒ ประเภทโดยเนื่องด้วยโทษ ได้แก่ 
๑. โลกวัชชะ (มีโทษทางโลก) คือ อาบัติที่มีจิตในฝ่ายสจิตตกะเป็นอกุศล 
๒. ปัณณัตติวัชชะ (มีโทษเพราะการบัญญติ) คือ อาบัติที่เหลือ[จากนั้น] 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓ & &: 


[อาป้ตที่ภิกษุต้องด้วยจิตที่ต้องการล่วงละเมิดสิกขาบทอันเป็นอกุศลเท่านั้นเป็นโลกวัชชะ ส่วน 
อาบ้ตที่มีโทษเพราะการยัญญ้ตของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นปัณณัตติวัชชะ คือ อายัติที่ต้องด้วยจิตที่เป็น 
กุศล อกุศล หรืออัพยากฤต ดังเช่นการที่ภิกษุเก็บดอกไม้เพื่อถวายพระ ขุดดินเพื่อจะสร้างกุฏิ หรือพระ 
อรหันต์ที่จำวัดก่อนแล้วมีมาตุคามมานอนในที่มุงยังเดียวอัน ก็อาจต้องอาบตที่เป็นปัณณัตดิวัชชะได้ 

ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๐๒) อธิบายเพิ่มเดิมว่า อาปติที่เป็นโลกวัชชะยังหมายรวมถึงอจิตตกะอีกด้วย 
ดังนั้น การดื่มสุราโดยไม่รู้ว่าเป็นสุรา แม้จะไม่มีอกุศลจิต ก็ทำให้ต้องอาบตเช่นเดียวอัน 

คำว่า เสสา (อาบติที่เหลือ[จากนั้น]) คือ อาปตที่ต้องด้วยจิตที่เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง อัพยากฤต 
บ้าง ไม่ใช่ต้องด้วยอกุศลจิตแน่นอนเหมือนโลกวัชชะ 
คำว่า โลกวชฺช มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- โลเก วชฺช่ อสฺสาติ โลกวชฺชา ะะ อาปติที่มีโทษ'ใน'โลก ชื่อว่า โลกวัชชะ 
คำว่า ปณฺณตฺติวชฺช มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปณฺณตฺติยา วชฺช่ อสฺสาติ ปฌฺฌตฺดิวชฺชา = อาบ้ติที่มี'โทษเพราะการยัญญ้ต ชื่อว่า ปัณณัตติ- 

วัชชะ] 

สพฺพา จ กายกมุมวจีกมฺมตทุภยวเสน ติวิธา โหนุติ. ตตฺถ กายทฺวาเร อาปชฺชิตพฺพา 
กายกมุมนุดิ วุจฺจติ, วจีทฺวาเร อาปชฺชิตพฺพา วจีกมุมนุติ วุจฺจติ, อุภยตฺถ อาปชุชิตพุพา กายกมุมํ 
วจีกมุมฌฺจาติ. มโนทฺวาเร อาปตฺติ นาม นตฺถิ. อิติ อิมินา วชุชกมุมปฺปเภเทนาบิ) สพุพตฺถ 
วินิจฺฉโย เวทิตพุโพ. 

ประเภทของกรรม คือ อาบ้ติทั้งหมดมี ๓ ประเภทโดยจำแนกเป็น 
๑. กายกรรม อาน้ติที่ล่วงละเมิดทางกายทวาร 

๒. วจีกรรม อาน้ติที่ล่วงละเมิดทางวจีทวาร 

๓. กรรมทั้ง ๒ นั้น อายัติที่ล่วงละเมิดทางกายทวารและวจีทวารทั้ง ๒ [เหมือน 

อทินนาทานเป็นต้น] 

ขึ้นชื่อว่าอาน้ติทางมโนทวารไม่มี 

โดยประการดังนี้ พึงทราบข้อวินิจฉัยในสิกขาบททั้งหมดโดยเนื่องด้วยประเภทของ 
โทษและกรรมดังกล่าว 

[ความจริงแล้วชื่อว่ากายกรรมเป็นต้นเป็นชื่อของอากัปกิริยาทางกาย วาจา และใจ ไม่ใช่ชื่อ 


6โ| 1^0'๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ของอาปติ หากแต่ในที่นี้ใช้เป็นชื่อของอาบติโดยเป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า การณูปจาระ คือ สำนวน 
ที่กล่าวถึงเหตุแต่มุ่งให้หมายถึงผล ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงอากัปกิริยาอันเป็นเหตุ แต่มุ่งเจตนาหมายถึง 
อาบัติอันเป็นผล และโดยทั่วไปบทที่เป็นอุปจาระเช่นนี้ไม่ต้องเปลี่ยนลิงค์ไปตามสิ่งที่ศัพท์สื่อถึง ท่านจึง 
ประกอบใช้เป็นรูปนปุงสกลิงค์ว่า กายกมฺมํ เป็นต้นตามลิงค์เดิม ไม่ใช่เป็นอิตถีลิงค์ตาม อาปตฺติ 

ฎีกาใหม่อธิบายเพิ่มเติมว่า คำว่า มโนทวาเร อาปตฺดิ นาม นตฺถิ (ขึ้นชื่อว่าอาปติทางมโนทวาร 
ไม่มี) เป็นเยภุยยนัย คือ นัยที่กล่าวไว้โดยมาก แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งเล็กน้อยอย่างอื่น ดังคำว่า อมพวนํ 
(ป่ามะม่วง) หมายถึง ป่าที่มีต้นมะม่วงมากกว่าต้นไม้อื่น ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

มโนทวาเร อาปตฺติ นาม นตฺถีติ อิทํ เยภุยฺยวเสน วุตฺตํ อุปนิกฺขิตฺตสาทิยนาทีสุ อาปตฺติสมฺภวโตติ 

ทฏฺร พฺพํ. ๖๖ 

“คำว่า มโนทฺวาเร อาปตฺดิ นาม นตฺถิ (ขึ้นชื่อว่าอาปติทางมโนทวารไม่มี) นี้ พึงทราบว่าท่าน 
กล่าวไว้โดยมาก เพราะมีอาปติได้ในเพราะการยินดีเงินทองที่วางไว้ใกล้เป็นต้น” 

ในคำอธิบายข้างด้นนั้นกล่าวตามคัมภีร์สารัตถทีปนี (เล่ม ๒ หน้า ๑๑๙) ซึ่งกล่าวถึงความเห็น 
ของอาจารย์ท่านอื่นว่า มโนทฺวาเร อาปตฺติ นาม นตฺถีติ อิทมฺปิ พาหุลฺลวเสเนว วุตฺตนฺติ วทนฺติ (อาจารย์ 
ทั่งหลายกล่าวว่า แม้คำว่า มโนทวาเร อาปตฺดิ นาม นตฺถิ นี้ ท่านกล่าวไว้โดยมาก) คัมภีร์ปาติโมกขปทัตก- 
อนุวัณณนา (หน้า ๘๑) แสดงความเห็นของมตินี้ว่า ลักษณะของวินัย คือ การตั้งอยู่ในความหนักเป็นหลัก 
ตามคำกล่าวในคัมภีร์อรรถกถาพระวินัย (เล่ม ๒ หน้า ๒๘๖) ว่า อบิ)จ ครุกลหุเกสุ ครุเก ราตพฺพนฺติ เอต 0 
รินยลกฺขณํ (อนึ่ง ลักษณะนี้ว่า ในวินัยที่หนักและเบา ภิกษุควรดำรงอยู่ในวินัยที่หนัก เป็นลักษณะของ 
วินัย) และความยินดีพอใจเงินทองก็ปรากฏในขณะรับเงินทองนั้น ท่านจึงถือว่าต้องอาปติทางใจด้วยความ 
ยินดีพอใจ 

อย่างไรก็ตาม โบราณาจารย้พม่าไม่ยอมรับความเห็นนี้ เนื่องจากเห็นว่า การยินดีเงินทองที่ 
วางไว้ใกล้นั้นเป็นการต้องอาปติ เพราะไม่ทำการห้ามทางกายทวารและวจีทวารเป็นเหตุ (กายวจีทวาเรสุ 
อกิริยลมุฏฺรานา) เนื่องจากไม่ห้ามเงินทองที่วางไว้ใกล้ด้วยกายหรือวาจาทั่งที่ควรห้าม เหมือนอาปติทุกกฏ 
ที่ภิกษุผู้ต้องอาปติแล้วนิ่งอยู่ในเวลาสวดปาติโมกข์ จัดว่าเป็นการต้องอาปติ เพราะไม่ทำการประกาศทาง 
วาจาเป็นเหตุ ตามที่กล่าวไว้ในกังขาวิตรณีช้างต้น แม้ในคัมภีร์อัฏฐสาลินีก็ปรากฏช่อความที่กล่าวถึงการ 
ต้องอาปติทางกายและวาจาว่า 

รินยสฺส เทฺว มูลานิ กาโย จ วาจา จ. สมมาสมพทฺเธน หิ สพฺพาปตฺติโย อิเมสุเยว ทฺวีสุ ทวาเรสุ 
ปฌฺฌตฺตา. มโนทวาเร อาปตฺติปฌฺฌปน์ นาม นตฺถิ. ๖๗ 

“วินัยมีมูลเหตุ ๒ อย่าง คือ กาย และ วาจา 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓(^๗ 


กล่าวคือ พระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงบัญญ้ติอาบํเติทั้งหมดทางทวาร ๒ เหล่านี้เท่านั้น ขึ้นชื่อว่า 
การบัญญ้ติอาบติทางมโนทวารหามีไม่”] 

ติกทฺวยวิธินฺติ กุสลตฺติกเวทนาตฺติกวิธี. อาปตฺตึ อาปชฺชมาโน หิ อกุสลจิตฺโต วา 
อาปชฺชติ กุสลาพฺยากตจิตฺโต วา, ตถา ทุกฺขเวทนาสมงฺคี วา อิตรเวทนาทฺวยสมงฺคี วา. เอวํ 
สนฺเตปี สพฺพสิกฺ'ขาปเทสุ อกุสลจิตฺตวเสน เอกํ จิตฺตํ, กุสลาพฺยากตจิตฺตวเสน เทฺว จิตฺตานิ, 
สพฺเพส 0 วเสน ตีณิ จิตฺตานิ. ทุกขเวทนาวเสน เอกา เวทนา, สุขอุเปกฺขาวเสน เทฺว, สพฺพาส 0 
วเสน ติสฺโส เวทนาติ. อยเมว ปเภโท ลพุภติ, น อฌฺโฌ. 

ประเภทของติกะ ๒ หมวด คือ ประเภทของกุสลติกะและเวทนาติกะ กล่าวคือ ภิกษุ 
ผู้ต้องอาบติ มีจิตเป็นอกุศล มีจิตเป็นกุศล หรือมีจิตเป็นอัพยากฤต จึงต้องอาบต 

นอกจากนั้น ภิกษุถึงพร้อมด้วยทุกขเวทนา หรือถึงพร้อมด้วยเวทนา ๒ อย่างอื่น 
[คือ สุขเวทนาและอุเบกขาเวทนา] จึงต้องอาบต 

กระนั้นก็ตาม ประเภทอย่างนี้ย่อมปรากฏในสิกขาบททั้งปวง คือ 

- จิตประเภทเดียวย่อมมีด้วยอกุศลจิต [ในเอกจิตตสิกขาบท คือ สิกขาบทที่มีจิต 
ประเภทเดียว เช่น การล่วงอาบติปาราชิก ๔ ข้อ และสังฆาทิเสสมีสุกกวิสส้ฏฐิเป็นต้น] 

- จิต ๒ ประเภทย่อมมีด้วยกุศลจิตและอัพยากตจิต [ในทวิจิตตสิกขาบท คือ สิกขา 
บทที่มีจิต ๒ ประเภท เช่น การล่วงอาบติในปทโสธัมมสิกขาบทที่สอนธรรมให้อนุปสัมบันว่า 
พร้อมกัน หรือการแสดงธรรมแก่มาตุคาม ย่อมต้องอาบัติด้วยกุศลจิตสำหรับปุถุชน ส่วน 
พระอรหันต์ก็ล่วงอาบติด้วยอัพยากตจิต คือ มหากิริยาจิต หรือการที่ภิกษุไม่มีจิตที่คิดจะล่วง 
ละเมิดแล้วหลับไปในกุฏิที่มีมาตุคามเข้ามานอนในภายหลัง ก็ล่วงอาบติในสหเสยยสิกขาบท 
ด้วยอัพยากตจิตคือภรังคจิต] 

- จิต ๓ ประเภทย่อมมีด้วยจิตทั้งหมด [ในติจิตตสิกขาบท คือ สิกขาบทที่มีจิต ๓ 

ประเภท] 

- เวทนาประเภทเดียวย่อมมีด้วยทุกขเวทนา [ในเอกเวทนสิกขาบท คือ สิกขาบทที่ 
มีเวทนาประเภทเดียว เช่น การล่วงอาบติในทุฏฐโทสสิกขาบทที่เกิดจากการกล่าวตู่ภิกษุอื่นว่า 
เสพเมถุน] 


สา (^0 1^0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- เวทนา ๒ ประเภทย่อมมีด้วยสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนา [ในทวิเวทนสิกขาบท 
คือ สิกขาบทที่มีเวทนา ๒ ประเภท เช่น การล่วงอาบติปาราชิกข้อแรกที่ประกอบด้วยสุขเวทนา 
หรืออุเบกขาเวทนาโดยประกอบด้วยโลภมูลจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสหรืออุเบกขา] 

- เวทนา ๓ ประเภทย่อมมีด้วยเวทนาทั้งหมด [ในติเวทนสิกขาบท คือ สิกขาบทที่มี 
เวทนา ๓ ประเภท] 

ประเภทอื่น[จากประเภทเหล่านั้น]หามีไม่ 

[ในเบื้อง แรกที่กล่าวถึงจิตและเวทนาที่ เกิดขึ้นในขณะต้อง อาปติโดยทั่วไปโดยไม่ได้ระบุอาปติไว้ 
ต่อมาท่านกล่าวระบุไว้ว่า แม้สิกขาบทก็จำแนกได้ ๓ ประเภทตามจิต ดังนี้ 

๑. เอกจิตตสิกขาบท ๒. ทวิจิตตสิกขาบท ๓. ติ จิตตสิกขาบท 

จำแนกเป็น ๓ ประเภทตามเวทนา ดังนี้ 

๑. เอกเวทนสิกขาบท ๒. ทวิเวทนสิกขาบท ๓. ดิเวทนสิกขาบท 

แต่ไม่มีสิกขาบทเหล่านี้ คือ 

- เอกทวิจิตตสิกขาบท คือ สิกขาบทที่มีจิตประเภทเดียวและ ๒ ประเภท 

- เอกติจิตตสิกขาบท คือ สิกขาบทที่มีจิตประเภทเดียวและ ๓ ประเภท 

- ทวิติจิตตสิกขาบท คือ สิกขาบทที่มีจิต ๒ ประเภทและ ๓ ประเภท 

- เอกทวิเวทนสิกขาบท คือ สิกขาบทที่มีเวทนาประเภทเดียวและ ๒ ประเภท 

- เอกติเวทนสิกขาบท คือ สิกขาบทที่มีเวทนาประเภทเดียวและ ๓ ประเภท 

- ทวิดิเวทนสิกขาบท คือ สิกขาบทที่มีเวทนา ๒ ประเภทและ ๓ ประเภท 

ฎีกาใหม่กล่าวว่า ติกะทั้ง ๒ หมวดนี้กล่าวไว้โดยมาก เพราะพระอรหันต์ที่นอนเข้านิโรธสมาปติ 
แล้วไม่มีจิตและเวทนาย่อมต้องอาปติในสหเสยยสิกขาบทได้ ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

อิทมฺปิ จ ดิกทวย 0 เยภุยฺยวเสเนว วุตฺต 0 . นิปชฺชิตฺวา นิโรธสมาปนฺโน หิ อจิตฺตโก อเวทโน สห 
เสยยาปตฺตึ อาปชฺชดีติ. ๖๘ 

“อนึ่ง แม้ติกะทั้ง ๒ นี้ก็กล่าวไว้โดยมากนั้นเทียว ดังจะเห็นได้ว่า พระอรหันต์ผู้นอนแล้วเข้า 
นิโรธสมาปติ เป็นผู้ไม่มีจิต ไม่มีเวทนา ย่อมต้องสหเสยยอาป้ติได้” 

คำว่า กุสลตติก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ติกะที่หมายรู้ด้วย กุสล ศัพท์ ะะ กุสเลน อุปลกฺขิต 0 ดิก 0 กุสลดิก 0 . 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓(^'๙ 


จัดเป็นอาทิลัทธนาม คือ ชื่อที่ได้รับโดยอักษรตัวแรกในกุศล อกุสล และอัพยากต 

ส่วน เวทนาดฺติก มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- เวทนาย อุปลกฺขิต 0 ดิก 0 เวทนาดิก 0 ะะ ติกะที่หมายรู้ด้วยเวทนา 

จัดเป็นสัพพลัทธนาม คือ ชื่อที่ได้รับโดยศัพท์ที่ปร ะกอบทั้งหมด เพราะกล่าวถึงสุขเวทนา ทุกข- 
เวทนา และอุเบกขาเวทนา 

ระเบียบการตั้งชื่อในคัมภีร์ทางศาสนามี ๓ อย่างตามสมควร ดังนี้ 
๑. อาทิสัทธนาม ชื่อที่ได้รับโดยอักษรตัวแรก เช่น 

- กวศฺค (วรรคที่หมายรู้ด้วย ก อักษร, ก วรรค) 

- กุสลตฺดิก (ติกะที่หมายรู้ด้วย กุสล ศัพท์, กุสลติกะ) 

๒. สัพพสัทธนาม ชื่อที่ได้รับโดยศัพท์ที่ประกอบทั้งหมด เช่น 

- เวทนาตฺดิก (หมวดเวทนา ๓) 

๓. อันตดัทธนาม ชื่อที่ได้รับจากชื่อท้าย เช่น 

- ตจปฌฺจก (หมวดกรรมฐาน ๕ มีหนังเป็นที่สุด) ในคำว่า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ] 

ลกฺขณํ สตฺตรสธา, ริต 0 สาธารณํ อิทํ, ฌตฺวาติ อิทํ นิทานาทิเวทนาตฺติกปริโยสานํ 
สตฺตรสปุปการํ ลกฺขณํ ชานึตฺ'วา โยเชยฺย เมธาวี. ตตฺถ ตตฺถ ยถารหนฺติ ปณฺฑิโต ภิกฺขุ ตสฺมึ 
ตสฺมึ สิกฺขาปเท อิทํ ลกฺขณํ ยถานุรูป โยเชยฺยาติ อตฺโถ. ต 0 ปน อโยชิต 0 ทุพฺพิชานํ โทติ, 
ตสฺมา นิ สพฺพสิกฺขาปทานํ อสาธารณวินิจฺฉยปริโยสาเน อิมํ มาดิก 0 อนุทฺธริตุ'วาว โยเชตฺวา 
ทสฺสยิสฺสาม. อิธ ปนสฺส อย 0 โยชนา¬ 
ค 0 'าว่า ลกฺขณํ สตฺตรสธา, ริตํ สาธารณํ อิทํ, ฌตฺวา (ผู้มีปัญญารู้ลักษณะทั่วไป[กับ 
สิกขาบททั้งหมด]ที่ดำรงอยู่ ๑๗ ประการแล้ว) หมายความว่าผู้มีปัญญารู้ลักษณะ ๑๗ ประการนี้ 
อันมีสถานที่อยู่ต้นมีเวทนาติกะ (หมวด ๓ แห่งเวทนา) อยู่ท้ายแล้วพึงประกอบไว้ 

บาทคาถาว่า ตตฺถ ตตฺถ ยถารหํ (ตามสมควรในสิกขาบทนั้นๆ) หมายความว่า ภิกษุ 
ผู้มีปัญญาพึงประกอบลักษณะนี้ไว้ในสิกขาบทนั้นๆ ตามสมควร 

อนึ่ง ลักษณะดังกล่าวเข้าใจได้ยากเมื่อมิได้ถูกประกอบไว้[เป็นตัวอย่าง] ดังนั้น ข้าพเจ้า 
จักแสดงประกอบลักษณะนั้นไว้ท้ายคำวินิจฉัยเฉพาะของสิกขาบททั้งหมดโดยไม่ยกมาติกานี้ขึ้น 
ทีเดียว 


๓๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ก็การประกอบลักษณะ ๑๗ ประการนั้นในปาราชิกที่ ๑ นี้ มีดังนี้ 

[พระอรรถกถาจารย์จะกล่าวถึงสถานที่เป็นต้นไว้ท้ายคำวินิจฉัยเฉพาะของสิกขาบททั้งหมดเพื่อ 
ให้ความปรากฏชัดเจน เช่น กล่าวถึงสถานที่ว่า เวสาลิยํ (ในเมืองเวสาลี) กล่าวบุคคลว่าเป็นพระสุทิน และ 
กล่าวถึงวัตถุว่าคือการล่วงละเมิดเมถุน ดังนี้เป็นต้น โดยจะไม่กล่าวถึงมาติกาซํ้าอีก เพราะได้กล่าวมาแล้ว 
ในที่นี้] 


สถานที่เป็นด้น 


อิทํ เวสาลิยํ สุทินฺนตฺเถรํ อารพฺภ เมถุนวีติกฺกมวตฺถุสฺมึ ปฌฺฌตฺต 0 . 

สิกขาบทนี้ทรงบัญญ้ติไว้ปรารภพระสุทินนเถระในเมืองเวลาลี เพราะเหตุคือการเสพ 

เมถุน 

ประเภทของบัญญัติ 

“เมถุนํ ธมุม 0 ปฏิเสเวยุยา”ติ อยเมตฺถ ปฌฺฌตฺติ, “สิกฺขํ อปจฺจกฺขายา”ติ จ “อนุตมโส 
ติรจฺฉานคตาย!)”ติ จ เทฺว อนุปฌฺฌตฺติโย. อนุปฌฺฌตฺติ จ นาเมสา อาปตฺติกรา จ โหติ อณุฌ- 
วาทกสิกฺขาปทาทีสุ วิย, อนาปตฺติกรา จ อณุฌตฺร สุปีนนุตาดิอาทีสุ วิย, อาปตฺติอุปตฺถมุภกรา จ 
อทินุนาทานาทีสุ วิย อิธ ปน อุปตฺถมุภกราดิ เวทีตพฺพา. 

บัฌญติว่า เมถุนํ ธมุม 0 ปฏิเสเวยฺย (พึงเสพเมถุนธรรม)นี้เป็น[มูล]บัญญติในสิกขาบทนี้ 

อนุบัญญติมี ๒ อย่าง คือ สิกฺขํ อปจฺจกขาย (ไม่ลาสิกขา) และ อนุตมใส ติรจฺฉาน- 
คตายปี (แม้กับสัตว์ติรัจฉานตัวเมียเป็นอย่างต 0 า) 

อนึ่ง ขึ้นชื่อว่าอนุบัญญติจำแนกเป็น 

- ทำให้ต้องอาบติ เหมือนในอัญญวาทกสิกขาบท เป็นต้น 

- ทำให้ไม่ต้องอาบติ เหมือนอนุบัญญ้ติว่า อณุฌตฺร สุปินนุตา (ยกเว้นฝัน) เป็นต้น 

- สนับสนุนให้ต้องอาบติ เหมือนในอทินนาทานสิกขาบท เป็นด้น 
ส่วนในปฐมปาราชิกนี้พึงทราบเป็นอนุบัญญ้ติที่สนับสนุนให้ต้องอาบติ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๙๑ 


[อนุบัญญัติมี ๓ ประเภท คือ 

๑. อาปัตติกรา อนุบัญญั ติที่ ทำ'ให้ต้องอา ปัตั๊ เช่น ใน อัญญวาทกสิกขาบท มี การบัญญ้ ติ 

เพิ่มเติมว่า วิเหสเก (เพราะการเบียดเบียน[ด้วยการนิ่ง]) ซึ่งเหมือนกับการบัญญัติอาบ้ติอื่นเพิ่มขึ้นจาก 
เดิม คือ อฌฺฌวาทเก (เพราะการพูดคำอื่น) 

๒. อนาปัตติกรา อนุบัญญ้ติที่ทำ ให้ ไม่ต้องอาบติ เช่น ในสุกกวิสสัฏฐิสิกขาบท มีการ 

บัญญัติเพิ่มว่า อฌฺฌตฺร สุปินนฺตา (ยกเว้นฝัน) ทำให้ภิกษุผู้หลั่งนํ้าอสุจิในเวลาฝันไม่ต้องอาบติสังฆาทิเสส 
เพราะถือว่าเจตนาในการหลั่งจัดเป็นอัพโพหาริก คือ ไม่พอจะกล่าวว่าเป็นองค์ของการต้องอาป้ติ กล่าวคือ 
จิตในขณะฝันจัดเป็นอัพโพหาริก เพราะถูกถีนมิทธะครอบงำ แม้เจตนาที่ยังกิริยาขวนขวายให้เกิดขึ้นก็จัด 
เป็นอัพโพหาริก เพราะจิตเป็นอัพโพหาริก สมดังพระ พุทธดำรัสในคัมภีร์มหาวิภังค์ ๖๙ ว่า อตฺเถสา ภิกฺขเว 
เจตนา, สา จ โข อพฺโพหาริกา (ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั้นมีอยู่ แต่เป็นอัพโพหาริก) 

๓. อาปัตติอุปัตกัมภกรา อนุบัญญัติที่สนับสนุนให้ต้องอาบัติ เช่น ในอทินนาทานสิกขาบท 
มีการบัญญัติเพิ่มเดิมว่า คามา วา อรฌฺฌา (จากบ้านหรือป่า) ทำให้ภิกษุผู้สักทรัพย์จากทุกแห่งไม่ว่าจะ 
เป็นบ้านหรือป่าก็ต้องอาบ้ติเช่นกัน 

ส่วนอนุบัญญัติ'ในปฐมปาราชิกสิกขาบทนี้'ว่า อนฺตมโส ดิรจฺฉานคตายปิ (แม้กับสัตว์ดิรัจฉานตัว 
เมียเป็นอย่างตา) ก็จัดเป็นการสนับสนุนให้ต้องอาบ้ติ โดยยํ้าความว่า ภิกษุห้ามเสพเมถุนแม้แต่กับสัตว์ 
ดิรัจฉานตัวเมีย] 

อิโต ปริ ปน ยตฺถ อนุปฌฺฌตฺติ อตฺถิ, ตตฺถ “อยํ อนุปฌฺฌตุตี”ติ เอตุตกเมว 
ทสฺสยิสฺสาม. รเปตุ'วา ปน อนุปฌฺฌตุดึ อวเสสา ปฌฺฌตุดิเยวาติ สพฺพตุถ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ. 
ภิกฺขุ๊ อารพฺภ อุปฺปนฺนวตุถุสฺมึเยว “ยา ปน ภิกฺขุนี ฉนฺทโส เมถุนํ ธมุม 0 ปฏิเสเวยฺยา”ติ เอว 0 
ภิกฺขุนีนมุบิ) ปฌฺฌตุดิโต สาธารณปฌฺฌตุดิ. 

ต่อแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจักแสดงเพียงเท่านี้ว่า อย 0 อนุปฌฺฌตุติ (ข้อนี้เป็นอนุบัญญัติ) 
ในสิกขาบทที่มีอนุบัญญัตินั้น 

อนึ่ง บัญญัติที่เหลือยกเว้นอนุบัญญัติ เป็น[มูล]บัญญัตินั่นแหละ 

โดยประการดังนี้ พึงทราบคำวินิจฉัยในสิกขาบททั้งหมด 

สิกขาบทนี้ชื่อว่าสาธารณบัญญัติ เพราะทรงบัญญัติแม้แก่ภิกษุณีอย่างนี้ว่า ยา ปน 
ภิกขุนี ฉนฺทโส เมถุนํ ธมุม 0 ปฏิเสเวยฺย (ภิกษุณีใดเสพเมถุนธรรมด้วยความพอใจ) ในเหตุ 
ที่เกิดขึ้นปรารภภิกษุนั่นแหละ 


๓๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อาณัติ 

อาณตฺติยา อนาปชฺชน โต อนาณตฺติก 0 . ภิกุขุ๊ ปน อาณาเปนฺ โต อกปุปิยสมาทานาปตฺติ โต 

น มุจฺจติ. 

สิกขาบทนี้ชื่อว่า อนาณัตติกะ (ไม่มีการใซ้ผู้อื่น) เพราะไม่ต้องอาบติด้วยการสั่ง แต่ 
เมื่อภิกษุสั่งภิกษุ[อื่น]ย่อมไม่พ้นจากอาบติ[ทุกกฏ] เพราะชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม 

[ภิกษุที่ใช้ให้ภิกษุอื่นทำสิ่งที่ผิดวินัย ย่อมต้องอาบิตทุกกฏที่เรียกว่า อกัปปิยสมาทานทุกกฏ คือ 
ทุกกฏที่เกิดจากการชักชวนให้ทำลิ่งที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ภิกษุผู้ชัาชวนให้ภิกษุอื่นฆ่าสัตว์ สักทรัพย์ เสพ 
เมถุน พูดเท็จ ดื่มสุรา เป็นต้นจัดว่าต้องอาบัติทุกกฏทั้งสิ้น แม้อุปัชฌาย์หรืออาจารย์ที่ใช้สอยอันเตาาสิก 
ให้ทำผิดวินัยที่ไม่มีบัญญัติไว้โดยตรง เช่น ใช้ให้อันเตาาสิกเย็บจีวรเพื่อญาติของตน ก็ต้องอาบิตทุกกฏ 
ส่วนอันเตวาสิกด้องอาบิติปาจิตตีย์ ดังหลักฐานในคัมภีร์สมันตปาสาทิกาและสารัตถทีปนีว่า 

อาจริยุปชฺฌายา อตฺตโน ฌาดิกานํ จีวรํ อนฺเตวาสิเกหิ สิพฺพาเปนฺติ, อาจริยุปชฺฌายานํ ทุก.กฏ 0 , 
อนฺเตวาสิกานํ ปาจิตฺดิย 0 . อนฺเตวาลิกา อตฺตโน ฌาดิกานํ อาจริยุปชฺฌาเยหิ สิพฺพาเปนฺติ, ตตฺราปิ เอเสา 
นโย. ๗๐ 

“อาจารย์และอุปัชฌาย์ยังอันเตาาสิกให้เย็บจีวรเพื่อญาติของตน อาจารย์และอุปัชฌาย์ต้องอาบิต 
ทุกกฏ อันเตวาสิกด้องอาบัติปาจิตตีย์ อันเตาาสิกยังอาจารย์และอุปัชฌาย์ให้เย็บจีวรเพื่อญาติของตน 
แม้ในเรื่องนั้นก็มีนัยเดียวอันนั้นเอง” 

อาจริยุปชฺฌายานํ ทุก.กฏนฺติ อกป.ปิยสมาทานวเสน ทุก.กฏ 0 . ๗ '’ 

“คำว่า อาจริยุปชฺฌายานํ ทุก.กฏํ (อาจารย์และอุปัชฌาย์ต้องอาปติทุกกฏ) หมายความว่า เป็น 
อาปติทุกกฏโดยเนื่องด้วยการชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม”] 


อาบัติ 


เมถุนราเคน กายสํสคฺเค ทุกุกฏ 0 , ซีวมานกสรีรสฺส วุตฺตปุปกาเร มคฺเค สเจปี ตจาทีนิ 
อนวเสเสตฺวา สพฺพโส ฉินฺเน นิมิตฺตสณฺจึานมตฺตํ ปฌฺฌายติ, ตตฺถ อนฺตมโส องฺคชาเต อุฏฺริตํ 
อนฏฺจึกายปุปสาท 0 ปีฬกํ วา จมุมขิลํ วา ปเวเสนฺตสฺสาปิ เสวนจิตฺเต สติ ปาราชิก 0 , นฏฺรกายปุ- 
ปสาท 0 สุกุขปีฬกํ วา มตจมุม 0 วา โลม 0 วา ปเวเสนฺตสฺส ทุกุกฏ 0 , สเจ นิมิตฺตสณฺจึานมตฺตมุปิ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๙๓ 


อนวเสเสตฺวา สพฺพใส มคฺโค อุปปาฏิโต, ตตฺถ อุปกฺกมโต วณสงฺเขปวเสน ถุลฺลจฺจย 0 , ตถา 
มนุสุสานํ อกฺขินา สากณฺณจฺฉิทฺทวตฺถิโกเสสุ สตฺถเกน กตวเณ วา, หตฺถิอสุสาทีนฌฺจ ติรจฺฉานานํ 
วตฺถิโกสนาสาปุเฏสุ ถุสุลจฺจย 0 . ติรจฺฉานานํ ปน อกฺขิกณฺณนาสาวเณสุ อหิมจฺฉาทีนํ ปเวสนปุ- 
ปมาณวิรหิเต อณุนิมิตฺเต สพฺเพสฌฺจ อุปกจฺฉกาทีสุ เสสสรีเรสุ ทุกฺกฏ 0 . มตสรีเร นิมิตฺเต 
อุปฑฺฒกฺขายิตโต ปฏฺจึ'าย ยาว น กุถิตํ โหติ, ตาว ถุลุลจฺจย 0 . กุถิเต ทุฦกฏ 0 , ตถา วฏฺฏกเต 
มุเข อจฺฉุปนฺตํ องฺคชาต 0 ปเวเสนฺตสุส ทุกฺกฏ 0 . โอฏ^โต พหิ นิกฺขนฺตชิวฺหาย วา ทณฺตสุ วา 
ถุสุลจฺจย 0 . นิมิตฺตโต พหิ ปติตม 0 สเปสิยํ ทุกฺกฏนฺติ อยเมตฺถ อาปตฺติเภโท. 

ประเภทของอาบติในสิกขาบทนี้ มีดังนี้ คือ 

- ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะเคล้าคลึงกายด้วยความกำหนัดในเมถุน 

- ต้องอาบ้ติปาราชิก แก่ภิกษุที่มีจิตคิดจะเสพ แล้วสอดใส่ติ่ง หรือก้อนหนังที่มี 
กายประสาทไม่วิบัติไปเป็นอย่างติ่าอันเกิดที่องคชาตเช้าไปในนิมิตสัณฐานที่ปรากฏในมรรคดังที่ 
กล่าวประเภทไว้ [๓๐ อย่าง] ของสรีระที่ยังมีชีวิต ซึ่งแม้จะลูกตัดทิ้งทั้งหมดโดยไม่เหลือหนัง 
เป็นด้น 

- ต้องอาบัติทุกกฏ แก่ภิกษุผู้พยายามสอดใส่ติ่งแห้ง หนังตาย หรือขน ซึ่งมี 
กายประสาทวิบัติแล้ว 

- ต้องอาบ้ติถุลสัจจัย โดยการนับว่าเป็นแผล แก่ภิกษุผู้พยายามอยู่ในทวารที่ลูก 
เฉือนโดยสิ้นเชิงไม่ให้เหลือแม้เพียงนิมิตสัณฐาน 

- ต้องอาป็ติถุลลัจจัยเช่นกัน แก่ภิกษุผู้พยายามอยู่ในช่องตา ช่องจมูก ช่องหู และ 
หัวไส้ (อัณฑะ) ของมนุษย์[คือ สตรี บุรุษ บัณเฑาะก์ และอุภโตพยัญชนก] หรือในแผลที่ลูก 
ผ่าไว้ด้วยมีดเล็ก และแก่ภิกษุผู้พยายามอยู่ในหัวไส้หรือรูจมูกของสัตว์ติรัจฉานมีข้างและม้า 
เป็นต้น 

- ต้องอายัติทุกกฏ แก่ภิกษุผู้พยายามอยู่ในตา หู จมูก และแผลของสัตว์ติรัจฉาน 
หรือในอวัยวะเพศเล็กๆ ที่ไม่พอจะสอดใส่ได้ของงูและปลาเป็นต้น หรือในสรีระที่เหลือมีรักแร้ 
เป็นต้นของคนและสัตว์ทั้งหมด 

- ต้องอาบติถุลดัจดัย แก่ภิกษุผู้พยายามอยู่ในอวัยวะเพศของศพที่ลูกสัตว์กัดกิน 
ครึ่งหนึ่ง ซึ่งยังสดอยู่ไม่ขึ้นอืด 


๓๙๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- ต้องอาปติทุกกฏ แก่ภิกษุผู้พยายามอยู่ในอวัยวะเพศของศพที่ถูกสัตว์กัดกินครึ่ง 
หนึ่ง ซึ่งขึ้นอืดแล้ว (แด 1 ถ้าโดนข้างๆ หรือส่วนอื่นข้างในปากต้องอาปติปาราชิก) 

- ต้องอาปติทุกกฏเช่นกัน แก่ภิกษุผู้สอดใส่องคชาดไม่ให้กระทบในปากที่อ้าไว้ 

- ต้องอาบติถุลสัจวัย แก่ภิกษุผู้สอดใส่องคชาดในลิ้นที่ออกมาภายนอกปากหรือฟัน 

- ต้องอาปติทุกกฏ แก่ภิกษุผู้สอดใส่องคชาดในขึ้นเนื้อที่ตกออกจากอวัยวะเพศ 

[คำว่า วณสงฺเขปวเสน แปลตามศัพท์ว่า “โดยเนื่องด้วยการนับเข้าในแผล” เพราะ สงฺเขป ศัพท์ 
ใช้ในความหมายว่า สงฺคห (การนับ) ดังฎีกาใหม่ ๗๒ อธิบายว่า วณสงฺเขปวเสนาติ วณสงฺคหวเสน (คำว่า 
วณสงฺเขปวเสน แปลว่า โดยเนื่องด้วยการนับเข้าในแผล) คำนี้มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สงขิปนํ สงฺเขโป (ส 0 บทหน้า + ขิป ธาตุ + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- วเณ สงฺเขโป วณสงฺเขโป (สัตตมีตัปปุริสสมาส) 

คำว่า วฏฺฏกด (อ้าแล้ว) แปลตามศัพท์ว่า “กระทำให้กลมแล้ว” ฎีกาใหม่จึงอธิบายว่า วิวเฏ 
(อ้าแล้ว) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กรียิตฺถาติ กด 0 (กร ธาตุ + ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- วฏฺฏํ กด 0 วฏฺฏกด 0 (ทุติยาตัปปุริสสมาส) 

ในประโยคว่า อิดิ อยเมตฺถ อาปดติเภโท ศัพท์ว่า อิดิ และ อยํ แปลร่วมกันว่า อิติ อย 0 วุตฺตเภโท 
(ประเภทอันเรากล่าวแล้วนี้) โดย อิดิ มีความหมายเหมือน อิม ศัพท์ และเป็นคำไวพจน์กัน ส่วน อิม ศัพท์ 
จัดเป็นวุตตาเปกขะ คือ มองหาข้อความที่กล่าวมาแล้ว ในบางแห่งก็เป็นวุจจมานาเปกขะ คือ มองหา 
ข้อความที่จะกล่าวต่อไป ก็ควรแปลว่า อยํ วกขมานเภโท (ประเภทอันเราจักกล่าวนี้)] 


อนาบัติ 

อชานนฺตสฺส อสาทิยใ4ตสฺส อุมฺมตุตกสฺส ขิตุตจิตุตสฺส เวทนาฏฺฏสฺส อาทิกมฺมิกานฌฺจ 
อนาปตุติ. เอตุถ ปน โย นิทฺทํ โอกุกนุตตุตา ปเรน กตมฺปี อุปกฺกมํ น ชานาติ, โส อชานนฺโต. โย 
ชานิตุวาปิ น สาทิยติ, โส อสาทิยนฺโต. โย ปีตุตวเสน อเตกิจฺฉํ อุมฺมาท 0 ปตุโต, โส อุมุมตุตโก. 
ยกฺเขหิ กตจิตุตวิฤเขโป ขิตุตจิตุโต. ทฺวินฺนมุปิ จ เอเตส 0 อคฺคิสุวณฺณคูถจนฺทนาทีสุ สมปฺปวตุดิ¬ 
กาเวน อชานนภาโวว ปมาณํ. โย อธิมตุตเวทนาย อาตุรตุตา กิฌฺจิ น ชานาติ, โส เวทนาฏฺโฏ. 
โย ตสฺมึ ตสฺมึ วตุถุสฺมึ อาทิภูโต, โส อาทิกมุมโก. 



อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๙^ 


ไม่ต้องอาบ้ติแก่ 

- ภิกษุผู้ไม่รู้อยู่ คือ ผู้หลับอยู่ไม่รู้ถึงความพยายามที่บุคคลอื่นกระทำ เพราะหยั่งลง 
สู่ความหลับสนิท 

- ภิกษุผู้ไม่ยินดีอยู่ คือ ผู้รู้แล้วแต่'ไม่ยินดี 

- ภิกษุบ้า คือ ผู้ถึงความบ้าที่รักษาไม่ได้โดยเนื่องด้วยดีวิบ้ติ 

- ภิกษุผู้ถูกยักษ์เข้าสิง คือ ผู้ถูกยักษ์ทำให้มีจิตซัดส่าย 

อนึ่ง การที่ภิกษุบ้าและภิกษุผู้ถูกยักษ์เข้าสิงทั้ง ๒ นั้นไม่รู้ไฟกับทองหรือคูถกับไม้ 
จันทน์เป็นต้นโดยเข้าใจว่าเหมือนกัน จึงเป็นประมาณ 

- ภิกษุผู้มีเวทนากล้า คือ ผู้ไม่รู้อะไรเพราะกระสับกระส่ายด้วยเวทนากล้า 

- ภิกษุผู้เป็นอาทิกัมมิกะ คือ ผู้เป็นต้นเหตุในเรื่องนั้นๆ 


[ท่านกล่าวว่า ทวินุนม.ปี จ เอเตส 0 (อนึ่ง การที่ภิกษุบ้าและภิกษุผู้ถูกยักษ์เข้าสิงทั้ง ๒ นั้นไม่รู้ 
ไฟกับทองหรือคูถกับไม้จันทน์เป็นต้นโดยเข้าใจว่าเหมือนกัน จึงเป็นประมาณ) เป็นต้น เพื่อระบุว่า ภิกษุบ้า 
และภิกษุที่ถูกยักษ์เข้าสิงจนไม่รู้ไฟกับทองหรือคูถกับไม้จันทน์เป็นต้นว่าต่างกัน จึงจัดเป็นอุมมัตตกะและ 
ขิตตจิตตะในสิกขาบทนี้ ทั้งนี้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า ภิกษุบ้าและภิกษุที่ถูกยักษ์เข้าสิงทุกคนจัดเป็น 
อุมมัตตกะและขิตตจิตตะ 

คำว่า อุมฺมตฺตก มีรูปวิเคราะห์อีกนัยหนึ่งจากที่แสดงไว้ในเรื่องการลาสิกขาว่า 

- อุมฺมชฺชตีติ อุมฺมตฺโต (อุ บทหน้า + มท ะะ บ้า + ต ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) 

- อุมฺมตฺโตเยว อุมฺมตฺตโก (อุมฺมตฺต ศัพท์ + ก ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 

คำว่า อาทิกมฺมิก มีรูปวิเคราะห์ว่า อาทิกมฺเม นิยุตฺโต อาทิกมฺมิโก (ผู้ประกอบในการกระทำครั้ง 
แรก ชื่อว่า อาทิกัมมิกะ) ประกอบรูปศีพท์จาก อาทิกมฺม ศัพท์ + อิก ปัจจัยใน นิยุตฺต ตัทธิต 

ในฎีกาใหม่ (หน้า ๒๐๖) อธิบายเพิ่มเติมว่า ภิกษุบ้าเพราะดีกำเริบเป็นคนบ้าตลอดเวลา ส่วน 
ภิกษุบ้าเพราะถูกยักษ์เข้าสิงย่อมรู้สึกตัวได้บ้างในบางขณะ 

ฉบับฉัฏฐสังคายนาและฉบับมหาจุฬาฯ มีรูปพหูพจน์ว่า อาทิกมฺมิกานฌฺจ แต่กังขาภาสาฎีกา 
(เล่ม ๑ หน้า ๑๖๒) กล่าวว่าควรมีรูปเอกพจน์ว่า อาทิกมฺมิกสฺส จ เพราะหมายถึงพระสุทินเพียงรูปเดียว 

คำว่า อนาปตฺติ แปลตามศัพท์ว่า “การไม่ต้อง” ต้องเพิ่มบทฉัฏฐีกรรมเข้ามาแปลว่า อาปตฺติยา 


(ซึ่งอาบัติ) 


๓๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ฉบับฉัฏฐสังคายนาและฉบับมหาจุฬาฯ มีรูปว่า อย 0 ปน อนาปตฺติ (อนึ่ง ที่กล่าวมานี้เป็นอนาปติ) 
แต่ประโยคที่กล่าวสรุปความนั้นมักไม่มี ปน ศัพท์ที่แสดงอรรถวากยารัมภะ ซึ่งแปลว่า “อนึ่ง” ดังนั้น จึง 
ควรมีรูปเป็นประโยคเดียวกับข้อความต่อมาว่า อย 0 ปน อาปตฺติ จตูสุ วิปตฺดีสุ สีลวิปตฺติ (อนึ่ง อาปตินี้เป็น 
ศีลวิป็ติในวิปติ ๔) ตามปาฐะในคัมภีร์กังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๖๓)] 


วบด 


อยํ ปน อา ปตฺติ จตูสุ วิปตฺดีสุ สีลวิปตฺติ. 

อนึ่ง [อาบตินี้]เป็นศีลวิบัติในวิบัติ ๔ 

[วิบัติ ๔ คือ ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ และอาซีววิบัติ ได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องวิบัติที่อยู่ 
ในลักษณะการตัดสินวินัย ๑๗ ข้อ 

คำว่า ทิฏฺริ เป็นคำสามัญทั่วไป ถ้าหากใช้กล่าวถึงความเห็นที่ไม่ดี ก็นับว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือ 
ความเห็นผิด องค์ธรรมได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ถ้าหากกล่าวถึงความเห็นที่ดี ก็จัดเป็นสัมมาทิฏฐิ องค์ธรรม 
ได้แก่ ปัญญาเจตสิก 

ดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาว่า 

ทสฺสนํ ทิฏฺริ. สา ปน สมมาทิฏฺริมิจฺฉาทิฏฺริวเสน ทุวิธา. อิธ มิจฉาทิฏฺริ ยุตฺตา อกุสสาธ- 

การตฺตา. ๗ ”’ 

“ความเห็นชื่อว่า ทิฏฐิ ความเห็นนั้นมี ๒ อย่างโดยจำแนกเป็นสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และ 
มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ความเห็นผิดย่อมสมควรในที่นี้ เพราะเป็นฐานะของอกุศล” 

มิจฺฉา ปสฺสดีติ ทิฏฺริ. สามฌฺฌวจนสฺสปิ หิ อดถปฺปกรณาทินา วิเสสวิสยตา โหดีติ อิธ มิจฉา- 
ทสฺสนเมว “ทิฏฺรี”ติ วุจฺจติ. ๗๔ 

“ความเห็นชื่อว่าทิฏฐิ โดยแท้จริงแล้ว แม้คำสามัญทั่วไปก็มีวิสัยต่างกันย่อมมีได้ตามเนื้อความ 
และฐานะเป็นด้น ดังนั้น ความเห็นผิดเท่านั้นจึงชื่อว่า ทิฏฐิ ในฐานะแห่งอกุศลนี้” 

น หิ เกวล 0 สทฺทโตเยว สพฺพตฺถ อตฺถนิจฺฉโย อตฺถปกรณาทินาปิ เยภุยฺเยน อตฺถสฺส 
นิยมิตดตา. ๗๕ 

“ที่จริงแล้ว การวินิจฉัยอรรถในที่ทั่งปวงย่อมไม่มีตามรูปศัพท์เท่านั้น เพราะกำหนดอรรถ 
โดยมากตามเนื้อความและฐานะเป็นต้นอีกด้วย” 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๙๗ 


จะเห็นได้ว่า การวินิจฉัยความหมายของศัพท์บาลีนั้น ไม่พึงอาศัยรูปศัพท์อย่างเดียว แต่ 
ต้องวิเคราะห์ตามฐานะที่เกี่ยวข้องเป็นต้นอีกด้วย ตามข้อความในคัมภีร์นยาสะว่า 

ปกรณส 0 โยควิปฺปโยคสาหจริยวิโรธกาลตฺถาทิวเสน หิ สามฌฺฌสทฺทานมตฺถวิเสสปฏิปตฺ ติ. ๗๖ 
“การรู้เนื้อความของศัพท์สามัญทั่วไปได้โดยพิเศษย่อมมีได้ด้วยฐานะ การประกอบร่วมกัน การ 
ประกอบแยกกัน ความเป็นไปร่วมกัน ความขัดแย้ง กาล และเนื้อความ เป็นต้น” 

แม้คัมภีร์สัททสารัตถชาลินีก็กล่าวถึงเรื่องนื้ว่า 

อตฺถา ปกรณา ลิงคา โอจิตฺยา กาลเทสโต 

สทฺทตฺถา วิภซียนฺดิ น สทฺทาเยว เกวล 0 . ๗๗ 

“ศัพท์และความหมายย่อมถูกจำแนกตามเนื้อความ,ฐานะ,ลิงค์,ความเหมาะสม, 

กาล และสถานที่ ไม่ควรจำแนกศัพท์อย่างเดียวเท่านั้น” 

คาถาข้างต้นนั้นยังพบในคัมภีร์โมคคัลลานป๋ญจิกาฎีกาที่อธิบายโมคคัลลานปัญจิกาอีกทอดหนึ่ง 
แต่มีข้อความต่างกันเพียงเล็กน้อยว่า 

อตฺถา ปกรณา ลิงคา โอจิตฺยา เทสกาลโต 

สทฺทตฺถา วิภซียนฺเต น สทฺทาเยว เกวลา. ๗๘ 

และในคัมภีร์สัททสารัตถชาลินี (คาถา ๙๔-๙๙) ได้ประพันธ์อุทาหรณ์เป็นคาถาว่า 

สีโห คายติ นงฺคุฏฺรํ ลีโห จาเลดิ ปารเก 

สีโห จ มาณโว สีโห อตฺถโต ฌายเต พุโธ. 

“ในคำว่า สีโห คายติ, นงฺคุฏฺรํ สีโห จาเลดิ (นายลีหะย่อมขับร้อง, ราชสีห์ย่อม 
กระดิกหาง) บัณฑิตพึงทราบโดยอรรถว่าเป็นมาณพชื่อลีหะ หรือราชสีห์” 

ทานสาลายเก จึตฺวา สงฺคาเม จ ยถากกม 0 

อสุเส อาเนหีติ วุตฺเต ทลิทฺโทสฺโสติ ฌายเต. 

“เมื่อบุคคลอยู่ในโรงทานแล้วกล่าวว่า อสฺเส อาเนหิ (จงนำยาจกมา) หรือ 
บุคคลอยู่ในสงครามแล้วกล่าวว่า อสฺเส อาเนหิ (จงนำม้ามา) ย่อมทราบว่าเป็น 
ยาจกหรือม้าตามลำดับ” 


สุวณฺโณ อุรคํ คณฺเห 
วจเน ครุโฬ เหม 0 


สุวณฺณํ ภาติ ปพฺพเต 
กมญจ ลิงฺคโต มต 0 . 


๓๙๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


“ในคำว่า สุวณฺโณ อุรคํคณฺเห, สุวณฺณํ ภาติ ปพฺพเต (ครุฑย่อมจับงู, ทองย่อม 
อร่ามสุกใสในภูเขา) พึงทราบครุฑและทองตามลำดับโดยลิงค์” 

โอจิตฺยํ โลกโต เฌยฺย 0 ปุพฺพาปราวิโรธิตํ 

อตฺตโน จิตเตสานุตตฺตา ปร 0 สเมติ โส มุนิ. 

“ความเหมาะสมพึงทราบตามชาวโลกว่าเป็นความไม่ขัดแย้งกันแห่งข้อความ 
หน้าและหลัง เช่น อตฺตโน จิตฺตสนฺตตฺตา ปรํ สเมติ โส มุนิ (พระมุนีย่อมยังบุคคล 
อื่นให้สงบ เพราะจิตของพระองค์สงบแล้ว)” 

ตโย ภิกฺขู สนฺนิปาตา สาย 0 ปีตาติ ภาสิเต 

น สามา อิดิ วิฌฺเฌยฺยา ยามกาลาติ ฌายเต. 

“ในคำกล่าวว่า ตโย ภิกฺขู สนฺนิปาตา สาย 0 ปีตา (ภิกษุ ๓ รูปประชุมกันแล้ว 
ดื่มในเวลาเย็น) ไม่พึงทราบว่าเป็นทอง แต่พึงทราบว่าเป็นยามกาลิก” 


อุทเก โรหิตา ยนฺติ ถเล ยนฺติ จ โรหิตา 

อิดิ ปาเจึ ปุพุเพ มจฺฉา ปเร ตุ มิคโรหิตา. 

“ในคำว่า อุทเก โรหิตา ยนฺติ, ถเล ยนฺติ โรหิตา (ปลาตะเพียนย่อมไปในนํ้า, 

ละมั่งย่อมไปบนบก) ในคำแรกหมายถึงปลา คำหลังเป็นละมั่ง” 

อุทาหรณ์ของคาถาข้างต้น มีดังต่อไปนี้ 

๑. เนื้อความ เช่น สีโห คายติ (นายสีหะย่อมขับร้อง), สีโห นงฺคุฏฺรํ จาเลดิ (ราชสีห์ย่อมกระดิก 
หาง) ในอุทาหรณ์แรก คำว่า สีห เป็นนายสีหะ ส่วนในอุทาหรณ์หลัง เป็นสัตว์ดิรัจฉาน 

๒. ฐานะ เช่น อสฺเส อาเนหิ (จงนำยาจกมา), อสฺเส อาเนหิ (จงนำม้ามา) อุทาหรณ์แรกนี้ 
กล่าวในขณะอยู่ที่โรงทาน ส่วนอุทาหรณ์หลังกล่าวเมื่อเข้าสงคราม คำว่า อสฺส จึงหมายถึงยาจกหรือม้า 
ตามฐานะที่แตกต่างกัน (คำว่า อสฺส ที่หมายถึงยาจก ประกอบรูปศัพท์มาจาก น ศัพท์ + ส 0 ศัพท์ โดยมี 
รูปวิเคราะห์พหุพพีหิสมาสว่า นตฺถิ ส 0 ธนํ เอเตสนฺดิ อสฺสา ะะ ผู้ไม่มีทรัพย์) 

๓. ลิงค์ เช่น สุวณฺโณ อุรคํ คณฺหาดิ (ครุฑย่อมจับงู), สุวณฺณํ ปพฺพเต ภาดิ (ทองย่อมอร่าม 
สุกใสในภูเขา) ในอุทาหรณ์แรก คำว่า สุวณฺโณ เป็นปุงลิงค์ แปลว่า ครุฑ ในอุทาหรณ์หลัง คำว่า สุวณฺณํ 
เป็นนปุงสกลิงค์ แปลว่า ทอง 

๔. ความเหมาะสม เช่น มุนิ อตฺตโน จิตฺตสนฺตตฺตา ปร 0 สเมติ (พระมุนีย่อมยังบุคคลอื่นให้สงบ 
เพราะจิตของพระองค์สงบแล้ว) อุทาหรณ์นี้แสดงความเหมาะสม เพราะผู้ที่มีจิตสงบแล้วจึงเทศนาโปรด 
เวไนยสัตว์ให้มีจิตสงบได้ 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๓๙๙ 


๕. กาล เช่น ตโย ภิกฺขู สนฺนิปาตา สาย 0 ปีตา (ภิกษุ ๓ รูปประชุมกันแล้วดื่มในเวลาเย็น) 
อุทาหรณ์นี้มีบทกัตตาคือ ภิกษุ คำว่า ปีต จึงเป็นกิริยาศัพท์ แปลว่า ดื่มแล้ว คือ ดื่มนํ้าปานะ มิใช่แปล 
ว่า สีเหลือง ดังอุทาหรณ์ว่า ปีตํ ปณฺณํ (ใบไม้สีเหลือง) 

๖. สถานที่ เช่น โรหิตา อุทเก ยนฺติ (ปลาตะเพียนย่อมไปในนํ้ว), โรหิตา ถเล ยนฺติ (ละมั่ง 
ย่อมไปบนบก) คำว่า โรหิต หมายถึง ปลาตะเพียน หรือละมั่ง ตามสถานที่อยู่ของสัตว์เหล่านั้น] 

องค์ประกอบ 

ตสฺสา เทฺว องฺคานิ เสวนจิตฺตฌฺจ มคฺเคน มคฺคปฏิปาทนฌฺจาติ. 

อาบตดังกล่าวมีองค์ ๒ คือ 
๑. จิตต้องการจะเสพ 

๒. การยังทวาร[ของตน]ให้กระทบทวาร[ของผู้อื่น] 

[คำว่า มคฺเคน ลงตติยาวิภัตติในอรรถสัตตมี หมายถึง ทวารของผู้อื่น 

ส่วนคำว่า ปฏิปาทน ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปติ บทหน้า + ปท ธาตุ (คมเน ะะ ไป) + เณ การิต- 
ปัจจัย + ยุ ปัจจัย คำนี้แปลตามศัพท์ว่า “ให้ถึง” ในที่บางแห่งแปลว่า ให้สำเร็จ 

คัมภีร์ชุททสิกขาประพันธ์คาถาที่กล่าวถึงองค์ ๒ อย่างของสิกขาบทนี้ว่า 

เสเวตุกามตาจิตฺตํ มคฺเค มคฺคปฺปเวสนํ 

อิทํ เมถุนธมเมสฺส อาหุ องฺคทวย 0 พุธว. ๗๙ 

“ผู้มีปัญญาทั้งหลายกล่าวองค์ ๒ ของเมถุนธรรมนี้ว่า จิตที่ประกอบด้วยความ 
ต้องการจะเสพ และการยังทวารเข้าไปในทวาร”] 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

สมุฏฺจึานาทิโต อิทํ สิกฺขาปทํ ปจึมปาราชิกสมุฏฺจึานิ, กิริย 0 , สฌฺฌาวิโมกฺขํ, สจิตฺตก 0 , 
โลกวชฺชํ, กายกมุม 0 , อกุสลจิตต 0 , ทฺวิเวทนนฺติ. 

โดยสมุฏฐานเป็นต้น พึงทราบว่าสิกขาบทนี้เป็น 
- ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน (เกิดทางกายกับจิต) 


๙00 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- กิริยะ (ต้องอาบตเพราะกระทำ) 

- สัญญาวิโมกข์ (มีการพ้นโทษเพราะไม่มีสัญญาคิดเสพ) 

- สจิตตกะ (มีจิตคิดเสพ) 

- โลกวัชชะ (มีโทษทางโลก) 

- กายกรรม (ต้องอาบตทางกายทวาร) 

- อกุศลจิต (โลภมูลจิต) 

- เวทนา ๒ (สุขเวทนาและอุเบกขาเวทนา) 

[ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๐๖) อธิบายเพิ่มเติมว่า คำว่า กิริยะ (ต้องอาปติเพราะกระทำ) เป็นเยภุยยนัย 
คือ นัยที่กล่าวไว้โดยมาก แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งเล็กน้อยอย่างอื่น ดังนั้น แม้ภิกษุที่ถูกบุคคลอื่นข่มขืนและ 
เกิดความยินดีในขณะบุคคลอื่นสอดใส่องคชาดเข้าไป เข้าไปแล้ว ตั้งอยู่ และถอนออกขณะใดขณะหนึ่ง ก็ 
ต้องอาปติเข่นเดียวกัน ดังข้อความว่า 

อิทํ ปน เยภุยฺยวเสน วุตฺตํ เมถุนธมฺเม ปรูปกฺกเม สติ สาทิยนฺตสฺส อกิริยสมุฏฺรานภาวโต. ๘๐ 

“อนึ่ง คำนี้กล่าวไว้โดยเนื่องด้วยจำนวนมาก เพราะเมื่อมีความพยายามของผู้อื่นในเมถุนธรรม 
ก็มีสมุฏฐานคือการไม่กระทำแก่ภิกษุผู้ยินดีอยู่ 

ส่วนฎีกาเก่ากล่าวว่าคำนี้เป็นคำกล่าวโดยตรง เพราะพระพุทธองค์ตรัสว่า สาทิยดิ (ยินดีอยู่) ใน 
ประโยคว่า ริต 0 สาทิยดิ (ย่อมยินดีขณะตั้งอยู่) และความยินดีก็เป็นการกระทำทางใจอย่างหนึ่ง ดังนั้น คำว่า 
กิริยะ จึงไม่ใช่เยภุยยนัย แต่คำว่า กายกมฺมํ เป็น เยภุยยนัย เพราะรวมเอามโนกรรมไว้อีกด้วย 

กิริยาติ เอตฺถ “ริตํ สาทิยดี”ติ วุตฺตตฺตา ต 0 กถนฺติ เจ. “สาทิยดี”ติ วุตฺตตฺตา กิริยา เอว. เอว 0 สนฺเต 
“กายกมฺมํ มโนกมฺมนฺ”ติ วตฺตพฺพนฺติ เจ. น, ปจุรโวหารวเสน “กายกมฺมนฺ”ติ วุตฺตตฺตา. ๘ " 

“ในคำว่า กิริยา (ต้องอาปดเพราะกระทำ) นี้ ถามว่า คำนั้นพึงทราบได้อย่างไร เพราะตรัสว่า ริตํ 
สาทิยดิ (ย่อมยินดีขณะตั้งอยู่) ตอบว่า เป็นกิริยาเท่านั้น เพราะตรัสว่า สาทิยดิ (ย่อมยินดี) ถามว่า เมื่อ 
เป็นเช่นนั้น ท่านควรกล่าวว่า กายถมม 0 (ต้องอาปดทางกายทวาร), มโนถมม 0 (ต้องอาปติทางมโนทวาร) 
มิใช่หรือ ตอบว่า ไม่ควรกล่าวเช่นนั้น เพราะกล่าวว่า กายถมม 0 โดยเนื่องด้วยจำนวนมาก”] 

อิมานิ จ สมุฏฺรานาทีนิ นาม อาปตฺติยา โหนฺติ, น สิกขาปทสฺส. โวหารสุขตฺถํ ปน 
สพฺพฏฺรกถาสุ สิกฺขาปทสีเสน เทสนา อาคตา. ตสฺมา อฌฺเฌสุ!) เอวรูเปสุ ราเนสุ พฺยฌฺชเน อาทรํ 
อกตวา อธิปเปตเมว คเหตพพํ. 


อธิบาย] 


คำอธิบายเมถุนธรรมสิกขาบท 


๙0® 


อนึ่ง ชื่อว่าสมุฏฐานเป็นต้นเหล่านี้เป็นชื่อของอาบต ไม่ใช่ชื่อของสิกขาบท แต่พบ 
การแสดงในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายโดยมุ่งกล่าวถึงสิกขาบทเป็นหลักเพื่อให้เรียกชื่อง่าย ดังนั้น 
จึงไม่ควรทำความใส่ใจในรูปศัพท์แล้วถือเอาเนื้อความที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาเท่านั้นแม้ 
ในฐานะอื่นเช่นนี้ 


[ในประโยคว่า อธิปฺเปตเมว คเหตพฺพํ ต้องเพิ่มประธานคือ อตฺถชาต 0 เข้ามาแปลร่วมกับ อธิปฺเปต 0 
เพื่อให้มีลิงค์ตรงกัน โดยประกอบใช้ ชาต ศัพท์ในอรรถตัพภาวะ คือ เนื้อความของบทหน้าที่ประกอบร่วม 
กันนั้น การประกอบใช้ศัพท์ตัพภาวะนื้มีประโยชน์เพื่อเปลี่ยนลิงค์ หรือเพื่อให้คำสละสลวยดังที่กล่าวไว้ใน 
เรื่องสีมา 

คำว่า ตสฺมา (เพราะเหตุนั้น) หมายถึง สิกขาปทลีเสน เทสนา อาคตตฺตา (เพราะพบการแสดง 
โดยมุ่งกล่าวถึงสิกขาบทเป็นหลัก) โดยเปลี่ยนประธานคือ เทสนา เป็นบทสัมพันธ์ว่า เทสนาย และเปลี่ยน 
อาคตา เป็นบทแสดงเหตุว่า อาคตตฺตา อนึ่ง ประโยคที่ประกอบด้วย ตสฺมา ในที่นื้ชื่อว่า ประโยคผล คือ 
แสดงผลของการกล่าวประโยคหน้า กล่าวคือ โดยเหตุที่พบการแสดงในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายโดยมุ่ง 
กล่าวถึงสิกขาบทเป็นหลักเพื่อให้เรียกชื่อง่าย ดังนั้น จึงไม่ควรทำความใส่ใจในรูปศัพท์แล้วถือเอาเนื้อความ 
ที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาเท่านั้นแม้ในฐานะอื่นเช่นนี้ 

ท่านกล่าวประโยคว่า อิมานิ จ เป็นต้น เพื่อระบุว่า ในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายพบการแสดง 
โดยมุ่งกล่าวถึงสิกขาบทเป็นหลักเพื่อให้เรียกชื่อง่าย ดังนั้น เราจึงกล่าวว่าเป็นสมุฏฐานเป็นต้นของสิกขาบท 
ทั้งนื้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดท่านจึงกล่าวว่าเป็นสมุฏฐานเป็นด้นของสิกขาบท 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สมุฏฐานเป็นต้นเหล่านี้เป็นชื่อของอาปด ไม่ใช่ชื่อของ 
สิกขาบทมิใช่หรือ 

อธิบายว่า ในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายพบการแสดงโดยมุ่งกล่าวถึงสิกขาบทเป็นหลักเพื่อให้เรียก 
ชื่อง่าย ดังนั้น เราจึงกล่าวว่าเป็นสมุฏฐานเป็นต้นของสิกขาบท ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

นนุ สมุฏฺรานาทีนิ อาปตฺติยา โหนุติ, น สิกขาปทสฺส, อถ กสฺมา สิกขาปทสฺส สมุฏฺรานาทีนิ 
วุตฺตานีติ อาห “อิมานิ จ สมุฏฺรานาทีนิ นามา”ติอาทิ. ๘๒ 

“ท่านกล่าวว่า อิมานิ จ สมุฏฺรานาทีนิ นาม เป็นต้น เพื่อขจัดความสงสัยว่า สมุฏฐานเป็นต้น 
เหล่านี้เป็นชื่อของอาบัติ ไม่ใช่ชื่อของสิกขาบทมิใช่หรือ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เหตุใดท่านจึงกล่าวว่าเป็น 
สมุฏฐานเป็นต้นของสิกขาบท” 


๙๐๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ในคำอธิบายข้างต้น คำว่า นนุ สมุฏฺจึานาทีนิ เป็นต้น แสดงอาโภคะ ส่วนประโยคว่า อถ กสฺมา 
เป็นต้น แสดงปุจฉาโดยตรง] 

อตฺถํ หิ นาโถ สรณํ อโวจ 
น พฺยฌฺชนํ โลกหิโต มเหสี 
ตสฺมา อกตฺวา รติมกฺขเรสุ 
อตฺเถ นิเวเสยฺย มติ มุติมา. 

“โดยแท้จริงแล้ว พระนาถะได้ตรัสเนื้อความไว้เป็นหลัก พระพุทธเจ้า 
ผู้เกื้อกูลชาวโลกมิได้ตรัสรูปศัพท์เป็นหลัก ดังนั้น ผู้มีปัญญาจึงไม่กระทำ 
ความเพลิดเพลินในอักขระ พึงประกอบปัญญาไว้ในเนื้อความเถิด” 

[พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวคาถาข้างต้นเพื่อชี้ให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้สำนวนภาษาในที่ 
บางแห่งเพื่อสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย จึงมิได้ทรงเน้นรูปศัพท์เป็นหลัก แต่มุ่งเนื้อความเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ 
เนื้อความปรากฏชัดเจน 

ดังคำอธิบายในกังขาฎีกาเก่า (หน้า ๓๑) ว่า 

“ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยฌฺชนสฺส อตฺโกปิ ทุนฺนโย โหตี”ติ วทนฺเตนาปิ อตฺถสฺส สุขค¬ 
ดหณตฺถเมว ปทพฺยฌฺชนสฺส สุนิกฺขิตฺตภาโว อิจฺฉิโต, น อกฺขรวจนาย, ตสฺมา อาห “อดถ 0 หิ นาโถ สรณํ 
อโวจา”ติอาทิ. ๘ ”’ 

“แม้พระพุทธเจ้าผู้ตรัสอยู่ว่า ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยฌฺชนสฺส อตฺโกปิ ทุนฺนโย โหติ (ภิกษุ 
ทั้งหลาย แม้เนื้อความของบทและพากย์ที่วางไว้ไม่ดี ก็เป็นอันเข้าใจไม่ดี) ทรงประสงค์เอาการตั้งบทและ 
พากย์ไว้ดีเพื่อความเข้าใจเนื้อความโดยสะดวกเท่านั้น มิใช่เพื่อการออกเสียงอักขระ 

ดังนั้น ท่านจึงกล่าวว่า อตฺถํ หิ นาโถ สรณํ อโวจ (โดยแท้จริงแล้ว พระนาถะได้ตรัสเนื้อความ 
เป็นหลัก) เป็นต้น” 

คำว่า มุติมา ทำที , มะสระ อิ ใน ติ เป็น อี เพื่อรักษาคณะฉันท์ เพราะคาถานี้เป็นอุปชาติคาถาที่ 
ผสมระหว่างอินทรวิเชียรในบาทที่ ๑, ที่ ๓ และที่ ๔ กับอุเปนทรวิเชียรในบาทที่ ๒ 
ในฎีกาใหม่แสดงรูปวิเคราะห์ มุติมนุตุ ศัพท์ว่า 

- มุนนํ มุติ (มุ ธาตุ ะะ รู้ + ติ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- มุติ เอตสฺส อตฺถีติ มุติมา (มุติ ศัพท์ -I- มนุตุ ปัจจัยในอัสสัตถิดัทธิต) 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙0๓ 


คำว่า นิเวเสยย ประกอบรูปศัพท์มาจาก นิ บทหน้า + วิส ธาตุ (ปเวสเน ะะ เข้าไป) + เณ การิต 
ปัจจัย + เอยย วิภัตติ แปลตามศัพท์ว่า “พึงให้เข้าไป” คือ พึงประกอบไว้นั้นเอง] 

ปรมปาราชิกวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายปาราชิกที่ ๑ 


คำอธิบายปาราชิกที่ ๒ 
ดำอธิบาย คาม และ อรฌฺฌ 

ทุติเย คามา วา อรฌฺฌา วาติ เอตฺถ สพุโ'พ!) เอกกุฏิกาทิเภโท ปริกฺฃิตฺโต วา อปริกุ- 
ฃิตฺโต วา สมนุสฺโส วา อมนุสฺโส วา อนุตมโส อติเรกจาตุมาสนิวิฏฺโร โย โกจิ สตฺโถปี “คาโม”ติ 
เวทิตพุโพ. รเปตฺวา คามฌฺจ คามูปจารฌฺจ อวเสส 0 อรฌฺฌํ นาม. 

โปรดทราบเนื้อความในปาราชิกที่ ๒ ดังนี้ 

ในบรรดาบ้านหรือป่าเหล่านื้ว่า คามา วา อรฌฺฌา วา (ในบ้านหรือป่า) บ้านทั้งหมด 
ที่จำแนกเป็นกระท่อมน้อยหลังเดียวเป็นต้น มีรั้วล้อมหรือไม่มีรั้วล้อมก็ตาม มีคนอยู่หรือไม่มี 
คนอยู่ก็ตาม แม้สถานที่พักของพ่อค้าแห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่นานเกิน ๔ เดือนเป็นอย่างตํ่า พึง 
ทราบว่าเป็นบ้าน สถานที่เหลือยกเว้นบ้านและบริเวณบ้าน ชื่อว่า ป่า 

[ข้อความข้างต้นแสดงลักษณะของบ้านและป่าตามลำดับ การอธิบายในลักษณะนี้ชื่อว่า การแสดง 
อภิเธยยัตถะหรือสรูปะ คือ ความหมายที่ศัพท์นั้นมุ่งหมายถึง 

คำว่า เอกกุฏิกาทิเภโท (บ้านที่จำแนกเป็นกระท่อมน้อยหลังเดียวเป็นต้น) หมายถึง กระท่อม 
น้อยหลังเดียวเหมือนที่พบในแคว้นมลยะ ดังที่ตรัสไว้ในพระบาลีว่า เอกกุฏิโก คาโม (บ้านที่มีกระท่อม 
น้อยหลังเดียว) อาทิ ศัพท์ละกระท่อมน้อย ๒ หลังเป็นต้น ดังที่ตรัสว่า ทฺวิกุฏิโก คาโม (บ้านที่มีกระท่อม 
น้อย ๒ หลัง) ติกุฏิโก คาโม (บ้านที่มีกระท่อมน้อย ๓ หลัง) จตุกุกุฏิโก คาโม (บ้านที่มีกระท่อมน้อย ๔ หลัง) 

คำว่า เอกกุฏิกาทิ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ขุทฺทกา กุฏิ กุฏิกา (กุฏิ ศัพท์ + ก ปัจจัยในอรรถว่า น้อย) 

- เอกา กุฏิกา เอกกุฏิกา (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 



๙๐๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- เอกกุฏิกา อาทิ เยสนฺติ เอกกุฏิกาทโย (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- เอกกุฏิกาทโย เภทา ยสฺสาติ เอกกุฏิกาทิเภโท (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

คำว่า บ้าน ภาษาไทยในปัจจุบันหมายถึง เรือน แต่สมัยก่อนหมายถึง หมู่บ้าน ในที่นี้ 1 ใช้ตาม 
สมัยเก่าเพราะเป็นที่เข้าใจของผู้ที่เรียนวินัยโดยทั่วไป 

คำว่า ปริกฺขิตฺโต วา อปริกฺขิตฺโต วา (จะมีรั้วล้อมก็ตาม ไม่มีรั้วล้อมก็ตาม) หมายถึง บ้านที่ 
ล้อมด้วยกำแพงอิฐ หนาม หรือกิ่งไม้ เป็นต้น 

คำว่า สตฺถ แปลตามศัพท์ว่า “พ่อค้า” รูปวิเคราะห์ว่า สห อตฺเถน โย วตฺตตีติ สตโถ (ผู้เป็นไป 
กับด้วยทรัพย์, พ่อค้า ชื่อว่า สัตถะ) หมายถึง พ่อค้าที่เดินทางด้วยเท้า (ชงฆสตฺถ), พ่อค้าเดินทางด้วยเกวียน 
(สกฏสตฺถ) พ่อค้าที่เดินทางด้วยม้า (อสฺสสตฺถ) เป็นต้น ในที่นี้จัดเป็นฐานยูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึง 
ฐานี คือ สิ่งที่อาศัย แต่มุ่งหมายถึง ฐานะ คือ ที่ตั้ง (สิ่งที่อาศัย ะะ พ่อค้า, ที่ตั้ง ะ; สถานที่พักของพ่อค้า) 

บ้านที่ไม่มีคนอยู่ คือ หมู่บ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่เลยเป็นที่สิงสถิตของเหล่ายักษ์ทั้งหลาย หรือเป็น 
หมู่บ้านที่ฝูงชนออกไปแล้วด้วยการหนีโจรภัยเป็นต้นแล้วยังตั้งใจจะกลับมาอยู่ แต่ถ้าเป็นบ้านที่ฝูงชนไม่มี 
เยื่อใยย้ายออกไป ก็นับว่าเป็นป่า ไม่นับว่าเป็นบ้าน 

คาม ศัพท์ใน คามา วา อรฌฺฌา วา ยังหมายรวมถึงบริเวณบ้านที่เรียกว่า คามูปจาระ เหมือน 
ที่หมายรวมถึงนิคมและนครอีกด้วย ท่านจึงกล่าวว่า รเปตฺวา คามฌฺจ คามูปจารฌฺจ (ยกเว้นบ้านและ 
บริเวณบ้าน) เมื่อเป็นดังนี้ทำให้สิกขาบทนี้ครอบคลุมสถานที่ทั้งหมดที่เป็นบ้าน นิคม นคร และป่า ดังฎีกา 
ใหม่อธิบายว่า 

อิมสฺมี สิกขาปเท นิคมนครานิ วิย คามคฺคหเณเนว คามูปจาโรปิ สงฺคหิโตติ อาห “รเปตฺวา คามฌฺจ 
คามูปจารฌฺจา”ติ. อฌฺฌถา ปน มาติกาย อนวเสสโต อวหารฏฺรานปริคฺคโห กโต นาม น โหติ, น จ พุทฺอา- 
สาวเสส 0 ปาราชิก 0 ปฌฺฌาเปนฺติ. ๘๔ 

“แม้บริเวณบ้านก็รวมไว้ด้วย คาม ศัพท์ในสิกขาบทนี้ เหมือนนิคมและนคร ฉะนั้น จึงกล่าว 
ว่า จึเปตวา คามฌฺจ คามูปจารฌฺจ มิฉะนั้นแล้ว ไม่ชื่อว่า กระทำการกำหนดสถานที่ขโมยโดยสิ้นเชิงด้วย 
มาติกา และพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่บัญฌูติปาราชิก'ให้มีส่วนเหลือ” 

ด้วยเหตุนี้ ประโยคว่า รเปตวา คามฌฺจ เป็นด้นจึงชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อ 
จากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ สถานที่ไหนชื่อว่าป่า 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สถานที่เหลือยกเว้นบ้านควรชื่อว่าป่ามิใช่หรือ เพราะตรัส 
ว่า คามา วา เท่านั้น มิได้ตรัสว่า คามา วา คามูปจารา วา 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๐&' 


ส่วนประโยคต้น ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า บ้านทั้งหมดที่จำแนกเป็นกระท่อมน้อย 
หลังเดียวเป็นต้น จะมีรั้วล้อมก็ตาม ไม่มีรั้วล้อมก็ตาม มีคนอยู่ก็ตาม ไม่มีคนอยู่ก็ตาม แม้เพียงสถานที่พัก 
ของพ่อค้าแห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่นานเกิน ๔ เดือนเป็นอย่างตํ่า พึงทราบว่าเป็นบ้าน ด้วยประโยคต้น 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สถานที่ไหนชื่อว่าป่า 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สถานที่เหลือยกเว้นบ้านควรชื่อว่าป่ามิใช่หรือ เพราะตรัส 
ว่า คามา วา เท่านั้น มิได้ตรัสว่า คามา วา คามูปจารา วา 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคข้างด้น อธิบายว่า สถานที่เหลือ 
ยกเว้นบ้านและบริเวณบ้าน ชื่อว่า ป่า ดังนี้แล 

พึงทราบปทานุสัมพันธ์โดยย่อของบทในประโยคข้างต้น เพื่อให้เข้าใจประโยชน์ของการประกอบ 
ใช้บทในประโยค ดังนี้ คือ 

คำว่า สพฺโพปิ เอกกุฏิกาทิเภโท “คาโม”ติ เวทิตพฺโพ (บ้านทั้งหมดที่จำแนกเป็นกระท่อมน้อย 
หลังเดียวเป็นต้นพึงทราบว่าเป็นบ้าน) กล่าวไว้เพื่อระบุว่า แม้กระท่อมน้อยหลังเดียวเป็นต้นก็ชื่อว่าบ้านได้ 
ไม่จำเป็นต้องมีบ้านจำนวนมาก จึงชื่อว่าบ้าน ทั้งนี้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า จะต้องมีบ้านจำนวนมาก จึง 
ชื่อว่าบ้าน 

คำว่า ปริกขิตฺโต วา อปริกฺขิตฺโต วา สมนุสฺโส วา อมนุสฺโส วา (มีรั้วล้อมหรือไม่มีรั้วล้อมก็ตาม 
มีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็ตาม) กล่าวไว้เพื่อระบุว่า จะมีรั้วล้อมหรือไม่มีรั้วล้อมก็ตาม มีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ 
ก็ตาม ชื่อว่าบ้านได้ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ บ้านนั้นเป็นอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บ้านนั้นต้องมีรั้วล้อมหรือต้องมีคนอยู่จึงชื่อว่าบ้านหรือไร 
ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๐๗) แสดงปทานุสัมพันธ์ของบทนี้ว่า กึภูโตติ อาห “ปริกฺขิตฺโต วา”ติอาทิ 

(ท่านกล่าวว่า ปริกขิตฺโต วา เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า บ้านนั้นเป็นอย่างไร) มีวิธีปทานุสัมพันธ์ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า บ้านทั้งหมดที่จำแนกเป็นกระท่อมน้อย 
หลังเดียวเป็นต้น พึงทราบว่าเป็นบ้าน ด้วยคำว่า สพฺโพปิ เอกกุฏิกาทิเภโท “คาโม”ติ เวทิตพฺโพ 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ บ้านนั้นเป็นอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บ้านนั้นจะต้องมีรั้วล้อมหรือต้องมีคนอยู่ จึงชื่อว่าบ้าน 

หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า ปริกขิตโต วา อปริกขิตโต วา สมนสโส 


๙๐๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


วา อมนุสฺโส วา อธิบายว่า บ้านที่มีรั้วล้อมหรือไม่มีรั้วล้อมก็ตาม มีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็ตาม พึงทราบ 
ว่า เป็นบ้าน ดังนี้แล 

คำว่า อนฺตมโส อติเรกจาตุมาสนิวิฏฺโร โย โกจิ สตฺโกปิ (แม้สถานที่พักของพ่อค้าแห่งใด 
แห่งหนึ่งที่อยู่นานเกิน ๔ เดือนเป็นอย่างตา) กล่าวไว้เพื่อระบุว่า ไม่เพียงบ้านที่จำแนกเป็นกระท่อมน้อย 
หลังเดียวเป็นต้นเท่านั้น จึงชื่อว่าบ้าน แม้สถานที่พักของพ่อค้าแห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่นานเกิน ๔ เดือนเป็น 
อย่างตํ่า ก็ชื่อว่าบ้านได้ ทั้งนี้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า บ้านที่ปลูกถาวรเท่านั้นจึงชื่อว่าบ้าน 

ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๐๗) กล่าวว่า 

น เกาล 0 เอก กุฏิ กาทิเภโทวาดิ อาห “อนุตมโส” ติ อาทิ . ๘๕ 

“ท่านกล่าวว่า อนุตมโส เป็นต้นเพื่อระบุว่า ไม่เพียงบ้านที่จำแนกเป็นกระท่อมน้อยหลังเดียว 
เป็นต้นเท่านั้น จึงชื่อว่าบ้าน” 

มีวิธีปทานุสัมพันธ์ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า บ้านทั้งหมด ที่ จำแนกเป็นกระท่อม 
น้อยหลังเดียว เป็นต้น มีรั้วล้อมหรือไม่มีรั้วล้อมก็ตาม มีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็ตาม พึงทราบว่าเป็นบ้าน 
ด้วยคำว่า สพฺโพปิ เอกกุฏิกาทิเภโท ปริกขิตฺโต วา อปริกฺขิดฺโต วา สมนุสฺโส วา อมนุสฺโส วา “คาโม”ติ 
เวทิตพฺโพ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ บ้านที่ปลูกถาวรเท่านั้นจึงชื่อว่าบ้านหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะอื่น ที่ นับเข้าในบ้าน มิ ใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า อนุตมโส อดิเรกจาตุมาสนิวิฏฺโร โย 
โกจิ สตฺโถปิ อธิบายว่า แม้สถานที่พักของพ่อค้าแห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่นานเกิน ๔ เดือนเป็นอย่างตํ่า ก็ชื่อว่า 
บ้านได้ ดังนี้แล] 

ความต่างกันระหว่างเรือน บริเวณเรือน บ้าน บริเวณบ้าน 

ตตฺถ อสมฺโมหตฺถํ ฆรํ ฆรูปจาโร คาโม คามูปจาโรติ อยํ วิภาโค เวทิตพฺโพ. นิพุพ- 
โกสสฺส หิ อุทกปตนฏฺรานพุภนฺตรํ ฆรํ นาม. ย 0 ปน ทุวาเร ริโต มาตุคาโม ภาชนโธวนอุทก 0 
ฉฑฺเฑติ, ตสฺส ปดนฏฺรานฌฺจ มาตุคาเมเนว อนฺโตเคเห ริเตน ปกติยา พหิ ขิตฺตสฺส สุปฺปสฺส วา 
สํมุฌฺชนิยา วา ปตนฏฺรานฌฺจ ฆรสฺส ปุรโต ทุวีสุ โกเณสุ สมฺพนฺธิตฺวา มชฺเฌ รุกฺขสูจิทุวารํ 
รเปตุวา โครูปานํ ปเวสนนิวารณตุถํ กตปริกฺเขโป จ อยํ สพุโพปี ฆรูปจาโร นาม. 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


(?0ถ) 


พึงทราบประเภทนี้ว่า เรือน (ฆระ) บริเวณเรือน (ฆรูปจาระ) บ้าน (คามะ) บริเวณบ้าน 
(คามูปจาระ) เพื่อความไม่สับสนในบ้านและป่าเหล่านั้น 

เรือน คือ ภายในเขตที่นั้าตกจากชายคา 

บริเวณเรือน คือ สถานที่ตกไปแห่งนั้าล้างภาชนะที่แม่บ้านยืนที่ประตูแล้วสาดออกไป, 
สถานที่ตกไปแห่งกระด้งหรือไม้กวาดที่แม่บ้านนั้นนั้นแหละอยู่ในบ้านแล้วโยนออกมาภายนอก 
ตามปกติ และรั้วที่บุคคลทำไว้ติดตรงมุมทั้ง ๒ หน้าบ้าน ตรงกลางติดประตูใส่ลิ่มไว้เพื่อป้องกัน 
ฝูงวัวเข้าไป 

[ท่านแจกแจงบ้านออกเป็น ๔ ประเภท คือ เรือน (ฆระ) บริเวณเรือน (ฆรูปจาระ) บ้าน (คามะ) 
บริเวณบ้าน (คามูปจาระ) เพื่อให้เข้าใจลักษณะของบ้านได้ชัดเจนขึ้น 

ในบริเวณเรือน ๓ อย่าง อย่างแรกและอย่างที่ ๒ แสดงบริเวณของเรือนที่ไม่มีรั้วล้อม อย่างที่ ๓ 
แสดงบริเวณของเรือนที่มีรั้วล้อม ในอย่างที่ ๓ นั้น นับตั้งแต่รั้วบ้านที่ติดประตูไว้จัดเป็นบริเวณของเรือน 

ในประโยคข้างต้น มีใจความสำคัญ คือ 

- ตสฺส ปดนฏฺรานฌฺจ สุปฺปสฺส วา สํมุฌฺชนิยา วา ปดนฏฺรานฌฺจ. 

และ 

- กดปริกฺเขโป จ (อตฺถิ) ฆรูปจาโร นาม. 

ถ้าผู้อ่านจับใจความของประโยคได้อย่างชัดเจน แม้ประโยคจะยาวมากก็อ่านเข้าใจง่าย 

คำว่า ปดนฏฺราน แปลตามศัพท์ว่า “สถานที่เป็นที่ตกไป” โดย ปตน ลง ยุ ปัจจัยในอธิกรณ- 
สาธนะโดยทั่วไปแล้ว ศัพท์ที่ลง ยุ หรือ ต ปัจจัยซึ่งประกอบกับศัพท์หลังอันแสดงสถานที่หรือกาลเวลา 
มักลงในอธิกรณสาธนะ เช่น ริตฏฺรานํ (สถานที่กันเป็นที่ยืน), ริตกาโล (กาลกันเป็นที่ยืน), นิสินฺนฏฺรานํ 
(สถานที่กันเป็นที่นั้ง), นิสินฺนกาโล (กาลกันเป็นที่นั้ง), คตฏฺรานํ (สถานที่กันเป็นที่ไป) คดกาโล (กาลกันเป็น 
ที่ไป) ดังนี้เป็นต้น 

ในประโยคว่า อยํ สพฺโพปิ ฆรูปจาโร นาม ท่านประกอบใช้ อยํ ตามรูปปุงลิงค์ว่า ฆรูปจาโร แต่ 
หมายถึง สถานที่ ๓ แห่งที่กล่าวมาแล้ว จึงต้องเพิ่มวิเสสยะว่า ปเทโส เข้ามา แม้คำนี้จะเป็นคนละศัพท์ 
กับ ย 0 ปดนฏฺรานํ และ กดปริกุเขโป แต่ก็เป็นสิ่งเดียวกัน จึงไม่ถือว่าเป็นคนละศัพท์ ตามปริภาสาในคัมภีร์ 
ปริภาเษนทุเสขระว่า 

เอกเทสวิกต 0 อนฌฺฌํว. ๘๖ 

“บทที่เปลี่ยนแปลงไปบางส่วน ย่อมเป็นเหมือนมิใช่บทอื่น” 


๙๐ ๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


คำว่า โครูป (ฝูงโค) โดย รูป ศัพท์ใช้ในความหมายว่า หมู่ ส่วนคำว่า สํมุฌฺชนี เป็นคำไวพจน์ 
ของ สมฺมชฺชนี (ไม้กวาด)] 

ย 0 ปน สพฺพนฺติมํ ฆรํ โหติ, ตสฺส ฆรสฺส ตาทิเส ฆรูปจาเร ริตสฺส ถามมชฺฌิมสฺส 
ปุริสสฺส ยถา ตรุณมนุสฺสา อตฺตโน พลํ ทสฺเสนฺโต พาหุ ปสาเรตฺวา เสฑฺฑุ ขิปนฺติ, เอว 0 ขิตฺตสฺส 
เลฑฺฑุสฺส ปตนฏฺราน'พฺภนุตรํ คาโม นาม. ตโต อณุฌสฺส เสฑุฑุปาตสฺส อพฺภนฺตรํ คามูปจาโร 
นาม. ปติตสฺส ปน เสฑฺฑุโน ปวตฺติตฺวา คตฏฺรานํ น คเหตพฺพํ. ปริกฺขิตฺตสฺส ปน คามสฺส 
ปริกฺเขโปเยว คามสฺส ปริจฺเฉโท. ตสฺส สเจ เทฺว อินฺทขีลา โหนฺติ, อพฺภนุตริเม อินุทขีเล ริตสฺส 
เสฑุฑุปาตพฺภนุตรํ คามูปจาโร นาม. ปทภาชเนปี หิ อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ. 

บ้าน คือ ภายในสถานที่อันบุรุษมีกำลังปานกลางยืนอยู่ที่บริเวณเรือนของเรือนซึ่งอยู่ 
ท้ายเรือนทั้งหมดนั้น ขว้างก้อนดินไปตกลง เหมือนพวกคนหนุ่มที่เมื่อจะลองกำลังของตนก็ 
เหยียดแขนขึ้นแล้วขว้างก้อนดินไป 

บริเวณบ้าน คือ ภายในเขตก้อนดินตกจากบ้านนั้นไป [คือ ถูกขว้างไปจากบ้าน] แต่ 
ไม่ควรถือเอาสถานที่ซึ่งก้อนดินตกแล้วกลิ้งไปถึง 

ส่วนบ้านที่มีรั้วล้อม รั้วนั้นแหละเป็นที่กำหนดเขตบ้าน ถ้าบ้านนั้นมีเสาเขื่อน ๒ ต้น 
ภายในเขตที่บุรุษผู้ยืนที่เสาเขื่อนด้านในขว้างก้อนดินไปตกลง เป็นบริเวณบ้าน 

โดยแท้จริงแล้ว พึงทราบเนื้อความแม้ในปทภาชนีย์ตามนัยนี้เช่นกัน 

[บริเวณบ้านมีเขตกำหนด ๒ อย่าง คือ 

๑. ถ้าเป็นบ้าน ที่ ไม่ มี รั้วล้อม (อปริ กฺขิดฺ ตคาม) ให้กำหนดเขต ที่ ก้อนดินตกเป็นครั้ง ที่ ๒ โดย 
ถูกขว้างไปจากสถานที่ก้อนดินตกครั้งแรกซึ่งขว้างไปจากบ้านหลังสุดท้ายของหมู่บ้าน 

๒. ถ้าเป็นบ้านที่มีรั้วล้อม (ปริกขิดฺตคาม) ให้กำหนดเขตที่ก้อนดินตกโดยถูกขว้างไปจากรั้ว 
หมู่บ้าน หรือถ้าเป็นบ้านที่มีเสาเขื่อนอยู่หน้าบ้านเหมือนบ้านในเมืองอนุราธปุระ ก็ให้กำหนดเขตที่ก้อนดิน 
ตกโดยถูกขว้างไปจากเสาเขื่อนด้านใน 

คำว่า ปติตสฺส ปน ฯเปฯ น คเหตพฺพํ (แต่ไม่ควรถือเอาสถานที่ซึ่งก้อนดินตกแล้วกลิ้งไปถึง) กล่าว 
ไว้เพื่อระบุว่า สถานที่ซึ่งก้อนดินตกแล้วกลิ้งไปถึง ไม่ชื่อว่า บริเวณบ้าน ทั้งนี้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า 
สถานที่ซึ่งก้อนดินตกทุกแห่ง ชื่อว่า บริเวณบ้าน 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


(ะ'0๙ 


คำว่า ปริกขิตฺตสฺส ฯเปฯ ปริจุเฉโท (ส่วนบ้านที่มีรั้วล้อม รั้วนั่นแหละเป็นที่กำหนดเขตบ้าน) 
กล่าวไว้เพื่อแสดงลักษณะของบ้านที่มีรั้วล้อม 

คำว่า ตสฺส สเจ ฯเปฯ คามูปจาโร นาม (ถ้าบ้านนั้นมีเสาเขื่อน ๒ ต้น ภายในเขตที่บุรุษผู้ยืนที่ 
เสาเขื่อนด้านในขว้างก้อนดินไปตกลง เป็นบริเวณบ้าน) กล่าวไว้เพื่อแสดงลักษณะบริเวณบ้านของบ้านที่ 
ไม่มีรั้วล้อม 

คำว่า ปทภาชเนปิ หิ ฯเปฯ เวทิตพฺโพ (โดยแท้จริงแล้ว พึงทราบเนื้อความแม้ในปทภาชนีย์ 
ตามนัยนี้เช่นกัน) กล่าวไว้เพื่อระบุว่า เนื้อความนื้แม้ในปทภาชนีย์ก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่า บ้าน คือ 
ภายในสถานที่อันบุรุษผู้มีกำลังปานกลางยืนอยู่ที่บริเวณเรือนของเรือนซึ่งอยู่ท้ายเรือนทั้งหมดนั้น ขว้าง 
ก้อนดินไปตกลง เป็นต้น ทั้งนื้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า การแสดงบริเวณของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อมนั้นย่อม 
ปรากฏคล้ายกับขัดแย้งกับปทภาชนีย์ เป็นต้น ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

นนุ เจต 0 อปริกฺขิตฺตสฺส อุปจารทสฺสนํ ปทภาชเนน วิรุทฺธมิว ทิสฺสติ. ตตฺถ หิ “คามูปจาโร นาม 
ปริกขิตฺตสฺส คามสฺส อินฺทขีเล ริตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโต”ติ วตฺวา “อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส 
ฆรูปจาเร ริตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโต”ติ เอตตกเมา วุตฺต 0 , น ปน ต 0 เลฑฺฑุปาต 0 คามสงฺเขป๋ กตฺวา 
ตโต ปรํ คามูปจาโรดิ วุตฺโตดิ อาห “ปทภาชเนปิ หิ อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ”ติ. ๘๗ 

“ท่านกล่าวว่า ปทภาชเนปิ หิ อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ เพื่อระบุว่า การแสดงบริเวณ 
ของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อมนั้นย่อมปรากฏคล้ายกับขัดแย้งกับปทภาชนีย์มิใช่หรือ เพราะในปทภาชนีย์นั้นตรัสว่า 
คามูปจาโร นาม ปริกขิตฺตสฺส คามสฺส อินฺทขีเล ริตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโต (เขตที่บุรุษมีกำลัง 
ปานกลางยืนอยู่ที่เสาเขื่อนของบ้านที่มีรั้วล้อมขว้างก้อนดินไปตกลง ชื่อว่า บริเวณบ้าน) แล้วตรัสเพียงเท่านื้ว่า 
อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส ฆรูปจาเร ริตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโต (หรือเขตที่บุรุษมีกำลังปานกลาง 
ยืนอยู่ที่บริเวณเรือนของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อมขว้างก้อนดินไปตกลง) มิได้ทำสถานที่ตกไปแห่งก้อนดินนั้นให้ 
นับเข้าในบ้าน แล้วจึงกล่าวว่ากัดจากนั้นไปเป็นบริเวณบ้าน” 

ในฎีกาใหม่นั้นได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บ้านในเรื่องนื้มี ๒ ประเภท คือ บ้านที่มีรั้วล้อม และบ้านที่ 
ไม่มีรั้วล้อม อย่างแรกมีรั้วเป็นเขตบ้าน ดังนั้น พระพุทธองค์จึงไม่ตรัสถึงเขตบ้านนั้นโดยเฉพาะ ได้ตรัสไว้ 
ในพระบาลีว่า คามูปจาโร นาม ปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส อินฺทขีเล ริตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโต (เขต 
ที่บุรุษมีกำลังปานกลางยืนอยู่ที่เสาเขื่อนของหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมขว้างก้อนดินไปตกลง ชื่อว่า บริเวณบ้าน) แต่ 
พระองค์ควรตรัสถึงเขตบ้านของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อม ดังนั้นจึงตรัสว่า อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส ฆรูปจาเร ริตสฺส 
มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโต (หรือเขตที่บุรุษมีกำลังปานกลางยืนอยู่ที่บริเวณเรือนของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อม 
ขว้างก้อนดินไปตกลง) เพื่อแสดงเขตบ้านของบ้านดังกล่าว อนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงเขตบ้านแล้ว 
บุคคลย่อมอาจรู้ลักษณะของบริเวณบ้านได้ ตามนัยที่ตรัสมาก่อน ดังนั้น จึงไม่ตรัสระบุว่า ตตฺถ ริตสฺส 


(?®0 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโต (เขตที่บุรุษมีกำลังปานกลางยืนอยู่ที่บ้านนั้นขว้างก้อนดินไปตกลง) อย่างไร 
ก็ตาม เนื้อความก็เป็นเช่นกับที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้น การแสดงบริเวณของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อมจึงไม่ขัดแย้ง 
กับปทภาชนีย์ 

อนึ่ง เขตที่บุรุษยืนอยู่ที่บริเวณเรือนขว้างก้อนดินไปตกลงซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นบริเวณบ้าน 
บริเวณเรือนที่ตรัสถึงในประโยคข้างต้นซึ่งก็คือบ้านตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถา เมื่อเป็นเช่นนั้น การ 
จำแนกเป็นเรือน บริเวณเรือน บ้าน และบริเวณบ้าน ก็จะระคนกัน ดังนั้น จึงควรเข้าใจว่า พระพุทธองค์ 
ตรัสไว้โดยย่อมิได้ชี้ชัด แต่คัมภีร์อรรถกถาได้แจกแจงรายละเอียดในเรื่องนี้] 

ตตฺถ ยฺวายํ อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส อุปจาโร ทสฺสิโต, ตสฺส วเสน ริกาเล คามปุ- 
ปเวสนาทีสุ อาปตฺติ ปริจฺฉินฺทิตพฺพา. อิติ อิมํ รเปตฺวา คามฌฺจ คามูปจารฌฺจ อวเสส 0 อิมสฺมึ 
สิกฺขาปเท อรฌฺฌํ นาม. 

ในบริเวณทั้ง ๒ นั้น บริเวณของบ้านที่ไม่มีรั้วกั้นใดซึ่งได้แสดงมาแล้ว พึงกำหนด 
อาบัติเพราะการเข้าบ้านในยามวิกาลเป็นต้นโดยเนื่องด้วยบริเวณของบ้านนั้น 

โดยประการดังนี้ สถานที่เหลือยกเว้นบ้านและบริเวณบ้าน ดังกล่าวนี้ ชื่อว่า ป่า ใน 
สิกขาบทนี้ 

[ในบริเวณบ้านที่มีรั้วล้อมและไม่มีรั้วล้อมทั้ง ๒ นั้น ถ้าภิกษุเข้าไปสู่บริเวณบ้านที่ไม่มีรั้วล้อม 
ในยามวิกาลโดยไม่ได้บอกภิกษุรูปอื่นให้รู้ก่อนออกนอกวัด ก็จะต้อง อาบัติปาจิตตีย์ตามวิกาเลคามป เวสน- 
สิกขาบท (ปาจิตตีย์ ข้อ ๘๕) ดังข้อความในปทภาชนีย้ของสิกขาบทนั้น ๘๘ ว่า อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส อุปจาร 0 
โอกเกมนุตสฺส, อาปตฺดิ ปาจิตฺดิยสฺส (เมื่อภิกษุหยั่งลงสู่บริเวณของบ้านที่ไม่ได้ล้อมรั้วต้องอาบ้ดิปาจิตตีย์) 
ถ้าเป็นบ้านที่มีรั้วล้อม ก็จะต้องอาบัติเมื่อล่วงพ้นรั้วบ้านไป ดังพระพุทธดำรัสในปทภาชนีย้ข้างต้นว่า 
ปริกขิตฺตสฺส คามสฺส อุปจาร 0 อติกฺกมนฺตสฺส, อาปตฺดิ ปาจิตฺดิยสฺส (เมื่อภิกษุล่วงพ้นบริเวณของบ้านที่มี 
รั้วล้อม ต้องอาบตปาจิตตีย์) 

ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๐๙) กล่าวว่า อาทิ ศัพท์ในคำว่า วิกาเส คามปฺปเวสนาทีสุ ละข้อความว่า การ 
เข้าบ้านโดยไม่มีผ้ารัดกันของนางภิกษุณี ส่วนสารัตถทีปนี (เล่ม ๒ หน้า ๑๕๔) กล่าวว่าเป็นการแบ่งลาภ 
ที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้อยู่ในเรือนและบริเวณเรือน เป็นต้น 

ข้อความว่า “สถานที่เหลือยกเว้นบ้านและบริเวณบ้านดังกล่าวนี้ ชื่อว่า ป่า ในสิกขาบทนี้” 
หมายความว่า สถานที่นอกเหนือไปจากบ้านและบริเวณบ้าน ชื่อว่า ป่า ในปาราชิก สิกขาบทที่ ๒ นื้ใม่ใช่ 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


(& 1 © © 


ป่า คือ สถานที่ออกไปนอกเขตเสาเขื่อนตามที่ตรัสไว้ในพระอภิธรรม อีกทั้งไม่ใช่ ป่า คือ เสนาสนะป่ามี 
ระยะ ๕๐๐ ชั่วคันธนูเป็นอย่างตํ่าตามที่ตรัสไว้ในอรัญญสิกขาบท 

ดังหลักฐานในคัมภีร์เหล่านั้นว่า 

“อรฌฺฌนฺ”ติ นิกฺขมิตุ , วา พหิ อินฺทขีลา สพฺพเมต 0 อรฌฺฌํ. ๘๙ 

“คำว่า ป่า คือ สถานที่ออกไปนอกเขตเสาเขื่อน ทั้งหมดนี้ขื่อว่า ป่า” 

“ยานิ โข ปน ตานิ อารฌฺฌกานิ เสนาสนานี”ติ อารฌฺฌก 0 นาม เสนาสนํ ปฌฺจธนูสติก 0 ปจฺฉิม 0 . ๙๐ 

“คำว่า เสนาสนะป่า หมายความว่า เสนาสนะที่ชื่อว่าป่า มีระยะ ๕๐๐ ชั่วคันธนูเป็นอย่างตา” 

คำว่า เสส, อวเสส (เหลือ) และ อฌฺฌ (อื่น) เป็น บทอปาทานาเปกขะ คือ บทที่มองหา 
อปาทานแน่นอน ในเวลาแปลจึงต้องเพิ่มบทอปาทานเข้าแปลร่วม จึงจะได้ความหมายชัดเจน ในที่บางแห่ง 
ท่านก็ประกอบใฃ้อปาทานชัดเจน แต่ถ้าท่านละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันได้ ผู้แปลต้องเพิ่มอปาทานเข้ามาแปล 

นอกจากนั้น คันถรจนาจารย์อาจประกอบใช้ จึเปตฺวา แทน อฌฺฌ ศัพท์ก็ได้ ดังเช่นในประโยค 
ข้างด้นว่า อิติ อิมํ จิ'เปตฺวา คามฌฺจ คามูปจารฌฺจ อวเสส 0 อิมสฺมี สิกขาปเท อรฌฺฌํ นาม (โดยประการดังนี้ 
สถานที่เหลือยกเว้นบ้านและบริเวณบ้านดังกล่าวนี้ ขื่อว่า ป่า ในสิกขาบทนี้) หรืออาจประกอบใช้อปาทาน 
เป็นรูปว่า อิดิ อิมสฺมา คามโต คามูปจารโต จ อวเสส 0 อิมสฺมี สิกขาปเท อรฌฺฌํ นาม (โดยประการดังนี้ 
สถานที่เหลือจากบ้านและบริเวณบ้านดังกล่าวนี้ ขื่อว่า ป่า ในสิกขาบทนี้) ก็ได้] 

เทสนามตฺตเมว เจต 0 “คามา วา อรฌฺฌา วา”ติ. เย ปน อิเมส 0 ปริจุเฉททสฺสนตฺถํ 
ฆรฆรูปจารคามูปจารา วุตฺตา, ตโตปี ปาราชิกวตฺถุ อวหรนฺตสฺส ปาราชิก 0 โหติเยว. 

อนึ่ง คำว่า คามา วา อรฌฺฌา วา (จากบ้านหรือป่า) นี้เป็นเพียง[หัวข้อของ]เทศนา 
เท่านั้น แต่เมื่อภิกษุลักปาราชิกวัตถุ (ของควรค่า ๑ บาท) แม้จากเรือน บริเวณเรือน และ 
บริเวณบ้านที่ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงขอบเขตของบ้านและป่านี้[ให้ต่างกัน]เหล่านั้น ก็ต้องอาบ้ติ 
ปาราชิกโดยแท้ 

[ในพระบาลีระบุถึงบ้านและป่าไว้โดยตรง แต่ในคัมภีร์อรรถกถาได้กล่าวถึงเรือน บริเวณเรือน 
และบริเวณบ้านอีก ๓ แห่งเพิ่มเดิมจากพระบาลี เพราะคำว่า คามา วา อรฌฺฌา วา นั้นเป็นเพียงหัวข้อ 
ของเทศนาที่แสดงไว้เพื่อจำแนกบ้านกับป่าให้แตกต่างกัน มิได้กล่าวถึงรายละเอียดมากนัก แต่ก็รวมเรือน 
บริเวณเรือน และบริเวณบ้านเข้าไว้ในบ้าน ส่งผลให้ภิกษุผู้ลักทรัพย์ราคา ๑ บาทจากเรือนเป็นด้น ต้อง 
อาปติปาราชิกได้ ดังนั้น คำว่า เย ปน อิเมส 0 จึงระบุว่าเมื่อภิกษุลักทรัพย์อันเป็นเหตุของปาราชิกจากเรือน 


๙๑๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


บริเวณเรือน และบริเวณบ้านเหล่านั้น ก็ต้องอาบ้ติปาราชิก ทั้งนี้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า ภิกษุลักทรัพย์ 
จากบ้านและป่าจึงต้องอาปติปาราชิก แต่ถ้าลักทรัพย์จากเรือน บริเวณเรือน และบริเวณบ้านก็ไม่ต้องอาปติ 
ข้อความที่แสดงด้วยคำต่างๆ ว่า เทสนามตฺต (เพียงเทศนา), เทสนาสีส (หัวข้อของเทศนา), 
อุปลกฺขณมตฺต (เพียงเครื่องกำหนดหมาย) ท่านแสดงไว้ด้วย อุปลักขณนัย คือ การแสดงตัวอย่างไว้เป็น 
เครื่องสังเกตแทนสิ่งอื่นทั้งหมด เช่นอุทาหรณ์ว่า ลทฺธาตปตฺโต ราชกุมาโร (พระราชกุมารทรงได้รับเศวต- 
ฉัตรแล้ว) ประโยคนี้แสดงว่า พระราชกุมารทรงได้รับราชสมปติทั้งหมด หาใช่ได้รับเศวตฉัตรอย่างเดียวไม่ 
คำว่า ลทฺธาตปตฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- ลทฺโธ อาตปตฺโต เยนาดิ ลทฺธาตปตฺโต (ตติยาพหุพพีหิสมาส) 

เพราะบทหน้าเป็นกรรมสาธนะ จึงต้องประกอบใช้เป็นตติยาพหุพพีหิสมาสแน่นอน เนื่องจาก 
ต้องมีบทอนภิหิตกัดตาผู้ทำกิริยาดังกล่าว ดังอุทาหรณ์ว่า ปตฺตา ซีวิกา เยนาติ ปตฺตซีวิ'โก (ผู้มีการเลี้ยงชีพ 
อันตนถึงแล้ว ชื่อว่า ปัตตชีวิกะ) 


ดำอธิบาย อทินฺนํ 

อทินฺนใ4ติ อฌฺฌสฺส มนุสฺสชาติกสฺส สนุตก 0 . 

คำว่า อทินฺนํ (สิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้) คือ สิ่งของของผู้อื่นซึ่งมีชาติเป็นมนุษย์ 

[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อระบุว่า คำว่า อทินฺนํ ในสิกขาบทนี้ คือ สิ่งของของผู้อื่นที่มีเจ้าของ 
ซึ่งเจ้าของไม่ได้ให้ทางกายหรือวาจา ทั้งนี้เพื่อปฏิเสธว่า ไม่ใช่กัปปิยวัตถุที่เป็นของตนซึ่งกลืนกินได้แต่ยัง 
ไม่ได้รับประเคน ตามที่กล่าวไว้ในหันตโปณสิกขาบท 

คำว่า มนุสฺสชาติกสฺส (ซึ่งมีชาติเป็นมนุษย์) กล่าวไว้เพื่อระบุว่าเป็นสมปติของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อ 
ขจัดความเข้าใจผิดว่า สิ่งของดังกล่าวเป็นของลิ่งมีชีวิตทั้งหมด 
มีวิธีปทานุสัมพันธ์ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สิ่งของของ ผู้ อื่น ด้วย คำ ว่า อฌฺฌสฺส สนฺตก 0 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สิ่งของนั้นเป็นของลิ่งมีชีวิตทั้งหมดหรือ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สิ่งของนั้นควรเป็นของสัตว์ดิรัจฉานได้อีกมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า มนุสฺสชาติกสฺส อธิบายว่า สิ่งของนั้น 
เป็นสมปติของมนุษย์เท่านั้น ไม่ใช่สมปติของสัตว์ดิรัจฉาน ดังนี้แล] 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙®๓ 


คำอธิบาย เถยฺยสงฺขาด 0 

เถยฺยสงฺขาตนฺติ เอตฺถ เถโนติ โจโร, เถนสฺส ภาโว เถยฺยํ, อวหรณจิตฺตสฺเสตํ นาม 0 . 

ในคำว่า เถยฺยสงฺขาตํ (ด้วยกระแสจิตที่คิดจะลัก) นี้ พึงทราบรูปวิเคราะห์ว่า ขโมย 
ชื่อว่า เถนะ ความเป็นแห่งขโมย ชื่อว่า เถยยะ คำนี้เป็นชื่อของจิตอันเป็นเหตุลัก 

[คำว่า เถน มีรูปวิเคราะห์ว่ามีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เถเนตีติ เถโน ะะ บุคคลผู้ขโมย ชื่อว่า เถนะ หมายถึง โจร 

(เถน ธาตุ (โจริเย ะะ ความเป็นแห่งขโมย) + อ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ ) 

คำว่า เถยฺย มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เถนสฺส ภาโว เถยฺย 0 ะะ ภาวะ/ความเป็นแห่งขโมย ชื่อว่า เถยยะ) หมายถึง จิตอันเป็นเหตุ 
ลัก คือ จิตที่คิดจะลักนั้นเอง (เถน ศัพท์ + ณฺย ปัจจัยในภาวตัทธิต)] 

สงฺขา สงฺขาตนฺติ อตฺถโต เอก 0 , โกฏฺราสสฺเสต 0 นาม 0 “สฌฺฌานิทานา หิ ปปฌฺจสงฺขา”ติ 

อาทีสุ ริย. 

บททั้ง ๒ ว่า สงขา, สงขาต มีความหมายเหมือนกัน บททั้ง ๒ นั้นเป็นชื่อของกลุ่ม 
(กระแส) ดังอุทาหรณ์ว่า สฌฺฌานิทานา หิ ปปฌฺจสงฺขา (กระแสกิเลส [คือ ตัณหา มานะ และ 
ทิฏฐิ]ที่ทำสังสารวัฏให้ยาวนาน มีสัญญาเป็นเหตุนั้นเทียว) 

[คำว่า โกฏฺจิาส ในที่บางแห่งแปลว่า “ส่วน” หรือบางแห่งแปลว่า “กลุ่ม” และในที่นี้แปลว่า “กลุ่ม” 
คือ กระแสจิตที่คิดจะลักอันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยจิตดวงเดียวหรือวิถีจิตเดียว กล่าวคือ 
ในการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ อาจถือเอาด้วยกระแสจิตหลายอย่าง คือ วิสสาสคาหะ (การถือเอา 
ด้วยความสนิทสนม) ตาวกาลิกคาหะ (การถือเอาชั่วคราว) และอาทิคาหะ (การถือเอาก่อนแล้วบอกทีหลัง) 
แต่การถือเอาที่กล่าวไว้ในสิกขาบทนี้เป็นเกยยสังขาตะ คือ กระแสจิตที่คิดจะลัก 

ข้อความว่า “บททั้ง ๒ ว่า สงขา, สงขาต มีความหมายเหมือนกัน” หมายความว่า สงขา เป็น 
บทกิตก์ที่ลง อ ปัจจัย ส่วน สงขาต ลง ต ปัจจัย บททั้ง ๒ ต่างกันเพียงปัจจัย แต่มีรากศัพท์เหมือนกันคือ 
มาจาก ส 0 บทหน้า + ขา ธาตุ ดังนั้น จึงเป็นคำไวพจน์กันได้ ทั้ง ๒ บทมีรูปวิเคราะห์เหมือนกันว่า 

- ภาคโต สงขายติ อุปฏฺราดีดิ สงขา, สงฺขาต 0 ะะ สิ่งที่ปรากฏโดยความเป็นหมู่ ชื่อว่า สังขา, 


ลังขาตะ 


(& 1 © 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อแสดงว่า ในอุทาหรณ์ที่นำมาแสดงว่า สฌฺฌานิทานา หิ ปปฌฺจสงฺขา 
แม้ปรากฏเพียงศัพท์ว่า สงขา ไม่ปรากฏศัพท์ว่า สงฺขาด ก็เป็นเช่นเดียวกัน 

คำว่า โกฏฺราสสฺเสต 0 นาม 0 (บททั้ง ๒ นั้นเป็นชื่อของกลุ่ม) กล่าวไว้เพื่อระบุว่า สงขาด ศัพท์ 
ในที่นี้ใข้ในความหมายว่า กลุ่ม ไม่ใช่เป็นไปในความหมายว่า กล่าว (กถน) 

คำว่า ปปฌฺจสงขา แปลตามศัพท์ว่า “กระแสกิเลสที่ยังสังสารวัฏให้ยาวนาน” โดยมีรูปวิเคราะห์ 
กล่าวไว้ในฎีกาใหม่ว่า 

- สตฺตานํ ส 0 สาเร ปปฌฺเจนฺดิ จิรายนฺดีติ ปปฌฺจา. 

(ป บทหน้า + ปจิ ะะ ยืดยาว, ขยาย + อ ปัจจัยในเหตุกัตตุสาธนะ) 

- ปปฌฺจา เอว สงขา ปปฌฺจสงขา (อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส)] 

เถยฺยฌฺจ ต 0 สงฺขาตฌฺจาติ เถยฺยสงฺขาต 0 , เถยฺยจิตฺตสงฺขาโต เอโก จิตฺตโกฏฺราโสติ อตฺโถ. 
กรณตฺเถ เจต 0 ปจฺจตฺตวจนํ. ตสฺมา เถยฺยสงฺขาเตนาติ อตฺถโต ทฏฺรพฺพํ. 

คำว่า เถยยสังขาตะ คือ กระแสจิตที่คิดจะลัก หมายความว่า กระแสจิตอย่างหนึ่งซึ่ง 
เรียกว่า จิตที่ต้องการจะดัก อนึ่ง บทนี้ลงปฐมาวิภัตติในอรรถตติยาวิภัตติ ดังนั้น พึงกำหนด 
ความหมายว่า ด้วยกระแสจิตที่คิดจะลัก 

[รูปวิเคราะห์ เถยฺยสงฺขาด เป็นวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาสว่า 

- เถยฺยฌฺจ ต 0 สงขาดฌฺจาติ เถยฺยสงฺขาด 0 . 

ทั้งนี้เพื่อห้ามรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า 

- เถยฺยสฺส สงขาโต เถยฺยสงฺขาโต ะะ กระแสของจิตที่คิดจะดัก ชื่อว่า เกยยสังขาตะ 

คำว่า กรณตฺเถ เจต 0 ปจฺจตฺตวจนํ (อนึ่ง บทนี้ลงปฐมาวิกัตดิในอรรถตติยาวิภัตติ) กล่าวไว้เพื่อ 
ระบุว่า คำว่า เถยฺยสงฺขาด 0 เป็นบทที่ลงปฐมาวิภัตดิในอรรถตติยาวิภัตติ จึงแปลตามศัพท์ว่า ด้วยกระแสจิต 
ที่เป็นภาวะแห่งขโมย ทั้งนี้เพื่อห้ามอรรถของปฐมาวิภัตดิทั้วไป คือ สิงคัตถะ (อรรถของนามศัพท์) 

ในคำว่า อตฺถโต ทฏฺรพฺพ 0 (พึงกำหนดความหมาย) บทว่า ทฏฺจิพฺพ 0 สนามหลวงบาลีไทยแปล 
ว่า “พึงเห็น” แต่นิสสัยพม่าแปลว่า “พึงกำหนด” การประกอบใช้ ทฏฺรพฺพ 0 , เวทิตพฺพํ และ สิทธิ โหดิ มี 
ความต่างกัน คือ 

๑. ท ฏฺจิพฺ พ 0 (พึงกำหนด) ใช้ในกรณีที่ยํ้าความอย่างใดอย่างหนึ่งให้หนักแน่น 

๒. เวทิตพฺพํ (พึงทราบ) ใช้ในกรณีที่ไม่ยํ้าความ แต่กล่าวโดยสามัญทั่วไป 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


ธ: ๑ &. 


๓. สิทฺธํ โหติ (เป็นอันสำเร็จ) ใช้ในกรณีที่แสดงข้อความที่รู้ได้โดยอ้อม ซึ่งท่านผู้แต่งมิได้ 

ระบุไว้โดยตรง 

คำว่า ปจฺจตฺตวจนํ ไม่แปลว่า ปฐมาวิภัตติ เพราะระบุถึงบทในเรื่องนี้ แต่แปลว่า มีปฐมาวิภัตติ 
คือ ลงปฐมาวิภัตดินั้นเอง โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปจฺจตฺตวจนํ อสฺส อตฺถีดิ ปจฺจตฺตวจนํ ะะ ศัพท์ที่มีปฐมาวิภัตดิ ชื่อว่า ปัจจัตตวจนะ 

(ปจฺจตฺตวจน ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอัสลัดถิตัทธิต) 

หรือมีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปจฺจตฺตวจเนน ยุตฺดํ ปจฺจตฺตวจนํ ะะ ศัพท์ที่ประกอบด้วยปฐมาวิภัตติ ชื่อว่า ปัจจัตดวจนะ 

(ปจฺจตฺตวจน ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน ยุตฺต ตัทธิต) 

ประโยคว่า ตสฺมา เกยยสงฺขาเตนาติ อตฺถโต ทฏฺรพฺพํ (ดังนั้น พึงกำหนดความหมายว่า ด้วย 
กระแสจิตที่คิดจะดัก) กล่าวไว้เพื่อแสดงดัทธคุณะคือผลพลอยได้จากการลงปฐมาวิภัตติในอรรถตติยาวิภัตติ 
นั้นคือ คำว่า เกย[ยสงฺขาต 0 มีความหมายว่า ด้วยกระแสจิตที่คิดจะลัก 

ประโยคที่ลงท้ายด้วย อตฺโถ หรือ อธิปปาโย จัดเป็นประโยควิตถาระ ดังคัมภีรัตถนิยาม (ข้อ 
๓๔๑) กลาววา 

“คำว่า อธิปปาโย และ อตฺโถ กล่าวถึงใจความเพื่อแสดงคุฬหัตถะ (เนื้อความที่ซ่อนเร้น)”] 

โย จ เถยฺยสงฺขาเตน อาทิยติ, โส ยสฺมา เถยฺยจิตฺโต โหติ, ตสฺมา พฺยฌฺชนํ อนาทิยิตฺวา 
อตฺถเมว ทสุเสตุ “เถยฺยจิตฺโต อวหรณจิตฺโต”ติ เอวมสุส ปทภาชนํ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ. 

อนึ่ง ภิกษุใดถือเอาสิ่งของด้วยจิตที่คิดจะลัก ภิกษุนั้นเป็นผู้มีจิตที่คิดจะลัก ดังนั้น 
พึงทราบว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงมุ่งถึงศัพท์ จึงตรัสการจำแนกบทแห่งบทว่า อาทิเยยฺย นั้น 
อย่างนี้ว่า เถยฺยจิตฺโต อวหรณจิตฺโต (ผู้มีจิตคิดจะดัก คือ ผู้มีจิตคิดจะขโมย) เพื่อแสดง 
ความหมาย[ที่ประสงค์เอา]เท่านั้น 

[ท่านกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อระบุว่า พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงมุ่งถึงศัพท์ จึงตรัสการจำแนกบท 
แห่งบทว่า อาทิเยยฺย นั้นอย่างนี้ว่า เกยยจิตฺโต อวหรณจิตโต (ผู้มีจิตคิดจะลัก คือ ผู้มีจิตคิดจะขโมย) เพื่อ 
แสดงความหมายที่ประสงค์เอา ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดท่านจึงกล่าวไว้ว่า คำว่า เกย[ยสงฺขาต 0 ลงปฐมาวิภัตติในอรรถ 


ตติยาวิภัตดิ 


(^(ซิ) ๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์ตรัสไว้ในปทภาชนีย์ด้วยบทที่ลงปฐมาวิภัตติ 
ว่า เถยฺยจิตฺโต อวหรณจิตฺโต มิใช่หรือ 

หมายความว่า พระพุทธเจ้ามิได้อธิบายความหมายของ สงขาต ศัพท์ และอรรถปฐมาวิภัตติ 
ของบทนี้ไว้โดยละเอียด เพียงอธิบายว่า เถยฺยสงฺขาตนฺดิ เถยฺยจิตฺโต อวหรณจิตฺโต (คำว่า เถยฺยสงฺขาต 0 
หมายความว่า ผู้มีจิตคิดจะดัก คือ ผู้มีจิตคิดจะขโมย) การที่พระพุทธองค์มิได้อธิบายอรรถของศัพท์และ 
วิภัตติโดยละเอียดเช่นนี้ถือว่าเป็นการไม่ได้ทรงมุ่งถึงศัพท์ ซึ่งมีรูปในภาษาบาลีว่า พฺยฌฺชนํ อนาทิยิตฺวา 
แปลตามศัพท์ว่า “ไม่เอื้อเพื่อศัพท์” คือ ไม่ให้ความสำคัญต่อการอธิบายศัพท์นั้นเอง 

ในคำว่า อตฺถเมว ทสฺเสตุ๊ (เพื่อแสดงความหมายเท่านั้น) ในฎีกาใหม่อธิบายไว้ว่า อตฺถเมวาติ 
ภาวตฺถเมว (คำว่า อตฺถเมว คือ ความหมายที่ประสงค์เอาเท่านั้น) ความหมายดังกล่าวไม่มีระบุไว้โดยตรง 
เป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาเข้าใจได้ด้วยวิจารณญาณที่สั่งสมในปริย้ติ โดยทั่วไปคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามักกล่าวถึง 
เรื่องนี้ไว้ตามสมควร ดังข้อความในสุโพธาลังการฎีกาว่า 

เอตก สุปสิทฺโธ นาม สทฺทตฺโถ, อธิปุปายตฺโถ ปน ปกติคมฺภีโร. วุตฺตํ ห- 
กวีน’ธิปฺปาย’มสทฺทโคจรํ 
ปเท ผุรนฺต 0 มุทุกมหิ เกวล 0 
วิสนฺดิ ภาวาวคมา กตสฺสมา 
ปกาสยนฺตฺยา’กดิโย ตุ ตาทิสา. ๙ ® 

“ในเรื่องนี้ เนื้อความของศัพท์ ชื่อว่า ปรากฏชัด แต่ความหมายที่ประสงค์เอาเป็นสิ่งลึกซึ้งตาม 
ปกติ สมจริงดังคำกล่าวว่า 

‘บัณฑิตผู้ศึกษาด้นคว้าเป็นอย่างดี ย่อมเข้าใจความประสงค์ของกวีซึ่งมิใช่ฐานะ 

แห่งศัพท์และมีอยู่ในบทที่ละเอียดลึกซึ้ง โดยเข้าใจอรรถอย่างถ่องแท้ วิธีใช้ศัพท์และ 

อรรถเช่นนั้น ย่อมจะแสดงความประสงค์ของกวีได้”’ 

หลักการอธิบายความในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามีอยู่หลายประเภท ดังที่ผู้แปลได้เขียนไว้ใน 

คัมภีร์ดังวัณณนามัญชรีและดังวัณณนานิยาม โดยย่อแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

๑. ดัททัตถะ (ความหมายของศัพท์) คือ ความหมายของศัพท์ใดศัพท์หนึ่งทั่งหมด หรือความ- 
หมายบางส่วนของศัพท์ อันได้แก่ อรรถของธาตุ ปัจจัย วิภัตติ อุปสรรค หรือนิบาต เป็นต้น ท่านนิยม 
ใช้คำว่า อตฺโถ เพื่อแสดงข้อความนี้ หรือเพิ่ม อตฺโถ เข้ามาเป็นปาฐเสสะ 

๒. อภิเธยยัตถะ (เนื้อความที่ศัพท์หมายถึงว่า คืออะไร) มักนิยมใช้คำว่า อตฺโถ เพื่อแสดง 
ข้อความนี้ หรือเพิ่ม อตโถ เข้ามาเป็นปารเสสะ 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๕๑๗ 


๓. ปิณฑัตถะ (ใจความ) คือ ส่วนสำคัญของเรื่อง หรือเรียกว่า ภาวัตถะ คือ เนื้อความที่เป็น 
จุดมุ่งหมาย ท่านนิยมใช้คำว่า อิทํ วุตฺตํ โหติ อยู่ต้นพากย์เพื่อแสดงใจความของพากย์ และคำว่า อิติ วุตฺตํ 
โหติ อยู่ท้ายพากย์เพื่อแสดงใจความของบท หรือประกอบใช้คำว่า อธิปปาโย เพื่อแสดงข้อความนี้] 


ดำอธิบาย อาทิเยยฺย 

อาทิเยยุยาติ ปฌฺจวีสติยา อวหารานํ อฌฺฌตรวเสน หเรยุย. 

คำว่า อาทิเยยฺย (พึงถือเอา) หมายความว่า พึงนำไปด้วยอาการขโมย ๒๕ ประเภท 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

[ท่านอธิบาย อาทิเยยฺย (พึงถือเอา) ว่า หเรยฺย (พึงนำไป) เพื่อระบุว่า การถือเอาในเรื่องนี้ 
เป็นการนำไปโดยมีตนเป็นเจ้าของ ทั้งนี้เพื่อห้ามการถือเอาโดยรับเป็นอารมณ์ของจิต 

คำว่า ปฌฺจวีสติยา อวหารานํ อฌฺฌตรวเสน (ด้วยอาการขโมย ๒๕ ประเภทอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
ระบุว่า เป็นอาการขโมย ๒๕ ประเภทอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อปฏิเสธการถือเอาโดยวิสาสะเป็นต้น] 

อาการขโมย ๒๕ อย่าง 


เต ปน อวหารา ปฌฺจ ปฌฺจกานิ สโมธาเนตฺวา สาธุก 0 สสฺลกุเขตพฺพา. ปฌฺจ ปฌฺจกานิ 
นาม นานาภณฺฑปฌฺจกํ เอกภณฺฑปฌฺจกํ สาหตฺถิกปฌฺจก 0 ปุพฺพปโยคปฌฺจกํ เถยุยาวหารปฌฺจกนฺติ. 

อนึ่ง อาการขโมยเหล่านั้นควรรวบรวมไว้เป็น ๕ หมวดๆ ละ ๕ อย่างกำหนดให้ดี 
ขึ้นชื่อว่า ๕ หมวดๆ ละ ๕ อย่าง คือ 

๑. นานาภัณฑปัญจกะ หมวด ๕ ที่มีสิ่งของต่างกัน[โดยเป็นสิ่งที่มีใจครองและ 

ไม่มีใจครอง] 

๒. เอกภัณฑปัญจกะ หมวด ๕ ที่มีลิ่งของอย่างเดียวกัน[โดยเป็นสิ่งที่มีใจ¬ 


ดรอง] 

๓. สาหัตถิกปัญจกะ หมวด ๕ คือ การลักด้วยตนเอง 

๔. ปุพพปโยคปัญจกะ หมวด ๕ คือ ความพยายามของผู้ใช้ก่อนจะลัก 

๕. เกยยาวหารปัญจกะ หมวด ๕ คือ การลักด้วยการขโมย 


(&จิ(จิ) (จิจิ) 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


[คำว่า นานาภณฺฑปฌฺจก มีรูปวิเคราะห์ดังนี้ 

- นานาวิโธ ภณฺโฑ เอตสฺสาติ นานาภณฺฑํ (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- ปฌฺจนฺนํ อวหารานํ สมูโห ปฌฺจก 0 (ลง ก ปัจจัยใน สมูห ตัทธิต) หรือ ปฌฺจ ปริมาณมสฺสาติ 


ปฌฺจก 0 (ลง ก ปัจจัยใน ปริมาณ ตัทธิต) 


- นานาภณฺฑเมว ปฌฺจก 0 นานาภณฺฑปฌฺจก 0 (อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

คำว่า เอกภณฺฑปฌฺจก มีรูปวิเคราะห์ดังนี้ 

- เอโก ภณฺโฑ เอตสฺสาติ เอกภณฺฑํ (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- เอกภณฺฑเมว ปฌฺจก 0 เอกภณฺฑปฌฺจก 0 (อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

คำว่า สาหตฺถิก มีรูปวิเคราะห์ดังนี้ 

- สหตฺเถน นิพฺพตฺโต สาหตฺถิโก (สหตฺถ ศัพท์ + ณิก ปัจจัยใน นิพฺพตฺต ดัทธิต) 

- สาหตฺถิโก เอว ปฌฺจก 0 สาหตฺถิกปฌฺจก 0 (อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

คำว่า ปุพฺพปโยคปฌฺจก มีรูปวิเคราะห์ดังนี้ 

- ปุพฺโพ จ โส ปโยโค จาติ ปุพฺพปโยโค (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- ปุพฺพปโยโค เอว ปฌฺจก 0 ปุพฺพปโยคปฌฺจก 0 (อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส) 
คำว่า เกยยาวหารปฌฺจก มีรูปวิเคราะห์ดังนี้ 

- เถยฺเยน อวหาโร เกยยาวหาโร (ตติยาตัปปุริสสมาส) 

- เกยยาวหาโร เอว ปฌฺจก 0 เกยยาวหารปฌฺจก 0 (อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส) 
ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๑๐) อธิบายเพิ่มเดิมว่า การลัก คือ 

อย่างที่ ๑ กล่าวไว้โดยเนื่องด้วยความพยายามในการลัก 

อย่างที่ ๒ เนื่องด้วยภิกษุที่นำสิ่งของของคนอื่นเดินไปแล้วลักในขณะนั้น 

อย่างที่ ๓ เนื่องด้วยสิ่งของที่วางไว้ใกล้ 

อย่างที่ ๔ เนื่องด้วยบุคคลที่มีใจครองซึ่งถูกใช้ให้ไปลัก 

อย่างที่ ๕ เนื่องด้วยสิ่งของที่วางไว้บนบกเป็นต้น 
อาการขโมย ๒๕ อย่าง อาจประพันธ์เป็นคาถาสรุปความได้ว่า 


ปุพฺพปโยคา จ ปฌฺจกา 
ปฌจวีสาวหารกา. 


นาเนกภณฺฑา สาหตฺลิ¬ 
เกยยาวหาโร อิจเจเต 


“การขโมย ๒๕ อย่างเหล่านี้ คือ นานาภัณฑะ เอกภัณฑะ สาหัตลิกะ ปุพพ- 
ปโยคะ และเกยยาวหาระที่มีอย่างละ ๕ หมวด”] 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


(^๑๙ 


นานาภัณฑปัญจกะ 

ตตฺถ ปุริมานิ เทฺว ปฌฺจกานิ เอตสฺเสว ปทสฺส ปทภาชเน วุตฺตานํ “อาทิเยยฺย หเรยฺย 
อวหเรยฺย อิริยาปถํ วิ'โกเปยฺย จึานา จาเวยฺยา”ติ อิเมสํ ปทานํ วเสน ลพฺภนฺติ. ตตฺถ นานา¬ 
กณฺฑปฌฺจกํ สวิฌฺฌาณกาวิฌฺฌาณกวเสน ทฏฺจึ'พฺพํ, อิตรํ สวิฌฺฌาณกวเสเนว. 

ในบรรดาหมวด ๕ เหล่านั้น หมวด ๕ สองอย่างแรกย่อมมีได้โดยเนื่องด้วยบทเหล่านี้ 
ว่า อาทิเยยฺย (ถือเอา), หเรยฺย (นำไป), อวหเรยฺย (ขโมย), อิริยาปถํ วิ'โกเปยฺย (ยังอิริยาบถให้ 
เปลี่ยนไป) และ รานา จาเวยฺย (ยังให้เคลื่อนจากที่เดิม) ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในปทภาชนีย์ 
ของบทนั้น[ว่า อาทิเยยุย] นั้นแหละ 

ในบรรดาหมวด ๕ สองอย่างแรก นานาภัณฑปัญจกะ (หมวด ๕ ที่มีสิ่งของต่างกัน) 
พึงทราบโดยเนื่องด้วยสิ่งของที่มีใจครองและไม่มีใจครอง เอกภัณฑปัญจกะ (หมวด ๕ ที่มี 
สิ่งของอย่างเดียวกัน) อื่นพึงทราบโดยเนื่องด้วยสิ่งของที่มีใจครองเท่านั้น 

[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อระบุว่า นานาภัณฑปัญจกะเนื่องด้วยสิ่งของที่มีใจครองและไม่มีใจครอง 
ส่วนเอกภัณฑปัญจกะเนื่องด้วยสิ่งของที่มีใจครองเท่านั้นทั้งนี้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า นานาภัณฑปัญจกะ 
เนื่องด้วยสิ่งของที่มี , ใจครองเท่านั้น ส่วนเอกภัณฑปัญจกะเนื่องด้วยสิ่งของที่ไม่มีใจครอง] 

กถ 0 . อาทิเยยฺยาติ อาราม 0 อภิยุฌฺชติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ, 
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. สามิโก “น มยฺหํ ภริสฺสตี”ติ ธุรํ นิกฺขิปติ, อาปตฺติ ปาราชิกสุส. 

พึงทราบอย่างไร คือ 

คำว่า อาทิเยยฺย (ตู่เอา) คือ ภิกษุฟ้องเอาสวน ต้องอาปัดิทุกกฏ ทำให้เจ้าของเกิด 
ความสงสัย ต้องอาบดิถุลลัจจัย เจ้าของหมดหวังว่าไม่ใช่ของเรา ต้องอาบดปาราชิก 

[คำว่า อภิยุฌฺชติ แปลตามศัพท์ว่า “ย่อมขวนขวายยิ่ง” โดยอรรถแปลว่า “ย่อมฟ้องเอา” ดังที่ 
ฎีกาใหม่ ๙๒ อธิบายว่า โจเทติ, อฏฺฏํ กโรตีติ อตฺโถ (ย่อมฟ้องเอา หมายความว่า ย่อมทำคดีความ) ส่วน 
การก่อให้เกิดความสงสัยแก่เจ้าของว่า จะเป็นสวนของเราหรือไม่ ก็คือ การเข้าหาผู้พิพากษา การจ้างทนาย 
การหาพยานเท็จ เป็นต้น 

คำว่า ธุรํ นิกฺขิปติ (หมดหวัง) แปลตามศัพท์ว่า “ปล่อยวางอุตสาหะ” ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๑®) 


๙๒๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อธิบายว่า อุสฺสาห 0 รเปติ (หยุดความพยายาม) ในที่นี้ ธุร ศัพท์ใช้ในความหมายว่า วีริย (ความพยายาม) 
ดังคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๑๐๐๔) กล่าวว่า 

ยุเค'ธิกาเร วีริเย ปธาเน จานฺดิเก ธุโรท์ , " 

“ธุร ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า แอก, ภาระ, ความอุตสาหะ, ประธาน 

และใกล้” 

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า ธุรํ นิกฺขิปติ แปลว่า “ปล่อยวางภาระ” โดย ธุร ศัพท์ใช้ในความหมายว่า 
ภาระ คือ ความผูกพันนั้นเอง ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ธุรสฺส อาลยสงขาตสฺส ภารสฺส นิกฺขิปนํ ปริจฺจชนํ นิรุสฺสาหภาวาปชฺชนํ ธุรนิกฺเขโป. ๙๔ 

“การปล่อยวาง คือ การสละ กล่าวคือ การถึงความไร้อุตสาหะต่อภาระ กล่าวคือ ความผูกพัน 
ชื่อว่า ธุรนิกเขปะ 

อนึ่ง ความหมดหวังในเรื่องนี้เกี่ยวกับเจ้าของทรัพย์และภิกษุผู้ฟ้องเอาทั้ง ๒ ฝ่าย ถ้าฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งยังไม่หมดหวัง ภิกษุผู้ฟ้องเอายังไม่ต้องอาบติปาราชิก] 

หเรยุยาติ อฌฺฌสฺส ภณฺฑํ หรนฺโต สีเส ภารํ เถยุยจิตฺโต อามสติ, ทุกฺกฏํ. ผนุทาเปติ, 
ถุลฺลจฺจย 0 . ขนฺธํ โอโรเปติ, ปาราชิก 0 . 

คำว่า หเรยฺย (ลักเอา) คือ ภิกษุใดเมื่อนำสิ่งของของผู้อื่นไป มีจิตคิดจะขโมยจับต้อง 
ภาระบนศีรษะ ต้องอาบดทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบติถุลลัจจัย วางลงสู่บ่า ต้องอาบ้ติปาราชิก 

[คำว่า ขนฺธํ โอโรเปติ แปลตามศัพท์ว่า “ย่อมยังสิ่งของให้ลงสู่บ่า” ตามนัยนี้คำว่า โอโรเปติ 
ประกอบรูปศัพท์จาก อา บทหน้า + รุห ธาตุ (เกิด) + เณ การีตปัจจัย + ติ วิภัตติ แปลง ห เป็น ป] 

อวหเรยุยาติ อุปนิกฺชิตฺตํ ภณฺฑํ “เทหิ เม ภณฺฑนุ”ติ วุจฺจมาโน “นาห 0 คณฺหามี”ติ 
ภณติ, ทุกุกฏ 0 . สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ, ถุลฺลจฺจย 0 . สามิโก “น มยุหํ ภวิสฺสตี”ติ ธุรํ นิกุชิปติ, 
ปาราชิก 0 . อิริยาปถ 0 วิโกเปยุยาติ “สห ภณฺฑหารก 0 เนสฺสามี”ติ ปรม 0 ปาท 0 อติกุกาเมติ, ถุลฺลจฺจย 0 . 
ทุติย 0 ปาท 0 อติกุกาเมติ, ปาราชิก 0 . รานา จาเวยุยาติ ถลฏฺรํ ภณฺฑํ เถยุยจิตฺโต อามสติ, ทุกุกฏ 0 . 
ผนุทาเปติ, ถุลฺลจฺจย 0 . รานา จาเวติ, ปาราชิก 0 . เอว 0 ดาว นานาภณฺฑปฌฺจก 0 เวทิตพฺพ 0 . 

คำว่า อวหเรยฺย (ยักยอก) คือ เจ้าของทรัพย์ขอสิ่งของที่ฝากไว้ว่า จงให้ของเราคืน 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๒๑ 


ภิกษุกล่าวว่า เราไม่ได้รับไว้ ต้องอาบติทุกกฏ ทำให้เจ้าของเกิดความสงสัย ต้องอาบติกุลสัจรัย 
เจ้าของหมดหรังว่าทรัพย์นี้คงไม่ใช่ของเรา ต้องอาบ้ติปาราชิก 

คำว่า อิริยาปถํ วิโกเปยฺย (ยังอิริยาบถให้เปลี่ยนไป) คือ ภิกษุคิดว่า เราจะนำสิ่งของ 
ไปพร้อมทั้งคนถือ ย่างก้าวแรก ต้องอาบติกุลสัจรัย ย่างก้าวที่สอง ต้องอาบติปาราชิก 

คำว่า รานา จาเวยฺย (ให้เคลื่อนจากที่เดิม) คือ ภิกษุคิดจะขโมย รับต้องสิ่งของที่อยู่ 
บนบก ต้องอาบ้ดิทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบ้ติกุลสัจรัย ทำให้เคลื่อนจากที่เดิม ต้องอาบติปาราชิก 

พึงทราบนานาภ้ณฑปัญจกะอย่างนี้ก่อน 

[คำว่า คณฺหามิ ใน นาห 0 คณฺหามิ (เราไม่ได้รับไว้) กังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า ๙๙) กล่าวไว้ว่า ลง 
รัตตมานาวิภัตติในอรรถอดีต 

ตัวอย่างในเรื่องนี้พบในลีลักขันธวรรคและคัมภีร์อรรถกถาว่า 

เอก 0 สมย 0 ภควา อนฺตรา จ ราชคห 0 อนฺตรา จ นาฬนฺทํ อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน โหดิ มหตา 
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฌฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ. สุปฺปิโยปิ โข ปริพุพาชโก อนฺตรา จ ราชคห 0 อนฺตรา จ นาฬนฺทํ 
อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน โหดิ สทฺธึ อนฺเตวาสินา พฺรหฺมทตฺเตน มาณเวน. ๘๕ 

“สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทา พร้อมด้วยภิกษุ 
หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป แม้สุปปิยปริพาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาดันทาพร้อมด้วย 
พรหมทัตมาณพผู้เป็นศิษย์เช่นเดียวกัน” 

อิทํ วุตฺตํ โหดิ “ยทา ภควา ต 0 อทฺธานมคฺคํ ปฏิปนฺโน, ตทา สุปฺปิโยปิ ปริพฺพาชโก ปฏิปนฺโน 
อโหสี”ติ. อดีตกาลตฺโถ เหตฺถ โหติสทฺโท. ๙๖ 

“ความหมายคือ เมื่อใดพระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลนั้น เมื่อนั้นแม้สุปปิยปริพาชกก็เดิน 1 ทาง 
ไกล โดยแท้จริงแล้ว โหดิ ศัพท์มีอรรถอดีตกาล”] 

เอกภัณฑปัญจกะ 

สสามิกสฺส ปน ทาสสฺส วา ติรจฺฉานคตสฺส วา ยถาวุตฺเตน อภิโยคาทินา นเยน 
อาทิยนหรณอวหรณอิริยาปถวิโกปนรานาจาวนวเสน เอกภณฺฑปฌฺจก 0 เวทิตพฺพํ. 

ส่วนเอกภัณฑปัญจกะพึงทราบโดยเนื่องด้วยการตู่เอา การดักเอา การยักยอก การยัง 




กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อิริยาบถให้เปลี่ยนไป และการให้เคลื่อนจากที่เดิมตามนัยมีการฟ้องร้องเป็นต้นซึ่งทาสหรือสัตว์ 
ดิรัจฉานที่มีเจ้าของดังที่กล่าวไว้แล้ว 


สาหัดถิกปัญจกะ 


กตมํ สาหตฺถิกปฌฺจก 0 . สาหตฺถิโก อาณตฺติโก นิสฺสคฺคิโย อตฺถสาธโก ธุรนิกุเขโปติ. ตตฺถ 
สาหตฺถิโก นาม ปรสฺส ภณฺฑํ สหตฺถา อวหรติ. อาณตฺติโก นาม “อสุกสฺส ภณฺฑํ อวหรา”ติ อฌฺฌํ 
อาณาฟติ. นิสฺสคฺคิโย นาม สุงฺกฆาตกปริกปุปี'โตกาสานํ อนุโต จิตุ'วา พหิ ปาตนํ. อตฺถสาธโก 
นาม “อสุกสฺส ภณฺฑํ ยทา สกุโกติ, ตทา ต 0 อวหรา”ติ อฌฺฌํ อาณาฟติ. ตตฺถ สเจ ปโร 
อนนุตรายิโก หุตุ'วา ต 0 อวหรติ, อาณาปกสฺส อาณตฺติกุขเณเยว ปาราชิก 0 . ปรสฺส วา ปน เตส¬ 
ก มฺภิยา ปาทคฺฆนกเตล 0 อวสฺส 0 ปิวนกานิ อุปาหนาทีนิ ปกุขิปติ, หตฺถโต มุตฺตมตฺเตเยว ปาราชิก 0 . 
ธุรนิกุเขโป ปน อารามาภิโยคอุปนึกุชิตฺตภณฺฑวเสน เวทิตพฺโพ. ตาวกาลิกภณฺฑเทยฺยานิ 
อเทนุตสฺสา!) เอเสว นโยติ อิท 0 สาหตฺถิกปฌฺจก 0 . 

ในหมวด ๕ เหล่านั้น สาหัตถิกปัญจกะ (หมวด ๕ คือการลักด้วยตนเอง) คืออะไร 
คอ 

๑. สาหัตถีกะ (การลักด้วยตนเอง) คือ การที่ภิกษุย่อมถือเอาสิ่งของ ผู้ อื่นไปด้วยมือ 


ของตน 

๒. อาณัตดิกะ (การลักด้วยการสั่ง) คือ การที่ภิกษุสั่งบุคคลอื่นว่า จงลักทรัพย์ของ 

บุคคลโน้น 

๓. นิสสัคคิยะ (การขว้างไป) คือ การที่ภิกษุยืนอยู่ภายในด่านเก็บภาษีหรือสถานที่ 
ซึ่งคิดหมายไว้แล้วโยนของออกภายนอก 

๔. อัตถสาธกะ (การลักที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จ) คือ การที่ภิกษุสั่งบุคคลอื่นว่า 
เธอจงลักทรัพย์ของบุคคลโน้นในเวลาที่สามารถลักได้ ในการใช้นั้น ล้าบุคคลอื่นเป็นผู้ปลอด 
อันตรายลักทรัพย์นั้นมาได้ ภิกษุผู้สั่งต้องอาบติปาราชิกในขณะสั่งนั้นเอง ไม่เพียงเท่านั้น ภิกษุ 
ใส่รองเท้าเป็นต้นที่ซับนั้ามันราคา ๕ มาสกไว้ในหม้อนั้ามันของบุคคลอื่น พอรองเท้าหลุดจาก 
มือเท่านั้นแหละ ต้องอาบติปาราชิก 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๒๓ 


[นอกจากนั้น ภิกษุผู้ต้องการจะทำลายหม้อนํ้ามันของผู้อื่นแล้วใส่รองเท้า ผ้า หรือหนัง เป็นต้น 
ที่ 1 ซับนั้ามันควรค่า ๕ มาสก ก็ต้องอาบัติปาราชิก[ทันที]เมื่อปล่อยรองเท้าออกจากมือก่อนที่รองเท้าจะซับ 
นั้ามัน ไม่ใช่ต้องอาปติเมื่อรองเท้าซับนั้ามันแล้ว จึงจัดเป็นอัตถสาธกะได้เช่นเดียวกัน] 

๕. ธุรนิกเขปะ (การลักโดยเจ้าของหมดหวัง) พึงทราบโดยเนื่องด้วยการลู่เอา 
สวนและสิ่งของที่บุคคลอื่นฝากไว้ แม้ภิกษุที่ไม่ให้สิ่งของที่ยืมมาก็ดี ลิ่งที่เป็นภัณฑไทย (สิ่งของ 
หรือมูลค่าที่ต้องชดใช้) ก็ดี ก็มีนัยเดียวกัน [คือ เป็นการลักโดยเจ้าของหมดหวังเหมือนกัน] 

การลักที่กล่าวมานี้ชื่อว่า สาหัตถิกปัญจกะ 

[ในประโยคว่า ตตฺถ สาหตฺถิโก นาม ปรสฺส ภณฺฑํ สหตฺถา อาหรติ นั้นให้เพิ่ม ย 0 ศัพท์เป็น 
กิริยาปรามาส คือ ระบุกิริยาเข้ามาแปลร่วมกับ อาหรติ (ย่อมลักใด) แล้วเปลี่ยน อาหรติ เป็นบทนาม 
ปุงลิงค์ว่า อยํ อาหาโร (การดักนี้) เป็นประธานที่แปลร่วมกับ สาหด[กิโก นาม (ชื่อว่าการดักด้วยมือของ 
ตน) แม้ในประโยคต่อมาก็เพิ่มคำว่า อยํ อาณตฺดิภาโว เข้ามาแปลร่วมกับ อาณตฺดิโก นาม (ชื่อว่าการดัก 
ด้วยการสั่ง) 

คำว่า สาหตฺถิก แปลตามศัพท์ว่า “การดักที่เกิดขึ้นด้วยมือของตน” หมายถึง รูปเป็นปุงลิงค์ว่า 
อวหาโร มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สโก หตฺโถ สหตฺโถ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- สหตฺเถน นิพฺพตฺโต สาหตฺถิโก (สหตฺถ ศัพท์ + อิก ปัจจัยใน นิพฺพตฺต ตัทธิต) 

คำว่า อาณตฺติก (การดักที่เกิดขึ้นด้วยการสั่ง) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อาณาปนํ อาณตฺดิ 

(อา บทหน้า + ฌา ธาตุ + ณาฟ ปัจจัย + ติ วิภัตติ หรือ อาณ ธาตุ + ณาฝ ปัจจัย + 

ติ วิภัตติ) 

- อาณตฺติยา นิพฺพตฺโต อาณตฺดิโก (อาณตฺดิ ศัพท์ + อิก ปัจจัยใน นิพฺพตฺต ตัทธิต) 

คำว่า นิสฺสคฺคิย (การขว้างไป) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- นิสฺสชฺชนํ นิสฺสคฺโค (นิ บทหน้า + สชฺช ธาตุ + ณ ปัจจัย) 

- นิสฺสคฺโค เอว นิสฺสคฺคิโย (นิสฺสคฺค ศัพท์ + อิย ปัจจัย'ไนสภัตถตัทธิต) 

คำว่า นิสฺสคฺคิย หมายถึง การขว้างของออกจากด่านเก็บภาษีหรือจากสถานที่ซึ่งคิดหมายไว้ 
กล่าวคือ ผู้ที่ไม่ต้องการเสียภาษีมักขว้างของออกไปเพื่อไม่ให้ตรวจพบ แล้วจึงไปเก็บเอาในภายหลัง หรือ 
ผ้ที่ไปเห็นของคนอื่นแล้วอยากได้ จึงหยิบฉวยเอาโดยคิดว่าก่อนจะถึงประต ถ้าหากเจ้าของเห็นก็จะคืนให้ 




กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


พร้อมกับพูดว่าหยิบมาดูเล่น ถ้าเจ้าของไม่เห็นก็จะโยนออกนอกประตู สถานที่มีประดูเป็นต้น ที่ภิกษุคิดว่า 
จะโยนของออกไปนี้เป็นสถานที่คิดหมายไว้ในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุขว้างของออกไปจริงๆ ก็ต้องอาบัติปาราชิก 
ด้วยการขว้างไป แต่ถ้าหยิบฉวยไปเองก็ต้องอาบัติด้วยการลักด้วยตนเอง 
คำว่า สุงฺกฆาตก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สุงก 0 ตโต หนนฺตีดิ สุงฺกฆาต 0 ะะ สถานที่ทำลายภาษี, สถานที่หลีกเลี่ยงภาษี 

- สุงฺกฆาต 0 เอว สุงฺกฆาตก 0 ะะ สถานที่ทำลายภาษีนั้นแหละ ชื่อว่า สุงกฆาตกะ 

(ลง ก ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 

คำว่า อตฺถสาธก (การดักที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อตฺถํ สาเธตีติ อตฺถสาธโก (อตก บทหน้า สาธ ธาตุ ะะ สำเร็จ + เณ การิตปัจจัย + ณฺวุ ปัจจัย) 
การลักที่ยังประโยชน์อันหมายถึงอาบัติปาราชิกให้สำเร็จก่อนลักทรัพย์ได้สำเร็จ อัตถสาธกะนี้ 

เป็นการใช้ให้ลักเมื่อมีโอกาส ส่วนอาณัตติกะเป็นการใช้ให้ดักทันที ทั้ง ๒ อย่างนี้จึงต่างกันด้วยกาลเวลา 
ที่ลักทรัพย์ 

ในการฟ้องร้องเอาสวนเป็นต้น เมื่อเจ้าของหมดหวังว่าจะชนะคดี ภิกษุผู้ดำเนินคดีต้องอาปติ 
ปาราชิกด้วยการหมดหวังของเจ้าของสวน หรือในกรณีที่บุคคลอื่นฝากของไว้กับภิกษุแล้ว ภิกษุกล่าวว่า 
ไม่ได้ฝาก ถ้าเจ้าของทรัพย์หมดหวังที่จะได้รับของคืน ก็ด้องอาบัติปาราชิก ในเรื่องนี้ การหมดหวังของ 
เจ้าของทรัพย์เป็นเหตุให้ต้องอาปติ 

คำว่า ธุรนิกฺเขป (การปล่อยวางอุตสาหะหรือภาระ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- นิกฺขิปนํ นิกฺเขโป (นิ บทหน้า + ขิป ธาตุ + ยุ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- ธุรสฺส นิกฺเขโป ธุรนิกฺเขโป (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

คำว่า สหตฺถา ใน สหตฺถา อวหรติ ลงปัญจมีวิภัตดิในอรรถตติยาวิภัตติ จึงแปลว่า “ด้วยมือ 
ของตน” ดังประโยคว่า มตฺตา สุขปริจฺจาคา, ปสฺเส เจ วิปุสํ สุข 0 (ถ้าบุคคลเห็นสุขอันไพบูลย์ด้วยการสละ 
สุขเล็กน้อย) โดยคำว่า มตฺตา และ สุขปริจฺจาคา ลงปัญจมีวิภัตติในอรรถตติยาวิภัตติเช่นเดียวกับคำว่า 
สหตฺถา นี้ 

คำว่า ตาวกาลิก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ตาวกาล 0 คหิต 0 ตาวกาลิกํ ะะ สิ่งที่ภิกษุถือเอาชั่วคราว, สิ่งของที่ยืมมา ชื่อว่า ตาวกาสิกะ 
คำว่า ภณฺฑเทยฺย มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ทาตพฺพนฺติ เทย.ย 0 , ภณฺฑเมว เทย.ย 0 ภณฺฑเทยฺย 0 ะะ สิ่งของที่ภิกษุพึงให้[แทน] ชื่อว่า 


ภัณฑไทย 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


(2^๒ &' 


หรือ - ภณฺฑสฺส เทยฺย 0 ภณฺฑเทยฺย 0 ะะ มูลค่าที่ภิกษุพึงให้[แทน]แก่สิ่งของ ชื่อว่า ภัณฑไทย 

เมื่อภิกษุไม่ให้แทนสิ่งของที่เลียหายเพราะตนเป็นเหตุ หรือไม่ให้เงินที่เป็นราคาเดิมของสิ่งของ 
เป็นค่าชดใช้ ก็ต้องอาบติปาราชิกเมื่อเจ้าของหมดหวังว่าจะได้รับคืน ดังคำอธิบายของฎีกาใหม่ว่า 

ภณฺฑเทยฺยนฺดิ ย 0 ปรสฺส นฏฺรํ, ตสฺส มูล 0 วา ตเทา วา ภณฺฑํ ทาตพฺพนฺดิ อตฺโถ. ๙๗ 

“คำว่า ภณฺฑเทยฺยํ (ภัณฑไทย) หมายความว่า มูลค่าของสิ่งของที่เลียหายของบุคคลอื่นนั้นก็ตาม 
สิ่งของนั้นนั้นเองก็ตาม ภิกษุพึงให้”] 

ปุพพปโยดปัญจกะ 

กตมํ ปุพฺพปโยคปฌฺจกํ. ปุพฺพปโยโค สหปโยโค สํวิทาวหาโร สงฺเกตกมุม 0 นิมิตฺตกมุมนฺติ 
ตตฺถ อาณตฺติวเสน ปุพฺพปโยโค เวทิตพฺโพ. รานา จาวนวเสน, ขิลาทีนิ สงฺกาเมตุวา เขตุตาทิค¬ 
ดหณวเสน จ สหปโยโค เวทิตพฺโพ. สํวิทาวหาโร นาม “อสุก 0 นาม ภณฺฑํ อวหริสุสามา”ติ 
สํวิทหิตุวา สํมนฺตยิตุวา อวหรณํ เอว 0 สํวิทหิตุวา คเตสุ หิ เอเกนา!) ตสุมึ ภณฺเฑ รานา จาวิเต 
สพฺเพสํ อวหารา โหนฺติ. สงฺเกตกมุม 0 นาม สฌฺชานนกมุม 0 . สเจ หิ ปุเรภตุตาทีสุ ย 0 กิฌฺจิ กาล 0 
ปริจฺฉินฺทิตุวา “อสุกสุมึ กาเส อิตุถนุนาม 0 ภณฺฑํ อวหรา”ติ วุตุโต สงฺเกตโต อปจฺฉา อปุเร ต 0 
อวหรติ, สงฺเกตการกสุส สงฺเกตกรณกฺขเณเยว อวหาโร. นิมิตุตกมุม 0 นาม สฌฺฌุปุปาทนตุถํ 
อกฺขินิฤขณาทินิมิตุตกรณํ สเจ หิ เอว 0 กตนิมิตุตโต อปจฺฉา อปุเร “ย 0 อวหรา”ติ วุตุโต, ต 0 
อวหรติ, นิมิตุตการกสุส นิมิตุตกรณกฺขเณเยว อวหาโรติ อิท 0 ปุพฺพปโยคปฌฺจก 0 . 

ปุพพปโยคปัญจกะ (หมวด ๕ คือความพยายามของผู้ใช้ก่อนจะลัก) คืออะไร คือ 
๑. ปุพพปโยคะ (ความพยายาม[คือการใช้]ก่อนจะดัก) พึงทราบโดยเนื่องด้วยการสั่ง 
๒. สหปโยคะ (การลักที่เป็นไปพร้อมกับความพยายาม) พึงทราบโดยเนื่องด้วยการ 
ยังสิ่งของให้เคลื่อนจากที่เดิม และโดยเนื่องด้วยการย้ายหลักเป็นต้นแล้วยึดเอาที่นา เป็นต้น 

๓. ลังวิธาวหาระ (การดักโดยปรึกษาร่วมกัน) คือ การเตรียมการคือปรึกษากันว่า 
พวกเราจักลักทรัพย์อย่างโน้น แล้วไปลัก โดยแท้จริงแล้ว เมื่อภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุที่เตรียมการ 
ไปแล้วอย่างนี้ ได้ยังสิ่งของนั้นให้เคลื่อนจากที่เดิม การลักก็มีแก่ภิกษุทุกรูป 

๔. สังเกตกรรม (การทำการนัดเวลา) คือ การทำการกำหนดเวลา กล่าวคือ ถ้า 
ภิกษุถูกกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งในเวลาก่อนภัตเป็นต้นแล้วสั่งว่า เธอจงลักสิ่งของอย่างนี้ในเวลา 


๙๒๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


โน้น ย่อมลักสิ่งของนั้นมาได้ตรงเวลาไม่ก่อนไม่หลัง การลักย่อมมีแก่ภิกษุผู้ทำการนัดเวลาใน 
เวลานัดนั้นเอง 

๕. นิมิตตกรรม (การทำเครื่องสังเกต) คือ การทำเครื่องหมายรู้มีการขยิบตาเป็นต้น 
เพื่อให้รู้สัญญาณ กล่าวคือ ถ้าภิกษุที่ถูกสั่งย่อมลักสิ่งของนั้นได้ตรงเวลาไม่ก่อนไม่หลังจาก 
สัญญาณที่ทำไว้อย่างนี้ การดักย่อมมีแก่ภิกษุผู้ทำเครื่องสังเกตในเวลาทำเครื่องสังเกตนั้นเอง 

การลักที่กล่าวมานี้ชื่อว่า ปุพพปโยคปัญจกะ 

[คำว่า ปุพุพปโยค นั้นมีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปยุญชนํ ปโยโค ะะ การประกอบ[ทางกายหรือวาจา] ชื่อว่า ปโยคะ 

- ปุพฺโพ จ โส ปโยโค จาติ ปุพฺพปโยโค ะะ ความพยายามอันเป็นครั้งก่อน ชื่อว่า ปุพพปโยคะ 
หมายถึง การสั่งให้บุคคลอื่นไปลักทางกายหรือวาจาก่อนที่กิริยาการลักจะเกิดขึ้น ถ้าบุคคลนั้น 

ลักทรัพย์ได้ ผู้ใช้ให้ลักต้องอาปติในขณะใช้นั้นเอง ถือว่าเป็นความพยายามในการใช้ผู้อื่นก่อนจะดัก 
คำว่า สหปโยค มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปโยเคน สห วตฺตตีดิ สหปโยโค ะะ การลักที่เป็นไปพร้อมกับความพยายาม ชื่อว่า สหปโยคะ 
หมายถึง การเคลื่อนย้ายหม้อทองเป็นด้นจากที่เดิม หรือเป็นการย้ายหลัก ขยายเชือกเขตแดน 

ถมคันนา กั้นรั้ว เป็นต้น เพื่อยึดที่ดินของผู้อื่น 

คำว่า ส 0 วิทาวหาโร ตัดบทเป็น ส 0 วิธาย + อวหาโร ลบ ย อักษรเพื่อย่อคำเหมือน ปฏิสงฺขาย 
โยนิโส ะะ ปฏิสงฺขา โยนิโส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

สม 0 วิทหิตฺวา อวหรณํ ส 0 ริทาวหาโร ะะ การปรึกษาร่วมกันแล้วลัก ชื่อว่า สังวิทาวหาระ 
คำว่า ส 0 วิธาย ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + วิ บทหน้า + ธา ธาตุ (ธารเณ ะะ ทรงไว้) + 
ตฺวา ปัจจัย แปลง ตฺวา เป็น ย อนึ่ง ธา ธาตุที่มี วิ บทหน้ามักใช้ในความหมายว่า กระทำ แต่'ในที่นี้มี 
ความหมายว่า ปรึกษา และ ส 0 อุปสรรคมีความหมายว่า สม 0 (เสมอกัน) ดังนั้น คำว่า ส 0 วิธาย แม้ในที่อื่น 
มักแปลว่า จัดแจง, เตรียม แต่'ในที่นี้แปล , ว่า ปรึกษาร่วมกัน 

ฉบับฉัฏฐสังคีติมีรูปว่า ส 0 วิธาวหาโร ในกังขาวิดรณีและฎีกา แต่กังขาภาสาฎีกาใช้รูปว่า ส 0 ริหา- 
วหาโร โดยกล่าวว่าให้แปลง วิธาย เป็น วิท แล้วทำทีฆะสระ อ เป็น อา ได้รูปว่า วิทา หรือแปลง วิธาย เป็น 
ริทา ด้วยสูตรในโมคคัลลานปัฌจิกา (คำอธิบายปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๔๗) ว่า ตทมินาทีนิ (รูปว่า ตทมินา 
เป็นต้นย่อมถูกให้สำเร็จ) ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

ส 0 วิธาย อวหาโร. สฺยาที สฺยาทิเนกดถนฺดิ สมาโส. วิธายสฺส วิทาเทโส, สํวิทาวหาโร. ๙๘ 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๒๗ 


“การปรึกษาร่วมกันแล้วลัก เป็นสมาสด้วยสูตรว่า สฺยาทิ สฺยาทิเนกตฺถํ (บทที่ลง สิ วิภัตติ 
เป็นต้นเป็นบทสมาสที่มีอรรถอย่างเดียวกันกับบทที่ลง สิ วิภัตติเป็นต้น) แปลง วิธาย เป็น วิทา ได้รูปว่า 
ส 0 วิทาวหาโร” 

ด้วยเหตุนี้ จึงใช้เป็นรูปว่า สํริทาหาโร ตามหลักฐานในโมคคัลลานและโมคคัลลานปัญจิกา 

คำว่า สงฺเกตกมฺม มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- การทำการนัดเวลา ชื่อว่า สังเกตกัมมะ ะะะ สงฺเกตสฺส กมฺมํ สงฺเกตกมฺม 0 . 

เช่น ถ้าผู้ใช้ให้ดักกำหนดเวลาว่าให้ดักทรัพย์ในเวลาเช้า แต่ผู้ลักไปลักในเวลาอื่น ผู้ใช้ไม่ต้อง 
อาบัติปาราชิก แต่ถ้าผู้ลักได้ลักในเวลาเช้าตามที่กำหนดไว้ ผู้ใช้ก็ต้องอาปติในเวลาใซ้ทีเดียว อนึ่ง คำว่า 
สงฺเกต ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + กิต ธาตุ ะะ รู้ + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- การหมายรู้[โดยกำหนดเวลามีเวลาเช้าเป็นต้น] ชื่อว่า สังเกตะ ะะ ปุพฺพณฺหาทิกาลปริจฺเฉเทน 
สฌฺชานนํ สงฺเกโต. 

คำว่า นิมิตตกมุม มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- การทำเครื่องสังเกต ชื่อว่า นิมิตตกัมมะ ะะ นิมิตฺตสฺส กมฺมํ นิมิตตกมุมํ. 

เช่น ผู้ใช้ให้ดักกล่าวว่าเราจะทำเครื่องสังเกตมีการขยิบตาเป็นด้นในเวลาที่สมควรดัก ถ้าเห็น 
อากัปกิริยาเช่นนั้นให้ดักได้ทันที ถ้าผู้ลักได้ลักในเวลาเห็นเครื่องสังเกตตามที่กำหนดไว้ ผู้ใช้ก็ต้องอาบัติ 
ปาราชิกในเวลาใช้ แต่ผู้ลักไปลักในเวลาอื่น ผู้ใซ้ไม่ต้องอาบัติดังกล่าว 

ข้อความว่า “มีการขยิบตาเป็นต้น” ละข้อความอื่นซึ่งมีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ใหม่ว่า การยักคิ้ว 
(ภมุกุกฺเขป), การสั่นศีรษะ (สีสกมปน), การคล้องมือ (หตฺถลงฺฆน), การปรบมือ (ปาณิปฺปหาร), การดีดนิ้ว 
(อง[คุลิ'โผฏน), การยืดคอ (ศีวุนฺนามน) และการกระแอม (อุกกาสน) เป็นต้น] 

เถยยาวหารปัญจกะ 

กตมํ เถยฺยาวหารปฌฺจกํ. เถยฺยาวหาโร ปสยฺหาวหาโร ปริกปุปาวหาโร ปฏิจฺฉนฺนาว- 
หาโร กุสาวหาโรติ. 

เถยยาวหารปัญจกะ (หมวด ๕ คือการลักด้วยการขโมย) คืออะไร คือ 
๑. เกยยาวหาระ การดักด้วยการขโมย 

๒. ปสัยหาวหาระ การลักด้วยการข่มขู่ 

๓. ปริกัปปาหาระ การดักด้วยการดำริสิ่งของหรือสถานที่ 


๙๒ ๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๔. ปฏิจฉันนาวหาระ การลักสิ่งของที่ถูกปกปิดไว้ 

๕. กุ สาวหาระ การลักด้วย[การสับเปลี่ยน]สลาก 

ตตฺถ โย สนฺธิจุเฉทาทีนิ กตฺวา อทิสฺสมาโน อวหรติ, กูฏมานกูฏกหาปณาทีหิ วา 
วฌฺเจตฺวา คณฺหาติ, ตสฺเสวํ คณฺหโต อวหาโร เถยฺยาวหาโรติ เวทิตพฺโพ. 

ในเรื่องนั้น พึงทราบว่า 

เถยยาวหาระ (การลักด้วยการขโมย) คือ ภิกษุใดแอบซ่อนกระทำการตัดช่องเป็นต้น 
ขโมยอยู่ หรือลวงด้วยตาชั่งโกงหรือเงินปลอมแล้วถือเอา[สิ่งของ] การลักของภิกษุนั้นผู้ถือเอา 
อย่างนี้พึงทราบว่าเป็นเกยยาวหาระ 


[คำว่า เถยฺยาวหาร มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เถนสฺส ภาโว เถยฺย 0 (เถน ศัพท์ + ณฺย ปัจจัยในภาวตัทธิต) 

- เถยฺเยน อวหาโร เถยฺยาวหาโร ะ; การลักด้วยภาวะแห่งขโมย ชื่อว่า เถยยาวหาระ 

หมายถึง การแอบซ่อนดักขโมยในเวลาไม่มีคนเห็นและการซื้อขายด้วยตาชั่งโกงหรือเงินปลอม 

เป็นต้น] 

โย ปน ปสยฺห พลกุกาเรน ปเรสํ สนุตก 0 คณฺหาติ คามฆาตกาทโย วิย, อตฺตโน ปตฺต- 
พลิโต วา วุตฺตนเยเนว อธิก 0 คณฺหาติ ราชภฏาทโย วิย, ตสฺเสวํ คณฺหโต อวหาโร ปสยฺหาวหาโรติ 
เวทิตพฺโพ. 

ปสัยหาวหาระ (การลักด้วยการข่มขู่) คือ ภิกษุใดข่มขู่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นโดยพลการ 
เหมือนโจรปล้นชาวบ้านเป็นต้น หรือเก็บภาษีเกินกว่าภาษีที่สมควรแก่ตนตามนัยที่กล่าวไว้แล้ว 
เหมือนข้าราชการ[โกง]เป็นต้น การดักของภิกษุนั้นผู้ถือเอาอย่างนี้พึงทราบว่าเป็นปสัยหาวหาระ 

[คำว่า ปสยฺหาวหาร มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปสยฺห อวหาโร ปสยฺหาวหาโร ะะ การครอบงำแล้วดัก ชื่อว่า ปดัยหาวหาระ 

หมายถึง การข่มขู่เอาของชาวบ้านเหมือนโจรปล้นบ้านหลังหนึ่งหรือปล้นทั้งหมู่บ้าน เข่น ภิกษุ 
พูดขู่ชาวบ้านในหมู่บ้านว่า ถ้าไม่ถวายเงินตามที่บอกก็จะควํ่าบาตรไม่รับทานจากชาวบ้าน หรือว่าเป็นการ 
เก็บภาษีที่ชาวบ้านเข่าที่วัดหรือที่นาของรัดเกินกว่าความเป็นจริงเหมือนข้าราชการโกงเป็นด้น 
คำว่า คามฆาตก มีรูปวิเคราะห์ว่า 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๒๙ 


- คาม 0 ฆาเตนฺตีติ คามฆาตกา ะะ โจรปล้นชาวบ้าน ชื่อว่า คามฆาตกะ 

คำว่า คาม ในที่นี้เป็น ฐานูบ่จาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงสถานที่ แต่เจตนาหมายถึงผู้ที่อยู่ใน 
สถานที่นั้น ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงหมู่บ้านอันเป็นที่อยู่ของบุคคล แต่เจตนาหมายถึง ชาวบ้านผู้อยู่ใน 
หมู่บ้าน 

ในประโยคว่า อธิก 0 คณฺหาติ (ย่อมเก็บภาษีเกินไป) คำว่า อธิก 0 เป็นวิเสสนะของ พลี ที่มีอยู่ใน 
คำหน้าของคำนี้ว่า อตฺตโน ปตฺตพลิโต (จากภาษีที่สมควรแก่ตน) แต่ท่านผู้แต่งไม่ประกอบใช้ พลี โดยตรง 
เพราะภาษาบาลีไม่นิยมใช้คำเดียวอันซํ้าซากในประโยคเดียว เนื่องจากศัพท์หลังที่อยู่ในประโยคเดียวอัน 
อาจติดตามมาสู่ศัพท์หน้า หรือศัพท์หน้าในประโยคเดียวอันอาจติดตามมาสู่ศัพท์หลัง หรือศัพท์ในประโยค 
หน้าอาจติดตามมาสู่ประโยคหลัง หรือศัพท์ในประโยคหลังอาจติดตามมาสู่ประโยคหน้าได้ ด้วยอธิการนัย 
คือ วิธีติดตามมาในประโยคเดียวอันหรือประโยคอื่น] 

ปริกปุฟตุ'วา คหณํ ปน ปริกปุปาวหาโร นาม. โส ภณฺโฑกาสวเสน ทุวิโธ. ตตฺรายํ 
ภณฺฑปริกปุ'โป- สาฏกตฺถิโก อนุโตคพฺภํ ปวิสิตฺวา “สเจ สาฏโก ภวิสฺสติ, คณฺหิสฺสามิ, สเจ 
สุตฺตํ, น คณฺหิสฺสามี”ติ ปริกปุเปตฺวา อนุธกาเร ปสิพฺพก 0 คณฺหาติ, ตตฺร เจ สาฏโก โหติ, 
อุทฺธาเรเยว ปาราชิก 0 . สุตฺตํ เจ โหติ, รกฺขติ. พหิ นีหริตฺวา มุฌฺจิตุ'วา “สุตฺตนุ”ติ ฌตฺวา ปุน 
อาหริตฺวา รเปติ, รกฺขติเยว. “สุตฺตนุ”ติ ฌตุวาปิ “ย 0 ลทฺธํ, ต 0 คเหตพฺพนุ”ติ คจฺฉติ, ปทวาเรน 
กาเรตพฺโพ. ภูมิย 0 รเปตุวา คณฺหาติ, อุทฺธาเร ปาราชิก 0 . “โจโร โจโร”ติ อนุพนุโธ ฉฏฺเฏตุวา 
ปลายติ, รกฺขติ. สามิกา ทิสฺวา คณฺหนุติ, รกฺขติเยว. อฌฺโฌ เจ โกจิ คณฺหาติ, ภณฺฑเทยฺย 0 . 
สามิเกสุ นิวตุเตสุ สย 0 ทิสฺวา ป๋สุถูลสฌฺฌาย “ปเคเวต 0 มยา คหิต 0 , มม ทานิ สนุตกนุ”ติ 
คณฺหนุตสฺสา!) ภณฺฑเทยฺยเมว. ตตุถ ยฺวาย 0 “สเจ สาฏโก ภวิสฺส ติ, คณฺหิสฺสามี”ติอาทินา 
นเยน ปวตุโต ปริกปุโป, อย 0 ภณฺฑปริกปุโป นาม. 

โอกาสปริกปุโป ปน เอว 0 เวทิตพุโพ- เอกจฺโจ ปน ปรปริเวณาทีนิ ปวิฏฺโร กิฌฺจิ โลภ- 
เนยฺย 0 ภณฺฑํ ทิสฺวา คพฺภทุวารปมุขเหฏฺราปาสาททฺวารโกฏฺรกรุกฺขมูลาทิวเสน ปริจฺเฉท 0 กตุวา 
“สเจ ม 0 เอตุถนุตเร ปสฺสิสฺสนุติ, ทฏฺรุกามตาย คเหตุวา วิจรนุโต วิย ทสฺสามิ, โน เจ ปสฺสิสฺสนุติ, 
หริสุสามี”ติ ปริกปุเปติ, ตสุส ต 0 อาทาย ปริกปุ!)ตปริจฺเฉท 0 อติกฺกนุตมตุเต อวหาโร โหติ. อิติ 
ยุวาย 0 วุตุตนเยเนว ปวตุโต ปริกปุโป, อย 0 โอกาสปริกปุโป นาม. เอวมิเมส 0 ทุรินุนมฺปิ ปริกปุปานํ 
วเสน ปริกปเปตวา คณหโต อวหาโร “ปริกปปาวหาโร”ติ เวทิตพโพ. 


๙๓๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ปริกัปปาวหาระ (การลักด้วยการดำริสิ่งของหรือสถานที่) คือ การดำริแล้วถือเอา 
แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ 

๑. การดำริสิ่งของ 

ภิกษุต้องการผ้าได้เข้าไปภายในห้องแล้ว ดำริว่า ล้าเป็นผ้าก็จะลักเอา ล้าเป็นด้ายก็ 
ไม่เอา ได้ลับเอากระสอบในที่มืด ล้าในกระสอบนั้นมีผ้า ภิกษุต้องอาบ่ติปาราชิกเพราะการยก 
กระสอบขึ้น ล้ามีด้ายก็ยังรักษา[ตน]ไว้ได้ เมื่อนำเอาไว้ภายนอกเปิดออกดูรู้ว่าเป็นด้าย จึงนำมา 
ไว้ตามเติม ก็รักษาไว้ได้ทีเดียว แด 1 ล้ารู้ว่าเป็นด้ายแล้วคิดว่าเราควรถือเอาลิ่งที่ได้แล้วเดินไป พึง 
ปรับอาบติโดยการย่างก้าว [คือ ต้องอาน้ติถุลดัจลัยในการย่างก้าวแรก และต้องอาบติปาราชิก 
ในการย่างก้าวที่ ๒] 

ภิกษุนั้นวาง[ด้าย]ไว้บนพื้นแล้วจึงถือเอา[โดยคิดว่าจะครอบครอง] ต้องอาบติปาราชิก 
ในเวลายกขึ้น ภิกษุถูกเจ้าของวิ่งตามโดยสำคัญว่าเป็นขโมย จึงทิ้งด้ายแล้วหนีไป ยังรักษา[ตน] 
ไว้ได้ เจ้าของเห็นแล้วถือเอา ก็ยังรักษาไว้ได้ทีเดียว แด 1 ล้าบุคคลอื่นผู้ใดผู้หนึ่งหยิบฉวยไป 
ด้ายนั้นเป็นภัณฑไทย (สิ่งที่ต้องชดใช้คืน) เมื่อเจ้าของกลับไปแล้ว แม้เธอเห็นเองแล้วคิดว่า 
ด้ายนี้เราถือเอามาก่อน บัดนี้เป็นของเรา แล้วจึงถือเอาโดยสำคัญว่า เป็นของบังสุกุล ก็เป็น 
ภัณฑไทยเช่นเดียวกัน ในการลักดังกล่าวนั้น การดำริที่เป็นไปโดยนัยว่า ล้าเป็นผ้าก็จะลักเอา 
เป็นต้นนี้ ชื่อว่า การดำริสิ่งของ 

๒. การดำริสถานที่ 

ภิกษุบางรูปเข้าไปสู่บริเวณของผู้อื่นเป็นต้นแล้ว พบสิ่งของบางอย่างที่น่าชอบใจ จึง 
ทำการกำหนดขอบเขตโดยเนื่องด้วยห้อง ประตู หน้ามุข ชั้นล่างของปราสาท ซุ้มประตู และ 
โคนไม้ เป็นด้น ย่อมดำริว่า ล้าเจ้าของพบเราในระหว่างนี้ ก็จะทำเป็นเหมือนถือเอาไป เพราะ 
ต้องการจะตูแล้วคืนให้ ล้าเจ้าของไม่เห็น ก็จะดักเอา เมื่อเธอถือเอาสิ่งของนั้นล่วงขอบเขตที่ 
กำหนดไว้ ก็เป็นการลัก การดำริที่เป็นไปตามนัยที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ ชื่อว่า การดำริสถานที่ 

โดยประการดังนี้ การลักของภิกษุผู้ดำริแล้วถือเอาโดยเนื่องด้วยการดำริทั้ง ๒ อย่างนั้น 
พึงทราบว่าเป็นปริกัปปาวหาระ 


[คำว่า ปริกปปาวหาร มีรูปวิเคราะห์ว่า 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๓๑ 


- ปริกปฺเปน อวหาโร ปริกปปาวหาโร ะะ การลักโดยการดำริ ชื่อว่า ปริกัปปาวหาระ 

ส่วนคำว่า ภณฺฑปริกปฺป และ โอกาสปริกปฺป มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ภณฺฑสฺส ปริกปฺโป ภณฺฑปริกปฺโป ะะ การดำริสิ่งของ ชื่อว่า ภัณฑปริกัปปะ 

- โอกาสสฺส ปริกปฺโป โอกาสปริกปฺโป ะะ การดำริสถานที่ ชื่อว่า โอกาสปริกัปปะ 

คำว่า กาเรตพฺโพ แปลตามศัพท์ว่า “พึงให้กระทำ” โดยอรรถแปลว่า พึงตัดสิน, พึงปรับอาปตั๊ 
ส่วนคำว่า ปทวาเรน แปลตามศัพท์ว่า “ตามวาระแห่งเท้า” โดยอรรถแปลว่า โดยการย่างเท้า 

ในประโยคลงท้ายว่า เอวมิเมส 0 ทวินุนม.ปี ปริกมเปานิ วเสน ปริกปฺเปตฺวา คณฺหโต อวหาโร 
“ปริกปปาวหาโร”ติ เวทิตพฺโพ (โดยประการดังนี้ การลักของภิกษุผู้ดำริแล้วถือเอาโดยเนื่องด้วยการดำริทั้ง 
๒ อย่างนั้น พึงทราบว่าเป็นปริกัปปาวหาระ) ชื่อว่า มหานิคม (คำลงท้ายใหญ่) โดยกล่าวสรุปภัณฑปริกัปปะ 
และโอกาสปริกัปปะว่าเป็นปริกัปปาวหาระ ส่วนประโยคนิคมที่ลงท้ายภัณฑปริกัปปะว่า ตตฺถ ยวาย 0 “สเจ 
สาฏโก ภวิสฺสติ, คณฺหิสฺสามี”ติอาทินา นเยน ปวตฺโต ปริกปโป, อย 0 ภณฺฑปริกปฺโป นาม (การดำริที่เป็นไป 
ตามนัยที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ ชื่อว่า การดำริสิ่งของ) และประโยคนิคมที่ลงท้ายโอกาสปริกัปปะว่า อิติ ยวาย 0 
วุตฺตนเยเนว ปวดโต ปริกปโป, อย 0 โอกาสปริกปโป นาม (การดำริที่เป็นไปตามนัยที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ 
ชื่อว่า การดำริสถานที่) ชื่อว่า จูฬนิคม (นิคมเล็ก) โดยกล่าวสรุปภัณฑปริกัปปะและโอกาสปริกัปปะทีละอย่าง 
การเขียนประโยคนิคมเล็กและนิคมใหญ่เช่นนี้เป็นธรรมเนียมทั่วไปของการแต่งบาลี จะเห็นได้ว่าในคัมภีร์ 
อภิธัมมัตกสังคหะ (หน้า ๑-๒) ได้เขียนนิคมเล็กโดยกล่าวสรุปโลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒ ดวง และ 
โมหมูลจิต ๒ ดวงไว้ท้ายโลภมูลจิตเป็นต้นว่า 

- อิมานิ อฏฺจิปี โลภสหคตจิตฺตานิ นาม (จิตทั้ง ๘ ดวงนี้ ชื่อว่า จิตที่เกิดร่วมกับโลภะ) 

- อิมานิ เทกปิ ปฏิฆจิตฺตานิ นาม (จิตทั้ง ๒ ดวงนี้ ชื่อว่า จิตที่เกิดร่วมกับปฏิฆะ) 

- อิมานิ เทกปิ โมมูหจิดฺตานิ นาม (จิตทั้ง ๒ ดวงนี้ ชื่อว่า จิตที่หลงยิ่ง) 

หลังจากนั้นจึงกล่าวนิคมใหญ่โดยสรุปอกุศลจิต ๑๒ ดวงว่า เอว 0 สพฺพถาปิ อกุสลจิตฺตานิ 
สมตฺตานิ (จบอกุศลจิต ๑๒ ดวง โดยประการทั้งปวงอย่างนี้) 

ดังหลักฐานในคัมภีร์ปรมัตกทีปนี (หน้า ๓๕) ว่า 

อิจฺเจวนฺติอาทิ มหานิคมนั ๙๙ 

“คำเป็นต้นว่า อิจฺเจว 0 (จบอกุศลจิต ๑๒ ดวงโดยประการทั้งปวงอย่างนี้) เป็นนิคมใหญ่”] 

ปฏิจฺฉาเทตุ'วา ปน อวหรณํ ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร นาม. โส เอว 0 เวทิตพฺโพ- โย ภิฤขุ 
อุยฺยานาทีสุ ปเรส 0 โอมุฌฺจิตฺวา รปีตองฺคุลิมุทฺทิกาทีนิ ทิสฺวา “ปจฺฉา คณฺหิสฺสามี”ติ ป้สุนา วา 


๙๓๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ปณฺเณน วา ปฏิจฺฉาเทติ, ตสฺส เอตุตาวตา อุทฺธาโร นตุถีติ น ตาว อวหาโร โหติ ยทา ปน สามิกา 
วิจินนุตา อปสฺสิตุวา “เส'ว ชานิสุสามา”ติ สาลยาว คตา โหนุติ, อถสฺส ต 0 อุทฺธรโต อุทฺธาเร 

อวหาโร. ปฏิจฺฉนุนกาเสเยว “เอต 0 มม สนุตกนุ”ติ สกสฌฺฌาย วา “คตา ทานิ เต, ฉฑฺฑิตภณฺฑํ 
อิทนุ”ติ ป๋สุกูลสฌฺฌาย วา คณฺหนุตสฺส ปน ภณฺฑเทยฺยํ. เตสุ ทุติยตติยทิวเส อาคนุตุวา วิจินิตุวา 
อทิสฺวา ธุรนิกฺเขป๋ กตุวา คเตสุปี คหิตํ ภณฺฑเทยฺยเมว. ปจฺฉา ฌตุวา โจทิยมานสฺส อททโต 
สามิกานํ ธุรนิกฺเขฝ อวหาโร โหติ. กสฺมา. ยสฺมา ตสฺส ปโยเคน เตหิ น ทิฏฺริ. โย ปน ตถารูป 
ภณฺฑํ ยถาราเน ริต 0 เยว อปฺปฏิจฺฉาเทตุวา เถยฺยจิตุโต ปาเทน อกกมิตุวา กทฺทเม วา วาลุกาย วา 
ปเวเสติ, ตสฺส ปเวสิตมตุเตเยว อวหาโร. 

ปฏิจฉันนาวหาระ (การลักสิ่งของที่ถูกปกปิดไว้) คือ การปกปิดแล้วลัก ปฏิจฉันนา- 
วหาระนั้นพึงทราบอย่างนี้ว่า ภิกษุใดเห็นแหวนเป็นต้นที่บุคคลอื่นถอดวางไว้ในอุทยานเป็นต้น 
คิดว่าเราจะกลับมาเอาภายหลัง แล้วเอาดินหรือใบไม้ปิดไว้ ด้วยเหตุเพียงเท่านั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า 
ยังไม่ได้เก็บขึ้น ดังนั้น จึงยังไม่เป็นการลัก แต่เมื่อใดเจ้าของค้นหาไม่พบ ยังหวังว่าเราจะหาได้ 
ในวันพรุ่งขึ้น แล้วกลับไป เมื่อนั้น ครั้นภิกษุนั้นเก็บลิ่งที่ถูกปกปิดนั้นขึ้น จึงเป็นการลักในเพราะ 
การเก็บขึ้น เมื่อภิกษุถือเอาโดยสำคัญว่าเป็นของตนว่า สิ่งนี้เป็นของเรา หรือโดยสำคัญว่าเป็น 
ของบังสุกุลว่า บัดนี้เจ้าของเหล่านั้นกลับไปแล้ว สิ่งของนี้ถูกทิ้งไว้ ก็เป็นภัณฑไทย เมื่อเจ้าของ 
มาค้นหา ๒ หรือ ๓ วันแล้วไม่พบ จึงหมดหวังไป สิ่งที่ภิกษุถือเอาก็เป็นภิณฑไทยเหมือนกัน 
ในภายหลังเมื่อภิกษุถูกเจ้าของรู้แล้วสอบสวนอยู่ไม่ยอมให้คืน จัดเป็นการลัก [คือ ต้องอาบติ 
ทุกกฏ กุลลัจจัย และปาราชิก] เพราะเจ้าของหมดความหวัง เนื่องจากเจ้าของนั้นไม่เห็นสิ่งของ 
ด้วยความพยายามของภิกษุนั้น ส่วนภิกษุใดไม่ได้ปกปิดสิ่งของเช่นนั้นซึ่งวางไว้ในที่เติม มีจิต 
คิดจะดัก เอาเท้าเหยียบให้จมลงในตมหรือทราย เมื่อสิ่งของเข้าไปแล้วเท่านั้นแหละ ภิกษุนั้น 
ก็จัดว่าลัก 


[คำว่า ปฏิจฺฉนฺนาวหาร มีรูปวิเคราะห์ว่า ปฏิจฺฉนฺนสฺส อาหาโร ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร (การลัก 
สิ่งของที่ถูกปกปิดไว้ ชื่อว่า ปฏิจฉันนาวหาระ) 

การเขียนประโยคแสดงเหตุมี ๒ ลักษณะ คือ 

๑. ประโยคเหตุปิฏฐินัย นัยมีเหตุอยู่ภายหลังเมื่อจบประโยคหน้าแล้ว หมายความว่า 

ประกอบใช้ประโยคปุจฉาว่า กสฺมา แล้วขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า ยสฺมา 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๓๓ 


๒. ประโยคเหตุกุจฉินัย นัยมีเหตุอยู่ข้างในโดยยังไม่จบประโยคหน้า หมายความว่า 

ประกอบใช้บทที่ลงตติยา ปัฌจมี หรือสัตตมีวิภัตติเพื่อแสดงเหตุ 

ด้วยเหตุนี้ ประโยคที่แสดงเหตุในคัมภีร์กังขาวิตรณีว่า 

- กสฺมา. ยสฺมา ตสฺส ปโยเคน เตหิ น ทิฏฺรํ” 

จึงอาจแต่งเป็นรูปว่า 

- ตสฺส ปโยเคน เตหิ อทิฏฺรตฺตา (เนื่องจากเจ้าของนั้นไม่เห็นสิ่งของด้วยความพยายามของ 
ภิกษุนั้น) ก็ได้ 

ความจริงแล้ว การแต่งประโยคเหตุปิฏฐินัยมีประโยชน์เพื่อให้ข้อความปรากฏชัดเจนมากขึ้น 
เพราะประโยคที่ประกอบด้วย ย และ ต สรรพนามเป็นรูปว่า โย, โส หรือ ยสฺมา, ตสฺมา มีประโยชน์เพื่อ 
ทำให้เนื้อความที่เป็นประธานหรือเหตุชัดมากขึ้น จัดว่าเป็นธรรมเนียมของการแต่งประโยคในภาษาบาลี 
และสันสกฤต] 

กุสํ สงฺกาเมตุวา ปน อวหรณํ กุสาวหาโร นาม. โสปี เอวํ เวทิตพฺโพ- โย ภิกฺขุ 
วิลีวมยํ วา ตาลปณฺณมยํ วา กตสฌฺฌาณํ ยํ กิฌฺจิ กุสํ ปาเตตุวา จีวเร ภาซียมาเน อตุตโน 
โกฏฺราสสฺส สมีฟ ริดํ สมคฺฆตรํ วา มหคฺฆตรํ วา สมสม 0 วา อคฺเฆน ปรสฺส โกฏฺราสํ หริดุ- 
กาโม อตุตโน โกฏฺราเส ปติด 0 กุสํ ปรสฺส โกฏฺราเส ปาเตดุกามตาย อุทฺธรติ, รกฺขติ ตาว. 
ปรสฺส โกฏฺราเส ปาติเต รกฺขเตว. ยทา ปน ตสฺมึ ปติเต ปรสฺส โกฏฺราสโต ปรสฺส กุสํ 
อุทฺธรติ, อุทฺธตมตุเต อวหาโร. สเจ ปรมตรํ ปรโกฏฺราสโต ปรสฺส กุสํ อุทฺธรติ, อตุตโน 
โกฏฺราเส ปาเตตุกามตาย อุทฺธาเร รกฺขติ, ปาตเนปี รกฺขติ, อตุตโน โกฏฺราสโต ปน อตุตโน 
กุสํ อุทฺธรโต อุทฺธาเรเยว รกฺขติ, ต 0 อุทฺธริตุวา ปรโกฏฺราเส ปาเตนฺตสฺส หตุถโต มุตุตมตุเต 
อวหาโร. อยํ กุสาวหาโร. อิติ ยํ วุตุตํ “อาทิเยยฺยาติ ปฌฺจวีสต็ยา อวหารานํ อฌฺฌตรวเสน 
หเรยฺยา”ติ, ตสฺส ตุโถ ปกาสิโต โหติ. 

กุ สาวหาระ (การลักด้วย[การสับเปลี่ยน]สลาก) 

การสับสลากแล้วดักเอา แม้กุสาวหารนั้นก็พึงทราบอย่างนี้ เมื่อเขาวางสลากที่ทำ 
ด้วยตอกและใบตาลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำเครื่องหมายไว้ แล้วแบ่งผ้าอยู่ ภิกษุใดต้องการจะ 
ลักส่วนของผู้อื่นที่มีราคาน้อยกว่า มากกว่า หรือเท่ากัน ซึ่งวางอยู่ใกล้กับส่วนของตน จึงหยิบ 
สลากที่วางไว้ในส่วนของตนขึ้นเพื่อให้ตกไปในส่วนของผู้อื่น ยังรักษาอยู่ก่อน เมื่อส่วนของตน 


๙๓๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ตกไปในส่วนของผู้อื่น ก็ยังรักษาอยู่เหมือนกัน แต่ในเวลาใด เมื่อสลากนั้นตกลงแล้วเธอได้หยิบ 
สลากของผู้อื่นขึ้นจากส่วนของผู้อื่น พอเธอหยิบขึ้นเท่านั้นก็เป็นการลักในเวลานั้น ล้าเธอหยิบ 
สลากของภิกษุอื่นจากส่วนอื่นก่อน เธอยังรักษาได้เพราะหยิบขึ้นโดยต้องการจะให้ตกไปในส่วน 
ของตน แม้ในเวลาโยนให้สลากตกไป ก็ยังรักษาอยู่ แต่เมื่อเธอหยิบสลากของตนขึ้นจากส่วน 
ของตน ยังรักษาได้อยู่ในขณะหยิบขึ้นเท่านั้น เมื่อเธอหยิบสลากนั้นขึ้นแล้วโยนให้ตกลงไป 
ในส่วนของผู้อื่น พอสลากพ้นจากมือก็เป็นการลัก การดักดังกล่าวนี้ชื่อว่า กุลาวหาระ 

โดยประการดังนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงเนื้อความของคำว่า อาทิเยยฺยาติ ปฌฺจวีสติยา 
อวหารานํ อฌฺฌตรวเสน หเรยฺย (คำว่า อาทิเยยฺย หมายความว่า พึงนำไปด้วยอาการขโมย 
อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอาการขโมย ๒๕ อย่าง) นั้นแล้ว 

[คำว่า กุสาวหาร มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- กุเสน อวหาโร กุสาวหาโร ะะ การลักด้วยสลาก ชื่อว่า กุสาวหาระ 

คำว่า สมคฺฆตรํ (มีราคาน้อยกว่า) ตัดบทเป็น ส 0 + อคฺฆดร 0 อุปสรรคคือ ส 0 ใช้ในความหมายว่า 
น้อย (อปฺป) ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๑๘) กล่าวว่า สมคฺฆตรนฺติ อปฺปคฺฆตร 0 (คำว่า สมคฺฆตร 0 แปลว่า มีราคา 
น้อยกว่า)] 


คำอธิบาย ยถารูฝ 

ยถารู!,ปติ ยาทิเส. 

คำว่า ยถารูเป (มีสภาพอย่างใด) หมายความว่า เช่นใด 

[ข้อความข้างต้นอธิบายอรรถของ ยถารูเป (มีสภาพอย่างใด) ว่าเหมือนกับ ยาทิเส (เช่นใด) 
หมายความว่า ข้อความว่า มีสภาพอย่างใด ก็คือ เช่นใด นั่นเอง 

คำว่า ยถารูป มีรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาสว่า ยถา รูป อสฺสาติ ยถารูป โดย รูป ศัพท์เป็น 
ไปในความหมายว่า สภาพ ดังคัมภีร์ปาติโมกขปทัตถอนุวัณณนากล่าวว่า 

รูปสทฺโท เอวรูปายาตฺยาทีสุ วิย สภาเว วตฺตติ, น ชาดรูปนฺตฺยาทีสุ วิย วณฺณาทิอดฺเถก็ 00 
“รูป ศัพท์ย่อมเป็นไปในสภาพ ดังคำว่า เอวรูปาย (มีสภาพอย่างนี้) เป็นต้น ไม่ใช่เป็นไปในอรรถว่า 
สี เป็นต้น ดังคำว่า ชาดรูป (สิ่งที่มีลีปรากฏแล้ว, ทอง)” 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๓&' 


คำว่า ยาทิส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ย 0 วิย ทิสฺสเตติ ยาทิสํ ะะ การถือเอานั้นย่อมปรากฏเหมือนเป็นสิ่งใด เหตุนั้น การถือเอานั้น 
ชื่อว่า ยาทิสะ (ย ศัพท์ + ทิส ธาตุ (เปกเขเน ะะ ดู) + กฺวิ ปัจจัย)] 


ดำอธิบาย อทินฺนาทาเน 

อทินฺนาทาเนติ อทินฺนสฺส ปรสนุตกสฺส คหเณ. 

คำว่า อทินุนาทาเน มีความหมายว่า เพราะการถือเอาของผู้อื่นซึ่งเจ้าของไม่ได้ให้ 

[ท่านอธิบาย อทินฺนาทาเน ดังนี้ 
๑. คำว่า อทินฺนาทาน มี รูปวิเคราะห์ฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า 
-อทินฺนสฺส อาทานํ อทินฺนาทานํ = การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ชื่อว่า อทินนาทาน 
เพราะอธิบายว่า อทินฺนสฺส ปรสนฺตกสฺส คหเณ 

๒. ทา ธาตุที่มี อา อยู่หน้าใน อาทาเน เป็นไปในความหมายว่า ถือเอา ไม่ใช่มีความหมายว่า 
ให้ เป็นต้น เพราะอธิบายว่า คหเณ 

๓. คำว่า อทินฺน หมายถึง ของผู้อื่นซึ่งเจ้าของไม่ได้ให้ เพราะอธิบายว่า ปรสนฺตกสฺส 
คำว่า ยถารูเป (เช่นใด) มีข้อความเกี่ยวเนื่องกับ อทินฺน ศัพท์ในบทว่า อทินฺนาทาเน โดยมี 
ความหมายว่า “สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นใด” ไม่มีฃ้อความเนื่องกับ อาทาเน โดยมีความหมายว่า “การ 
ถือเอาเช่นใด” แม้คำว่า อาทาเน (การถือเอา) จะเป็นประธานในคำว่า อทินฺนาทาเน เพราะตัปปุริสสมาส 
มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน ก็ตาม แต่ อทินฺน ศัพท์ก็เข้าสมาสกับ อาทาเน ได้โดยที่ยังมองหา 
ยถารูเป อยู่ เห็นได้ว่าในประโยคต่อมาว่า ตถารูป ภิกฺขุ อทินฺนํ อาทิยมาโน (ภิกษุถือเอาลิ่งที่เจ้าของไม่ได้ 
ให้เช่นนั้น) คำว่า ตถารูป (เช่นนั้น) เป็นวิเสสนะของ ภณฺฑํ (สิ่งของ) ที่เกี่ยวกับ อทินฺนํ นอกจากนั้น ตาม 
กฎของการเชื่อมสมาส บทนามที่จะเชื่อมกันต้องมีเนื้อความสัมพันธ์กัน แต่คำว่า อทินฺน มีเนื้อความ 
สัมพันธ์กับ ยถารูเป ไม่มีเนื้อความสัมพันธ์กับ อาทาน จึงไม่สามารถเชื่อมสมาสกับ อาทาน ศัพท์ได้ตาม 
หลักภาษาทั่วไป 

ด้วยเหตุนั้น อทินฺนาทาน จึงมีรูปวิเคราะห์เป็นอยุตตสมาสว่า 
- อทินฺนสฺส อาทานํ อทินฺนาทานํ ะ; การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
อย่างไรก็ตาม พระพุทธองค์มิได้ตรัสเชื่อม ยถารูป กับ อทินฺน เป็นรูปว่า ยถารูปาทินฺนสฺส 
อาทาเน หรือตรัสเป็นรูปสมาสทั่ง ๓ ศัพท์ว่า ยถารูปาทินฺนาทาเน เพราะในภาษาบาลีบางแห่งก็มีการ 


๙๓๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ใช้อยุตตสมาส คือ สมาสที่มีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้น คำว่า อทินฺน แม้จะเกี่ยวเนื่องกับ ยถารูป ก็ 
เช้าสมาสกับ อาทาน ศัพท์ได้ เพราะเป็นอยุตตสมาสดังกล่าว 

คัมภีร์กังขาโยชนากล่าวถึงเรื่องนื้ว่า 

ปาฬิย 0 ยการูเปติ ปท 0 อทินฺนาทาเนติ ปเท อทินฺนสทฺเทน ตุลฺยาธิกรณภาเวน สมพนฺธิตพฺพั 
เตน วุตฺตํ “ตการูป้ ภีกฺขุ อทินฺนํ อาทิยมาโน”ติ. เอวฌฺจ กตฺวา ยการูเปติ วุตฺเตปิ ยถารูปสฺสาติ อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ. เอว 0 ยถารูปสทฺทาเปกโขปิ อทินฺนสทฺโท วากฺเย วิย อตฺถสฺส คมกตฺตา อนฟกฺขตฺเถน อาทาน- 
สทฺเทน สมาโส โหติ. เตนาห อทินฺนสฺสาติอาทิ .*' 0,9 

“ในพระบาลี บทว่า ยถารูเป พึงสัมพันธ์โดยความมีเนื้อความเสมอกันกับ อทินฺน ศัพท์ในบทว่า 
อทินฺนาทาเน ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ตถารูป ภีกฺขุ อทินฺนํ อาทิยมาโน ดังนั้น แม้กล่าวว่า ยถารูเป ก็พึงทราบ 
ความหมายว่า ยถารูปสฺส [ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ อทินฺนสฺส ใน อทินฺนสฺส อาทานํ อทินฺนาทานํ] โดยประการดังนี้ 
อทินฺน ศัพท์แม้ไม่มองหา ยถารูป ศัพท์ ก็เชื่อมสมาสกับ อาทาน ศัพท์ที่มีอรรถไม่มองหากัน เพราะยัง 
ให้รู้เนื้อความได้เหมือนในวากยะ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อทินฺนสฺส เป็นต้น”] 

คำอธิบาย ราชาโน 

ราชาโนติ อิทํ พิมฺพิสารํเยว สนุธ'าย วุตฺต 0 , อฌฺเฌ ปน ตถา กเรยฺยุ 0 วา น กเรยฺยุ 0 
วาติ เต นปฺปมาณํ. 

คำว่า ราชาโน นี้ ตรัสหมายเอาพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เดียว ส่วนพระราชาเหล่าอื่น 
พึงทรงกระทำอย่างนั้นบ้าง ไม่ทรงกระทำอย่างนั้นบ้าง [ด้วยการโบยตี จองจำ หรือเนรเทศ] 
ดังนั้น พระราชาเหล่าอื่นนั้นจึงไม่เป็นประมาณ 

[แม้คำว่า ราชาโน จะเป็นพหูพจน์ ก็หมายถึงพระราชาเพียงพระองค์เดียวได้ โดยทั่วไปการใช้ 
พหูพจน์ในบุคคลคนเดียวนั้น มักประกอบไว้ท้าย ตุมฺห ศัพท์เพื่อแสดงการเคารพนับถือผู้อื่น และประกอบ 
ไว้ท้าย อมฺห ศัพท์เพื่อแสดงการยกย่องตน ดังปทรูปสิทธิปกรณ์กล่าวว่า 

เอตก จ เอก สฺมิมฺปิ คารวพหุมาเนน พหุตฺตสมาโรปา พหุวจนํ โห ติ. 80๒ 

“อนึ่ง ใน ตุมฺห และ อมฺห ศัพท์เหล่านี้ วิภัตติพหูพจน์ย่อมใช้แม้ในบุคคลคนเดียวเพราะการ 
ยกขึ้นสู่ความเป็นพหูพจน์ด้วยความเคารพและความนับถือ” 

ข้อความข้างต้นนื้หมายความว่า การประกอบพหูพจน์เป็นรูปว่า ตุมฺเห คจฺฉถ, มย 0 คจฺฉาม 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๓ต] 


มิได้หมายถึงบุคคลจำนวนมากอย่างเดียว แต่อาจระบุถึงบุคคลเพียงคนเดียวก็ได้ เพื่อแสดงความเคารพ 
นับถือผู้อื่นหรือยกย่องตนเอง แม้สัททนีติปกรณ์ (ปทมาลา) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

ครุมหิ จตฺตเนกสฺมึ พหุวจนก 0 ปน 

ปาฬิย 0 อปฺปก 0 อฏฺร- กถาฎีกาสุ ต 0 พหุ 0 . 80, " 

“ส่วนพหูพจน์ที่ใช้ในผู้ควรเคารพนับถือและในตนเองเพียงผู้เดียว พบน้อย 

ในพระบาลี แต่ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาพหูพจน์นั้นพบเป็นจำนวนมาก” 

นอกจาก ตุมฺห และ อมฺห ศัพท์แล้ว แม้นามศัพท์ทั่วไปที่เป็นปฐมบุรุษก็มีใช้เป็นรูปพหูพจน์ได้ 
ในที่กล่าวถึงบุคคลคนเดียว ทั่งนี้เพื่อแสดงความเคารพนับถือเช่นกัน ดังเช่น คำว่า วทนฺติ (กล่าว) ซึ่ง 
พระอรรถกถาจารย์ใช้โดยหมายถึงพระสารีบุตร ดังข้อความในสารัตถทีปนีว่า 

วทนฺดีดิ มหาเถรสฺส ครุภาวโต พหุวจเนนาห, สงฺคีติกาเรหิ วา กตมนุวาท 0 สนฺธาย. 8๐๔ 

“พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า วทนฺติ (ย่อมกล่าว) โดยความเป็นพหูพจน์ เพราะพระมหาเถระ 
[คือพระสารีบุตร]เป็นผู้ควรเคารพ หรือคำนี้หมายถึงคำกล่าวในภายหลังที่พระสังคีติกาจารย์กระทำไว้ [คือ 
หมายถึง บทประธานว่า อาจริยา (พระสังคีติกาจารย์ทั่งหลาย)” 

คำว่า ราชาโน แม้จะตรัสไว้โดยสามัญทั่วไปมิได้ทรงระบุเจาะจง แต่หมายถึงพระเจ้าพิมพิสาร 
พระองค์เดียว เพราะพระองค์ทรงกระทำตามประเพณีคือคัมภีร์ธรรมศาสตร์ที่มีมาแต่บุรพกาล เนื่องด้วย 
เป็นธรรมิกราช ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ราชาโนติ อิท 0 พิมฺพิสารํเยว สนฺธาย วุตฺตํ (คำว่า ราชาโน นี้ ตรัส 
หมายเอาพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เดียว) ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ราชาโนติ ก็ฌฺจาปิ อวิเสเสน วุตฺต 0 , อปราธานุรูป ปน เฉชฺชเภชฺชานุสาสโก ปมาณภูโตว อิธาธิปฺ- 
เปโต ติ อาห “ราชาโนดิ อิท 0 พิมฺพิ สาร 0 เยว สนฺธาย วุตฺตนฺ” ติ. โส หิ ธมฺมิกราชตฺตา ยถาปเวณิยาว กโร ติ. 80๕ 

“แม้คำว่า ราชาโน (พระราชาทั่งหลาย) ตรัสไว้โดยสามัญทั่วไป แต่หมายถึงพระราชาผู้เป็นหลัก 
ซึ่งปกครองด้วยการตัดทำลาย[ร่างกาย]ตามสมควรแก่โทษ ฉะนั้น จึงกล่าวว่า ราชาโนติ อิท 0 พิมฺพีสารํเยว 
สนฺธาย วุตฺตํ (คำว่า ราชาโน นี้ ตรัสหมายเอาพระเจ้าพีมพิสารพระองค์เดียว) เพราะพระองค์ทรงกระทำ 
ตามประเพณีทีเดียว เนื่องจากเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรม” 

อนึ่ง คำดังกล่าวมิได้หมายถึงพระราชาพระองค์อื่น เพราะพระราชาเหล่านั้นอาจจะตัดศีรษะ 
เพราะขโมยทรัพย์แม้เพียงปลายข้าว หรือไม่ลงโทษผู้ขโมยทรัพย์จำนวนมาก ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อฌฺเฌ 
ปน ตถา กเรยย 0 วา น ณรยฺยุ 0 วาติ เต นปฺปมาณํ (ส่วนพระราชาเหล่าอื่นพึงทรงกระทำอย่างนั้นบ้าง ไม่ 
ทรงกระทำอย่างนั้นบ้าง[ด้วยการโบยดี จองจำ หรือเนรเทศ] ดังนั้น พระราชาเหล่าอื่นนั้นจึงไม่เป็นประมาณ) 


๙๓๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ดังนั้น คำว่า อฌฺเฌ ปน (ส่วนพระราชาเหล่าอื่น ฯลฯ จึงไม่เป็นประมาณ) เป็นต้นจึงกล่าวไว้เพื่อแสดง 
ฝ่ายอื่นคือพระราชาพระองค์อื่นจากพระเจ้าพิมพิสาร ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตรัสหมายเอาพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เดียว 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม้พระราชาพระองค์อื่นก็นับว่าเป็นพระราชามิใช่หรือ 
อธิบายว่า พระราชาพระองค์อื่นพึงทรงกระทำอย่างนั้นบ้าง ไม่ทรงกระทำอย่างนั้นบ้างด้วยการ 

โบยดี จองจำ หรือเนรเทศ ดังนั้น พระราชาเหล่าอื่นนั้นจึงไม่เป็นประมาณ 
ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อฌฺเฌ ปน กากณิกมตฺตสฺสปิ สีส 0 ฉินฺเทยฺยุ 0 , พหุกสฺสาปิ น วา กิฌฺจิ กเรยฺยุ. เตนาห “อฌฺเฌ 
ปนา”ติอาทิ. 80๖ 

“ส่วนพระราชาพระองค์อื่นอาจตัดศีรษะ เพราะขโมยทรัพย์แม้เพียงปลายข้าว หรือทรงไม่กระทำ 
อะไรๆ แก่ผู้ขโมยทรัพย์แม้มากมาย ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อฌฺเฌ ปน (ส่วนพระราชาเหล่าอื่นพึงทรงกระทำ 
อย่างนั้นบ้าง ไม่ทรงกระทำอย่างนั้นบ้าง) เป็นต้น” 


ดำอธิบาย หเนยฺยุ 0 

หเนยฺยุ วาติ หตฺถาทีหิ วา โปเถยฺยุ, สตฺเถน วา ฉินฺเทยุยุ. 

คำว่า หเนยฺยุ๊ วา (พึงทรมานบ้าง) หมายความว่า พึงโบยตีด้วยมือเป็นต้น หรือตัด 
ด้วยศัสตรา 

[ข้อความข้างต้นนั้นอธิบายว่า การทรมาน ก็ศีอ การโบยดีด้วยมือเป็นต้น หรือตัดด้วยศัสตรา 
นั้นเอง จัดว่าเป็นการอธิบายความหมายของ หน ธาตุที่เป็นไปในอรรถว่า เบียดเบียน (หน หึสาคดีสุ ะะ 
เบียดเบียน, ไป) 

ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

หนนํ นาม โปถนฌฺเจา เฉทนฌฺจาติ อาห “หตฺถาทีหิ วา”ติอาทิ. 80๗ 

“ขึ้นชื่อว่า การเบียดเบียน คือ การโบยดีและการตัด ฉะนั้นจึงกล่าวว่า หตฺถาทีหิ วา เป็นต้น” 

อาทิ ศัพท์ใน หดถาทิหิ ละข้อความว่า 

- เท้า (ปาท) - แส้ (กสา) 

- หวาย (เวตฺต) - กระบอง (อฑฺฒทณฺฑก)] 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๓๙ 


ดำอธิบาย พนฺเธยฺยุ๊ 

พนฺเธยฺยุ้ วาติ รชฺชุพนฺธนาทีหิ พนฺเธยฺยุ้ วา. 

คำว่า พนฺเธยฺยุ๊ วา (พึงจองจำบ้าง) หมายความว่า พึงผูกมัดด้วยเครื่องผูก คือ 
เชือกเป็นต้นบ้าง 

[อาทิ ศัพท์ใน รชฺชุพนฺธนาทีหิ ละข้อความว่า 

- เครื่องผูก คือ ขื่อ (อนุ , ทุพนฺธน) 

- เครื่องผูก คือ โซ่ตรวน (สงขลิกาพนุธน) 

- ที่จำกัดบริเวณ คือ เรือน (ฆรพนุธน) 

- ที่จำกัดบริเวณ คือ นคร (นครพนุธน) 

- การเสารักษาของบุรุษ (ปุริสคุตฺติ)] 

คำอธิบาย ปพฺพาเชยฺยุ 0 

ปพฺพาเชยฺยุ วาติ นีหเรยฺยุ วา. 

คำว่า ปพฺพาเชยฺยุ 0 วา (พึงเนรเทศบ้าง) หมายความว่า พึงไล่ออกบ้าง 

[คำว่า ปพฺพาเชยย 0 ประกอบรูปศัพท์มาจาก ป บทหน้า + วช ธาตุ (คติมหิ ะะ ไป) + เณ การิต- 
ปัจจัย + เอยย 0 วิภัตติ คำนี้แปลตามศัพท์ว่า “ให้ออกไป” ท่านจึงอธิบายว่า นีหเรยฺยุ๊ (ไล่ออก) เพื่อแสดง 
อธิบายว่า การให้ออกจากแว่นแคว้น ก็คือการไล่ออกนั่นเอง ไม่ใช่การออกจากแว่นแคว้นไปเพื่อทำกิจ 
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสมัครใจของตน] 

คำอธิบาย โจโรสิ เป็นต้น 

โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ เถโนสีติ อิเมหิ วจเนหิ ปริภาเสยฺยุ. 

พระราชาพึงบริภาษด้วยคำเหล่านี้ว่า โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ เกโนสิ (เจ้าเป็นโจร 
เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นขโมย) 

[พ่านต้องการแสดงว่า ให้เพิ่มบทว่า ปริภาเสยฺยุ 0 (พึงบริภาษ) เข้ามาแปลเป็นกริยาคุมพากย์ 


๙๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ของประโยคอาการะว่า โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ เถโนสีติ การเพิ่มกริยาคุมพากย์ในลักษณะนี้มีใช้น้อยมาก 
ในพระบาลี ต้องอาศัยคำอธิบายจากคัมภีร์อรรถกถาจึงจะรู้ได้ 

ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

โจโรสิ ฯ เปฯ เถโนสีติ เอตฺถ “ปริภาเสยฺยุนุ"ติ ปท 0 อชฺฌาหริตพฺพํ อูนตฺตา ปทปฺปโยคสฺส. เตนาห 
“อิเมหิ วจเนหิ ปริภาเสยยนฺ” ติ. 80 ๘ 

“บทว่า ปริภาเสยย 0 พึงนำเข้ามาในบทว่า โจโรสิ ฯเปฯ เถโนสิ นี้ เพราะการประกอบบทยังไม่ 
เต็ม ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อิเมหิ วจเนหิ ปริภาเสยย 0 (พึงบริภาษด้วยคำเหล่านี้)”] 

กีทิสสฺส ปน อทินฺนสฺส อาทาเน ราชาโน เอว 0 กโรนุติ. ปาทสฺส วา ปาทารหสฺส วา. 

ถามว่า : พระราชาทรงกระทำอย่างนั้น เพราะการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 

มีค่าเท่าใด 

ตอบว่า : เพราะการถือเอาอกัปปิยภัณฑ์ ๑ บาท หรือกัปปิยภัณฑ์และอกัปปิยภัณฑ์ 
ควรค่าบาทหนึ่ง 

[ในประโยคว่า ภีทิสสฺส ปน อทินฺนสฺส อาทาเน ราชาโน เอว 0 กโรนฺดิ ชื่อว่า ประโยคปุจฉา ส่วน 
ประโยคต่อมาว่า ปาทสฺส วา ปาทารหสฺส วา ชื่อว่า ประโยควิสัชนา ประโยควิสัชนามีเพียงคำว่า ปาทสฺส 
วา ปาทารหสฺส วา เท่านั้น แต่ผู้แปลต้องเพิ่มบท ๓ บทเข้ามาแปลร่วมกับ ปาทสฺส วา ปาทารหสฺส วา เพื่อ 
ให้ได้เนื้อความที่ชัดเจนขึ้น คือ บทแสดงเหตุว่า อาทาเน (เพราะการถือเอา), บทประธานว่า ราชาโน 
(พระราชา) และบทกริยาว่า กโรนฺติ (ทรงกระทำ) ความจริงแล้วการใช้คำสั้นๆ นี้เป็นธรรมเนียมของทุก 
ภาษา เช่น เมื่อมีผู้ถามว่า ไปไหน ก็ตอบว่า ตลาด โดยไม่ต้องเพิ่มกริยาเข้ามา 

เรื่องนี้เหมือนกับการแต่งสูตรในคัมภีร์กัจจายนไวยากรณ์เป็นด้น กล่าวคือ ตามกฎของการแต่ง 
สูตร ข้อความที่เป็นการี (ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์) การิยะ (การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ 
ที่ควรทำ เช่น การลบหรือแปลงอักษร) และนิมิตตะ (เหตุของการเปลี่ยนแปลง) ในสูตรหลัง มักห้ามการี 
เป็นต้นในสูตรก่อน ถ้าไม่มีการกล่าวซํ้า ข้อความจากสูตรก่อนอาจตามมาสูตรหลังได้ แต่ถ้ามีการกล่าว 1 ซํ้า 
ก็เป็นการห้ามข้อความจากสูตรก่อน เช่น ในสูตรว่า สรา สเร โลป๋ (สระทั้งหลายย่อมถึงการลบในเพราะ 
สระหลัง) ท่านกล่าวถึงลัตตมีนิมิตคือ สเร ไว้แล้ว ในสูตรต่อมาว่า วา ปโร อสรูปา (สระหลังย่อมถึงการ 
ลบท้ายสระหน้าอันมีเลียงไม่เสมอกันตามสมควร) จึงกล่าวปัญจมีนิมิตคือ อสรูปา เพื่อห้ามสัตตมีนิมิต และ 
ประธาน คือ ปโร ก็ห้าม สรา จากสูตรก่อน แต่ไม่ห้าม โลป๋ จากสูตรก่อน บทว่า โลป๋ จึงติดตามมาสูตร 
หลังได้ ดังข้อความในคัมภีร์สุตตนิเทศ (สูตร ๗๕) ว่า 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


(ริ!(ริ!(5) 


การินา หฌฺฌเต การี การิย 0 การิเยน จ 

นิมิตต 0 ตุ นิมิตฺเตน ตสฺเสสมนุวตฺตเต.' 80๘ 

“การีย่อมเบียดเบียนการี การิยะย่อมเบียดเบียนการิยะ นิมิตตะย่อมเบียดเบียน 
นิมิตตะ บทที่เหลือจากนั้นย่อมตามมา”] 

ดำอธิบาย ดถารูป๋ ภิฤขุ อทินฺนํ อาทิยมาโน 

ตถารูป๋ ภิกฺขุ อทินฺนํ อาทิยมาโนติ ตาทิสํ ภิกฺขุ โปราณกสฺส กหาปณสฺส ปาท 0 
วา ปาทารหํ วา ภณฺฑํ อทินฺนํ ภูมิอาทิสุ ยตฺถ กตฺถจิ ริตํ ย 0 กิฌฺจิ สชีวนิชฺชีว 0 วุตฺตปุปการานํ 
อวหารานํ เยน เกนจิ อวหาเรน อวหรนฺโต ปาราชิโก โหติ, โก ปน วาโท ตโต อติเรกตรสฺมินฺติ. 

คำว่า ตการูป๋ ภิกฺขุ อทินฺนํ อาทิยมาโน (ผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นนั้น) 
หมายความว่า ภิกษุลักสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นนั้น ที่อยู่บนพื้นดินเป็นต้น 
ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ได้ราคาบาทหนึ่งก็ตาม ควรค่าบาทหนึ่งก็ตาม ของกหาปณะ 
ที่มีมาก่อน ด้วยการลักอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาการลักที่ได้กล่าวประเภทไว้แล้ว [๒๕ อย่าง] 
ต้องอาบติปาราชิก จะป่วยกล่าวไปไยใน[การลัก]สิ่งของมีค่ายิ่งกว่านั้น 

[คำว่า โก ปน วาโท ตโต อติเรกตรสฺมึ (จะป่วยกล่าวไปไยใน[การลัก]สิ่งของมีค่ายิ่งกว่านั้น) 
กล่าวไว้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า ภิกษุขโมยสิ่งของมีค่าเช่นนั้นจึงเป็นปาราชิก แต่ภิกษุขโมยสิ่งของมีค่า 
มากกว่านั้นไม่เป็นปาราชิก ประโยคนี้ชื่อว่า ประโยคส้มภาวนา คือ ประโยคยกขึ้นกล่าวถึงความมีมากหรือ 
ความประเสริฐ ในที่นี้เป็นการกล่าวถึงความมีมาก ปน ศัพท์เป็นส้มภาวนาโชตกะ คือ แสดงส้มภาวนา 

คำว่า ปาทารห ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปาท บทหน้า + อรห ธาตุ + อ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ 
มีรูปวิเคราะห์ว่า ปาท 0 อรหตีดิ ปาทารโห (สิ่งของที่ควรค่าบาทหนึ่ง ชื่อว่า ปาทารหะ) 

ค่าเงินในสมัยพุทธกาลแบ่งออกเป็น ๓ อย่าง คือ 
๑. หนึ่ง (๑) มาสก มีค่าเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนห้า (๘๕) ของบาท 

๒. หนึ่ง (๑) บาท มีค่าเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนลี่ (๘๔) ของกหาปณะ 

๓. หนึ่ง (๑) กหาปณะ มีค่าเท่ากับ ๔ บาท หรือ ๒๐ มาสก 

ในสมัยพุทธกาลมีกหาปณะที่ทำด้วยทองบ้าง เงินบ้าง ทองแดงบ้าง หรือทองและเงินที่ผสม 
ทองแดงบ้าง แต่กหาปณะที่เป็นค่าเงินในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ ท่านกล่าวว่า โปราณกสส กหาปณสส 


๔ ๔ ๒ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


(กหาปณะที่มีมาก่อน) ซึ่งมีชื่อเรียกในคัมภีร์สมันตปาสาทิกาว่า นีลกหาปณะ คือ กหาปณะที่บริสุทธิ้ไม่มี 
โทษ (นีล ะะ น + เอลา, นตฺถิ เอลา อสฺสาติ นีลํ แปลง เอ เป็น อี) หมายถึง กหาปณะ ๒ ประเภท คือ 
๑. กหาปณะที่เป็นทองล้วน ๒๐ มาสก (๑ บาท หรือ ๕ มาสกเท่ากับทอง ๑ บาท) 

๒. กหาปณะที่ผสมทอง ๑ ส่วน เงิน ๑ ส่วน และทองแดง ๒ ส่วน โดยประกอบด้วยทอง ๕ 
มาสก เงิน ๕ มาสก และทองแดง ๑๐ มาสก (๑ บาทหรือ ๕ มาสกเท่ากับทองหนักเท่าเมล็ดข้าวเปลือก 
ทองคำ ๒๐ เม็ด) 

มติแรกกล่าวไว้ในคัมภีร์วิมติวิโนทนี ส่วนมติหลังปรากฏในคัมภีร์ฎีกาของอุดดรวินิจฉัย ดัง 
ข้อความในคัมภีร์เหล่านั้นว่า 

โปราณสตฺถานุรูป๋ อุปปาทิโต วีสติมาสปฺปมาณอุตุตมสุวณฺณคฺฆนโก ลกฺขณสมฺปนฺโน นิส- 
กหาปโณติ เวทิตพฺโพ. รุทฺรทาเมน นาม เกนจิ อุปปาทิโต รุทฺรทามโก. โส กิร นีลกหาปณสฺส ติภาคํ อคฺฆติ. 
ยสฺมึ ปน เทเส นีลกหาปณา น สนฺติ, ตตฺถาปิ กาฬกวิรหิตสฺส นิทฺธนฺตสุวณฺณสฺส ปฌฺจมาสคฺฆนเกน 
ภณฺเฑน ปาทปริจฺเฉโท กาดพฺโพ .' 9 ' 80 

“กหาปณะที่ถึงพร้อมด้วยลักษณะ ควรค่าทองคำบริสุทธึ๋■หนัก ๒๐ มาสก ที่ทำให้เกิดขึ้นตาม 
สมควรแก่คัมภีร์ที่มีมาก่อน พึงทราบว่า เป็นนิลกหาปณะ 

กหาปณะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งชื่อว่า รุทรทามะ ทำให้เกิดขึ้น ชื่อว่า รุทรทามกะ ดังได้สดับมา 
ว่า กหาปณะชื่อรุทรทามกะนั้นควรค่า ๓ ส่วนของนิลกหาปณะ แต่ในสถานที่ใดไม่มีนีลกหาปณะ แม้ใน 
สถานที่นั้นพึงกระทำการกำหนดบาทด้วยสิ่งของที่ควรค่า ๕ มาสกของทองคำบริสุทธิ้ที่หลอมแล้ว” 

ตตฺเถว หิ โบราณสตฺถวิหิต 0 ลกฺขณํ ทิสฺสติ. กถ 0 . ปฌฺจ มาสา สุวณฺณสฺส. ตถา รชตสฺส, ทส มาสา 
ตมเพสุสาติ เอเต วีสติ มาเส มิสฺเสตฺวา พนฺธนตฺถาย วีหิมตด 0 โลหํ ปกขิปิตฺวา อกฺขรานิ จ หตฺถิอาทีน- 
ม ฌฺฌตรฌฺจ รูป ทสฺเสตฺวา กโต นิทฺโทสตฺตา นีลกหาปโณ นาม โหตีติ .' 9 ' 9 ' 9 

“กล่าวโดยพิสดารว่า ลักษณะที่ทำตามคัมภีร์ที่มีมาก่อน ย่อมพบในนิลกหาปณะนั้นนั้นแหละ 
กล่าวคือ ทองมี ๕ มาสก เงินมี ๕ มาสก เช่นกัน ทองแดงมี ๑๐ มาสก จึงผสมทอง เงิน และทองแดง 
๒๐ มาสกเหล่านี้ ใส่โลหะเพียงเมล็ดข้าวเปลือกเพื่อให้เกาะกุมรวมกัน กระทำขึ้นให้ปรากฏอักขระและ 
รูปช้างเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่า นิลกหาปณะ เพราะเป็นสิ่งที่'ไม่มีโทษ” 

คัมภีร์อุดดรวินิจฉยฎีกา (หน้า ๓๖๓) กล่าวว่า มติที่ ๒ เป็นมติที่พระเถระชาวสิงหลยอมรับว่า 
เป็นแก่นสาร และประพันธ์คาถาสรุปความในมดิที่สองว่า 


เหมรชตตมฺเพหิ 
อหาเปตวา กโต วีส- 


สตฺเถ นิทฺทิฏฺรลกฺขณํ 
มาโส นีลกหาปโณ. 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๙๙๓ 


“นีลกหาปณะมี ๒๐ มาสก กระทำขึ้นด้วยทอง เงิน และทองแดง ตามลักษณะ 
ที่แสดงไว้ในคัมภีร์” 

เหมปาท 0 สชฺฌุปาท 0 ตมฺพปาททวย 0 หิ โส 

มิสฺเสตวา รูป’มปฺเปดวา กาตุ 0 สตฺเถสุ ทสฺสิโต. 

“นีลกหาปณะนั้นแสดงไว้ในคัมภีร์ทั้งหลายเพื่อผสมทอง ๑ บาท เงิน ๑ บาท 
และทองแดง ๒ บาทสร้างเป็นรูปขึ้น” 

เอลาติ วุจฺจเต โทโส นิทฺโทสตฺตา ตถีริโต 

ตสฺส ปาโท สุวณฺณสฺส วีสวีหคฺฆโน มโต. 

“โทษชื่อว่า เอลา กหาปณะเรียกอย่างนั้น[ว่า นีลกหาปณะ] เพราะไม่มีโทษ 
บาทหนึ่งของกหาปณะนั้นพึงทราบว่าควรค่าเมล็ดข้าวเปลือกทองคำ ๒๐ เม็ด” 

ยสฺมึ ปน ปเทเส โส น วตฺตติ กหาปโณ 

วีสโสวณฺณวีหคฺฆ 0 ตปฺปาทคฺฆนฺติ เวทิย 0 . 

“แต่ในสถานที่ใดไม่มีกหาปณะนั้น พึงทราบของที่ควรค่าเมล็ดข้าวเปลือก 

ทองคำ ๒๐ เม็ดว่าควรค่าบาทหนึ่งของกหาปณะนั้น” 


วีสโสวณฺณวีหคฺฆ 0 เกเนนฺตา ภิกฺขโว ตโต 

จวนฺติ สามฌฺฌคุณา อิจฺจาหุ วินยฌฺฌุโน. 

“ผู้รู้วินัยทั้งหลายกล่าวว่า ภิกษุผู้ขโมยสิ่งของที่ควรค่าเมล็ดข้าวเปลือกทองคำ 
๒๐ เม็ด ย่อมเคลื่อนจากคุณของความเป็นสมณะเพราะการขโมยนั้น” 

การกล่าวว่า ๑ บาทหรือ ๕ มาสกมีราคาเทียบได้กับเมล็ดข้าวเปลือกทองคำ ๒๐ เม็ด นับจาก 
หน่วยมาตราชั่ง ดังนี้ 

: ๑ คุญชะ (เมล็ดมะกล 0 าตาหนู) 

: ๑ มาสก (เมล็ดถั่วราชมาส) 

: ๑ บาท (เศษหนึ่งส่วนลี่ของสิ่งของหรือคาถาเป็นด้น) 

: ๑ กหาปณะ (เงินตรา) 


๔ วีหิ (เมล็ดข้าวเปลือก) 

๑ คุญชะ (เมล็ดมะกล 0 าตาหนู) 
๕ มาสก (เมล็ดถั่วราชมาส) 

๔ บาท (เศษหนึ่งส่วนลี่) 


มาตราชั่ง ๑ บาท หรือ ๕ มาสก เทียบได้กับเมล็ดข้าวเปลือก ๔๐ เม็ด เมื่อผสมทอง เงิน และ 
ทองแดงแล้ว ก็ทำให้มีราคาเทียบกับเมล็ดข้าวเปลือกทองคำ ๒๐ เม็ด โดยเหตุที่ผสมทองเป็นต้น จึงไม่มี 
ราคาเท่ากับเมล็ดข้าวเปลือกทองคำ ๔๐ เม็ด ดังข้อความในคัมภีร์สังขยาปกาสกะ (คาถา ๖๖-๘) ว่า 


(11(11(11 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


จตฺตาโร วีหโย คุฌฺชา 
วีสติมาสโก นีล- 


เทฺว คุฌฺชา มาสโก ภเว 
กหาปโณ ปมาณโต. 


“๔ วีหิ เป็น ๑ คุญชะ, ๒ คุญชะเป็น ๑ มาสก, นีลกหาปณะ (กหาปณะที่ 
บริสุทธิ' ไม่ มีโทษ) มี ๒๐ มาสกโดยจำนวน” 


ตสฺเสกสฺส จตุตฺถํโส 
โส จ วีหิปมาเณน 

“ส่วนที่ ๔ ของนีลกหาปณะหนึ่ง ชื่อว่า 


ปาโท โส ปฌฺจมาสโก 
ตาลีสวีหิมตฺตโก. 

บาท, บาทนั้นมี ๕ มาสก และบาท 


นั้นมีเพียงเมล็ดข้าวเปลือก ๔๐ เม็ดตามจำนวนข้าวเปลือก” 


เหมาทีหิ มิสฺเสเวโส อคฺฆาเปตฺวาน สพฺพตฺถ 

คณฺเหยฺย เหมภาเวน วีสดิวีหิมตฺตก 0 . 

“บาทนั้นที่ผสมทองเป็นต้น ตีราคาแล้วในทุกแห่ง พึงถือเอาเพียงเมล็ดข้าว- 
เปลือกทองคำ ๒๐ เม็ด”] 


สถานที่เป็นด้น 

ราชคเห ธนิยตฺเถรํ อารพฺภ รฌฺโฌ ทารูนิ อทินฺนํ อาทิยนวตุถุสฺมึ ปฌฺฌตุตํ. 

สิกขาบทนี้ทรงบัญญติขึ้นไว้ปรารภพระธนิยเถระในเมืองราชคฤห์ เพราะเหตุคือการ 
ถือเอาไม้ของพระราชาโดยไม่ได้รับราชานุญาต 


ประเภทของบัญญัติ 


“คามา วา อรฌฺฌา วา”ติ อยเมตุถ อนุปฌฺฌตุติ, สาธารณปฌฺฌตุติ. 

บฌญติว่า คามา วา อรฌฺฌา วา (จากบ้านหรือป่า) นี้เป็นอนุบญญ้ติในสิกขาบทนี้ 
[สิกขาบทนี้]เป็นสาธารณบัญญ้ติ (ข้อบัญญ้ติทั่วไปแก่ภิกษุและภิกษุณี) 


อาณัติ 


สาณตุติก 0 . 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 




[สิกขาบทนี้]เป็นสาณัตติกะ (มีการใช้ผู้อื่น) 

อาบัติ 

หรณตฺถาย คมนาทิเก ปุพฺพปฺปโยเค ทุกุกฏ 0 , อามสเน ทุกุกฏ 0 , ปาราชิกวตฺถุโน ผนฺทา- 
ปเน กุลฺลจฺจยํ, อาทิยนุตสฺส มาสเก วา อูนมาสเก วา ทุกุกฏ 0 , อติเรกมาสเก วา อูนปฌฺจมาสเก 
วา กุลฺลจฺจยํ, ปฌฺจมาสเก วา อติเรกปฌฺจมาสเก วา ปาราชิก 0 . สพฺพตฺถ คหณกาลวเสน จ 
คหณเทสวเสน จ ปริโภคภาชนปริวตฺตนาทีหิ จ ปริหีนาปริหีนวเสน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ. 

ภิกษุต้องอาบติทุกกฏ เพราะความพยายามครั้งแรกมีการเดินไปเป็นด้นเพื่อลักทรัพย์ 
ต้องอาบติทุกกฏ เพราะการสัมผัส ต้องอาบ้ติกุลสัจลัย เพราะการทำปาราชิกวัตถุให้ไหว เมื่อ 
ภิกษุถือเอาอยู่ ต้องอาบ้ติทุกกฏ'ในของราคา ๑ มาสกหรือตากว่า ๑ มาสก ต้องอาบ้ติกุลสัจลัย 
ในของราคาเกินกว่า ๑ มาสกหรือตากว่า ๕ มาสก ต้องอาบติปาราชิกในของราคา ๕ มาสกหรือ 
เกิน ๕ มาสก 

พึงทราบข้อวินิจฉัยในการขโมยทั้งหมดโดยเนื่องด้วยเวลาที่ขโมย สถานที่ขโมย ราคา 
ลดลงหรือไม่ลดลงด้วยการใช้สอยและการเปลี่ยนภาชนะเป็นต้น 

[การวินิจฉัยอาบตในสิกขาบทนี้ ต้องพิจารณาเวลาที่ขโมย สถานที่ขโมย และราคาลดลงหรือ 
ไม่ลดลงอีกด้วย กล่าวคือ ควรปรับอาปติตามราคาในเวลาที่ขโมย ไม่ควรปรับตามราคาที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น 
ในเวลาก่อนหรือหลังการขโมย เพราะสิ่งของทั่วไปมักมีราคาลดลงเมื่อหาง่ายและมีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อหายาก 
นอกจากนั้น พึงพิจารณาถึงสถานที่ขโมยด้วย เพราะสิ่งของทั่วไปมักมีราคาน้อยในแหล่งผลิต แต่มีราคา 
เพิ่มขึ้นในสถานที่อื่น อนึ่ง พึงพิจารณาการใช้สอยอีกด้วย เพราะราคาของสิ่งของนั้นมักลดลงตามวันเวลา 
ที่ล่วงไป อีกทั้งยังลดด้วยการเปลี่ยนภาชนะ เช่น นั้ามันที่เปลี่ยนจากหม้อหนึ่งไปอีกหม้อหนึ่งย่อมมีราคา 
ลดลงตามปกติ 

ข้อความช้างต้นกล่าวตามคำอธิบายในคัมภีร์สมันตปาสาทิกาว่า 

วตฺถุ๊ กาลฌฺจ เทสฌฺจ อคฺฆํ ปริโภคปฌฺจม 0 

ดุลยิตฺวา ปฌฺจ รานานิ ธาเรยฺยตฺถ 0 วิจกฺขโณ.*” ๒ 

“พระวินัยธรผู้ฉลาดพึงสอบสวนฐานะ ๕ ประการ คือ วัตถุ เวลา สถานที่ 

ราคา และการใช้สอยเป็นที่ ๕ แล้วพึงทรงคดีไว้”] 


๙๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อนาบด 

สกสฌฺฌิสุส, วิสุสาสคฺคาเห, ดาวกาลิเก, เปตปริคฺคเห, ติรจฺฉานคดปริคฺคเห, ป๋สุกูล- 
สฌฺฌิสุส, อุมฺมตฺตกาทีนฌฺจ อนาปตฺติ. 

ไม่ต้องอาบ้ตแก่ 

- ภิกษุผู้เข้าใจว่าเป็นของตน - เพราะการถือวิสาสะ 

- เพราะการยืม - ของที่เปรตหวงแหน 

- ของสัตว์ดิรัจฉาน - ภิกษุสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล 

- ภิกษุบ้าเป็นต้น 

[การถือวิสาสะด้วยความคุ้นเคยนั้น ตรัสไว้ในคัมภีร์มหาวรรคว่า 

อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฌฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส วิสฺสาส 0 คเหตุ- สนฺทิฏฺโร จ โหติ, สมภตฺโต จ, 
อาลปิโต จ, ซีวดิ จ, ชานาดิ จ, คหิเต เม อตฺตมโน ภวิสฺสตี ติ. ,98 ๓ 

“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผู้ประกอบด้วยคุณสมปติ ๕ อย่าง ถือวิสาสะได้ คือ 
๑. เคยเห็นกันมา ๒. เคยคบกันมา 

๓. เคยบอกอนุญาตไว้ ๔. เจ้าของยังมีชีวิตอยู่ 

๕. รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้ว เจ้าของจะพอใจ” 

องค์ ๕ เหล่านี้ตรัสไว้โดยหมายรวมทั้งหมด แต่การถือวิสาสะมีได้ด้วยองค์ ๓ โดยประกอบองค์ที่ 
๔ และที่ ๕ ไว้ในองค์ ๓ อย่างข้างด้น คือ 

๑. เคยเห็นกันมา, เขายังมีชีวิตอยู่, รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้ว เขาจะพอใจ 
๒. เคยคบกันมา, เขายังมีชีวิตอยู่, รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้ว เขาจะพอใจ 
๓. เคยบอกอนุญาตไว้, เขายังมีชีวิตอยู่, รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้ว เขาจะพอใจ] 

วิบัติ 


สีลวิปตฺติ. 

[อาบ้ตินี้]เป็นศีล 1 วิบัติ 


อธิบาย] 


คำอธิบายอทินนาทานสิกขาบท 


๕๕๗ 


องค์ประกอบ 

อฌฺฌสฺส มนุสฺสชาติกสฺส วเสน ปรปริคฺคหิต 0 , ปรปริคฺคหิตสฌฺฌิตา, ครุปริกุขาโร, 
เถยฺยจิตฺต 0 , วุตฺตปุปการานํ อวหารานํ วเสน อวหรณฌฺจาติ อิมาเนตฺถ ปฌฺจ องฺคานิ. 

ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๕ เหล่านี้ คือ 
๑. ของที่ผู้อื่นหวงแหนโดยเป็นสมบติของบุคคลอื่นที่มีชาติมนุษย์ 
๒. รู้ว่าเป็นของคนอื่น 
๓. เป็นสิ่งของมีราคา[ได้ ๕ มาสกขึ้นไป] 

๔. มีจิตคิดจะล้ก 

๕. การสักมาได้ด้วยการลักที่ได้กล่าวประเภทไว้แล้ว 


ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

อทินฺนาทานสมุฏฺรานิ, กิริย 0 , สฌฺฌาวิโมกุข 0 , สจิตฺตก 0 , โลกวชฺชํ, กายกมุม 0 , วจีกมุม 0 , 
อกุสลจิตฺต 0 , ติเวทนนฺติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็น 

- อทินนาทานสมุฏฐาน (มีอทินนาทานเป็นสมุฏฐาน คือ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ 
อันได้แก่ กายกับจิต วาจากับจิต และกายวาจากับจิต) 

- กิริยา (ต้องอาบติเพราะทำการขโมย) 

- สัญญาวิโมกข์ (พ้นจากอาบติเพราะไม่มีสัญญาคิดขโมย) 

- สจิตตกะ (มีจิตคิดขโมย) 

- โลกวัชชะ (มีโทษทางโลก) 

- กายกรรม (ต้องอาบติทางกายทวาร) 

- วจีกรรม (ต้องอาบติทางวจีทวาร) 

- อกุศลจิต (ขโมยด้วยโลภมูลจิตหรือโทสมูลจิต) 




กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- เวทนา ๓ (โสมนัสเวทนา โทมนัสสเวทนา และอุเบกขาเวทนา) 
ทุติยปาราชิกวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายปาราชิกที่ ๒ 


คำอธิบายปาราชิกที่ ๓ 
คำอธิบาย สฌฺจิจฺจ 

ตติเย สฌฺจิจฺจาติ สํเจเตตฺวา สทฺธึ เจเตตฺวา. “ปาโณ”ติ สฌฺฌาย สทฺธึเยว “วธามิ นนุ”ติ 
วธกเจตนาย เจเตตฺวา ปกปฺเปตุ'วา. 

โปรดทราบเนื้อความ ใน ปาราชิกที่ ๓ ดังนี้ 

คำว่า สฌฺจิจฺจ แปลว่า จงใจแล้วพร้อม[กับความสำคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิต] คือ ตั้งใจแล้ว 
กล่าวคือ ตัดสินใจแล้วด้วยเจตนาจะฆ่าว่า เราจะฆ่าบุคคลนั้น พร้อมกับความสำคัญว่า เป็น 
สัตว์มีชีวิต 


[ท่านอธิบาย สฌฺจิจฺจ ดังนี้ 

๑. ส 0 อุปสรรคว่าใช้ในความหมายว่า สทฺธึ (พร้อม) เพราะอธิบายว่า สทฺธึ 
๒. คำว่า สฌฺจิจฺจ เป็นปุพพกาลกิริยา โดยแปลง ตฺวา ปัจจัยเป็น รจฺจ แล้วลบพยัญชนะที่สุด 
ธาตุ เพราะอธิบายว่า ส 0 เจเตตฺวา ที่ลง ตฺวา ปัจจัยอยู่ท้าย จิต ธาตุ (สฌฺเจตเน ะะ จงใจ, ตั้งใจ) 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

สนฺติ สหตฺเก อุปสคฺโ'ค. เดน สทฺธึ อุสฺสุกฺกวจนเมต 0 “สฌฺจิจฺจา”ติ อาห “สฌฺเจเตตฺวา”ติอาทิ.' 9 ' 9๔ 
“บทว่า ส 0 เป็นอุปสรรคในสหัตถะ คำว่า สฌฺจิจฺจ นี้เป็นคำแสดงความพยายาม พร้อมกับ ส 0 
อุปสรรคนั้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า สฌฺเจเตตฺวา (จงใจแล้วพร้อม[กับความสำคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิต]) เป็นต้น” 

ตามหลักภาษาทั่วไป บทที่ลง ตุน, ตฺวาน และ ตฺวา ปัจจัย ชื่อว่า ปุพพกาลกิริยา คือ กิริยาที่ 
เป็นกิริยาต้น ต้องมองหากริยาคุมพากย์ซึ่งเป็นบทอาชยาตหรือกิตก์ที่อยู่ท้าย กล่าวคือ เมื่อกิริยาต้นสิ้นสุด 
ลงแล้ว กิริยาหลังจึงเกิดขึ้นต่อมา อีกทั้งต้องมีผู้ , ทำกิริยาก่อนและหลังเป็นบุคคลคนเดียวกัน เช่น โส กาตุน 



อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙(^๙ 


กมฺมํ คจฺฉติ (เขาทำงานแล้วจึงไป) จะเห็นได้ว่าคนที่ทำงานและคนที่ไป เป็นบุคคลคนเดียวกัน ในประโยค 
ข้างด้น คำว่า กาตุน (ทำแล้ว) ชื่อว่า ปุพพกาลกิริยา ส่วนคำว่า คจฺฉติ (ไป) ชื่อว่า อปรกาลกิริยา 

ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาเรียกปุพพกาลกิริยานี้ว่า อุสสุกกวจนะ คือ คำแสดงความพยายาม 
เพื่อมองหาเนื้อความของบทกริยาที่จะกล่าวต่อไป เพราะเป็นเพียงกิริยาด้น มีเนื้อความไม่จบประโยค ดัง 
คำอธิบายในสัททนีดิ (สุดตมาลา) และฎีกาใหม่ของกังขาวิดรณีว่า 

ตุนตุวานตุวาปจฺจยนุตา อุสฺสุกกนตฺเถ. อุสฺสุกฺกนตฺโถ นาม อุสฺสาโห อดโถ. โย หิ อตฺโถ เอเกเนว 
ปเทน อปริสมตฺโต ปทนฺตรตฺถ 0 อเปกเขติ, โส อุสฺสุกุกนตุโถ. ยถา “ทิสฺวา”ติ วุตฺเต “เอวมาหา”ติ วา “เอจ- 
มกาลี”ดิ วา สมฺพนฺโธ โหติ.*' 8 '* 

“ศัพท์ที่มี ตุน, ตวาน และ ตฺวา ปัจจัยอยู่ท้ายย่อมเป็นไปในอุสสุกกนัดถะ ขึ้นชื่อว่า อุสสุกกนัดถะ 
เป็นอรรถว่าพยายาม กล่าวคือ เนื้อความใดไม่จบลงด้วยบทเดียวเท่านั้น แต่ยังมองหาเนื้อความของบทอื่น 
เนื้อความนั้นชื่อว่า อุสสุกกนัดถะ เช่น เมื่อกล่าวว่า ทิสฺวา (เห็นแล้ว) ย่อมมีการสัมพันธ์[เนื้อความหลัง]ว่า 
เอวมาห (กล่าวแล้วอย่างนี้) หรือ เอวมกาสิ (กระทำแล้วอย่างนี้)” 

อุสฺสุกกวจนนฺติ เอตฺถ อุสฺสุกกวจนํ นาม ปุพฺพกาลกิริยาวจนั อยฌฺหิ สมานกตุตุเกสุ ปุพุพา- 
ปรกาลกิริยาวจเนสุ ปุพฺพกาลกิริยาวจนสฺส นิรุตฺติโวหาโร.' 9 ' 9๖ 

“ขึ้นชื่อว่า คำแสดงความพยายามในบทว่า อุสฺสุกกวจนํ นี้ เป็นคำแสดงปุพพกาลกิริยา โดย 
แท้จริงแล้ว คำนื้เป็นศัพท์ทางไวยากรณ์ที่กล่าวถึงศัพท์แสดงปุพพกาลกิริยาในบรรดาศัพท์ที่เป็นปุพพกาล- 
กิริยาและอปรกาลกิริยาซึ่งมีกัตตาเสมอกัน” 

ประโยคว่า “ปาโณ”ติ สฌฺฌาย เป็นต้น กล่าวไว้เพื่อจะอธิบายเนื้อความที่กล่าวไว้โดยย่อว่า สทฺธึ 
เจเตตฺวา ให้ปรากฏชัดเจน โดยกล่าวต่อจากประโยคหน้า จึงชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ ดังนี้ 

- อธิบายด้วยคำว่า เจเตตฺวา ปกปฺเปตฺวา (ตั้งใจแล้ว กล่าวคือ ตัดสินใจแล้ว) เพราะความ 
ตั้งใจ ก็คือการตัดสินใจ 

- อธิบายด้วยคำว่า “วธามิ นนุ”ติ วธกเจตนาย (ด้วยเจตนาจะฆ่าว่าเราจะฆ่าบุคคลนั้น) เพราะ 
ความตั้งใจดังกล่าวเป็นไปด้วยเจตนาจะฆ่า 

- บทที่ประกอบร่วมกับ สทฺธึ ในที่นื้ คือ “ปาโณ”ติ สฌฺฌาย (ความสำคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิต) 
บทดังกล่าวเรียกว่า สหาทิโยคะ (บทที่ประกอบกับ สห ศัพท์เป็นต้น) 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อิทานิ “สทฺธึ เจเตตวา”ติ อิมินา สงฺเขเปน วุตฺตเมวตฺถํ ปากฏ 0 กตฺวา ทสฺเสตุ 0 “ปาโณ”ติอาทิ- 


มาห. 


๙ &: ๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


“บัดนี้ ท่านกล่าวว่า ปาโณ เป็นต้นเพื่อแสดงเนื้อความที่กล่าวไว้โดยสังเขปนี้ว่า สทฺธึ เจเตตฺวา 

ให้ชัดเจน”] 


ดำอธิบาย มนุสฺสวิคุดห 0 
มนุสฺสวิคฺคหนฺติ กลลโต ป ฏฺจึเ าย ชีวมานกมนุสฺสชาติกสรีรํ. 

คำว่า มนุสฺสวิคฺคหํ (กายมนุษย์) คือ ร่างกายของผู้มีชาติมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ 
เป็นนํ้ากลละ 

[ท่านกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อแสดงกายมนุษย์ตั้งแต่ด้นที่เป็นนี้ากสละ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อิทานิ มนุสฺสอตดภาว 0 อาทิโต ปฏฺราย ทสฺเสตุ๊ “มนุสฺสวิคฺคหนฺ”ติอาทิมาห.' 9 ' 9๘ 
“บัดนี้ ท่านกล่าวว่า มนุสฺสวิคฺคหํ เป็นต้น เพื่อแสดงกายมนุษย์ตั้งแต่ต้น” 

ใจความในเรื่องนี้ คือ กายของมนุษย์ที่เป็นเหตุให้ต้องอาปติปาราชิก เพราะการฆ่านั้นต้องเป็น 
ร่างกายของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่จริง ๆ ไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์ที่ยักษ์เป็นต้นเนรมิตขึ้นมา 
ท่านอธิบาย มนุสฺสวิคฺคหํ ดังนี้ 

๑. วิคฺคห ศัพท์แปลว่า กาย, สรีระ เพราะอธิบายว่า สรีรํ เนื่องด้วย วิคฺคห ศัพท์มีอรรถ ๒ 
อย่าง คือ ร่างกาย และการวิวาท ดังคัมภีร์อภิธานัปปทิปิกา (คาถา ๑๑๔๖) กล่าวว่า วิคฺคโห กลเห กาเย 
(วิคฺคห ศัพท์เป็นไปในความหมายว่า การวิวาท และร่างกาย) 

๒. อธิบายว่า มนุสฺสชาติก (ผู้มี-ชาติมนุษย์) ไม่ใช่สัตว์ดิรัจฉานเป็นด้นผู้แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ 
เพราะคำว่า มนุสฺส (มนุษย์) หมายถึงมนุษย์โดยทั่วไป 

๓. อธิบายว่า ชีวมานก (ที่ยังมีชีวิตอยู่) เพราะมนุษย์ดังกล่าวต้องมีชีวิตอยู่เท่านั้น ไม่ใช่มนุษย์ 

ผู้ตายแล้ว 

๔. อธิบายว่า กลลโต ปฏฺราย (ตั้งแต่เป็นนั้ากลละ) เพราะกายมนุษย์นั้นนับตั้งแต่เป็นนั้ากลละ 
ไม่ใช่นับตั้งแต่เกิด 

นั้ากลละเป็นนํ้าใสที่เกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิจิตมีรูป ๓๐ ถ้วนในสตรีและบุรุษ คือ กายทสกกลาป 
วัตถุทสกกลาป และภาวทสกกลาป ถ้าเป็นบัณเฑาะก์ผู้มิใช่หญิงมิใช่ชายก็มีรูป ๒๐ ถ้วน คือ กายทสกกลาป 
และวัตถุทสกกลาป นั้ากลละนั้นปรากฏขึ้นในสัปดาห์แรกของการปฏิสนธิในครรภ์มารดา มีขนาดเท่ากับ 
หยาดนํ้ามันซึ่งตั้งอย่ที่ปลายเส้นด้ายที่ท่าด้วยขนแกะแท้ ๓ เส้น ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาว่า 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙ &: ๑ 


ติลเตลสฺส ยถา พินฺทุ สปฺปิมณฺโฑ อนาวิโล 

เอว 0 วณฺณปฏิภาค 0 กลลนฺติ ปวุจฺจติ.' 9 ' 9๙ 

“กลุ่มรูปที่มีสีคล้ายหยาดนํ้ามันงาและเนยใสที่ไม่ขุ่นมัว เรียกว่า นํ้าใส (กลละ)” 

ต่อจากนั้น นํ้ากลละจึงเปลี่ยนสภาพเป็นฟองนั้าใส ชิ้นเนื้อ ก้อนเนื้อ เป็นต้น สมดังข้อความ 
ในสังยุตดนิกาย สคาถวรรคว่า 

ปรม 0 กลล 0 โหดิ กลลา โหดิ อพฺพุท 0 

อพฺพุทา ชายเต เปสิ เปสิยา นิพฺพตฺตเต ฆโน 

ฆนา ปสาขา ชายนฺดิ เกสา โลมา นขาปิ จ.' 9๒๐ 

“นา'ใสเกิดชิ้นก่อน จากนํ้าใสเป็นฟองนํ้าใส จากฟองนํ้าใสเป็นชิ้นเนื้อ จาก 

ชิ้นเนื้อเป็นก้อนเนื้อ จากก้อนเนื้อเป็นปุ่มใหญ่ ๕ ปุ่ม ต่อจากนั้นมีผม ขน และเล็บ 

เกิดชิ้น” 

การกล่าวถึงมนุษย์ที่เกิดในครรภ์มารดาตั้งแต่เป็นนั้ากลละเป็นต้นมานั้น กล่าวไว้โดยเยภุยยนัย 
คือ วิธีที่กล่าวไว้โดยมาก เพราะมนุษย์เป็นบุคคลที่เกิดในครรภ์มารดาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีมนุษย์บางคนที่ 
เกิดจากยางเหนียวที่เรียกว่า ลังเสทชะ เช่น นางจิญจมาณวิกา เกิดที่ต้นมะขาม หรือพระนางปทุมาเทวี 
เกิดในดอกบัว เป็นต้น รวมไปถึงมนุษย์ผู้เป็นโอปปาติกะอีกด้วย ถ้าภิกษุฆ่ามนุษย์ทั้ง ๒ ประเภทนี้ ก็ต้อง 
อาปติปาราชิกเช่นเดียวกัน ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อิทฌฺจ เยภุยฺยวเสเนว วุตฺต 0 . โอปปาดิกส 0 เสทชาปิ หิ มนุสฺสา ปาราชิกวตฺถุเยว .' 9 '"' 9 

“อนึ่ง คำนี้กล่าวไวโดยเนื่องด้วยเยภุยยนัย (วิธีที่กล่าวไว้โดยมาก) นั้นเอง เพราะแม้มนุษย์ผู้ 
เป็นโอปปาติกะและลังเสทชะก็เป็นเหตุให้ต้องอาปติปาราชิกได้”] 

ดำอธิบาย ชีวิดา โวโรเปยฺย 

ชีวิตา โวโรฟยุยาติ กลลกาเล!) ตาปนมทฺทเนหิ วา ๓สชฺชสมฺปทาเนน วา ตโต วา 
อุทฺธมฺปิ ตทนุรูเปน อุปกฺกเมน ชีวิตา วิ'โยเชยฺย. 

คำว่า ชีวิต า โวโร เปยฺ ย (พึงพรากจาก ชีวิต) หมายความว่า พึงพรากจาก ชีวิต ด้วยการ 
ทำให้ร้อน นวด หรือด้วยการจัดยา[เพื่อ ให้แท้ง]แม้ คราว ที่ยัง เป็นนํ้ากลละ หรือด้วยความ 
พยายามอันสมควรแก่รูปที่เป็นฟองนํ้าและชิ้นเนื้อเป็นต้นนั้น แม้ในเวลาถัดจากนั้นไป 


ธุว 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


[คำว่า โวโรเปยฺย ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า + อว บทหน้า + รุห ธาตุ (ชนเน ะะ เกิด) 
+ เณ การิตปัจจัย + เอยย วิภัตติ แปลง อว เป็น โอ แปลง ห ของ รุห เป็น ป คำนี้แปลว่า “พึงให้แยก” 
ท่านจึงอธิบายด้วย ยุช ธาตุที่มี วิ อยู่หน้าว่า วิโยเชยย (ไม่พึงให้ประกอบ) ดังนั้น คำว่า วิโยเชยย จึง 
อธิบายอรรถของ รุห ธาตุที่มี วิ และ อว อยู่หน้า 

ในคำว่า ตาปนมทฺทเนหิ วา เภสชฺชสมฺปทาเนน วา (ด้วยการทำให้ร้อน นวด หรือด้วยการ 
จัดยา[เพื่อให้แท้ง]) แสดงลักษณะของการพรากชีวิต เพราะท่านประกอบใช้ตติยาวิภัตติ แม้คำว่า ตทนุรูเปน 
อุปกกเมน (หรือด้วยความพยายามอันสมควรแก่รูปที่เป็นฟองนํ้าและชิ้นเนื้อเป็นต้นนั้น) ก็แสดงลักษณะ 
ของการพรากชีวิตเช่นกัน เพราะประกอบใช้ตติยาวิภัตติเหมือนกัน นอกจากนั้น คำว่า กลลกาเลปิ และ ตโต 
อุทฺธมฺปิ แสดงเวลาพรากชีวิตด้วยการทำให้ร้อนเป็นต้น หรือด้วยความพยายามอันสมควรแก่รูปดังกล่าว] 

ความหมายว่า สัตว์มีชีวิต เป็นด้น 

อิมสฺส ปนตฺถสฺส อาวิภาวตฺถํ ปาโณ เวทิตพฺโพ, ปาณาติปาโต เวทิตพฺโพ, ปาณาติ- 
ปาตี เวทิตพุโ'พ, ปาณาดิปาตสฺส ปโยโค เวทิตพุโ'พ. ตตฺถ ปาโณติ โวหารโต สตฺโต, ปรมตฺถโต 
ซีวิตินฺทฺริย 0 . ปาณาติปาโตติ ยาย เจตนาย ซีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกปโยคํ สมุฏฺราเปติ, สา เจตนา. 
ปาณาติปาตีติ วุตฺตเจตนาย สมงฺคิปุคฺคโล. 

อนึ่ง บัณฑิตพึงทราบถึงปาณะ (สัตว์มีชีวิต) ปาณาติบาต (การยังสัตว์มีชีวิตให้ตกไป) 
ปาณาติปาตี (ผู้ยังสัตว์มีชีวิตให้ตกไป) และความพยายามแห่งปาณาติบาต เพื่อให้ความหมายนี้ 
ชัดเจน [คือ เนื้อความว่า สฌฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคหํ ชีวิตา โวโรเปยฺย (จงใจพรากกายมนุษย์จาก 
ชีวิต)] 

ปาณะ คือ สัตว์ โดยคำสมมติ คือ ชีวิตินทรีย้ โดยปรมัตถ์ 

ปาณาติบาต คือ เจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดความพยายามในการฆ่าสัตว์ 

ปาณาติปาตี คือ บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยเจตนาที่กล่าวมาแล้ว 

[คำว่า ปาณ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปาณ ธาตุ (ปาณเน ะะ ดำรงชีวิต) + อ ปัจจัย หมายถึง 
สัตว์โดยสมมติของชาวโลกที่มีความยึดมั่นในอัตตาตัวตน ตัวเรา ของเรา บุรุษ หรือสตรี แต่โดยปรมัตถ์คือ 
เนื้อความที่แท้จริง หมายถึง ชีวิดินทรีย์ ได้แก่ รูปชีริดินทรีย์ (ชีวิตรูป) และนามซีวิดินทรีย์ (ชีวิดินทรีย์ 
เจตสิก) โดยมั่วไปรูปนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลา แต่มีกลไกที่ควบคุมให้รูปและนามเหล่านั้นดำเนินต่อไปจนถึง 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙ ๔ ๓ 


จุติจิต กลไกที่ควบคุมรูปเป็นสุขุมรูปชนิดหนึ่ง ชื่อว่า ชีวิตรูป มีลักษณะเหมือนนํ้าที่หล่อเลี้ยงดอกบัวให้ 
เจริญเติบโตต่อไปได้ ส่วนกลไกที่ควบคุมนามเป็นชีวิดินทรีย์เจตสิกที่นับเข้าในลัพพจิตตสาธารณเจตสิก แต่ 
เมื่อภิกษุทำลายชีวิตรูปแล้ว แม้ชีวิตินทรีย์เจตสิกก็ถูกทำลายเช่นเดียวกัน เมื่อทั้ง ๒ อย่างถูกทำลายลง จึง 
เกิดจิตดวงสุดท้ายที่เรียกว่า จุติจิต แล้วทำให้รูปนามในภพนั้นต้องหยุดการสืบต่อด้วยอำนาจของกรรม 
ที่ยังให้ผลอยู่ 

คำว่า ปาณาดิปาต มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปาณสฺส อติปาโต ปาณาดิปาโต ะะ การยังสัตว์มีชีวิตให้ตกไปเร็ว ชื่อว่า ปาณาติบาต 
อุปสรรค คือ อดิ ใช้ในความหมายว่า เร็ว คือ เร็วกว่ากำหนดของอายุขัยที่กรรมเก่าส่งผลให้ 

ในชาติหนึ่ง 

คำว่า ปาณาดิปาตี มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปาณาดิปาโต อสฺส อตฺถีดิ ปาณาดิปาตี ะะ ผู้มีการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกไปเร็ว ชื่อว่า ปาณา- 
ติปาตี (หมายถึง บุคคลผู้มีเจตนาในการฆ่า)] 

ความพยายามแห่งปาณาติบาต ๖ วิธี 

ปาณาติปาตสฺส ปโยโคติ ปาณาดิปาตสฺส ฉ ปโยคา สาหตฺถิโก นิสฺสคฺคิโย อาณตฺติโก 
กาวโร วิชฺ'ชามโย อิทฺธิมโยติ. 

ความพยายาม แห่ง ปาณาติบาต คือ ความพยายามในการฆ่าสัตว์ ๖ วิธี คือ 


๑. สาหัตถีกะ 

ความพยายามด้วยตนเอง 

๒. นิสสัคคิยะ 

ความพยายามที่ปล่อยออก 

๓. อาณัตติกะ 

ความพยายามคือการสั่ง 

๔. ถาวระ 

ความพยายามที่เป็นกับดัก 

๕. วิชชามยะ 

ความพยายามโดยใช้เวทมนต์ 

๖. อิทธิมยะ 

ความพยายามโดยใช้ฤทธิ้ 


[คำว่า สาหตฺถิก (ความพยายามอันเกิดขึ้นแล้วด้วยมือของตน) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สโก หตฺโถ สหตฺโถ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- สหตฺเถน นิพฺพตฺโต สาหตฺถิโก (สหตฺถ ศัพท์ + ณิก ปัจจัยใน นิพฺพตฺต ตัทธิต) 


(^' &' (^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


คำว่า นิสฺสคฺคิย (ความพยายามที่ปล่อยออก) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- นิสฺสชฺชนํ นิสฺสคฺโค (นิ บทหน้า + สชฺช ธาตุ + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- นิสฺสคฺโคเยา นิสฺสคฺคิโย (นิสฺสคฺค ศัพท์ + อิย ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 

คำว่า อาณตฺติก (การให้รู้, การสั่งให้ทำ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อาณาปนํ อาณตฺติ (อา บทหน้า + ฌา ธาตุ + ณาเป ปัจจัย + ติ ปัจจัย) 

- อาณตฺดิเยา อาณตฺดิโก (อาณตฺดิ ศัพท์ + อิก ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 

คำว่า วิชุ'ชามย (ความพยายามที่เกิดด้วยมนต์) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ริชฺชาย นิพฺพตฺโต ริชฺชามโย (ริชุ , ชา ศัพท์ + มย ปัจจัยใน นิพฺพตฺต ตัทธิต) 

คำว่า อิทธิมย (ความพยายามที่เกิดด้วยฤทธิ้) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อิทฺธิยา นิพฺพตฺโต อิทธิมโย (อิทธิ ศัพท์ + มย ปัจจัยใน นิพฺพตฺต ตัทธิต)] 

ตตฺถ สาหตฺถิโกติ สย 0 มาเรนฺตสฺส กาเยน วา กายปฺปฏิพทฺเธน วา ปหรณํ. 

ในเรื่องนั้น ความพยายามด้วยตนเอง คือ การทุบตีด้วยกายหรือวัตถุเนื่องด้วยกาย 
ของ บุคคล ผู้ฆ่าเอง 


[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อระบุว่า ความพยายามด้วยตนเอง เป็นความพยายามทางกายหรือวัตถุ 
เนื่องด้วยกาย ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า ความพยายามดังกล่าวเป็นความพยายามทางกายเท่านั้นหรือ 

ฎีกาใหม่อธิบายเพิ่มเดิมว่า กาย ศัพท์ในที่นี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า เอกเทสยูปจาระ คือ 
สำนวนที่กล่าวถึงหมู่ แต่มุ่งให้หมายถึงบางส่วน ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงร่างกายทั้งหมด แต่เจตนาหมาย 
ถึงร่างกายบางส่วนอันได้แก่ อวัยวะใหญ่น้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ มือ เท้า กำมือ หรือเข่า ดังคำว่า คาโม 
ทฑฺโฒ (หมู่บ้านถูกไฟไหม้แล้ว) หมายถึงการถูกไฟไหม้ของบ้านบางหลังที่อยู่ในหมู่บ้าน หรือคำว่า สมุทฺโท 
มยา ทิฏฺโร (เราเห็นมหาสมุทรแล้ว) ก็หมายถึง มหาสมุทรเพียงบางส่วนที่สายตามนุษย์พอจะเห็นได้เท่านั้น 
ดังข้อความว่า 

ตตฺถ กาเยนาติ หตฺเถน วา ปาเทน วา มุฏฺรินา วา ชาณุนา วา เยน เกนจิ องฺคปจฺจงฺเคน. 
กาเยกเทโส เหตฺถ หตฺถาทิกาโย อวยเว สมุทาโยปจาโร ยถา “คาโม ทฑฺโฒ”ติ. 8๒๒ 

“ในพากย์นั้น คำว่า กาเยน (ด้วยกาย) หมายความว่า ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
มือ เท้า กำมือ หรือเข่า โดยแท้จริงแล้ว ในเรื่องนี้ กายมีมือเป็นต้นอันเป็นส่วนหนึ่งของกาย เป็นสำนวนที่ 
ยกบางส่วนขึ้นกล่าวไว้ในกลุ่ม ดังคำว่า คาโม ทฑฺโฒ (หมู่บ้านถูกไฟไหม้แล้ว)”] 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


(^' &' &' 


นิสฺสคฺคิโยติ ทูเร เต 0 มาเรตุกามสฺส กาเยน วา กายปฺปฏิพทฺเธน วา อุสุสตฺติยนฺต- 
ปาสาณาทีนํ นิสฺสชุชนํ. 

ความพยายาม ที่ ปล่อยออก คือ การปล่อยธนู หอก และก้อนหินที่ถูกขว้างออกด้วย 
เครื่องจกร เป็นต้น ด้วยกายหรือด้วยวัตถุเนื่องด้วยกาย ของผู้ต้องการจะฆ่าคนที่อยู่ในที่ไกล 

[การใช้มือยิงธนูหรือซัดหอกออกไปหรือใช้มือขว้างก้อนหิน เป็นการปล่อยออกทางกาย ส่วน 
การใช้เครื่องมือในการยิงธนู เช่น หน้าไม้ หรือใช้เครื่องจักรขว้างก้อนหินออกไป เป็นการปล่อยออกด้วย 
วัตถุเนื่องด้วยกาย 

คำว่า ยนฺตปาสาณ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ยนฺเตน นิสฺสฏฺโจึ ปาสาโณ ยนฺตปาสาโณ ะะ ก้อนหินที่ถูกขว้างออกด้วยเครื่องจักร ชื่อว่า 
ยันตปาสาณะ] 

ตตฺถ เอเกโก อุทฺทิสุสานุทฺทิสฺสเภทโต ทุวิโธ. ตตฺถ อุทฺทิสุสเก ย 0 อุทฺทิสุส ปหรติ, ตสุเสว 
มรเณน กมฺมพทฺโธ. “โย โกจิ มรตู”ติ เอว 0 อนุทฺทิสุสเก ปหารปฺปจฺจยา ยสุส กสุสจิ มรเณน 
กมฺมพทฺโธ. อุภยตุถาปี จ ปหริตมตุเต วา มรตุ, ปจฺฉา วา เตเนว โรเคน, ปหริตกฺขเณเยว กมฺมพทฺโธ. 

ในความพยายามทั้ง ๒นั้น [สาหัตถิกะและนิลสัคคิยะ]แต่ละอย่างยังจำแนกออกไปอีก ๒ 
ประเภท คือ 

๑. ความพยายามเจาะจง มี การเกี่ยวเนื่องกับกรรมด้วยการตายของบุคคล ผู้ที่ 

ภิกษุเจาะจงทุบตี ในความพยายามที่มีการเจาะจง 

๒. ความพยายามไม่เจาะจง มีการเกี่ยวเนื่องกับกรรมด้วยการตายของบุคคลผู้ใดผู้ 
หนึ่งเพราะการทุบตีเป็นเหตุ ในความพยายามที่ไม่เจาะจงอย่างนี้ว่า ผู้ใดผู้หนึ่งจงตาย 

อนึ่ง แม้ในความพยายามทั้ง ๒ บุคคลจะตายในขณะถูกทุบตีหรือตายในภายหลังด้วย 
โรคนั้นนั้นแหละ มีการเกี่ยวเนื่องกับกรรมด้วยการตายในขณะถูกทุบตีเท่านั้น 

[คำว่า อุทฺทิสฺสเก พบในฉบับฉัฏฐสังคีติ แต่ในฎีกาใหม่มีรูปว่า อุทฺทิสเก แปลว่า “ในความ 
พยายามที่มีการเจาะจง” ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุทฺทิสนํ อุทฺทิโส (อุ บทหน้า + ทิส ธาตุ ะ; กล่าว + อ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- อุทฺทิโส เอตสฺส อตฺถีดิ อุทฺทิสโก (อุทฺทิส ศัพท์ + ก ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) 


๙ &: ๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ส่วนรูปว่า อุทฺทิสฺสก ก็สมควร โดยประกอบรูปศัพท์มาจาก อุ บทหน้า + ทิส ธาตุ + ณฺย ปัจจัย 
ในกรรมสาธนะ + ก อาคม มีรูปวิเคราะห์ว่า อุทฺทิสฺสเตติ อุทฺทิสฺสโก (ความพยายามที่ควรเจาะจง ชื่อว่า 
อุททิสสกะ) รูปนี้เทียบกับเจดีย์ประเภทหนึ่งชื่อว่าอุททิสสกเจดีย์ ดังข้อความในคัมภีร์สารัตถทีปนี (เล่ม ๑ 
หน้า ๒๑๕) ว่า 

สารีริกํ ปริโภคิก 0 อุทฺทิสฺสกนฺดิ เอวมฺปิ ดิปฺปเภท 0 เจติย 0 วทนฺติ.“ ๒๓ 

“อาจารย์ทั้งหลายกล่าวถึงเจดีย์ ๓ ประเภทอย่างนี้อีกว่า สารีริกเจดีย์ (เจดีย์คือพระสารีริกธาตุ) 
ปริโภคิกเจดีย์ (เจดีย์คือของใช้) และอุททิสสกเจดีย์ (เจดีย์ที่สร้างระบุถึงพระพุทธเจ้า, พระพุทธรูป)” 

นอกจากรูปว่า อุทฺทิสก, อุทฺทิสฺสก แล้ว ในอรรถกถาพระวินัย (เล่ม ๑ หน้า ๔๘๒) พบรูปว่า 
อุทฺเทสิก ตามนัยนี้ประกอบรูปศัพท์มาจาก อุทฺเทส (การเจาะจง/ระบุ) + ณิก ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต โดยมี 
รูปวิเคราะห์เหมือน อุทฺทิสก รูปนี้ก็สมควรเช่นกัน เพราะสอดคล้องกับรูปว่า ทสวสฺสุทฺเทสิก (ผู้มีการระบุ 
ว่ามีอายุ ๑๐ ปี), รูปว่า ทวาทสวสฺสุทฺเทสิก (ผู้มีการระบุว่ามีอายุ ๑๒ ปี) พบในทีฆนิกาย (เล่ม ๒ หน้า 
๒๙๓), รูปว่า โสฬสวสฺสุทฺเทสิก (ผู้มีการระบุว่ามีอายุ ๑๖ ปี) พบในอรรถกถาของพระวินัย (เล่ม ๑ หน้า 
๓๕) และอรรถกถาของมัชฌิมนิกาย (เล่ม ๓ หน้า ๕๓) 

สรุปความว่า รูปว่า อุทฺทิสก, อุทฺทิสฺสก และ อุทฺเทสิก ถูกต้องทั้ง ๓ อย่าง 

คำว่า กมฺมพทฺธ มีความหมายตามศัพท์ ๒ ประการ คือ 

- กรรมอันเป็นเหตุผูกไว้ = พชฺฌติ เอเตนาดิ พทฺโธ, กมฺมเมา พทฺโธ กมฺมพทฺโธ. 

(อาธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- การผูกด้วยกรรม ะ; พนฺธนํ พทฺโธ, กมฺมุนา พทฺโธ กมฺมพทฺโธ ะ; ตติยาตัปปุริสสมาส)] 

อาณตฺติโกติ “อสุก 0 นาม มาเรหี”ติ อฌฺฌํ อาณาเปนฺตสฺส อาณาปนํ. 

ความพยายามที่เป็นการสั่ง คือ การสั่งของภิกษุ ผู้ สั่งบุคคลอื่นว่า “เธอจงฆ่าบุคคลโน้น” 

[คำว่า อาณาปน ประกอบรูปศัพท์มาจาก อา บทหน้า + ฌา ธาตุ + ณาเป ปัจจัย + ยุ ปัจจัย 
แปลง ณ เป็น ณ ดังคำว่า ปณฺณาส ะะ ปฌฺฌาส แปลตามศัพท์ว่า การให้รู้ ซึ่งก็คือ การสั่งให้บุคคลอื่นทำ 
ตามคำสั่งนั่นเอง] 


ตดถ¬ 


า ตฺถุ กาโล จ โอกาโส 
กิริยาวิเสโสติ อิเม 


อาวุธํ อิริยาปโถ 
ฉ อาณตุตินิยามกา. 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙ &: ๗ 


ในความพยายามที่เป็นการสั่งนั้น 

“สิ่ง ๖ อย่างเหล่านี้ คือ วัตถุ เวลา สถานที่ อาวุธ อิริยาบถ และ 

อากัปกิริยาที่พิเศษ เป็นเหตุกำหนดการสั่ง” 

[ฎีกาใหม่อธิบายข้อความข้างต้นว่า 

อิทานิ อิมสฺมึ อาณตฺติกปโยเค สงฺเกตวิสงฺเกตภาวชานนตฺถํ ฉพฺพิธํ นิยม 0 ทสฺเสนฺโต “ตตฺถา”ติ 
อาทิมาห. ,9๒๔ 

“บัดนี้ ท่านจะแสดงเหตุกำหนด ๖ อย่าง เพื่อให้รู้การนัดหมายและความคลาดเคลื่อน [จาก 
คำสั่ง]ในความพยายามที่เป็นการสั่งนี้” 

ตัวอย่างความคลาดเคลื่อนจากคำสั่ง เช่น ถ้าภิกษุผู้สั่งให้ฆ่ากำหนดวัตถุคือบุคคลที่เจาะจง เช่น 
ให้ฆ่าบุคคลคนนี้ แต่ถ้าผู้ถูกสั่งไปฆ่าบุคคลอื่น ผู้สั่งฆ่าก็ไม่ต้องอาบติปาราชิก ดังนี้เป็นด้น] 

ตตฺถ วตฺถูติ ปุคฺคโล. ยฌฺหิ ปุคฺคล 0 “มาเรที”ติ อาณตฺโต สเจ ตเมว มาเรติ, อาณาปกสฺส 
อาปตฺติ. อถ อฌฺฌํ มาเรติ, ตํ มฌฺฌมาโน วา อฌฺฌํ มาเรติ, อาณาปโก มุจฺจติ. “อิมํ มาเรที”ติ 
อาณตฺเต ปน อาณาปกสฺส ทุกฺกฏ 0 . 

ในเรื่องนั้น วัตถุ คือ บุคคล[ที่จะพึงฆ่า] กล่าวคือ ภิกษุถูกสั่งให้ฆ่าบุคคลใด ถ้าฆ่าบุคคล 
นั้นตาย ภิกษุผู้สั่งต้องอาบัติปาราชิก แต่ถ้าฆ่าผู้อื่น หรือภิกษุนั้นสำคัญอยู่ว่าเป็นคนที่ถูกเจาะจง 
นั้น ย่อมฆ่าผู้อื่น ภิกษุผู้สั่งพ้นไปจากอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏในขณะใช้ว่าท่านจงฆ่า 
บุคคลนี้ 

[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่ออธิบายอภิเธยยัดถะหรือสรูปะ คือ ความหมายที่ศัพท์นั้นมุ่งหมายถึง 
ของวัตถุเป็นต้น พร้อมทั้งคำวินิจฉัย กล่าวคือ คำว่า วตฺถูติ ปุคฺคโล แสดงสรูปะ ส่วนคำว่า ยฌฺหิ ปุคฺคล 0 
เป็นต้น แสดงคำวินิจฉัย 

กังขาวิดรณีศัณฐิ (หน้า ๑๑๑) กล่าวว่า อถ ศัพท์ในประโยคว่า อถ อฌฺฌํ มาเรดิ (แต่ถ้าฆ่าผู้อื่น) 
มีความหมายเหมือน ยทิ นิบาต หนังสือปทานุกรมพระไตรปิฎกบาลี-พม่า (เล่ม ๑ หน้า ๕๐๗) ให้คำแปล 
ของ อถ ไว้หลายอย่างว่า “นอกจากนั้น, ในกาลนั้น, ลำดับนั้น, โดยแท้, ต่อจากนั้น, เมื่อเป็นอย่างนั้น, 
มิฉะนั้น” อีกทั้งยังกล่าวว่า ยังมีคำแปลอื่นๆ ได้อีก] 

กาโลติ ปุเรภตฺตาทิกาโล. สเจ ที “ปุเรภตฺตํ มาเรที”ติ อาณตฺโต ปุเรภตฺตเมว มาเรติ, 


๙ &: & 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อาณาปกสฺส อาปตฺติ. อถ ย 0 ปุเรภตฺตํ นิยามิต 0 , ตโต ปจฺฉา วา ปุเร วา มาเรติ, อาณาปโก มุจฺจติ. 
อิมินา นเยน สพุพตฺถ วินิจฺฉโย เวทิตพุโพ. 

เวลา คือ เวลาก่อนภัตเป็นต้น กล่าวคือ ถ้าบุคคลถูกสั่งว่า ท่านจงฆ่าในเวลาก่อนภัต 
ก็ฆ่าให้ตายในเวลาก่อนภัตนั่นเอง ภิกษุผู้สั่งต้องอาบติ[ปาราชิก] แต่ถ้าหากฆ่าให้ตายในเวลา 
ภายหลัง หรือก่อนจากเวลาก่อนภัตซึ่งถูกกำหนดไว้ ภิกษุผู้สั่งย่อมพ้น[ไปจากอาบติปาราชิก] 
พึงทราบข้อวินิจฉัยในเหตุกำหนดการสั่งทั้งหมดตามนัยนี้ 

[ในคำอธิบายข้างต้น พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวถึงวัตถุและเวลาไว้โดยละเอียด แต่มิได้แสดง 
สถานที่เป็นต้นไว้ ดังนั้น ท่านจึงกล่าวประโยคว่า อิมินา นเยน สพฺพตฺถ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ (พึงทราบข้อ 
วินิจฉัยในเหตุกำหนดการสั่งทั้งหมดตามนัยนี้) เพื่อแสดงโดยย่อว่าการสั่ง เป็นต้น ๔ อย่างที่เหลือก็มีนัย 
อย่างเดียวกัน ประโยคนี้เรียกว่า ประโยคอติเทสสังวัณณนา คือ ประโยคชี้แนะ แม้ประโยคอื่นๆ คือ เอเสว 
นโย ทฏฺรพฺโพ (พึงทราบนัยนี้เหมือนกัน) เป็นต้น ก็เป็นประโยคอติเทสสังวัณณนาเช่นเดียวกัน ดัง 
คำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

เอว 0 วตฺถุกาเลสุ สงฺเกดวิสงฺเกดต 0 ทสฺเสตฺวา อิทานิ โอกาสาทีสุ สงฺเกดวิสงฺเกดต 0 อติทิสนฺโต 
“อมนา นเยนาดอาทมาห. 

“ท่านแสดงการนัดหมายและความคลาดเคลื่อน[จากคำสั่ง]ในวัตถุและเวลาอย่างนี้แล้ว บัดนี้ จะ 
ชี้แนะถึงการนัดหมายและความคลาดเคลื่อน[จากคำสั่ง]ในสถานที่เป็นต้น จึงกล่าวว่า อิมินา นเยน เป็นต้น” 

สถานที่ฆ่า เช่น หมู่บ้าน ป่า บ้าน ประตู เป็นต้น ถ้าภิกษุสั่งให้ฆ่าในหมู่บ้าน แต่คนฆ่าไปฆ่า 
ในป่า ผู้สั่งฆ่าไม่ต้องอาบ้ติปาราชิก 

อาวุธ เช่น ดาบ ลูกศร หอก เป็นต้น ถ้าภิกษุสั่งให้ฆ่าด้วยธนู แต่คนฆ่าไปฆ่าด้วยดาบ ผู้สั่งฆ่า 
ไม่ต้องอาบ้ติ 

อิริยาบถ เช่น การเดิน การยืน เป็นด้น ถ้าภิกษุสั่งให้ฆ่าในขณะเดิน แต่คนฆ่าไปฆ่าในขณะนอน 
ผู้สั่งฆ่าไม่ต้องอาป้ติ 

อากัปกิริยาพิเศษ เช่น การยิง การฟัน เป็นต้น ถ้าภิกษุสั่งให้ฆ่าด้วยการยิง แต่คนฆ่าไปฆ่า 
ด้วยการฟัน ผู้สั่งฆ่าไม่ต้องอาปติ 

ฎีกาใหม่กล่าวสรุปความในเรื่องนี้ว่า 


ยถาณตฺดิวเสเนว 
อาณาปกสส อาปตดิ 


อาณตฺเตน กเต สติ 
วิสงเกโตฌฌถา กเต. 8๒๖ 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙ &: ๙ 


“เมื่อผู้ถูกสั่งกระทำตามคำสั่งนั้นแหละ ภิกษุผู้สั่งจึงต้องอาปติ ถ้าผู้ถูกสั่ง 

กระทำโดยประการอื่น ก็เป็นการคลาดเคลื่อน [คือ ผู้สั่งไม่ต้องอาปติ]”] 

ถาวโรติ อสํหาริเมน อุปกรเณน มาเรตุกามสฺส โอปาดกุขณนํ อปสฺเสนส 0 วิธานํ อส- 
อาทีนํ อุปนิกุขิปนํ ตฬากาทีสุ วิสสมฺปโยชนํ รูปูปหาโรต็ เอวมาทิ. 

ความพยายามที่เป็นกับดัก คือ เมื่อภิกษุต้องการจะฆ่าด้วยเครื่องมือซึ่งเคลื่อนย้ายไม่ได้ 
จึงขุดหลุมพราง จัดแจงพนักพิง[ที่ติดอาวุธไว้] วางดาบเป็นต้นไว้ใกล้ๆ ใส่ยาพิษในบึงเป็นต้น 
นำรูป[ที่น่ารักหรือน่ากลัว]เป็นต้นมาไว้ใกล้ๆ 

[ท่านกล่าวข้อความข้างด้น เพื่ออธิบายลักษณะของถาวรปโยคะ (ความพยายามที่เป็นกับดัก) เพื่อ 
ขจัดความสงสัยว่า 

- ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงอาณัตติกปโยคะแล้ว ข้าพเจ้าจึงเข้าใจได้ 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ถาวรปโยคะมีลักษณะอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงลัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะของถาวรปโยคะมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า อธิบายว่า เราได้แสดงลักษณะของถาวรปโยคะด้วย 
คำว่า กาวโรติ เป็นต้น 

คำว่า อสํหาริม (ไม่เกิดขึ้นด้วยการเคลื่อนย้าย) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ส 0 หรณํ ส 0 หาโร (ส 0 บทหน้า + หร ธาตุ = นำไป + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- ส 0 หาเรน นิพุพตด 0 ส 0 หาริม 0 (ส 0 หาร ศัพท์ + อิม ปัจจัยใน นิพฺพตฺต ตัทธิต) 

- น ส 0 หาริม 0 อส 0 หาริม 0 (นนิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

คำว่า โอปาดขณน (การขุดหลุมพราง) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อวปตนฺดิ เอตถาติ โอปาโต, อาวาโฏ. 

(อว บทหน้า + ปด ธาตุ ะะ ตกไป + ณ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 

- โอปาตสฺส ขณนํ โอปาดขณนํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีทุติยาตัปปุริสสมาส) 

คำว่า อปสฺเสนส 0 วิธาน (การจัดแจงพนักพิง) หมายถึง การซ่อนมีด ขวาน หอก เหล็กหมาด 
(เหล็กปลายแหลม มีด้าม สำหรับไชวัตถุให้เป็นรู) และหนาม เป็นต้น ไว้ที่เตียง ตั้ง หรือกระดานที่ใช้ 
นั่งพิงเป็นต้นเพื่อให้แทงหรือตัดคนที่นั้งพิง ยืนพิง หรือนอนพิง มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อปสฺสียตีติ อปสฺเสนํ (อป บทหน้า + สิ ธาตุ = นอน + ยุ ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 


๙๖๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- อปสฺเสนสฺส ส 0 วิธานํ อปสฺเสนส 0 วิธานํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีทุติยาตัปปุริสสมาส) 

คำว่า รูปูปหาร (การนำรูปมาไว้ใกล้ๆ) หมายถึง การนำรูปที่น่ากลัวมาไว้ใกล้ๆ เพื่อให้กลัว 
จนตาย หรือนำรูปที่สวยงามน่ารักมาไว้ใกล้ๆ เพื่อให้ตรอมใจตายเมื่อไม่ได้รับ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- รูปสฺส อุปหาโร รูปูปหาโร ะะ การนำมาไว้ใกล้ซึ่งรูป ชื่อว่า รูปูปหาระ 

อาทิ ศัพท์ใน รูปูปหาราทิ (นำรูป[ที่น่ารักหรือน่ากลัว]เป็นต้นมาไว้ใกล้ๆ) ละข้อความว่า สทฺทู- 
ปหาร (นำเสียงมาไว้ใกล้ๆ) เป็นต้น] 

วุตฺตนเยเนว เจตฺถา!) อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสเภโท เวทิตพฺโพ. วิชฺชามโยติ มารณตฺถํ วิชฺ'ชา 
ปริชปฺปนํ. อิทฺธิมโยติ กมุมวิปากชาย อิทฺธิยา ปโยชน์. 

อนึ่ง แม้ในความพยายามที่เป็นกับดักนี้ พึงทราบประเภทที่เจาะจงหรือไม่เจาะจงตาม 
นัยที่กล่าวไว้แล้วนั่นแหละ 

ความพยายามโดยใช้เวทมนต์ คือ การร่ายมนต์เพื่อจะฆ่าให้ตาย 

ความพยายามโดยใช้ฤทธื้ คือ การใช้ฤทธิ้ ที่ เกิดจากผลกรรม 

[ฎีกาใหม่อธิบายว่า การร่ายมนต์ดังกล่าวเป็นมนต์จากผู้รู้อาถรรพเวทอันเป็นพระเวทที่ ๔ ซึ่ง 
เป็นมนต์ดำทางศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นมนต์จากวิชชาธร คือ ผู้ทรงเวทมนต์ที่สำเร็จมนต์จนมีฤทธิ้เหนือ 
คนธรรมดา เช่น เหาะได้ หายตัวได้ ตำราพม่ากล่าวถึงการบรรลุเป็นวิชชาธรด้วยศาสตร์ ๑๒ แขนง คือ 
โหราศาสตร์ การเล่นแร่แปรธาตุ สมุนไพร หรือการปฏิปติสมถกรรมฐาน เป็นต้น] 


ดำอธิบาย สดฺถหารก 0 วาสฺส 

สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยฺยาติ เอตฺถ หรดีติ หารก 0 , กึ หรติ. ชีวิต 0 . อถ วา หริตพฺพนฺติ 
หารก 0 , อุปนิกฺขิปิตพฺพนฺติ อตฺโถ. สตฺถฌฺจ ต 0 หารกฌฺจาติ สตฺถหารก 0 . อสุสาติ มนุสุสริคฺคหสุส. 

พึงทราบเนื้อความในคำว่า สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยย (แสวงหาศัสตราที่พรากชีวิต 
[วางไว้ใกล้]กายมนุษย์นั้น) นี้ ดังต่อไปนี้ 

ศัสตรา ชื่อว่า หารกะ โดยความหมายว่า นำไป ถามว่า นำอะ ไรไป ตอบว่า นำชีวิตไป 
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า หารกะ โดยความหมายว่า เป็นสิ่งที่ควรนำไป หมายความว่า วางไว้ใกล้ 
ทั้งศัสตรานั้นก็เป็นลิ่งที่ควรนำไป เหตุนั้นจึงชื่อว่า สัตถหารกะ 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


(^๒ (ยิ) 


คำว่า อสฺส คือ กายมนุษย์ 

[คำว่า สตฺถหารก มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- ศัสตราที่นำ[ชีวิต]ไป ะะ หรดีติ หารก 0 , สตถฌฺจ ต 0 หารกฌฺจาติ สตฺถหารก 0 . 

(หารก ะะ หร ธาตุ ะะ นำไป + ณฺวุ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) 

- ศัสตราที่ควรนำไป ะะ หริตพฺพนฺติ หารก 0 , สตฺถฌฺจ ต 0 หารกฌฺจาติ สตฺถหารก 0 . 

(หารก ะะ หร ธาตุ ะะ นำไป + ณฺวุ ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

นัย แรกกล่าวตามวิธีทั่วไปที่ ณฺวุ ปัจจัยลงในกัตตุสาธนะ นัยหลัง เป็นวิธีพิเศษที่อนุญาตให้ลง 
ณฺวุ ปัจจัยในกรรมสาธนะ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

กมฺมสาธโน วาย 0 หารกสทฺโท พหุล 0 วิธาเนน ตตฺถาปิ ณฺวุปจฺจยสฺส สิชฺฌนโตติ อาห “อก วา”ติ- 

๑๒๗ 

อาทิ. 

“อีกอย่างหนึ่ง หารก ศัพท์นี้เป็นกรรมสาธนะ เพราะ ณฺวุ ปัจจัยสำเร็จได้แม้ในกรรมสาธนะนั้น 
ด้วยการกระทำ พหุล 0 ศัพท์ 

ฉะนั้น พ่านจึงกล่าวว่า อก วา (อีกอย่างหนึ่ง) เป็นต้น” 

อนึ่ง ตามหลักภาษาที่กล่าวไว้ในไวยากรณ์สันสกฤต เช่น ปาณินิ กาตันตระ และสารัสวตะ และ 
โมคคัลลานไวยากรณ์ ได้กล่าวถึงอธิการสูตรที่ประกอบด้วยคำว่า พหุล 0 (โดยมาก) ซึ่งติดตามไปทุกๆ สูตร 
คำว่า พหุล 0 นี้มีความหมายครอบคลุมวิธีในสูตรทุกสูตรเพื่อห้ามวิธีที่ไม่ต้องการและให้สำเร็จวิธีที่ต้องการ 
ดังคัมภีร์โมคศัลลานปัฌจิกาฎีกาชื่อสารัตถวิลาสินีกล่าวว่า 

กฺวจิปปวตฺยปฺปตฺติ กฺวจฌฺฌํ กฺวจิ วา กฺวจิ 

สิยา พหุลสทฺเทน วิธี สพฺโพ ยถาคม 0 .‘' ๒๘ 

“ความ เป็นไป [แห่งวิธี]ย่อมมีในบางที่ ความไม่ เป็นไป ย่อมมีในบางที่ วิธีอื่น 
ย่อมมีในบางที่ วิธีที่ไม่ แน่นอนย่อมมีในบางที่ วิธีทั่งหมดพึงมีตาม อุทาหรณ์ด้วย 
พหุล 0 ศัพท์” 

ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๓๐) อธิบาย เพิ่ม เติมว่า เมื่อควรกล่าวว่า หารกสตฺถ 0 โดยมีบทวิเสสนะอยู่หน้า 
ตามหลักภาษาทั่วๆ ไป ก็กล่าวทำให้บทวิเสสนะอยู่หลัง เป็นรูปว่า สตฺถหารก 0 การอธิบายความในลักษณะนี้ 
ไม่ใช่การสดับบทในรูปวิเคราะห์ว่า หารกฌฺจ ต 0 สตฺถฌฺจาติ สตฺถหารก 0 แต่เป็นวิเสสนุตตรปทกรรมธารย¬ 
ลมาสที่มีรูปวิเคราะห์ว่า สตฺถฌฺจ ต 0 หารกฌฺจาติ สตฺถหารก 0 ตามลักษณะของกรรมธารยสมาสประเภทนี้ 
ที่มีวิเสสนะอยู่หลังตามปกติ 


๙๖๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ ปรมัตถทีปนีแสดงรูปวิเคราะห์ว่า อุตฺตโม จ โส คโณ จาติ คณุตฺตโม โดย 
สลับบทหน้าและบทหลังในรูปสำเร็จ ดังข้อความในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่า 

อิธ ปน อุตฺตเมหิ ลีลาทิคุเณหิ ยุตฺโต ภควโต สาวกสํโฆ อุตฺตโม จ โส คโณ จาติ อตฺเถน 
อุตฺตมคโณ นาม. โสเยว อิธ คณุตฺตโมติ วุจฺจติ ยถา มุนิเสฏฺโร มุนิวโรติ.* ๒๙ 

“ส่วนในที่นี้ หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เพียบพร้อมด้วยศีลคุณเป็นต้นอันสูงสุด ได้ชื่อว่า 
อุตตมคณะ (หมู่สงฆ์ผู้สูงสุด) โดยความหมายว่า ทั้งผู้สูงสุดนั้นก็เป็นหมู่สงฆ์ด้วย หมู่สงฆ์ผู้สูงสุดนั้นนั้นเอง 
ชื่อว่า คณุตตมะ ในคาถานี้ เหมือนคำว่า มุนิเสฏฺโร (มุนีผู้ประเสริฐ), มุนิวโร (มุนีผู้เลิศ) [โดยสลับคำว่า 
อุตฺตมคณ เป็นรูปที่มีบทวิเสสนะอยู่ท้ายว่า คณุตฺตม ะะ คณ + อุตุตม]” 

ที่จริงแล้ววิเสสนุตตรบทอาจตั้งรูปวิเคราะห์เหมือนริเสสนบุรพบท แล้วสดับบทหน้าและบทหลัง 
ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทฺธิ เป็นต้น] 


ดำอธิบาย ปริเยเสยฺย 

ปริเยเสยุยาติ ยถา ลพฺภติ, ตถา กเรยุย, อุปนิกฺฃิเปยุยาติ อตฺโถ. เอเตน ถาวรปโยคํ 
ทสฺเสติ. อิตรถา หิ ปริยิฏฺจึมตฺเตเนว ปาราชิโก ภเวยุย, น เจต 0 ยุตฺต 0 . ปทภาชเน ปนสฺส พฺยฌฺชนํ 
อนาทิยิตฺวา ย 0 เอตฺถ ถาวรปโยคสงฺคหิต 0 สตฺถ 0 , ตเทว ทสฺเสตุ 0 “อสึ วา”ติอาทิ วุตฺต 0 . 

คำว่า ปริเยเสยย (พึงแสวงหา) หมายความว่า พึงกระทำโดยประการที่ได้มา ความหมาย 
คือ วางไว้ใกล้ พระพุทธองค์ทรงแสดงถาวรปโยคะ (ความพยายามที่แน่นอน) ด้วยคำว่า สตฺถ 
หารก 0 วาสฺส ปริเยเสยย (หรือแสวงหาศัสตราอันจะพรากชีวิต[วางไว้ใกล้]กายมนุษย์นั้น) นี้ 
มิฉะนั้นแล้ว ภิกษุก็จะต้องอาบติปาราชิกด้วยการแสวงหาเท่านั้น และการต้องอาบติปาราชิก 
ด้วยการแสวงหานี้ก็ไม่สมควร 

อนึ่ง ในปทภาชนีย้ของบทนั้น พระผู้มีพระภาคไม่ได้ใส่ใจถึงศัพท์ ได้ตรัสว่า อสิ วา 
(ดาบ) เป็นต้น เพื่อทรงแสดงศัสตราที่นับเข้าในความพยายามที่แน่นอนในบทนี้ 

[คำว่า ถาวรปโยค แปลตามศัพท์ว่า “ความพยายามที่แน่นอน” ในเรื่องก่อนมีความหมายว่า 
ความพยายามที่เป็นกับดัก คือ การวางกับดักให้อยู่กับที่เพื่อให้คนที่นั้งพิงหรือตกหลุมไปตาย แต่ในเรื่องนี้ 
มีความหมายว่า การวางไว้ในที่ใกล้ๆ ซึ่งคนที่ต้องการฆ่าตัวตายสามารถหยิบเอาแล้วฆ่าตัวตายได้ 

คำว่า ปริเยเสยย แปลตามศัพท์ว่า “พึงแสวงหา” แต่การแสวงหาอาวุธอย่างเดียวไม่ทำให้ภิกษุ 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙๖๓ 


ต้องอาปติปาราชิกได้ ต้องเป็นการแสวงหาแล้วนำไปวางไว้ใกล้ผู้ที่ต้องการฆ่าตัวตาย เมื่อบุคคลสำเร็จกิจ 
คือการฆ่าตัวตายแล้ว ภิกษุจึงต้องอาปติปาราชิกในที่ขณะวางไว้ใกล้ๆ ในคัมภีร์กังขาฎีกาใหม่ (หน้า ๒๓๐) 
อธิบายว่า ประโยคว่า ปริเยเสยยาติ ยถา ลพุภติ, ตถา ณรยฺย (คำว่า ปริเยเสยย หมายความว่า พึง 
กระทำโดยประการที่ได้มา) เป็นอธิปปายัตถะ คือ เนื้อความที่ประสงค์เอาว่า การแสวงหาก็คือการกระทำ 
ตามนัยที่ได้อาวุธมา ส่วนประโยคว่า อุปนิกฺฃิเปยฺยาติ อตฺโถ (ความหมายคือ วางไว้ใกล้) เป็นเนื้อความอัน 
ถึงที่สุด (สิขาปัตตัตถะ) หมายถึง เมื่อนำมาแล้วก็วางไว้ใกล้ๆ ผู้ที่ต้องการจะฆ่าตัวตาย มิใช่นำมาเก็บไว้ 
อย่างเดียว 

ด้วยเหตุนี้ แม้คำว่า ปริเยเสยย จะมีความหมายโดยตรงว่า พึงแสวงหา ก็มีความหมายโดยอ้อม 
ว่า วางไว้ใกล้ มิฉะนั้นแล้วอาจทำให้ภิกษุเป็นอาปติปาราชิกได้ในขณะแสวงหาอาวุธ โดยที่ยังไม่มีการฆ่า 
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ปาติโมกขปทัตถอนุวัณณนาแสดงความหมายว่า คำว่า ปริเยเสยย อาจแปลได้ 
โดยตรงว่า พึงวางไว้ใกล้ โดยถือว่า เอส ธาตุเป็นไปในความหมายว่า วาง และ ปริ อุปสรรคใช้ในความ 
หมายว่า ใกล้ การถือเอาความหมายอื่นจากความหมายปกติที่ใช้โดยทั่วไปนื้ เรียกว่า อัดถาติสยโยคะ คือ 
การประกอบอรรถที่ยิ่งไปกว่าปกติของธาตุ จัดเป็นนิรุตตินัยที่ ๕ ในนิรุตตินัย ๕ ประการ (นิรุตตินัย คือ นัย 
ทางไวยากรณ์ที่ใช้ทำตัวศัพท์ตามบทสำเร็จนั้นๆ โดยไม่มีสูตรกำหนดเหมือนรูปบาลีทั่วไป) ดังข้อความใน 
คัมภีร์นั้นว่า 

อิทํ ปท 0 สมีปตฺถวาจเกน ปริสทฺเทน สมฺพนฺธิตพฺพํ. น ปารเสสชีวิเดน. ปริเยเสยยาติ ปทสฺส 
อุปนิกฺขิเปยฺยาติ อดฺโถ คเหตพฺโพ. อิดรสฺมิฌฺหิ ปริเยสนตฺเถ คยฺหมาเน สติ สตฺถปริเยฏฺรมตฺเตเนา 
ปาราชิโก ภเวยฺย. น เจต 0 ยุตฺตนฺติ . ,9 "' 0 

“บทนี้[ว่า อสุส] พึงสัมพันธ์กับ ปริ ศัพท์ที่แสดงความหมายว่า ใกล้ ไม่พึงสัมพันธ์กับ ชีวิต ศัพท์ 
ที่เป็นปาฐเสสะ บทว่า ปริเยเสยย พึงถือเอาเนื้อความว่า พึงวางไว้ใกล้ๆ เพราะเมื่อถือเอาอรรถว่าแสวงหา 
อื่น ภิกษุก็จะต้องอาปติปาราชิกด้วยการแสวงหาอาวุธเท่านั้น และการต้องอาปติปาราชิกด้วยการแสวงหา 
นี้ก็'ไม่สมควร” 

ในประโยคว่า ปริเยเสยยาติ ยถา ลพฺภติ, ตถา กเรยฺย, อุปนิกฺขิเปยฺยาติ อดโถ (คำว่า ปริเยเสยย 
หมายความว่า พึงกระทำโดยประการที่ได้มา ความหมายคือ วางไว้ใกล้) ฉบับฉัฏฐสังคีติและฉบับมหาจุฬาฯ 
มีข้อความว่า ปริเยเสยยาติ ยถา ลภติ, ตถา ณรยฺย โดยประกอบใช้ ลภดิ เป็นกัตตุวาจก แต่'ในที่นื้ 1 ใช้เป็น 
กรรมวาจกตามปาฐะในคัมภีร์กังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๙๖) และเห็นว่าควรหมายถึง ศัสตราที่พราก 
ชีวิต โดยที่ สตฺถหารก 0 เป็นกรรมของ ลพฺภดิ นอกจากนั้น คำว่า ยถา ใน ยถา ลพฺภติ ต้องสัมพันธ์ใน 
ปาฐเสสะที่เพิ่มเข้ามาว่า ภีกฺขุนา กเต (เมื่ออันภิกษุกระทำแล้ว) ไม่สัมพันธ์ใน ลพฺภติ ดังนั้น จึงต้อง 
เปลี่ยนกริยาคุมพากย์ว่า ณรยฺย เป็นบทนามที่ลงสัตตมีวิกัตดิในภาวดักขณะว่า กเต 


๙๖๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


คำว่า ฮิตรถา หิ สัมพันธ์ในปาฐเสสะว่า อตฺเถ คยฺหมาเน (ครั้นเมื่อเนื้อความอันบุคคลถือเอาอยู่) 
หมายถึง เนื้อความว่า แสวงหา และบทนื้ก็มองหาอปาทาน คือ อุปนิกฺขิปนโต (จากการวางไว้ใกล้) ส่วน 
คำว่า เอต 0 ใน น เจต 0 ยุตฺตํ แปลว่า การต้องอาปตปาราชิกด้วยการแสวงหานั่นเทียวนี้ เพิ่มปาฐเสสะว่า 
ปริยิฏฺรมตฺเตเนา ปาราชิกสฺส ภวนํ โดยเปลี่ยนประธาน คือ ปาราชิโก เป็น ปาราชิกสฺส และ ภเวยฺย เป็น 
ภวนํ 

คัมภีร์พยาจีนิยาม (ข้อ ๖®) กล่าวว่า หิ, จ และ ปน ศัพท์ที่อยู่ท้าย ฮิตรถา, อฌฺฌถา ศัพท์ ทำ 
หน้าที่ ลัทธโทสโชตกะ คือ แสดงโทษที่ได้รับจากการเข้าใจเนื้อความเป็นอย่างอื่นจากที่กล่าวมาแล้ว หรือ 
ทำหน้าที่ พยติเรกโชตกะ คือ แสดงความขัดแย้ง ในที่บางแห่งก็ไม่มีนิบาตเหล่านั้นประกอบร่วม 

ในการจำแนกบทของบทว่า ปริเยเสยย นั้นพระพุทธองค์มิได้ทรงอธิบายให้บริบูรณ์ตามศัพท์ 
เหมือนที่พระอรรถกถาจารย์ได้จำแนกไว้ว่าเป็นอธิปปายัตถะ (เนื้อความที่ประสงค์เอา) และสิขาปัตตัตถะ 
(เนื้อความอันถืงที่สุด) เพียงแต่ทรงแสดงถึงอาวุธที่นับเข้าในถาวรปโยคะ จึงตรัสว่า อสิ วา (ดาบ) เป็นต้น 
การมิได้อธิบายเช่นนื้เรียกว่า ไม่ได้ใส่ใจถึงศัพท์ (พฺยฌฺชนํ อนาทิยิตฺวา) ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

พฺยฌฺชนานุรูปโต ปริปุณฺณํ กตฺวา อตฺถสฺส อวุตฺตตฺตา “พฺยฌฺชนํ อนาทิยิตฺวา”ติ วุตฺต 0 .' 8๓ ® 

“ท่านกล่าวว่า พฺยฌฺชนํ อนาทิยิตฺวา (ไม่ได้ใส่ใจถึงศัพท์) เพราะไม่ได้ตรัสอธิบายความทำให้ 
บริบูรณ์ตามสมควรแก่ศัพท์” 

อาทิ ศัพท์ ในเรื่องนี้ ละข้อความว่า สตฺตึ (หอก), เภณฺฑึ (หลาว), ลคุพ้' (ค้อน), ปาสาณํ 
(ก้อนหิน), สตถ 0 (ศัสตรา), วิส 0 (พิษ) และ รชฺชุ๊ (เชือก) 

คำว่า ปทภาชเน ฯฝฯ “อสิ วา”ติอาทิ วุตฺตํ (อนึ่ง ในปทภาชนีย์ของบทนั้น พระผู้มีพระภาคไม่ 
ได้ใส่ใจถึงศัพท์ ได้ตรัสว่า อสิ วา เป็นต้น เพื่อทรงแสดงศัสตราที่นับเข้าในความพยายามที่แน่นอนในบทนี้) 
กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุ'ได'ไนปทภาชนีท์จึงตรัส'ว่า สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยยาติ อสิ 
วา สตฺตึ วา เภณฺฑึ วา ลคุพ้' วา ปาสาณํ วา สตฺถํ วา วิส 0 วา รชฺชุ๊ วา. 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำอธิบายที่ท่านกล่าวมาแล้วว่า ปริเยเสยฺยาติ ยถา 
ลพฺภติ, ตถา กเรยฺย, อุปนิกฺขิเปยฺยาติ อตฺโถ ย่อมปรากฏว่าขัดแย้งกับปทภาชนีย์ เพราะในปทภาชนีย์นั้น 
ได้ตรัสว่า อสิ วา เป็นด้นมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนื้จึงกล่าวว่า อธิบายว่า ในปทภาชนีย์ของบทนั้น พระผู้มีพระภาค 
ไม่ได้ใส่ใจถึงศัพท์ จึงตรัสว่า สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยยาติ อสิ วา สตฺตึ วา เภณฺฑึ วา ลคุพ้' วา ปาสาณํ 
วา สตฺถํ วา วิส 0 วา รชฺชุ๊ วา เพื่อทรงแสดงศัสตราที่นับเข้าในความพยายามอันแน่นอนในบทนื้ ดังนั้น 
คำอธิบายที่เรากล่าวไว้ข้างต้นจึงไม่ขัดแย้งกับปทภาชนีย์ 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙๖&' 


ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ยทิ เอว 0 อถ กสฺมา ปาฬิย 0 “สตถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยยาติ อสึ วา สตฺตึ วา เภณฺฑึ วา ลคุพ้' วา 
ปาสาณํ วา สตฺถํ วา วิส 0 วา รชฺชุ๊ วา”ติ วุตฺตนฺติ อาห “ปทภาชเน ปนา”ติอาทิ. 8๓๒ 

“ท่านกล่าวว่า ปทภาชเน ปน เป็นต้นเพื่อเฉลยคำถามว่า ถ้าคำว่า ปริเยเสยย มีความหมาย 
อันถึงที่สุดว่า วางไว้ใกล้ เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุใดในพระบาลีจึงตรัสว่า สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยยาติ อสึ 
วา สตฺดึ วา เภณฺฑึ วา ลคุพ้' วา ปาสาณํ วา สตฺถํ วา วิส 0 วา รชฺชุ๊ วา” 

คำว่า สตฺถ มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ ๒ ประการ คือ 

- สสติ หึสตีติ สตฺถํ (สสุ ธาตุ หึสาย 0 ะ; เบียดเบียน + ถ ปัจจัย'ในอัตตุสาธนะ) 

- สสนฺติ หึสนฺติ เอเดนาดิ สตฺถํ (สสุ ธาตุ หึสาย 0 ะะ เบียดเบียน + ถ ปัจจัยในกรณสาธนะ)] 


ดำอธิบาย มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย 

มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺยาติ วาจาย วา ตาลปณฺณาทีสุ ลิขิตฺวา วา “โย เอว 0 มรติ, โส 
ธนํ วา ลภตี”ติอาทินา นเยน มรเณ คุณํ ปกาเสยฺย. 

คำว่า มรณวณฺณํ วา สำณฺเณยฺย (หรือพรรณนาคุณของความตาย) หมายความว่า 
ภิกษุพูดหรือเขียนพรรณนาคุณในความตายตามนัยเป็นต้นว่า “ผู้ใดตายอย่างนี้ ผู้นั้นจะได้ทรัพย์” 
ลงบนใบลาน เป็นต้น 


[คำว่า ปกาเสยย อธิบาย ส 0 วณฺเณยฺย ว่า วณฺณ ธาตุที่มี ส 0 อยู่หน้า มีความหมายว่า ประกาศ, 
แสดง คือ ชี้แจงให้เห็นคล้อยตาม ไม่ใช่เป็นไปในความหมายว่า อธิบาย เป็นต้น ตามอรรถของ วณฺณ ธาตุ 
ว่า ถุดิวิตฺถารสุกกาทฺยุยฺยุดฺดิทีปเน (สรรเสริญ, ขยาย, แสดงลีขาวเป็นต้น, พยายาม และแสดง) 

คำว่า มรเณ คุณํ อธิบาย มรณวณฺณํ ว่า วณฺณ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า คุณ ไม่ใช่เป็นไปใน 
ความหมายว่า สัณฐาน เป็นต้น และมีรูปวิเคราะห์สัตตมีดัปปุริสสมาสว่า 

- มรเณ วณฺโณ มรณวณฺโณ ะะ คุณในความตาย ชื่อว่า มรณวัณณะ 
ไม่ใช่ตั้งรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีดัปปุริสสมาสว่า 

- มรณสฺส วณฺโณ มรณวณฺโณ. 

อย่างไรก็ตาม การตั้งรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีดัปปุริสสมาส ก็ไม่ผิดหลักภาษา เพราะพบคำว่า พุทธสฺส 
วณฺณํ (คุณของพระพุทธเจ้า), วณฺโณ ตถาคตสฺส (คุณของพระตถาคต) ในคาถาว่า 


๙๖๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


พุทุโธ พุทธสฺส ภเณยฺย วณฺณํ 
กปฺปมฺปิ เจ อฌฺฌมภาสมาโน 
ซีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร 
วณฺโณ น ซีเยถ ตถาคตสุส. 8 '™ 

“ถ้าพระพุทธเจ้าพึงสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าไม่ตรัสคำอื่นแม้ตลอดกัป กัป 

พึงหมดสิ้นไปในระหว่างกาลอันยาวนาน คุณของพระตถาคตไม่หมดสิ้นไป” 

วณฺณ ศัพท์มีความหมาย ๑๐ ประการ ตามข้อความในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 

วณฺโณ สณฺรานรูเปสุ ชาติจฺฉวีสุ การเณ 

ปมาเณ จ ปสํสาย 0 อกขเร จ ยเส คุเณ. ,9๓๔ 

“วณฺณ ศัพท์เป็นไปในความหมายว่า สัณฐาน, สี, ชาติตระกูล, ผิวพรรณ, เหตุ, 

จำนวน, การสรรเสริญ, อักขระ, ยศ และคุณ” 

คำว่า วาจาย วา ตาลปณฺณาทีสุ ลิขิตฺวา วา “โย เอว 0 มรติ, โส ธนํ วา ลภตี”ติอาทินา นเยน 
แสดงวิธีพรรณนาคุณในความตายเพื่อแสดงว่า ภิกษุพรรณนาด้วยการพูดก็ตามหรือเขียนลงบนใบลาน 
เป็นต้นก็ตาม นับว่าได้พรรณนาคุณในความตายเช่นเดียวกัน มีวิธีปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุพรรณนาคุณในความตาย ด้วยคำว่า 
มรเณ คุณํ ปกาเสยย 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุพรรณนาคุณในความตายอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ภิกษุพรรณนาคุณในความตายด้วยการพูดเท่านั้นหรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า วาจาย วา ตาลปณฺณาทีสุ ลิขิตฺวา วา 
“โย เอว 0 มรติ, โส ธนํ วา ลภตี”ติอาทินา นเยน อธิบายว่า ภิกษุพรรณนาด้วยการพูดก็ตาม หรือเขียนลง 
บนใบลานเป็นต้นก็ตาม นับว่าได้พรรณนาคุณในความตายเช่นเดียวกัน ดังนี้แล 

อาทิ ศัพท์ในเรื่องนี้ ละข้อความว่า โส ธนํ วา ลภติ, ยส 0 วา ลภติ, สคฺคํ วา คจฺฉติ, ธมโม วาสฺส 
โหดิ (เขาย่อมได้ทรัพย์ หรือได้ชื่อเลียง หรือไปสู่สวรรค์ หรือธรรมย่อมมีแก่เขา)] 

เอเดน ยถา อทินฺนาทาเน “อาทิเยยฺยา”ติ วุตฺตตฺตา ปริยายกถาย มุจฺจติ, นยิธ เอว 0 , 
“สำณฺเณยุยา”ติ วจนโต ปน อิธ ปริยายกถายปี น มุจฺจตีติ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ. 

พึงทราบข้อความอย่างนี้ ด้วยคำนั้นว่า ภิกษุย่อมไม่พ้นจากอาบตในตติยปาราชิกนี้ 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙๖๗ 


เหมือนที่พ้นได้ด้วยการพูดโดยอ้อม เพราะตรัสไว้ในอทินนาทานสิกขาบท ว่า อาทิเยยฺย (พึง 
ถือเอา) แต่ภิกษุนั้นไม่พ้นไปแม้ด้วยการพูดโดยอ้อมในตติยปาราชิกนี้ เพราะตรัสว่า สำณฺเณยฺย 
(พึงพรรณนา) 

[พระพุทธองค์ตรัสในทุติยปาราชิกว่า อาทิเยยฺย โดยที่ภิกษุลักทรัพย์เองหรือใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์ 
ก็ต้องอาบตปาราชิก แต่ถ้าภิกษุใช้ให้ไปดักทรัพย์ด้วยการพูดโดยอ้อมว่า ทรัพย์มีอยู่ในสถานที่แห่งนั้น และ 
ดักขโมยง่าย มีผู้กล้าไปขโมยไหม ก็พ้นจากอาปติ แต่ในตติยปาราชิกนี้ แม้ภิกษุจะไม่ฆ่าเองหรือใช้ผู้อื่น 
ให้ฆ่า เพียงแต่พูดโดยอ้อมว่า ผู้ที่ตายอย่างนี้จะได้ทรัพย์ หรือจะขึ้นสวรรค์ เป็นต้น ก็ไม่พ้นไปจากอาปติ 
ปาราชิก เพราะตรัสว่า สำณฺเณยฺย (พึงพรรณนา) ดังนั้น คำว่า มรณวณฺณํ วา สำณฺเณยฺย จึงแสดงว่า ภิกษุ 
ย่อมไม่พ้นจากอาปดปาราชิกด้วยการพูดโดยอ้อมในตติยปาราชิกนี้ 

คำว่า เอเดน ยถา ฯเปฯ นยิธ เอว 0 (ภิกษุย่อมไม่พ้นจากอาปดในตติยปาราชิกนี้ เหมือนที่พ้นได้ 
ด้วยการพูดโดยอ้อม เพราะตรัสไว้ในอทินนาทานสิกขาบทว่า อาทิเยยุย) กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 
เนื้อความอะไรพึงทราบได้ด้วยคำว่า มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย นั้น (นำคำว่า เอเดน อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ 
มาเป็นแบบของปุจฉา) ตามคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กิมเนน เวหิตพฺพนฺดิ อาห “เอเตนา”ดิอาห.“‘" ๕ 

“ท่านกล่าวว่า เอเดน เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า เนื้อความอะไรพึงทราบได้ด้วยคำนั้น”] 

คำอธิบาย มรณาย วา สมาทเปยฺย 

มรณาย วา สมาทฟยฺยาติ “สดุถ 0 วา อาหรา”ติอาทินา นเยน มรณตุถาย อุปายํ 
คาหาเปยฺย. เอเดน อาณตุติกปฺปโยค 0 ทสฺเสติ. 

คำว่า มรณาย วา สมาทเปยฺย (หรือชักชวนเพื่อให้ตาย) หมายความว่า ภิกษุให้เขา 
หลงเชื่ออุบายเพื่อให้ตาย ตามนัยว่า จงนำศัสตรามา เป็นต้น พระพุทธองค์ทรงแสดงความ 
พยายาม คือ การสั่งด้วยคำนั้น 

[ในประโยคที่ขึ้นด้วย เอเดน หรือ อิมินา และลงท้ายด้วย ทสฺเสติ มักแสดงใจความของคำที่ 
กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น ประโยคว่า เอเดน อาณตฺดิกปฺปโยค 0 ทสฺเสติ (พระพุทธองค์ทรงแสดงความพยายาม 
คือการสั่งด้วยคำนั้น) จึงมุ่งแสดงใจความ มีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 


(^๒ ('^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ก. มรณาย วา สมาท ฟยุยาติ “สตฺถ 0 วา อาหรา”ติอาทินา นเยน มรณตฺถาย อุปาย 0 คาหาเปยฺย. 
ข. เอ เตน อาณตฺดิกปฺปโยค 0 ทสฺเสติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อ แสดงใจความ 
(อีกอย่างหนึ่ง) กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อขจัดความสงสัยว่า ทา ธาตุควรเป็นไปในความหมายว่า ให้, 
ตัด เป็นต้นมิใช่หรือ เหตุใดจึงกล่าวว่า ทา ธาตุมีความหมายว่า ถือ เอา 
ประโยคหน้าชื่อว่า ประโยคอา รัทธ ะ มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ทา ธาตุในที่นี้มีความหมายว่า ถือ เอา ด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ใจความของคำนั้น คืออะไร (อีกอย่างหนึ่ง) เหตุใดจึงกล่าวว่า ทา ธาตุ 
มีความหมายว่า ถือ เอา 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงใจความของคำนั้นมิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) 
ทา ธาตุควรเป็นไปในความหมายว่า ให้, ตัด เป็นด้นมิใช่หรือ 

ท่านพระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้แสดง 
ใจความของคำนั้นว่า พระพุทธองค์ทรง แสดงความพยายาม คือ การสั่ง ด้วยคำนั้น ด้วยประโยค ข. 
(อีกอย่างหนึ่ง) ทา ธาตุในที่นี้มีความหมายว่า ถือเอา เพราะคำนั้นแสดงความพยายามคือการสั่ง ดังนั้น เรา 
จึงอธิบาย สมาทเปยฺย ว่า คาหาเปยฺย ดังนี้แล 

คำว่า สตฺถํ วา อาหร (จงนำศัสตรามา) หมายถึง การสั่งให้นำอาวุธมา แล้วฆ่าตัวตาย อาทิ 
ศัพท์ในประโยคข้างด้นละข้อความว่า วิส 0 วา ขาท, รชฺชุยา วา อุพฺพนฺธิตฺวา กาล 0 กโรหิ, โสพฺเภ วา นรเก 
วา ปปา เต วา ปปต (จงกลืนยาพิษ จงแขวนคอตายด้วย เชือก จงกระโดดลงหน้าผา เหว หรือ เงื้อม เขา) 

คำว่า “สตถ 0 วา อาหรา”ติอาทินา นเยน แสดงลักษณะแห่งการถือเอาความตาย (คหณาการ) 
มีวิธีปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้า แต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุทำให้เขาหลง เชื่ออุบาย เพื่อให้ตาย 
ด้วยคำว่า มรณาย วา สมาทเปยฺย (หรือชักชวนเพื่อให้ตาย) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุทำให้เขาหลงเชื่ออุบาย เพื่อให้ตายอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะแห่งการถือเอาความตายในเรื่อง 

นี้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำว่า “สตฺถ 0 วา อาหรา”ติอาทินา นเยน 
อธิบายว่า เราได้แสดงลักษณะ แห่งการถือ เอาความตายในเรื่องนี้ว่า เป็นนัยว่า จงนำศัสตรามา เป็นต้น 
ดังนี้แล 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙๖๙ 


คำว่า มรณตฺถาย (เพื่อประโยชน์แก่การตาย) อธิบาย มรณาย (เพื่อการตาย) ว่า อาย ใน มรณาย 
มาจาก ส จตุตถีวิภัตติในอรรถตทัตถสัมปทาน 

คำว่า คาหาเปยฺย อธิบาย สมาทเปยฺย (ส 0 + อา + ทา + ณาฝ + เอยย) ว่า ทา ธาตุที่มี ส 0 
และ อา อยู่หน้า เป็นไปในความหมายว่า ถือเอา (คหณ) ดังคำว่า สมาทาย สิกฺขติ (สมาทานแล้วย่อม 
ศึกษา) ไม่ใช่มีความหมายว่า ให้ (ทาน), ตัด (อาขณฺฑน) เป็นต้น 

คำว่า อุปาย 0 แสดงบทกรรมของ สมาทเปยฺย เพราะ ทา ธาตุที่มี ส 0 และ อา อยู่หน้า ซึ่งมี 
ความหมายว่า ถือเอา เป็นธาตุที่ต้องมองหากรรม เนื่องด้วยเป็นสกรรมกธาตุ ดังนั้น คำว่า มรณาย วา 
สมาทเปยฺย จึงแปลตามศัพท์ว่า “หรือพึงให้ถือเอาอุบายเพื่อความตาย” มีวิธีปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) ดือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบายอรรถของ ทา ธาตุ ที่มี ส 0 และ อา อยู่หน้า 
ว่าเป็นไปในความหมายว่า ถือเอา ด้วยคำว่า คาหาเปยฺย (ให้ถือเอา, ชักชวน) 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) ดือ ธาตุดังกล่าวเป็นธาตุที่มองหากรรมมิใช่หรือ 
๓. ปุจฉา (คำถาม) ดือ กรรมของธาตุนั้นในเรื่องนี้ดืออะไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า อุปาย 0 อธิบายว่า ภิกษุทำให้เขาหลง 
เชื่ออุบาย ดังนี้แล 

คำว่า อุปาย มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุปคนฺตฺวา อยดิ คจฺฉติ ปวตฺตตีดิ อุปาโย ะะ วิธีที่เข้าไปใกล้[ผล]แล้วเป็นไป ชื่อว่า อุปายะ 
(อุป บทหน้า + อย ธาตุ + ณ ปัจจัยในภัตตุลาธนะ)] 

ดำอธิบาย อมฺโภ ปุริส 

อมฺโภ ปุริสาติ อาลปนเมตํ. 

คำว่า อมฺโภ ปุริส นี้ เป็นบทอาลปนะ (บทร้องเรียก) 

[คำว่า อมฺโภ ปุริสาดิ อาลปนเมต 0 (คำว่า อมโภ ปุริส นี้ เป็นบทอาลปนะ) กล่าวไว้เพื่อขจัด 
ความเข้าใจผิดว่า คำนี้เป็นบทประธานในประโยค] 

ดำอธิบาย กึ ตุยฺหิมินา เป็นด้น 


กึ ตยหิมินาติอาทิ สํวณณนาการนิทสสนํ. 


๕๗๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


คำว่า กึ ตุยฺหิมินา เป็นต้น แสดงลักษณะของการพรรณนา[ในประโยคว่า มรณวณฺณํ 
วา สํวณฺเณยฺย] 


[คำว่า กึ ตุยฺหิมินาติอาทิ สํวณฺ ณนาการ นิทสฺ สนํ (คำว่า กึ ตุยฺหิมินา เป็นต้น แสดงลักษณะของ 
การพรรณนา) กล่าวไว้เพื่อระบุว่า คำนี้แสดงลังวัณณนาการะ คือ ลักษณะของการพรรณนาในคำว่า มรณ- 
วณฺณํ วา สํวณฺ เณยฺย อิติ ศัพท์ที่มีอรรถนิทัสสนะ ใช้เพื่อแสดงดักษณะทางวาจาหรือใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แม้คำนี้จะอยู่ติดกับคำว่า มรณาย วา สมาทเปยฺย ก็เกี่ยวเนื่องกับ มรณวณฺณํ วา สำณฺเณยฺย ที่อยู่หน้า 
มรณาย วา สมาทเปยฺย] 


ดำอธิบาย อิดิ จิตฺดมโน 

อิสิ จิตฺตมโนติ อิสิ จิตฺโต อิสิ มโน. “มติ เต ชีวิตา เสยโย”ติ เอตฺถ วุตฺตมรณจิตฺโต 
มรณมโนติ อตฺโถ. เอตฺถ จ “มโน”ติ อิทํ จิตตสฺส อตฺถทีปนตฺถํ วุตฺติ. เตเนวสุส ปทภาชเน “ย 0 
จิตฺติ, ติ มโน”ติ อาห. 

คำว่า อิสิ จิตตมโน แปลว่า ผู้มีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้ หมายความว่า มีจิตในการตาย 
มีใจในการตาย ดังกล่าวแล้วในคำว่า มติ เต ชีวิตา เสยฺโย (ท่านตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่) นี้ 

อนึ่ง ในคำว่า อิสิ จิตตมโน นี้ บทว่า มโน นี้ ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต ศัพท์ 
ด้วยเหตุนั้นนั่นเอง ในปทภาชนีย์ของบทนั้นจึงตรัสว่า ยํ จิตต 0 , ต 0 มโน (สภาวธรรมใดชื่อว่า จิต 
สภาวธรรมนั้นชื่อว่า ใจ) 

[คำว่า อิสิ จิตฺตมโนติ อิสิ จิตฺโต อิดิ มโน (คำว่า อิดิ จิตฺตมโน แปลว่า ผู้มีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้) 
กล่าวไว้เพื่อแสดงว่า จิตฺต และ มน ศัพท์เป็นคำไวพจน์กัน เพราะประกอบ อิติ ศัพท์ไว้ ๒ ศัพท์ว่า อิสิ 
จิตโต อิสิ มโน ถ้าหากท่านประกอบ อิติ ศัพท์ไว้เพียงศัพท์เดียวว่า อิติ จิตฺโต มโน ก็อาจทำให้เข้าใจผิดว่า 
มีความหมายว่า ผู้มีใจหลากหลายอย่างนี้ โดย จิตฺต ศัพท์เป็นวิเสสนะของ มโน เป็นไปในความหมายว่า 
หลากหลาย (วิจิตฺต) คำว่า จิตฺต มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า จิตฺตมสฺส อตฺถีดิ จิตโต (ผู้มีจิต ชื่อว่า จิตตะ) 
แม้คำว่า มน ก็มีรูปวิเคราะห์ว่า มโน อสฺส อตฺถีติ มโน (ผู้มี'ใจ ชื่อว่า มนะ) 

คัมภีร์ปาติโมกขเมทินี (หน้า ๙๗-๘) แสดงรูปวิเคราะห์ อิดิจิตฺตมน เป็นบทเดียวกันว่า 
- จิตฺตํ เอว มโน จิตฺตมโน (อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส) 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๕๗๑ 


- อิติ จิตฺตมโนติ อิดิจิตฺตมโน (สัมภาวนาบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- อิดิจิตฺตมโน เอตสฺส อตฺถีดิ อิติจิตฺตมโน (อิดิจิตฺตมน ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) 

ตามรูปวิเคราะห์ข้างต้น คำว่า อิดิจิตฺตมโน แปลว่า “ผู้มีจิตคือใจอย่างนี้” แต่ฉบับฉัฏฐสังคีติ 

และฉบับไทยมีรูปแยกเป็น ๒ บทว่า อิดิ จิตฺตมโน แต่ผู้แปลเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อมเป็นบทสมาส เพราะ 
ไม่มีความหมายต่างไปจากเดิม ดังนั้น คำว่า จิตฺตมน จึงมีรูปวิเคราะห์ในกังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า ๑๑๖) ว่า 

- จิตฺตํ เอว มโน จิตฺตมโน (อาธารณบุรพบทกรรมธารยลมาส) 

- จิตฺตมโน เอตสฺส อตฺถีติ จิตฺตมโน (จิตฺตมน ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) 

คำว่า “มตํ เต ฯฝฯ อตฺโถ (หมายความว่า มีจิตในการตาย มีใจในการตาย ดังกล่าวแล้วในคำว่า 
มต 0 เต ชีวิตา เสยโย นี้) อธิบายอรรถนิทัสสนะของ อิดิ ศัพท์ใน อิดิ จิตฺโต อิดิ มโน (ผู้มีจิตอย่างนี้ มีใจ 
อย่างนี้) ที่กล่าวไว้ในประโยคก่อนว่า ข้อความว่า อย่างนี้ คือ ในการตายดังกล่าวแล้วในคำว่า มต 0 เต ชีวิตา 
เสยโย นั้นเอง ประโยคที่ประกอบด้วย อตฺโถ มีประโยชน์เพื่ออธิบายความอย่างใดอย่างหนึ่งในประโยคก่อน 
ให้ชัดเจน จัดเป็น ประโยควิตถาระ 

ในคำว่า อิติ จิตฺตมโน เมื่อพระพุทธองค์ประกอบใช้ จิตฺต ศัพท์แล้ว ได้ประกอบ มน ศัพท์ซํ้าอีก 
เพื่อยํ้าความว่า จิตฺต ศัพท์ในเรื่องนี้มีอรรถว่า ใจ ไม่ใช่มีอรรถว่า หลากหลาย (วิจิตฺต) เป็นต้น ดังอุทาหรณ์ 
ว่า จิตฺตสงฺกปฺโป (มีการตระเตรียมหลากหลาย) เพราะฉะนั้น การประกอบ มน ศัพท์ท้าย จิตฺต ศัพท์อีกจึง 
มีประโยชน์เพื่อยํ้าความหมายว่า จิต ของ จิตฺต ศัพท์ ไม่จัดเป็นปุนรุตดิโทษ คือ โทษเพราะการกล่าวซํ้า 
ดังนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เอตก จ “มโน”ติ อิท่ จิตฺตสฺส อตฺถทีปนตฺถํ วุตฺตํ (อนึ่ง บทว่า มโน นี้ในคำว่า อิดิ 
จิตฺตมโน นั้น ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต ศัพท์) ดังจะเห็นได้ว่า ในปทภาชนีย์ได้ตรัสไว้ว่า ย 0 จิตต 0 , ต 0 
มโน (สภาวธรรมใดชื่อว่า จิต สภาวธรรมนั้นชื่อว่า ใจ) เพื่อแสดงข้อความดังกล่าว ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

จิตฺตสฺส อตฺถทีปนตฺถํ วุตฺตนฺดิ นาย 0 จิตฺตสทฺโท “จิตตสงฺกปฺโป”ติอาทีสุ วิย วิจิตฺตาทิอตฺโถ, อก โข 
วิฌฺฌาณวจโนติ ตสฺส อตฺถทีปนตฺถํ วุตฺต 0 . อิมินา ปุนรุตฺติโทสาภาว 0 ทสฺเสติ. ,9๓๖ 

“คำว่า จิตฺตสฺส อตฺถทีปนตฺถํ วุตฺตํ (ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต ศัพท์) หมายความว่า จิตฺต 
ศัพท์นี้ไม่มีความหมายว่า หลากหลาย เป็นต้น ดังคำว่า จิตฺตสงกบ!โป เป็นต้น แต่แสดงถึงวิญญาณ ดังนั้น 
จึงตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต ศัพท์นั้น ท่านแสดงความไม่มีปุนรุตดิโทษด้วยคำดังกล่าว” 

คำว่า เตเนา ใน เตเนาสฺส เพิ่มปาฐเสสะว่า มโนติ อิมสฺส จิตฺตสฺส อตฺถทีปนตฺถ 0 วุตฺตภาเวน 
(เพราะความที่แห่งบทว่า มโน นี้ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต ศัพท์นี้) โดยเปลี่ยนกริยาคุมพากย์ว่า วุตฺต่ 
เป็น วุตฺตภาเวน และเปลี่ยนบทประธานว่า มโนติ อิทํ เป็นบทภาวาทีสัมพันธ์ว่า มโนติ อิมสฺส (ปทสฺส) 

คำว่า เอตฺถ จ ฯเปฯ วุตฺตํ (อนึ่ง ในคำว่า อิดิ จิตฺตมโน นี้ บทว่า มโน นี้ ตรัสไว้เพื่อแสดง 
อรรถของ จิตฺต ศัพท์) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 


3:๗๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม้คำว่า มโน นี้ก็เป็นจิตนั่นเทียวโดยเนื้อความมิใช่หรือ 
(อีกอย่างหนึ่ง) เมื่อตรัสว่า อิติ จิตโต เนื้อความที่ประสงค์เอาย่อมสำเร็จมิใช่หรือ 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตรัสบทว่า มโน อีกเล่า 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนื้จึงกล่าวว่า อธิบายว่า คำว่า มโน นี้ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ 

จิตฺต ศัพท์ 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

นนุ เจตฺถ “มโน”ติ อิทมฺปิ อตฺถโต จิตฺตเมา, อถ กสฺมา วุตฺตนฺดิ อาห “เอตฺถ จา”ติอาทิ. ,9๓๗ 

“ท่านกล่าวว่า เอตก จ เป็นต้น เพื่อขจัดความสงสัยว่า แม้คำว่า มโน นี้ในคำว่า อิดิ จิตตมโน นี้ 
ก็เป็นจิตนั่นเทียวโดยเนื้อความมิใช่หรือ เหตุใดจึงตรัสบทว่า มโน อีกเล่า” 

คำว่า เตเนาสฺส ฯเปฯ อาห (ด้วยเหตุนั่นนั่นเอง ในปทภาชนีย์ของบทนั่นจึงตรัสว่า ย 0 จิตฺต 0 , ต 0 
มโน) กล่าวไว้เพื่อยํ้าความในประโยคหน้า ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ข้อความว่า คำว่า มโน นี้ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตต ศัพท์ บุคคล 
พึงรู้ได้อย่างไร (อีกอย่างหนึ่ง) การที่คำว่า มโน นี้ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต ศัพท์ บุคคลพึงรู้ได้อย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรนำหลักฐานจากพระบาลีมาอ้างข้อความดังกล่าว 
มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ข้อความดังกล่าวเป็นอัตโนมติของท่านหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า อธิบายว่า เราได้นำหลักฐานจากพระบาสีมาอ้างอิงไว้ 
ว่า ในปทภาชนีย์ของบทนั่นได้ตรัสว่า ย 0 จิตฺต 0 , ต 0 มโน 
ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กกเมต 0 วิฌฺฌายตีติ อาห “เตเนาสฺสา”ติอาทิ. ,9๓๘ 

“ท่านกล่าวว่า เตเนาสฺส เป็นต้น เพื่อขจัดความสงสัยว่า ข้อความนั่น บุคคลย่อมรู้ได้อย่างไร”] 

ดำอธิบาย จิตฺดสงฺกปฺโป 

จิตฺตสงฺกปุโปติ วิจิตฺตสงฺกปฺโป. เอตุถาปิ อิติสทุโท อาหริตพฺโพ. “สงฺกปฺโป”ติ จ 
สํวิทหนมตุตสุเสตํ นามํ, น วิตกฺกสุเสว. ตฌฺจ สํวิทหนํ อิมสุมึ อตุเถ สฌฺฌาเจตนาธิปฺปาเยหิ 
สงฺคหํ คจฺฉติ, ตสุมา “อิติ จิตุตสงฺกปุโป”ติ “มตํ เต ชีวิตา เสยุโย”ติ เอตุถ วุตุตมรณสฌฺฌี 
มรณเจตโน มรณาธิปุปาโยติ เอวเมตุถ อตุโถ ทฏฺรพฺโพ. ปทภาชเนปิ หิ อยเมว นโย ทสุสิโต. 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๗๓ 


เอเดน มรณจิตฺตาทีหิ วินา “เอกาหํ ซีริตํ เสยุโย, วีริยมารภโต ทฬฺหนุ”ติอาทินา นเยน ธมฺมํ 
ภาสนุตสฺส สํวณฺณนา นาม น โหตีติ ทสฺเสติ. 

คำว่า จิตตสงฺกปฺโป แปลว่า มีการตระเตรียมหลากหลาย ควรจะนำ อิติ ศัพท์มา 
ประกอบไว้ในบทนี้อีกด้วย 

อนึ่ง คำว่า สงฺกปฺโป นี้ เป็นเพียงชื่อของการตระเตรียมทั่วไป ไม่ใช่เป็นชื่อของความ 
ดำริอย่างเดียว และการตระเตรียมนั้นในความหมายนี้ย่อมถึงการนับเข้าด้วยสัญญา เจตนา และ 
ความมุ่งหมาย (ฉันทะ) ดังนั้น คำว่า อิติ จิตตสงฺกปฺโป นี้ พึงทราบเนื้อความในคำนี้อย่างนี้ว่า 
ภิกษุเป็นผู้มีความสำคัญจะให้ตาย มีเจตนาจะให้ตาย มีความประสงค์จะให้ตาย ตามที่กล่าวไว้ 
ในคำว่า มตํ เต ชีวิตา เสยุโย (ท่านตายเลียดีกว่ามีชีวิตอยู่) 

แม้ในปทภาชนีย์ก็ทรงแสดงนัยนี้ไว้เช่นเดียวกัน 

พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า เมื่อภิกษุแสดงธรรมตามนัยว่า เอกาห 0 ชีวิต 0 เสยุโย, วีริย- 
มารภโต ทฬฺหํ (การเป็นอยู่วันเดียวของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมั่นคงประเสริฐกว่า) เป็นต้น 
โดยปราศจากจิตที่คิดจะฆ่า ไม่จัดเป็นการพรรณนา[คุณของความตาย] ด้วยพระดำรัสว่า อิติ 
จิตตมโน จิตฺตสงฺกปฺโป (เธอมีจิตใจอย่างนี้ มีการตระเตรียมหลากหลายอย่างนี้) 

[ท่านอธิบาย จิตฺตสงกปฺโป ว่า วิจิตตสงฺกปฺโป เพื่อที่จะแสดงว่า จิตฺต ศัพท์ใช้ในความหมายว่า 
หลากหลาย, วิจิตร ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

จิตฺโต นานปปการโก สงเกปุ'โป อสฺสาติ จิตฺตสงฺกปฺโป. วิจิตฺตตฺโถ เหตฺถ จิตตสทฺโท “นาห 0 ภิกฺขเว 
อฌฺฌํ เอกนิกายมบิเ สมนุปสฺสามิ เอว 0 จิตฺต 0 , ยถยิท 0 ภิกฺขเว ดิรจฺฉานคตา”ติอาทีสุ วิย. เตนาห “วิจิตุด¬ 
ลงกปุโป"ติ.• ๓๘ 

“การตระเตรียมหลากหลาย คือ มีประการต่างๆ มีอยู่แก่ภิกษุนั้น เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า จิตต- 
สังกัปปะ โดยแท้จริงแล้ว จิตฺต ศัพท์ในบทนี้มีความหมายว่า หลากหลาย ดังพระดำรัสว่า นาห 0 ภิกฺขเว 
อฌฺฌํ เอกนิกายมบิเ สมนุปสฺสามิ เอว 0 จิตฺต 0 , ยถยิท 0 ภิกฺขเว ดิรจฺฉานคตา (ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นแม้ 
หมู่สัตว์อย่างหนึ่งอื่นที่หลากหลายเหมือนสัตว์ดิรัจฉานเหล่านี้) เป็นต้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า วิจิตฺตสงฺกปฺโป 
(มีการตระเตรียมหลากหลาย)” 

คำอธิบายข้างด้นแสดงวิธีวากยานุสัมพันธ์ว่า 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ช้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า จิตฺตสงเกปุ'โป 


๗๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ จิตฺต ศัพท์ในบทนี้มีความหมายอะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ จิตฺต ศัพท์ในบทนี้มีความหมายว่า วิญญาณ ดังคำว่า 
จิตตมโน หรือไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคว่า จิตฺตสงฺกปฺโปติ วิจิตตสงฺกปฺโป 
อธิบายว่า จิตฺต ศัพท์ในบทนี้มีความหมายว่า หลากหลาย ดังนี้แล 

พระพุทธองค์ทรงประกอบใช้ อิดิ ศัพท์ในบทต้นว่า อิดิ จิตฺตมโน แต่ อิดิ ศัพท์ดังกล่าวอาจ 
ติดตามไปลู่บทหลังว่า จิตฺตสงกบ!โป เป็นรูปว่า อิดิ จิตฺตสงเกปุ'โป การติดตามมาจากศัพท์หน้าหรือประโยค 
หน้ามาลู่ศัพท์หลังหรือประโยคหลังเช่นนี้เรียกว่า อธิการนัย คือ นัยที่ติดตามมา ในที่บางแห่งก็อาจติดตาม 
จากศัพท์หลังมาหาศัพท์หน้าในประโยคเดียวกัน หรือติดตามมาจากประโยคหลังไปหาประโยคแรกก็ได้ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของฐานะโอกาส ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

เอตถาปี อิดิสทฺโท อาหริตพฺโพติ “จิตฺตสงฺกปฺโป”ติ อิมสฺมึ ปเทปิ อธิการวเสน อิดิสทฺโท อาหรี- 
ตพฺโพ. อิทญหิ “อิดิ จิตฺตสงฺกปฺโป”ติ เอว 0 อวุตฺตมฺปิ อธิการโต วุตฺตเมา โหตี ติ. 8 ๔๐ 

“คำว่า เอตถาปิ อิดิสทฺโท อาหริตพฺโพ (ควรนำ อิติ ศัพท์มาประกอบไว้ในบทนี้อีกด้วย) หมายความ 
ว่า ควรนำ อิดิ ศัพท์มาไว้แม้ในบทนี้ว่า จิตฺตสงกบ!โป โดยเนื่องด้วยอธิการนัย ดังจะเห็นได้ว่า แม้ 
จะไม่ตรัสอย่างนี้ว่า อิดิ จิตตสงฺกปฺโป บทนี้ก็เป็นอันตรัสไว้ทีเดียวโดยอธิการนัย” 

โดยทั่วไป คำว่า สงกบ!ป แปลว่า “ความดำริ” เป็นคำไวพจน์ของวิตก แต่ในที่นี้แปลว่า “การ 
ตระเตรียม” ซึ่งประกอบด้วยสัญญา เจตนา และวิตก โดยสัญญาทำให้ภิกษุผู้รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ ส่วน 
เจตนาและวิตกเป็นเจตสิกสำคัญที่ประกอบกับจิตในขณะทำอากัปกิริยาทางกาย วาจา และใจ ดังฎีกาใหม่ 
อธิบายว่า 

สงกปฺโปติ เจตฺถ “ตกโก วิตกโก สงฺกปฺโป”ดิอาทีสุ วิย น วิตกเกสฺเสา นาม 0 , อก โข ตสฺส จ 
อฌฺเฌสฌฺจาติ ทสฺเสตุ 0 “สงกบ!โปติ จา”ติอาทิ อารทฺธํ. ส 0 ริทหนมตฺตสฺสาติ สฌฺฌาเจตนาวิตกกสงฺขาตสฺส 
สพฺพสฺส ส 0 วิทหนสฺส . 8๔8 

“อนึ่ง พ่านปรารภว่า สงเกปุ'โป จ (อนึ่ง คำว่า สงฺกปฺโป นี้) เป็นด้น เพื่อแสดงว่า คำว่า สงเกปุ'โป 
ในที่นี้ ไม่ใช่ชื่อของวิตกเท่านั้น ดังคำว่า ตกโก วิตกโก สงเกปุ'โป (ความตรึก ความคิด ความดำริ) เป็นต้น 
แต่เป็นชื่อของวิตกนั้นและสภาวธรรมอื่น คำว่า ส 0 วิทหนมตฺตสฺส (การตระเตรียมทั่วไป) คือ การตระเตรียม 
ทุกอย่างที่เรียกว่า สัญญา เจตนา และความมุ่งหมาย” 

คำว่า “สง[กปฺโป”ติ จ ฯเปฯ น วิตกเกสฺเสา (อนึ่ง คำว่า สงเกปุ'โป นี้ เป็นเพียงชื่อของการ 
ตระเตรียมทั่วไป ไม่ใช่เป็นชื่อของความดำริอย่างเดียว) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙๗(เ^ 


- ปุจฉา (คำถาม) คือ คำว่า สงเกปุป ในที่นี้เป็นชื่อของอะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำนี้เป็นชื่อของความดำริเท่านั้น มิใช่หรือ ดังคำว่า 
ตกโก วิตกโก สงฺกปฺโป เป็นต้น 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า อธิบายว่า คำว่า สงกปฺป เป็นชื่อของการตระเตรียม 
ไม่ใช่ชื่อของวิตกเท่านั้น 

มตฺต ศัพท์ในคำว่า ส 0 วิทหนมตฺตสฺเสา แปลว่า “ทั่วไป” แสดงความหมายว่า สามฌฺฌ อธิบายว่า 
สามฌฺฌตฺโถ เหตฺถ มตฺตสทฺโท “พฺราหฺมณมตฺต 0 โภเชตี”ติอาทีสุ วิย. เตนาห “ตฌฺจ สํวิทหนนุ”ติ- 

อาท. 

“โดยแท้จริงแล้ว มตฺต ศัพท์ในที่นี้ มีความหมายว่า ‘ทั่วไป’ ดังอุทาหรณ์ว่า พฺราหฺมณมตฺตํ 
โภเชดิ (ย่อมเลี้ยงพราหมณ์ทั่วไป) ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ตฌฺจ สํริทหนํ (และการตระเตรียมนั้นในความหมายนี้ 
ย่อมถึงการนับเข้าด้วยสัญญา เจตนา และความมุ่งหมาย) เป็นด้น” 

คำว่า ตฌฺจ สํวิทหนํ ฯเปฯ คจฺฉติ (และการตระเตรียมนั้นในความหมายนี้ย่อมถึงการนับเข้า 
ด้วยสัญญา เจตนา และความมุ่งหมาย) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ การตระเตรียมคืออะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การกระทำทั่วไป ชื่อว่าการตระเตรียมหรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า อธิบายว่า การตระเตรียมนั้นในความหมายนี้ย่อมถึง 
การนับเข้าด้วยสัญญา เจตนา และความมุ่งหมาย 
ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อิมินา สํวิทหนํ นาเมตฺถ น วิธานนฺติ ทสฺเสติ. 8๔๓ 

“ท่านแสดงด้วยคำนี้ว่า ขึ้นชื่อว่า การตระเตรียม'ไนที่นี้ ไม่ใช่การกระทำ”] 

ดำอธิบาย อเนกปริยาเยน 

อเนกปริยาเยนาติ นานปุปกาเรน อุจฺจาวเจน การเณน. 

คำว่า อเนกปริยาเยน แปลว่า โดยเหตุมีประการต่างๆ คือ โดยเหตุใหญ่น้อย 

[คำว่า การเณน อธิบาย ปริยาเยน ว่าลงในอรรถว่า เหตุ (การณ) คัมภีร์อภิธานั ปปที บิเกาแสดง 
อรรถของ ปริยาย ศัพท์ว่า 


๙ต]๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


การเณ เทสนายฌฺจ วาเร เววจเนปิ จ 

ปการสฺมึ อาสเร ปริยาโย กถีย ติ. 8๔๔ 

“ปริยาย ศัพท์ ย่อมกล่าวไว้ในความหมายว่า เหตุ, เทศนา, ครั้ง, คำไวพจน์, 

ประการ และโอกาส” 

คำว่า นานปฺปกาเรน (ประการต่างๆ) นั้น อธิบาย อเนก ศัพท์ว่า เอก ศัพท์ในบทนี้เป็นไป 
ในความหมายว่า สังขยา (จำนวน) ตามอรรถของ เอก ศัพท์ ที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาและ 
สัจจายนสุตตัตถะว่า 

เสฏฺราสหายสงฺขฺยาฌฺฌ- ตุลฺเยเสฺวโก ติลิงฺคิโก. 8๔๕ 

“เอก ศัพท์ มี ๓ ลิงค์ ย่อมเป็นไปในความหมายว่า ประเสริฐ, ไม่มีเพื่อน, 

สังขยา, อื่น และเสมอกัน” 

เอโก ตีสุ สงฺขฺยาตุลฺยา- ตุลฺยาสหายมิสฺสเน 

เสฏฺรฌฺฌสจฺจมุขฺเยสุ อปฺปมหิ เกาเลปิ จ. 8 ' ๔๖ 

“เอก ศัพท์ย่อมเป็นไปในลิงค์ทั้ง ๓ ในอรรถว่า สังขยา, เสมอสัน, ไม่มีผู้เสมอ 
สัน, ไม่มีเพื่อน, ผสม, ประเสริฐ, อื่น, ความจริง, โดยตรง, น้อย และล้วนๆ” 

คำว่า อุจจาวเจน อธิบาย นานปฺปกาเรน อีกทอดหนึ่งเพื่ออธิบายว่า เหตุที่มีประการต่างๆ ก็คือ 
เหตุใหญ่น้อยนั้นเอง 

คำว่า อุจฺจาวจ ตัดบทเป็น อุจฺจ (ใหญ่) -I- อาจ (น้อย) เหตุใหญ่ในเรื่องนี้ ก็คือเหตุที่ปรากฏชัด 
และหยาบ ส่วนเหตุน้อยคือเหตุที่ไม่ปรากฏชัดและไม่หยาบ แม้โดยทั่วไปแล้ว อุจฺจ ศัพท์มักแปลว่า สูง 
ส่วน อาจ แปลว่า ตํ่า แต่ในที่นี้ศัพท์เหล่านั้นแปลว่า ใหญ่ (มหนฺต) และ น้อย (ขุทฺทก) ตามข้อความใน 
คัมภีร์สมันตปาสาทิกา 

อุจฺจาวเจหิ อากาเรหีติ มหนฺตามหนฺเตหิ อุปาเยหิ. 8๔๗ 
“คำว่า อุจจาวเจหิ อากาเรหิ แปลว่า ด้วยอุบายใหญ่น้อย” 

และในสารัตถทีปนีว่า 

ปากฏดฺตา โอฬาริกตฺตา จ อุจฺจาการตา เวทิตพฺพา, อปากฏตฺตา อโนฬาริกตฺตา จ อาจา- 

การตา. 8๔๘ 

“ความเป็นอุบายใหญ่ พึงทราบเพราะปรากฏชัดและหยาบ 
ความเป็นอุบายเล็ก พึงทราบเพราะไม่ปรากฏชัดและไม่หยาบ” 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙ต]๗ 


การพรรณนาคุณของความตายด้วยอุบายหยาบ 

- การแสดงโทษของการมีชีวิตอยู่ด้วยคำว่า กึ ตุยฺหิมินา ปาปเกน ทุชฺชีวิเตน (บุรุษผู้เจริญ 
ท่านจะมีชีวิตอย่างลำบากยากเข็ญนี้ไปทำไม) 

การพรรณนาคุณของความตายด้วยอุบายไม่หยาบ 

- การกล่าวว่า ท่านตายเสียดีกว่า (มต 0 เต ซีวิตา เสยโย) หรือการแสดงผลของการตายว่า เมื่อ 
ตายแล้วท่านจะได้ขึ้นสวรรค์ เป็นต้น 

การชักชวนให้ตายด้วยอุบายหยาบ 

- การบอกวิธีให้ตายด้วยการใช้กำปันทุบหรือดีเข่า เป็นต้น 
การชักชวนให้ตายด้วยอุบายไม่หยาบ 

- การบอกวิธีให้ตายด้วยการกินยาพิษ เป็นต้น] 

คำอธิบาย มรณวณฺณํ เป็นด้น 

ปุน มรณวณฺณนฺติอาทิ นิคมนวจนํ. 

คำว่า มรณวณฺณํ เป็นต้น เป็นคำลงท้ายอีก 

[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อแสดงการปฏิเสธปุนรุตติโทษ คือ โทษเพราะการกล่าวซํ้า เพราะ 
พระพุทธองค์ตรัสว่า มรณวณฺณํ เป็นต้นไว้ในประโยคต้นก่อนแล้ว แต่ตรัสซํ้าอีก จึงอาจทำให้ต้องปุนรุตติโทษ 
ได้ อธิบายว่า คำดังกล่าวเป็นคำลงท้าย ดังนั้น จึงไม่เป็นปุนรุตติโทษ] 

ปาราชิโก โหตีติ ตงฺขณูปปนุนมฺปี มนุสฺสวิคฺคหํ วุตฺตนเยน ชีวิตา โวโรเปนฺโต ปาราชิโก 

โหดีติ. 

คำว่า ปาราชิโก โหติ หมายความว่า ภิกษุพรากกายมนุษย์แม้ที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนั้น 
จากชีวิตตามนัยดังกล่าวแล้ว ต้องอาบติปาราชิก ดังนี้แล 

สถานที่เป็นด้น 

เวสาลิยํ สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภ อฌฺฌมฌฺฌํ ชีวิตา โวโรปนวตฺถุสฺมึ ปฌฺฌตฺตํ. 

สิกขาบทนี้ทรงบัญญ้ติไว้ ปรารภภิกษุจำนวนมากในเมืองเวลาลี เพราะเหตุคือ การ 
พรากชีวิตกันและกัน 


(2:๗^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ประเภทของบัญญัติ 

“มรณวณฺณํ วา”ติ อยเมตฺถ อนุปฌฺฌดฺติ, สาธารณปฌฺฌตฺติ. 

บัญญ้ติว่า มรณวณฺณํ วา (หรือพรรณนาคุณของความตาย) นี้เป็นอนุบัญญติในสิกขาบท 
นี้ [สิกขาบทนี้]เป็นสาธารณบัญญ้ติ (ข้อบัญญ้ติทั่วไปแก่ภิกษุและภิกษุณี) 

อาณัติ 


สาณตฺติก 0 . 

[สิกขาบทนี้]เป็นสาณัตติกะ (มีการ'ใช้ผู้อื่น) 


อาบัติ 

มารณตุถาย โอปาตกฺขณนาทีสุ ทุกฺกฏ 0 , อโนทิสฺส ขเต โอปาเต ยสฺส กสฺสจิ ปตเนปี 
ทุกุกฏ 0 , ยกุขเปตติรจฺฉานคดมนุสฺสวิคฺคหานํ ติรจฺฉานคตสฺส จ ทุกุขุปฺปตุติยํ ทุกุกฏเมว, มนุสุส- 
ชาติกสุส ทุกุขุปฺปตุติยํ ถุลุลจฺจย 0 , ตถา ยกุขาทีนํ มรเณ, ดิรจฺฉานคตมรเณ ปน ปาจิตุต็ย 0 , 
มนุสุสมรเณ ปาราชิกนฺติ อิมินา นเยน สพฺพตุถ ปโยคเภทวเสน อาปตุติเภโท เวทีตพุโ'พ. 

พึงทราบประเภทแห่งอาบติเนื่องด้วยความต่างกันแห่งความพยายามในความพยายาม 
ทั้งปวงตามนัยนี้ว่า 

- ต้องอาบติทุกกฏเพราะขุดหลุมพรางเป็นต้นเพื่อจะฆ่า [เพราะเป็นปุพพปโยคะของ 
ปาณาติบาต] 

- ต้องอาบติทุกกฏแม้เพราะผู้ใดผู้หนึ่งตกลงในหลุมพรางที่ขุดไว้ไม่ได้เจาะจง 

- ต้องอาบติทุกกฏ เพราะทำให้ยักษ์ เปรต สัตว์ติรัจฉานที่มีร่างมนุษย์[คือนาคและ 
ครุฑเป็นต้น] และสัตว์ติรัจฉานให้ได้รับบาดเจ็บ 

- ต้องอาบติถุลลัจจัย เพราะทำให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บ 

- ต้องอาบติถุลลัจจัย เพราะฆ่าพวกยักษ์เป็นต้นเช่นเดียวกัน 

- ต้องอาบติปาจิตตีย์ เพราะฆ่าสัตว์ติรัจฉาน 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


๙๗๙ 


- ต้องอาบติปาราชิก เพราะฆ่ามนุษย์ 

[คำว่า ติรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคห (สัตว์ดิรัจฉานที่มีร่างมนุษย์) มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า 

- มนุสฺสวิคฺคโห ดิรจฺฉานคโต ดิรจฺฉานคตมนุสฺสวิคฺคโห. 

สดับบทหน้าว่า มนุสฺสริคฺคห ไปอยู่หลัง หมายถึง นาคและครุฑเป็นต้นที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้] 


อนาบด 

อสฌฺจิจฺจ มาเรนฺตสฺส อชานนุตสฺส นมรณาธิปฺปายสฺส อุมฺมตฺตกาทีนฌฺจ อนาปตฺติ. ตตฺถ 
อสฌฺจิจฺจาติ “อิมินา อุปกฺกเมน อิมํ มาเรมี”ติ อเจเตตฺวา กเตน อุปกฺกเมน มุสลุสฺสาปนวตฺถุสฺมึ 
วิย ปเร มเตปี อนาปตฺติ. อชานนุตสุสาติ “อิมินา อย 0 มริสฺสตี”ติ อชานนุตสฺส อุปกฺกเมน 
วิสคตปีณฺฑปาตวตฺถุสฺมึ วิย ปเร มเตปิ อนาปตฺติ. นมรณาธิปฺปายสฺสาดิ มรณํ อนิจฺฉนุตสฺส 
อุปกฺกเมน เภสชฺชวตฺถุสฺมี วิย ปเร มเตปิ อนาปตฺติ. เอว 0 อสฌฺจิจฺจาติอาทีสุ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ. 

ไม่ต้องอาบ้ติแก่ 

- ภิกษุผู้ไม่ได้จงใจให้ตาย 

- ภิกษุผู้ไม่รู้ 

- ภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะให้ตาย 

- ภิกษุบ้าเป็นต้น 

ในเรื่องนั้น คำว่า อสฌฺจิจฺจ (ไม่ได้จงใจ) หมายความว่า การไม่ต้องอาบ้ติย่อมมีได้แม้ 
เมื่อผู้อื่นตาย เหมือนเรื่องยกสาก เพราะความพยายามที่กระทำโดยไม่ได้นั้งใจว่า “เราจะฆ่าผู้นี้ 
ด้วยความพยายามนี้” 

คำว่า อชานนุตสฺส (ไม่รู้) คือ การไม่ต้องอาบ้ติย่อมมีได้แม้เมื่อผู้อื่นตาย เหมือนเรื่อง 
บิณฑบาตเจือด้วยยาพิษ เพราะความพยายามของภิกษุผู้ไม่รู้ว่า “ผู้นี้จะตายด้วยความพยายามนี้” 

คำว่า นมรณาธิปฺปายสฺส (ไม่ประสงค์จะให้ตาย) หมายความว่า การไม่ต้องอาบ้ติย่อม 
มีได้แม้เมื่อผู้อื่นตาย เหมือนเรื่องยา เพราะความพยายามของภิกษุผู้ไม่ต้องการให้ตาย 

พึงทราบข้อวินิจฉัยในคำว่า อสฌจิจจ เป็นต้น โดยประการฉะนี้ 


๔๘0 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


[แม้ภิกษุมีความพยายามในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีเจตนาจะฆ่าผู้อื่น ก็ไม่ต้องอาบิต ดัง 
เรื่องยกสาก กล่าวคือ ภิกษุรูปหนึ่งกำลังปูลาดที่นึ่งในหอฉันภายในหมู่บ้าน ท่านจับสากอันหนึ่งไว้ในขณะที่ 
มีสากอีกอันหนึ่งพิงอันอยู่ ทำให้สากอีกอันหนึ่งนั้นล้มทับเด็กเสียชีวิต ภิกษุนั้นมีความพยายามในการจับสาก 
แต่ไม่มีเจตนาจะฆ่าเด็ก จึงไม่ต้องอาบิติ ดังฎีกาใหม่อธิบายเรื่องนี้ว่า 

เอตฺถ จ อสฌฺจิจฺจาติ อิทํ มรณสํวตฺตนิกอุปกกมสฺส อสลฺลกฺขณํ สนฺธาย วุตฺตํ.‘' ๔๙ 

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ คำว่า อสฌฺจิจฺจ (ไม่ได้จงใจ) นี้ ตรัสหมายถึงการไม่กำหนดถึงความพยายามที่ 
ยังความตายให้เป็นไป” 

ในทำนองเดียวอัน ถ้าภิกษุไม่รู้ว่าทำให้ผู้อื่นตาย ก็'ไม่ต้องอาบิต ดังเรื่องบิณฑบาตเจือด้วยยาพิษ 
กล่าวคือ ภิกษุรูปหนึ่งได้รับบิณฑบาตที่ใส่ยาพิษ ท่านไม่รู้ว่าถูกวางยาพิษ จึงนำมาถวายภิกษุรูปอื่นในโรงฉัน 
ทำให้ภิกษุเหล่านั้นมรณภาพ ท่านไม่ต้องอาปติเพราะไม่รู้ ดังฎีกาใหม่อธิบายเรื่องนี้ว่า 

อชานนุตสุสาติ อิทํ ปน มรณสํวตฺตนิกอุปกรณสฺส อชานนํ สนฺธาย.' 9๕๐ 

“ส่วนคำว่า อชานนฺตสฺส (ไม่รู้) นี้ ตรัสหมายถึงการไม่รู้ถึงอุปกรณ์ที่ยังความตายให้เป็นไป” 

ภิกษุรูปหนึ่งให้ยาตั้งครรภ์แก่หญิงผู้หนึ่ง หญิงนั้นกินยาแล้วเลียชีวิต ภิกษุนั้นมีความพยายาม 
ในการให้ยา แต่ไม่ประสงค์จะให้นางตาย จึงไม่ต้องอาบิต ดังฎีกาใหม่อธิบายเรื่องนี้ว่า 

นมรณาธิปฺปายสฺสาติ อิทํ อุปกฺกมํ ชานนุตสุสาปิ มรณาธิปฺปายสฺส อภาว 0 .' 9๕ ® 

“คำว่า นมรณาธิปฺปายสฺส (ไม่ประสงค์จะให้ตาย) นี้ ตรัสหมายถึงการไม่มีความประสงค์จะให้ 
ตายแม้ของภิกษุผู้รู้ว่ามีความพยายามอยู่” 

คำว่า นมรณาธิปฺปายสฺส มีความหมายเหมือน อมรณาธิปฺปายสฺส โดยแปลง น เป็น อ ใน 
เพราะพยัญชนะหลัง แต่ไม่แปลงเป็น อ เพราะถือว่าเป็นศัพท์เฉพาะที่มีข้อยกเว้นในบางแห่ง กล่าวคือ ตาม 
สูตรของอัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๓๓) ว่า อตฺตํ นสฺส ตบ!ปุริเส (แปลง น เป็น อ ในเพราะตัปปุริสสมาส) 
ท่านกล่าวถึงการแปลง น เป็น อ ในเพราะบทหลังที่เป็นตัปปุ'ริสสมาส เช่น น พฺราหฺมโณ ะะ อพฺราหฺมโณ 
แปลง น เป็น อ ด้วยสูตรนี้ แม้ วา ศัพท์ที่แสดงความไม่แน่นอนจะไม่ปรากฏในสูตรนี้โดยตรงหรือติดตาม 
มาจากสูตรอื่น แต่ก็มีศัพท์เฉพาะบางคำที่'ไม่แปลง น เป็น อ ได้บ้าง ดังอุทาหรณ์ว่า 

- นมาตาภูตปุพุโพ (ผู้ไม่เคยเป็นมารดา) 

- นปิตาภูตปุพุโพ (ผู้ไม่เคยเป็นบิดา) 

- นภาตาภูตปุพฺโพ (ผู้ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชาย) 

- นภคินิภูตปุพฺโพ (ผู้ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิง) 


อธิบาย] 


คำอธิบายมนุสสวิคคหสิกขาบท 


(^© 


- นปุตฺโตภูตปุพฺโพ (ผู้ไม่เคยเป็นบุตร) 

- นธีตาภูตปุพุโพ (ผู้ไม่เคยเป็นธิดา) 

อุทาหรณ์ข้างต้นพบในสังยุตตนิกาย นิทานวรรคว่า 

น โส ภิกฺขเว สตโต สุลภรู่โป, โย นมาตาภูตปุพุโพ อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา ฯเปฯ โย นปิตาภูต- 
บ]พฺโพ ฯเปฯ โย นภาตาภูตปุพุโพ ฯเปฯ โย นภคินีภูตปุพุโพ ฯเปฯ โย นปุตฺโตภูตปุพฺโพ ฯเปฯ โย นธีตา- 
ภูตปุพฺโพ.' 9๕๒ 

“สัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นบิดา ฯลฯ สัตว์ 
ที่ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชาย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิง ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นบุตร ฯลฯ สัตว์ที่ 
ไม่เคยเป็นธิดา ฯลฯ” 

อุทาหรณ์อื่นก็เป็นศัพท์เฉพาะเหมือนอุทาหรณ์ข้างด้น เช่น 

- นจิรสฺเสา (ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว) = น + จิรสฺส 0 + เอว 

- นจิเรเนา (โดยกาลไม่นานนั่นเทียว) = น + จิเรน + เอว 

- นมหปฺผลกรณโต (โดยไม่กระทำผลมาก) ะะ น + มหปฺผลกรณโต 

- น!]สก 0 (ผู้มิ'ใช่สตรีและบุรุษ) ะะ น + ปุสก 0 

- นกุโล (สัตว์ที่ไม่มีตระกูล, พังพอน) = น + กุโล] 

วิบัติ 


สีลวิปตฺติ. 

[อาบตินี้]เป็นศีลวิบติ 


องค์ประกอบ 

มนุสฺสชาต็กปาโณ, ปาณสฌฺฌิตา, วธกจิตฺตํ, อุปกุกโม, เตน มรณนฺติ อิมาเนตฺถ ปฌฺจ 

องฺคานิ. 

ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๕ เหล่านี้ คือ 
๑. สัตว์มีชาติเป็นมนุษย์ 
๒. ร้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิต 


๙ ๗อ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๓. มีจิตคิดจะฆ่า 
๔. มีความพยายาม 

๕. มนุษย์นั้นตายด้วยความพยายามนั้น 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

อทินฺนาทานสมุฏฺจิ'านํ, กิริยํ, สฌฺฌาวิโมกฺขํ, สจิตฺตก 0 , โลกวชฺชํ, กายกมุม 0 , วจีกมุม 0 , 
อกุสลจิตฺต 0 , ทุฤขเวทนนฺติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็น 

- อทินนาทานสมุฏฐาน (มีอทินนาทานเป็นสมุฏฐาน คือ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ อันได้แก่ 
กายกับจิต วาจากับจิต และกายวาจากับจิต) 

- กิริยา (ต้องอาบตเพราะทำการฆ่า) 

- สัญญาวิโมกข์ (มีการพ้นจากอาบติเพราะไม่มีสัญญาคิดฆ่า) 

- สจิตตกะ (มีจิตคิดฆ่า) 

- โลกวัชชะ (มีโทษทางโลก) 

- กายกรรม (ต้องอาบ้ติทางกายทวาร) 

- วจีกรรม (ต้องอาบติทางวจีทวาร) 

- อกุศลจิต (ฆ่าด้วยโทสมูลจิต) 

- ทุกขเวทนา 

[ฎีกาใหม่อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้พระราชาเห็นโจรแล้วหัวเราะร่าเริง ทรงรับสั่งให้นำโจรไปฆ่า ก็ 
ประกอบด้วยทุกขเวทนา เพราะการหัวเราะร่าเริงมีอารมณ์อย่างอื่น ส่วนเจตนาที่ตัดสินว่า จะฆ่าโจรต้อง 
ประกอบด้วยทุกขเวทนาเท่านั้น แต่เจตนาดังกล่าวรู้ได้ยาก เพราะระคนด้วยสุขเวทนา และไม่มีทุกขเวทนา 
ติดตามต่อมา ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

อก กก 0 ทุกฺขเวทนนฺติ, นนุ ราชาโน โจร 0 ทิสฺวา หสมานาปิ “คจฺฉก, นํ ฆาเตถา”ติ วทนฺตีติ. 
สจฺจํ หสมานา วทนฺติ, โส ปน หาโส เตส 0 อฌฺฌวิสโย, สนฺนิฏฺราปกเจตนา ทุกฺขสมฺปยุตตาว. วุตฺตฌฺเหต 0 
สมนฺตปาสาทิกาย 0 “สเจปิ หิ สิริสยนํ อารุฬฺโห รชฺชสมฺปตฺดิสุขมนุภวนฺโต ราชา 'โจโร เทว อานโต’ติ 


อธิบาย] 


คำอธิบายอุตต'ริม‘แสสธัมมสิกขาบท 


๙(^๓ 


วุตฺเต ‘คจฺฉถ นํ มาเรถา’ติ หสมาโน ภณติ, โทมนสฺสจิตฺเตเนว ภณตีติ เวทิตพฺโพ. สุขโวกิณฺณตฺตา ปน 
อนุปฺปพนฺธาภาวา จ ทุชฺชานเมต 0 ปุถุชฺชเนที”ติ.' 9๕ ”’ 

“ถามว่า : เมื่อเป็นเช่นนั้น สิกขาบทนี้ประกอบด้วยทุกขเวทนาได้อย่างไร พระราชาทั้งหลาย 
เห็นโจรแล้ว แม้ร่าเริงอยู่ก็รับสั่งว่า ไปเถิด จงฆ่ามันเถิด มิใช่หรือ 

ตอบว่า : พระราชาทั้งหลายร่าเริงรับสั่งอยู่จริง แต่การร่าเริงนั้นของพระองค์มีอารมณ์อื่นเป็น 
วิสัย เจตนาที่ตัดสินต้องประกอบด้วยทุกขเวทนาแน่นอน สมจริงดังคำกล่าวในคัมภีร์สมันตปาสาทิกาว่า 

‘โดยแท้จริงแล้ว แม้ถ้าพระราชาเสด็จขื้นสู่แท่นบรรทมอันทรงสิริแล้ว เสวยสุขในราชสมปติอยู่ 
เมื่อราชบุรุษทูลว่า ขอเดชะ โจรได้ถูกน่ามาแล้วก็ร่าเริงรับสั่งว่า ไปเถิด จงฆ่ามันเถิด พึงทราบว่าพระองค์ 
รับสั่งด้วยจิตที่ประกอบด้วยโทมนัสโดยแท้ แต่เรื่องนี้ปุถุชนเข้าใจยาก เพราะระคนด้วยสุข และไม่มีการ 
ติดตาม[ของโทมนัส]’” 


ตติยปาราชิกวณฺณนา นึฏฺริตา. 

จบคำอธิบายปาราชิกที่ ๓ 


คำอธิบายอุดตริมนุสสธัมมสิกขาบท 
ดำอธิบาย อนภิชานํ 

จตุตฺเถ อนภิชานนฺติ สกสนุตาเน อนุปฺปนุนตฺตา อตฺตนิ อตฺถิภาวํ อชานนุโต. 

โปรดทราบเนื้อความในปาราชิกที่ ๔ ดังนี้ 

คำว่า อนภิชานํ (ไม่รู้อยู่) หมายความว่า ไม่รู้ว่าตนมีอุตริมนุสธรรม เพราะมิได้ 
บังเกิดในกระแสจิตของตน 


[คำว่า อนภีชานํ ตัดบทเป็น น + อภิชานํ คำว่า อภิชานํ ประกอบรูปศัพท์มาจาก อภิ บทหน้า + 
ฌา ธาตุ (อวโพธเน ะะ รู้) + นา ปัจจัย + อนฺต ปัจจัย อุปสรรค คือ อภิ ในบทนี้ไม่มีความหมายใดๆ ท่าน 
จึงอธิบาย อนภิชาน่ ว่า อชานนฺโต เพื่อแสดงการตัดบทและความเป็นปทปูรณะ คือ การยังบทให้เต็มของ 
อภิ ศัพท์ พร้อมทั้งยังแสดงว่า อ 0 ใน อนภิชานํ เป็นศัพท์ที่แปลงมาจาก อนฺต ปัจจัย 




( 11^(11 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


คำว่า อตฺตนิ อตฺถิภาว 0 (ความมีในตน, ตนมีอุตริมนุสธรรม) แสดงกรรมของบทว่า อนภิชานํ 
ในประโยคนี้ เพราะบทกรรมว่า อุตฺตริมนุสฺสธมฺมํ ปรากฏชัดเจนแล้วในประโยคว่า โย ปน ภิกฺขุ อนภิชานํ 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมํ 

คำว่า สกสนฺตาเน อนุปฺปนฺนต.ตา (เพราะมิได้บังเกิดในกระแสจิตของตน) แสดงการอธิบายว่า ธรรม 
ที่บุคคลบรรลุแล้วย่อมปรากฏแก่บุคคลนั้น ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุย่อมไม่มีธรรมดังกล่าวในกระแสจิต ดัง 
คำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

เยน หิ โย ธม.โม อธิคโต, โส ตสฺส ปากโฏ โหตีติ อาห “สกสนฺตาเน”ติอาทิ.' 9๕๔ 
“โดยแท้จริงแล้ว ธรรมใดอันบุคคลใดบรรลุแล้ว ธรรมนั้นย่อมปรากฏแก่บุคคลนั้น ฉะนั้นจึง 
กล่าวว่า สกสนฺตาเน (ในกระแสจิตของตน) เป็นต้น” 

ข้อความนี้แสดงปทานุสัมพันธ์ของ สกสนฺตาเน อนุป.ปนฺนตฺตา ดังนี้ 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุไม่รู้ว่าตนมีอุตริมนุสธรรม ด้วยคำว่า 
อตฺตนิ อตฺถิภาว 0 อชานนฺโต 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดภิกษุจึงไม่รู้ว่าตนมีอุตริมนุสธรรม 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุที่ภิกษุไม่รู้ว่าตนมีอุตริมนุสธรรมมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า สกสนฺตาเน อนุป.ปนฺนต.ตา อธิบายว่า 
ธรรมใดอันบุคคลใดบรรลุแล้ว ธรรมนั้นย่อมปรากฏแก่บุคคลนั้น ดังนั้น เราจะแสดงเหตุที่ภิกษุไม่รู้ว่าตนมี 
อุตริมนุสธรรมด้วยคำว่า สกสนฺตาเน อนุป.ปนฺนตฺตา (เพราะมิได้บังเกิดในกระแสจิตของตน) ดังนี้แล 
คำว่า อตฺถิภาว มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อตฺถิโน ภาโว อตฺถิภาโว ะะ ภาวะของสิ่งที่มีอยู่, ความมีอยู่ ชื่อว่า อัตถิภาวะ 
บทว่า อตฺถิ ในที่นี้เป็นบทนามที่มีรูปเหมือนนิบาต ชื่อว่า นิปาตปฏิรูปกะ 
บทว่า อตฺถิ มี ๓ ประเภทตามลักษณะของการใช้ คือ 
๑. บทอาขยาต เช่น ธนมตฺถิ (ทรัพย์มีอยู่) ประกอบใช้เป็นรูปเอกพจน์เท่านั้น เพราะมาจาก 
อส ธาตุ (ภุวิ = มี, เป็น) + อ ปัจจัย + ติ วิภัตติ 

๒. นิบาต เช่น อตฺถิ เกสา โลมา ฯเปฯ ประกอบใช้เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ทั้ง ๒ อย่าง 
ในที่นี้ประกอบกับรูปพหูพจน์ว่า เกสา และประกอบกับรูปเอกพจน์ว่า ตโจ เป็นต้น, อตฺถิ ขีรา (นมมีอยู่), 
อตฺถิ คาโว (วัวทั้งหลายมีอยู่) ดังฎีกาใหม่ของสีลักขันธวรรคกล่าวว่า 

อตฺถิสทฺโทปิ หิ อิธ พหุวจโนเยว “อต.กิ ขีรา, อตฺถิ คาโว”ติอาทิสุ วิย นิปาตภาวสฺเลว อิจ.ชิ- 

ตตฺตา.' 9๕๕ 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


๙ (^' &: 


“โดยแท้จริงแล้ว แม้ อตฺถิ ศัพท์ในที่นี้ก็เป็นพหูพจน์นั่นเทียว เพราะปรารถนาความเป็นนิบาต 
เท่านั้นดังคำว่า อตฺถิ ขีรา (นมมีอยู่), อตฺถิ คาโว (วัวทั้งหลายมีอยู่)” 

๓. นิปาดปฏิรูปกะ เช่น อดฺถิปจฺจโย (ปัจจัยที่มีอยู่), นตฺถิปจฺจโย (ปัจจัยที่ไม่มี), อตฺถิยา นา 
(คำตอบ ๙ อย่างในอัตถิปัจจัย), นตฺถิยา นา (คำตอบ ๙ อย่างในน้ตถิปัจจัย), อตฺถิขีรา พฺราหฺมณี (นาง 
พราหมณีผู้มีนํ้านม) 

ข้อความข้างต้นนี้กล่าวไว้ในกังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า ๑๒๑) แต่ในสัททนิติปกรณ์ถือว่าเป็นบท 
อาขยาตหรือนิบาตเท่านั้น แม้เป็นบทนิบาตก็เข้าสมาสกับบทหลังได้เช่นเดียวกับบทนาม ดังข้อความว่า 

“ปุตุตา มตฺถิ ธนมตฺถี”ติ เอตฺถ ปน อตฺถิสทฺโท นิปาโต. เตเนส เอกาจนพหุวจนโก โหติ. “อตฺกิ- 
ฃีรา พฺราหฺมณี”ติ เอตถาปิ นิปาโตเยา. เตเนา หิ เตน อุตฺตรปทสฺส สมาโส โหติ. ,9 *’ 

“ส่วน อตฺถิ ศัพท์ในบาทคาถานี้ว่า ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถิ เป็นนิบาต ดังนั้น บทนี้จึงประกอบ 
ด้วยเอกพจน์และพหูพจน์ แม้ในคำว่า อตฺถิขีรา พฺราหฺมณี ก็เป็นนิบาตทีเดียว ดังนั้น จึงเชื่อมสมาสบท 
หลังเข้ากับบทว่า อตฺถิ นั้น” 

เอเตสุ หิ อตฺถิสทฺโท อาขฺยาตนิปาตาเสน ภิชฺชติ “อตฺกิ สนฺดิ ส 0 ริชฺชติ, อตฺถิขีรา พฺราหมณี”ต- 
อาท่สุ. นตฺถิสทฺโท ปน นิปาโตเยา. ,9๕๗ 

“โดยแท้จริงแล้ว ในบรรดาบทเหล่านี้ อตฺถิ ศัพท์ย่อมต่างกัน โดยจำแนกตามอาขยาต และ 
นิบาต ดังคำว่า อตฺถิ สนฺติ สํริชฺชดิ (มีอยู่), อตฺถิขีรา พฺราหฺมณี (นางพราหมณีผู้มีนี้านม)” 

คัมภีร์นิรุตติท่ปนียอมรับมติของกังขาวิตรณีคัณฐิ โดยถือว่า คำว่า อตฺถิปจฺจโย เป็นต้นนั้น เป็น 
นิปาตปฏิรูปกะ แต่ท่านตั้งชื่อใหม่ว่า นามปฏิรูปกะ คือ นิบาตที่มีรูปเหมือนบทนาม ดังข้อความกล่าวว่า 

นามปฏิรูปกานิ นาม เยวาปนกธมมา อิจฺจาท่นิ. ตถา สฌฺฌาสทฺทภาว 0 ปตฺตานิ อตฺถิปจฺจโย, 
นตฺถิปจฺจโย, อตฺถิขีรา พฺราหฺมณี, อฌฺฌาสิโกณฺฑฌฺโฌ, มกฺขลิโคสาโล อิจฺจาท่สุ อตฺถิอิจฺจาท่นิ. ,9 * 

“ขึ้นชื่อว่า นามปฏิรูปกะ มีคำว่า เยวาปนกธมมา (เยวาปนกธรรม, ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
เป็นต้น [เยวาปนกธรรมเป็นเจตสิกที่พระผู้มีพระภาคมิได้ตรัสไว้โดยระบุชื่อว่าคือเจตสิกดวงใด แต่ตรัสไว้ 
โดยรวมว่าเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมกับกามาวจรกุศลจิตเป็นต้น ปรากฏในคัมภีร์ธรรมลังคณีว่า เย วา ปน 
(ส่วนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่)] 

เช่นเดียวกันนี้ บทว่า อตฺถิ เป็นต้น ในคำว่า อตฺถิปจฺจโย, นตฺถิปจฺจโย, อตฺถิขีรา พฺราหมณี, 
อฌฺฌาสิโกณฺฑฌฺโฌ, มกฺขลิโคสาโล เป็นต้น ซึ่งถึงความเป็นสัญญาศัพท์ (ศัพท์แสดงชื่อ)” 

ตฺยาทิสทฺทาปิ สฌฺฌาภาว 0 ปตฺตา นิปาตรูปา โหนุติ, สฺยาทิรูปา จ. ตสฺมา เตปิ อิมสฺมี สุตฺเต 




กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


สงฺคยฺหนฺติ. อตฺถิขีรา คาวี, น สนฺติปุตฺตา อิตถี, อตฺถิ หุตฺ , วา ปจฺจโย อตฺถิปจฺจโย. เอว 0 นตฺถิปจฺจโย, อโหสิ 
เอว กมฺมํ อโหสิกมฺม 0 .' 9 " 

“แม้ศัพท์ที่ลง ติ วิภัตติเป็นต้นซึ่งถึงความ เป็นชื่อ มีรูป เป็นนิบาต และมีรูปที่ลงวิภัตดินามมี สิ 
เป็นต้น ดังนั้น แม้ศัพท์เหล่านั้นก็นับ เข้าในสูตรนี้ เช่น อตฺถิขีรา คาวี (แม่วัวที่มีนม), น สนฺดิปุต.ตา อิตฺถี 
(หญิง ผู้มีบุตรหามิได้), อตฺถิ หุตฺวา ปจฺจโย อตฺถิปจฺจโย (ปัจจัยที่มีอยู่) เช่นเดียวกันนี้ นตฺถิปจฺจโย (ปัจจัย 
ที่ไม่มี), อโหสิ เอว กมฺมํ อโหสิกมฺม 0 (กรรมที่มีแล้วนั้นแหละ, กรรมที่ไม่ให้ผล ชื่อว่า อโหสิกรรม)” 

นอกจากนั้นแล้ว รูปวิเคราะห์ว่า อตฺถิโน ภาโว อตฺถิภาโว ก็กล่าวตามมติของกังขาวิตรณีคัณฐิ 
(หน้า ๑๒๑) แต่สัททนิติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๕๓๖) เห็นว่า ควรตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อตฺถิยา ภาโว อตฺถิ- 
ภาโว โดย แปลง ส วิภัตติท้าย อตฺถี, นตฺถิ ศัพท์เป็น ยา ด้วยสูตรว่า อตฺถินตฺถิโต ปจฺจยาจเน วา นิจ.จ 0 
สสฺส จ (เมื่อกล่าวถึงปัจจัยก็ตาม ไม่กล่าวถึงปัจจัยก็ตาม ให้แปลง ส วิภัตติและอื่นๆ เป็น ยา ท้าย อตฺถิ 
และ นตฺถิ ศัพท์) ได้รูปว่า 

- อตฺถิยา ภาโว อตฺถิตา (ภาวะของสิ่งที่มีอยู่, ความไม่อยู่ ชื่อว่า อัตถิตา) 

- นตฺถิยา ภาโว นตฺถิตา (ภาวะของลิ่งที่ไม่มีอยู่, ความไม่มีอยู่ ชื่อว่า นัตถิตา) 

- อตฺถิยา นว (คำตอบ ๙ อย่าง'ในอัตถิปัจจัย) 

- นตฺถิยา นา (คำตอบ ๙ อย่างในนัตถิปัจจัย)] 

ดำ อธิบาย อุตุตริมนุสฺสธมุม 0 

อุตุตริมนุสฺสธมฺมนฺติ อุตุตริมนุสุสานํ ฌายีนฌฺ เจว อริยานฌฺจ ธมุม 0 . 

คำว่า อุตตริมนุสฺสธมุมํ (อุตริมนุสธรรม) หมายความว่า ธรรมของมนุษย์ผู้ยิ่งยวด 
คือ ผู้บรรลุฌานและพระอริยะทั้งหลาย 


[ท่านอธิบาย อุตฺตริมนุสฺสธม.ม 0 ดังนี้ 

๑. ให้ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อุตฺตริมนุสฺสานํธม.โม อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม (ธรรมของมนุษย์ผู้ยิ่งยวด คือ 
ฌาน, มรรค และผล) ^ฏฐีตัปปุริสสมา^ เพราะกล่าวว่า อุตฺตริมนุสฺสานํ ธม.ม 0 

๒. มนุษย์ผู้ยิ่งยวด ก็คือ ผู้บรรลุฌานและเหล่าพระอริยะทั้งหลาย ไม่ใช่ผู้ยิ่งยวดด้วยทรัพย์ 
หรือฐานันดร การอธิบายความในลักษณะนี้เป็นการแสดงอภิเธยยัตถะหรือสรูปะ คือ ความหมายที่ศัพท์นั้น 
มุ่งหมายถึง เพราะกล่าวว่า ฌายีนฌฺเจา อริยานฌฺจ 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


๙(^'๗ 


คำว่า อุตฺตริมนุสฺส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุตุตริ จ เต มนุสฺสา จาติ อุตฺตริมนุสฺสา ะะ มนุษย์ผู้ยิ่งยวด[กว่ามนุษย์ทั่วไป] ชื่อว่า อุตตริ- 
มนุสสะ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส อุตุตริ ศัพท์เป็นนิบาต) 

นอกจากนั้นแล้ว คำว่า ธมม 0 (ธรรม) มุ่งหมายถึง มหัคคตธรรมคือรูปฌานและอรูปฌาน และ 
โลกุตตรธรรมคือมรรค ผล นิพพาน เพราะเป็นธรรมที่บรรลุโดยมนุษย์ผู้ยิ่งยวดเหล่านั้น 

ในฎีกาใหม่ได้แสดงรูปวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งว่า 

- มนุสฺสานํ ธมโม มนุสฺสธมฺโม ะะ ธรรมของมนุษย์ คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- อุตุตริ มนุสฺสธมฺมา อุตุตริมนุสฺสธมุโม ะะ ธรรมอันยิ่งยวดกว่าธรรมของมนุษย์ คือ ฌาน, 
มรรค และผล (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

ในบรรดาผู้ที่ได้บรรลุฌาน มรรค และผล มนุษย์มีความเพียรในการปฏิป็ตปรากฏชัดเจนกว่า 
เทวดาหรือพรหมจึงประกอบใช้ มนุสฺส ศัพท์ในคำนี้โดยตัพพหุลนัย คือ นัยที่ใช้เป็นส่วนมากในสถานที่นั้น 
ดังคำว่า วนจรโก (ผู้เที่ยวไปในป่า ะะ พรานป่า), สงฺคามาวจโร (ช้างเที่ยวไปในสงคราม ะะ ช้างศึก)] 

ดำอธิบาย อดฺดูปนายิก 0 

อตฺตูปนายิกนฺติ อตฺตนิ ต 0 อุปเนติ “มยิ อตฺถี”ติ สมุทาจรนุโต, อตฺตานํ วา ตตฺถ อุปเนติ 
“อห 0 เอตฺถ สนุทิสฺสามี”ติ สมุทาจรนุโตติ อตฺตูปนายิโก, ตํ อตฺตูปนายิกํ. 

คำว่า อตฺตูปนายิกํ (น้อมเข้าในตน) หมายความว่า ภิกษุใดอวดอยู่ว่ามีในตน ย่อม 
น้อมอุตริมนุสธรรมนั้นเข้าในตน เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า อัตตูปนายิกะ 

อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุใดอวดว่าตนปรากฏมีในอุตริมนุสธรรมนี้น้อมตนเข้าในธรรมดังกล่าว 
เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า อัตลูปนายิกะ, ให้น้อมอุตริมนุสธรรมนั้นเข้าในตน (หรือให้น้อมตนเข้าไป 
ในอุตริมนุสธรรมนั้น) 

[คำว่า อตุตูปนายิก มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

๑. น้อมเข้าในตน เพราะอธิบายว่า อตฺตนิ ต 0 อุปเนติ (ย่อมน้อมอุตริมนุสธรรมนั้นเข้าในตน) 
-อุปเนติติ อุปนโย (อุป บทหน้า -I- นิ ธาตุ -I- อ ปัจจัย) 

-อุปนโย เอว อุปนายิโก (อุปนย ศัพท์ + ณิก ปัจจัยในสกัดถตัทธิต) 

-อตฺตนิ อุปนายิโก อตฺตูปนายิโก (สัตตมีตัปปุริสสมาส) 


0 [ 1 เ'**|" ^0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๒. น้อมตนเข้าไป เพราะอธิบายว่า อตฺตานํ ตตฺถ อุปเนติ (น้อมตนเข้าในธรรมดังกล่าว) 

-อตฺตานํ อุปนายโก อตฺตูปนายิโก (ทุติยาตัปปุริสสมาส) 

คำว่า “มยิ อตฺถี”ติ สมุทาจรนฺโต (อวดอยู่ว่ามีในตน) กล่าวขึ้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า ภิกษุน้อม 
อุตริมนุสธรรมนั้นเข้าในตนอย่างไร มีวิธีปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ อตฺตูปนายิก ศัพท์เป็นสัตตมี¬ 
ดปปุริสมาสด้วยคำว่า อตฺตนิ ต 0 อุปเนติ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุน้อมอุตริมนุสธรรมนั้นเข้าในตนอย่างไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะที่ภิกษุน้อมอุตริมนุสธรรมนั้นเข้า 
ในตนมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า “มยิ อตฺถี”ติ สมุทาจรนฺโต อธิบายว่า 
เราได้แสดงลักษณะที่ภิกษุน้อมอุตริมนุสธรรมนั้นเข้าในตนด้วยคำว่า “มยิ อตฺถี”ติ สมุทาจรนฺโต ดังนี้แล 

คำว่า “อหํ เอตฺถ สนฺทิสฺสามี”ติ สมุทาจรนฺโต (อวดว่าตนปรากฏมีในอุตริมนุสธรรมนี้) กล่าวขึ้น 
เพื่อขจัดความสงสัยว่า ภิกษุน้อมตนเข้าในธรรมดังกล่าวอย่างไร มีวิธีปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวแสดงรูปวิเคราะห์ของ อตฺตูปนายิก ศัพท์ 
เป็นทุติยาตัปปุริสมาสด้วยคำว่า อตฺตานํ ตตฺถ อุปเนติ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุน้อมตนเข้าในธรรมดังกล่าวอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะที่ภิกษุน้อมตนเข้าในธรรมดังกล่าว 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า “อหํ เอตฺถ สนฺทิสฺสามี”ติ สมุทาจรนฺโต 
อธิบายว่า เราได้แสดงลักษณะที่ภิกษุน้อมตนเข้าในธรรมดังกล่าว ด้วยคำว่า “อหํ เอตฺถ สนฺทิสฺสามี”ติ 
สมุทาจรนฺโต ดังนี้แล 

ตามหลักภาษาทั่วไป คำว่า ต 0 อตฺตูปนายิกํ เป็นการกระจายรูปให้ตรงกันกับที่ใช้ในพระบาลี ซึ่ง 
นักไวยากรณ์เรียกวิธีการเช่นนี้ว่า ทันตใสธนนัย คือ การเกลางาช้างให้แหลม ส่วนของประโยคหน้าเรียกว่า 
ทันตเฉทนนัย คือ การตัดงาช้าง หมายความว่า แสดงรูปศัพท์เป็นปฐมาวิภัตดิตามระเบียบของรูปวิเคราะห์ 
ทั่วไป เหมือนการดัดงาช้างให้เปลี่ยนรูปจากรูปเดิม ท่านมักจะแสดงทันตเฉทนนัยก่อนทันตโสธนนัยเสมอ] 


เอวํ กตฺวา สมุทาจเรยุยาติ สมฺพนฺโธ. 

พึงสัมพันธ์บทว่า ภิกษุอวดทำให้เป็นอย่างนั้น 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


๙ ๘ ๙ 


[ในประโยคว่า เอว 0 กตฺวา สมุทาจเรยฺยาติ สมเพนุโธ (พึงสัมพันธ์บทว่าภิกษุอวดทำให้เป็น 
อย่างนั้น) แสดงว่า 

๑. ทุติยาวิภัตติในคำว่า อตฺตูปนายิก 0 ในประโยคว่า อตฺตูปนายิก 0 อลมริยฌาณทสฺสนํ สมุทา- 
จเรยฺย ลงในอรรถกิริยาวิเสสนะ เพราะคำว่า เอว 0 กตฺวา (ทำ...อย่างนี้) นิยมใช้เพื่อแสดงความเป็นกิริยา¬ 
วเสสนะ 

๒. คำว่า อตฺตูปนายิก 0 สัมพันธ์กับกริยาคุมพากย์ว่า สมุทาจเรยฺย แม้จะมีคำว่า อลมริยฌาถเ- 
ทสฺสนํ มาคั่นอยู่ ก็ไม่ถือว่าห่างมากจนทำให้เข้าใจความหมายได้ยาก เพราะคั่นอยู่เพียงบทเดียว แต่แม้จะ 
ไม่ห่างกันมาก ก็ยังมีศัพท์อื่นมาคั่นอยู่ให้ห่างจาก สมุทาจเรยฺย ดังนั้น ท่านจึงประกอบใช้ สมฺพนฺโธ เพื่อ 
แสดงสัมพันธ์ของศัพท์ที่อยู่ห่างกันในประโยค 

การใช้คำว่า สมฺพนฺโธ (พึงสัมพันธ์) มีหลักการใช้ ๓ ประการในวรรณกรรมบาลี กล่าวไว้ใน 
คัมภีร์พยาจีนิยาม (ข้อ ๑) ดังนี้ 

๑. ใช้แสดงศัพท์ที่เพิ่มเช้ามา (ปาฐเสสะ) ซึ่งมิได้กล่าวไว้โดยตรงในประโยค 

๒. ใช้แสดงสัมพันธ์ของศัพท์ที่อยู่ห่างกันในประโยค โดยนำมาเรียงลำดับใหม่ให่มีศัพท์ใกล้กัน 
เพื่อให้ความชัดเจน 

๓. ใช้แสดงสัมพันธ์ของศัพท์ที่สดับบทกันในประโยค โดยนำมาเรียงลำดับใหม่ให้อยู่หน้าหลัง 
ตามหลักภาษาโดยทั่วไป เพื่อให้ความชัดเจน 

อนึ่ง พึงเพิ่มคำว่า กาดพฺโพ มาแปลคู่กับ สมฺพนฺโธ เป็นรูปว่า สมฺพนฺโธ กาดพฺโพ (พึงกระทำ 
สัมพันธ์) หรืออาจเขียนเป็นรูปว่า สมพนฺธิตพฺพํ (พึงสัมพันธ์) ก็ได้] 


ดำอธิบาย อลมริยฌาณทสฺสนํ 

อลมริยฌาณทสฺสนนฺติ เอตฺถ มหคฺคตโลกุตฺตรปฌฺฌา ชานนฏฺเรน ฌาถ \ จกฺขุนา จ 
ทิฏฺรผิว ธมุม 0 ปจฺจกฺขกรณโต ทสฺสนฏฺเรน ทสฺสนนฺติ ฌาณทสฺสนํ, 

ในคำว่า อลมริยฌาณทสฺสนํ (ญาณทรรศนะอันหมดจดสามารถ[กำจัดกิเลส]) นี้ ปัญญา 
ที่ เป็น มหัคคตะและโลกุตตระ ชื่อว่า ญาณ โดยความหมายว่า รู้ และชื่อว่าทรรศนะ โดยความหมาย 
ว่า เห็น เพราะกระทำธรรมให้ประจักษ์ประดุจเห็นด้วยตาเนื้อ เหตุนั้น ปัญญานั้นชื่อว่า ญาณ- 
ทรรศนะ (ปัญญารู้เห็น) 


[คำว่า ปัญญา เป็นศัพท์สามัญโดยทั่วไปที่อาจหมายถึงปัญญาฝ่ายโลกิยะและฝ่ายโสกุดตระ แต่ 


(2:๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ในที่นี้เป็นธรรมของมนุษย์ผู้ยิ่งยวด จึงหมายถึงปัญญาที่ประกอบกับมหัคคดฌานและโลกุตตรจิต ดังนั้น 
ท่านจึงอธิบายว่า มหคฺคตโลกุตฺตรปฌฺฌา ฌาณํ 1 ทสฺสนํ (ปัญญาที่เป็นมหัคคตะและโลกุตดระ ชื่อว่า ญาณ 
และชื่อว่า ทรรศนะ) ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

กิฌฺจาปิ โลกิยโลกุตฺตรา สพฺพาว ปฌฺฌา “ฌาณนุ”ติ วุจฺจติ, อิธ ปน มหคฺคตโลกุตฺตราว เวทิ- 
ตพฺพา ติ อาห “มหคฺคตโลกุตฺตรปฌฺฌา ชานนฏฺเรน ฌาณนฺ” ติ. ต๖0 

“ปัญญาทั้งหมดฝ่ายโลกิยะและโลกุตตระได้ชื่อว่า ญาณ ก็จริง แต่ในที่นี้พึงทราบว่าเป็นปัญญา 
ฝ่ายมหัคคตะและโลกุตตระ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า มหคฺคตโลกุตฺตรปฌฺฌา ชานนฏฺเรน ฌาณํ (ปัญญาที่เป็น 
มหัคคตะและโลกุตตระ ชื่อว่า ญาณ โดยความหมายว่า รู้)” 

คำว่า ชานนฏฺเรน (โดยความหมายว่า รู้) แสดงรูปวิเคราะห์ของ ฌาณ ศัพท์ว่า 
- ชานาตีดิ ฌาณํ ะะ สภาวะรู้ ชื่อว่า ญาณ 

คำว่า จกชนา จ ทิฏฺรมิว ธมม 0 ปจฺจกฺขกรณโต ทสฺสนฏฺเรน (โดยความหมายว่า เห็น เพราะ 
กระทำธรรมให้ประจักษ์ประดุจเห็นด้วยตาเนื้อ) แสดงรูปวิเคราะห์ของ ทสฺสนศัพท์ว่า ปสฺสตีติ ทสฺสนํ (สภาวะ 
เห็น ชื่อว่า ทรรศนะ) นอกจากนั้น ท่านได้แสดงรูปวิเคราะห์อาธารณบุรพบทกรรมธารยสมาสของบทว่า 
ฌาณทสฺสน ว่า ฌาณํ เอว ทสฺสนํ ฌาณทสฺสนํ อีกด้วย เพราะท่านถือว่าเป็นบทที่มีวิภัตดิเดียวกัน จึงแสดง 
รูปวิเคราะห์ด้วยกรรมธารยสมาสที่มีวิภัตติเสมอกัน (ดุลยาธิกรณะ) 

การประกอบใช้ทสฺสนร่วมกับ ฌาณในเรื่องนี้มีประโยชน์เพื่อแสดงว่า เป็นการเห็นด้วยปัญญา 
ภายในที่เกิดจากการอบรมจิต (ภาวนามยปัญญา) อันสามารถเห็นประจักษ์เหมือนเห็นได้ด้วยตาเนื้อ ไม่ใช่ 
ปัญญาที่เกิดจากการเรียนหรือคิดวิจารณ์หาเหตุผล อันจัดเป็นสุตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญา] 

อริย 0 วิสุทฺธํ อุตฺตม 0 ฌาณทสฺสนนฺติ อริยฌาณทสฺสนํ, อลํ ปริยตฺตํ กิเลสริทฺธํสน- 
สมตฺถํ อริยฌาณทสฺสนเมตฺถ ฌานาทิเภเท อุตุตริมนุสฺสธมุเม, อลํ วา อริยฌาณทสฺสนมสฺสาติ 
อลมริยฌาณทสฺสโน, ตํ อลมริยฌาณทสฺสนํ. 

ญาณทรรศนะอันหมดจด คือ สูงสุด ชื่อว่า อริยญาณทรรศนะ 

ญาณทรรศนะอันหมดจดสามารถ คือ สามารถในการกำจัดกิเลสมีอยู่ในอุตริมนุสธรรม 
อันจำแนกเป็นฌานเป็นต้นนี้หรือญาณทรรศนะอันหมดจดสามารถ[กำจัดกิเลส]ของอุตริมนุสธรรม 
นั้นมีอยู่ เหตุนั้น อุตริมนุสธรรมนั้นชื่อว่า อลมริยญาณทรรศนะ (มีญาณทรรศนะอันหมดจด 
สามารถ[กำจัดกิเลส]),[พึงอวด]อุตริมนุสธรรมที่มีญาณทรรศนะอันหมดจดสามารถ[กำจัดกิเลส]นั้น 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


๙๙๑ 


[ในคำว่า อริย 0 วิสุทฺธํ อุตฺตม 0 บทว่า วิสุทฺธํ (อันหมดจด) อธิบายคำแปลของ อริย 0 เพื่อห้าม 
คำแปลว่า อันเป็นอริยมรรค ส่วนคำว่า อุตฺตม 0 (คือ สูงสุด) อธิบาย วิสุทฺธํ อีกทอดหนึ่ง จึงแปลแยกออก 
ไปอีกศัพท์หนึ่ง 

คำว่า อลมริยฌาณทสฺสน แปลตามศัพท์ว่า “มีปัญญารู้เห็นอันหมดจดที่สามารถ[ในการกำจัด 
กิเลส]” มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อริย 0 ฌาณทสฺสนํ อริยฌาณทสฺสนํ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- อล 0 อริยฌาณทสฺสนเมตฺถาติ อลมริยฌาณทสฺสโน (สัตตมีพหุพพีหิสมาส) 

หรือ - อล 0 อริยฌาณทสฺสนมสฺสาติ อลมริยฌาณทสฺสโน (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

รูปวิเคราะห์สัตตมีพหุพพีหิสมาสแสดงว่าญาณทรรศนะเกี่ยวเนื่องอับฌาน มรรค และผล โดย 
ความเป็นที่ตั้ง คือ อุปนิสสยปัจจัยและสิ่งที่อาศัย คือ อุปนิสสยปัจจยุปบัน 

ส่วนรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส แสดงว่าญาณทรรศนะเกี่ยวเนื่องอับฌาน มรรค และผล 
โดยความเป็นสัมพันธะ คือ สหชาตปัจจัย, อัฌญมัฌญปัจจัย และสัมพันธี คือ สหชาตปัจจยุปบัน, อัญญ- 
มัญญปัจจยุปบัน 

คำว่า ฌานาทิเภเท อุดตริมนุสฺสธมฺเม แสดงวิเสสยะของ เอตฺถ ศัพท์ ส่วนคำว่า อล 0 วา เป็นต้น 
กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ คำว่า อริยฌาณทสฺสน มีรูปวิเคราะห์เป็นสัตตมีพหุพพีหิสมาสเท่านั้น 

หรือ 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงรูปวิเคราะห์อื่นของคำนั้นอีกมิใช่หรือ 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่าอธิบายว่า เราได้แสดงรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส 

ของคำนั้นแล้วด้วยคำว่า อล 0 วา เป็นต้น 

อาทิ ศัพท์ในคำว่า ฌานาทิเภเท (อันจำแนกเป็นฌานเป็นต้น) ละข้อความที่ปรากฏในพระบาลี 
ว่า วิโมกโข (วิโมกข์, ความหลุดพ้น), สมาธิ (ความตั้งมั่นแห่งจิต), สมาปดฺดิ (สมาป็ติ, การเข้าฌาน), ฌาณ- 
ทสฺสนํ (ญาณทัศนะ, ปัญญารู้เห็น), มคฺคภาวนา (การอบรมมรรค), ผลสจฺฉิกิริยา (การรู้แจ้งผล), กิเลสปฺ- 
ปหานํ (การละกิเลส), วินีวรณตา จิตฺตสฺส (ภาวะที่จิตปราศจากนิวรณ์) และ สุญฌาคาเร อภิรติ (ความ 
รื่นรมย์ในเรือนว่าง) 

คำว่า อริย ในที่นี้มีศัพท์เดิมมาจาก อารกา แปลง อารกา เป็น อริย มีรูปวิเคราะห์ว่า กิเลเสหิ 
อารกาดิ อริย 0 (สภาวะไกลจากกิเลส ชื่อว่า อริยะ) คำนี้แปลว่า หมดจด, บริสุทธิ้ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อริยสทฺโท เจตถ วิสุทฺธปริยาโย, น โลกุตฺตรปริยาโย. 8๖ ® 


๙๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


“อนึ่ง อริย ศัพท์ในที่นี้เป็นคำไวพจน์ของ วิสุทฺธ ศัพท์ ไม่ใช่คำไวพจน์ของผู้พ้นแล้วจากโลก 
(พระอริยะ)” 

ประโยคว่า อลํ ปริยตฺตํ กิเลสวิทฺธํสนสมตฺถ 0 อริยฌาณทสฺสนเมตฺถ เป็นต้น คำว่า ปริยตฺตํ อธิบาย 
อล 0 ว่าใช้ในความหมายว่า สามารถ และท่านอธิบาย ปริยตฺต ต่อมาอีกว่า กิเลสวิทฺธํสนสมตฺถ 0 (สามารถใน 
การกำจัดกิเลส) เพื่อระบุว่าเป็นความสามารถในการกำจัดกิเลส ไม่ใช่ความสามารถในการศึกษาเป็นต้น 
ความหมายของ อล 0 ศัพท์ ปรากฏในปทรูปสิทธิปกรณ์ว่า 

อล 0 ปริยตฺดิภูสเนสุ จ.“ ๖๒ 

“นิบาตว่า อล 0 ย่อมเป็นไปในอรรถว่า ปริยัดติ (สามารถ, ควรกัน) และภูสนะ (ประดับ)” 

ตัวอย่างเช่น 

ปริยัดติ = อลฌฺจ โข โหติ มาตุคาม 0 ทุฏฺรุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสิตุ๊ (และเป็นผู้สามารถเพื่อว่า 
มาตุคามด้วยคำหยาบคาย), อล 0 กาตุ 0 อล 0 ส 0 วิทาตุ 0 (เป็นผู้สามารถเพื่อกระทำ เพื่อจัดแจง), อล 0 มลฺโล มลฺลสฺส 
(นักมวยปลํ้าคู่ควรต่อนักมวยปลํ้า), อล 0 ผาสุวิหาราย (สมควรเพื่อการอยู่อย่างผาสุก) 

ภูสนะ ะ; อลงฺกโรติ (ย่อมกระทำการประดับ ะะ ย่อมประดับ) 

นอกจากนี้ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาได้แสดงความหมายของ อล 0 ศัพท์ไว้ ๓ ประการว่า 
ภูสเน วารเณ จาล 0 วุจฺจเต ปริยตฺติย 0 . 8๖๓ 

“อลํ ศัพท์ กล่าวไว้ในความหมายว่า ภูสนะ (ประดับ), วารณะ (ห้าม) และ 
ปริยัดติ (สามารถ, ควรกัน)” 

ตัวอย่างอรรถวารณะ ดือ 

- อล 0 โมคฺคลฺลาน มา เต รุจฺจิ ปถวึ ปริวตฺเตตุ 0 (โมคคัลลานะ อย่าเลย เธออย่าพอใจการพลิก 

ปฐพี), 

- อล 0 ทานิ อานนฺท มา ตถาคต 0 ยาจิ (อานนท์ อย่าเลย เธออย่าวิงวอนตถาคตในบัดนี้)] 


ดำอธิบาย สมุทาจเรยฺย 


สมุทาจเรยฺยาติ วุตฺตปุปการเมตํ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมํ อตฺลูปนายิก 0 กตฺวา กาเยน วา วาจาย 
วา ตทุภเยน วา วิฌฺฌุสฺส มนุสฺสชาติกสฺส อาโรเจยฺย. 

คำว่า สมุทาจเรยฺย (พึงอวด) หมายความว่า พึงบอกอุตริมนุสธรรมอันมีประการ 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


๙๙๓ 


ดังกล่าวนั้นแก่ผู้มีชาติมนุษย์ผู้รู้ความด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยทั้ง ๒ อย่างนั้น ทำให้น้อม 
เข้าในตน 


[คำว่า สมุทาจเรยฺย ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + อุ บทหน้า + อา บทหน้า + จร ธาตุ 
(จรเณ ะะ ประพฤติ) + อ ปัจจัย + เอยฺย วิภัตติ มีความหมายตามศัพท์ว่า “บอก, พูด” ท่านจึงอธิบายเป็น 
อาโรเจยฺย ในที่นี้แปลโดยอรรถว่า “อวด” คือ พูดยกตัวเองให้ผู้อื่นนับถือ การอธิบายความในลักษณะนี้ 
เป็นการอธิบายอรรถของ จร ธาตุที่มี ส 0 , อุ และ อา อยู่หน้า เพื่อห้ามอรรถอื่นของ จร ธาตุที่มักใช้ 
ในความหมายว่า ไป, กิน (จร คติภกฺขเนสุ) 

ที่จริงแล้วคำไทยว่า อวด ในภาษาบาลีใช้เป็น อุลฺลปนา (การพูดในเบื้องบน, การพูดอวด) ส่วน 
สมุทาจเรยฺย มีรูปเป็นนามว่า สมุทาจาโร ในที่บางแห่ง แปลว่า “การดำเนินไป, ความเป็นไป” เช่น กิเลส- 
สมุทาจาโร (การดำเนินไปของกิเลส) ตามนัยนี้อุปสรรค คือ ส 0 อุ และ อา ใช้ในความหมายของ จร ธาตุ 
จัดเป็นธาตวัตถานุวัตตกะ คือ คล้อยตามอรรถของธาตุ 

ข้อความว่า “ผู้มี-ชาติมนุษย์” ระบุถึงผู้ควรบอกซึ่งทำให้ต้องอาปัดปาราชิก เพราะถ้าหากผู้ฟัง 
เป็นเทวดา พรหม หรือยักษ์ เปรต และสัตว์ดิรัจฉาน ผู้บอกก็ไม่ต้องอาปัติ ดังนั้น คำว่า มนุสฺสชาติกสฺส 
จึงกล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

ภิกษุบอกแก่ทุกคนแล้วจึงต้องอาปัติปาราชิกหรือไร อธิบายว่าภิกษุบอกแก่ผู้มีชาติมนุษย์เท่านั้น 
จึงต้องอาบติปาราชิก ถ้าบอกบุคคลอื่นมีเทวดาเป็นต้นก็ไม่ต้องอาน้ติดังกล่าว 

ข้อความว่า “ผู้รู้ความ” คือ ผู้ฟังต้องเข้าใจภาษาของผู้พูดด้วย ถ้าผู้ฟังไม่เข้าใจภาษา หรือเด็ก 
และผู้พิการทางสมองแม้เข้าใจภาษาก็ไม่เข้าใจความประสงค์ของผู้พูด ก็ทำให้ผู้พูดไม่ต้องอาบติปาราชิก 
ท่านกล่าวคำนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

ภิกษุบอกแก่ผู้มี-ชาติมนุษย์ทุกคนแล้ว จึงต้องอาป๋ติปาราชิก หรือไร อธิบายว่า ภิกษุบอกแก่ผู้ 
มีชาติมนุษย์ผู้รู้ความเท่านั้นจึงต้องอาปัติปาราชิก ถ้าบอกแก่บุคคลผู้ไม่รู้ความก็ไม่ต้องอาป็ติดังกล่าว 

คำว่า กาเยน วา วาจาย วา ตทุภเยน วา (ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยทั้ง ๒ อย่างนั้น) กล่าวไว้ 
เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

ภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมทางวาจาเท่านั้น จึงต้องอาบติปาราชิกหรือไร อธิบายว่า แม้บอกด้วยกาย 
ด้วยวาจา หรือด้วยทั้ง ๒ อย่างนั้นก็ต้องอาปัติปาราชิกเช่นเดียวกัน 

คำว่า วุตฺตปปการ 0 (อันมีประการดังกล่าว) กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 
ภิกษุบอกธรรมทั้งหมดแล้ว'จึงต้องอาปัติปาราชิกหรือไร อธิบายว่า ภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมอัน 
มีประการดังกล่าวเท่านั้น จึงต้องอาปัติปาราชิก ถ้าบอกธรรมอื่นไม่ต้องอาป๋ตินั้น 


๙(ษ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


คำว่า อตฺตูปนายิก 0 กตฺวา (ทำให้น้อมเข้าในตน) กล่าวไว้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 
ภิกษุบอกโดยอ้อมว่า โย เต วิหาเร วสติ, โส ภิกฺขุ ปรมสฺส ฌานสฺส ลาภี (ภิกษุใดอยู่ในวิหาร 
ของท่าน ภิกษุนั้นบรรลุปฐมฌาน) ต้องอาบติปาราชิกหรือไร อธิบายว่า ถ้าภิกษุบอกโดยอ้อมไม่ต้องอาปติ 
ดังกล่าว] 


คำอธิบาย อิดิ ชานามิ อิดิ ปสฺสามิ 


อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ สมุทาจรณาการทสฺสนเมต 0 , อตฺตูปนายิกฌฺหิ กตฺวา วินา 
อณุฌาปเทเสน สมุทาจรนฺโต เอว 0 สมุทาจรติ, ตสุมา ยุวาย 0 ปทภาชเน “ปรม 0 ฌานํ สมาปชฺชึ, 
สมาปชฺชามิ, สมาปนฺโน”ติอาทิ๓โท วุตฺโต, โส สพุโพ อิเธว สงฺคห 0 คจฺฉตีติ เวทิตพุโพ. “อิติ 
ชานามิ อิติ ปสุสามี”ติ หิ วทนฺโต นยิทํ วจนมตฺตเมว วทติ, อถ โข “อิมินา จ อิมินา จ การเณน 
อย 0 ธมฺโม มยิ อตฺถี”ติ ทีเปติ. 

คำว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ (ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้) นั้น เป็นคำแสดงอาการ 
อวด เพราะภิกษุที่อวดอุตริมนุสธรรมให้น้อมเข้าในตนโดยเว้นการระบุถึงผู้อื่นชื่อว่าอวดอย่างนี้ 
ดังนั้น ประเภททั้งหมดที่ตรัสไว้ในปทภาชนีย์นั้นว่า ปรมํ ฌานํ สมาปชฺชึ, สมาปชฺชามิ, สมา- 
ปนฺโน (เราเข้าปฐมฌานแล้ว เข้าปฐมฌานอยู่ เข้าถึงปฐมฌานแล้ว) จึงนับเข้าในคำว่า อิติ 
ชานามิ อิติ ปสฺสามิ นี้ อนึ่ง เมื่อภิกษุกล่าวว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ (ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ 
เห็นอย่างนี้) ชื่อว่าจะกล่าวเพียงถ้อยคำนี้อย่างเดียวก็หาไม่ แต่ยังแสดงว่า ธรรมนี้มีอยู่ในเรา 
ด้วยเหตุอย่างนี้ๆ 

[อิดิ ศัพท์ในประโยคว่า อิติ ชานามิ อิดิ ปสฺสามีติ ทำหน้าที่ อาการะ คือ แสดงอากัปกิริยาทาง 
วาจาหรือใจ ในภาษาไทยแปลว่า “ว่า” คือ กล่าวว่า... หรือ คิดว่า... ดังนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงอธิบาย 
ว่า อิดิ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ สมุทาจรณาการทสฺสนเมต 0 (คำว่า อิดิ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ นั้น เป็นคำแสดง 
อาการอวด) ในที่นี้เป็นการแสดงอากัปกิริยาทางวาจาของกริยาคุมพากย์ว่า สมุทาจเรยฺย 

ข้อความว่า “โดยเว้นการระบุถึงผู้อื่น” หมายถึง การพูดถึงตนเหมือนเป็นผู้อื่นว่า โย เต วิหาเร 
วสติ, โส ภิกฺขุ ปรมสฺส ฌานสฺส ลาภิ (ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน ภิกษุนั้นบรรลุปฐมฌาน) เป็นต้น การ 
พูดเช่นนี้เป็นการพูดโดยปริยาย ภิกษุผู้พูดจึงไม่ต้องอาปติปาราชิก แต่ต้องอาปติถุลดัจจัย เพราะไม่ได้พูด 
ระบุถึงตนโดยตรง 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


๙ ๙(เ^ 


อนึ่ง การพูดโดยปริยายนั้นทำให้ต้องอาปติปาราชิกที่ ๓ เท่านั้น ไม่ต้องอาปติปาราชิกอื่น ๓ ข้อ 
ส่วนการใช้ให้ผู้อื่นทำ (อาณตฺติ) ทำให้ต้องอาปติปาราชิกที่ ๒ และที่ ๓ เท่านั้น ไม่ต้องอาปติปาราชิกอื่น 
๒ ข้อ ดังคัมภีร์ขุททสิกขากล่าวสรุปความเป็นคาถาว่า 

ปริยาโย จ อาณตฺดิ ตดิเย ทุดิเย ปน 

อาณตฺดิเยว เสเส สุ ทวยเมต 0 น ลพฺภ ติ. 8๖๔ 

“การกล่าวโดยปริยายและการใช้ มีในปาราชิกที่ ๓ ส่วนในปาราชิกที่ ๒ มี 

การใช้อย่างเดียว ทั้ง ๒ อย่างนั้นมีไม่ได้ในปาราชิกที่เหลือ” 

คำว่า ตสฺมา ในประโยคว่า ตสฺมา ยวาย 0 ปทภาชเน เป็นต้น เพิ่มปาฐเสสะว่า อิติ ชานามิ อิดิ 

ปสฺสามีติ เอตสฺส สมุทาจรณาการทสฺสนตฺตา (เพราะคำว่า อิติ ชานามิ อิดิ ปสฺสามี นั้น เป็นคำแสดงอาการ 
อวด) โดยเปลี่ยนประธานคือ สมุทาจรณาการทสฺสนํ เป็นบทแสดงเหตุและลง ตฺต ปัจจัยอยู่ท้าย] 

“สมาปชฺชิใ4”ติอาทีนิ จ วทนฺเตน สมาปชฺชนาทีหิ การเณหิ อตฺถิตา ทีปิตา โหติ. เดน 
วุตฺตํ “ยุวาย 0 ปทภาชเน ปรมํ ฌานํ สมาปชฺชึ, สมาปชฺชามิ, สมาปนฺโนดิอาทิเภโท วุตฺโต, โส 
สพฺโพ อิเธว สงฺคหํ คจฺฉตี”ติ. 

อนึ่ง ภิกษุผู้กล่าวคำว่า สมาปชฺชึ (เราเข้าปฐมฌานแล้ว เข้าปฐมฌานอยู่ บรรลุแล้ว) 
เป็นต้น ชื่อว่าแสดงว่าอุตริมนุสธรรมมีในตนด้วยเหตุมีการเข้าปฐมฌานเป็นต้น ดังนั้นข้าพเจ้า 
จึงกล่าวว่า ในปทภาชนีย์จึงตรัสประเภท ไว้ ว่า ปรมํ ฌานํ สมาปชฺชึ, สมาปชฺชามิ, สมาปนฺ โน 
(เราเข้าปฐมฌานแล้ว เข้าปฐมฌานอยู่ เข้าถึงปฐมฌานแล้ว) พึงทราบประเภททั้งหมดนั้นว่า 
นับเข้าในคำว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ นี้ 

[คำว่า “สมาปชฺชินฺ”ติอาทีนิ ฯเปฯ ทีปิตา โหดิ (อนึ่ง ภิกษุผู้กล่าวคำว่า สมาปชฺชึ เป็นต้น ชื่อว่า 
แสดงว่าอุตริมนุสธรรมมีในตนด้วยเหตุมีการเข้าปฐมฌานเป็นต้น) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงว่า 
คำว่า สมาปชฺชึ เป็นต้นนั้นแสดงว่า ตนได้บรรลุอุตริมนุสธรรม จึงเป็นคำที่แสดงว่าอุตริมนุสธรรมมีอยู่ใน 
ตน ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงกล่าวว่าคำดังกล่าวแสดงว่าอุตริมนุสธรรมมีอยู่ในตน 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ในปทภาชนีย์ได้อธิบาย อิติ ชานามิ อิดิ ปสฺสามิ ด้วย 
คำว่า ปรม 0 ฌานํ สมาปชฺชึ เป็นต้นมิใช่หรือ 

อธิบายว่า ภิกษุผู้กล่าวว่า สมาปชฺชึ (เราเข้าปฐมฌานแล้ว เข้าปฐมฌานอยู่ บรรลุแล้ว) เป็นต้น 


(2:๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ชื่อว่า แสดงว่าอุตริมนุสธรรมมีในตนด้วยเหตุมีการเข้าปฐมฌานเป็นต้น 

คำว่า เตน วุตฺตํ (ดังนั้นจึงกล่าวไว้) เป็นต้น เป็นการนำข้อความที่กล่าวไว้ในประโยคต้นมาอ้าง 
ซํ้าอีก เพื่อแสดงนิคมนะหรือคำลงท้ายของข้อความที่ท่านได้กล่าวมาแล้ว ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๓๔) กล่าว 
ว่า เตน วุตฺตนฺติอาทิ นิคมน์ (คำว่า เตน วุตฺตํ เป็นต้น เป็นคำลงท้าย) แม้คัมภีรัตถนิยาม (ข้อ ๓๒๘) 
ก็กล่าวว่า 

“บางท่านกล่าวว่า ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย เตน วุตฺตํ แสดงลัทธคุณะ แต่เราเห็นว่าเป็นนิคมนะ”] 

ดำอธิบาย ดโด อปเรน สมเยน 

ตโต อปเรน สมเยนาติ ตโต อาโรจิตกาลโต อฌฺฌตรสฺมึ กาเส. 

คำว่า ตโต อปเรน สมเยน (ในสมัยอื่นแต่นั้น) หมายความว่า ในเวลาใดเวลาหนึ่งหลัง 
จากเวลาที่อวดแล้วนั้น 


[ท่านอธิบายข้อความดังนี้ 

๑. คำว่า ตโต เป็นวิเสสนะของปาฐเสสะว่า อาโรจิตกาลโต (เวลาที่อวดแล้ว) เพราะอธิบายว่า 
ตโต อาโรจิตกาลโต 

๒. คำว่า สมเยน ลงตติยาวิภัตติในอรรถสัตตมี และ สมย ศัพท์มีความหมายว่า กาลเวลา 
เพราะอธิบายว่า กาเส 

๓. คำว่า อปเรน (อื่น) หมายความว่า เวลาใดเวลาหนึ่ง เพราะอธิบายว่า อฌฺฌตรสฺมึ 
เอว ศัพท์ใน อาโรจิตกฺขเณว (ในขณะที่อวดแล้วนั้นแล) ทำหน้าที่ท้วมเวลายอมรับว่าต้องอาปติ 
เพราะภิกษุต้องอาปติในขณะพูดอวดอุตริมนุสธรรมทีเดียว ไม่ใช่ต้องอาปติในเวลายอมรับ 
สมย ศัพท์มีอรรถ ๙ ประการตามสมควร พบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 

สมโย สมวาเย จ สมูเห การเณ ขเณ 

ปฏิเวเธ สิยา กาเล ปหาเน ลาภทิฏฺริสุ.' 9๖๕ 

“สมย ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า 

- ความพร้อมเพรียงแห่งเหตุ - หมู่ - เหตุ - ขณะ 

- การแทงตลอด - กาลเวลา - การละ - การได้รับ - ความเห็น” 

ข้อความข้างด้นกล่าวตามคัมภีร์สมันตปาสาทิกว่า 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


๙๗ 


สมวาเย ขเณ กาเส สมูเห เหตุทิฏฺริสุ 

ปฏิลาเภ ปหาเน จ ปฏิเวเธ จ ทิสฺสติ. ๙ “ ๖ 

“สมย ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า ความพร้อมเพรียงแห่งเหตุ, ขณะ, 

กาลเวลา, หมู่, เหตุ, ความเห็น, การได้รับ, การละ และการแทงตลอด”] 

คำอธิบาย สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา 

อิติ อาปตฺติปฏิชานนกาลทสฺสนเมต 0 , อยํ ปน อาโรจิตกฺขเณว อาปตฺตึ อาปชฺชติ. 
อาปตฺตึ ปน อาปนฺโน ยสฺมา ปเรน โจทิโต วา อโจทิโต วา ปฏิชานาติ, ตสฺมา “สมนุคฺคาหิยมาโน 
วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา”ติ วุตฺตํ. 

คำนั้น[ว่า อชานเมวํ อาวุโส อวจํ ชานามิ (ข้าพเจ้าไม่เห็นอย่างนั้น ได้กล่าวว่าเห็น) 
เป็นด้น] แสดงเวลาที่ยอมรับว่า ตนต้องอาบติอย่างนี้ โดยแท้จริงภิกษุนี้ต้องอาบติในขณะที่ 
อวดแล้วนั้นแล แต่ภิกษุผู้ต้องอาบติแล้ว จะลูกบุคคลอื่นโจทท้วงก็ตาม ไม่ลูกโจทท้วงก็ตาม ก็ 
ยอมรับอยู่ ดังนั้น จึงตรัสว่า สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา (เมื่อภิกษุลูกโจทท้วง 
ก็ตาม ไม่ลูกโจทท้วงก็ตาม) 

[คำว่า สมนุคฺคาหียมาน ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + อนุ บทหน้า + คห ธาตุ (คหเณ 
ะะ ถือเอา) + เณ การีตปัจจัย + ย ปัจจัย + มาน ปัจจัย คำนี้แปลตามศัพท์ว่า “ถูกโจทท้วงอยู่” ท่านจึง 
อธิบายว่า โจทิโต วา อโจทิโต วา (จะถูกบุคคลอื่นโจทท้วงก็ตาม ไม่ถูกโจทท้วงก็ตาม) 

การโจทท้วงอาปติปาราชิกที่ ๔ นี้ มีลักษณะ ๖ ประการที่ตรัสไว้ในพระบาลี คือ 
๑. กึ เต อธิคต 0 (ท่านได้บรรลุอะไร คือ ได้บรรลุฌานหรือมรรค ผล) 

๒. กินุติ เต อธิคต 0 (ท่านได้บรรลุอย่างไร คือ บรรลุด้วยการเจริญอนิจจลักษณะเป็นหลัก หรือ 
บรรลุด้วยสมาธิหรือวิปัสสนา 

๓. กทา เต อธิคต 0 (ท่านได้บรรลุในกาลไหน) 

๔. กตฺถ เต อธิคต 0 (ท่านได้บรรลุในที่ไหน) 

๕. กตเม เต กิเลสา ปหีนา (ท่านได้ขจัดกิเลสเหล่าไหนบ้าง) 

๖. กตเมล 0 ตฺวํ ลาภี (ท่านได้รับธรรมเหล่าไหน คือ ได้รับปฐมฌานในฌานทั้งหลาย หรือได้ 
รับโสดาปัตติมรรค-ผลในบรรดามรรคผลทั้งหลาย] 


๙ & 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


คำอธิบาย อาปนุโน 

อาปนฺโนติ อาโรจิตกฺขเณเยว ปาราชิก 0 อาปนฺโน. 

คำว่า อาปนฺโน (ผู้ต้องอาบติแล้ว) หมายความว่า ผู้ต้องอาบติปาราชิกแล้วในขณะ 
อวดทีเดียว 

[คำว่า ปาราชิก 0 แสดงกรรมของ อาปนฺโน ที่เป็นสกรรมกธาตุอันมองหากรรม หมายความว่า 
ต้องอาปติปาราชิก ไม่ใช่ต้องอาปติอื่นจากนี้ 

คำว่า อาโรจิตกฺขเณเยา กล่าวยํ้าเวลาที่ต้องอาปติว่า เกิดขึ้นในขณะอวดทีเดียว ไม่ใช่ในขณะ 
ยอมรับว่าตนอวด] 


ดำอธิบาย วิสุทฺธาเปฦโข 

วิสุทฺธาเปฤโขติ อตฺตโน คิหิภาวาทิกํ วิสุทฺธึ อเปกฺขมาโน อิจฺฉมาโน. อยฌฺหิ ยสฺมา 
ปาราชิก 0 อาปนฺโน, ตสฺมา ภิกฺขุภาเว รตฺวา อภพฺโพ ฌานาทีนิ อธิคนฺตุ๊, อิจฺจสฺส ภิกฺขุภาโว ริสุทฺธิ 
นาม น โหติ. ยสฺมา ปน คิหิ วา อุปาสการามิกสามเณรานํ วา อฌฺฌตโร หุตฺวา ทานาทีหิ 
สคฺคมคฺคํ วา ฌานาทีหิ โมกฺขมคฺค 0 วา อาราเธตุ๊ ภพฺโพ โหติ, ตสุมาสฺส คิหิอาทิภาโว วิสุทฺธิ นาม 
โหติ. เตน วุตฺตํ “คิหิภาวาทิก 0 ริสุทฺธึ อเปกฺขมาโน”ติ. 

คำว่า วิสุทฺธาเปกโข (หวังความบริสุทธึ๋) หมายความว่า ต้องการความบริสุทธิ้มีเพศ 
คฤหัสถ์เป็นต้นของตน กล่าวคือ ภิกษุนี้ต้องอาบติปาราชิกแล้ว ดังนั้น ครั้นดำรงอยู่ในสมณเพศ 
แล้วก็ไม่ควรบรรลุฌานเป็นต้น ด้วยเหตุนั้น สมณเพศของเธอจึงไม่ชื่อว่าบริสุทธิ้ แต่เธอสึกเป็น 
คฤหัสถ์ หรือเป็นอุบาสก คนวัด และสามเณร คนใดคนหนึ่งแล้ว เป็นผู้ควรให้สำเร็จทางสวรรค์ 
ได้ด้วยทานเป็นด้น หรือให้สำเร็จทางแห่งโมกษะด้วยฌานเป็นต้นได้ ดังนั้น เพศคฤหัสถ์เป็นด้น 
ของเธอจึงชื่อว่าบริสุทธิ้ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า หวัง คือ ต้องการความบริสุทธิ้มีเพศคฤหัสถ์เป็นต้น 

[คำว่า วิสุทธิ มีรูปวิเคราะห์ว่า วิสุชฺฌดิ เอตายาติ วิสุทธิ (ภิกษุย่อมบริสุทธิ้จากอาปติปาราชิก 
ด้วยเหตุนั้น เหตุนั้น สภาพนั้นชื่อว่า วิสุทธิ) หมายถึง เพศฆราวาสเป็นต้น (คำว่า วิสุทธิ แปลตามศัพท์ 
ว่า “เหตุหมดจดโดยพิเศษ”) ที่จริงแล้วตลอดเวลาที่ภิกษุนั้นยังไม่ได้สละสมณเพศ เขาก็ยังไม่บริสุทธิ้ ต่อ 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


๙๙ 


เมื่อสละสมณเพศแล้วถือเอาเพศของคฤหัสถ์ อุบาสก คนวัด และสามเณร ก็นับว่าได้บริสุทธิ้จากอาปติ ดัง 
คัมภีร์ขุททสิกขากล่าวว่า 

จาโค โย ภิกฺขุภาวสฺส สา ปาราชิกเทสนาภี ๖๗ 

“การสละภาวะของภิกษุใดมีอยู่ การสละนั้นเป็นการแสดงอาบดปาราชิก” 

ท่านอธิบาย วิสุทฺธาเปกโข ดังนี้ 

๑. คำว่า วิสุทฺธาเปกโข ตัดบทเป็น วิสุทธิ + อเปกโข โดย อเปกข ลง อ ปัจจัย'ในกัดตุสาธนะ 
มีรูปวิเคราะห์ว่า อเปกขดีดิ อเปกโข (อป บทหน้า + อิกฺข ธาตุ ะะ เห็น, ทำเครื่องหมาย + อ ปัจจัย), คำว่า 
วิสุทฺธาเปกฺโข มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วิสุทฺธึ อเปกโข วิสุทฺธาเปกฺโข (ทุติยาตัปปุริสสมาส เพราะอธิบายว่า วิสุทฺธึ อเปกขมาโน) 
๒. อิกฺข ธาตุที่มี อป อยู่หน้า เป็นไปในอรรถว่า ต้องการ, หวัง เพราะอธิบายว่า อิจฺฉมาโน 
โดยเปลี่ยนเป็น อิสุ ธาตุที่ปรากฏในอรรถว่า ปรารถนา, ใคร่ (อิจฺฉากนฺตีสุ) 

๓. ความบริสุทธิ้ดังกล่าว คือ ความเป็นคฤหัสถ์เป็นต้นของตน ไม่ใช่อย่างอื่น เพราะอธิบาย 
ว่า อตฺตโน คืหิภาวาทิก 0 

ข้อความว่า “ดังนั้น ครั้นดำรงอยู่ในสมณเพศ ก็ไม่ควรบรรลุฌานเป็นต้นได้” หมายความว่า 
ภิกษุนั้นไม่อาจบรรลุอุตริมนุสธรรม คือ ฌาน มรรค และผลได้ เพราะการล่วงละเมิดสิกขาบทเป็นสิ่งที่ 
ขัดขวาง กล่าวคือ สมณเพศของเขาเป็นเครื่องขัดขวางสวรรค์และนิพพาน 
สมจริงดังพระพุทธพจน์ว่า 

กยิรา เจ กยิราเถนํ ทฬฺหเมนํ ปรกเกเม 

สิถิโล หิ ปริพฺพาโข ภิยฺโย อากิรเต รช่ภี ๖๘ 

“ถ้าจะกระทำ จงกระทำจริงๆ และพยายามอย่างมั่นคง เพราะเพศบรรพชิตที่ 
หละหลวมย่อมจะเกลี่ยธุลีกิเลสใส่ตัว” 

กุโส ยถา ทุคฺคหิโต หตฺถเมวานุกนฺตติ 

สามฌฺฌํ ทุบ!ปรามฏฺรํ นิรยายูปกฑฺฒดิภี ๖๙ 

“หญ้าคาที่จับไม่ดีย่อมบาดมือ ฉันใด พรหมจรรย์ที่ประพฤติไม่ดีย่อมนำไปสู่ 
นรก ฉันนั้น” 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

“ภิกขภาเว รดวา อภพโพ ฌานาทีนิ อธิคนตน”ติ สิกขาปทาดิกกมสส อนตรายกรดตา วตด 0 . 


&:๐๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ภิกฺขุภาโว หิสฺส สคฺคนฺตราโย เจา โหติ มคฺคนฺตราโย จ- วุตฺตฌฺเหต 0 “สามฌฺฌํ ทุบ!ปรามฏฺรํ, นิรยายูป- 
กฑฺฒตี”ติ. อปรมฺปิ วุตฺตํ “สิถิโล หิ ปริพฺพาโช, ภิยฺโย อากิรเต รชนฺ”ติ .' 8 ๗๐ 

“ท่านกล่าวว่า ภิกฺขุภาเว รตฺวา อภพฺโพ ฌานาทีนิ อธิคนฺตุ (ครั้นดำรงอยู่ในสมณเพศ ก็ไม่ควร 
บรรลุฌานเป็นต้นได้) เพราะการล่วงละเมิดสิกขาบทเป็นสิ่งที่ทำอันตราย ที่จริงแล้ว สมณเพศของเธอ 
เป็นอันตรายต่อสวรรค์และมรรค ดังพระพุทธพจน์ว่า สามฌฺฌํ ทุปฺปรามฏฺรํ, นิรยายูปกฑฺฒติ (พรหมจรรย์ 
ที่ประพฤติไม่ดีย่อมนำไปสู่นรก) และตรัสไว้อีกว่า สิถิโล หิ ปริพฺพาโข, ภิยฺโย อากิรเต รชํ (เพราะเพศ 
บรรพชิตที่หละหลวมย่อมจะเกลี่ยธุลีกิเลสใส่ตัว)” 

คำว่า ตสฺมา ในประโยคว่า ตสฺมา ภิกฺขุภาเว รตฺวา เป็นต้น ต้องเพิ่มปาฐเสสะว่า ปาราชิกสฺส 
อาปนฺนตฺตา (เพราะเป็นผู้ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว) โดยเปลี่ยน อาปนฺโน เป็นบทแสดงเหตุที่ลงปัญจมีวิภัตติ 
และลง ตฺต ปัจจัยในภาวตัทธิตอยู่ท้าย อีกทั้งเปลี่ยน ปาราชิก 0 เป็นกาวสัมพันธ์ว่า ปาราชิกสฺส 

อิติ ศัพท์ใน อิจฺจสฺส ภิกฺขุภาโว เป็นต้น มีความหมายเหมือน ตสฺมา ท่านใช้ อิดิ แทนเพื่อให้คำ 
ต่างจาก ตสฺมา ที่กล่าวไว้ในประโยคก่อน จึงควรเพิ่มปาฐเสสะเป็นรูปว่า อิติ ะะ ตสฺมา ฌานาทีนิ อธิคนฺตุ๊ 
อกพฺพตฺตา (เพราะเป็นผู้ไม่ควรบรรลุฌานเป็นต้นนั้น) โดยเปลี่ยน อภพฺโพ เป็น อกพฺพตฺตา ตามนัยที่ 
กล่าวมาแล้ว] 


ดำอธิบาย เอว 0 วเทยฺย 

เอว 0 วเทยฺยาติ เอว 0 ภเณยฺย, กถ 0 . “อชานเมว 0 อาวุโส”ติอาที. 

คำว่า เอว 0 วเทยฺย แปลว่า พึงกล่าวอย่างนี้ 
ถามว่า : พึงกล่าวอย่างไร 

ตอบว่า : พึงกล่าวว่า อชานเมวํ อาวุโส (ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้น) เป็นต้น 

[คำว่า ภเณยฺย อธิบาย วเทยฺย ว่า วท ธาตุ ในที่นี้ใช้ในความหมายว่า พูดให้ปรากฏ (วท 
วิยตฺติย 0 วาจาย 0 ะะ พูดให้ปรากฏ) ทั้งนี้เพื่อห้ามอรรถอื่นของ วท ธาตุ เพราะอธิบายด้วย ภณ ธาตุที่มี 
ความหมายว่า พูด (ภณ ภณเน ะะ พูด) 

ในฉบับฉัฏฐสังคีติและฉบับมหาจุฬาฯ มีรูปที่ลงทุติยาวิภัตติว่า “อชานเมว 0 อาวุโส”ติอาทึ (พึง 
กล่าวว่า อชานเมว 0 อาวุโส เป็นต้น) แต่รูปดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักภาษาบาลีทั่วไป เพราะคำถามที่ 
ลงท้ายด้วยตติยาวิภัตติว่า กถ 0 ก็ต้องมีคำตอบที่ลงท้ายด้วยตติยาวิภัตติเช่นกัน จึงจะไม่ผิดหลักอลังการ 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


&:๐๑ 


คือ อปักกมโทษ คือ โทษผิดลำดับ) ดังนั้น จึงควรมีรูปที่ลงตติยาวิภัตติว่า “อชานเมว 0 อาวุโส”ติอาทินา 
จึงจะถูกต้อง ดังอุทาหรณ์ว่า 

เกน อาทิตฺตํ. ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา อาทิตฺตํ, ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ 
ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตฺตนฺติ วทามิ. 8๗ ® 

“ถามว่า : ถูกอะไรเผา 

ตอบว่า : เรากล่าวว่าถูกไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะเผา 

ถูกชาติ ชรา มรณะ ความเศร้าโศก ความครํ่าครวญ ความทุกข์กาย ความโทมนัส 
และความคับแค้นใจเผา” 

กังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๑๒) กล่าวว่า ควรมีรูปว่า อชานเมา 0 อาวุโสติอาทิ โดยลบ อิติ 
ศัพท์ท้าย อาทิ มีรูปเดิมว่า อชานเมา 0 อาวุโสติอาทิติ แต่ผู้เขียนเห็น'ว่า ไม่อาจแปล อิติ ศัพท์ทั้ง ๒ บทได้ 
ในคำดังกล่าว นอกจากนั้น อาทิ ศัพท์มักเชื่อมเป็นบทสมาสกับบทหน้า เช่น อิจฺจาทิ, เอวมาทิ, อิจฺเจามาทิ 
เป็นต้น จึงควรมีรูปว่า อชานเมา 0 อาวุโสติอาทินา ขอฝาก'ให้ผู้รู้ , พิจารณา 

ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๓๕) กล่าวถึงรูปว่า อชานเมา อาวุโส โดยกล่าวว่า เอวาติ อาธารณตฺเถ 
นิปาโต (บทว่า เอว เป็นนิบาตในความหมายว่า อาธารณะ) และได้แสดงรูปอื่นเพิ่มอีกว่า อชานเมานฺดิปิ 
ปรนฺติ (ภิกษุทั้งหลายสาธยายว่า อชานเมา 0 อีกด้วย) โดยเหตุที่ในฉบับไทยและฉบับฉัฏฐสังคีติมีรูปว่า 
อชานเมา 0 เหมือนกัน ในที่นี้'จึง'ใช้เป็น อชานเมา 0 ] 


ดำอธิบาย อชานิ, อปสฺส 0 

ตตฺถ อชานนฺติ อชานนุโต. อปสฺสนฺติ อปสฺสนฺโต. 

ในพากย์นั้น คำว่า อชานํ แปลว่า ไม่รู้ 
คำว่า อปสฺสํ แปลว่า ไม่เห็น 

[คำว่า อชานนฺโต อธิบายว่า นิคคหิตใน อชานิ เป็นศัพท์ที่แปลงมาจาก อนฺต ปัจจัย ด้วยสูตร 
ในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๑๘๖) ว่า สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทินํ นฺตสทฺโท อ 0 (แปลง นฺต ศัพท์ของ คจฺฉนฺต ศัพท์ 
เป็นด้น เป็น อ 0 ในเพราะ สิ วิภัตติตามสมควร) 

ท่านไม่อธิบายอรรถของ ฌา ธาตุใน อชานิ เพราะเข้าใจง่ายอยู่แล้ว แม้บทว่า อปสฺสนฺโต ก็มี 
นัยเดียวกัน] 


(๔๐๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ดำอธิบาย ตุจฺฉํ มุสา วิลปี 

ตุจฺฉํ มุสา วิล!)นฺติ อหํ วจนตฺถวิรหโต ตุจฺฉํ, วฌฺจนาธิปฺปายโต มุสา วิลปี อภณินฺติ 

วุตฺตํ โหติ. 

คำว่า ตุจฺฉํ มุสา วิลปื (ข้าพเจ้ากล่าวคำเท็จอันไร้ความหมาย) ความหมายคือ ข้าพเจ้า 
กล่าวคำเท็จ เพราะต้องการจะหลอกลวง อันไร้ความหมาย เพราะปราศจากความหมายของ 
ศัพท์ 

[ท่านอธิบายข้อความดังต่อไปนี้ 

๑. คำว่า อหํ แสดงประธานของพากย์ เพราะบทกริยาต้องประกอบร่วมกับประธานเสมอ จึง 
แสดงประธานของ วิลปื 

๒. คำว่า วจนดฺถวิรหโต แสดงเหตุของ ตุจฺฉํ หมายความว่า เป็นคำอันไร้ความหมาย เพราะ 
ปราศจากความหมายของศัพท์ คือ มีเพียงคำว่า ปรม 0 ฌานํ สมาปชฺซี แต่ไม่มีความหมายตามคำว่า เรา 
เข้าปฐมฌานแล้ว เหมือนหม้อนํ้าที่ไม่มีนํ้า 

๓. คำ ว่า วฌฺจนา ธิปฺ ปายโต แสดงเหตุของ มุสา 

๔. คำว่า อภณึ อธิบายว่า ลป ธาตุที่มี วิ อยู่หน้าในบทนี้ ใช้ในความหมายว่า กล่าว ไม่ใช่ 
เป็นไปในความหมายว่า บ่นเพ้อ เหมือนในฐานะอื่น] 


คำอธิบาย อฌฺฌดฺร อธิมานา 

อฌฺฌตฺร อธิมานาติ ยุวาย 0 ติลกฺขณํ อาโรฟตุ'วา สงฺขาเร สมุมสนุตสฺส อารทฺธ- 
ริปสฺสกสฺส อปตฺเต ปตฺตสฌฺฌิตาสงฺขาโต อธิมาโน อุ!!ปชฺชติ, ต 0 อธิมานํ จึเปตฺวา เกวลํ 
ปา!เจฺฉตาย โย สมุทาจเรยุย, อยมุปิ ปาราชิโก โหตีติ อตฺโถ. 

คำว่า อฌฺฌตฺร อธิมานา (เว้นแต่การสำคัญว่าได้บรรลุ) หมายความว่า การสำคัญว่า 
ได้บรรลุแล้ว ที่เรียกว่าความเป็นผู้สำคัญว่าได้บรรลุแล้วในอุตริมนุสธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ ของ 
ภิกษุผู้เพียรเจริญวิปัสสนา ผู้พิจารณาสังขารยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ ย่อมเกิดขึ้น เว้นแต่การสำคัญ 
ว่าได้บรรลุนั้น ภิกษุใดพึงอวดอุตริมนุสธรรมด้วยความปรารถนาอันทรามอย่างเดียว[โดยไม่มี 
การสำคัญว่าได้บรรลุ] แม้ภิกษุนั้นก็ต้องอาปัติปาราชิก 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


&:๐๓ 


[คำว่า รเปตฺวา (เว้น) อธิบาย อฌฺฌตฺร ว่าเป็นนิบาต ใช้ในความหมายว่า เว้น ไม่ใช่เป็น 
นามศัพท์ที่ใช้ในความหมายว่า อื่น ดังคำว่า อฌฺฌตฺร ราเน (ในสถานที่อื่น) 

คำว่า ต 0 อธิมานํ (ซึ่งการสำคัญว่าได้บรรลุนั้น) แสดงว่า สฺมา วิภัตติในศัพท์ว่า อธิมานา ลง 
ในอรรถกรรม ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ต 0 อธิมานํ รเปตฺวาติ อิมินา “อฌฺฌตฺรา”ติ ปทํ อเปกขิตฺวา “อธิมานา”ติ อุปโยคตฺเถ นิสฺสกก¬ 
าจนนฺดิ ทสฺเสติ. 8๗๒ 

“ท่านแสดงว่า บทว่า อธิมานา มองหาบทว่า อฌฺฌตฺร แล้วลงปัญจมีวิภัตติในอรรถทุติยา ด้วย 
คำว่า ต 0 อธิมานํ จึเปตฺวา นี้” 

สรุปได้ว่า คำว่า อฌฺฌตฺร เป็นบทนามที่ใช้ในความหมายว่า อื่น โดยลง ดร ปัจจัยท้าย อฌฺฌ 
ศัพท์ หรือเป็นนิบาตที่ใช้ความหมายว่า เว้น แต่ในที่นี้หมายเอาความหมายหลัง ท่านจึงอธิบาย อฌฺฌตฺร 
ว่า จึเปตฺวา อีกทั้งอธิบายว่า ต 0 อธิมานํ เพื่อแสดงอรรถของปัญจมีวิภัตดิใน อธิมานา ว่าลงในอรรถกรรม 

คำว่า อธิมาน มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- การสำคัญว่าได้บรรลุแล้ว ะะ อธิคโต อิดิ มาโน อธิมาโน (สัมภาวนาบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

(มาจาก อธิคตอิติมาน ลบ คด และ อิดิ ศัพท์เพื่อย่อคำ) 

- การสำคัญอันยิ่ง ะะ อธิโก มาโน อธิมาโน (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

ความหมายหลังว่า การสำคัญอันยิ่ง คือ การสำคัญผิดว่าตนมีศีล สมาธิ ปัญญายิ่งกว่าศีลเป็นต้น 
ในระดับกามาวจร (มาน ศัพท์ในที่นี้เป็นคำไวพจน์ของ สฌฺฌา (การสำคัญ) ไม่ใช่แปลว่า การทะนงตน, การ 
เย่อหยิ่ง เหมือนที่ใช้โดยทั่วไป) 

กังขาฎีกาใหม่ (หน้า ๒๓๖) อธิบายว่า ภิกษุผู้บรรลุสมถะหรือวิปัสสนาล้วนๆ เมื่อไม่เห็นว่ากิเลส 
เกิดขึ้นถึง ๑๐ ปี ๒๐ ปี หรือ ๓๐ ปี ทำให้สำคัญว่าตนเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปจน 
ถึงพระอนาคามี ส่วนภิกษุผู้บรรลุทั้งสมถะและวิปัสสนาอาจสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์เพราะท่านสามารถ 
ข่มกิเลสได้ด้วยกำลังสมาธิ และกำหนดสังขาร คือ รูปนามได้ชัดเจนด้วยกำลังวิปัสสนา จึงไม่เกิดกิเลสถึง 
๖๐ ปี ๘๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี ความเป็นไปแห่งจิตของท่านเหมือนจิตของพระขีณาสพผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิง 
แล้ว ภิกษุทั้ง ๓ จำพวก คือ ผู้บรรลุสมถะล้วนๆ ผู้บรรลุวิปัสสนาล้วนๆ และผู้บรรลุทั้งสมถะและวิปัสสนา 
อาจเกิดการสำคัญว่าตนเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยกำลังของสมาธิและวิปัสสนา 

คำว่า อปตฺเต ปตฺตสฌฺฌิตาสงขาโต (ที่เรียกว่าความเป็นผู้สำคัญว่าได้บรรลุแล้วในอุตริมนุสธรรม 
ที่ยังไม่ได้บรรลุ) กล่าวไว้เพื่อจะระบุว่า อธิมานะนั้นเป็นการสำคัญผิดว่า ตนได้บรรลุจริงๆ ทั้งนี้เพื่อขจัด 
ความสงสัยว่า 


&:๐๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อธิมานะนั้นเป็นการเย่อหยิ่งทะนงตนตามข้อความว่า เสยโยหมสฺมิ (เราดีกว่าผู้อื่น) หรือไร 

วิธีปทานุสัมพันธ์ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อธิมาโน อุปปชฺชติ (การสำคัญว่าได้บรรลุ 
แล้ว ย่อมเกิดขึ้น) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ อธิมานะนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ อธิมานะนั้นเป็นการเย่อหยิ่งทะนงตนตามลักษณะของ 
มานะว่า เสยโยหมสฺมิ (เราดีกว่าผู้อื่น) หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์ที่จะขจัดความสงสัยนี้ จึงกล่าวว่า อปตฺเต ปตฺตสฌฺฌิตาสงขาโต 
อธิบายว่า อธิมานะนั้นเรียกว่าความเป็นผู้สำคัญว่าได้บรรลุแล้วในอุตริมนุสธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ ไม่ใช่การ 
เย่อหยิ่งทะนงตน ดังนี้แล 

คำว่า ติลกฺขณํ ฯเปฯ อารทฺธวิปสฺสกสฺส (ของภิกษุผู้เพียรเจริญวิปัสสนา ผู้พิจารณาสังขารยกขึ้น 
สู่ไตรลักษณ์) กล่าวไว้เพื่อระบุถึงภิกษุผู้สำคัญว่าตนได้บรรลุ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า ภิกษุอื่นผู้เป็นอริย 
สาวก หรือภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้เพียรเจริญวิปัสสนา จะเกิดการสำคัญว่าได้บรรลุหรือไม่ มีวิธีปทานุสัมพันธ์ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อธิมาโน อุปฺปชฺชติ (การสำคัญว่าได้บรรลุ 
แล้ว ย่อมเกิดขึ้น) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การสำคัญนั้นเป็นของภิกษุเช่นไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การสำคัญนั้นเป็นของภิกษุผู้เป็นอริยสาวกหรือภิกษุ 
ปุถุชนผู้ไม่ได้เพียรเจริญวิปัสสนาหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะขจัดความสงสัยนี้ จึงกล่าวว่า ติลกฺขณํ อาโรเปตฺวา สงขาเร สมุ- 
มสนุตสฺส อารทฺธวิปสฺสกสฺส อธิบายว่า การสำคัญนั้นเป็นของภิกษุผู้เพียรเจริญวิปัสสนา ผู้พิจารณาสังขาร 
ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ ไม่ใช่การสำคัญของภิกษุผู้เป็นอริยสาวก หรือภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้เพียรเจริญวิปัสสนา 
ดังนี้แล 

คำว่า เกาล 0 ปาปิจฺฉตาย (ด้วยความปรารถนาอันทรามอย่างเดียว) กล่าวไว้เพื่อระบุเจตนาใน 
การพูดอวด ถ้าภิกษุพูดอวดด้วยความโง่เขลางมงาย ก็ไม่ต้องอวบต มีวิธีปทานุสัมพันธ์ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า โย สมุทาจเรยฺย (ภิกษุใดพึงอวด) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุดังกล่าวพึงอวดอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุดังกล่าวพึงอวดด้วยความโง่เขลางมงายหรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะขจัดความสงสัยนี้ จึงกล่าวว่า เกาล 0 ปาปิจฺฉตาย อธิบายว่า ภิกษุ 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


๔'0๔' 


ดังกล่าวอวดด้วยความปรารถนาอันทรามอย่างเดียว จึงต้องอาปติปาราชิก ถ้าอวดด้วยความโง่เขลางมงาย 
ไม่ต้องอาปติ ดังนี้แล ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อิมินา ปน มนฺทตฺตา โมมูหดฺตา สมุทาจรนฺตสฺส อนาปตฺดีดิ ทสฺเสติ. ,9๗๓ 
“ท่านแสดงด้วยคำนี้ว่า เมื่อภิกษุอวดเพราะเป็นคนเขลางมงาย ก็ไม่ต้องอาปติ” 

คำว่า โย สมุทาจเรยฺย (ภิกษุใดพึงอวด) แสดงสัมพันธ์ว่า คำว่า อฌฺฌตฺร เป็นปุพพกาลกิริยา 
วิเสสนะของ สมุทาจเรยฺย ในประโยคแรก แม้คำนี้จะอยู่ห่างจากประโยคแรกมาก เพราะมีประโยคอื่นคั่น 
กลาง ก็ไม่ถือว่าผิดหลักภาษา ไม่จัดเป็นพยากิณณโทษ คือ โทษสับสน (เทียบดู สุโพธาดังการ คาถา ๔๓-๔) 
เพราะเป็นที่เข้าใจได้ชัดเจน 

คำว่า ปดฺตสฌฺฌิตาสงฺขาด มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปตฺโต อิติ สฌฺฌา ปตฺตสฌฺฌา (สัมภาวนาบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- ปตฺตสฌฺฌา อสฺส อตฺถีติ ปตฺตสฌฺฌี (ปตฺตสฌฺฌา ศัพท์ -I- อี ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) 

- ปตฺตสฌฺฌิโน ภาโว ปตฺตสฌฺฌิตา (ปดตสฌฺฌี ศัพท์ -I- ตา ปัจจัยในภาวตัทธิต) 

- ปตฺตสฌฺฌิตา อิดิ สงขาโต ปตฺตสฌฺฌิตาสงขาโต (สัมภาวนาบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

คำว่า ปาปิจฺฉตา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปาปา อิจฉา เอตสฺสาติ ปาปิจฺโฉ (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- ปาปิจฺฉสฺส ภาโว ปาปิจฺฉตา (ปาปิจฺฉ ศัพท์ -I- ตา ปัจจัยในภาวดัทธิต)] 

สถานที่เป็นด้น 

เวสาลิยํ วคฺคุมุทาตีริเย ภิกฺขู อารพฺภ เตสํ อุตุตริมนุสุสธมฺมาโรจนวตฺถุสฺมึ ปฌฺฌตุตํ. 

สิกขาบทนี้ทรงบญญติไว้ปรารภเหล่าภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝังแม่นั้าวัคคุมุทา เขตเมือง เวสาลี 
เพราะเหตุคือการอวดอุตตริมนุสธรรมของภิกษุเหล่านั้น 

ประเภทของบัญญัติ 

“อณุฌตุร อธิมานา”ติ อยเมตุถ อนุปณุฌตุดิ, สาธารณปณุฌตุติ. 

บัญญติว่า อณุฌตุร อธิมานา (เว้นแต่การสำคัญว่าได้บรรลุ) นี้ เป็นอนุบัญญ้ติในสิกขาบทนี้ 
[สิกขาบทนี้]เป็นสาธารณบัญญ้ติ (ข้อบัญญติทั่วไปแก่ภิกษุและภิกษุณี) 


&:๐๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


อาณัติ 


อนาณตฺติก 0 . 

[สิกขาบทนี้]เป็นอนาณัตติกะ (ไม่มีการใช้ผู้อื่น) 


อาบัติ 

“ปจึมํ ฌานํ สมาปชฺชิใ4”ติอาทินา นเยน วุตฺตปุปการํ อสนฺตํ ฌานาทิธมุม 0 อาโรเจนฺตสฺส 
สเจ ยสฺส กสฺสจิ อาโรเจติ, โส มนุสฺสชาติโก โหติ, อนนฺดรเมว “อยํ ฌานลาภี”ติ วา “อริโย”ติ วา 
เยน เกนจิ อากาเรน ตมตฺถํ ชานาติ, ปาราชิก 0 . สเจ น ชานาติ, ถุลฺลจฺจย 0 . สเจ ปน “โย เต วิหาเร 
วสิ, โส ภิกฺขุ ป*เม 0 ฌานํ สมาปชฺชี”ติอาทินา นเยน อฌฺฌาปเทเสน อาโรเจนุตสุส ชานาติ, ถุลฺลจฺจย 0 . 
สเจ น ชานาติ, ทุกุกฏ 0 . 

เมื่อภิกษุอวดคุณธรรมมีฌานเป็นต้นที่ไม่มีจริงในตนซึ่งได้กล่าวประเภทไว้แล้วตามนัย 
ว่า เราเข้าปฐมฌานแล้ว เป็นต้น ล้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ภิกษุอวดนั้นมีชาติเป็นมนุษย์ ทันทีที่ 
อวดเสร็จนั้นเอง บุคคลนั้นเข้าใจความนั้นด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งว่า ภิกษุนี้ได้ฌาน หรือ 
เป็นพระอริยะ ภิกษุนั้นต้องอาบติปาราชิก ล้าเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบติถุลลัจจัย 

เมื่อภิกษุอวดด้วยการระบุถึงผู้อื่นว่า โย เต วิหาเร วสิ, โส ภิกฺขุ ปรมํ ฌานํ สมาปชฺชิ 
(ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน ภิกษุนั้นบรรลุปฐมฌาน) เป็นต้น ล้าผู้ฟังเข้าใจ ต้องอาบติถุลลัจจัย 
ล้าไม่เข้าใจ ต้องอาบํติทุกกฏ 

[ปน ศัพท์ในประโยคว่า สเจ ปน โย เต วิหาเร วสิ ฯเปฯ ทำหน้าที่วิเสสโชตกะ คือ แสดงความ 
พิเศษ ดังคัมภีรัตถนิยาม (ข้อ ๔๕) กล่าวว่า “ปน ศัพท์ที่อยู่ท้าย สเจ และ อิธ แสดงอรรถวิเสสะ”] 


อนาบัด 

อธิมาเนน อาโรเจนุตสุส, อนุลฺลปนาธิปุปายสฺส, อุมุมตฺตกาทีนฌฺจ อนาปตฺติ. 

ไม่ต้องอาบติแก่ 


อธิบาย] 


คำอธิบายยุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 


๔๐๗ 


- ภิกษุผู้อวดด้วยการสำคัญว่าได้บรรลุ 

- ภิกษุไม่มีความต้องการจะอวด 

- ภิกษุผู้เป็นบ้าเป็นด้น 

[คำว่า อนุลฺลปนาธิปฺปาย แปลตามศัพท์ว่า ผู้ไม่มีความต้องการในการพูดอวด มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุลฺลปียเต อุลฺลปนํ (อุ บทหน้า + ลป ธาตุ ะะ พูด + ยุ ปัจจัยในภาวสาธนะ อุปสรรค คือ 
อุ ใช้ในความหมายว่า อุทฺธํ ะะ เบื้องบน, เกินไป) 

- อุลฺลปเน อธิปปาโย อุลฺลปนาธิปฺปาโย (สัตตมีตัปปุริสสมาส) 

- นตฺถิ อุลฺลปนาธิปฺปาโย ยสฺสาติ อนุลฺลปนาธิปฺปาโย (นนิบาตบุรพบทพหุพพีหิสมาส)] 


วิบัติ 

สีลวิปตฺติ. 

[อาบ้ตินี้]เป็นศีลวิบ้ต 

องค์ประกอบ 

อุตุตริมนุสฺสธมฺมสฺส อตุตนิ อสนฺตตา, ปาปิจฺฉตาย ตสฺส อาโรจนิ, อนฌฺฌาปเทโส, 
ยสฺส อาโรเจติ, ตสฺส มนุสฺสชาติกตา, ตงฺขณวิชานนนฺติ อิมาเนตุถ ปฌฺจ องฺคานิ. 

ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๕ เหล่านี้ คือ 
๑. อุตริมนุสธรรมไม่ มี อยู่ในตน 
๒. อวดแก่บุคคลนั้นด้วยความปรารถนาอันทราม 
๓. ไม่ระบุถึงบุคคลอื่น 
๔. อวดอับบุคคลที่เป็นมนุษย์ 
๕. ผู้ฟังรู้ความในขณะที่อวดเสร็จนั้น 

[คำว่า ปาปิจฺฉตา (ความเป็นผู้มีความปรารถนาอันทราม) โดยองค์ธรรม คือ จิตที่มีโลภะ 
เป็นประธานซึ่งต้องการลาภยศสรรเสริญ] 


&: ๐ ๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 


สมุฏฺรานาทีนิ อทินฺนาทาเน วุตฺตสทิสาเนวาติ. 

สมุฏฐานเป็นต้น เป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้แล้วในอทินนาทานสิกขาบท ดังนี้แล 

จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายปาราชิกที่ ๔ 


คำอธิบายนิคม 

อุทฺทิฏฺรา โข อายสฺมนฺโต จตุตาโร ปาราชิกา ธมุมาติ อิทํ อิธ อุทฺทิฏฺรปาราชิกปริ- 

ทีปนเมว. 

คำว่า อุทฺทิฏฺรา โข อายสฺมนฺโต จตุตาโร ปาราชิกา ธมุมา (ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้า 
สวดอาบตชื่อว่าปาราชิก ๔ ข้อแล้ว) นี้ เป็นคำแสดงปาราชิกที่ภิกษุสวดในภิกขุปาติโมกข์นี้ 
เท่านั้น [คือ ยังมีปาราชิกอื่นนอกจากนี้อีกด้วย] 

[ท่านกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อระบุว่า คำว่า อุทฺทิฏฺรา โข เป็นต้นเป็นคำแสดงปาราชิกที่ภิกษุ 
สวดในภิกขุปาติโมกข์นี้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า ปาราชิกมี ๒๔ ประเภทมิใช่หรือ เหตุใดจึงตรัส 
ว่า อุทฺทิฏฺรา โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมมา (ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดอาปติชื่อว่าปาราชิก ๔ 
ข้อแล้ว) อธิบายว่าคำว่า อุทฺทิฏฺรา โข เป็นต้นเป็นคำแสดงปาราชิกที่ภิกษุสวดในภิกขุปาติโมกข์นี้เท่านั้น แต่ 
ยังมีปาราชิกอื่นนอกจากนี้อีกด้วย] 


ปาราชิก ๒๔ ข้อ 

สโมธาเนตุวา ปน สพฺพาเนว จตุวีสดิ ปาราชิกานิ เวทีตพฺพานิ. กดมานิ จตุวีสติ. 
ปาฬิยํ อาคตานิ ตาว ภิกฺขูนิ จตุตาริ ภิฤขุนีนํ อสาธารณานิ จตุตารีติ อฏฺร, ตานิ เอกาทสนฺนํ 
ปณฺฑกาทีนํ อภพฺพภาวสงฺขาเตหิ เอกาทสหิ ปาราชิเกหิ สทฺธึ เอกูนวีสติ, คิหิภาวํ ปตุถย- 



อธิบาย] 


คำอธิบายนิคม 


๔๐๙ 


มานาย ภิกฺขุนิยา วิพฺภนฺตภาวปาราชิเกน สทฺธึ วีสติ, อปรานิ!) ลมฺพี, มุทุปีฏฺริโก, ปรสฺส 
องฺคชาตํ มุเขน คณฺหาติ, ปรสฺส องฺคชาเต อภินึสีทตีติ อิเมส 0 จตุนฺนํ วเสน “จตุตาริ อนุโลม- 
ปาราชิกานี”ติ วทนฺติ, อิติ อิมานิ จ จตุตาริ, ปุริมานิ จ วีสตีติ สโมธาเนตุวา สพฺพาเนว 
จตุวีสติ ปาราชิกานิ เวทิตพฺพานิ. 

อนึ่ง ปาราชิก ๒๔ ข้อทั้งหมด บุคคลพึงประมวลแล้วทราบ คือ 
๑. ปาราชิก ๘ ที่มาในบาลีก่อน คือ ปาราชิกของภิกษุ ๔ ของภิกษุณีที่ไม่เกี่ยวกบ 

ภิกษุ ๔ 

๒. ปาราชิก ๑๙ คือ ปาราชิก ๘ เหล่านั้นรวมกับปาราชิก ๑๑ ที่เรียกว่า ความเป็น 
อภัพพบุคคล ๑๑ จำพวก มีบัณเฑาะก์ เป็นต้น 

๓. ปาราชิก ๒๐ พร้อมกับปาราชิกของนางภิกษุณี ผู้ ปรารถนาเป็นคฤหัสถ์แล้ว 
เคลื่อนจากพระศาสนา 

๔. ปาราชิก ๒๔ ทั้งหมด รวมปาราชิก ๒๐ ก่อน และปาราชิก ๔ อื่นเหล่านี้ ซึ่ง 
เรียกว่า อนุโลมปาราชิก คือ 

- ภิกษุผู้มีองคชาดยาว (ลมฺพี) 

- ภิกษุผู้มีหลังอ่อน (มุทุปิฏฺริโก) 

- ภิกษุผู้อมองคชาดของผู้อื่น (ปรสฺส องฺคชาด 0 มุเขน คณฺหาติ) 

- ภิกษุผู้นั้งทับองคชาดของผู้อื่น (ปรสฺส องฺคชาเต อภินิลีทติ) 

[ปาราชิก ๒๔ ข้อ คือ 
๑. ปาราชิกของภิกษุ ๔ 

๒. ปาราชิกของภิกษุณีที่ไม่เกี่ยวกับภิกษุ ๔ คือ 

- อุพฺภชาณุมณฺฑลิกา (ภิกษุณีที่ถูกบุรุษสัมผัสร่างกายตั้งแต่เหนือเข่าขึ้นไป) 

- วชฺชปฺปฏิจฺฉาทิกา (ภิกษุณีที่ปิดโทษปาราชิกของภิกษุณีอื่น) 

- อุกฺขิตฺตานุวตฺติกา (ภิกษุณีที่คล้อยตามภิกษุณีผู้ถูกสงฆ์ทอดทิ้ง) 

- อฏฺรวตฺถุกา (ภิกษุณีที่มีวัตถุ ๘ คือ ยินดีการจับมือของบุรุษ เป็นต้น) 

๓. อภัพพบุคคล ๑๑ มีบัณเฑาะก์เป็นต้น 


&'๑๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


๔. การเคลื่อนจากพระศาสนาของภิกษุณี คือ ถ้าภิกษุณีนุ่งห่มเสื้อผ้าของคฤหัสถ์ ก็ขาดจาก 
ความเป็นสมณะ ไม่อาจบวชเป็นภิกษุณีได้อีก การนุ่งห่มเสื้อผ้าคฤหัสถ์ของภิกษุณีจึงเป็นปาราชิกโดยอ้อมที่ 
เรียกว่า สทิสูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่คล้ายคลึงกัน 

๕. การที่ภิกษุมีองคชาดยาว โดยสอดองคชาดเข้าทางปากหรือทวารหนักของตน ดังที่ปรากฏ 
ในเรื่องผู้มีองคชาตยาว 

๖. การที่ภิกษุมีหลังอ่อน โดยสอดองคชาดเข้าทางปากหรือทวารหนักของตน ดังที่ปรากฏใน 
เรื่องผู้มีหลังอ่อน 

๗. การอมองคชาดของผู้อื่น 

๘. การนั่งทับองคชาดของผู้อื่นให้เข้าไปทางทวารหนักของตน 

ปาราชิก ๔ อย่างหลัง (ตั้งแต่ข้อ ๕- ๘) ได้ชื่อว่า อนุโลมปาราชิก คือ ปาราชิกที่คล้อยตาม 
เมถุนธรรม เพราะต้องอาปติด้วยการยังทวารของตนให้กระทบทวารของผู้อื่นอย่างเดียว โดยไม่มีการเสพ 
เมถุนธรรมอันเป็นอัชฌาจารของคนคู่ที่เสมอกันด้วยราคะ 
คำว่า สโมธาเนตฺวา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สโมธานํ อกาสีดิ สโมธาเนตวา ะะ กระทำการรวมแล้ว, ประชุมแล้ว ได้รูปว่า สโมธาเนตวา 

(สโมธาน ศัพท์ -I- อิ ปัจจัยในความหมายว่า กระทำ + ตฺวา ปัจจัย) 

มีรูปอื่นอีกว่า สโมธาเนสิ ในประโยคว่า ชาตก 0 สโมธาเนสิ (ทรงประชุมชาดกแล้ว) ลง อิ ปัจจัย 
ท้าย สโมธาน ศัพท์ที่เป็นนามธาตุด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๕ สูตร ๑๒) ว่า ธาตฺวตฺเถ 
นามสฺมิ (ลง อิ ปัจจัยท้ายนามศัพท์ในอรรถของธาตุ) หรือ ลง เณ ปัจจัยด้วย จ ศัพท์ในสูตรของภัจจายน- 
ไวยากรณ์ (สูตร ๕๓๙) ว่า ธาตุรูเป นามสฺมา ณโย จ (เมื่อมีรูปของธาตุ ลง ณย ปัจจัยท้ายนามศัพท์ และ 
ตั้งชื่อว่าการิตปัจจัย) เช่น 

- สมาเนติ ะะ สมาน ศัพท์ -I- อิ ปัจจัย -I- ติ วิภัตติ (ย่อมกระทำให้บริบูรณ์) 

- ปิเณติ - ปิณ ศัพท์ -I- อิ ปัจจัย -I- ติ วิภัตติ (ย่อมกระทำให้เอิบอิ่ม) 

- วจฺเจติ ะะ วจฺจ ศัพท์ + อิ ปัจจัย + ติ วิภัตติ (ย่อมกระทำอุจจาระ) 

- มุตฺเตติ ะะ มุตฺต ศัพท์ -I- อิ ปัจจัย -I- ติ วิภัตติ (ย่อมกระทำปัสสาวะ) 

คำว่า อนุโลมปาราชิก แปลว่า “ปาราชิกที่คล้อยตามเมถุนธรรม” มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เมถุนธมฺมปาราชิกสฺส อนุโลเมนฺดีดิ อนุโลมานิ. 

(อนุโลม ศัพท์ -I- อิ ปัจจัยในความหมายว่า กระทำ -I- อ ปัจจัย'ในภัตตุสาธนะ) 

- อนุโลมานิ จ ตานิ ปาราชิกานิ จาติ อนุโลมปาราชิกานิ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 


อธิบาย] 


คำอธิบายนิคม 


๔ (ขิ) (ริ) 


ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๓๙) อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ภิกษุที่ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา และฆ่าพระอรหันต์ 
จะต้องอาบิติปาราชิกข้อ ๔ ส่วนภิกษุที่ประทุษร้ายภิกษุณี และพวกลัมพีเป็นต้น ก็นับเข้าในอาบิติปาราชิก 
ข้อ ๑ แต่บุคคลผู้ฆ่ามารดาเป็นต้นนั้น หมายถึง อนุปสัมบันเท่านั้นในเรื่องนี้ ส่วนพวกดัมพีเป็นต้นแม้ 
นับเข้าในปาราชิกข้อ ๑ แต่กล่าวไว้ต่างหาก เพราะมิใช่ผู้เสพเมถุนธรรมโดยตรง จึงกล่าวไว้แยกกัน 


อภัพพบุคคล คือ บุคคลผู้ไม่ควรได้รับการบวชในพระศาสนา การไม่ควรได้รับการบวชดังกล่าว 
เป็นเช่นกับการต้องอาบิติปาราชิกนั้นเอง จึงจัดเป็นผู้ต้องอาป๋ติปาราชิกโดยอ้อม มี ๑๑ จำพวก คือ 
๑. บัณเฑาะก์ ๒. เกยยสังวาส (ผู้ดักสังวาส) 

๓. ผ้เข้ารีตเดียรถีย์ ๔. สัตว์ดิรัจฉาน 


'ป 

๕. ผู้ ฆ่ามารดา 
๗. ผู้ฆ่าพระอรหันต์ 
๙. ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ 


๖. ผู้ฆ่าบิดา 

๘. ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี 

๑๐. ผู้ท่าร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต 


6)6). อุภโตพยัญชนก (คนมีสองเพศ) 


อภัพพบุคคลดังกล่าวจำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. วัตถุวิปันนะ ผู้วิบิติโดยวัตถุ คือ บัณเฑาะว์ สัตว์ดิรัจฉาน และอุภโตพยัญชนก บุคคล 

เหล่านั้นเป็นอเหตุกปฏิสนธิ คือ ผู้ปฏิสนธิด้วยอเหตุกจิต จึงห้ามมรรค แต่ไม่ห้ามสวรรค์ 

๒. กิริยาวิปันนะ ผู้วิบัติโดยกิริยา คือ เกยยสังวาส (ผู้สักสังวาส) ผู้เข้ารีตเดียรถีย์ ผู้ 

ฆ่ามารดา ผู้ฆ่าบิดา ผู้ฆ่าพระอรหันต์ ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี ผู้ท่าร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต และ 
ภิกษุผู้ท่าลายสงฆ์ บุคคลเหล่านี้ถึงฐานะที่ไม่ควรได้รับการบวช เพราะอากัปกิริยาของตนวิบัติไปด้วยการ 
ดักสังวาส เป็นต้น บุคคลทั้ง ๘ จำพวกเหล่านี้จำแนกเป็น 

๒.๑ ผู้ห้ามมรรค ไม่ห้ามสวรรค์ คือ เกยยสังวาส (ผู้สักสังวาส) ผู้เข้ารีตเดียรถีย์ และ 
ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี 

๒.๒ ผู้ห้ามทั้งมรรคและสวรรค์ คือ ผู้ฆ่ามารดาเป็นต้น ๕ จำพวกที่เหลือ 
คำว่า ลมพี มีรูปวิเคราะห์ว่า ลมพ 0 อสฺส อตฺถีติ ลมฺพี (ผู้มีองคชาตห้อยอยู่, ผู้มีองคชาตยาว) 
ภิกษุดังกล่าวไม่จัดเป็นปาราชิกด้วยความมีองคชาตยาว แต่เมื่อสอดองคชาตของตนเข้าในปากหรือเข้าไป 
ในทวารหนัก เพราะอาศัยความมีองคชาดยาว จึงจะเป็นปาราชิก 

คำว่า มุทุปิฏฺริก (ผู้มีหลังอ่อน) มีรูปวิเคราะห์ว่า มุทุกตา ปิฏฺริ เอตสฺสาติ มุทุปิฏฺริโก (ลบ กด 
ศัพท์กลางสมาสเพื่อย่อคำ) ภิกษุดังกล่าวไม่จัดเป็นปาราชิกด้วยความมีหลังอ่อน แต่เมื่อสอดองคชาดของ 
ตนเข้าในปากหรือทวารหนักเพราะอาศัยความมีหลังอ่อน จึงจะเป็นปาราชิก] 


&:๑๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ดำอธิบาย น ลภดิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ส 0 วาส 0 

น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สํวาสนฺติ อุโปสถาทิเภทํ สํวาสํ ภิฤขูหิ สทฺธึ น ลภติ. 

คำว่า น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สำาสํ (ย่อมไม่ได้รับสังวาสร่วมกับภิกษุทั้งหลาย) หมายความ 
ว่า ย่อมไม่ได้รับสังวาสอันจำแนกเป็นสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมเป็นต้นร่วมกับภิกษุทั้งหลาย 

[คำว่า อุโปสถาทิเภท 0 เป็นคำที่เพิ่มเข้ามาจากบทตั้ง เพื่อระบุถึงสังวาสว่าคือสังฆกรรมมีอุโบสถ- 
กรรมเป็นต้น การอธิบายความในลักษณะนี้เป็นการแสดง อภิเธยยัดถะ หรือ สรูปะ คือ ความหมายที่ 
ศัพท์นั้นมุ่งหมายถึง 

นอกจากนั้น ท่านสดับ น ลภติ มาอยู่ท้ายประโยค เพื่อแสดงว่าประโยคภาษาบาลีทั่วไปนิยม 
ประกอบใช้บทกริยาในตอนท้ายของประโยค แต่ในบางแห่งก็ประกอบไว้ต้นประโยคบ้างเพื่อความสละสลวย 
แห่งถ้อยคำ] 


คำอธิบาย ยถา ปุเร, ดถา ปจฺฉา 

ยถา ปุเร, ตถา ปจฺฉาต็ ยถา ปุพฺเพ คิหิกาเส อนุปสมฺปนฺนกาเส จ, ปจฺฉา ปาราชิก 0 
อาปนฺโนปี ตเถว, อสํวาโสติ นตฺถิ ตสฺส ภิกฺขูหิ สทฺธึ อุโปสถาทิเภโท สํวาโสติ. 

คำว่า ยถา ปุเร ตถา ปจฺฉา (ในภายหลัง เหมือนในกาลก่อน) หมายความว่า ในกาล 
ก่อน คือ เมื่อครั้งที่เป็นคฤหัสถ์และสามเณร ย่อมไม่ได้รับสังวาส ฉันใด แม้ผู้ต้องอาบติปาราชิก 
แล้วในภายหลัง ก็ไม่ได้รับสังวาส ฉันนั้น 

คำว่า อสังวาสะ หมายความว่า สังวาสอันจำแนกเป็นสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมเป็นต้น 
ร่วมกับภิกษุทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่เธอ 

[ท่านอธิบาย ปุเร (ในกาลก่อน) ว่า ปุพฺเพ เพื่อแสดงว่า ปุเร ศัพท์ใช้ในความหมายว่า ก่อน ไม่ 
ได้ใช้ในความหมายว่า ช้างหน้า 

คำว่า คิหิกาเส อนุปสมฺปนฺนกาเส จ (เมื่อครั้งที่เป็นคฤหัสถ์และสามเณร) อธิบายว่า ปุพฺเพ คือ 
กาลที่เป็นคฤหัสถ์และสามเณร 

ฉบับฉัฏฐสังคีติและฉบับมหาจุฬาฯ พบข้อความว่า ปจฺฉา ปาราชิก 0 อาปนฺโนปิ ตเถว อสำาโส 


อธิบาย] 


คำอธิบายนิคม 


๔'๑๓ 


โหติ นตฺถิ ตสฺส ภิกฺขูหิ สทฺธึ อุโปสถาทิเภโท สำาโสติ แต่กังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๑๗) กล่าวว่า ใน 
คัมภีร์สมันตปาสาทิกา ฉบับพม่าบางฉบับ พบข้อความว่า ปจฺฉา ปาราชิก 0 อาปนฺโนปิ ตเถา, อสำาโสติ 
นตฺถิ ตสฺส ภิกฺขูหิ สทฺธึ อุโปสถาทิเภโท สำาโสติ โดยคำว่า อสำาโส เป็นบทตั้ง และควรมีบทตั้งเช่นนั้น 
เพราะบทกริยาของ ตเถา ควรเป็น น ลภดิ ไม่ควรเป็น อสำาโส เนื่องจากสอดคล้องกับบทกริยาของ ย 
ศัพท์ว่า ยถา ส 0 วาส 0 น ลภดิ 

คำว่า อสํวาส มีรูปวิเคราะห์ ๒ ประการ คือ 

- นตฺถิ สำาโส ตสฺสาติ อสำาโส (จตุตถีพหุพพีหิสมาส) 

เพราะท่านอธิบายด้วยบทที่เป็นจตุตถีวิภัตดิว่า ตสฺส ในประโยคว่า นตฺถิ ตสฺส ภิฤขูหิ สทฺธึ 
อุ'โปสถาทิเภโท สำาโส (สังวาสอันจำแนกเป็นสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมเป็นต้นร่วมกับภิกษุทั้งหลาย ย่อม 
ไม่มีแก่เธอ) 

- นตฺถิ สำาโส เตนาดิ อสำาโส (ตติยาพหุพพีหิสมาส) 

เพราะท่านอธิบายด้วยบทที่เป็นตติยาวิภัตติว่า เตน ในหน้า ๑๓๔ ว่า โส เตน สทฺธึ นตฺถีดิ 
อสำาโส (สังวาสนั้นกับภิกษุนั้นย่อมไม่มี เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า อสังวาสะ) 

โดยทั้วไปอัญญบทของนนิบาตบุรพบทพหุพพีหิสมาสมักมีรูปเป็นจตุตถีวิกัตติ เช่น 

- นตฺถิ เอตสฺส สโมติ อสโม, ภควา ะะ ผู้เสมอเหมือนย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า อสมะ (ผู้มีบุคคลเสมอเหมือนหามิ'ได้ หมายถึง พระผู้มีพระภาค) 

แต่ในที่บางแห่งก็ประกอบใช้สัตตมีวิภัตดิในอุทาหรณ์ว่า 

- น วิชฺชเต วุฏฺริ เอตฺถาติ อวุฏฺริโก ชนปโท ะะ ฝนย่อมไม่มีในแคว้นนี้ เหตุนั้น แคว้นนั้น 
ชื่อว่า อวุฏเกะ (แคว้นไม่มีฝน หมายถึง แคว้น) 

ดังนั้น การประกอบอัฌญบทเป็นรูปที่ลงตติยาวิภัตติว่า เตน ในที่นี้จึงถือเป็นรูปพิเศษ การที่ 
ท่านประกอบใช้ดังนี้ ก็เนื่องจากบทที่ประกอบกับ ส 0 วาส ศัพท์ต้องลงตติยาวิภัตติในสหัตถะ (อรรถของ 
สห ศัพท์) แปลว่า “กับ” ด้วย จ ศัพท์ในสูตรของภัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๒๘๗) ว่า สหาทิโยเค จ (ลง 
ตติยาวิภัตดิในที่ประกอบด้วย สห ศัพท์เป็นต้น และในอรรถอื่นๆ) ตัวอย่าง เทวทตฺโต ราชคห 0 ปาวิสิ 
โกกาลิเกน ปจฺฉาสมเณน (พระเทวทัตเข้าไปสู่เมืองราชคฤห์กับพระผู้ติดตามชื่อว่า โกกาลิกะ) 

อนึ่ง ปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๓๕๖) แสดงรูปวิเคราะห์ของบทนี้เป็นจตุตถีพหุพพีหิสมาสว่า 

- นตฺถิ สำาโส เอเตสนฺติ อส 0 วาสา ะะ สังวาสย่อมไม่มีแก่ภิกษุเหล่านั้น เหตุนั้น ภิกษุเหล่านั้น 
ชื่อว่า อสังวาสะ ะะ ผู้ไม่มีสังวาส หรืออาจถือว่าเป็นรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาสก็ได้ โดยแปลว่า “สังวาส 
ของภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มี เหตุนั้น ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า อสังวาสะ ะ; ผู้ไม่มีสังวาส”] 


&:๑๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๑. ปาราชิก 


ดำอธิบาย ตดฺถายสฺมนุเด ปุจฺฉามิ 


ตตฺถายสฺมนุเต ปุจฺฉามีติ เตสุ จตูสุ ปาราชิเกสุ อายสุมนุเต “กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา”ติ 

ปุจฺฉามิ. 

คำว่า ตตฺถายสฺมนุเต ปุจฉามิ หมายความว่า ในอาบติปาราชิก ๔ ข้อนั้น ข้าพเจ้า 
ขอถามพวกท่านว่า เป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ 

[คำว่า ตตฺถ หมายถึง ปาราชิก ๔ ข้อ ท่านจึงอธิบายว่า เตสุ จตูสุ ปาราชิเกสุ (ในอาปติปาราชิก 

๔ ข้อนั้น)] 


ดำอธิบาย กจฺจิดฺถ 

กจฺจิตฺถาติ กจฺจิ เอตุถ, เอเตสุ จตูสุ ปาราชิเกสุ กจฺจิ ปริสุทฺธาติ อตุโถ. อถ วา กจฺจิตุถ 
ปริสุทฺธาติ กจฺจิ ปริสุทฺธา อตุถ, ภวถาติ อตุโถ. เสสํ สพฺพตุถ อุตุตานเมวาติ. 

คำว่า กจฺจิตุถ ตัดบทเป็น กจฺจิ + เอตุถ หมายความว่า ในอาบติปาราชิก ๔ ข้อนี้ 
พวกท่านบริสุทธิ้แล้วหรือ 

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า กจฺจิตุถ ปริสุทฺธา แปลว่า พวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ 

บทที่เหลือในประโยคทั้งหมดมีความหมายชัดเจนแล้วนั้นเทียว ดังนี้แล 

[คำว่า กจฺจิตฺถ ตามนัยแรกตัดบทเป็น กจฺจิ + เอตฺถ ลบ เอ อักษร นัยที่สองตัดบทเป็น กจฺจิ 
+ อตฺถ ลบ อ อักษร 

ในคำว่า อตฺถ ภวถ คำว่า อตฺถ ประกอบรูปศัพท์มาจาก อส ธาตุ (ภุวิ ะะ มี, เป็น) + อ ปัจจัย 
+ ถ วิภัตติ ท่านจึงอธิบายด้วย ภวถ เพื่อแสดงข้อความนี้ ดังนั้น บททั้ง ๒ จึงต้องแปลพร้อมกันไป ไม่ 
ควรแปลแยกกัน เพราะเป็นการแสดงคำแปลของศัพท์โดยตรง 

คำว่า อุดตาน ประกอบรูปศัพท์มาจาก อุ อุปสรรค (ปรากฏแล้ว) + ตาน ศัพท์ (ความพิสดาร) 
แปลตามศัพท์ว่า มีความพิสดารอันปรากฏแล้ว มีรูปวิเคราะห์เป็นปัญจมีพหุพพีหิสมาสว่า อุคฺคโต ตาโน 
ยสฺมาติ อุตฺตานํ (ความพิสดารปรากฏแล้วจากบทนั้น เหตุนั้น บทนั้นชื่อว่า อุตตานะ) ดังคัมภีร์ศัพทัสโตน- 
มหานิธิกล่าวว่า 


อธิบาย] 


คำอธิบายนิคม 


&' (ชิ) &' 


อุตุตาน ติ. อุคฺคโต ตาโน วิตฺถาโร ยสฺมา. วิตถารสุฌฺเฌ, ภูมิลคฺคปิฏฺริตาย อุทฺธภาเวน ริเต, 
อุทฺธมุเข จ.' 9๗๔ 

“อุตุตาน ไตรลิงค์ [มีรูปวิเคราะห์ว่า] อุคฺคโต ตาโน วิตฺถาโร ยสฺมา [ย่อมเป็นไปในความหมายว่า] 
ว่างจากความพิสดาร, ดำรงอยู่โดยความเป็นเบื้องบน เพราะความมีหลังติดกับพื้น (นอนหงาย) และใบหน้า 
ที่แหงนขึ้นเบื้องบน”] 


อิติ กงฺขาวิตรณิยา ปาติโมกฺขวณฺณนาย 
ปาราชิกวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายปาราชิก 

ในคัมภีร์อธิบายปาติโมกข์ชื่อกังขาวิตรณี ด้วยประการฉะนี้ 



กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&:๑๗ 


คำอธิบายสังฆาทิเสส 
ดำอธิบาย อิเม โข ปน 

อิเม โข ปนาติ อิทานิ วตฺตพฺพานํ อภิมุขีกรถI 

คำว่า อิเม โข ปน (อาบติเหล่านี้) บ่งถึงอาบ้ติที่ควรกล่าวถึงในบัดนี้ 

ดำอธิบาย อายสุมนุโต 

อายสฺมนฺโตติ สนฺนิปติตาน์ ปียวจเนน อาลปนํ. 

คำว่า อายสฺมนฺโต (ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย) เป็นศัพท์ร้องเรียกภิกษุผู้ประชุมกันด้วย 
ถ้อยคำอันอ่อนหวาน 

[ท่านอธิบาย อายสฺมนฺโต ว่าเป็นบทอาลปนะ ไม่ใช่บทกัตตาหรือกรรม 

คำว่า อายสฺมนฺโต เป็นศัพท์พหูพจน์ของ อายสฺมา ซึ่งมีรูปวิเคราะห์ว่า อายุ อสฺส อตฺถีติ อายสฺมา 
(ผู้มีอายุ) แม้คำนี้จะหมายความถึงบุคคลผู้สูงอายุโดยตรง แต่ความจริงกล่าวถึงภิกษุทุกรูปที่มีอายุน้อยหรือ 
มากโดยทั่วไป การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า รุฬหีนาม คือ ชื่อที่กล่าวตามใจโดย 
ไม่มีความหมายตามรากศัพท์ ดังคำว่า โค ที่แปลตามศัพท์ว่า “สัตว์ผู้ไป” มีรูปวิเคราะห์ว่า คจฺฉตีติ โค (สัตว์ 
ผู้ไป ชื่อว่า โค) แต่หมายถึงวัวอย่างเดียว ไม่ได้หมายถึงสัตว์ทุกชนิดที่สามารถเดินได้ ดังนั้น ท่านจึงกล่าว 
ว่า ปิยวจเนน อาลปน์ (เป็นศัพท์ร้องเรียกด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวาน) ดังฎีกาใหม่กล่าวว่า 

สาธโว หิ ปเร “โภนฺโต”ติ วา “เทวานํปิยา”ติ วา “ภทฺรภวนฺ”ติ วา “อายสฺมนฺโต”ติ วา สมาลปนฺติ.' 9 

“โดยแท้จริงแล้ว สัตบุรุษทั้งหลายย่อมเรียกผู้อื่นเป็นอย่างดีว่า โภนฺโต (ท่านผู้เจริญ) บ้าง เทวานิ- 
ปิย (ผู้เป็นที่รักของเทวดา) บ้าง ภทฺรภว 0 (ท่านผู้เจริญ) บ้าง อายสฺมนฺโต (ท่านผู้มีอายุ) บ้าง” 

คำว่า ปิยวจน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปิยายิตพฺพนฺดิ ปิย 0 (ปี ธาตุ = เอิบอิ่ม, รักใคร่ + ย ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- ปิยฌฺจ ต 0 วจนญจาติ ปิยวจน์ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส)] 


&'๑(^' 


คำอธิบายสุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ดำอธิบาย เดรส เป็นด้น 

เตรสาติ คณนปริจฺเฉโท. 

คำว่า เตรส (๑๓ ข้อ) เป็นศัพท์กำหนดจำนวน 
สงฺฆาทิเสสาติ เอว 0 นามกา. 

คำว่า สงฆาทิเสสา (สังฆาทิเสส) คือ อาบติที่มีชื่ออย่างนี้ 
ธมฺมาติ อาปตฺติโย. 

คำว่า ธมมา แปลว่า อาบติ 

อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺตีติ สรูเปน อุทฺทิสิตพฺพตํ อาคจฺฉนุติ, น นิทาเน วิย “ยสฺส สิยา 
อาปตฺตี”ติ สาธารณวจนมตฺเตน. 

คำว่า อุทฺเ ทสํ อาคจฺฉนุติ (ย่อมถึงการสวด) หมายความว่า อาบติที่ถึงการจะต้อง 
สวดโดยส่วนที่แจกแจงออกมา มิใช่โดยศัพท์ที่เป็นสามัญทั่วไป[กับอาบติทั้งหมด]ว่า ยสฺส สิยา 
อาปตฺติ (ท่านรูปใดมีอาบติ) เหมือนในคำเริ่มเรื่อง 

[คำอธิบายของ เตรสาติ คณนปริจฺเฉโท เป็นต้น เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วในคำเริ่มต้นของ 
ปาราชิกว่า ตตฺริเม เป็นต้น] 


๑. คำอธิบายสุกกวิสสิ'ฏฐิสิกขาบท 
ดำอธิบาย สฌฺเจดนิกา 

สํวิชฺชตี เจตนา อสุสาติ สฌฺเจตนา, สฌฺเจตนาว สฌฺเจตนิกา, สฌฺเจตนา วา อสุส 
อตฺถีติ สฌฺเจตนิกา. 

คำว่า สัญเจตนา (การมีเจตนาปล่อยนํ้าอสุจิ) คือ [การปล่อยนี้าอสุจิ]ที่มีเจตนาปรากฏอยู่ 
คำว่า สัญเจตนานั้นแหละ มีรูปว่า สัญเจตนิกา 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&■๑๙ 


อีกอย่างหนึ่ง สญเจตนิกา คือ [การปล่อยนํ้าอสุจิ]ที่มีเจตนาปรากฏอยู่ [ลง อิก ปัจจัย 
ในอัสสัตถิตัทธิต] 


[ข้อความข้างต้นแสดงรูปวิเคราะห์ของ สฌฺเจตนิกา ๒ ประการ คือ 

ประการที่ ๑ 

- ส 0 ริชฺชตี เจตนา อสฺสาติ สฌฺเจตนา (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- สฌฺเจตนา เอว สฌฺเจตนิกา (ลง อิก ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 

ในรูปวิเคราะห์นี้ อุปสรรค คือ ส 0 ใช้ในความหมายว่า ส 0 ริชฺชตี (ปรากฏอยู่) มีรูปเป็น อี การันต์ 
เหมือน คุณวตี, คจฺฉตี มาจาก ส 0 บทหน้า + วิท ธาตุ + ย ปัจจัย + อนฺต ปัจจัย + อี อิตถีปัจจัย 
โดยเหตุที่รูปวิเคราะห์พหุพพีหิสมาสว่า สฌฺเจตนา มีความหมายว่า “มี” อยู่แล้ว ดังนั้น อิก ปัจจัยใน 
สฌฺเจตนิกา จึงไม่มีอรรถพิเศษใด ๆ แต่ลงในอรรถสกัตถ์คืออรรถของบทที่ตนประกอบร่วมเท่านั้น 

ประการที่ ๒ 

- สํริชฺชมานา เจตนา สฌฺเจตนา (ปาทิบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- สฌฺเจตนา อสฺสา อตฺถีติ สฌฺเจตนิกา (ลง อิก ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) 

ในรูปวิเคราะห์นี้มีรูปสำเร็จเป็นกรรมธารยสมาสก่อน จากนั้นจึงตั้งรูปวิเคราะห์เป็นอัสสัตถิตัทธิต 
อีกทอดหนึ่ง โดยลง อิก ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต เพื่อให้หมายถึงการปล่อยนั้าอสุจิ 

มีฃ้อสังเกตว่า ในรูปวิเคราะห์แรก ลง อิก ปัจจัยในสกัตถตัทธิต เพราะบทว่า สฌฺเจตนา เป็น 
พหุพพีหิสมาสที่สามารถแสดงถึงอัญญบทคือ สุกกวิสฺสฏฺริ ได้ ส่วนในรูปวิเคราะห์หลังนั้น ลง อิก ปัจจัยใน 
อัสสัตถิตัทธิต เพราะบทว่า สฌฺเจตนา เป็นกรรมธารยสมาส จึงต้องลง อิก ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต เพื่อให้ 
หมายถึง สุกกวิสฺสฏฺธิ ได้ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อฌฺฌปทตฺถสมาเสเนว สุกกวิสฺสฏฺริยา วุตฺตตฺตา อิกสทฺทสฺส วิสุ 0 อตฺโถ นตฺถีติ อาห “สฌฺเจตนาว 
สฌฺเจตนิกา”ติ. อิทานิ อิกสทฺโทว อตฺถิอตฺถํ ปกาเสตีติ ทสฺเสนฺโต “สฌฺเจตนา วา”ติอาทิมาห. ๒ 

“อิก ศัพท์ไม่มีเนื้อความโดยเฉพาะ เพราะกล่าวถึงการปล่อยนั้าอสุจิแล้ว ด้วยยัญญปทัตถสมาส 
(สมาสที่มีอรรถของบทอื่น, พหุพพีหิสมาส) ฉะนั้นจึงกล่าวว่า สฌฺเจตนาว สฌฺเจตนิกา (คำว่า สัญเจตนา 
นั้นแหละ มีรูปว่า สัญเจตนิกา) 

บัดนี้ ท่านจะแสดงว่า อิก ศัพท์นั้นเอง แสดงอรรถว่า อตฺถิ ได้ จึงกล่าวว่า สญเจตนา วา 
(อีกอย่างหนึ่ง สัญเจตนิกา คือ [การปล่อยนั้าอสุจิ]ที่มีเจตนาปรากฏอยู่) เป็นต้น” 

อนึ่ง รูปวิเคราะห์แรกนั้น ฉบับฉัฏฐสังคีติและฉบับมหาจุฬาฯ มีรูปว่า ส 0 ริชฺชติ เจตนา อสฺสาติ 


&:๒๐ 


คำอธิบายสุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


สฌฺเจตนา รูปว่า สํวิชฺชติ นั้นไม่สมควร เพราะบทหน้าของพหุพพีหิสมาสมักใช้เป็นวิเสสนะของบทหลัง 
แน่นอน เช่น ฉินฺ , นา หตฺถา ยสฺสาติ ฉินฺนหตฺโถ (ผู้มีมือขาดแล้ว ชื่อว่า ฉินนหัตถะ) ดังนั้น จึงควรมีรูปว่า 
สํริชฺชตี โดยเป็นคุณศัพท์ของ เจตนา จะเห็นได้ว่า ในรูปวิเคราะห์หลัง ท่านประกอบใช้ สํริชฺชมานา ซึ่ง 
เป็นคำไวพจน์ของ ส 0 ริชฺชตี เป็นคุณศัพท์ของ เจตนา เช่นเดียวกัน] 


คำอธิบาย สุกฺกวิสฺสฏฺธิ 

สุกุกวิสฺสฏฺรีติ สุกุกสฺส วิสฺสฏฺI, ราคูปตฺถมฺภาทีสุ เยน เกนจิ องฺคชาเต กมุมฌฺฌดํ ปตฺเต 
อาโรคฺยาทีสุ ย 0 กิฌฺจิ อปทิสิตฺวา อชฺฌตุตรูปาทีสุ ยตุถ กตุถจิ โมจนสฺสาทเจตนาย นิมิตุเต 
อุปกุกมนุตสฺส อาสยธาตุนานตุตโต นีลาทิวเสน ทสวิเธสุ สุกุเกสุ ยสฺส กสฺสจิ สุกุกสฺส รานา 
จาวนาติ อตุโถ. 

คำว่า สุกกวิสสัฏฐิ คือ การปล่อยนํ้าอสุจิ หมายความว่า การยังนํ้าอสุจิอย่างใดหรือ 
อย่างหนึ่งใน ๑๐ ชนิดมีอสุจิสีเขียวเป็นต้นให้เคลื่อนจากที่ตั้ง เพราะความต่างกันแห่งที่อาศัย 
และธาตุของภิกษุผู้มุ่งถึงประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในการหายจากโรคเป็นต้น แล้วพยายามอยู่ 
ที่นิมิต (องคชาด) ด้วยเจตนาที่ยินดีจะปล่อยออกในรูปภายในเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะ 
ที่องคชาดถึงการเหมาะแก่การงาน [คือ การปล่อยนํ้าอสุจิ] เพราะการเกิดราคะเป็นต้นอย่างใด 
อย่างหนึ่ง 


[คำว่า สุกกวิสฺสฏฺริ มีรูปวิเคราะห์เป็นกัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า 
- สุกกสฺส วิสฺสฏฺริ สุกกวิสฺสฏฺริ ะ; การปล่อยนั้าอสุจิ ชื่อว่า สุกกวิสลัฏฐิ 
คัมภีร์กังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๑๙) กล่าวถึงรูปว่า สุกฺกวิสฏฺริ โดยให้เหตุผลว่า 
“คำว่า วิสฏฺริ ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า + สชฺช ธาตุ (จาเค ะะ ปล่อย) + ติ ปัจจัย 
ไม่ซ้อน สุ เป็น สฺส ใน วิสฺสฏฺริ เพราะมีรากศัพท์มาจาก สชฺช ธาตุ” 

ตามมตินี้ควรมีรูปว่า วิสฏฺริ เพราะไม่อาจซ้อนพยัญชนะหน้า สชฺช ธาตุได้ 
อย่างไรก็ดี ตามมติของลัททนีดิปกรณ์ (ธาตุมาลา หน้า ๖๕) พบรูปว่า วิสฺสฏฺริ โดยประกอบ 
รูปศัพท์มาจาก สช ธาตุ ในความหมายว่า ปล่อย, กอด, ราดรด (สช วิสฺสคฺคปริสฺสชฺชนพฺภุกฺกิรเณสุ) และ 
อาจซ้อน สุ เป็น สฺส ได้ในรูปดังกล่าว เพราะอาจซ้อนพยัญชนะหน้า สช ธาตุได้ ดังคำว่า วิสฺสชฺเชนฺโต 
(สละอยู่, ปล่อยอยู่) ะะ วิ + สชฺเชนฺโต, อวิสฺสชฺเชนฺโต (ไม่สละอยู่, ไม่ปล่อยอยู่) ะะ อวิ + สชฺเชนฺโต ตามกฎ 



กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๔'๒๑ 


การซ้อนพยัญชนะสังโยคที่กล่าวไว้ในปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๔๐) เหตุที่ สช ธาตุสามารถซ้อนอักษรได้ 
ก็เนื่องจากสันสกฤตใช้เป็น สฤช ธาตุ ในอรรถว่า วิสรฺเค (สละ, ปล่อย) ส่วน สชฺช ธาตุมีรูปสันสกฤตว่า 
สรฺชฺช ธาตุในอรรถว่า อรฺชฺชเน (ทำ, จัดแจง) จึงไม่ซ้อนพยัญชนะ เพราะไม่ประกอบด้วย ฤ สระเหมือน 
สฤช ธาตุ นอกจากนั้น ในพระบาลี อรรถกถา และฎีกาก็พบรูปว่า วิสฺสฏฺริ มากกว่า วิสฏฺริ ดังนั้น จึงสรุป 
ได้ว่าควรมีรูปเป็น สุกกวิสฺสฏฺริ 

ประโยคข้างด้นแสดงข้อความโดยสังเขป ดังนี้ 

๑. คำว่า ราคูปตฺถมฺภาทีสุ เยน เกนจิ องฺคชาเต กมฺมฌฺฌตํ ปตฺเต (ในขณะที่องคชาตถึงการ 
เหมาะแก่การงาน[คือการปล่อยนั้าอสุจิ] เพราะการเกิดราคะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง) แสดงกาลปล่อยนั้าอสุจิ 
๕ อย่าง คือ 


๑.๑ การเกิดราคะ (ราคูปตฺถมภ) 

๑. ๒ การปวดอุจจาระ (วจฺจูปตฺถมภ) 

๑. ๓ การปวดปัสสาวะ (ปสฺสาวูปตฺถมภ) 

๑. ๔ การต้องลม (วาตูปตฺถมภ) 

๑. ๕ การถูกบุ้งขบ (อุจจาลิงฺคปาณกทฏฺรูปตฺถมภ) 

๒. คำว่า อาโรคฺยาทีสุ ย 0 กิญจิ อปทิสิตวา (มุ่งถึงประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในการหายโรค 
เป็นต้นแล้ว) แสดงจุดมุ่งหมาย (อธิปปาย) ของการปล่อยนั้าอสุจิ ๑๐ อย่าง คือ 

๒.๑ เพื่อการหายโรค (อาโรคุย) ๒.๒ เพื่อความสุข (สุข) 

๒.๓ เพื่อเป็นยา (เภสชฺช) ๒.๔ เพื่อเป็นทาน (ทาน) 

๒.๕ เพื่อเป็นบุญ (ปุฌฺฌ) ๒.๖ เพื่อบูชายัญ (ยฌฺฌ) 

๒.๗ เพื่อจะไปสวรรค์ (สคฺค) ๒.๘ เพื่อสืบพันธุ (พืช) 

๒.๙ เพื่อทดลอง (วีม 0 ส) ๒.๑๐ เพื่อความสนุก (ทา) 

๓. คำว่า อชฺฌตฺตรูปาทีสุ ยตฺถ กตฺถจิ (ในรูปภายในเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง) แสดงวิธีปล่อย 


นํ้าอสุจิ (อุปาย) ๔ อย่าง คือ 

๓. ๑ ปล่อยในรูปภายใน (อชฺฌตฺตรูป) 

๓. ๒ ปล่อยในรูปภายนอก (พหิทฺธารูป) 

๓.๓ ปล่อยทั้งในรูปภายในและภายนอก (อชฺฌตฺตพหิทฺธารูป) 

๓. ๔ ส่ายสะเอวในอากาศ (อากาเสกฏิกมฺปน) 

๔. คำว่า นีลาทิวเสน ทสวีเธสุ สุก.เกสุ (ในบรรดานั้าอสุจิ ๑๐ ชนิดมีอสุจิสีเขียวเป็นต้น) แสดง 
นั้าอสุจิอันเป็นที่ตั้งของจุดมุ่งหมายในการปล่อย (อธิปปายาตฺถุ) ๑๐ ชนิดที่ปรากฏในพระบาลี ๓ คือ 


๔■๒๒ 


คำอธิบายสุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


๔.๑ อสุจิสีเขียว (นีล) 

๔.๓ อสุจิลีแดง (โลหิตก) 

๔.๕ อสุจิลีเหมือนฟรียง (ตกเกวณฺณ) 
๔.๗ อสุจิลีเหมือนนํ้ามัน (เตลวณฺณ) 
๔.๙ อสุจิลีเหมือนนมส้ม (ทธิวณฺณ) 


๔.๒ อสุจิสีเหลือง (ปีตก) 

๔.๔ อสุจิลีขาว (โอทาต) 

๔.๖ อสุจิลีเหมือนนํ้าท่า (ทกวณฺณ) 

๔.๘ อสุจิลีเหมือนนมสด (ขีรวณฺณ) 

๔.๑๐ อสุจิสีเหมือนเนยใส (สปฺปิวณฺณ) 


นํ้าอสุจิ ๑๐ ชนิดที่มีลีต่างกันเหล่านี้เกิดจากความต่างกันแห่งที่อาศัย คือ นํ้าดีเป็นต้น และ 
ธาตุดิน เป็นต้น ดังที่กล่าวว่า อาสยธาตุนานตฺตโต (เพราะความต่างกันแห่งที่อาศัยและธาตุ) 

๔. คำว่า รานา จาวนา (การยังนํ้าอสุจิให้เคลื่อนจากที่ตั้ง) อธิบายสิ่งที่ศัพท์หมายถึงว่าคืออะไร 
(อภิเธยฺยตฺถ, สรูป) โดยแสดงว่า การปล่อยนํ้าอสุจิ ก็คือการยังนํ้าอสุจิให้เคลื่อนจากที่ตั้งนั้นเอง 
คำอธิบายข้างด้นกล่าวตามฎีกาใหม่ว่า 


อิทานิ ต 0 ยสฺมึ กาเล โมเจติ, เยนาธิปฺปาเยน โมเจติ, เยน โจปาเยน โมเจติ, ยฌฺจ ตสฺส 
อธิปปายสฺส วตฺถุ, ต 0 สพฺพํ สงฺเขปโต วิภาเวตฺวา สรูปโต ต 0 วิสฺสฏฺรึ ทสฺเสตุ 0 “ราคูปตฺถมภาทีสู”ติอาทิมาห. ๔ 

“บัดนี้ พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ราคูปตฺถมภาทีสุ เป็นต้น เพื่อแจกแจงกาลปล่อยนั้าอสุจิ 
จุดมุ่งหมายที่ท่าให้ปล่อย วิธีปล่อย และนั้าอสุจิอันเป็นที่ตั้งของจุดมุ่งหมายทั้งหมดนั้นโดยสังเขป แล้ว 
แสดงการปล่อยนั้นโดยการแจกแจง” 

คำว่า อาสยธาตุนานตฺตโต (เพราะความต่างกันแห่งที่อาศัยและธาตุ) หมายความว่า ที่อาศัย 
ของนั้าอสุจิซึ่งเรียกว่า อาสยะ มี ๔ อย่าง คือ 


๑. นั้าดี (ปิตฺต) ๒. เสมหะ (เสมห) ๓. นั้าหนอง (ปุพฺพ) ๔. เลือด (โลหิต) 


ธาตุแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. ธาตุ ๔ ได้แก่ 


๑.๑ ธาตุดิน (ปรวิธาตุ) ๑. ๒ ธาตุนั้า (อาโปธาตุ) 

๑. ๓ ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) ๑. ๔ ธาตุลม (วาโยธาตุ) 

๒. ธาตุ ๗ ได้แก่ 


๒.๑ นํ้า (รส) ๒.๒ เลือด (โลหิต) ๒.๓ เนื้อ (ม 0 ส) 

๒.๔ มันข้น (เมท) ๒.๔ นั้าอสุจิ (สุกก) ๒.๖ กระดูก (อฏฺริ) 

๒.๗ เยื่อในกระลูก (อฏฺริมิฌฺช) 

ธาตุ ๔ พบหลายแห่งในพระไตรปิฎก ส่วนธาตุ ๗ ไม่พบในวรรณกรรมบาลีใดๆ แต่ปรากฏ 
ในพจนานุกรมสันสกฤตชื่อศัพทกัลปทรุมะเป็นคาถาว่า 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๔'๒๓ 


รโส รตฺตํ ม 0 ส 0 เมโท 
สตต โทสา มลา มุตฺต- 
{รสารกฺตงมาสเมโท- 
สปฺต ทูษฺยาะ มลามูตฺร¬ 


ส กุกมิฌฺชฏฺI ธาตโว 
คูถเสทาทโยปิ จ.' ๕ 
สุถิมชฺชศุกฺลานิ ธาตวะ 
ศกฤตฺเสุวทาทโยปี จ.) 


“ธาตุ ๗ อย่าง คือ นํ้า เลือด เนื้อ มันข้น นํ้าอสุจิ กระดูก เยื่อในกระลูก 
อีกทั้งเป็นโทษมลทินอันมีมูตร คูถ และเหงื่อ เป็นต้น” 


ฎีกาใหม่ (๒๔®) กล่าวถึงที่ตั้งของนํ้าอสุจิไว้ ๓ มติ คือ 
๑. โคนหัวไส้ (ว ตฺถิลี ส) ๒. เอว ๓. ร่างกายทั้งหมด 

ท่านสนับสนุนมติที่ ๓ เพราะเห็นว่าร่างกายทั้งหมดที่ประกอบด้วยหนัง เนื้อ และเลือด ยกเว้น 
ผม ขน เล็บ และฟันที่พ้นจากเนื้อ พร้อมทั้งอุจจาระ ปัสสาวะ เสลด นํ้ามูก และหนังที่แข็งแห้ง ล้วนเป็นที่ 
ตั้งของกายประสาท ภาวรูป ชีวิตินทรีย์ ดีที่มีฝัก (พทฺธปิตด) และนํ้าอสุจิ ดังจะเห็นได้ว่า ช้างมีนํ้าอสุจิไหล 
ออกจากหูในเวลาตกมัน 

คำว่า ราคูปตฺถมฺภ มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- การหนาแน่นแห่งราคะ ะะ ราคสฺส อุปตฺถมฺโภ ราคูปตฺถมฺโภ (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- การแข็ง[แห่งองคชาด]ด้วยราคะ ะะ ราเคน อุปตฺถมฺโภ ราคูปตฺถมฺโภ (ตติยาดัปปุริสสมาส) 
คำว่า โมจนสฺสาทเจตนา (เจตนาที่ประกอบด้วยความพอใจในการยังนํ้าอสุจิให้เคลื่อน) โดยมี 

รูปวิเคราะห์ว่า 

- โมจเน อสฺสาโท โมจนสฺสาโท (สัตตมีตัปปุริสสมาส) 

- โมจนสฺสาเทน สมฺปยุตตา เจตนา โมจนสฺสาทเจตนา (มัชเฌโลปีตติยาตัปปุริสสมาส) 

คำว่า นิมิตฺเต อุปกฺกมนฺตสฺส (พยายามอยู่ที่นิมิต) หมายความว่า ภิกษุมีความตั้งใจกระทบ 
องคชาตด้วยมือหรือวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่การให้นวดขาอ่อน มือ เท้า หรือร่างกาย ถ้าภิกษุให้นวด 
ขาอ่อนเป็นด้นแล้ว แม้จะมีเจตนาที่ยินดีจะปล่อยนํ้าอสุจิ ก็'ไม่ต้องอาปัต เพราะไม่มีความพยายาม ดัง 
คำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 


“นิมิตฺเต อุป ฤกม นุตสุสา”ติ อิมินา ปน อูรุมทฺทาปนาทินิ ปฏิกฺขิปติ. เตน หิ สดิปิ โมจนสฺสาเท 
นิมิตฺเต อุปกกมาภาวโต มุตฺเตปิ อนาปตฺติ. วุตฺตฌฺเหต 0 สมนฺตปาสาทิกาย 0๖ “สา จ โข นิมิตฺเต อุปก- 
กมนฺตสฺเสว, หตฺถปริกมฺมปาทปริกมฺมคตฺตปริกมมกรเณน สเจปิ อสุจิ มุจฺจ ติ, อนาปตฺดี” ติ. ๗ 

“ท่านห้ามการให้นวดขาอ่อนเป็นต้นด้วยคำว่า นิมิตฺเต อุปกฺกมนฺตสฺส (พยายามอยู่ที่นิมิต) นี้ 
เพราะแม้มีความพอใจในการปล่อยด้วยการให้นวดขาอ่อนเป็นต้นนั้น แม้นั้าอสุจิเคลื่อน ก็'ไม่ต้องอาปัต 


&■เอ 


คำอธิบายสุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


เพราะไม่มีความพยายามในนิมิต สมดังคัมภีร์สมันตปาสาทิกากล่าวว่า 

สา จ โข นิมิตฺเต อุปกฺกมนฺตสฺเสา, หตฺถปริกมฺมปาทปริกมมคตฺตปริกมมกรเณน สเจปิ อสุจิ 
มุจฺจติ, อนาปตฺติ. 

“อนึ่ง การปล่อยนํ้าอสุจินั้นมีอยู่แก่ภิกษุผู้พยายามในนิมิตเท่านั้น แม้ถ้านํ้าอสุจิเคลื่อนด้วยการ 
กระทำการนวดมือ เท้า หรือร่างกาย ก็ไม่ต้องอาบต ” 

มีข้อสังเกตว่า ในเรื่องนี้ พระอรรถกถาจารย์ใช้ศัพท์เหล่านี้ โดยไม่ใช้คำอื่น คือ 

- อุปกกมติ (ย่อมพยายาม) 

- อุปกฺกมํ กโรติ (ทำความพยายาม) 

เพราะคำเหล่านี้ว่า 

- วายาโม (ความเพียร) - วีริยํ อารภดิ (ปรารภความเพียร), 

- จิตฺตํ ปคฺคณฺหาดิ (ย่อมประคองจิต) - ปทหดิ (ย่อมพากเพียร) 

นิยมใช้เพื่อแสดงความเพียรในการทำคุณงามความดี แต่ความเพียรในการปล่อยนํ้าอสุจิไม่ใช่ 
ความเพียรในเรื่องที่ดีงาม ท่านจึงประกอบใช้เช่นนั้น แม้ในที่กล่าวถึงความพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ ก็ใช้ 
คำว่า สงฆเภทาย ปรกเกมติ (ย่อมพยายามเพื่อการแตกแยกของสงฆ์), สงฆเภทาย ปรกเกม 0 กโรติ (ทำความ 
พยายามเพื่อการแตกแยกของสงฆ์) ไม่ใช่คำอื่นนอกจากนี้ 

จะเห็นได้ว่า ในภาษาบาลีก็มีวิธีใช้คำตามสมควรแก่บริบท ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า 
หรือตรงอับคำไทยว่า “คำเหมาะอยู่ในที่เหมาะ” ความจริงแล้วคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาได้แสดงคำไวพจน์ 
ของความพยายามไว้ ๑๐ ศัพท์ โดยให้เสือกใช้ตามความเหมาะสม ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

อุสฺสาหาตปฺปปคฺคาหา วายาโม จ ปรกเกโม 

ปธานํ วีริยํ เจหา อุยยาโม จ ธิติตฺถิยํ. ๘ 

“ความพยายาม ะะ อุสฺสาห, อาตบ!ป, ปคฺคาห, วายาม, ปรกเกม, ปธาน, วีริย, 

อีหา, อุยยาม และ ธิติ อันเป็นไปในอิตถีลิงค์”] 

คำอธิบาย อฌฺฌดฺร สุ!]นนฺตา 

อฌฺฌตฺร สุปินนฺตาติ ยา สุปีเน สุกุกวิสฺสฏฺริ โหติ, ต 0 จึเปตฺวา. 

คำว่า อฌฺฌตฺร สุปินนฺตา (ยกเว้นฝัน) หมายความว่า ยกเว้นการปล่อยอสุจิที่เกิดขึ้น 
ในความฝัน 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๒ &: 


[ท่านอธิบาย อฌฺฌตฺร สุปินนฺตา ดังนี้ 

๑. คำว่า อฌฺฌตฺร เป็นคำไวพจน์ของ จึเปตฺวา (เว้น) เพราะเปลี่ยน อฌฺฌตฺร เป็น จึเปตฺวา 
ท่านกล่าวบทว่า รเปตฺวา ไว้เพื่อแสดงความหมายของ อฌฺฌตฺร นั้นเอง อนึ่ง ในที่ประกอบด้วย อฌฺฌตฺร 
ศัพท์ลงวิภัตติได้ ๓ หมวด คือ ทุติยาวิภัตติ ตติยาวิภัตติ และปี'ญจมีวิภัตติ จึงประกอบเป็นรูปว่า อฌฺฌตฺร 
สุปีนนุต 0 หรือ อฌฺฌตฺร สุ'ปีนนุเตน ได้อีกด้วย ดังโมคศัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๓๐) กล่าวว่า 
วินาฌฺฌตร ตติยา จ (ลงตติยาวิภัตดิและวิภัตติอื่นๆ ท้าย รินา และ อฌฺฌตร ศัพท์) เช่น อฌฺฌตฺร เอเกน 
ปิณฺฑปาตนีหารเกน (เว้นจากภิกษุรูปหนึ่งผู้นำบิณฑบาต), อฌฺฌตฺร ธมม 0 , อฌฺฌตฺร ธมมา (เว้นจากธรรม) 
๒. อนฺต ศัพท์ใน สุปินนุต (สุปีน + อนุต) เป็นศัพท์ที่ลงในอรรถดัพภาวะ ไม่มีความหมาย 
ใดๆ เพิ่มขึ้นจากบทหน้า ดังเช่นคำว่า สุตฺตนุ'โต (พระสูตร), วนนฺโต (ป่า) จึงมีรูปวิเคราะห์เป็นตัพภาว¬ 
าตดิกรรมธารยลมาสว่า สุปิ'โน เอว สุปินนฺโต (ความฝันนั้นแหละ ชื่อว่า สุปินันตะ) 

๓. แม้จะกล่าวถึงความฝันด้วยบทว่า สุปินนฺตา ก็ระบุถึงการปล่อยอสุจิที่เกิดขึ้นในความฝัน 
ดังคำว่า รตฺตูปรโต (ผู้งดเว้นในราตรี) หมายถึง ผู้งดเว้นจากการบริโภคในราตรี ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อฌฺฌตฺร สุปินนฺตาติ สุปิโน เอว สุปินนฺโต, ต 0 จิ'เปตฺวาติ วุตฺตํ โหติ. เตนาห “ยา สุปิเน”ติอาทิก็ 

“คำว่า อฌฺฌตฺร สุปินนฺตา (ยกเว้นฝัน) หมายความว่า ความฝันนั้นแหละ ชื่อว่า สุปินันตะ ยกเว้น 
ความฝันนั้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ยา สุปิเน เป็นต้น”] 

คำอธิบาย สงฺฆาทิเสโส 

สงฺฆาทิเสโสติ ยา อฌฺฌตฺร สุปีนนฺตา สฌฺเจตนิกา สุกฺกวิสฺสฏฺริ, อยํ สงฺฆาทิเสโส 
นาม อาปตฺตินิกาโยติ อตฺโถ. 

คำว่า สงฺฆาทิเสโส (สังฆาทิเสส) หมายความว่า การมีเจตนาปล่อยนํ้าอสุจิ ยกเว้นฝัน 
เป็นกองอาบ้ติชื่อว่าสังฆาทิเสส 

[คำอธิบายข้างต้นแสดงคำแปลโดยพยัญชนะของประโยคว่า สฌฺเจตนิกา สุกกวิสฺสฏฺจิ อฌฺฌตฺร 
สุปินนฺตา, สงฺฆาทิเสโส โดยเพิ่ม ยา มาให้เป็นวิเสสนะของ สุกกวิสฺสฏฺจิ ใน ประโยคอนิยมะ และเพิ่ม อย 0 
ใน ประโยคนิยมะ อีกทั้งเพิ่มคำว่า อาปตฺดินิกาโย เป็นริเสสยะของ สงฺฆาทิเสโส ที่เป็นนามศัพท์ (ศัพท์ 
ระบุถึงชื่อ) 

อนึ่ง แม้การปล่อยนํ้าอสุจิจะเป็นอาปติข้อเดียว แต่ก็เรียกโดยอ้อมว่าเป็นกองอาบติสังฆาทิเสส 
ได้ โดยเป็นรุฬหีศัพท์ คือ ศัพท์ที่ยกขึ้นกล่าวตามใจ ไม่มีความหมายตามศัพท์จริงๆ หรือเป็นสำนวนทาง 


&:๒๖ 


คำอธิบายสุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ภาษาที่เรียกว่า เอกเทสยูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงหมู่ แต่มุ่งให้หมายถึงบางส่วน เช่น ปโฏ ทฑฺโฒ 
(ผ้าถูกไฟเผาแล้ว) คำว่า ปโฏ แม้จะกล่าวถึงผ้าโดยทั่วไป ก็หมายถึงผ้าที่ถูกไฟเผาบางส่วน จึงเป็นคำที่ 
กล่าวถึงผ้าอันเป็นหมู่ แต่เจตนาหมายถึงผ้าบางส่วนที่ถูกไฟเผา ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อาปตฺตินิกาโยติ อาปตฺดิสมูโห. กิฌฺจาปิ อย 0 เอกาว อาปตฺติ, รุฬฺหิสทฺเทน ปน อวยเว สมูห- 
โวหาเรน วา “นิกาโย”ติ วุตฺโต “เอโก เวทนากฺขนฺโธ, เอโก วิฌฺฌาณกฺขนฺโธ”ดิอาทีสุ วิย.' 90 

“คำว่า อาปตฺดินิกาโย แปลว่า กองอาบัติ อาบัตินี้มีอยู่ข้อเดียวก็จริง แต่เรียกว่า กอง โดย 
ความเป็นรุฬหีศัพท์ หรือโดยการเรียกส่วนหนึ่งว่า เป็นกอง ดังเช่นคำว่า 

- เอโก เวทนากขนฺโธ (เวทนาขันธ์หนึ่ง) 

- เอโกวิฌฺฌาณกฺขนฺโธ (วิญญาณขันธ์หนึ่ง)” 

ในอุทาหรณ์ข้างต้นว่า เอโก เวทนากฺขนฺโธ (เวทนาขันธ์หนึ่ง), เอโก วิฌฺฌาณกฺขนฺโธ (วิญญาณ- 
ขันธ์หนึ่ง) เวทนาขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นขันธ์ที่ไม่ต่างกันโดยความเป็นอดีตเป็นต้น เหมือนรูปขันธ์ 
กล่าวคือ รูปขันธ์มีลักษณะต่างกันโดยความเป็นรูปอดีตและรูปอนาคตเป็นต้น ๑๑ อย่าง โดยรูปแต่ละอย่าง 
ต่างกัน แต่เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ไม่ต่างกันโดยความเป็นอดีตเป็นต้น 
เหมือนรูปขันธ์ เพราะเวทนาที่เป็นอดีตเหมือนกับเวทนาที่เป็นปัจจุบันหรืออนาคต แม้เวทนาที่เกิดภายใน 
คนผู้หนึ่งก็ไม่ต่างกับเวทนาที่เกิดภายนอกซึ่งเกิดกับอีกคนหนึ่ง ดังนั้น คำว่า ขันธ์ (กอง) ในเวทนาขันธ์ 
เป็นต้นจึงเป็นเพียงสำนวนที่กล่าวขึ้นมาให้ตรงกับคำว่า รูปขันธ์ แต่ไม่มีความหมายที่ตรงตามศัพท์ ข้อนี้ 
เปรียบได้กับคำว่า สมุทฺโท มยา ทิฏฺโร (เราเห็นมหาสมุทรแล้ว) ความจริงแล้วมหาสมุทรมีขอบเขตกว้าง 
เกินกว่าวิสัยที่ตามนุษย์จะมองเห็นได้ทั้งหมด มหาสมุทรที่กล่าวถึงในประโยคข้างด้นนั้นจึงหมายถึงเพียง 
บางส่วนของมหาสมุทรที่บุคคลอาจเห็นได้เท่านั้น มิใช่มหาสมุทรทั้งหมด การใช้คำในลักษณะนี้เรียกว่า 
เอกเทสยูปจาระ (สำนวนที่กล่าวถึงหมู่) แต่มุ่งให้หมายถึงบางส่วน กล่าวคือ คำว่า สมุทฺโท แม้จะกล่าวถึง 
มหาสมุทรโดยทั่วๆ ไป ก็หมายถึงมหาสมุทรเพียงบางส่วนเท่านั้น จึงเป็นคำที่กล่าวถึงมหาสมุทรอันเป็น 
หมู่ แต่เจตนาหมายถึงมหาสมุทรบางส่วน 

คัมภีร์สัจจสังเขปกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

เวทนาทีสุ’เปกสฺมึ ขนฺธสทุโท ตุ รุฬฺหิยา 

สมุทฺทาเทกเทเส ตุ สมุทฺทาทิรโว ยถา. 8 ' 9 

“ในขันธ์ ๔ มีเวทนาขันธ์เป็นต้น คำว่า ขนฺธ (กอง) แม้ในขันธ์หนึ่งๆ กล่าวไว้ 
โดยความเป็นสำนวน[ที่กล่าวโดยอ้อม] ดังคำว่า มหาสมุทร ที่หมายถึงพื้นที่บางส่วน 
ของมหาสมุทรเท่านั้น”] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๒๗ 


รูปวิเคราะห์ของ สงฺฆาทิเสส ศัพท์ 

วจนตฺโถ ปเนตฺถ สงฺโฆ อาทิมฺหิ เจว เสเส จ อิจฺฉิตพฺโพ อสุสาติ สงฺฆาทิเสโส. 

ส่วนความหมายของศัพท์ในบทว่า สงฺฆาทิเสโส นี้ พึงทราบดังนี้ 

กองอาบติของภิกษุผู้จำต้องพึ่งสงฆ์ทั้งในกิจเบื้องต้นและกิจที่เหลือ ชื่อว่า สังฆาทิเสส 


[ในประโยคก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มสิกขาบทเป็นต้นมา พระอรรถกถาจารย์แสดงการอธิบายศัพท์ 
ทีละศัพท์ในประโยคซึ่งเรียกว่า โยชนัตถะ คือ เนื้อความที่ประกอบในประโยค ต่อมาจึงแสดงรูปวิเคราะห์ใน 
ประโยคซึ่งเรียกว่า วจนัตถะ คือ ความหมายของศัพท์ตามรูปวิเคราะห์ การแสดงโยขนัดถะก่อนวจนัตถะนี้ 
เป็นธรรมเนียมของการแต่งคัมภีร์โดยทั่วไป 

คำว่า สงฆาทิเสส มีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์อรรถกถาว่า 

- สงโ'ฆ อาทิมฺหิ เสเส จ อิจฺฉิตพฺโพ อสฺสาติ สงฺฆาทิเสโส ะะ กองอาปติของภิกษุผู้จำต้องพึ่ง 
สงฆ์ทั้งในกิจเบื้องด้น และกิจที่เหลือ ชื่อว่า สังฆาทิเสส 

โดยลง อ ปัจจัยในอรรถว่า อิจฺฉิตพฺพ (พึงปรารถนา) ด้วยสูตร 1 ในสัททนีดิปกรณ์ (สุดตมาลา สูตร 
๗๘๕) ว่า อิจฺฉิตพฺเพ อ (ลง อ ปัจจัยในเนื้อความที่พึงปรารถนา) บทตัทธิตในเรื่องนี้เป็นบทพิเศษที่รวม 
๓ ศัพท์ คือ สงฺฆ อาทิ และ เสส เข้าด้วยกัน พร้อมกับมีอรรถว่า อิจฺฉิตพฺพ (พึงปรารถนา) เข้ามาประกอบ 
ร่วม จึงจัดเป็นบทตัทธิตที่ลงปัจจัยท้ายบทนามทั้ง ๓ บทว่า สงฆาทิเสส 

อีกอย่างหนึ่ง คัมภีร์กัจจายนสุดดัดถะ (สูตร ๕๐๐) เห็นว่า ข้อความจากคัมภีร์อรรถกถาข้างต้น 
เป็นเพียงการแสดงรูปวิเคราะห์ ไม่ใช่รูปวิเคราะห์จริงๆ จึงมีรูปวิเคราะห์เป็นทวันทสมาสและพหุพพีหิสมาส 
ตามปกติว่า 

- อาทิ จ เสโส จ อาทิเสสา (อสมาหารทวันทสมาส) 

- สงโ'ฆ อาทิเสเสสุ อิจฺฉิตพฺโพ อสฺสาดิ สงฆาทิเสโส. 

(กินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส ลบ อิจฺฉิตพฺพ ศัพท์)] 

กึ วุตฺตํ โหติ- อิมํ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา วุฏฺจึาดุกามสุส ย 0 ต 0 อาปตฺติวุฏฺจึานํ, ตสุส 
อาทิมฺหิ เจว ปริวาสทานตฺถาย, อาทิโต เสเส มชฺเฌ มานตฺตทานตฺถาย มูลาย ปฏิกสุสเนน วา 
สห มานตฺตทานตฺถาย, อวสาเน อพฺภานตฺถาย จ สงฺโฆ อิจฺฉิตพฺโพ, น เหตฺถ เอกมฺบิ) กมฺมํ 
วินา สงเฆน สกกา กาต 0 . อิติ สงโฆ อาทิมหิ เจว เสเส จ อิจฉิตพโพ อสสาติ สงฆาทิเสโสติ. 


&'๒(^' 


คำอธิบายสุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ถามว่า : คำนั้นกล่าวถึงเนื้อความอะไร 

ตอบว่า : ภิกษุผู้ต้องอาบตนื้แล้ว ต้องการที่จะออกจากอาบัติ จำต้องพึ่งสงฆ์เพื่อให้ 
ปริวาสในกิจเบื้องต้นแห่งการออกจากอาบตินั้น, จำต้องพึ่งสงฆ์เพื่อให้มานัต หรือเพื่อให้มานัต 
พร้อมกับการชักเข้าหาอาบติเดิมในกิจท่ามกลางอันเหลือจากเบื้องต้น และจำต้องพึ่งสงฆ์เพื่อให้ 
อัพภานในกิจสุดท้าย เพราะภิกษุไม่อาจจะกระทำกรรมแม้อย่างหนึ่ง โดยปราศจากสงฆ์ในกรรม 
เหล่านี้ [คือ ปริวาส มานัต และอัพภาน] 

โดยประการดังนี้ กองอาบติของภิกษุผู้จำต้องพึ่งสงฆ์ทั้งในกิจเบื้องต้นและกิจที่เหลือ 
ชื่อว่า สังฆาทิเสส ดังนี้แล 

[ตามรูปวิเคราะห์ข้างต้น คำว่า สงฺฆาทิเสส หมายถึง กองอาปติ (อาปตฺตินิกาโย) แต่ที่จริงแล้ว 
การพึ่งสงฆ์เกี่ยวกับการออกจากอาปติ ไม่เกี่ยวกับกองอาปติ ดังนั้น ท่านจึงกล่าวประโยคนี้เพื่อแสดงว่า 
คำนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า การณูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงเหตุ แต่มุ่งให้หมายถึงผล ซึ่งในที่นี้ 
เป็นการกล่าวถึงกองอาปติอันเป็นเหตุ แต่เจตนาหมายถึงการออกจากอาปติอันเป็นผล การใช้เป็นสำนวน 
ในเรื่องนี้ก็เนื่องจากการออกจากอาปติเกี่ยวเนื่องกับอาปตินั้นเอง 

ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

นนุ จ อยุตฺโตย 0 นิทฺเทโส “สงฺโฆ อาทิมหิ เจว เสเส จ อิจฺฉิตพฺโพ อสฺสา”ติ. น หิ อาปตฺตินิกายสฺส 
อาทิมหิ เจว เสเส จ สงโ 1 ฆ อิจฺฉิโต, กิฌฺจรหิ วุฏฺรานสฺสาติ อิมํ โจทนิ มนสิ นิธาย ยถา น วิรุชฺฌติ, ตถา 

อธิปปาย 0 วิวริตุ 0 “กึ วุตฺตํ โหตี”ติอาทิมาห.'’"” 

“พระอรรถกถาจารย์ตั้งโจทนี้เอาไว้ในใจว่า การแสดงอย่างนี้ว่า สงโ 1 ฆ อาทิมหิ เจว เสเส จ 
อิจฺฉิตพฺโพ อสฺส (กองอาปติของภิกษุผู้จำต้องพึ่งสงฆ์ทั้งในกิจเบื้องด้นและกิจที่เหลือ) ไม่สมควรมิใช่หรือ 
เพราะกองอาปติไม่จำต้องพึ่งสงฆ์ทั้งในกิจเบื้องด้นและกิจที่เหลือ แต่การออกจากอาบัติจำต้องพึ่งสงฆ์ 
แล้วกล่าวว่า ถึ วุตฺตํ โหติ เป็นต้น เพื่ออธิบายความมุ่งหมายโดยไม่ให้ขัดแย้งกัน” 

ในเรื่องนี้ พึงทราบว่า 

๑. กิจเบื้องด้น คือ การให้ปริวาสโดยสงฆ์ ๔ รูปเป็นอย่างตํ่า 
๒. กิจที่เหลือ จำแนกเป็น 

๒.® กิจท่ามกลาง คือ การให้มานัตโดยสงฆ์ ๔ รูปเป็นอย่างตํ่าเหมือนกัน หรือเป็นการ 
ชักเข้าหาอาปติเดิม (มูลายปฏิกัสสนะ) ในกรณีที่ต้องอาปติสังฆาทิเสสซํ้าอีกในขณะเข้าปริวาส พร้อมกับ 
การให้มานัต แต่ถ้าภิกษุปกปิดอาปติ ก็ต้องให้ปริวาสและมานัตซํ้าอีก 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๒๙ 


๒.๒ กิจสุดท้าย คือ การให้อัพภานโดยสงฆ์ ๒๐ รูปขึ้นไป] 


สถานที่เป็นด้น 


สาวตฺถิยํ เสยฺยสก 0 อารพฺภ อุปกฺกมิตุ-วา อสุจิโมจนวตฺถุสฺมึ ปฌฺฌตฺต 0 . 

สิกขาบทนี้ทรงยัญญติไว้ปรารภพระเสยยกะในเมืองสาวัตถี เพราะเหตุคือ การปล่อย 

นี้าอสุจิ 


ประเภทของบัญญัติ 

“อฌฺฌตฺร สุ!)นนฺตา”ติ อยเมตฺถ อนุปฌฺฌดฺติ, อสาธารณปฌฺฌดฺติ. 

บัญญ้ติว่า อฌฺฌตฺร สุปินนฺตา (ยกเว้นฝัน) นี้ เป็นอนุบัญญ้ติในสิกขาบทนี้ 
[สิกขาบทนี้]เป็นอสาธารณบัญญ้ติ (ข้อบัญญติไม่ทั่วไปแก่ภิกษุณี) 


อาณัติ 


อนาณตฺติกํ. สเจ ปน ปเรน อตฺตโน องฺคชาเต อุปกุกม 0 กาเรตฺวา โมจาเปติ, อาปชฺชติ- 

เยว. 

[สิกขาบทนี้]เป็นอนาณัตติกะ (ไม่มีการใช้ผู้อื่น) แต่ถ้าหากภิกษุให้ผู้อื่นช่วยทำความ 
พยายามที่องคชาตของตนแล้วปล่อยนี้าอสุจิ ก็ต้องอายัติสังฆาทิเสสเหมือนกัน 


อาบัติ 

เจเตตฺวา อนฺตมโส อากาเส กฏิกมฺปเนน!) นิมิตฺเต อุปฤกมนฺตสฺส สเจ น มุจฺจติ 
ถุลฺลจฺจย 0 . สเจ ปน อนฺตมโส ย 0 เอกา ขุทฺทกมกฺขิกา ปิเวยฺย, ตตฺตกมฺปี จึานโต มุจฺจติ, ทกโสต 0 
อโนติณฺเณปิ สงฺฆาทิเสโส. จึานโต ปน จุตํ อวสฺสเมว ทกโสต 0 โอตรติ, ตสฺมา “ทกโสต 0 โอต็ณฺสเ- 
มดฺเต พหิ นิกฺขนฺเต วา อนิกฺขนฺเต วา สงฺฆาทิเสโส”ติ อฏฺจิกถาสุ วุตฺต 0 . 

เมื่อภิกษุจงใจพยายามที่นิมิตแม้กระทั่งการสั่นสะเอวในอากาศเป็นอย่างตํ่า ถ้าอสุจิยัง 


&:๓๐ 


คำอธิบายสุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ไม่เคลื่อน ก็ต้องอาบติกุลสัจวัย แต่ถ้าเคลื่อนจากฐานพอที่แมลงวันตัวเล็กดูดกินได้เป็นอย่างตํ่า 
แม้ไม่ไหลเข้าสู่ปัสสาวมรรค ก็ต้องอาบตสังฆาทิเสส แต่นํ้าอสุจิที่เคลื่อนจากฐานมักไหลเข้า 
สู่ป๋’สสาวมรรคแน่ , นอนทีเดียว ฉะนั้น ในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายจึงกล่าวว่า 

ทกโสต 0 โอติณฺณมตฺเต พหิ นิกฺขนฺเต วา อนิกฺขนฺเต วา สง.ฆาทิเสโส. 6 ’ ๓ 

“เพียงนั้าอสุจิไหลเข้าสู่ป๋’สสาวมรรค จะไหลออกหรือไม่ไหลออกสู่ภายนอกก็ตาม ต้อง 
อาบติสังฆาทิเสส” 

[คำว่า ทกโสต แปลว่า “ปัสสาวมรรค” มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- ทกสฺส โสต 0 อสฺสาติ ทกโสโต = ปัสสาวมรรคที่มีกระแสนํ้า ชื่อว่า ทกโสตะ 

คำว่า ทก เป็นคำไวพจน์ของ อุทก, อุท, ก ดังคำว่า อคฺคินิ, อคฺคิ, คินิ ซึ่งแม้จะลบอักษรตัว 
หน้าและตัวหลัง ก็ยังคงความหมายเดิมไว้ 

ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๔๒) แสดงเหตุของคำว่า อวสฺสเมว ทกโสต 0 โอตรติ (มักไหลเข้าสู่ปัสสาวมรรค 
แน่นอนทีเดียว) โดยกล่าวว่า อธิวาเสตฺวา อนฺตรา นิวาเรตุ๊ อสกฺกุเณยฺยตฺตา (เพราะบุคคลไม่อาจกลั้นแล้ว 
ห้ามไว้ในระหว่างได้) นอกจากนั้น ท่านได้อธิบายประโยคว่า รานโต ปน จุต 0 ฯเปฯ โอตรติ ในลักษณะ 
ปุจฉาของการสัมพันธ์ประโยคว่า 

ยที เอว 0 อก กสฺมา อฏฺรกถาย 0 “ทกโสต 0 โอติณฺณมตฺเต”ติ วุตฺตนฺดิ อาห “รานโต ปน จุตนฺ”ติอาทิ. 8๔ 

“พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า รานโต ปน จุต 0 (แต่นํ้าอสุจิที่เคลื่อนจากฐาน) เป็นต้น เพื่อขจัด 
ความสงสัยว่า ถ้าเป็นอย่างนั้น เหตุใดจึงกล่าวว่า ทกโสต 0 โอดิณฺณมตฺเต (เพียงนํ้าอสุจิไหลเข้าสู่ปัสสาว- 
มรรค) เป็นต้น ในคัมภีร์อรรถกถา” 

ประโยคนี้ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงเหตุของการที่กล่าว 
ไว้ในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายว่า เพียงนี้าอสุจิไหลเข้าสู่ปัสสาวมรรค จะไหลออกหรือไม่ไหลออกสู่ภายนอก 
ก็ตาม ต้องอาปติสังฆาทิเสส ส่วนประโยคด้น ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า แม้นํ้าอสุจิไม่ไหลเข้าสู่ปัสสาวมรรค ก็ 
ต้องอาปติสังฆาทิเสส ด้วยประโยคต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงกล่าวว่า ทกโสต 0 โอติณฺณมตฺเต (เพียงนํ้าอสุจิไหลเข้าสู่ 
ปัสสาวมรรค) เป็นต้นในคัมภีร์อรรถกถา 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุของการกล่าวว่า ทกโสต 0 โอ ดิณฺ ณ- 
มตฺเต เป็นต้นในคัมภีร์อรรถกถา มิใช่หรือ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๔๓๑ 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า เราได้แสดงเหตุของ 
การกล่าวว่า ทกโสต 0 โอติณฺณมตฺเต เป็นต้นในคัมภีร์อรรถกถา ด้วยประโยคนี้ ดังนี้แล 
อนึ่ง ในประโยคข้างด้นนั้น ประโยคหน้า คือ 

“รานโต ปน จุต 0 อวสฺสเมว ทกโสต 0 โอตรติ” ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ ประโยคแสดงเหตุ 
ประโยคว่า ตสฺมา ฯเปฯ วุตฺตํ ชื่อว่า ประโยคผล พึงทราบว่าประโยคที่ขึ้นต้นด้วย ตสฺมา ที่เพิ่ม 
ยสฺมา เข้ามาในประโยคต้น จัดเป็นประโยคผลทั้งสิ้น ดังตัวอย่างว่า ปุริโส ปจฺฉินฺนาหาโร, ตสฺมา โส กิโส 
โหดิ (บุรุษขาดอาหารแล้ว ดังนั้น เขาจึงผอม) หรือ ปุริโส มหคฺฆโส, ตสฺมา โส ถูโล โหดิ (บุรุษกินจุ ดังนั้น 
เขาจึงอ้วน)] 


อนาบัติ 

อนุปกฺกมนุตสฺส จ อโมจนาธิปฺปายสฺส จ สุปีนํ ปสฺสนฺตสฺส จ อุมุมตฺตกาทีนฌฺจ มุตฺเตปิ 

อนาปตฺติ. 

ไม่ต้องอาบ้ติแม้เมื่อนํ้าอสุจิเคลื่อนแล้วแก่ 

- ภิกษุผู้ไม่พยายามอยู่ 

- ภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะให้เคลื่อน 

- ภิกษุผู้เห็นความฝันอยู่ 

- ภิกษุบ้าเป็นด้น 

[ข้อความว่า “ภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะให้เคลื่อน” หมายถึง ภิกษุผู้ทายาใกล้ปัสสาวมรรคแล้วทำให้ 
อสุจิเคลื่อนโดยมิได้ตั้งใจ หรือผู้ทำการขับถ่ายเป็นต้น แล้วทำให้อสุจิเคลื่อนโดยมิได้ตั้งใจ 

ข้อความว่า “ภิกษุผู้เห็นความฝันอยู่” หมายถึง ผู้ฝันเห็นด้วยเหตุ ๔ ประการ คือ 
๑. ธาตุกำเริบ (ธาตุกุโขภ) 

๒. เคยเสพมาก่อน (อนุภูตปุพุพ) 

๓. เทวดานำมาแสดงให้ดู (เทวโตปส 0 หาร) 

๔. กรรมเก่าเป็นนิมิต (ปุพฺพนิมิตฺต) 

ในภาษาไทยมีคำพังเพยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “กรรมนิมิต จิตอาวรณ์ เทพสังหรณ์ ธาตุกำเริบ” 

ในฎีกาใหม่ (หน้า ๒๔๓) อธิบายเพิ่มเดิมว่า 


&:๓๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


- การฝันในขณะหลับถือว่าขัดแย้งกับพระอภิธรรม เพราะบุคคลหลับด้วยภวังคจิตอันเป็นจิต 
ที่เกิดถัดจากปฏิสนธิจิต และจัดเป็นวิปากจิตซึ่งเป็นผลจากภพก่อน ภวังคจิตนั้นไม่อาจรู้รูปารมณ์เป็นต้น 
และประกอบด้วยราคะเป็นต้นไม่ได้ แต่บุคคลผู้ฝันอยู่จะเกิดจิตเหล่านั้นได้ ดังนั้น จึงฝันเห็นในขณะหลับ 

VI เห V 

เม เด 

- การฝันในขณะตื่นก็ถือว่าขัดแย้งกับพระวินัย เพราะผู้ที่ตื่นแล้วย่อมเห็นด้วยจิตปกติที่ไม่ใช่ 
อัพโพหาริก คือ ไม่พอจะกล่าวว่าต้องอาบต และเมื่อล่วงละเมิดข้อบัญญ้ติด้วยจิตดังกล่าวแล้ว ก็ทำให้ต้อง 
อาปติได้ แต่ผู้ฝันเห็นไม่ต้องอาปติ ดังนั้น จึงฝันเห็นในขณะตื่นไม่ได้ 

- ผู้ฝันเห็นประกอบด้วยการนอนที่เหมือนกับลิงหลับ เรียกว่า มักกฏนิททา คือ เป็นการหลับ 
ไม่สนิท มีการหลุดพ้นจากภวังคจิตขึ้นสู่วิถีจิตบ่อยๆ จึงทำให้ฝันได้ ผู้ฝันเห็นอย่างนี้จึงเหมือนกับกำลังเสพ 
เมถุนธรรมอยู่ หรือกำลังกระทบสัมผัสร่างกายกับมาตุคามอยู่ ทำให้นั้าอสุจิเคลื่อน แต่ไม่ต้องอาปติเพราะ 
จัดเป็นอัพโพหาริก 

- แม้อารมณ์ของภิกษุนั้นจะประกอบด้วยเจตนาที่พอใจที่เกิดขึ้นในขณะฝัน ก็ควรอยู่นิ่งไม่ 
ขยับร่างกาย ไม่ใช้มือกระทบนิมิต เพราะถ้าใช้มือกระทบก็ถือว่ามีความพยายามในการให้เคลื่อน ทำให้ต้อง 
อาปติได้] 


วบด 


สีลวิปตฺติ. 

[อาบตินี้]เป็นศีลวิปเติ 

องค์ประกอบ 

เจตนา อุปกฺกโม มุจฺจนนฺติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานิ. 

ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๓ เหล่านี้ คือ 
๑. เจตนา ๒. ความพยายาม ๓. อสุจิเคลื่อน 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

สมุฏฺรานาทีนิ ปรมปาราชิเก วุตฺตสทิสาเนวาติ. 

สมุฏฐานเป็นด้น เป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในปฐมปาราชิกสิกขาบทนั่นแล ดังนี้แล 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๔'๓๓ 


[ความยินดีที่กล่าวถึงในสิกขาบทนี้เป็นความยินดีเพื่อที่จะให้เคลื่อน (โมจนสฺสาท) ในคัมภีร์ 
สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๒ หน้า ๑๓) กล่าวถึงราคะ 6)6) ประการไว้เพื่อการวินิจฉัยว่าต้องอาป็ตหรือไม่ต้อง 
อาปติโดยเนื่องด้วยราคะเหล่านั้น คือ 

๑. ความยินดีเพื่อจะให้เคลื่อน (โมจนสฺสาท) 

ภิกษุมีเจตนาให้อสุจิเคลื่อนแล้วพยายามอยู่ในนิมิต ถ้าอสุจิเคลื่อน ต้องอาปติสังฆาทิเสส ถ้าไม่ 
เคลื่อน ต้องอาปติถุลสัจจัย ถ้าถูกราคะครอบงำในเวลานอนแล้วใช้ขาหรือกำมือบีบนิมิต มีความพยายาม 
จะให้เคลื่อน ถ้าอสุจิเคลื่อนในขณะฝัน ต้องอาปติสังฆาทิเสส แต่ถ้ายังราคะให้สงบด้วยการพิจารณาว่าไม่ 
สวยงามแล้วมีจิตหมดจดนอนหลับไป แม้อสุจิเคลื่อนในขณะฝัน ก็ไม่ต้องอาปติ 
๒. ความยินดีในขณะเคลื่อน (มุจฺจนสฺสาท) 

ภิกษุยินดีอสุจิที่เคลื่อนอยู่ตามธรรมชาติของตนโดยไม่พยายาม ไม่ต้องอาปติ ถ้ายินดีอสุจิที่ 
เคลื่อนอยู่แล้วพยายามอยู่ ถ้าอสุจิเคลื่อนด้วยความพยายามนั้น ต้องอาปติสังฆาทิเสส 
๓. ความยินดีในเมื่ออสุจิเคลื่อนแล้ว (มุตฺตสฺสาท) 

ภิกษุยินดีอสุจิที่เคลื่อนแล้วตามธรรมชาติของตนโดยไม่พยายาม ไม่ต้องอาบัติ ถ้ายินดีแล้ว 
พยายามในนิมิตเพื่อให้เคลื่อนอีกแล้วให้เคลื่อน ต้องอาปติสังฆาทิเสส 
๔. ความยินดีในเมถุน (เมถุนสฺสาท) 

ภิกษุจับต้องมาตุคามด้วยจิตที่คิดเสพเมถุน อสุจิเคลื่อนด้วยความพยายามนั้น ไม่ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏในการจับต้องเช่นนั้น เพราะเป็นความพยายามของการเสพเมถุน ไม่ใช่ 
ความยินดีในสัมผัส ถ้าทำให้ถึงที่สุด ก็ต้องอาปติปาราชิก 
๕. ความยินดีในผัสสะ (ผสฺสสฺสาท) 

ภิกษุจับนิมิตเล่นโดยคิดว่านิมิตของตนแข็งหรืออ่อน ถ้าอสุจิเคลื่อนไม่ต้องอาปติ ถ้าจับเล่นอยู่ 
แล้วพอใจพยายามให้เคลื่อน ถ้าเคลื่อนจริงต้องอาบัติสังฆาทิเสส เมื่อภิกษุจับและกอดอวัยวะน้อยใหญ่ 
ของมาตุคามด้วยราคะที่พอใจการสัมผัสกายแล้ว ถ้าอสุจิเคลื่อนไม่ต้องอาปติด้วยสิกขาบทนี้ แต่ต้องอาปติ 
สังฆาทิเสส เพราะการสัมผัสกาย 

๖. ความยินดีในการเกาที่คัน (กณฺฑุวนสฺสาท) 

ภิกษุเกานิมิตที่คันเพราะโรคหิด กลาก หรือถูกบุ้งขบ ด้วยความยินดีในการเกาที่คัน ถ้าอสุจิ 
เคลื่อน ไม่ต้องอาปติ ถ้ากำหนัดด้วยความยินดีในการเกาที่คันแล้วตั้งใจพยายามที่นิมิตจนเคลื่อน ต้อง 
อาปติสังฆาทิเสส 

๗. ความยินดีในการดู (ทสฺสนสฺสาท) 


&:๓๙ 


คำอธิบายกายลังสัคคสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ภิกษุดูอวัยวะเพศของมาตุคามด้วยความยินดีในการดู ถ้าอสุจิเคลื่อน ไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
แต่ต้องอาบดีทุกกฏ เพราะการเพ่งดูอวัยวะเพศของมาตุคาม 

๘. ความยินดีในการนั่งกับมาตุคาม (นิสชฺชสฺสาท) 

ภิกษุนั่งในที่ดับกับมาตุคามแล้วเกิดราคะยิ่งจนเกิดอสุจิเคลื่อน ไม่ต้องอาบดีสังฆาทิเสส แต่ต้อง 
อาบดีปาจิตตีย์ เพราะนั่งในที่สับกับมาตุคาม 

๙. ความยินดีในคำพูดกับมาตุคาม (วาจสฺสาท) 

ภิกษุพูดแทะโลมมาตุคามด้วยวาจาที่พาดพิงเมถุนแล้วเกิดราคะยิ่งจนอสุจิเคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส แต่ต้องอาบดีสังฆาทิเสส เพราะพูดแทะโลมมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ 
๑๐. ความรักอาศัยเรือน (เคหสฺสิตเปม) 

ภิกษุสัมผัสและกอดมารดาหรือน้องสาวด้วยความรักสนิทสนมฉันครอบครัว ถ้าหากบังเอิญอสุจิ 
เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะการสัมผัสและกอดนั้น 
๑๑. ความยินดีของกำนัล (วนภงฺคิย) 

ภิกษุลูบคลำของกำนัลที่ลื่อถึงความรักซึ่งได้รับจากมาตุคาม เช่น ใบพลู ของหอม และดอกไม้ 
เป็นต้น ถ้าความยินดีดังกล่าวมีกำลังมากจนอสุจิเคลื่อน ไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ถ้าตั้งใจพยายามให้ 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ถ้าตั้งใจพยายามแล้วไม่เคลื่อน ต้องอาบัติกุลดัจจัย] 

สุกฺกริสฺสฏฺริสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายสุกกวิสสัฏฐิสิกขาบท 


๒. คำอธิบายกายสังสัคคสิกขาบท 
ดำอธิบาย โอดิณฺโณ 

ทุติเย โอติณฺโณติ ยกฺขาทีหิ วิย สตฺตา อนฺโต อุปฺปชฺชนฺเตน ราเคน วา โอติณฺโณ, 
กูปาทีนิ วิย สตฺตา อสมเปกฺซิตฺ'วา รชฺชนีเย ราเน รชฺชนฺโต สยํ วา ราคํ โอติณฺโณ, กาย¬ 
ล 0 สคฺคราคสมงฺคิสฺเสต 0 อธิวจนํ. 

โปรดทราบเนื้อความในสิกขาบทที่ ๒ ดังนี้ 



กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๓&' 


คำว่า โอติณฺโณ (ผู้ถูกราคะหยั่งลงแล้ว/ผู้หยั่งลงแล้วสู่ราคะ) หมายความว่า ผู้ถูกราคะ 
ซึ่งเกิดขึ้นภายในหยั่งลงแล้ว เหมือนเหล่าสัตว์ถูกยักษ์เป็นต้นเข้าสิง หรือผู้ไม่พิจารณาดีแล้ว 
กำหนัดในอารมณ์ที่น่ายินดี เป็นผู้หยั่งลงสู่ราคะเองแล้ว เหมือนเหล่าสัตว์ที่ตกไปสู่บ่อเป็นต้น 
[ย่อมถึงการสัมผัสกายกับมาตุคาม] 

คำว่า โอติณฺโณ นี้ เป็นชื่อของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยความกำหนัดในการเคล้าคลึงกาย 
(กายสํสคฺคราค) 

[คำว่า โอติณฺโณ มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- ผู้ถูกราคะหยั่งลงแล้ว ะ; โอตรียิตฺถาติ โอดิณฺโณ. 

(อว บทหน้า + ตร ธาตุ ะะ ข้าม + ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- ผู้หยั่งลงสู่ราคะแล้ว ะะ โอตรีติ โอติณฺโณ. 

(อว บทหน้า + ตร ธาตุ = ข้าม + ต ปัจจัย'โนกัตตุสาธนะ) 

คำว่า ยกขาทีหิ ฯเปฯ ราเคน วา โอติณฺโณ แสดงความเป็นกรรมสาธนะ เพราะประกอบด้วย 
อนภิหิตกัตตา คือ ราเคน ส่วนคำว่า ถูปาทีนิ วิย ฯเปฯ ราค 0 โอติณฺโณ แสดงความเป็นกัตตุสาธนะ เพราะ 
ประกอบด้วยอวุตตกรรมคือ ราคํ 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

“โอติณฺโณ”ติ อิทํ กมฺมสาธนํ, กตฺตุสาธนํ วา โหตีติ ตทุภยวเสน อตฺถํ ทสฺเสนฺโต “ยกขาทีหิ วิย 
สตฺตา”ติอาทิมาห. 8 ' ๕ 

“คำว่า โอดิณฺโณ นี้เป็นกรรมสาธนะ หรือกัตตุสาธนะ ดังนั้น ท่านจะแสดงอรรถโดยเนื่องด้วย 
สาธนะทั้ง ๒ นั้น จึงกล่าวว่า ยกขาทีหิ วิย สตฺตา เป็นต้น” 

ตามหลักภาษาบาลี ประธานของประโยคกัตตุวาจกและกรรมวาจกต้องประกอบด้วยปฐมาวิภัตดิ 
เหมือนกัน แต่ประโยคกัตตุวาจกเน้นกัตตาเป็นหลัก ส่วนประโยคกรรมวาจกเน้นกรรมเป็นหลัก ดังนั้น จึง 
ต้องสังเกตบทกัตตาและกรรมในประโยคทั้ง ๒ ดังนี้ 

๑. ประโยคกรรมวาจก ะะ บทกัตตาประกอบด้วยตติยาวิภัตติ เพราะกริยาคุมพากย์กล่าวถึง 
กรรมเป็นหลัก ด้วยการลงวิภัตติอาขยาตในกรรมวาจกหรือลงกิตก์ปัจจัยในกรรมสาธนะ จึงต้องลงตติยา¬ 
ว ภัตติเพื่อแสดงภัตตา'ให้ปรากฏ ดังอุทาหรณ์ว่า เคหํ อคฺคินา ทยฺหติ (บ้านอันไฟย่อมไหม้), เคหํ อคฺคินา 
ทฑฺฒํ (บ้านอันไฟไหม้แล้ว) 

๒. ประโยคกัตตุวาจก ะะ บทกรรมประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ เพราะกริยาคุมพากย์กล่าวถึง 


^๓๖ 


คำอธิบายกายลังสัคคสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


กัตตาเป็นหลัก ด้วยการลงวิภัตติอาขยาตในกัตตุวาจก หรือลงกิตก์ปัจจัยในภัตตุสาธนะ จึงต้องลงทุดิยา¬ 
วภัตติเพื่อแสดงกรรมให้ปรากฏ ดังอุทาหรณ์ว่า อคฺคิ เคหํ ทหดิ (ไฟย่อมไหม้บ้าน), อคฺคิ เคหํ ทฑฺโฒ (ไฟ 
ไหม้บ้านแล้ว) 

คำว่า อสมฝกฺขิตฺวา (ไม่พิจารณาดีแล้ว) หมายความว่า ไม่พิจารณาตามสภาวะที่มีจริง คือ ความ 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ไม่สวยงาม จึงลงสู่บ่อคือราคะ ถ้าพิจารณาอย่างถูกต้องว่าเป็นของไม่เที่ยง 
เป็นต้น ก็จะไม่เกิดราคะที่เนื่องด้วยอารมณ์เหล่านั้น 

ข้อความว่า “คำว่า โอดิณฺโณ นี้เป็นชื่อของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยความกำหนัดในการเคล้าคลึงกาย” 
หมายความว่า คำดังกล่าวไม่ใช่หมายถึงภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยความกำหนัดทุกอย่าง แต่หมายถึงภิกษุผู้ถึง 
พร้อมด้วยความกำหนัดในการเคล้าคลึงกายเท่านั้น ประโยคที่ประกอบด้วยคำว่า อธิวจนํ (ชื่อ) แสดงสิ่งที่ 
ศัพท์หมายถึงว่าคืออะไร (อภิเธยฺยตฺถ, สรูป) แน่นอน] 

ดำอธิบาย วิปริณเตน จิดฺเตน 


วิปริณเตน จิตฺเตนาติ ปริสุทฺธภวงฺคสนฺตติสงฺขาตํ ปกติ ริชหิตุวา อฌฺฌถา ปวตุเตน, 
ริรูป๋ วา ปริณเตน ยถา ปริวตุตมานํ ริรูป๋ โหติ, เอว 0 วุตุตราควเสน ปริวตุเตตุวา ริเตน จิตุเตนาติ 
อตุโถ. 

คำว่า วิปริณเตน จิตฺเตน (มีจิตแปรปรวน) หมายความว่า มีจิตอันละปกติ ที่เรียกว่า 
กระแสภวังค์อันหมดจดแล้วดำเนินไปโดยประการอื่น อีกอย่างหนึ่ง มีจิตอันเปลี่ยนแปลงอย่าง 
แปรปรวน คือ เปลี่ยนไปแล้วดำรงอยู่โดยอาการที่เปลี่ยนไปแล้วเป็นสภาพแปรปรวน ด้วย 
อำนาจราคะตามที่กล่าวแล้ว 

[คำว่า วิปริณต มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- ละแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้ว = ริชหิตฺวา ปริณโต วิปริณโต. 

(ริ อุปสรรคใช้ในความหมายว่า ริชหิตฺวา ะะ ละ) 

- เปลี่ยนแปลงแล้วอย่างแปรปรวน ะ; วิรูป๋ ปริณโต วิปริณโต. 

(วิ อุปสรรคใช้ในความหมายว่า วิรูป ะ; แปรปรวน) 

ประโยคว่า วิรูป้ วา ปริณเตน ฯเปฯ อตฺโถ ชื่อว่า ประโยคป้กขันตระ ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดง 
อรรถของ วิ อุปสรรค อีกอย่างหนึ่ง คือ อรรถว่า วิรูป (แปรปรวน) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๓๗ 


ส่วนประโยคต้นชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรกคืออรรถว่า วิชหิตฺวา (ละ) 

ข้อความว่า “จิตอันละปกติ ที่เรียกว่า กระแสภวังค์อันหมดจดแล้วดำเนินไปโดยประการอื่น” 
หมายความว่า กระแสภวังค์ที่เกิดขึ้นถัดมาจากปฏิสนธิจิต เป็นจิตที่หมดจดจากมลทินมีความโลภเป็นต้น 
เพราะเป็นวิปากจิต แต่จิตที่ประกอบราคะได้ละกระแสภวังค์ที่หมดจดนั้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ภวังคจิตเป็นจิตหมดจด เพราะเป็นริปากจิต ต่างจากกุศลจิตที่ชำระจิตให้สะอาด อย่างไรก็ตาม 
กุศลจิตแม้จะชำระจิตให้สะอาดก็ยังก่อให้เกิดภพชาติต่อไป ยังจัดเป็นสังขารที่ก่อให้เกิดวิญญาณและนามรูป 
เป็นต้นตามหลักปฏีจจสมุปบาท ดังนั้น สภาวะปภัสสรของจิตจึงหมายถึงภวังคจิตเท่านั้น ตามที่อธิบายไว้ 
ในอรรถกถาธรรมบท ไม่ใช่กุศลจิตโดยทั่วไป ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

ปทุฏฺเจิ■น'าดิ อาคนฺตุเกหิ อภิชฺฌาทิหิ โทเสหิ ปทุฏฺเรน. ปกติมโน หิ ภวงฺคจิตฺต 0 , ต 0 อปทุฏฺดัวั ๖ 
“คำว่า ปทุฏฺเรน (ถูกประทุษร้ายแล้ว) หมายความว่า ถูกโทษมีอภีชฌาเป็นต้นที่จรมาประทุษร้าย 
แล้ว จริงอยู่ จิตปกติเป็นภวังคจิต ภวังคจิตนั้นไม่ถูกประทุษร้ายแล้ว” 

ข้อความว่า “จิตอันเปลี่ยนแปลงอย่างแปรปรวน” หมายความว่า ราคจิตไม่ใช่จิตปกติ แต่เป็น 
จิตที่เปลี่ยนแปลงจากจิตปกติ ส่วนกุศลจิตแม้จะเปลี่ยนแปลงจากกระแสภวังค์ก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่าง 
แปรปรวน เพราะทำให้จิตผุดผ่อง แต่การเปลี่ยนแปลงของราคจิตจากกระแสภวังค์เป็นการเปลี่ยนแปลง 
อย่างแปรปรวน เพราะทำให้จิตเศร้าหมอง] 


ดำอธิบาย มาตุคาเมน 


มาตุคาเมน สทฺธินฺติ ตทหุชาตาย!) ชีวมานกมนุสฺสิตฺถิยา สทฺธึ. 

คำว่า มาตุคาเมน สทฺธึ (กับมาตุคาม) หมายความว่า [ย่อมถึงการสัมผัสกาย]กับหญิง 
มนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งแม้เกิดในวันนั้น 


[คำว่า ตทหุชาตา มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- ผู้มีการเกิดในวันนั้น ะะ โสเยว อโห ตทโห, ตทหุ ชาต 0 เอดิสฺสาติ ตทหุชาตา. 

(ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- ผู้เกิดในวันนั้น ะะ โสเยว อโห ตทโห, ตทหุ ชาตา ตทหุชาตา (อลุตตสมาส) 

อห ศัพท์อยู่ในจำพวกศัพท์มโนคณะก็จริง แต่มีรูปพิเศษในสัตตมีวิภัตติ เอกพจน์ว่า อหสิ, อเห, 
อหสฺมี, อหมหิ, อหุ, อหนิ ดังที่กล่าวไว้ในสัททนิติปกรณ์ (ปทมาลา หน้า ๑๖๙) 


&: ๓ (^' 


คำอธิบายกายลังสัคคสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


แม้คัมภีร์นิรุตติทีปนีก็กล่าวถึงการแปลง สฺมึ เป็น อุ ในรูปนี้ว่า 

มหาวุตฺตินา อหมฺหา สฺมึโน นิจ อุจโหติ. ตทหนิ, ตทหุ.‘' ๗ 

“แปลง สฺมึ วิภัตติท้าย อห ศัพท์เป็น นิ และ อุ ด้วยมหาสูตร เช่น ตทหนิ, ตทหุ (ในวันนั้น)” 

ที่จริงแล้วในฎีกาใหม่ของสีลักขันธวรรคได้แสดงรูปวิเคราะห์ ตทห เป็นกรรมธารยลมาสไว้ก่อน 
ดังที่กล่าวไว้ข้างด้น หลังจากนั้นจึงลงสัตตมีวิภัตติ แปลง สฺมึ เป็น อุ จัดเป็นอลุตตสมาสที่ไม่ลบวิภัตติใน 
บทหน้า ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

ใสเยา อโห ตทโห, สตฺตมีวจเนน ปน “ตทหู”ติ ปทสิทธิ. 8๘ 

“วันนั้นนั้นแหละ ชื่อว่า ตทหะ แต่มีรูปสำเร็จว่า ตทหุ ด้วยสัตตมีวิภัตติ” 

มีฃ้อสังเกตว่า แม้ท่านผู้แต่งสัททนิติปกรณ์จะกล่าวถึงรูปว่า อหุ ไว้ในปทมาลา แต่ไม่ได้กล่าว 
ถึงการประกอบรูปศัพท์ไว้ในสุตตมาลา ท่านอาจารย์โอมาวีราภีวงศ์ อดีตเจ้าคณะชีเซียน วัดมหาวิสุทธาราม 
จังหวัดมันดเลย้ ได้วิจารณ์สัททนิติปกรณ์ไว้ว่า ท่านผู้แต่งได้เขียนปทมาลาขึ้นก่อน แล้วจึงเขียนธาตุมาลา 
หลังจากนั้นจึงเขียนสุตตมาลาขึ้นเป็นลำดับสุดท้าย แต่ท่านคงจะเหนื่อยล้าจากการแต่งไวยากรณ์อันยิ่งใหญ่ 
และกว้างขวางที่สุด พอมาถึงสุตตมาลาจึงไม่อาจคิดวิธีประกอบรูปศัพท์ให้เป็นเอกเทศอีกแนวหนึ่งซึ่งต่าง 
ไปจากภัจจายนไวยากรณ์เช่นเดียวกับโมคคัลลานไวยากรณ์ได้ จึงเขียนสุตตมาลาอิงแนวคิดของภัจจายน- 
ไวยากรณ์เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังไม่ได้กล่าวถึงรูปสำเร็จของ อหุ ศัพท์ไว้อีกด้วย] 

คำอธิบาย กายสํสคฺด 0 สมาปชฺเชยฺย 

กายสํสคฺค 0 สมาปชฺเชยฺยาติ หตฺถคฺคหณาทิกายสมฺปโยคํ กายมิสฺสีภาวํ สมาปชฺเชยฺย. 

คำว่า กายสํสคฺค 0 สมาปชฺเชยฺย (ถึงการสัมผัสกาย) หมายความว่า พึงถึงการประกอบ 
ร่วมทางกาย คือ การระคนกันทางกาย อันมีการจับมือเป็นต้น 

[คำว่า กายส 0 สคฺค มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กาเยน สํสคฺโค กายสํสคฺโค ะ; การสัมผัสทางกาย ชื่อว่า กายลังสัคคะ 

ลงตติยาวิภัตติท้าย กาย ศัพท์ในที่ปร ะกอบด้วย ส 0 สคฺค ศัพท์ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า กตฺตริ จ 
ดังอุทาหรณ์ว่า คุเฬน มิสฺสก 0 ([นา]อันระคนด้วยนํ้าอ้อยงบ), ติเลน มิสฺสก 0 ([นี้า]อันระคนด้วยงา) ดู ปทรูป- 
สิทธิมัญช่รี (เล่ม ๑) สูตร ๒๙๕ 

คำว่า กาย เป็น เอกเทสยปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงหม่ แต่ม่งให้หมายถึงบางส่วน โดย 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&:๓๙ 


หมายเอาอวัยวะในร่างกาย เช่น มือ ช้องผม หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ดังนั้น ถ้าหากภิกษุสัมผัสมือของ 
หญิงมนุษย์ ก็จัดเป็นการสัมผัสทางกายเหมือนกัน ดังนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่า หตฺถคฺคาห 0 วา (การ 
จับมือก็ตาม) เป็นต้น 

คำว่า สมาปชฺเชยฺย โดยทั่วไปมักแปลว่า “พึงถึงด้วยดี” แต่บทอุปสรรคคือ ส 0 อาจใช้ประคับบท 
ให้งดงามสละสลวยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องแปลว่า “พร้อม, กับ, ดี” เสมอไป ดังเช่นในเรื่องนี้เป็นการกล่าวถึง 
การสัมผัสที่ ไม่ ดี เพราะมีโทษตามพระวินัย อุปสรรคคือ ส 0 ในบทนี้จึงใช้ในความหมายว่า “ดี’’ ไม่ได้] 

ดำอธิบาย หดฺถคฺคาห 0 วา เป็นด้น 

หตฺถคฺคาหํ วาติอาทิ ปนสฺส วิตฺถาเรน อตฺถทสฺสนํ. ตตฺถ หตฺโถ นาม กปฺปรโต ปฏฺราย 
ยาว อคฺคนขา. เวณี นาม วินนฺธิตฺวา วา อวินนฺธิตฺวา วา สุทฺธเกเสหิ วา นีลาทิวณฺณสุตฺตกุสุม- 
กหาปณมาลาสุวณฺณจีรกมุตฺตาวฬิอาทิสุ อฌฺฌตรมิสฺเสหิ วา กดเกสกลาปสุเสต 0 อธิวจนํ. เวณิคุ¬ 
ดหเณน เจดุก เกสาบิ) คหิตาเยว สทฺธึ โลเมหิ. 

อนึ่ง ศัพท์ว่า หดุถคฺคาห 0 วา เป็นต้น เป็นเครื่องแสดงเนื้อความของบทว่า กายสํสคุค 0 
สมาปชฺเชยฺย นั้นให้พิสดาร 

ในพากย์นั้น ขึ้นชื่อว่า มือ คือ สถานที่ตั้งแต่ศอกจนถึงปลายเล็บ 

ชื่อว่า ช้องผม นี้เป็นชื่อของมวยผมที่ทำไว้โดยถักก็ตาม ไม่ถักก็ตาม หรือเป็นชื่อของ 
มวยผมที่ทำด้วยผมล้วนๆ หรือด้วยผมอันระคนด้วยเครื่องประดับอย่างใดอย่างหนึ่งในด้าย 
สีเขียวเป็นต้น ดอกไม้ ดอกไม้เงิน สร้อยทอง พวงไข่มุก เป็นต้น 

อนึ่ง พระพุทธองค์ทรงถือเอาทั้งผมพร้อมกับขน ด้วยศัพท์ว่า เวณี (ช้องผม) ใน 
สิกขาบทนี้ 

[ข้อความข้างต้นได้แสดงคำจำกัดความของมือและช้องผมว่า มือ คือ สถานที่ตั้งแต่ศอกจนถึง 
ปลายเล็บ ส่วนช้องผมเป็นชื่อของมวยผม ๔ อย่าง คือ 

- มวยผมที่กักห้อยทำไว้เป็นผมเปีย (รินนฺธิตฺวา กดเกสกลาปสฺส) 

- มวยผมที่ไม่กักห้อยทำไว้โดยปล่อยสยายไว้บนบ่า (อรินนฺธิตฺวา กดเกสกลาปสฺส) 

- มวยผมที่ทำด้วยผมล้วนๆ โดยไม่มีเครื่องประดับ (สุทฺธเกเสหิ กดเกสกลาปสฺส) 


&:๙๐ 


คำอธิบายกายลังสัคคสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


- มวยผมที่ทำด้วยผมอันระคนด้วยเครื่องประดับมีด้ายเป็นต้น (นีลาทิวณฺณสุตฺตกุสุมกหาปณ 
ฯเปฯ มุตฺตาวฬิอาทีสุ กตเกสกลาปสฺส) 

คำว่า เวณี มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เวณติ กลาปภาว 0 คจฺฉตีดิ เวณี ะ; มวยผมที่ถึงความเป็นกลุ่ม ชื่อว่า เวณี 

(เวณ ธาตุ (คติย 0 ะะ ไป) + อิ ปัจจัย + อี อิตถีปัจจัย ) 

เมื่อไม่ลง อี อิตถีปัจจัยท้าย เวณิ ศัพท์ ก็มีรูป อิ การันต์ว่า เวณิ ได้บ้างในบางแห่ง 

คำว่า วินนฺธิตฺวา ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า + นนฺธ ธาตุ (พนฺเธ ะ; ผูก) + ตฺวา ปัจจัย 

คำว่า เวณิคฺคหเณน ฯเปฯ โลเมหิ (อนึ่ง พระพุทธองค์ทรงถือเอาทั้งผมพร้อมกับขนด้วยศัพท์ 
ว่า เวณี ในสิกขาบทนี้) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ศัพท์ว่า เวณี หมายถึงอะไรได้อีกเล่า 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์ควรถือเอาซ้องผมเท่านั้นด้วย เวณิ ศัพท์ 
ตามที่มาในพระบาลีมิใช่หรือ 

อธิบายว่า พระพุทธองค์ทรงถือเอาทั้งผมพร้อมกับขนด้วยศัพท์ว่า เวณี ในสิกขาบทนี้ ไม่เพียง 
ถือเอาซ้องผมเท่านั้น] 

อิติ วุตฺตลกฺขณสฺส หตฺถสฺส คหณํ หตฺถคุคาโห, เวณิยา คหณํ เวณิคุคาโห. อวเสสสฺส 
สรีรสฺส ปรามสนํ อฌฺฌตรสฺส วา อฌฺฌตรสฺส วา องฺคสฺส ปรามสนํ นาม. 

โดยประการดังนี้ การจับมืออันมีลักษณะที่กล่าวแล้ว ชื่อว่า หัตถัคคาหะ 

การจับข้องผม ชื่อว่า เวณิคคาหะ 

การลูบคลำสรีระที่เหลือ ชื่อว่า การลูบคลำอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของว่า หตฺถคฺคาห เป็นต้นว่า 

- คหณํ คาโห, หตฺถสฺส คาโห หตฺถคฺคาโห (การจับมือ) 

- คหณํ คาโห, เวณิยา คาโห เวณิคฺคาโห (การจับซ้องผม) 

อีกทั้งได้อธิบายว่า การลูบคลำอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็คือการลูบคลำสรีระที่เหลือจากมือและ 
ซ้องผมนั้นเอง] 

โย ต 0 หตฺถคุคาห 0 วา เวณิคุคาห 0 วา อฌฺฌตรสฺส วา อฌฺฌตรสฺส วา องฺคสฺส ปรามสนํ 
สมาปชฺเชยฺย, ตสฺส สงฺฆาทิเสโส นาม อาปตฺตินิกาโย โหตีติ. 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๑ 


ภิกษุใดพึงถึงการจับมือนั้นก็ตาม การจับข้องผมนั้นก็ตาม หรือถึงการลูบคลำอวัยวะ 
ส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นก็ตาม กองอาบติชื่อว่าสังฆาทิเสสย่อมมีแก่ภิกษุนั้น ดังนี้แล 

[ท่านประกอบใช้ ต 0 เพียงศัพท์เดียวไว้หน้า หตฺถคฺคาห 0 แต่ต้องนำไปประกอบกับบทที่เหลือ คือ 
เวณิคฺคาห 0 และ ปรามสนํ อีกด้วย เช่นนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมของการติดตามจากศัพท์หน้าไปหาศัพท์หลัง 
เรียกว่า อธิการนัย คือ นัยติดตามไป นิยมใช้เพื่อย่อคำในประโยค] 

สถานที่เป็นด้น 


สาวตฺถิยํ อุทายิตฺเถรํ อารพฺภ กายสํสคฺคสมาปชฺชนวตฺถุสฺมึ ปฌฺฌตฺตํ. 

สิกขาบทนี้ทรงบฌญติไว้ปรารภพระอุทาอีเถระในเมืองสาวัตถี เพราะเหตุคือ การถึง 
การสัมผัสกาย 


ประเภทของบัญญัติ 

อสาธารณปฌฺฌตฺติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็นอสาธารณบญญติ (ข้อบัญญ้ติไม่ทั่วไปแก่ภิกษุณี) 

อาณัติ 


อนาณตฺติก 0 . 

[สิกขาบทนี้]เป็นอนาณัตติกะ (ไม่มีการใช้ผู้อื่น) 


อาบัติ 

อิตฺถิยา อิตฺถิสฌฺฌิโน อนุตมโส โลเมน โลม 0 ผุสนุตสุสาบิ), อิตฺถิยา วา ผุสิยมานสุส 
เสวนาธิปฺปาเยน วายมิตฺวา ผสุสํ ปฏิชานนุตสุส สงฺฆาทิเสโส. เอเกน ปน หตฺเถน คเหตุวา ทุติเยน 
หตุเถน ทิวสมฺบิ) ตตุถ ตตุถ ผุสนุตสุส เอกาว อาปตุติ, อคฺคเหตุวา ผุสนุโต ปน สเจ สีสโต ยาว 
ปาทา, ตาว กายโต หตุถํ อโมเจนุโตเยว ผุสติ, เอกาว อาปตุติ, ปฌฺจนุนํ องฺคุสีนํ เอกโต คหเณบิ) 


&' 1อ 


คำอธิบายกายลังสัคคสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


เอกาเยว. สเจ ปน นานิตฺถีนํ ปฌฺจงฺคุลิโย เอกโต คณฺหาติ, ปฌฺจ อาปตฺติโย. อิตฺถิยา เวมติกสฺส, 
ปณฺฑกปุริสติรจฺฉานคตสฌฺฌิสฺส จ ถุลฺลจฺจย 0 , ตถา กาเยน กายปฺปฏิพทฺเธน, อมนุสฺสิตฺถิปณุฑเกหิ 
จ สทฺธึ กายสํสคฺเคปี. มนุสฺสิตฺถิยา ปน กายปฺปฏิพทฺเธน กายปฺปฏิพทฺธาทีสุ, ปุริสกายผุสนาทีสุ 
จ ทุกฺกฏํ. 

- ภิกษุสำคัญในหญิงว่าเป็นหญิงแล้วโดยอย่างตั้าแม้เอาขนกระทบขน หรือเมื่อถูก 
หญิงสัมผัสอยู่ก็พยายามรู้สัมผัสโดยต้องการเสพรับ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

- ภิกษุเอามือข้างหนึ่งจับแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งจับต้องในที่นั้นๆ อยู่ตลอดวัน ต้อง 
อาบติครั้งเดียว 

- ภิกษุผู้ไม่ได้จับ แต่สัมผัสตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่ปล่อยมือออก ต้องอาบัติครั้งเดียว 

เช่นกัน 

- ภิกษุต้องอาบติครั้งเดียวในการรวบจับทั้ง ๕ นิ้วพร้อมกัน 

- ถ้าจับนิ้วมือ ๕ นิ้วของหญิงหลายคน ต้องอาบติ ๕ ครั้ง 

- ภิกษุสงสัยในหญิงและสำคัญ[หญิง]ว่าเป็นบัณเฑาะก์ บุรุษ หรือสัตว์ติรัจฉาน ต้อง 
อาบติกุลลัจจัย 

- แม้ในการสัมผัสกายกับของเนื่องด้วยกาย[ของหญิง]ทางกาย [เช่น จับเสื้อผ้าหญิง 
ด้วยตนเอง] และการสัมผัสกายกับหญิงอมนุษย์หรือบัณเฑาะว์ เป็นกุลลัจจัยเช่นกัน 

- เป็นทุกกฏในของเนื่องด้วยกายเป็นต้นกับของเนื่องด้วยกายของมนุษย์หญิง และ 
ในการสัมผัสกายบุรุษเป็นต้น 

[ในเวลาที่สตรีสัมผัสกายของภิกษุ เช่น ในขณะที่หมอฉีดยาหรือตรวจโรค ถ้าภิกษุขยับร่างกาย 
จัดเป็นความพยายามในการเสพรับ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ถ้าภิกษุไม่ขยับ แม้มีจิตพอใจก็ไม่ต้องอาบัติ 
เพราะไม่มีอาบติทางมโนทวาร เนื่องจากเป็นเพียงความพอใจทางใจโดยไม่มีความพยายามทางกาย 

ธรรมเนียมการใช้ผ้ารับประเคนของภิกษุชาวไทยนั้น คงเกรงว่าจะกระทบถูกหญิงผ้มาประเคน 
เรียกว่า เป็นการรับประเคนโดยของเนื่องด้วยกาย (กายปฏิพทฺธ) แต่ความจริงแล้วภิกษุอาจรับประเคน 
ด้วยกายโดยตรงก็ได้ (กาย) หรือของเนื่องด้วยกาย หรือโยนให้ (นิสฺสคฺคิย) ก็ได้เหมือนกัน ถ้าผู้ถวายอยู่ 
ภายในหัตถบาส ก็ถือว่าการประเคนสำเร็จ เรื่องนี้จะกล่าวไว้ในปฏิคคหณสิกขาบทต่อไป] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๙ล! 


อ นา บัดิ 

อิตฺถิยา ผุสิยมานสฺส เสวนาธิปฺปายสฺสา!) กาเยน อวายมิตฺวา ผสฺสํ ปฏิชานนฺตสฺส, 
โมฦขาธิปฺปาเยน อิตฺถึ ผุสนฺตสฺส, อสฌฺจิจฺจ, อสฺสติยา, อชานนฺตสฺส, อสาทิยนฺตสฺส, อุมุมตฺตกา- 
ทีนฌฺจ อนาปตฺติ. 

ไม่ต้องอาบติแก่ 

- ภิกษุผู้ถูกสตรีกระทบอยู่ แม้มีความต้องการจะเสพก็ไม่ได้พยายามรู้สัมผัสทางกาย 

- ภิกษุผู้กระทบสตรีด้วยความต้องการในการผละออก 

- ภิกษุผู้ไม่จงใจกระทบอยู่ [คือ ไม่ตั้งใจว่าเราจะกระทบสตรีนี้ด้วยวิธีนี้] 

- ภิกษุผู้กระทบอยู่โดยปราศจากสติ [คือ ไม่มีสติว่าเราจะกระทบสตรี เพราะกำลัง 
คิดเรื่องอื่นอยู่] 

- ภิกษุผู้ไม่รู้อยู่ [คือ กระทบเด็กหญิงที่แต่งกายคล้ายเด็กชายโดยเข้าใจว่าเป็นเด็กชาย] 

- ภิกษุผู้ไม่ยินดี [คือ ไม่ยินดีการสัมผัสเหมือนภิกษุที่ถูกสตรีใช้มือบังคับให้เดินไป] 

- ภิกษุบ้าเป็นต้น 

[คำว่า โมกขาธิปฺปาเยน (ด้วยความต้องการในการผละออก) หมายความว่า ถ้าสตรีคนเดียว 
หรือหลายคนมาจับภิกษุไว้ ภิกษุต้องการจะผละออก ใช้มือผลักสตรีหรือเหยียดมือวิ่งออกไป แม้กระทบถูก 
สตรีก็ไม่ต้องอาบต] 

วิบัติ 


สีลวิปตฺติ. 

[อาบ้ตินี้]เป็นศีลวิบ้ติ 

องค์ประกอบ 

มนุสฺสิตฺถี, อิตฺถิสฌฺฌิตา, กายสํสคฺคราโค, เตน ราเคน วายาโม, หตฺถคฺคาหาทิสมา- 
ปชชนนติ อิมาเนตถ ปฌจ องคานิ. 


๔ (2^ (^' 


คำอธิบายกายลังสัคคสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๕ เหล่านี้ คือ 
๑. หญิงมนุษย์ 
๒. รู้ว่าเป็นหญิง 

๓. เกิดความกำหนัดในการสัมผัสกาย 
๔. มีความพยายามด้วยความกำหนัดนั้น 
๕. ถึงการจับมือเป็นต้น 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

สมุฏฺจึานาทีนิ ปจึมปาราชิเก วุตฺตสทิสาเนวาติ. 

สมุฏฐานเป็นต้น เป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในปฐมปาราชิกสิกขาบทนั้นแล ดังนี้แล 

[ตามพระวินัย สิ่งที่ภิกษุไม่ควรจับต้อง (อนามาสวัตถุ) มี ๑๐ อย่าง คือ 
๑. มาตุคาม คือ 

- ภิกษุไม่ควรจับต้องมาตุคามแม้เพียงแรกเกิด ถ้าจับต้องด้วยความกำหนัดที่พอใจสัมผัส 
ต้องอาปติสังฆาทิเสส 

- ถ้าจับต้องโดยไม่มีความพอใจดังกล่าว ต้องอาบํเตทุกกฏ 

- ถ้ากระทบด้วยความบังเอิญ ไม่ต้องอาปติ 

- ถ้าจับต้องญาติพี่น้องด้วยความผูกพันฉันเครือญาติ เป็นอาปติทุกกฏ 

ภิกษุไม่ควรจับแม้กระทั่งมารดาที่จมนํ้าหรือตกบ่อ แต่ควรใช้ไม้ไผ่หรือเชือกช่วยดึงขึ้นมา ไม่ 
ควรกล่าวว่าจงถือมือฉัน ถ้ามารดาตกใจแล้วมาจับมือหรือกอดให้ช่วยก็ควรว่ายนํ้าข้ามไปได้ ไม่ต้องอาปติ 
ไม่ควรมีความพยายามทางกายหรือวาจาของตน 
๒. เครื่องใช้สอยของมาตุคาม 
๓. รูปภาพ รูปวาด หรือรูปปันของมาตุคาม 
๔. ธัญชาติ ๕. ถั่ว 

๖. ผลไม้นานาชนิด เช่น ตาล มะพร้าว กล้วย เป็นต้น 
๗. รัตนะต่างๆ เช่น ไข่มุก แก้วมณี ทอง เงิน เป็นต้น 

๘. เหรียญเงิน เหรียญทอง ธนบัตร หรือสิ่งที่ใช้แทนธนบัตร เข่น บัตรเครดิต เช็คเงินสด 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 




๙. อาวุธ 

๑๐. เครื่องดนตรี 

คัมภีร์สมันตปาสาทิกากล่าวถึงอนามาสทุกกฏ คือ ทุกกฏที่ต้องเพราะจับสิ่งที่ไม่ควรจับ ดังนั้น 
นอกจากการจับมาตุคามด้วยราคะที่ทำให้ต้องอาปติสังฆาทิเสสแล้ว การจับต้องสิ่งอื่นๆ จากนั้นเป็นอาปติ 
ทุกกฏทั้งสิ้น ดังข้อความในคัมภีร์นั้นและฎีกาที่อธิบายเรื่องนี้ว่า 

ย 0 ปน ทสวิธํ รตนํ สตฺตวิธํ ธฌฺฌํ สพฺพฌฺจ อาวุธภณฺฑาทึ อามสนฺตสฺส ทุฤกฏํ วุตฺต 0 , อิทํ 
อนามาสทุกฺกฏ 0 นาม. ต๙ 

“อนึ่ง ทุกกฏที่กล่าวไว้แก่ภิกษุผู้จับต้องรัตนะ ๑๐ ธัญชาติ ๗ และอาวุธทุกชนิดเป็นด้น ชื่อว่า 
อนามาสทุกกฏ” 

อาวุธภณฺฑาทินฺติ อาทิสทฺเทน ตูริยภณฺฑอิตฺถิรูปาทึ สงคณฺหาติ. อนามสิตพฺเพ วตฺถุมหิ ทุกฺกฏ 0 
อนามาสทุกฺกฏ 0 . ๒๐ 

“ท่านถือเอาเครื่องดนตรีและรูปของสตรีเป็นต้นด้วย อาทิ ศัพท์ในคำว่า อาวุธภณฺฑาทึ อาปติ 
ทุกกฏในเพราะวัตถุที่ไม่ควรจับ ชื่อว่า อนามาสทุกกฏ” 

คัมภีร์ขุททสิกขาแต่งเรื่องนี้เป็นคาถาท่องจำว่า 

รตนานิตฺถิรูปานิ ธฌฺฌมิตฺถิปสาธนํ 

ตูริยาวุธภณฺฑานิ อามสนฺตสฺส ทุก.กฏ 0 . ๒ * 

“อาปติทุกกฏย่อมมีแก่ภิกษุผู้จับต้องรัตนะ รูปของสตรี ธัญชาติ เครื่องประดับ 

ของสตรี เครื่องดนตรี และอาวุธ”] 

กายสํสคฺคสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺจีตา. 

จบคำอธิบายกายลังสัคคสิกขาบท 


๓. คำอธิบายทุฏชุลลวาจาสิกขาบท 
ดำอธิบาย โอดิณฺโณ เป็นด้นโดยย่อ 

ตติเย โอติณฺณตา จ วิปริณตจิตฺตตา จ ทุฏฺรุลุสวาจสฺสาทราควเสน เวทิตพฺพา. 



๕ ๙๖ 


คำอธิบายทุฏรุลลวาจาสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ความเป็นผู้หยั่งลงสู่ราคะและมีจิตแปรปรวนในสิกขาบทที่ ๓ พึงทราบด้วยอำนาจ 
ราคะที่พอใจวาจาชั่วหยาบ 

[ราคะที่หมายเอาในสิกขาบทนี้ คือ ราคะที่พอใจวาจาชั่วหยาบ (ทุฏฺรุลฺลวาจาราค) ไม่ใช่ราคะ 
ประเภทอื่น ในคัมภีร์ขุททสิกขาจึงกล่าวว่า 

ตถา สุณนฺตึ วิฌฺฌุฌฺจ มคฺคํ วารพฺภ เมถุนํ 

ทุฏฺรุลฺลวาจาราเคน โอภาเสตฺวา ครุ 0 ผุเส. ๒๒ 

“เช่นเดียวกันนี้ ภิกษุปรารภมรรคหรือเมถุน พูดแทะโลมมาตุคามผู้ฟังอยู่และ 
เข้าใจด้วยราคะที่พอใจในวาจาชั่วหยาบ พึงต้องอาบตหนัก” 

คำว่า ทุฏฺรุลฺลวาจสฺสาทราควส แปลตามศัพท์ว่า “อำนาจแห่งราคะอันประกอบแล้วด้วยเจตนา 
ที่พอใจวาจาอันชั่วหยาบ” 

มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า 

- ทุฏฺรุลฺลา วาจา ทุฏฺรุลฺลวาจา (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยลมาส) 

- ทุฏฺรุลฺลวาจาย อสฺสาโท ทุฏฺรุลฺสวาจสฺสาโท (อัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- ทุฏฺรุลฺลวาจสฺสาเทน สมปยุตฺโต ราโค ทุฏฺรุลฺสวาจสฺสาทราโค (มัชเฌโลปีตัปปุริสสมาส ลบ 
สมปยุตฺต ศัพท์ดังคำว่า อาชฌฺเฌน ยุตฺโต รโถ อาชฌฺฌรโถ ะะ รถเทียมม้า) 

อนึ่ง คำว่า อสฺสาท ประกอบรูปศัพท์มาจาก อา บทหน้า + สาท ธาตุ (อสุสาทเน ะะ พอใจ + ณ 
ปัจจัยในกัตตุสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า อา ภุโส สาเทดีติ อสฺสาโท (สภาวะพอใจยิ่ง ชื่อว่า อัสสาทะ)] 


ดำอธิบาย มาตุคาม 0 

มาตุคามนฺติ ทุฏฺจึลฺลาทุฏฺชุลฺลสํลกฺขณสมตฺถํ มนุสฺสิตฺถี. 

คำว่า มาตุคาม 0 (มาตุคาม) คือ หญิงมนุษย์ ผู้สามารถหมายรู้วาจาชั่วหยาบหรือไม่ 

ชั่วหยาบ 

[ข้อความว่า มาตุคาม ในสิกขาบทก่อน หมายถึง หญิงมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด แต่ในสิกขาบทนี้ 
หมายถึงหญิงมนุษย์ผู้เข้าใจภาษาพูดว่าเป็นคำชั่วหยาบหรือไม่ชั่วหยาบ ถ้าเป็นคนปัญญาอ่อนหรือคนบ้าใบ้ 
ที่ไม่เข้าใจภาษาพูด ไม่ทำให้ต้องอาป็ติ เพราะไม่เข้าใจสิ่งที่ภิกษุพูด] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&: (^๗ 


ดำอธิบาย ทุฏฺชุลฺลาหิ วาจาหิ 

ทุฏฺจึลุลาหิ วาจาหีติ วจฺจมคฺคปสุสาวมคฺเคเมถุนธมฺมปฺปฏิสํยุตฺตาหิ วาจาหิ. 

คำว่า ทุฏฺรุลฺลาหิ วาจาหิ (ด้วยวาจาชั่วหยาบ) หมายความว่า ด้วยวาจาอันเกี่ยวกับ 
วัจมรรค บัสสาวมรรค และเมถุนธรรม 

[คำว่า ทุฏฺรุลฺลา แปลตามศัพท์ว่า “คำหยาบที่ถูกกิเลสยํ่ายี” โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า 
- ทุฏฺรุ จ สา ถูลา จาติ ทุฏฺสุลฺลา (แปลง ถ เป็น ร, ซ้อน ล เป็น ลฺล และทำรัสสะ อู เป็น อุ 
หมายถึง คำที่เนื่องด้วยวัจมรรค บัสสาวมรรค และเมถุนธรรม) 

ในฉบับฉัฏฐสังคีติและฉบับมหาจุฬาฯ มีรูปว่า วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺเค เมถุนธมฺมปุปฏิสํยุตตาหิ 
วาจาหิ แต่ควรมีรูปว่า วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺคเมถุนธมฺมปปฏิสํยุตฺตาหิ วาจาหิ จึงจะสอดคล้องกับข้อความ 
ในฎีกาใหม่และสมันตปาสาทิกา] 


ดำอธิบาย โอภาเสยฺย 

โอภาเสยุยาติ อวภาเสยุย, วณฺณาวณฺณยาจนอายาจนปุจฺฉนปฏิปุจฺฉนอาจิกฺขณามุ- 
สาสนอกฺโกสนวเสน นานปุปการํ อสทฺธมุมวจนํ วเทยุย. 

คำว่า โอภาเสยย แปลว่า พูดแทะโลม คือ พูดคำของคนทรามอันมีประการต่างๆ โดย 
จำแนกเป็นการชม การตำหนิ การขอ การอ้อนวอน การถาม การย้อนถาม การบอก การแนะนำ 
และการด่า 

[ท่านอธิบาย โอภาเสยย ว่า อาภาเสยย เพื่อแสดงการแปลง อา เป็น โอ ในบทนี้ ดังคำว่า 

- โอกาโส (โอกาส, ที่ตั้ง) ะะ อว + กาโส 

- โอนทฺโธ (อันบุคคลผูกรัดแล้ว) ะะ อว + นทฺโธ 

- โอวทดิ (ย่อมสั่งสอน) ะะ อว + วทดิ 

- โอสานํ (ที่สุด) ะะ อว + สานํ 

คำว่า โอภาเสยย แปลว่า “พูดแทะโลม” คือ พูดเย้าแหย่, เลียบเคียง กังขาวิดรณีคัณฐิ (หน้า 
๑๓๗) แปลว่า “พูดชั่วหยาบ” คือ พูดหยาบคายโดยพาดพิงถึงวัจมรรค บัสสาวมรรค หรือเมถุนธรรม 


๕ ๙ (^' 


คำอธิบายทุฏรุลลวาจาสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ของมาตุคามที่ฟังอยู่ด้วยการพูด ๙ อย่าง มีการชมหรือตำหนิ เป็นต้น ส่วนคัมภีร์กังขาภาสาฎีกา (เล่ม 
๑ หน้า ๒๒๙) แปลว่า “พูดครอบงำ” โดยอุปสรรค คือ อา ใน โอภาเสยย ใช้ในความหมายว่า ปริภา 
(ครอบงำ) คือ ครอบงำความประพฤติดีที่กุลบุตรพึงกระทำ 

การพูดพาดพิงถึงมรรคทั้ง ๒ และเมถุนธรรม ๙ ประการ คือ 
๑. การชม เช่น วัจมรรคและปัสสาวมรรคของเธองาม มีสัณฐานงาม น่าดู เธอถึงพร้อม 
ด้วยลักษณะงามอันเป็นลักษณะของหญิงเช่นนี้ 

๒. การตำหนิ เช่น เธอมีเดือย เธอมีทวารหนักและทวารเบาติดกัน เธอมีสองเพศ 
๓. การขอ เช่น จงให้เมถุนแก่เรา 

๔. การอ้อนวอน เช่น เมื่อใดมารดาของเธอจะเลื่อมใส เมื่อใดเธอจะให้เมถุนแก่เรา, เมื่อ 
มารดาของเธอเลื่อมใสแล้ว เราจะได้เมถุนธรรม 

๕. การถาม เช่น เธอให้เมถุนแก่สามีอย่างไร 
๖. การย้อนถาม เช่น เธอให้เมถุนแก่สามีอย่างนี้หรือ 

๗. การบอก เช่น จงให้เมถุนอย่างนี้, จงนำเช้าเมถุนอย่างนี้, เมื่อเธอให้นำเช้าเมถุนอย่างนี้ 
จะเป็นที่รักของสามี 

๘. การแนะนำ เช่น จงให้เมถุนอย่างนี้, จงนำเข้าเมถุนอย่างนี้, เมื่อเธอให้นำเช้าเมถุนอย่างนี้ 
จะเป็นที่รักของสามี 

๙. การด่า เช่น เธอมีเดือย เธอมีทวารหนักและทวารเบาติดกัน เธอมีสองเพศ] 

คำอธิบาย ยถา ด 0 เป็นด้น 

ยถา ตนฺดิ เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺตํ, ยถา ยุวา ยุวตินฺติ อตุ!ถ- เอเดน โอภาสเน 
นิราสงฺกภาวํ ทสฺเสติ. 

คำว่า ต 0 ในคำว่า ยถา ต 0 นี้เป็นเพียงนิบาต หมายความว่า ชายหนุ่มพูดแทะโลมหญิง 
สาวฉันใด [ภิกษุก็พูดแทะโลมมาตุคาม ฉันนั้น] พระพุทธองค์ทรงแสดงความเป็นผู้ไม่ละอายใน 
การพูดแทะโลมด้วยคำนั้น 

[คำว่า นิปาดมตฺดํ (เป็นเพียงนิบาต) คือ เป็นนิบาตที่ใช้ในอรรถปทปูรณะ คือ ยังบทให้เต็ม 
ไม่มีความหมายใดๆ ที่จริงแล้วคำว่า นิปาด ใน นิปาดมตฺดํ ระบุว่า ต 0 เป็นบทนิบาตในบท ๔ ประเภท 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'ชิ:๙ 


คือ นาม อาขยาต อุปสรรค และนิบาต ส่วน มตฺต ศัพท์แสดงอรรถว่า ไม่มีความหมายใดๆ ในที่นี้ แม้ 
นิบาตจะเป็นศัพท์ที่มีอรรถมากเป็นอเนกก็ตาม] 


ดำอธิบาย เมถุนุปส 0 หิตาหิ 


เมถุนุปสํหิตาหีติ อิทํ ทุฏฺรุลฺสวาจาย สิขาปตฺตลกฺขณทสฺสนํ. 

คำว่า เมถุนุปสํหิตาหิ (ด้วยวาจาพาดพิงเมถุน) นี้ แสดงลักษณะอันถึงที่สุดของวาจา 

ชั่วหยาบ 


[วาจาที่พาดพิงถึงรัจมรรคและบัสสาวมรรคเป็นวาจาชั่วหยาบ แต่วาจาพาดพิงเมถุนเป็นวาจา 
ชั่วหยาบที่สุด ท่านจึงกล่าวข้อความนี้เพื่อแสดงถึง อุกกัฏฐนัย คือ นัยที่แสดงถึงสิ่งที่อุกฤษฏ์ 

คำว่า เมถุนุปส 0 หิตาหิ ในฉบับพม่าบางฉบับเป็นรูปว่า เมถุนูปส 0 หิตาหิ ถือว่าถูกต้องทั้ง ๒ รูป 
เพราะการทำทีฆะสระหลังไม่แน่ , นอน 

ประโยคนี้ชื่อว่า ประโยคปีกขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคือคำอธิบายของ เมถุนุปส 0 หิตาหิ 

ส่วนประโยคต้นชื่อว่า ประโยคปักขะ มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า เมถุนุปส 0 หิตาหิ 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตรัสว่า เมถุนุปส 0 หิตาหิ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ เมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่า ยถา ต 0 ยุ วา ยุวตึ เป็นต้น 
เนื้อความที่ประสงค์ย่อมสำเร็จมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า คำนี้แสดงลักษณะ 
อันถึงที่สุดของวาจาชั่วหยาบ ดังนั้น จึงตรัสอีก ดังนี้แล] 

คำอธิบาย สงฺฆาทิเสโส 

สงฺฆาทิเสโสติ ทุวินฺนํ มคฺคานํ วเสน วณฺณาวณฺเณหิ วา เมถุนยาจนาทีหิ วา “สิขรณีสิ, 
สํภินฺนาสิ, อุภโตพฺยฌฺชนกาสี”ติ อิเมสุ ตีสุ อฌฺฌตเรน อฤโกสวจเนน วา มาตุคามํ โอภาสนุตสฺส 
สงฺฆาทิเสโส นาม อาปตฺตินิกาโย โหตีติ. 

คำว่า สงฺฆาทิเสโส (สังฆาทิเสส) หมายความว่า กองอาบัติชื่อว่าสังฆาทิเสส ย่อมมี 


0 


คำอธิบายทุฏรุลลวาจาสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


แก่ภิกษุผู้พูดแทะโลมมาตุคามด้วยการชมและตำหนิโดยเนื่องด้วยมรรคทั้ง ๒ หรือด้วยการขอ 
เมถุนเป็นต้น หรือด้วยคำด่าอย่างใดอย่างหนึ่งในคำด่า ๓ ประเภทเหล่านี้ คือ เธอมีเดือย เธอมี 
ทวารหนักและทวารเบาติดกัน เธอมีสองเพศ ดังนี้แล 

[คำว่า สงฺฆาทิเสโส นาม (ชื่อว่าสังฆาทิเสส) แสดงว่า คำว่า สงฺฆาทิเสโส เป็นสัญญาศัพท์ 
คือ ศัพท์แสดงชื่อ ไม่ใช่คุณศัพท์ที่ใช้เป็นวิเสสนะโดยทั่วไป 

คำว่า อาปตฺดินิกาโย (กองอาปติ) แสดงริเสสยะของ สงฺฆาทิเสโส ส่วนคำว่า โหติ (ย่อมมี) 
แสดงกริยาคุมพากย์ในประโยค เพราะประโยคทั่วไปในภาษาบาลีจะต้องมีกริยาคุมพากย์ แม้ไม่มีกริยา- 
คุมพากย์โดยตรงก็ต้องเพิ่มเช้ามาแปล ตามปริภาสาในคัมภีร์มุคธโพธฎีกาว่า 

น หิ กริยารหิต 0 วากยม ดฺถิ. ๒๓ 

“โดยแท้จริงแล้ว พากย์ที่ปราศจากกิริยาย่อมไม่มี” 

คำว่า มาตุคาม 0 โอภาสนฺตสฺส (แก่ภิกษุผู้พูดแทะโลมมาตุคาม) ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า กอง 
อาปติดังกล่าวย่อมมีแก่ภิกษุผู้พูดแทะโลมมาตุคาม 

คำว่า วณฺณาวณฺเณหิ วา ฯเปฯ อกโกสวจเนน วา (ด้วยการชมและตำหนิ หรือด้วยการขอ 
เมถุนเป็นต้น หรือด้วยคำด่าอย่างใดอย่างหนึ่งในคำด่า ๓ ประเภทเหล่านี้ คือ เธอมีเดือย ฯเปฯ เธอมีสอง 
เพศ) ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงถึง ลักษณะการพูดของภิกษุผู้ต้องอาปติในสิกขาบทนี้ 

คำว่า ทฺรินฺนิ มคฺคานํ วเสน (โดยเนื่องด้วยมรรคทั่ง ๒) ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า การชมและ 
การตำหนิทุกอย่างไม่ทำให้ต้องอาปติสังฆาทิเสส แต่เป็นการชมและการตำหนิโดยเนื่องด้วยมรรคทั่ง ๒ 
เท่านั้นที่ทำให้ต้องอาปติ 

ตามหลักปทานุสัมพันธ์ คำว่า มาตุคาม 0 โอภาสนฺตสฺส (แก่ภิกษุผู้พูดแทะโลมมาตุคาม) มีวิธี 
สัมพันธ์ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า กองอาปติชื่อว่าสังฆาทิเสสย่อม มี ด้วย 
คำว่า สงฺฆาทิเสโส นาม อาปตฺตินิกาโย โหติ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ กองอาปติชื่อว่าสังฆาทิเสสย่อมมีแก่ภิกษุเช่นไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ กองอาปติดังกล่าวควรมีแก่ภิกษุผู้ปล่อยนั้าอสุจิเท่านั้น 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า มาตุคาม 0 โอภาสนฺตสฺส (แก่ภิกษุผู้พูด 
แทะโลมมาตุคาม) อธิบายว่า กองอาปติดังกล่าวย่อมมีแก่ภิกษุผู้พูดแทะโลมมาตุคาม ดังนี้แล 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&' &' 0 


คำว่า วณฺณาวณฺเณหิ วา ฯเปฯ อกโกสวจเนน วา (ด้วยการชมและตำหนิ หรือด้วยการขอ 
เมถุนเป็นต้น หรือด้วยคำด่าอย่างใดอย่างหนึ่งในคำด่า ๓ ประเภทเหล่านี้ คือ เธอมีเดือย ฯเปฯ เธอมี 
สองเพศ) มีวิธีสัมพันธ์ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า กองอาบต ชื่อว่า สังฆาทิเสส ย่อมมี 
แก่ภิกษุผู้พูดแทะโลมมาตุคาม 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ กองอาบด ชื่อว่า สังฆาทิเสส ย่อมมีแก่ภิกษุผู้พูดแทะโลมมาตุคาม 

อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ กองอาบํเตชื่อว่าสังฆาทิเสสควรมีแก่ภิกษุผู้พูดแทะโลม 
มาตุคามด้วยการชมและตำหนิเท่านั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า วณฺณาวณฺเณหิ วา เป็นต้น อธิบายว่า 
กองอาปติชื่อว่าสังฆาทิเสสควรมีแก่ภิกษุผู้พูดแทะโลมมาตุคามด้วยการชมและตำหนิ หรือด้วยการขอเมถุน 
เป็นด้น หรือด้วยคำด่าอย่างใดอย่างหนึ่งในคำด่า ๓ ประเภทเหล่านี้ คือ เธอมีเดือย เธอมีทวารหนักและ 
ทวารเบาติดกัน เธอมีสองเพศ ดังนี้แล 

คำว่า ทวินุ , นิ มคฺคานํ วเสน (โดยเนื่องด้วยมรรคทั้ง ๒) มีวิธีสัมพันธ์ดังนี้ 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า กองอาปติชื่อว่าสังฆาทิเสสควรมีแก่ภิกษุ 
ผู้พูดแทะโลมมาตุคามด้วยการชมและตำหนิ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การชมและตำหนิทุกอย่างเป็นเหตุให้ต้องอาปติสังฆาทิเสสหรือไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงการชมและตำหนิที่ประสงค์เอาในเรื่องนี้ 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ทวินุนิ มคฺคานํ วเสน อธิบายว่า 
การชมและตำหนิทุกอย่างไม่ทำให้ต้องอาปติสังฆาทิเสส แต่การชมและตำหนิโดยเนื่องด้วยมรรคทั้ง ๒ 
เท่านั้น จึงทำให้ต้องอาปติสังฆาทิเสส ดังนี้แล] 

สถานที่เป็นด้น 

สาวตฺถิยํ อุทายิตฺเถรํ อารพฺภ ทุฏฺจึลฺสวาจาหิ โอภาสนวตฺถุสฺมึ ปฌฺฌตฺต 0 . 

สิกขาบทนี้ทรงบฌญติไว้ปรารภพระอุทายีเถระในเมืองสาวัตถี เพราะเหตุคือ การพูด 
แทะโลมด้วยวาจาชั่วหยาบ 


&'&'๒ 


คำอธิบายทุฏธุ■ลสวาจาสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ประเภทของบัญญัติ 


อสาธารณปฌฺฌตฺติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็นอสาธารณบัญญิติ (ข้อบัญญิติไม่ทั่วไปแก่ภิกษุณี) 


อาณัติ 


อนาณตฺติกํ. 

[สิกขาบทนี้]เป็นอนาณัตติกะ (ไม่มีการใช้ผู้อื่น) 


อาบัติ 

อิตฺถิยา อิตฺถิสฌฺฌิโน อนุตมโส หตฺถมุทฺทายปิ วุตฺตนเยน โอภาสนุตสฺส สเจ สา ตมตฺถํ 
ตสฺมึเยว ขเณ ชานาติ, สงฺฆาทิเสโส. ปณฺฑเก ถุลฺลจฺจย 0 . ตสฺมึเยว อิตฺถิสฌฺฌิโน ทุกฺกฏ 0 . ปุนปฺปุนํ 
โอภาสนุตสฺส, สมฺพหุลา จ อิตฺถิโย เอกวาจาย โอภาสนุตสุส วาจาคณนาย เจว อิตฺถิคณนาย 
จ อาปตฺติโย. สเจ ย 0 อิตฺถึ โอภาสติ, สา น ชานาติ, ถุสุลจฺจย 0 . อธกฺขกํ อุพฺภชาณุมณฺฑลํ 
อาทิสุส วณฺณาทิภณเนปี ถุลุลจฺจย 0 . ปณฺฑเก หุกฺกฏํ, อุพฺภกฺขกํ อโธชาณุมณฺฑลํ กายปฺปฏิพทฺธฌฺจ 
อาทิสุส วณฺณาทิภณเน สพุพตฺถ หุกฺกฏ 0 . 

- ภิกษุสำคัญในหญิงว่าเป็นหญิง พูดแทะโลมตามนัยดังกล่าวมาแล้ว แม้ด้วยการ 
งอนิ้วเป็นอย่างตํ่า ถ้าหญิงนั้นเข้าใจเนื้อความนั้นทันที ต้องอาบํเติสังฆาทิเสส 

- ภิกษุสำคัญในบัณเฑาะก์ว่าเป็นบัณเฑาะก์ แล้วพูดแทะโลม ต้องอาบติถุลสัจจัย 

- ภิกษุสำคัญในบัณเฑาะก์ว่าเป็นหญิง แล้วพูดแทะโลม ต้องอาบติทุกกฏ 

- เมื่อพูดแทะโลมอยู่ 1 ซํ้าๆ หรือพูดแทะโลมหญิงหลายคนด้วยถ้อยคำเดียว ต้อง 
อาบติตามจำนวนคำและจำนวนหญิง 

- ถ้าภิกษุพูดแทะโลมหญิงใด หญิงนั้นไม่เข้าใจ ต้องอาบติถุลสัจจัย 

- ต้องอาบติถุลลัจจัย เพราะพูดชมเป็นต้น'โดยระบุถึงส่วนล่างดั้งแต่รากขวัญ ส่วน 
บนตั้งแต 1 เข่า 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'&'๓ 


- ต้องอาบติกุลลัจจัย เพราะพูดชมเป็นด้นในบัณเฑาะก์ 

- ต้องอาบ้ติทุกกฏในการพูดทั้งหมด เพราะพูดชมเป็นต้น โดยระบุถึงส่วนบนตั้งแต่ 
รากขวัญ ส่วนล่างตั้งแต่เข่า และสิ่งเนื่องด้วยกาย [คือ ผ้า ดอกไม้ และเครื่องประดับ] 


[คำว่า อธกฺขก (ส่วนล่างตั้งแต่รากขวัญ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อกฺขกสฺส อโธ อธกฺขกํ (ส่วนล่างแห่งรากขวัญ) 

คำว่า อุพฺภชาณุมณฺฑล (ส่วนบนตั้งแต่เข่า) มีรูปวิเคราะห์ว่ 

- ชาณุมณฺฑลสฺส อุพฺภํ อุพฺภชาณุมณฺฑลํ (ส่วนบนแห่งมณฑลของเข่า) 
คำว่า อุพฺภกฺขกํ (ส่วนบนตั้งแต่รากขวัญ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อกฺขกสฺส อุพฺภํ อุพฺภกฺขกํ (ส่วนบนแห่งรากขวัญ) 

คำว่า อโธชาณุมณฺฑล (ส่วนล่างตั้งแต่เข่า) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ชาณุมณฺฑลสฺส อโธ อโธชาณุมณฺฑล 0 (ส่วนล่างแห่งมณฑลของเข่า)] 


อนาบัดิ 


อตฺถธมฺมอนุสาสนิปุเรฤขารานํ อุมฺมตฺตกาทีนฌฺจ อนาปตฺติ. 

ไม่ต้องอาบ้ติแก่ 

- ภิกษุผู้มุ่งอรรถเป็นหลัก มุ่งธรรมเป็นหลัก และมุ่งสั่งสอนเป็นหลัก 

- ภิกษุบ้าเป็นต้น 

[คำว่า อตฺถปุเรกฺขาร (ผู้มุ่งอรรถเป็นหลัก) คือ ภิกษุผู้แสดงเนื้อความของคำบาลีว่า อนิมิตฺตา 
(เธอเป็นคนไม่มีนิมิต) เป็นต้น หรือภิกษุผู้ท่องบ่นคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายคำบาลีเหล่านั้น 

คำว่า ธมเมปุเรก[ขาร (ผู้มุ่งธรรมเป็นหลัก) คือ ภิกษุผู้สอนคำบาลีว่า อนิมิตตา เป็นต้น หรือ 
ภิกษุผู้ท่องบ่นคำบาลีเหล่านั้น 

คำว่า อนุสาสนิปุเรกขาร (ผู้มุ่งสั่งสอนเป็นหลัก) คือ ภิกษุผู้ไม่ต้องการจะพูดแทะโลมด้วยราคะ 
แต่มุ่งสั่งสอนว่า เธอมีเดือย เธอมีทวารหนักและทวารเบาติดกัน หรือเธอมีสองเพศในชาตินี้ด้วยผลกรรม 
เก่า จงอย่าประมาททำกรรมดีเพื่อให้ไม่เป็นเข่นนื้อีกในภพต่อไป 


คำว่า อตฺถธมฺมอนุสาสนิปุเรกขาร มีรูปวิเคราะห์ว่า 


๔๔ (^ 


คำอธิบายทุฏรุลลวาจาสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


- อตฺโถ จ ธมโม จ อนุสาสนี จ อตฺถธมฺมอนุสาสนีโย (อสมาหารทวันทสมาส) 

- ปุเร กโรนฺตีติ ปุเรกฺขารา (ปุร บทหน้า + กร ธาตุ ะะ กระทำ + ณ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) 

- อตฺถธมฺมอนุสาสนีนํ ปุเรกฺขารา อตฺถธมฺมอนุสาสนีปุเรกฺขารา (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)] 

วิบัติ 

สีลวิปตฺติ. 

[อาบตินี้]เป็นศีลวิบติ 

องค์ประกอบ 

มนุสฺสิตฺถี, อิตฺถิสฌฺฌิตา, ทุฏฺรุลฺลวาจสฺสาทราโค, เตน ราเคน โอภาสนํ, ตงฺขณ- 
วิชานนนฺติ อิมาเนตฺ ถ ปฌฺจ องฺคานิ. 

ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๕ เหล่านี้ คือ 
๑. หญิงมนุษย์ 
๒. รู้ว่าเป็นหญิง 

๓. มีความกำหนัดที่ประกอบด้วยยินดีในวาจาชั่วหยาบ 
๔. พูดแทะโลมด้วยความกำหนัดนั้น 
๕. หญิงนั้นรู้เนื้อความนั้น 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

อทินฺนาทานสมุฏฺรานิ, กิริยํ, สฌฺฌาวิโมกฺขํ, สจิตฺตก 0 , โลกวชฺชํ, กายกมุม 0 , วจีกมุม 0 , 
อกุสลจิตฺต 0 , ทุริเวทนนฺติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็น 

- อทินนาทานสมุฏฐาน (มีอทินนาทานเป็นสมุฏฐาน คือ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๓ 
อันได้แก่ กายกับจิต วาจากับจิต และกายวาจากับจิต) 

- กิริยา (ต้องอาบติเพราะทำการพูดวาจาชั่วหยาบ) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๕๕๕ 


- สัญญาวิโมกข์ (พ้นจากอาบเติเพราะ ไม่ มีสัญญาคิดพูดวาจาชั่วหยาบ) 

- สจิตตกะ (มีจิตคิดพูดวาจาชั่วหยาบ) 

- โลกวัชชะ (มีโทษทางโลก) 

- กายกรรม (ต้องอาบติทางกายทวาร) 

- วจีกรรม (ต้องอาบ้ติทางวจีทวาร) 

- อกุศลจิต (พูดวาจาชั่วหยาบด้วยโลภมูลจิต) 

- เวทนา ๒ (โสมนัสเวทนา และอุเบกขาเวทนา) 

[ภิกษุผู้พูดแทะโลมหญิงด้วยราคะเป็นผู้ประกอบด้วยเวทนา ๒ คือ โสมนัสเวทนาและอุเบกขา- 
เวทนา เพราะอาป้ตินี้มี'ได้ด้วยอำนาจราคะ ไม่มีด้วยอำนาจโทสะ ดังนั้น จึงหมายถึงการพูดแทะโลมที่ 
ดำเนินไปด้วยอำนาจราคะเท่านั้น ไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจโทสะ ดังฎีกาเก่าอธิบายว่า 

เอตถาห- “สิขรณี”ติอาทีหิ อกฺโกสนฺตสฺส ปฏิฆจิตฺตํ อุปปชฺชติ, กสฺมา “ติเวทนนุ”ติ อวดวา 
“ทวิเวทนนุ”ติ วุตฺตนฺดิ. ราควเสน อย 0 อาปตฺติ, น ปฏิฆวเสน. ตสฺมา ราควเสเนว ปวตฺโต อกฺโกโส อิธ 
อธิปฺเปโต. ตสฺมา “ทวิเวทนนุ”ติ วจนํ สุวุตฺตเมว. ๒๔ 

“ในเรื่องนี้ผู้โจทก์ถามว่า จิตที่ประกอบด้วยปฏิฆะย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ด่าอยู่ด้วยคำว่า สิขรณี 
เป็นด้น เหตุใดจึงไม่กล่าวว่า ติเวทนิ (มีเวทนา ๓) แต่กล่าวว่า ทฺวิเวทนํ (มีเวทนา ๒) 

ตอบว่า อาป้ตินี้มี'ได้ด้วยอำนาจราคะ ไม่มีด้วยอำนาจปฏิฆะ ดังนั้น จึงหมายถึงการด่าที่ดำเนิน 
ไปด้วยอำนาจราคะเท่านั้น ฉะนั้น คำว่า ทวิเวทนิ จึงเป็นคำกล่าวที่ดีแล้วโดยแท้”] 

ทุฏฺจึลฺลวาจาสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายทุฏรุลลวาจาสิกขาบท 


๔. คำอธิบายอัตตกามปาริจริยาสิกขาบท 
ดำอธิบาย โอดิณฺโณ เป็นต้นโดยย่อ 


จตตเถ โอติณณตา จ วิปริณตจิตตตา จ อตตกามปาริจริยาวเสน เวทิตพพา. 



&'&'๒ 


คำอธิบายอัตตกามปาริจริยาสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ความเป็นผู้หยั่งลงสู่ราคะและมีจิตแปรปรวน ในสิกขาบทที่ ๔ พึงทราบด้วยอำนาจ 
ราคะในการบำเรอกามเพื่อตน 

[ราคะในการบำเรอกามเพื่อตน ก็คือราคะที่พอใจเมถุนเพื่อตน ไม่ใช่ราคะเฉพาะอีกประการหนึ่ง 
เหมือนราคะที่พอใจการพูดวาจาชั่วหยาบ 

คำว่า อตฺตกามบำริจริยาวเสน มีศัพท์เดิมมาจาก อตฺตกามบำริจริยาราควเสน ลบ ราค ศัพท์ 

เพื่อย่อคำ] 

ดำอธิบาย มาตุคามสฺส สนฺติเก 

มาตุคามสฺส สนฺติเกติ ทุฏฺจิลฺโลภาสเน วุตฺตปฺปการาย อิตฺถิยา สมีฟ. 

คำว่า มาตุคามสฺส สนฺติเก (ใกล้มาตุคาม) หมายความว่า ในที่ใกล้หญิงซึ่งมีประการ 
ดังกล่าวไว้ในการพูดวาจาชั่วหยาบ [คือ หญิงที่เข้าใจภาษาทันทีที่ได้ยิน] 

[คำว่า สนฺดิก (สำนัก, ที่ใกล้) เป็นคำไวพจน์ของ สมีป (ใกล้) ดังคัมภีร์อภิธานับํบํทีปิกากล่าวว่า 

สมีป๋ นิกฏาสนฺโน บํกฏฺราภยาสสนฺดิก 0 

อวิทูรฌฺจ สามนฺตํ สนฺนิกฏฺรมุบํนุดิก 0 

สกาส 0 อนุติก 0 ฌตฺตํ ทูร 0 ตุ วิบํบํกฏฺรก 0 . ๒๕ 

“ที่ใกล้ ๑๓ ศัพท์ ะะ สมีป, นิกฏ, อาสนฺน, บํกฏฺร, อฦยาส, สนฺดิก, อวิทูร, 

สามนุต, สนฺนิกฏฺร, อุปนุดิก, สกาส, อนุดิก, ฌตฺต 
ที่ไกล ๒ ศัพท์ ะะ ทูร, วิปฺปกฏฺร”] 

คำอธิบาย อดฺดกามปาริจริยาย 

อตฺตกามปาริจริยายาติ เมถุนธมฺมสงฺขาเตน กาเมน ปาริจริยา กามปาริจริยา, อตฺตโน 
อตฺถาย กามปาริจริยา อตฺตกามปาริจริยา, อตฺตนา วา กามิตา อิจฺฉิตาติ อตฺตกามา, สย 0 
เมถุนราควเสน ปตฺถิตาติ อตฺโถ, อตฺตกามา จ สา ปาริจริยา จาติ อตฺตกามปาริจริยา, ตสฺสา 
อตฺตกามปาริจริยาย. 

คำว่า อตฺตกามปาริจริยา (การบำเรอกามเพื่อตน) มีรูปวิเคราะห์ดังนี้ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๔'๔'ต] 


- คำว่า กามปาริจริยา คือ การบำเรอด้วยกามที่เรียกว่าเมถุนธรรม 

- คำว่า อัตตกามปาริจริยา คือ การบำเรอด้วยกามเพื่อประโยชน์แก่ตน 

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า อัตตกามะ คือ [การบำเรอ]อันตนปรารถนาแล้ว หมายความว่า 
ตนต้องการแล้วโดยเนื่องด้วยราคะในเมถุน 

คำว่า อัตตกามปาริจริยา คือ การบำเรออันตนปรารถนาแล้ว, [ภิกษุใดหยั่งลงสู่ราคะ 
แล้ว กล่าวคุณ]แห่งการบำเรอกามเพื่อตนนั้น 

[คำว่า อตฺตกามปาริจริยา มีความหมาย ๒ ประการ คือ 
๑. การบำเรอด้วยกามเพื่อตน 

- กาเมน ปาริจริยา กามปาริจริยา (ตติยาตัปปุริสสมาส) 

- อตฺตโน กามปาริจริยา อตฺตกามปาริจริยา (จตุตถีตัปปุริสสมาส) 

๒. การบำเรออันตนปรารถนาแล้ว 

- อตฺตนา กามา อตฺตกามา (ตติยาตัปปุริสสมาส) 

- อตฺตกามา จ สา ปาริจริยา จาติ อตฺตกามปาริจริยา (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

คำว่า กาม ตามนัยแรกหมายถึง เมถุน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กามียตีติ กาโม ะ; สิ่งที่บุคคลปรารถนา ชื่อว่า กาม 

(ลง ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะและกาลทั้ง ๓) 

ส่วนคำว่า กาม ตามนัยหลังเป็นคุณศัพท์ของ ปาริจริยา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กามิตาติ กามา ะะ [การบำเรอ]อันบุคคลปรารถนาแล้ว ชื่อว่า กาม 

(ลง ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะและอดีตกาล) 

คำว่า ปาริจริยา ตามนัยทั้ง ๒ มีอรรถเหมือนกัน โดยเป็นศัพท์ภาวสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปริจรณํ ปาริจริยา ะะ การบำเรอ ชื่อว่า บำริจริยา 

ทำทีฆะสระ อ ใน ป เป็น อา ดังคำว่า ปธานํ วจนํ ปาวจนํ (คำพูดที่เป็นประธาน ชื่อว่า ปาพจน์) 
คำว่า ตสฺสา อตฺตกามปาริ-จริยาย เป็นการแสดง ทันตโสธนนัย คือ การเกลางาช้างให้แหลม 
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในปาราชิกที่ ๔] 


ดำอธิบาย วณฺณํ ภาเสยฺย 


วณณํ ภาเสยยาติ คณํ อานิสํสํ ปกาเสยย. 


๕๕๘ 


คำอธิบายอัตตกามปาริจริยาสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


คำว่า วณฺณํ ภาเสยย (กล่าวคุณ) หมายความว่า บอกคุณ คือ อานิสงส์ 

[ท่านอธิบายข้อความดังต่อไปนี้ 

๑. คำว่า ภาเสยย (กล่าว) ก็คือการบอกให้ผู้อื่นทราบนั่นเอง เพราะอธิบายว่า ปกาเสยย (บอก) 
๒. วณฺณ ศัพท์ในที่นี้ว่าใช้ในความหมายว่า คุณ ไม่ใช้ในความหมายว่า ผิวพรรณ เป็นต้น 
เพราะอธิบายว่า คุณํ (คุณ) ความจริงแล้ว วณฺณ ศัพท์มีอรรถ ๑๐ ประการตามสมควร พบในคัมภีร์ 
อภิธานัปปทีปิกาว่า 


วณฺโณ สณฺรานรูเปสุ 
ปมาเณ จ ปส 0 สาย 0 


ชาติจฺฉวีสุ การเณ 
อกฺขเร จ ยเส คุเณ. ๒๖ 


“วณฺณ ศัพท์เป็นไปในความหมายว่า สัณฐาน, รูป, ประเภท, ผิวพรรณ, เหตุ, 

จำนวน, การชมเชย, อักษร, ยศ และคุณ” 

๓. คุณ ศัพท์ในที่นี้แปลว่า “คุณ” ไม่ใช่แปลว่า “ชั้น” ดังคำว่า ทิคุณา สงฺฆาฏิ (ผ้าสังฆาฏิ ๒ 


ชั้น), คุณงฺคุณูปาหนา (รองเท้าหลายชั้น) เป็นต้น เพราะอธิบายว่า อานิสํสํ (อานิสงส์) ซึ่งเป็นคำไวพจน์ 
ของ คุณ ศัพท์] 


ดำอธิบาย เอดทคค 6 เป็นด้น 


เอตทคฺคนฺติอาทิ ตสฺสา อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณภาสนาการนิทสฺสนํ. 

คำว่า เอตทคฺคํ ฯเปฯ ปริจเรยฺย (สตรีใดบำเรอสมณะเช่นเรา ผู้มีศึล มีกัลยาณธรรม 
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยความประพฤตินั้น นั้นเป็นยอดแห่งการบำเรอทั้งหลาย) แสดงถึง 
ลักษณะของการกล่าวคุณแห่งบำเรอกามเพื่อตน 

[คำว่า เอตทคฺค 0 ตัดบทเป็น เอต 0 + อคฺคํ มักประกอบร่วมกับคำว่า ยทิท่ (ย 0 + อิทํ) แต่'ในที่นี้ 
ประกอบใช้ร่วมกับอิตถีลิงค์ว่า ยา (อิตฺถี) จัดเป็นลิงควิปัสลาส โดยเปลี่ยนจากอิตถีลิงค์เป็นนปุงสกลิงค์ 
จึงมีความหมายว่า เอสา อคฺคา ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า เอตทคฺคนฺติ เอสา อคฺคา (คำว่า เอตทคฺคํ หมายความ 
ว่า การบำเรอนั่นเป็นยอด) 

คำว่า ปาริจริยานิ ลงฉัฏฐวิภัตติ'ในอรรถนิทธารณะ ฎีกาใหม่จึงอธิบายว่า 
ปาริจริยานนดิ ปาริจริยานิ มชเณ. นิทธารเณ เจต 0 สามิวจ นิ. ๒๗ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&' &: ๙ 


“คำว่า ปาริจริยานํ (บรรดาการบำเรอทั้งหลาย) หมายความว่า ในท่ามกลางแห่งการบำเรอ 
ทั้งหลาย อนึ่ง บทนี้ลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถนิทธารณะ” 

โดยทั่วไปท่านผู้แต่งมักประกอบใช้ มชฺเฌ (ในท่ามกลาง) หรือ อนฺตเร (ในระหว่าง) เพื่ออธิบาย 
อรรถนิทธารณะของฉัฏฐีวิภัตดิหรือสัตตมีวิภัตติ] 


ตตฺราย 0 ปทสมุพนุธวเสเนว สงฺเขปตฺโถ- ยา มาทิสํ ปาณาติปาตาทีหิ วิรหิตตฺตา สีล¬ 
านุต 0 เมถุนธมฺมา วิรหิตตฺตา พฺรหฺมจารี ตทุภเยนาปี กลฺยาณธมฺม 0 เอเดน ธมฺเมน ปริจเรยฺย 
อภิราเมยฺย, ตสฺสา เอว 0 มาทิส 0 ปริจรนุติยา ยา อย 0 ปาริจริยา นาม, เอตทคฺค 0 ปาริจริยานนุติ. 

ในคำดังกล่าวมีเนื้อความย่อโดยเนื่องด้วยการสัมพันธ์ บท ดังนี้ว่า สตรีใดบำเรอ คือ 
ให้ความสุขสมณะผู้เช่น กับ เราที่ชื่อว่ามีศีล เพราะเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น ชื่อว่า ผู้ประพฤติ 
พรหมจรรย์ เพราะเว้นจากเมถุนธรรม ผู้ชื่อว่ามีกัลยาณธรรม เพราะการเว้นทั้ง ๒ อย่างนั้น 
ด้วยความประพฤตินั้น ขึ้น ชื่อว่าการบำเรอของสตรีผู้บำเรอสมณะผู้เช่น กับ เราอย่างนื้นั้น เป็น 
ยอดแห่งการบำเรอทั้งหลาย 

[ในประโยคว่า ตตฺราย 0 ฯเบํฯ สงฺเขบํตฺโถ คำว่า ตตฺร เพิ่ม วจเน ส่วนคำว่า อยํ เป็นวิเสสนะ 
ของบำฐเสสะว่า วุจฺจมานตฺโถ (เนื้อความที่อันเราจะกล่าว) เหตุท่านกล่าวประโยคข้างต้นเพื่อแสดงว่า ไม่ 
ควรแปลประโยคนิยมะว่า เอตทคฺคํ ฯเปฯ ก่อน แต่ให้แปลประโยคอนิยมะว่า ยา มาทิส 0 ฯเปฯ ก่อน จึง 
ถูกหลักไวยากรณ์ 

คำว่า ปาณาดิปาตาทีหิ วิรหิตตฺตา : แสดงเหตุของความเป็นผู้มีศีลใน สีลวนฺต 0 

คำว่า เมถุนธมฺมา วิรหิตตฺตา : แสดงเหตุของความเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ใน พฺรหฺมจารึ 

คำว่า ตทุภเยนาปี : แสดงเหตุของความเป็นผู้มีกัลยาณธรรมในคำว่า กลฺยาณธมฺม 0 

บทแสดงเหตุเหล่านี้ทำหน้าที่อธิบายศัพท์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะแสดงเหตุของการเรียก 
ชื่ออย่างนั้น 

คำว่า ตทุภเยน แปลตามศัพท์ว่า “ด้วยหมวด ๒ แห่งการงดเว้นเหล่านั้น” โดย อุภย ศัพท์ที่ 
ใช้เป็นสรรพนามต้องเป็นวิเสสนะแน่นอน เช่น อุภเย เทามานุสา (เทพและมนุษย์ทั้งสองฝ่าย) แต่'ในที่นี้ 
เป็นสมูหตัทธิต ไม่ใช่สรรพนาม มีรูปวิเคราะห์ว่า อุภินฺนํ สมูโห อุภยํ (หมู่แห่งสิ่งสองสิ่ง ชื่อว่า อุ,ภยะ ะะ 
หมวดสอง) คำนี้ใช้เหมือน ทวย 0 (ทุวินฺนํ สมูโห ทวย 0 ^มู่แห่งสิ่งสองสิ่ง ชื่อว่า ทวยะ ะะ หมวดสองะฤ โดย 
มีรปเป็นเอกพจน์เท่านั้น เพราะ ณ ปัจจัยแสดงอรรถหมีไว้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องลงวิภัตติพหพจน์อีก 


&'๖๐ 


คำอธิบายอัตตกามปาริจริยาสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ผู้มีศีล คือ ผู้งดเว้นจากความเป็นผู้ทุศีล มีการฆ่าสัตว์เป็นต้น : สีล 0 อสฺส อตฺถีติ ลีลานฺโต ะะ ลีล 
ศัพท์ + วนฺตุ ปัจจัย 

ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ คือ ผู้งดเว้นจากการเสพเมถุนอันเป็นอัชฌาจารของชาวบ้าน ไม่ใช่ 
ข้อประพฤติของนักบวชผู้มุ่งความพ้นทุกข์ : พฺรหฺม 0 จรดิ สีเลนาดิ พฺรหฺมจารี ะะ พฺรหฺม บทหน้า + จร ธาตุ 
+ ณี ปัจจัยในกัตตุสาธนะ 

ผู้มีกัลยาณธรรม คือ ผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นและการเสพเมถุนทั้ง ๒ อย่าง : กลฺยาโณ 
ธมโม อสฺสาติ กลฺยาณธมฺโม (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

คำว่า อภิราเมยฺย (อภิ บทหน้า + รมุ ธาตุ ะะ รื่นรมย์ + เณ การีตปัจจัย + เอยย วิภัตติ ะะ ให้ 
รื่นรมย์, ให้ความสุข) อธิบาย ปริจเรยฺย (บำเรอ) โดยอธิบายว่า การบำเรอก็คือการให้รื่นรมย์ด้วยสัมผัส 
นั่นเอง] 


ดำอธิบาย เมถุนุปสํหิเดน สงฺฆาทิเสโส 

เมถุนุปสํหิเตน สงฺฆาทิเสโสติ เอว 0 อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสนฺโต จ “อรหสิ ตฺวํ 
มยฺหํ เมถุนธมฺมํ ทาตุนุ”ติอาทินา เมถุนปฺปฏิสํยุตฺเตเนว วจเนน โย ภาเสยฺย, ตสฺส สงฺฆาทิเสโส. 

คำว่า เม ถุนุป สํหิเ ตน สงฺฆาทิเสโส (ด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุน เป็นสังฆาทิเสส) หมายความ 
ว่า ภิกษุใดเมื่อกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามเพื่อตนอย่างนี้ พึงกล่าวด้วยคำที่เนื่องด้วยเมถุน 
เท่านั้นว่า เธอควรให้เมถุนธรรมแก่เรา เป็นต้น กองอาบัติชื่อว่าสังฆาทิเสสย่อมมีแก่ 
ภิกษุนั้น 


[คำว่า โย ภาเสยย แสดงว่า คำว่า เมถุนุปสํหิเตน สัมพันธ์เข้ากับ โย (ภิกขุ) ภาเสยย ใน 
ประโยคก่อนว่า โย ปน ภิกฺขุ ฯเปฯ ภาเสยย ไม่ใช่สัมพันธ์กับคำว่า สงฺฆาทิเสโส ที่อยู่ติดกัน 

คำว่า อรหสิ ตฺวํ มยฺหํ เมถุนธมม 0 ทาตุนฺดิอาทินา (เธอควรให้เมถุนธรรมแก่เรา เป็นต้น) แสดง 
ตัวอย่างของคำที่เนื่องด้วยเมถุน 

คำว่า ตสฺส สงฺฆาทิเสโส (กองอาปติชื่อว่าสังฆาทิเสสย่อมมีแก่ภิกษุนั้น) แสดงนิยมะของ ย ศัพท์ 
ใน โย ภิกฺขุ ที่กล่าวไว้ในประโยคหน้า 

ตามหลักการอธิบายศัพท์ ท่านอธิบายข้อความดังต่อไปนี้ 
๑. ให้เพิ่ม วจเนน เข้ามาเป็นวิเสสยะของ เมถนปสํหิเตน 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๖๑ 


๒. คำว่า อุปส 0 หิต ใช้ในความหมายว่า ปฏิสํยุตฺต (ประกอบ, เนื่อง) เพราะเปลี่ยน อุปส 0 หิต 
เป็น ปฏิสํยุตฺต 

๓. อุปสรรคคือ อุป และ ส 0 ใน อุปส 0 หิต มีประโยชน์เพื่อประดับบทให้งดงาม (ปทโสภณ) 
ไม่มีอรรถพิเศษใดๆ ดังนั้น ท่านจึงไม่ประกอบใช้รูปว่า เมถุนยุตฺเตเนา วจเนน แต่ประกอบเป็น เมถุน- 
ปฏิสํยุตฺเตเนา 

๔. แม้ในพระบาลีจะไม่ประกอบ เอว ศัพท์ ไว้โดยตรงใน เมถุนุปสํหิเตน แต่ศัพท์ทุกศัพท์ 
ในภาษาบาลีอาจประกอบด้วยอาธารณะ คือ การห้ามอรรถอื่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ ท่านจึงกล่าวว่า เมถุนปฺ- 
ปฏิสํยุตฺเตเนา วจเนน (ด้วยคำที่เนื่องด้วยเมถุนเท่านั้น) 

อนึ่ง เอว ศัพท์ที่พบในความหมายว่า ตัดสิน (อวธารณ) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. สันนิฏรานาวธารณะ (ตัดสินด้วยการยํ้าความ) แปลว่า “นั้นเทียว, นั้นเอง” ต้องประกอบ 
ไว้ท้ายบทกริยาเท่านั้น เพื่อยํ้าความของกริยาที่ประกอบร่วม 

๒. นิวัตตาปนาวธารณะ (ตัดสินด้วยการห้าม) แปลว่า “เท่านั้น” มักประกอบไว้ท้ายบทนาม 
เป็นส่วนใหญ่ จำแนกออกเป็น ๓ อย่าง คือ 

๒.๑ ห้ามคุณลักษณะ เช่น ติสฺโส ธนุธโร เอว (นายติสสะทรงศิลปะธนูเท่านั้น) เอว ศัพท์ 
ห้ามคุณลักษณะ คือ การทรงศิลปะอื่นจากธนู อันมีศิลปะการขี่ช้าง เป็นต้น 

๒.๒ ห้ามทัพพะ เช่น กาโล เอว ธนุธโร (นายกาละเท่านั้นทรงศิลปะธนู) เอว ศัพท์ห้าม 
ทัพพะ คือ บุคคลอื่นนอกจากนายกาละ 

๒.๓ ห้ามกิริยา เช่น อตฺเถา กาโก เสโตปิ (กาเผือกก็มีได้เท่านั้น) เอว ศัพท์ห้ามกิริยา 
ความไม่มีแห่งกาเผือก 

ข้อความนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์ลัททสารัตถชาลินีว่า 

คุณทพฺพกิริยานิ วา พฺยวจฺเฉทาสา ติธา 

ติสฺโส ธนุธโร เอว กาโล เอว ธนุธโร 

อตฺเถา กาโก เสโตปิ อิทํ เตส 0 นิทสฺสนํ. ๒๘ 

“อีกนัยหนึ่ง เอว ศัพท์มี ๓ ประเภท ด้วยการห้ามคุณลักษณะ, ทัพพะ หรือ 
กิริยา เช่น - ติสฺโส ธนุธโร เอว (นายติสละทรงศิลปะธนูเท่านั้น), 

- กาโล เอว ธนุธโร (นายกาละเท่านั้นทรงศิลปะธนู) 

- อตฺเถา กาโก เสโตปิ (แม้กาเผือกก็มีได้เท่านั้น) 

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของ เอว ศัพท์เหล่านั้น” 


&'๖๒ 


คำอธิบายอัตตกามปาริจริยาสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


อนึ่ง เอว ศัพท์ที่ประกอบท้ายบทนามเพื่อห้ามคุณลักษณะเป็นต้นนั้น อาจแสดงความหมาย 
๓ ประการ (ในบางที่ไม่มีความหมายสุดท้าย) คือ 

๑. คเหตัพพัตถะ เนื้อความที่ควรถือเอา เช่น 

- เอว ศัพท์ในประโยคว่า ติสฺโส ธนุธโร เอว กล่าวยํ้าคุณลักษณะ คือ การทรงศิลปะธนู 

- เอว ศัพท์ในประโยคว่า กาโล เอว ธนุธโร ยํ้าทัพพะ คือ นายกาละ 
๒. นิวัตเตตัพพัตถะ เนื้อความที่ควรห้าม เช่น 

- เอว ศัพท์ในประโยคว่า ติสฺโส ธนุธโร เอว ห้ามคุณลักษณะ คือ การทรงศิลปะอื่นจากธนู 
อันมีศิลปะการขี่ช้างเป็นต้น 

- เอว ศัพท์ในประโยคว่า กาโล เอว ธนุธโร ห้ามทัพพะ คือ บุคคลอื่นจากนายกาละ 

๓. อนุญญาดัดถะ เนื้อความที่อนุญาตโดยอ้อม เช่น 

- เอว ศัพท์ในประโยคว่า ติสฺโส ธนุธโร เอว อนุญาตบุคคลอื่นนอกจากติสละว่าเป็นผู้ทรง 

ศิลปะธนูได้ 

- เอว ศัพท์ในประโยคว่า กาโล เอว ธนุธโร อนุญาตว่านายกาละเป็นผู้ทรงศิลปะอื่นได้ด้วย] 

สถานที่เป็นด้น 


สาวตฺถิยํ อุทายิตฺเถรํ อารพฺภ อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณภาสนวตฺถุสฺมึ ปฌฺฌตฺตํ. 

สิกขาบทนี้ทรงบํญญติไว้ปรารภพระอุทายีเถระในเมืองสาวัตถี เพราะเหตุคือการพูด 
คุณของการบำเรอกามเพื่อตน 

ประเภทของบัญญัติ 

อสาธารณปฌฺฌตุติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็นอสาธารณบํญฌูติ (ข้อบัญญ้ตไม่ทั่วไปแก่ภิกษุณี) 

อาณัติ 

อนาณตฺติก 0 . 

[สิกขาบทนี้]เป็นอนาณัตติกะ (ไม่มีการใช้ผู้อื่น) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๖๓ 


อาบัติ 

อิตฺถิยา อิตฺถิสฌฺฌิโน อนฺตมโส หตฺถ มุทฺทาย!) วุตฺตนเยเนว อตฺตกามปาริ'จริยาย 
วณฺณํ ภาสนุตสฺส สเจ สา ตมตฺถํ ตสฺมึเยว ขเณ ชานาติ, สงฺฆาทิเสโส โน เจ ชานาติ, ถุลฺลจฺจยํ. 
ปณฺฑเก ปณฺฑกสฌฺฌิโน!) ถุลฺลจฺจย 0 . ตสฺมึเยว อิตฺถิสฌฺฌิโน ทุกฺกฏ 0 . 

- ภิกษุสำคัญในหญิงว่าเป็นหญิง พูดคุณของการบำเรอกามเพื่อตนตามนัยดังกล่าว 
มาแล้ว แม้ด้วยการงอนิ้วเป็นอย่างตํ่า ถ้าหญิงนั้นเข้าใจเนื้อความนั้นทันที ต้องอาบํติสังฆาทิเสส 

- ถ้าไม่เข้าใจ ภิกษุต้องอาบํติถุลลัจจัย 

- ภิกษุสำคัญในบัณเฑาะก์ว่าเป็นบัณเฑาะก์ ต้องอาบํติถุลดัจจัย 

- ภิกษุสำคัญในบัณเฑาะก์ว่าเป็นหญิง ต้องอาบํติทุกกฏ 


อนาบัติ 

จีวราทีหิ วตฺถุกาเมหิ ปาริจริยาย วณฺณํ ภาสนุตสฺส อุมุมตฺตกาทีนฌฺจ อนาปตฺติ. 

ไม่ต้องอาบํตแก่ 

- ภิกษุพูดคุณของการบำเรอด้วยสัตถุกามมีจีวรเป็นต้น [เพราะพระพุทธองค์ตรัสว่า 
เมถุนุปสํหิเตน (ด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุน)] 

- ภิกษุผู้เป็นบ้าเป็นด้น 

วิบัติ 


สีลวิปตฺติ. 

[อาบํตินี้]เป็นศีลวิบํติ 

องค์ประกอบ 

มนุสฺสิตฺถี, อิตฺถิสฌฺฌิตา, อตฺตกามปาริจริยาย ราโค, เตน ราเคน วณฺณภณนํ, ตงฺขณ- 
วิชานนนติ อิมาเนตถ ปฌจ องคานิ. 


๔๖๙ 


คำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๕ เหล่านี้ คือ 
๑. หญิงมนุษย์ 
๒. รู้ว่าเป็นหญิง 

๓. เกิดราคะในการบำเรอกามเพื่อตน 
๔. พูดคุณ[ในการบำเรอกาม]ด้วยราคะนั้น 
๕. หญิงนั้น รู้ ความนั้นในขณะนั้น 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

สมุฏฺจึานาทีนิ ทุฏฺจิลฺโลภาสเน วุตฺตสทิสาเนวาติ. 

สมุฏฐานเป็นต้น เป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในการพูดแทะโลมด้วยคำชั่วหยาบนั้นแล 

ดังนี้แล 

อตฺตกามปาริจริยสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายอัตตกามปาริ-จริยาสิกขาบท 


๕. คำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท 
ดำอธิบาย สฌฺจริดฺดํ 

ปฌฺจเม สฌฺจริตฺตนฺติ อิตฺถิปุริสานํ อนุตเร ส 0 จรณภาว 0 . 

โปรดทราบเนื้อความในสิกขาบทที่ ๕ ดังนี้ 

คำว่า สฌฺจริดฺตํ แปลว่า การสัญจรไป (การชักสื่อ) ในระหว่างหญิงกับชาย 
[สอ] , จริต[ต มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- ความเป็นผู้มีการเที่ยวไป ะะ สฌฺจรณํ สฌฺจโร, สฌฺจโร อสฺส อตฺถีติ สฌฺจรี, สฌฺจ'ริ'โน 
ภาโว สฌฺจริตฺตํ (ลง ตฺต ปัจจัยท้าย สฌฺจรี ะะ สฌฺจร ศัพท์ + อี ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) 



กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๒ &' 


- ความเป็นผู้เที่ยวไปโดยปกติ ะะ สฌฺจรติ ลีเลนาดิ สฌฺจรี, สฌฺจริโน ภาโว สฌฺจริตฺต 0 . 

(ลง ตฺต ปัจจัยท้าย สฌฺจรี ะะ ส 0 บทหน้า จร ธาตุ ะะ เที่ยวไป + ณี ปัจจัยในกัดตุลาธนะ 

อรรถตัสลีละ) 

รูปวิเคราะห์ทั้ง ๒ ข้างต้น ท่านกล่าวไว้ด้วยคำว่า สำรณภาว 0 (ความเป็นผู้เที่ยวไป, การชักสื่อ) 
โดย ภาว ศัพท์อธิบายอรรถของ ตด ปัจจัยใน สฌฺจรี ศัพท์ 

การเที่ยวไปดังกล่าวนั้นเป็นการสัญจรไปในระหว่างหญิงกับชาย ตามข้อความในสิกขาบทนี้ว่า 
“บอกความประสงค์ของชายแก่หญิงเพื่อให้เป็นภรรยาก็ตาม บอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายเพื่อให้เป็น 
ชู้ก็ตาม” ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า อิตฺถิปุริสานํ อนฺตเร (ในระหว่างหญิงกับชาย)] 

ดำอธิบาย สมาปชฺเชยฺย 

สมาปชุ!,'ชยฺยาติ สมฺมา ปฏิคฺคณฺหนวีมํสนปจฺจาหรณานิ กโรนุโต อาปชฺเชยฺย. 

คำว่า สมาปชฺเชยฺย (ถึงโดยชอบ) หมายความว่า เมื่อภิกษุทำการรับคำ สอบถาม และ 
กลับมาบอก ชื่อว่าถึงโดยชอบ 

[คำว่า สมาปชฺเชยฺย ตัดบทเป็น ส 0 + อาปชฺเชยฺย อุปสรรคคือ สํ ใซ้ในความหมายว่า สมมา (โดย 
ชอบ, อย่างบริบูรณ์) คือ ประกอบด้วยลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. การรับคำ (ปฏิคฺคณฺหน) เช่น เมื่อชาย หญิง หรือบิดามารดาของทั้ง ๒ ฝ่ายกล่าวว่า 
ท่านจงบอกหญิงหรือชายชื่อนั้นอย่างนี้เถิด ภิกษุรับคำของบุคคลเหล่านั้นทางวาจาว่า ดีละ จงเป็นตามนั้น 
หรือเราจะบอก หรือแสดงอากัปกิริยายอมรับด้วยการผงกศีรษะ เป็นต้น 

๒. การสอบถาม (รีม 0 สน) เช่น ภิกษุนำสาสน์ตามที่กล่าวไว้ไปสู่สำนักของหญิง ชาย หรือ 
บิดามารดา เป็นต้น ที่จะบอกต่อพวกเขาแน่นอน แล้วบอกสาสน์นั้น 

๓. การกดับมาบอก (ปจ;จาหรณ) เช่น ภิกษุกลับมาแล้วบอกเรื่องนั้นต่อหญิงหรือชาย โดย 
ผู้รับสาสน์ที่เป็นหญิงหรือชายจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตาม หรือนิ่งเฉยด้วยความเอียงอายก็ตาม 
ถ้าภิกษุชักลื่อครบองค์ ๓ ข้างต้น ต้องอาบิตสังฆาทิเสส 
ถ้าครบองค์ ๒ ต้องอาบิตถุลดัจจัย 
ถ้าครบเพียงองค์เดียว ต้องอาบิติทุกกฏ 

ในที่นี้จึงประกอบใช้ ส 0 อุปสรรคเพื่อแสดงถึงการครบองค์ ๓ ประการเหล่านั้น] 


&'๖๖ 


คำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ดำอธิบาย อิดฺถิยา วา ปุริสมดึ 

อิตฺถิยา วาติอาทิ สมาปชฺชนาการทสุสนํ. ตตฺถ อิตฺถิยา วา ปุริสมตินฺติ ปุริเสน วา ตสุส 
มาตาปิตาทีหิ วา ฟสโต ปุริสสุส มติ อธิปฺปายํ อิตฺถิยา อาโรเจยฺยาติ อตฺโถ. 

คำว่า อิตฺถิยา วา (บอกความประสงค์ของชายแก่หญิงเพื่อให้เป็นภรรยาก็ตาม) เป็นต้น 
แสดงลักษณะของการชักสื่อ 

ในพากย์นั้น คำว่า อิตฺถิยา วา ปุริสมติ (บอกความประสงค์ของชายแก่หญิง) หมายความ 
ว่า ภิกษุใดถูกส่งไปโดยชาย หรือมารดาบิดาเป็นต้นของชายนั้นส่งไป [บอก]ความประสงค์ของ 
ชายแก่หญิง 

[ท่านอธิบายข้อความดังต่อไปนี้ 
๑. คำว่า ปุริสสฺส มติ มีรูปวิเคราะห์เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า 
- ปุริสสฺส มติ ปุริสมติ ะะ ความประสงค์ของชาย ชื่อว่า ปุริสมติ 

เพราะลงฉัฏฐีวิภัตติท้าย ปุริสสฺส ในคำว่า ปุริสสฺส มติ 
๒. มติ ศัพท์ในที่นี้ใช้ในความหมายว่า ความประสงค์ ไม่ใช้ในความหมายอื่นๆ ว่า ปัญญา, 
ความเห็น ดังคำว่า มติมา (ผู้มีปัญญา), อาจริยมติ (ความเห็นของอาจารย์) 

๓. คำว่า ปุริสมติ และ อิตฺถิ มติ ในคำว่า อิตฺถิ ยา วา ปุริสมติ ปุริสสฺส วา อิตฺถิ มติ สัมพันธ์ 
เป็นกรรมในปาฐเสสะว่า อาโรเจยฺย เพราะประกอบใช้บทว่า อาโรเจยฺย ท้ายพากย์ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อิตฺถิยา วา ปุริสมติ ปุริสสฺส วา อิตฺถิมตินฺดิ เอตฺถ “อาโรเจยยา”ติ ปารเสโส ทฏฺรพฺโพ. เตเนวาห 
“ตตฺถา”ติอาทิ. ๒๙ 

“พึงทราบปาฐเสสะว่า อาโรเจยฺย ในคำว่า อิตฺถิยา วา ปุริสมติ ปุริสสฺส วา อิตถีมติ นี้ ฉะนั้นจึง 
กล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น” 

คู่มือสอนกังขาฯ (เล่ม ๒ หน้า ๑๐) นำข้อความจากเนตติฎีกามาอธิบายเพิ่มเดิมว่า 

อตฺถสมภเว สติ เสสสทฺทโยชน์ กาตพฺพํ ๓0 

“เมื่อมีความสมควรแห่งเนื้อความ พึงทำการประกอบศัพท์ที่เหลือ” 

อย่างไรก็ตาม ข้อความข้างด้นนั้นไม่พบในเนตติฎีกาฉบับที่จัดพิมพ์ในปัจจุบัน อีกทั้งไม่พบใน 
คัมภีร์ฎีกาอื่นอีกด้วย ขอฝากให้ผู้รู้ค้นหาที่มาของข้อความนี้] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๖๗ 


คำอธิบาย ปุริสสฺส วา อิดฺถิมดึ 

ปุริสสฺส วา อิตฺถิมตินฺติ อิตฺถิยา วา ตสฺสา มาตาปิตาทีหิ วา เปสิ'โต อิตฺถิยา มติ อธิปุปาย 0 
ปุริสสฺส อาโรเจยุยาติ อตฺโถ. 

คำว่า ปุริสสฺส วา อิตฺถิมติ (บอกความประสงค์ของหญิงแก่ชาย) หมายความว่า ภิกษุ 
ถูกส่งไปโดยหญิงหรือมารดาบิดาเป็นต้นของหญิงนั้น บอกความประสงค์ของหญิงแก่ชาย 

[คำว่า อิตฺถิยา มติ แสดงรูปวิเคราะห์ฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า 
- อิตฺถิยา มติ อิตฺถิมติ - ความประสงค์ของหญิง ชื่อว่า อิตถิมติ 
ส่วนคำว่า อธิบเปาย 0 ก็อธิบายอรรถของ มติ ศัพท์ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ผู้แปลเห็นว่าบทนี้น่าจะ 
เกินมา เพราะท่านผู้แต่งได้กล่าวไว้ในประโยคต้นแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวซํ้าอีก ขอฝาก'ให้ผู้รู้ , พิจารณา] 


คำอธิบาย ชายตฺดเน วา ชารตฺดเน วา 


ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วาติ ชายภาเว วา ชารภาเว วา. ปุริสสฺส หิ มติ อิตฺถิยา 
อาโรเจนฺโต ชายตฺตเน อาโรเจติ, อิตฺถิยา มติ ปุริสสฺส อาโรเจนฺโต ชารตฺตเน อาโรเจติ. 

คำว่า ชายดฺตเน วา ชารดตเน วา (เพื่อให้เป็นภรรยาก็ตาม เพื่อให้เป็นชู้ก็ตาม) หมาย- 
ความว่า ในเพราะต้องการให้เป็นภรรยาก็ตาม ในเพราะต้องการให้เป็นชู้ก็ตาม กล่าวคือ เมื่อ 
ภิกษุบอกความประสงค์ของชายแก่หญิง ชื่อว่า บอกเพื่อให้เป็นภรรยา เมื่อบอกความประสงค์ 
ของหญิงแก่ชาย ชื่อว่า บอกเพื่อให้เป็นชู้ 

[คำว่า ชายตฺตน มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- ชายาย ภาโว ชายตฺตนํ ะ; ความเป็นภรรยา ชื่อว่า ชายัดตนะ 

(ชายา ศัพท์ + ตฺตน ปัจจัยในภาวตัทธิต ทำรัสสะ อา ใน ยา เป็น อ) 

ดังนั้น ท่านจึงอธิบาย ชายตฺตเน ว่า ชายภาเว อนึ่ง การลง ตฺตน ปัจจัยในภาวตัทธิตนี้ให้ลงด้วย 
ตุ ศัพท์ในสูตรของกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๖๐) ว่า ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ (ลง ณฺย ปัจจัย, ตฺต ปัจจัย และ ตา 
ปัจจัย และปัจจัยอื่นๆ ในความหมายว่า ความเป็น) ดังคำว่า ปุถุชฺชนสฺส ภาโว ปุถุชฺชนตฺตนํ (ความเป็น 
ปุถุชน ชื่อว่า ปุถุชชนัตตนะ), เวทนาย ภาโว เวทนตฺตนํ (ความเป็นเวทนา ชื่อว่า เวทนัตตนะ) 


๕ ๖ (^' 


คำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


แม้คำว่า ชารตฺตน ก็เช่นเดียวกัน มีรูปวิเคราะห์ว่า ชารสฺส ภาโว ชารตฺตนํ (ความเป็นชู้ ชื่อว่า 
ชารัตตนะ) ดังนั้น ท่านจึงอธิบาย ชารตฺตเน ว่า ชารภาเว 

สัตตมีวิภัตติ เอกพจน์ (สุมี) ใน ชายตฺตเน, ชารตฺตเน ลงในอรรถนิมิตตะ ดังฎีกาใหม่ (หน้า 
๒๕๐) กล่าวว่า นิมิตตตฺเถ เจต 0 ภุมมาจนํ (สัตตมีวิภัตดินี้ลงในอรรถนิมิตตะ) จึงแปลตามศัพท์ว่า “ชายตฺตเน 
วา ในเพราะความเป็นภรรยาก็ตาม ชารตฺตเน วา ในเพราะความเป็นชู้ก็ตาม” ซึ่งหมายความว่า “เพื่อให้ 
เป็นภรรยาก็ตาม เพื่อให้เป็นชู้ก็ตาม” เพราะบทแสดงเหตุในภาษาบาลีอาจสื่อถึงผลได้ หรือบทที่แสดงผลก็ 
อาจลื่อถึงเหตุได้ จะเห็นได้ว่า ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามักประกอบใช้บทแสดงเหตุว่า ทสฺสนโต (เพราะ 
แสดง) หรือประกอบใช้บทแสดงผลว่า ทสฺเสตุ๊, ทสฺสนตฺถํ (เพื่อแสดง) ตามสมควร ดังคำอธิบายในว่า 

“ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา” ติ หิ อิทํ ยทตฺถ 0 ต 0 เตส 0 มดี อาโรเจ ติ, ตํทสฺสนตฺถ 0 วุตฺตํ. ๓๑ 

“โดยแท้จริงแล้ว คำว่า ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา นี้ ตรัสไว้เพื่อแสดงประโยชน์ที่ภิกษุบอก 
ความประสงค์ของชายหญิงเหล่านั้น”] 

อบิเจ ปุริสสฺเสว มดี อิตฺถิยา อาโรเจนุโต ชายตฺตเน วา อาโรเจติ นิพทฺธภริยภาเว, 
ชารตฺตเน วา มิจฺฉาจารภาเว, เตเนวสฺส ปทภาชเน “ชายตฺตเน วาดิ ชายา ภวิสฺสสิ. ชารตฺตเน 
วาติ ชารี ภวิสฺสสี”ติ วุตฺต 0 . เอเตเนว อุปาเยน อิตฺถิยา มดี ปุริสสฺส อาโรจเนบิ) “ปติ ภวิสฺสสิ, 
ชาโร ภวิสฺสสี”ติ วตฺตพฺพตา เวทิตพฺพา. 

อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุผู้บอกความประสงค์ของชายแก่หญิงเท่านั้น ชื่อว่าบอกเพื่อให้เป็น 
ภรรยา คือ เพื่อให้เป็นภรรยาประจำ หรือเพื่อให้เป็นหญิงชู้ คือ เพื่อให้เป็นหญิงผู้ประพฤติผิด 
ประเวณี ด้วยเหตุนั้นนั้นเทียว ในปทภาชนีย์ของบทว่า ชายตุตเน วา ชารตุตเน วา จึงตรัสว่า 

ชายตุตเน วาติ ชายา ภวิสฺสสิ. ชารตุตเน วาติ ชารี ภวิสฺสสิ. ๓๒ 

“คำว่า ชายตุตเน วา หมายความว่า เธอจะเป็นภรรยาหรือไม่ 

คำว่า ชารตุตเน วา หมายความว่า เธอจะเป็นหญิงชู้หรือไม่” 

โปรดทราบความเป็นคำที่ควรกล่าวแม้ในการบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายว่า ปติ 
ภวิสฺสสิ (เธอจะเป็นสามีหรือไม่) ชาโร ภวิสฺสสิ (เธอจะเป็นชายชู้หรือไม่) ตามนัยนี้นั้นเทียว 

[ตามนัยแรกที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถา ชายา ศัพท์กล่าวถึงภรรยา ส่วน ชาร ศัพท์กล่าวถึง 
ชายชู้ อีกทั้งเป็นการบอกความประสงค์ของชายแก่หญิง และบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชาย 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๖๙ 


ตามนัยหลังกล่าวตามปทภาชนีย์ของสิกขาบทนี้ ชายา ศัพท์กล่าวถึงภรรยาประจำ ส่วน ชาร 
ศัพท์กล่าวถึงหญิงชู้ อีกทั้งเป็นการบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงเพียงอย่างเดียว โดย เอว ศัพท์ใน 
ปุริสสฺเสว ห้ามการบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชาย อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการบอกความประสงค์ของ 
หญิงแก่ชาย ชาร ศัพท์ก็แปลว่า “ชายชู้” ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น นัยทั้ง ๒ ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถาและ 
ปทภาชนีย์จึงไม่ขัดแย้งกัน 

คำว่า นิพทฺธภริยภาเว (เพื่อให้เป็นภรรยาประจำ) อธิบาย ชายตฺตเน (เพื่อให้เป็นภรรยา) ว่า 
หมายถึงภรรยาประจำ ส่วนคำว่า มิจฺฉาจารภาเว (เพื่อให้เป็นหญิงผู้ประพฤติผิดประเวณี) อธิบาย ชารตฺตเน 
(เพื่อให้เป็นหญิงชู้) ว่าหมายถึงภรรยาชั่วคราว 

คำว่า อปิจ ฯเปฯ วุตฺตํ (อีกอย่างหนึ่ง ฯเปฯ จึงตรัสว่า ชายตฺตเน วาติ ชายา ภวิสฺสสิ. ชารตฺตเน 
วาติ ชารี ภวิสฺสสิ) กล่าวเพื่อยํ้าความว่า ชายา ศัพท์กล่าวถึงภรรยาประจำ ส่วน ชาร ศัพท์กล่าวถึงหญิงชู้ 
อีกทั้งเป็นการบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงลัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงทราบได้ว่า ชายา ศัพท์กล่าวถึงภรรยาประจำ ส่วน ชาร ศัพท์ 
กล่าวถึงหญิงชู้ อีกทั้งเป็นการบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงเพียงอย่างเดียว 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรกล่าวประโยคยํ้าความโดยอ้างจากพระบาลีมิใช่ 

หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า อธิบายว่า เราได้นำหลักฐานจากปทภาชนีย์มาอ้างไว้ 
เป็นสาธกด้วยประโยคนี้ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อิทานิ ปน ปทภาชนิยํ วุตฺตนเยนาปิ อตฺถํ ทสฺเสตุ๊ “อปิจา”ติอาทิมาห.”’ , " 

“อนึ่ง บัดนี้ ท่านกล่าวว่า อปิจ เป็นต้นเพื่อแสดงเนื้อความแม้ตามนัยที่กล่าวไว้ในปทภาชนีย์” 

คำว่า เอเตเนา อุปาเยน ฯเปฯ เวทิตพฺพา (โปรดทราบความเป็นคำที่ควรกล่าวแม้ในการบอก 
ความประสงค์ของหญิงแก่ชายว่า ปติ ภวิสฺสสิ, ชาโร ภวิสฺสสิ ตามนัยนี้นั้นเทียว) กล่าวต่อจากประโยคหน้า 
เพื่อแสดงเหตุในการบอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษว่าเป็นการชักสื่อได้ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การบอกความประสงค์ของบุรุษแก่สตรี เป็นการชักลื่อ แต่ 
การบอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษ ไม่ควรเป็นการชักลื่อ เพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ในปทภาชนีย์เป็น 
ศัพท์อิตถีลิงค์ว่า ชายา ภวิสฺสสิ, ชารี ภวิสฺสสิ มิใช่หรือ 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ การบอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษ เป็นการชักลื่อได้อย่างไร 
ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า อธิบายว่า เราได้แสดงเหตุในการบอกความประสงค์ 

ของสตรีแก่บรษว่าเป็นการชักลื่อได้ด้วยประโยคนี้ 


&'๗๐ 


คำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กิฌฺจาบิเ อิตฺถิลิงฺควเสน ปทภาชนิย 0 วุตฺต 0 , “ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา”ติ ปน นิทฺเทสสฺส อุภย- 
ลงฺคสาธารณตฺตา ปุริสลิงคาเสนาบิ) โยเชตฺวา วตฺตพฺพนฺติ อาห “เอเตเนา อุปาเยนา”ติอาทิ.‘" ๔ 

“พระพุทธองค์ตรัสไว้ในปทภาชนีย์โดยความเป็นอิตถีลิงค์ก็จริง แต่บุคคลพึงประกอบแล้วกล่าว 
โดยความเป็นปุงลิงค์อีกด้วย เพราะนิเทศว่า ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา เป็นศัพท์สามัญทั่วไปแก่ลิงค์ทั้ง ๒ 
ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เอเตเนว อุปาเยน (โปรดทราบความเป็นคำที่ควรกล่าวแม้ในการบอกความประสงค์ของ 
หญิงแก่ชายว่า ปติ ภวิสฺสสิ, ชาโร ภวิสฺสสิ ตามนัยนี้นั้นเทียว) เป็นต้น”] 

ดำอธิบาย อนุดมโส ดงฺขณิกายบิ 

อนฺตมโส ตงฺขณิกายปีติ สพฺพนฺติเมน ปริจฺเฉเทน ยา อยํ ตงฺขเณ มุหุตฺตมตฺเต สำสิ- 
ตพฺพโต “ตงฺขณิกา”ติ วุจฺจติ, มุหุตฺติกาติ อตฺโถ. ตสฺสาบิ) “มุหุตฺติกา ภวิสฺสสี”ติ เอว 0 ปุริสสฺส มติ 
อาโรเจนุตสฺส สงฺฆาทิเสโส. 

คำว่า อนุตมโส ตงขณิกายบิ) (โดยที่สุดบอกแม้แก่หญิงแพศยาอันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะ) 
หมายความว่าโดยกำหนดอย่างต 0 าสุด หญิงใดเรียกว่า ตังขณิกา (ผู้ควรอยู่ร่วมในขณะนั้น) เพราะ 
เป็นผู้อันบุรุษพึงอยู่ร่วมในขณะนั้น คือ เพียงครู่เดียว หมายถึง หญิงที่บุรุษพึงอยู่ร่วมครู่เดียว 
เมื่อภิกษุบอกความประสงค์'ของชายแม้แก่หญิงนั้นอย่างนี้ว่า เธอจะเป็นเมียชั่วคราว หรือไม่ 
กองอาบติ ชื่อว่า สังฆาทิเสส[ย่อมมีแก่ภิกษุนั้น] 

[คำว่า ตงขเณ มุหุตฺตมตฺเต สำสิตพุพโต (เพราะเป็นผู้อันบุรุษพึงอยู่ร่วมในขณะนั้น คือ เพียง 
ครู่เดียว) แสดงรูปวิเคราะห์ ตงฺขณิกา ว่า 

- โส ขโณ ตงฺขโณ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- ตงขเณ สำสิตพุพา ตงฺขณิกา (ตงเขณ ศัพท์ -I- อิก ปัจจัยใน สำสิตพฺพ ตัทธิต) 

คำว่า มุหุตฺตมตฺเต (คือ เพียงครู่เดียว) อธิบาย ตงขเณ (ในขณะนั้น) โดยอธิบายว่า ขณะนั้น 
ก็คือ ชั่วขณะที่ชายอยู่ร่วมกับหญิง ไม่ใช่ขณะอื่นจากนี้] 

เอเตเนว อุปาเยน “มุหุตฺติโก ภวิสฺสสี”ติ เอว 0 ปุริสสฺส อิตฺถิมติ อาโรเจนุโตบิ) สงฺฆา- 
ทิเสส 0 อาปชชดีติ เวทิตพโพ. 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๗๑ 


โดยนัยเดียวกันนั่นแหละ เมื่อภิกษุบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายอย่างนี้ว่า เธอ 
จะเป็นผัวชั่วคราวหรือไม่ พึงทราบว่าต้องอาบติสังฆาทิเสส 

[ข้อความนี้แสดงว่า คำว่า อนฺตมโส ตง.ขณิกายปิ เป็นนิทัสสนนัย คือ นัยที่แสดงพอเป็นตัวอย่าง 
แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งอื่นที่อยู่ในจำพวกเดียวกัน ดังนั้น แม้ภิกษุบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายอย่างนี้ 
ว่า เธอจะเป็นผัวชั่วคราวหรือไม่ ก็ต้องอาบดสังฆาทิเสสเช่นกัน 
ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

“อนุตมโส ตง.ขณิกายปี”ติ อิทํ นิทสฺสนมตฺตนฺติ อาห “เอเตเนว อุปาเยนา”ติอาทิ. ๓๕ 
“คำว่า อนุตมใส ตง.ขณิกายปิ นี้เป็นเพียงตัวอย่าง ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เอเตเนว อุปาเยน (โดย 
นัยเดียวกันนั้นแหละ) เป็นต้น”] 


สถานที่เป็นด้น 


สาวตฺถิยํ อุทายิตฺเถรํ อารพฺภ สฌฺจริตฺตสมาปชฺชนวตฺถุสฺมึ ปฌฺฌตฺต 0 . 

สิกขาบทนี้ทรงบัญญิติไว้ปรารภพระอุทายีเถระในเมืองสาวัตถี เพราะเหตุคือการชักสื่อ 


ประเภทของบัญญัติ 

“อนุตมโส ตงฺขณิกายปี”ติ อยเมตฺถ อนุปฌฺฌตุติ, สาธารณปฌฺฌตุติ. 

บัญญิติว่า อนุตมโส ตง.ขณิกายปี (โดยที่สุด[บอก]แม้แก่หญิงแพศยาอันจะพึงอยู่ร่วม 
ชั่วขณะ) นี้เป็นอนุบัญญิติในสิกขาบทนี้ 

[สิกขาบทนี้]เป็นสาธารณบัญญิติ (ข้อบัญญิติทั่วไปแก่ภิกษุและภิกษุณี) 


อาณัติ 


“ปฏิคฺคณฺหาติ, วีมํสติ, อนุเตวาสึ ปจฺจาหราฟตี”ติ อิมินา นเยน สาณตุติก 0 . 

[สิกขาบทนี้]เป็นสาณัตติกะ (มีการ'ใช้ผู้อื่น) ตามนัยอย่างนี้ว่า ภิกษุรับคำ สอบถาม และ 
ให้อันเตวาสิกนำกลับไปบอก 


&'๗๒ 


คำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


อาบัติ 

อฌฺฌตฺร นาลำจนียาย ยาย กายจิ อิตฺถิยา อนุตมโส มาตุยา!) ปุริสมตึ อาโรเจนุโต 
“โหหิ กิร ภริยา ธนกฺกีตา”ติ วตฺตุกาโม สเจ!) ฉนุทวาสินีอาทีสุ อฌฺฌตรากาเรน อาโรเจตฺวา ตาย 
“สาธู”ติ สมุ!)ฏิจฺฉิเต!) อสมุปฏิจฺฉิเต!) ปุน อาคนุตฺวา เยน ปหิโต, ตสฺส ต 0 ปวตฺตึ อาโรเจติ, 
สงฺฆาทิเสสํ อาปชฺชติ. สา ปน ตสฺส ภริยา โหตุ วา, มา วา, อการณเมตํ. สเจปิ ยสฺสา สนุติก 0 
เปสิโต, ต 0 อหิสุ'วา อฌฺฌตรสุส อวสุสาโรจนกสุส “อาโรเจที”ติ วตฺวา ปจฺจาหรติ, อาปชฺชติเยว. 
“มาตุรกฺขิตํ พฺรูที”ติ ฟสิตสุส ปน คนุตฺวา อฌฺฌํ ปิตุรกฺขิตาทีสุ อฌฺฌตรํ วทนุตสุส วิสงฺเกตํ โหติ, 
ปุริสสุส วา อิตฺถิยา วา วจนํ “สาธู”ติ กาเยน วา วาจาย วา อุภเยน วา ปฏิคฺคณฺหิตฺวา ตสุสา 
อิตฺถิยา วา ปุริสสุส วา อาโรเจตุวา วา อาโรจาเปดุ'วา วา ปุน เยน เปสิโต, ตสุส ต 0 ปวตุตึ สยํ 
อาโรเจนุตสุส วา อณุเฌน อาโรจาเปนุตสุส วา สงฺฆาทิเสโส. เอตุดาวตา หิ “ปฏิคฺคณฺหาติ, 
วีมํสติ, ปจฺจาหรตี”ติ อิทํ องฺคตุตยํ สมุปาทิตเมว โหติ, อิโต ปน เยที เกหิจิ ทฺวีหิ องฺเคหิ, 
ปณฺฑเก จ องฺคตุตเยนาปิ ถุสุลจฺจย 0 . เอเกน ทุกฺกฏ 0 . 

- เมื่อภิกษุบอกความประสงค์ของชาย แก่ หญิงคนใดคนหนึ่ง แม้แก่ มารดาเป็นอย่าง 
ตา ยกเว้นหญิงที่ไม่ควรลูกชักสื่อ เป็นผู้ต้องการพูดว่า เธอจะเป็นภรรยาสินไถ่หรือไม่ ถึงแม้จะ 
บอกด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นต้น หญิงนั้นจะรับว่าดีละ 
ก็ตาม ไม่รับก็ตาม กลับมาบอกข่าวนั้นแก่ผู้ส่งตนไป ต้องอาบติสังฆาทิเสส อนึ่ง หญิงนั้นจะเป็น 
ภรรยาของชายนั้นก็ตาม ไม่เป็นก็ตาม เรื่องนี้มิใช่เหตุ 

- แม้ถ้าภิกษุไม่พบหญิงที่ตนส่งไปหา ได้บอกแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้จะบอกแน่นอน 
ว่า เธอจงช่วยบอก แล้วกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสสเหมือนกัน 

- เมื่อภิกษุลูกส่งไปโดยกล่าวว่า ท่านจงบอกหญิงที่มารดารักษา แต่ไปบอกหญิงอื่น 
มีหญิงที่บิดารักษาเป็นต้นคนใดคนหนึ่ง จัดเป็นความคลาดเคลื่อน[จากคำสั่ง] [คือ ไม่ต้องอาบติ] 

- ภิกษุรับคำของชายหรือหญิงด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยทั้ง ๒ อย่างว่า ดีละ บอก 
หรือใช้ให้บอกแก่หญิงหรือชายนั้น เมื่อบอกเองหรือให้ผู้อื่นบอกเรื่องนั้นแก่บุคคลที่ส่งตนไปอีก 
ต้องอาบติสังฆาทิเสส โดยแท้จริงแล้ว ด้วยการบอกหรือการให้บอกเพียงเท่านี้ ชื่อว่า ครบองค์ 
๓ เหล่านี้ คือ รับคำ สอบถาม และกลับมาบอก 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๗๓ 


- ต้องอาบ้ติถุลลัจจัยด้วยองค์ ๒ อย่างใดอย่างหนึ่งจากองค์ ๓ เหล่านี้ หรือแม้ 
ด้วยองค์ ๓ ในบัณเฑาะก์ 

- ต้องอาบ้ติทุกกฏด้วยองค์อย่างเดียว 

[คำว่า นาลำจนียา (หญิงที่ไม่ควรถูกชักสื่อ) แปลตามศัพท์ว่า “หญิงผู้ไม่ควรเพื่อการกล่าว 
[โดยเนื่องด้วยการชักลื่อ]” หมายถึง หญิงที่ยังคงสภาพของภรรยาไว้ โดยยังไม่ได้แยกจากกันอย่างถูก 
กฎหมาย เพียงแต่แยกกันอยู่กับสามีเท่านั้น หญิงดังกล่าวแม้ภิกษุไปบอกให้คืนดีกับสามี ก็ไม่ถือว่าเป็น 
การชักลื่อ เพราะภรรยาเป็นสมปติของสามีตามกฎหมาย จึงไม่ต้องอาปติสังฆาทิเสส 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อฌฺฌดร นาลำจนียายาติ เทสจาริตฺตวเสน ปณฺณทานาทินา อปริจฺจตฺต 0 จึเปตฺวา.‘" ๖ 

“คำว่า อฌฺฌตฺร นาลำจนียาย (หญิงที่ไม่ควรถูกชักลื่อ) หมายความว่า ยกเว้นหญิงที่ยังไม่ได้ 
ถูกสละไปด้วยการให้ใบหย่า เป็นต้น ตามธรรมเนียมของสถานที่” 

คำว่า นาลำจนียา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วจนียาย อล 0 อลำจนียา (อมาทิปรตัปปุริสสมาส) 

- น อลำจนียา นาลำจนียา (นนิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

คำว่า วจนีย ประกอบรูปศัพท์มาจาก วจ ธาตุ (วิยตฺติยํ วาจาย 0 ะะ พูดให้ปรากฏ) + อนีย ปัจจัย 
ในภาวสาธนะ 

คำว่า โหติ กิร ภริยา ธนกฺกีตา”ติ วตฺตุกาโม ฯเปฯ อาโรเจตฺวา (เป็นผู้ด้องการพูดว่า เธอจะ 
เป็นภรรยาสินไถ่หรือไม่ ถึงแม้จะบอกด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในภรรยาที่อยู่ด้วยความต้องการเป็นต้น) 
หมายความว่า แม้ภิกษุต้องการพูดถึงหญิงอย่างหนึ่ง คือ ต้องการพูดว่า เธอจะเป็นภรรยาสินไถ่หรือไม่ แต่ 
พูดผิดไปอีกอย่างหนึ่ง คือพูดว่า เธอจะเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความต้องการหรือไม่ ไม่นับว่าเป็นริสังเกตะ คือ 
คลาดเคลื่อน เพราะประกอบด้วยองค์ ๓ เหมือนกัน 

การชักลื่อในสิกขาบทนี้ เกี่ยวกับการบอกหญิงคนใดคนหนึ่งในหญิง ๑๐ ประเภทให้เป็นภรรยา 
คนใดคนหนึ่งในภรรยา ๑๐ ประเภท แม้ภิกษุพูดผิดประเภทไป ก็ต้องอาปติสังฆาทิเสสเช่นเดียวกัน 

หญิง ๑๐ ประเภท‘" ๗ คือ 
๑. หญิงที่มารดารักษา (มาตุรกฺขิตา) 

๒. หญิงที่บิดารักษา (ปิตุรกฺขิตา) 

๓. หญิงที่มารดาบิดารักษา (มาตาปิตุรกฺขิตา) 


&'๗๙ 


คำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


๔. หญิงที่พี่ชายน้องชายรักษา (ภาตุรกฺขิตา) 

๕. หญิงที่พี่สาวน้องสาวรักษา (ภคินิรกฺขิตา) 

๖. หญิงที่ญาติรักษา (ฌาติรกฺขิตา) 

๗. หญิงที่ตระกูลรักษา (โคตฺตรกฺขิตา) 

๘. หญิงที่มีธรรมรักษา (ธมเมรฦชิตา) 

๙. หญิงที่มีคู่หมั้น (สารกขา) 

๑๐. หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครอง (สปริทณฺฑา) 

ภรรยา ๑๐ ประเภท‘" ๗ คือ 

๑. ภรรยาสินไถ่ (ธนกฺกีตา) คือ หญิงที่ชายเอาทรัพย์ซื้อมาอยู่ร่วมกัน 

๒. ภรรยาที่อยู่ด้วยความต้องการ (ฉนฺทวาสินี) คือ หญิงอันเป็นที่รักซึ่งชายคู่รักรับให้อยู่ 

ร่วมกัน 

๓. ภรรยา ที่ อยู่เพราะสมปติ (โภควาสินี) คือ หญิง ที่ ชายยกสมปติให้แล้วอยู่ร่วมกัน 
๔. ภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้า (ปฏวาสินี) คือ หญิงที่ชายมอบผ้าให้แล้วอยู่ร่วมกัน 
๕. ภรรยาที่เข้าพิธีสมรส (โอทปตฺตกินี) คือ หญิงที่ชายจับมือจุ่มลงในภาชนะนํ้าด้วยกันแล้ว 

อยู่ร่วมกัน 

๖. ภรรยาที่ชายยกผ้ารองหม้อนํ้าของหญิงลง (โอภฏจุมฺพฏา) คือ หญิงที่ชายยกผ้ารอง 
หม้อนํ้าลงแล้วอยู่ร่วมกัน 

๗. ภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยา (ทาสี จ ภริยา จ) คือ หญิงที่เป็นทั้งทาสเป็นทั้งภรรยา 
๘. ภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา (กมฺมการี จ ภริยา จ) คือ หญิงที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็น 

ทั้งภรรยา 

๙. ภรรยาที่เป็นเชลย (ธชาหฏา) คือ หญิงที่กูกนำมาเป็นเชลย 
๑๐. ภรรยาชั่วคราว (มุหุตฺติกา) คือ หญิงที่อยู่ร่วมกันเป็นครั้งคราว 
ประโยคว่า อการณเมต 0 (เรื่องนี้มิใช่เหตุ) แปลตามศัพท์ว่า “เอตํ ภริยาย ภวนํ วา อภวนํ วา 
อ.ความเป็นหรือ หรือว่า อ.ความไม่เป็นแห่งภรรยานั่น” โดยเปลี่ยน โหตุ วา มา วา เป็นบทนามว่า ภวนํ 
วา อภวนํ วา และเปลี่ยนรูปปฐมาวิกัตติว่า ภริยา เป็นรูปฉัฏฐีวิภัตติว่า ภริยาย โดยประกอบใช้ ภู ธาตุ 
เป็นรูปว่า ภวนํ การที่ไม่ประกอบใช้ หู ธาตุ ก็เนื่องจากว่า รูปว่า หวนํ แปลว่า การบูชา มาจาก หู ธาตุ 
(ปูชาย 0 ะะ บูชา) + ยุ ปัจจัย ไม่มีรูปภาวสาธนะของ หู ธาตุ จึงจำเป็นต้องประกอบใช้ ภู ธาตุแทน หู ธาตุ 
ในเรื่องนี้ 

คำว่า อวสฺสาโรจนกสฺส (ผู้จะบอกแน่นอน) ตัดบทเป็น อวสฺส 0 + อาโรจนกสฺส คำว่า อาโรจนก 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๕'๗๕' 


ลง ณฺวุ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ อนาคตกาล แปลง ณฺวุ เป็น อนก ดังข้อความคัมภีรัตถนิยาม (ข้อ ๕๔๒) 
กล่าวไว้ว่า “ณฺวุ ปัจจัยที่แปลงเป็น อนก ลงในอนาคตกาล” 

ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาของสังยุตตนิกายว่า 

ยถา วา อุทกโต อุคฺคนฺตฺวา ริต 0 ปริปากคต 0 ปทุม 0 สูริยรสฺมิสมฺผสฺเสน อวสฺส 0 พุชฺฌิสฺสตีติ 
พุชฺฌนกปทุมนฺติ วุจฺจติ, เอว 0 พุทธานํ สนฺดิเก พฺยากรณสฺส ลทฺธตฺตา อวสฺส 0 อนนฺตราเยน ปารมิโย ปูเรตฺวา 
พุชฺฌิสฺสตีติ พุชฺฌนกสตฺโตติปิ โพธิสตฺโต. ๓๘ 

“อีกอย่างหนึ่ง แม้บุคคลผู้จะเบิกบานก็ชื่อว่า โพธิสัตว์ เพราะได้บำเพ็ญบารมีแล้วจักเบิกบาน 
โดยปราศจากอันตรายอย่างแน่นอน เนื่องจากได้รับคำพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เหมือน 
ชื่อเรียกว่า ดอกปทุมที่-จะบาน เพราะโผล่ขึ้นจากนํ้าตั้งอยู่ แก่ได้ที่แล้วจักบานอย่างแน่นอนด้วยการสัมผัส 
แสงอาทิตย์” 

ตามหลักภาษาโดยทั่วไปไม่มีไวยากรณ์ฉบับใดระบุถึงการแปลง ณฺวุ ปัจจัยเป็น อนก มีเพียง 
การแปลง ยุ เป็น อน และ ณฺวุ เป็น อก เท่านั้น แต่ข้อความในคัมภีร์นิยามของพม่าข้างต้นนี้ก็เป็นที่ 
ยอมรับของบัณฑิตรุ่นหลัง เพราะอ้างหลักฐานจากคัมภีร์อรรถกถาได้ และมีพบเช่นนั้นในวรรณกรรมบาลี 
ความจริงแล้ว ปัจจัยที่นิยมลงในอนาคตกาลก็คือ ณี ปัจจัย ดังอุทาหรณ์ว่า อาคามี กาโล (เวลาที่จะมาถึง) 
แต่เป็นศัพท์เฉพาะที่ไม่ใช้ในข้อความทั่วไป 

อีกอย่างหนึ่ง คำนี้อาจมาจากการแปลง ณฺวุ เป็น อก ตามกฎไวยากรณ์ทั่วไป เพียงแต่ลง น 
อาคมเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น ดังคำว่า ฌาปนโก, วิฌฺฌาปนโก, สฌฺฌาปนโก (ผู้แสดงให้รู้) มตินี้กล่าวไว้ใน 
คัมภีร์นิรุตติทีปนี (สูตร ๗๙๒) ว่า นาคเม- ฌาปนโก, วิฌฺฌาปนโก, สฌฺฌาปนโก (เมื่อลง น อักษรเป็นอาคม 
ได้รูปว่า ฌาปนโก, วิฌฺฌาปนโก, สฌฺฌาปนโก) 

คำว่า ตสฺสา อิตฺถิยา วา ปุริสสฺส วา (แก่หญิงหรือชายนั้น) ท่านประกอบใช้ ตสฺสา เป็นริเสสนะ 
ของ อิตฺถิยา แต่ในเวลาแปลต้องเปลี่ยน ตสฺสา ให้เป็นรูปปุงลิงค์ว่า ตสฺส แล้วน่าไปแปลร่วมกับ ปุริสสฺส 
อีกด้วย ตามธรรมเนียมของบทวิเสสนะที่มีลิงค์ตามบทวิเสสยะที่อยู่ติดกันในบทหลังหรือบทหน้าเท่านั้น 
แต่ต้องเปลี่ยนลิงค์แล้วนำไปแปลร่วมกับบทกัดไปอีกด้วย 

ในประโยคว่า ปูน เยน เปสิโต, ตสฺส ฯเปฯ สงฺฆาทิเสโส (เมื่อบอกเองหรือให้ผู้อื่นบอกเรื่องนั้น 
แก่บุคคลที่ส่งตนไปอีก ต้องอาบิตสังฆาทิเสส) คำว่า เยน เบํสิโต, ตสฺส เป็นประโยคอนิยมะและนิยมะที่ 
กล่าวถึงบุคคลผู้ส่งภิกษุไปชักลื่อ ในภาษาไทยอาจจะเข้าใจยากบ้างสำหรับนักเรียนใหม่ ถ้าหากเขียนเป็น 
ปหิณนกสฺส ก็ได้เช่นกัน แปลว่า “ผู้ส่งไป” แต่ไม่งามนัก เพราะถ้าลง ก ปัจจัยก็อาจลื่อความถึงอนาคตกาล 
ว่า ผู้จะส่งไป ซึ่งไม่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่ลง ก ปัจจัยเป็นรูปว่า ปหิณนสฺส ก็จะทำให้สื่อถึงภาวสาธนะมากกว่า 


&'๗๖ 


คำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


กัตตุสาธนะ โดยแปลว่า “การส่งไป” ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเช่นนี้ จึงจำเป็นต้องใช้ประโยค ย 
และ ต เพื่อลื่อถึงความหมายที่ผู้ , พูดต้องการ ซึ่งในที่นี้ก็ คือ ผู้ส่งไป เพราะคำว่า เยน เป็นอนภิหิตกัดตา 
ของ เปสิโต โดยเป็นผู้ทำกิริยา ส่งไป ใน เปสิโต 

คำว่า เอตดาวตา (ด้วยการบอกหรือการให้บอกเพียงเท่านี้) นั้น เป็นวิเสสนะของปาฐเสสะว่า 
อาโรจนาโรจาปเนน โดยเปลี่ยนคำว่า อาโรเจตุวา วา อาโรจาเปตฺวา เป็นบทนามที่ลงท้ายด้วย ยุ ปัจจัย 
ในภาวสาธนะ 

คำว่า สมปาทิต ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + ปท ธาตุ (คติย 0 ะะ ไป) + เณ การิตปัจจัย 
+ ต ปัจจัย แปลตามศัพท์ว่า “ให้สำเร็จแล้ว” ในที่บางแห่งก็แปลว่า “ให้บริบูรณ์แล้ว”] 


อนาบด 

สงฺฆสฺส วา เจติยสฺส วา คิลานสฺส วา กิจฺเจน คจฺฉนุตสฺส อุมุมตฺตกาทีนฌฺจ อนาปตฺติ. 

ไม่ต้องอาบติแก่ 

- ภิกษุผู้ไปด้วยกิจของสงฆ์ เจดีย์ หรือคนไข้ 

- ภิกษุบ้าเป็นต้น 

[กิจของสงฆ์ เช่น เมื่อกำลังสร้างโรงอุโบสถอยู่ อุบาสกอาจส่งภิกษุไปหาอุบาสิกา หรืออุบาสิกา 
อาจส่งภิกษุไปหาอุบาสกเพื่อให้จ่ายค่าจ้างแก่ช่าง ภิกษุที่ถูกส่งไปหาอุบาสกหรืออุบาสิกาไม่ต้องอาปัตตาม 
สิกขาบทนี้ 

แม้กิจของเจดีย์ก็เช่นเดียวกันกับกิจของสงฆ์ 

กิจของคนไข้ เช่น ภิกษุอาจถูกอุบาสกส่งไปหาอุบาสิกา หรือถูกอุบาสิกาส่งไปหาอุบาสกเพื่อ 
ปรุงยาหรือให้ยาคนไข้ หรือภิกษุไข้ ภิกษุที่ถูกส่งไปหาอุบาสกหรืออุบาสิกาไม่ต้องอาปัตตามสิกขาบทนี้ 
เช่นกัน] 


วบด 


สีลวิปตฺติ. 

[อาบตนี้]เป็นศีลวิบ้ติ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๔๗๗ 


องค์ประกอบ 


เยสุ สฌฺจริตฺตํ สมาปชฺชติ, เตสํ มนุสฺสชาต็กตา, นนาลำจนียตา, ปฏิคฺคณฺหนวีมํสน- 
ปจฺจาหรณานีติ อิมาเนตฺถ ปฌฺจ องฺคานิ. 

ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๕ เหล่านี้ คือ 
๑. บุรุษและสตรีที่ภิกษุชักสื่อมีชาติเป็นมนุษย์ 

๒. ความเป็นผู้ควรถูกชักลื่อ [คือ มิได้เป็นสามีภรรยากัน หรือหย่าขาดกันแล้ว] 

๓. รับ คำ 
๔. สอบถาม 
๕. นำกลับมาบอก 

[คำว่า นนาลำจนียตา ในฎีกาใหม่ (หน้า ๒๕๒) กล่าวไว้ว่า อล 0 ศัพท์ในที่นี้มีอรรถว่า ห้าม 
(นิวารณ) แปลว่า “ไม่” ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ตามลำดับว่า 

- น อลำจนียา นาลำจนียา (หญิงผู้มิใช่ผู้ไม่ควรกล่าว [คือ หญิงผู้ควรถูกชักสื่อ]) 

- น นาลำจนียา นนาลำจนียา (หญิงผู้มิใช่ผู้ไม่ควรกล่าวหามิได้ [คือ หญิงผู้ควรถูกชักลื่อ]) 
อย่างไรก็ตาม การใช้ปฏิเสธซ้อนกัน ๓ ครั้งเช่นนี้ไม่มีใซ้ในภาษาบาลี ดังนั้น กังขาภาสาฎีกา 

(เล่ม ๑ หน้า ๒๔๐) จึงกล่าวว่าควรมีรูปว่า อลำจนียตา (ความเป็นผู้ควรถูกชักลื่อ) แปลตามศัพท์ว่า “ความ 
เป็นผู้ควรเพื่อการกล่าว” คือ ควรกล่าวโดยเนื่องด้วยการชักลื่อนั้นเอง] 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

ฉสมุฏฺรานิ. ปณฺณตฺตึ วา อลํ วจนียภาวํ วา อชานนฺตสฺส กายวิกาเรน สาสน์ คเหตฺวา 
ตเถว วีมํสิตฺวา ตเถว ปจฺจาหรนุตสฺส กายโต สมุฏฺราติ. “อิตฺถนุนามา อาคมิสฺสติ, ตสฺสา จิตฺตํ 
ชาเนยฺยาถา”ติ เกนจิ วุตฺเต “สาธู”ติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ต 0 อาคตํ วตฺวา ปุน ตสฺมึ ปุริเส อาคเต 
อาโรเจนุตสฺส กาเยน กิฌฺจิ อกตตฺตา วาจโต สมุฏฺราติ. วาจาย “สาธู”ติ สาสน์ คเหตุวา อณุเฌน 
กรณีเยน ตสฺสา ฆรํ คนุตุวา อณุฌตุถ วา คมนกาเล ต 0 ทิสฺวา วจีเภเทน วีมํสิตุวา ปุนปี อณุเฌเนว 
การเณน ตโต อปกฺกมฺม กทาจิเทว ต 0 ปุริสํ ทิสฺวา อาโรเจนุตสฺสาปิ วาจโต สมุฏฺราติ. ปณฺณตุตึ 
อชานนุตสฺส ปน ขีณาสวสฺสาปิ ปิตุวจเนน คนุตุวา อลำจนียํ มาตรมฺปี “เอหิ เม ปีตรํ อุปฏฺราที”ติ 


&' ๗ ๘ 


คำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


วตฺวา ปจฺจาหรนฺตสฺส กายวาจโต สมุฏฺจึาติ. อิมานิ ดีณิ อจิตฺตกสมุฏฺจึานานิ. ตทุภยํ ปน ชานิตฺวา 
เอเตเหว ตีหิ นเยหิ สมาปชฺชนฺตสฺส ตาเนว ตีณิ ตทุภยชานนจิตฺเตน สจิตฺตกานิ โหนุติ, กิริยํ, 
โนสฌฺฌาวิโมกฺข 0 , อจิตฺตก 0 , ปณฺณตฺดิวชฺชํ, กายกมุม 0 , วจีกมุม 0 , กุสลาทิวเสน เจ ตฺถ ตีณิ จิตฺตานิ, 
สุขาทิวเสน ติสฺโส เวทนาติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็น 

- ฉสมุฏฐาน (มีสมุฏฐาน ๖) คือ อจิตตกะ (ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน) ๓ ประการเหล่านี้ 
คอ 

ก. เมื่อภิกษุไม่รู้ฃ้อบัญญิติหรือความเป็นผู้ควรชักลื่อ รับข่าวสาสน์มาด้วยลักษณะ 
พิเศษทางกาย [มีการผงกศีรษะ เป็นต้น] สอบถามเหมือนอย่างนั้นแล้วกลับมาบอกเหมือน 
อย่างนั้นเข่นกัน อาบติชื่อว่า เกิดขึ้นทางกาย 

ข. เมื่อบุรุษคนใดคนหนึ่งบอกว่าหญิงชื่อนี้จักมา ท่านจงตรวจสอบจิตของหญิงนั้น 
เถิด ภิกษุรับว่า ดีละ แล้วกล่าวกับหญิงผู้มาแล้วนั้น เมื่อบุรุษนั้นกลับมาก็บอกให้ทราบ อาบติ 
ชื่อว่า เกิดขึ้นทางวาจา เพราะไม่ได้ทำลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งทางกาย 

ค. ภิกษุรับข่าวสาสน์ด้วยวาจาว่า ดีละ แล้วไปเรือนของหญิงนั้นด้วยกิจอย่างอื่น 
หรือเห็นหญิงนั้นในเวลาไปสถานที่อื่น สอบถามด้วยการเปล่งวาจาแล้ว หลีกออกจากที่นั้นด้วย 
เหตุอื่นอีก ได้พบบุรุษนั้นในกาลบางคราวแล้วบอก อาบติชื่อว่า เกิดขึ้นทางวาจา 

ฆ.อนึ่ง แม้เมื่อพระขีณาสพผู้’ไม่รู้ข้อบัญญิติ ไปกล่าวกับมารดาผู้ควรชักลื่อตาม 
คำของบิดาว่า ท่านจงมา จงดูแลบิดาของเรา แล้วนำกลับมาบอก อาบติชื่อว่า เกิดขึ้นทางกาย 
และทางวาจา 

ง. เมื่อภิกษุรู้เรื่องทั้ง ๒ อย่างนั้น [คือ ข้อบัญญิติและความเป็นหญิงที่ควรชักสื่อ] 
แล้วชักลื่อตามนัยทั้ง ๓ อย่างนั้น สมุฏฐานทั้ง ๓ ดังกล่าวชื่อว่า สจิตตกะ (มีจิตเป็นสมุฏฐาน) 
ด้วยจิตที่รู้ทั้ง ๓ อย่างนั้น 

- กิริยา (ต้องอาบ้ติเพราะทำการชักลื่อ) 

- โนสัญญาวิโมกข์ (ไม่พ้นจากอาบ้ติเพราะไม่มีสัญญาในการชักลื่อ) 

- อจิตตกะ (ไม่มีจิตคิดชักลื่อ ก็ต้องอาบติได้] 

- ปัณณัตติวัชชะ (มีโทษเพราะการบัญญิติ) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๗๙ 


- กายกรรม (ต้องอาบติทางกายทวาร), วจีกรรม (ต้องอาบติทางวจีทวาร) 

- จิต ๓ [กุศลจิต อกุศลจิต และอัพยากตจิต] โดยจำแนกเป็นอกุศลจิต เป็นต้น 
ในสิกขาบทนี้ 

- เวทนา ๓ [สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอุเบกขาเวทนา] โดยจำแนกเป็นสุขเวทนา 

เป็นต้น 


[พระอรหันต์เป็นผู้มีจิตหมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว แต่อาจไม่รู้ข้อบัญญ้ติบางประการ ทำให้ 
ต้องอาป็ติในบางข้อได้ เช่น การชักสื่อให้มารดาบิดาที่แยกกันทางกฎหมายแล้วมาคืนดีกัน หรืออาจต้อง 
อาป็ติโดยไม่มีเจตนาล่วงละเมิดได้ในบางครั้ง เช่น เมื่อท่านจำวัดแล้วมาตุคามมานอนในกุฎิที่มีเครื่องมุงบัง 
อย่างเดียวกัน ก็ต้องอาป้ติปาจิตตีย์ ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า 

อปฺปสฺสุตขีณาสโว หิ กิฌฺจาปิ โลกวชฺช่ นาปชฺชติ, ปณฺณตติย 0 ปน อโกวิทตฺตา วิหารการ 0 
กุฏิการ 0 สหคาร 0 สหเสยยนฺดิ เอวรูปา กายทฺวาเร อาปตฺดิโย อาปชฺชติ. สฌฺจริตฺตํ ปทโสธมม 0 อุตุตริฉปฺ- 
ปฌฺจวาจ 0 ภูตาโรจนนฺดิ เอวรูปา วจีทวาเร อาปตฺดิโย อาปชฺชติ. อุปนิกฺขิตฺตสาทิยนวเสน มโนทฺวาเร 
รูปิยปฺปฏีคฺคหณาปตฺดึ อาปชฺชติ. ธมฺมเสนาปดิสทิสสฺสาปิ หิ ฃีณาสวสฺส มโนทวาเร สอุปารมฺภวเสน 
มโนทุจุ-จริต 0 อุปฺปชฺชดิ เอว.‘" ๙ 

“กล่าวโดยพิสดารว่า พระขีณาสพที่ฟังมาน้อยย่อมไม่ต้องอาบิติที่เป็นโลกวัชชะก็จริงอยู่ แต่ย่อม 
จะต้องอาปติเพราะเป็นผู้ไม่ฉลาดในพุทธบัญญ้ติ คือ 

- ทางกายทวาร คือ สร้างวิหาร สร้างกุฏิ [คลาดเคลื่อนไปจากพุทธบัญญ้ติ] อยู่ร่วมเรือน 
[กับอนุปสัมบันเกิน ๓ ราตรี] นอนร่วมกัน[กับมาตุคาม] 

- ทางวจีทวาร คือ ชักลื่อ สอนธรรมทีละส่วน พูดเกินกว่า ๕-๖ คำ บอกอุตริมนุสธรรม 

ที่มี'จริง 

- ทางมโนทวาร คือ รับเงินรับทองด้วยการยินดีเงินทองที่เขาวางไว้ใกล้ตน 

ดังจะเห็นได้ว่า แม้พระขีณาสพกระทั่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ยังเกิดมโนทุจริตขึ้นมาทาง 
มโนทวารได้ด้วยความเป็นผู้ควรตำหนิ” 

สอุปารมฺภวเสนาติ สวตฺตพฺพดาวเสน, นปน ทุจฺจริตลกขณาปตฺดิวเสน, ยโต นํ ภควา ปฏิกฺขิปติ. 
ยถา อายสฺมโต มหากปฺปินสฺสาปิ “คจฺเฉยย 0 วาห 0 อุโปสถ 0 , น วา คจฺเฉยย 0 . คจฺเฉยย 0 วาห 0 สงฺฆกมฺม 0 , น วา 
คจฺเฉยเยนุ”ติ ปริวิตก.กิต 0 . มโนทุจฺ'จริตนฺดิ มโนทวาริก 0 อปฺปสตฺถํ จริต 0 . สตฺถารา อปฺปสต.ถตาย หิ ต 0 ทุจ.จริต 0 
นาม ชาต 0 , น สภาวโต. ๔๐ 


๐ 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


“คำว่า สอุปารมฺภวเสน แปลว่า ด้วยความเป็นผู้ควรตำหนิ ไม่ใช่โดยเนื่องด้วยการถึงลักษณะ 
ของทุจริต ซึ่งเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคทรงปฏิเสธมโนทุจริตนั้น เช่น ความดำริที่เกิดขึ้น แม้แก่ท่าน 
พระมหากัปปินะว่า เราควรไปทำอุโบสถ หรือไม่ควรไป เราควรไปทำลังฆกรรม หรือไม่ควรไป 

คำว่า มโนทุจ;จริต 0 (มโนทุจริต) คือ ความประพฤติที่ไม่ควรสรรเสริญอันเกิดทางมโนทวาร โดย 
แท้จริงแล้ว ความประพฤตินั้นชื่อว่า ทุจริต เพราะเป็นสิ่งที่พระศาสดาไม่ทรงสรรเสริญ ไม่ใช่ชื่อว่า ทุจริต 
โดยสภาวะ”] 


สฌฺจริตฺตสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺจีตา. 

จบคำอธิบายสัญจริตตสิกขาบท 


๖. คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 
ดำอธิบาย สฌฺฌาจิกาย 

ฉฏฺเร สฌฺฌาจิกาย ปนาติ เอตฺถ สฌฺฌาจิกา นาม สย 0 ปวตฺติดยาจนา วุจฺจติ, ตสฺมา 
สฌฺฌาจิกายาติ อตฺตโน ยาจนายาติ วุตฺตํ โหติ, สย 0 ยาจิตเกหิ อุปกรเณหีติ อตฺโถ. 

โปรดทราบเนื้อความในสิกขาบทที่ ๖ ดังนี้ 

ในคำว่า สฌฺฌาจิกาย ปน นี้ ชื่อว่า การขอเอง หมายถึง การขออันตนเองให้เป็นไป 
แล้ว ดังนั้น คำว่า สฌฺฌาจิกาย จึงหมายความว่า ด้วยการขอของตน ความหมายคือ ด้วย 
อุปกรณ์ที่ตนขอเอง 

[คำว่า สย 0 ปาตฺดิตยาจนา (การขออันตนเองให้เป็นไปแล้ว) อธิบาย สฌฺฌาจิกา ว่า 
๑. อุปสรรค คือ ส 0 ใช้ในความหมายว่า สยํ (เอง) 

๒. คำว่า ยาจิกา เป็นศัพท์ภาวสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า ยาจนา ยาจิกา (ยาจ ธาตุ + ณฺย 
ปัจจัยในภาวสาธนะ + อา อิตถีปัจจัย แปลง ย เป็นกลงอิ อาคม) 

๓. ลบ ปวตฺติตา ศัพท์ในท่ามกลางสมาส โดย มี รูปวิเคราะห์ว่า 
- สย 0 ปวตฺติตา ยาจิกา สฌฺฌาจิกา (มัชเฌโลปีตติยาตัปปุริสสมาส) 



กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๔'(^'๑ 


๔. ปน เป็นปทปูรณนิบาต ไม่มีอรรถใดๆ 

ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

สฌฺฌาจิกาย ปนาติ เอตฺถ สนฺติ อตฺตวาจโก ตติยตฺเถ นิปาโต. ยาจิกาดิ ภาวสาธโน, เตสฌฺจ 
มชฺเฌปทโลปสมาโส. ปนาดิ นิปาตมตฺตเมว. เตนาห “สย 0 ปวตฺติตยาจนา วุจฺจตี”ติ. ๔ '’ 

“ในคำว่า สฌฺฌาจิกาย ปน นี้ บทว่า ส 0 เป็นนิบาตในอรรถตติยาวิภัตดิ แสดงความหมายว่า 
ตน, บทว่า ยาจิกา เป็นศัพท์ภาวสาธนะ และบททั้ง ๒ นั้นเข้าสมาสด้วยการลบบทในท่ามกลาง ส่วนบทว่า 
ปน เป็นเพียงนิบาตเท่านั้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า สยํ ปวตฺดิตยาจนา วุจฺจติ (ชื่อว่า การขอเอง หมายถึง 
การขออันตนเองให้เป็นไปแล้ว)” 

คำว่า ตสฺมา สฌฺฌาจิกายาติ อตฺตโน ยาจนายาติ วุตฺตํ โหดิ (ดังนั้น คำว่า สฌฺฌาจิกาย จึง 
หมายความว่า ด้วยการขอของตน) แสดงปิณฑัตถะ คือ ใจความ ของ สฌฺฌาจิกา ว่า การขออันตนเองยัง 
ให้เป็นไป ก็คือ การขอของตนนั้นเอง การประกอบใช้ วุตฺตํ โหดิ ในท้ายประโยค มีประโยชน์เพื่อแสดง 
ใจความที่เรียกว่า ปิณฑัตถะ 

คำว่า สย 0 ยาจิตเกหิ อุปกรเณหีติ อตฺโถ (ด้วยอุปกรณ์ที่ตนขอเอง) แสดงอธิบายว่า ภิกษุ 
ให้สร้างกุฏิด้วยกิริยาขอไม่ได้ แต่ให้สร้างได้ด้วยอุปกรณ์ก่อสร้างมีมีด พร้า และขวาน เป็นต้น ดังนั้น 
กิริยาขอจึงหมายถึงอุปกรณ์ก่อสร้างโดยอ้อม ไม่ใช่กิริยาขอจริง ๆ การอธิบายความในลักษณะนี้เป็นการ 
แสดงอธิปปายัตถะ คือ เนื้อความที่ท่านประสงค์เอา] 

เอตฺถ จ ย 0 กิฌฺจิ ปรปริคฺคหิตก 0 มูลจฺเฉทวเสน ยาจิตุ 0 น วฏฺฏติ, ตาวกาลิกํ ปน วฏฺฏติ. 

อนึ่ง ในการขอนี้ ภิกษุไม่ควรขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันบุคคลอื่นครอบครองโดยไม่ให้คืน 
แต่ควรยืมชั่วคราว 

[ท่านกล่าวประโยคนี้เพื่อแสดงสิ่งที่ควรขอและไม่ควรขอในคำว่า สฌฺฌาจิกาย ดังกล่าว 

คำว่า มูลจฺเฉทวเสน (โดยไม่ให้คืน) แปลตามศัพท์ว่า “โดยเนื่องด้วยการดัดราก” คือ โดยให้ 
สละขาดจากความเป็นเจ้าของ ถ้าภิกษุขอขาดไม่ให้คืนอับบุคคลผู้มิใช่ญาติหรือปวารณา ต้องอาปตทุกกฏ 
ที่เรียกว่า อัญฌาตกวิญญัตติ คือ การขอบุคคลผู้มิใช่ญาติ 

ประโยคหลังว่า ตาวกาลิกํ ปน วฏฺฏติ ชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ ประโยคคล้อยตาม เพราะไม่ 
ประกอบด้วย น ปฏิเสธเหมือนในประโยคแรก 

ส่วนประโยคหน้าว่า เอตฺถ จ ฯเปฯ น วฏฺฏติ ชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ คือ ประโยคขัดแย้ง 
เพราะประกอบด้วย น ปฏิเสธ] 


๒ 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


สหายตุถาย กมฺมกรณตุถาย “ปุริส 0 เทถา”ติ วตุตุ๊ วฏฺฏติ, ปุริสตุตกรมฺปี ยาจิดุ 0 วฏฺฏติ. 

ภิกษุกล่าวว่า “จงให้บุรุษ” เพื่อเป็นผู้ร่วมงานและทำงาน ย่อมควร แม้จะของานช่าง 

ก็ควร 

[คำว่า ปุริสตฺตกร มีรูปวิเคราะห์ในกังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๔๓) ว่า 

- ปุริโสเยา ปุริสตฺต 0 , ปุริสตฺเตน กโร ปุริสตฺตกโร ะะ หน้าที่อันบุรุษพึงกระทำ ชื่อว่า ปุริสัตตกระ 
หมายถึง หัตถกรรม คือ งานช่าง อย่างไรก็ตาม ผู้แปลเห็นว่า ตฺต ปัจจัยที่ลงในอรรถสกัตถ์ 

ดังกล่าว ไม่พบในวรรณกรรมบาลี อีกทั้งคำว่า ปุริสตฺตกร นั้นก็ควรมีรูปวิเคราะห์เป็นนิจจลมาส คือ ไม่ 
ประกอบใช้เป็นรูปว่า กโร ในรูปวิเคราะห์ เพราะคำนี้แปลว่า “มือ” ดังรูปวิเคราะห์นิจจลมาสที่ต้องใช้ 
อัญญบทมาแทน 1 ที่'ว่า กุมภ 0 กโรตีติ กุมฺภกาโร ซึ่งไม่ควรตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กุมภ 0 กาโร กุมฺภกาโร เพราะ 
การ ศัพท์ที่ใช้โดดๆ ลงในภาวสาธนะ แปลว่า “การกระทำ” ไม่ลงในกัตตุสาธนะที่แปลว่า “ผู้กระทำ” 

ดังนั้น จึงควรตั้งรูปวิเคราะห์ดังนี้ 

- ปุริสสฺส ภาโว ปุริสตฺต 0 (ความเป็นของบุรุษ ชื่อว่า ปุริสัตตะ คือ กิริยาทำงานของบุรุษ) 

- ปุริสตฺเตน กาตพฺโพติ ปุริสตฺตกโร, ธุโร (หน้าที่อันบุรุษพึงกระทำ ชื่อว่า ปุริสัตตกระ) 

คำว่า หตฺถกมฺม มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- หตฺเถน กตฺตพฺพํ กมฺมํ หตฺถถมม 0 ะะ กรรมอันบุคคลพึงกระทำด้วยมือ ชื่อว่า หัตถกรรม 
เมื่อภิกษุขอหัตถกรรมแล้ว ช่างถามว่า กระผมจะทำอะไรครับ ภิกษุอาจบ่งถึงต้นไม้ในป่าที่ไม่มี 

เจ้าของ แล้วใช้ให้ตัดต้นไม้ด้วยกัปปิยโวหารว่า จงทำกัปปิยะต้นไม้ ทำกัปปิยะเปลือกไม้ เป็นด้น] 

ปุริสตุตกโร นาม วฑฺฒกิอาทินา ปุริเสน กาตพฺพํ หตุถกมุม 0 . ต 0 “ปุริสตุตกรํ เทที”ติ วา 
“หตุถกมุม 0 เทที”ติ วา วตุวา ยาจิตุ วฏฺฏติ. หตุถกมฺมํ นาม กิฌฺจิ วตุถุ น โทติ, ตสุมา “กิ ภนฺเต 
อาคตตุถา”ติ ปุจฺฉิเต วา อปุจฺฉิเต วา ยาจิดุ 0 วฏฺฏติ, วิฌฺฌตุติปจฺจยา โทโส นตุกิ. มิคสุทฺทกาทโย 
ปน สกกมฺมํ น ยาจิตพฺพา. 

ขึ้นชื่อว่า งานช่าง คือ หัตถกรรมอันบุรุษมีช่างไม้ เป็นต้น พึงกระทำ การพูดขอ 
งานช่างนั้นว่า จงให้งานช่าง หรือ จงให้หัตถกรรม ย่อมควร ขึ้นชื่อว่าหัตถกรรมไม่ใช่วัตถุ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น บุคคลจะถามหรือไม่ถามว่า ท่านมาเพื่อประโยชน์อะไร การขอย่อม 
ควร ไม่มีโทษเพราะขอ[ผู้ไม่ใช่ญาติ]เป็นเหตุ แต่พรานเนื้อเป็นด้น ภิกษุไม่ควรขอการงาน 
ส่วนตัว 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'(^๓ 


[ท่านกล่าวประโยคว่า มิคลุทฺทกาทโย ฯเปฯ น ยาจิตพฺพา (แต่พรานเนื้อเป็นต้น ภิกษุไม่ควร 
ขอการงานส่วนตัว) ไว้เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า ภิกษุของานช่างทุกอย่างได้ หมายความว่า งานฆ่าเนื้อ 
เป็นต้นเป็นงานของพราน ถ้าภิกษุขอหัตถกรรมของเขา เขาอาจฆ่าเนื้อแล้วส่งไปที่วัด ดังนั้น จึงไม่ควร 
ขอการงานส่วนตัวเพื่อรักษาสิกขาบทในการฆ่าสัตว์ ที่จริงแล้ว ถ้าภิกษุต้องการขอหัตถกรรมก็ควรระบุว่า 
ที่วัดมีงานบางอย่างที่พึงทำ จงให้หัตถกรรมในงานนั้น เพราะในวินัยแม้ภิกษุจะไม่ฆ่าเอง แต่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า 
ก็ต้องอาบตที่เรียกว่า อกัปปิยสมาทานทุกกฏ คือ ทุกกฏที่เกิดจากการชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม ดังที่ 
กล่าวไว้แล้ว'ในเรื่องอาณ้ติของปฐมปาราชิก] 


ดำอธิบาย กุฏึ 

กุฏินฺติ อุลฺลิตฺตาทีสุ อฌฺฌตรํ. 

คำว่า กุฏิ (กุฏิ) คือ กุฏิอย่างใดอย่างหนึ่งในอุลลิตตา (กุฏิโบกฉาบภายใน) เป็นต้น 

[ท่านกล่าวประโยคว่า กุฏินฺติ ฯเปฯ อฌฺฌดร 0 (คำว่า กุฏิ คือ กุฏิอย่างใดอย่างหนึ่งในอุสลิดตา 
เป็นต้น) เพื่อแสดงว่า แม้ในพระบาลีจะตรัสไว้โดยสามัญทั่วไปว่า กุฏิ ก็ทรงหมายเอากุฏีที่ชื่อว่า อุสลิดตา 
เป็นด้น ๓ ประเภท ไม่ใช่กุฏิมุงจากเป็นด้น ดังที่ตรัสไว้ในปทภาชนีย์ว่า 

กุฏิ นาม อุลฺลิตฺตา วา โหติ อาลิตฺตา วา อุลฺลิต[ดาวลิต[ตา วา. ๔๒ 

“ขึ้นชื่อว่า กุฏิ คือ กุฏิโบกฉาบภายใน กุฏิโบกฉาบภายนอก หรือกุฏิโบกฉาบทั้งภายในและ 

ภายนอก”] 


ตตฺถ อุลฺลิตฺตา นาม จึเปตฺวา ถมฺภตุลาบิเฏฺจึสงฺฆาฏวาตปานธูมจฺฉิทฺทาทิเภท 0 อเลโปกาส 0 
อวเสเส เสโปกาเส กุฏฺเฏหิ สทฺธึ ฆเฏตุวา ฉทนสุส อนุโต สุธาย วา มตุติกาย วา ลิตุตา. อวลิตุตา 
นาม ตเถว วุตุตนเยเนว ฉทนสุส พหิ ลิตุตา. อุสุลิตุตาวลิตุตา นาม ตเถว ฉทนสุส อนุโต จ พหิ 
จ ลิตุตา. 

ในบรรดากุฏิเหล่านั้น พึงทราบว่า 
อุลลิตตา (กุฏิโบกฉาบภายใน) 

คือ กุฏีที่ใช้ปูนหรือดินเหนียวโบกฉาบภายในหลังคาติดกับฝา ในสถานที่ควรโบกฉาบ 
เว้นสถานที่ไม่ได้โบกฉาบอันจำแนกเป็นเสา ขื่อ บานประตู บานหน้าต่าง และปล่องควัน เป็นต้น 


๕ &๙ 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


อวลิตตา (กุฏิโบกฉาบภายนอก) 

คือ กุฏิที่โบกฉาบข้างนอกหลังคาตามนัยที่กล่าวไว้แล้วอย่างนั้น 
อุลลิตตาวลิตตา (กุฏิโบกฉาบทั้งภายในและนอก) 

คือ กุฏีที่โบกฉาบทั้งภายในและภายนอกหลังคาเหมือนอย่างนั้นเหมือนกัน 

[กลุ่มประโยคที่ขึ้นต้นด้วย ตตฺถ มักเป็นประโยควิตถาระ โดยอธิบายความให้ละเอียดชัดเจนขึ้น 
ในที่นี้เป็นการอธิบายลักษณะของกุฏิทั้ง ๓ ประเภท 
คำว่า อุลฺลิตฺตา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุทฺธํมุข 0 ลิตฺตา อุลฺลิตตา ะะ กุฏีที่โบกฉาบมุ่งสู่เบื้องบน ชื่อว่า อุลลิตตา 

อุ อุปสรรค ใช้ในความหมายว่า อุทฺธํมุข (มีหน้าเฉพาะสู่เบื้องบน) คือ เมื่อก่ออิฐแล้วในเวลา 
โบกฉาบปูนหรือดินเหนียวภายในกุฏิ มักโบกฉาบตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปด้านบน จึงชื่อว่า อุลลิตตา หมายถึง 
กุฏิที่โบกฉาบภาย'ไนนั่นเอง ที่จริงแล้วการโบกฉาบปูนต้องโบกจากด้านล่างขึ้นไป เพราะด้านล่างจะเป็นฐาน 
ที่แห้งก่อนเพื่อรับนํ้าหนัก แต่ถ้าเป็นเรือน ๒ ชั้น หรือผนังมีคานมาคั่น ต้องโบกฉาบผนังด้านบนก่อน ถ้า 
โบกฉาบผนังด้านล่างก่อน เศษปูนจะหล่นมาติดเปือนผนังด้านล่างที่โบกฉาบแล้วได้ 
คำว่า อาลิตฺตา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อโธมุข 0 ลิตตา อาลิตตา ะะ กุฏิที่โบกฉาบมุ่งสู่เบื้องล่าง ชื่อว่า อาลิตตา 

อา อุปสรรค ใช้ในความหมายว่า อโธมุข (มีหน้าเฉพาะสู่เบื้องล่าง) คือ เมื่อก่ออิฐแล้วในเวลา 
โบกฉาบปูนหรือดินเหนียวภายนอกกุฏิ มักโบกฉาบตั้งแต่ด้านบนลงไปด้านล่าง จึงชื่อว่า อาลิตตา หมายถึง 
กุฏีที่โบกฉาบภายนอก 

คำว่า อุลฺลิตฺตาวลิตฺตา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุลฺลิตฺตา จ สา อาลิตฺตา จาติ อุลฺลิตฺตาวลิตฺตา ะะ กุฏิโบกฉาบทั้งภายในและนอก ชื่อว่า 
อุลลิตตาวลิตตา 

คำว่า สุธาย วา มตฺดิกาย วา ลิตฺตา (ใช้ปูนหรือดินเหนียว) แสดงว่า ปูนหรือดินเหนียวเป็น 
วัตถุที่อนุญาตในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุใช้วัสดุอย่างอื่นฉาบทา เช่น ขี้เถ้า หรือมูลโค เป็นต้น ไม่ถือว่าใช้เครื่อง 
ฉาบทา และไม่ชื่อว่าเป็นถุฏิที่มีโทษตามสิกขาบทนี้ 

คำว่า ลิตฺตา ประกอบรูปศัพท์มาจาก ลิป ธาตุ (ลิมฺปเน ะะ ฉาบทา) + ต ปัจจัย + อา อิตถีปัจจัย 
คำว่า อเลโปกาส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ลิมฺปิตพฺโพติ เสโป (ลิป ธาตุ + ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะ และอรรถอรหะ) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๕๘๕ 


- น เลโป อเลโป (นนิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- อเสโป จ โส โอกาโส จาติ อเสโปกาโส (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

สถานที่ไม่ควรฉาบทาที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ คือสถานที่ทำด้วยไม้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ปูนหรือดิน 
เหนียวฉาบทา ได้แก่ ถมฺภ (เสา) ตุลา (ขื่อ) ปิฏฺรสงฆาฏ (บานประตู) วาตปาน (บานหน้าต่าง) ธูมจฺฉิทฺท 
(ปล่องควัน) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนิยมฉาบทาหน้าต่างและปล่องควันอีกด้วย] 


ดำอธิบาย การยมาเนน 

การยมาเนนาติ สยํ วา กโรนุเตน, อาณตฺติยา วา การาเปนุเตน. 

คำว่า การยมาเนน (ให้สร้าง) หมายความว่า สร้างเอง หรือให้ผู้อื่นสร้างด้วยการสั่ง 

[ในพระบาลีพบบทเหตุวัตตาว่า การยมาเนน (ให้สร้าง) แต่บทสุทธวัตตา (สยังวัตตา) คือ สย 0 
กโรนฺเตน (สร้างเอง) ก็มีได้โดยอ้อม หมายความว่า ภิกษุที่ใช้ผู้อื่นให้สร้างกุฏิยังต้องอาปติได้ แม้ภิกษุผู้ 
สร้างเองก็ต้องอาบัดใต้เช่นเดียววัน การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาเรียกว่า สามัตถิยัตถะ คือ 
เนื้อความที่สามารถเข้าใจได้โดยอ้อม เช่นคำว่า อนุทรา กฌฺฌา (หญิงสาวไม่มีท้อง) คำว่า อนุทรา (ไม่มี 
ท้อง) คือ หญิงสาวที่มีท้องและเอวเล็ก เพราะหญิงสาวทุกคนนั้นต้องมีท้องตามธรรมชาติของมนุษย์ จึง 
อนุมานรู้โดยอ้อมได้เช่นนั้น ในบางแห่งเรียกว่า อัญญถานุปปัตตินัย คือ นัยที่มิได้เป็นไปโดยประการอื่น 
นั้นคือ เป็นไปได้โดยประการนี้เท่านั้น 

สรุปความว่า คำว่า สย 0 กโรนฺเตน กล่าวถึงสามัตถิยัตถะ ส่วนคำว่า อาณตฺดิยา การาเปนฺเตน 
(ให้ผู้อื่นสร้างด้วยการสั่ง) กล่าวถึงปทัตถะ คือ เนื้อความโดยตรงของบทว่า การยมาเนน] 


คำอธิบาย อสุสามิก 6 

อสุสามิกนุติ กาเรตา ทายเกน วิรหิต 0 . 

คำว่า อสุสามิกํ (ไม่มีเจ้าของสร้างถวาย) หมายความว่า ปราศจากทายกผู้ให้สร้าง 

[คำว่า อสฺสามิกา แปลตามศัพท์ว่า “ไม่มีเจ้าของสร้างถวาย” ไม่ใช่เจ้าของ คือ ภิกษุผู้ให้สร้าง 
คำนี้มีรูปริเคราะห์ว่า นตฺถิ สามี เอติสฺสาติ อสฺสามิกา (นนิบาตบุรพบทพหุพพีหิสมาส) 

คำว่า ทายเกน ลงตติยาวิภัตติในอรรถปัญจมี เนื่องจากในที่ประกอบด้วย วิรหิต ศัพท์ ต้อง 
ประกอบใช้อรรถอปาทานเท่านั้น] 


๕ & ๖ 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


คำอธิบาย อดฺดุทฺเทส 0 

อตฺตุทุเทสนฺติ “มยฺห 0 วาสาคารํ เอสา”ติ เอว 0 อตฺตา อุทุเทโส เอดิสฺสาติ อดฺตุทุเทสา, ต 0 
อตฺตุทุเทสํ. 

คำว่า อตฺตุทฺเทส 0 (เพื่อตนเอง) มีรูปวิเคราะห์ว่า อัตตุทเทสะ คือ กุฏิที่มีผู้ควรระบุคือ 
ตนอย่างนี้ว่า กุฏินี้เป็นเรือนที่พำนักของเรา, [ภิกษุผู้จะให้สร้างกุฏิอันหาเจ้าของสร้างถวายมิได้] 
เพื่อตนเองนั้น 


[คำว่า อตฺตุทฺเทส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อตฺตา อุทฺเทโส เอติสฺสาติ อตฺตุทฺเทสา ะะ กุฏิที่มีผู้ควรระบุคือตน ชื่อว่า อัตตุทเทสา 
โดย อุทฺเทส ศัพท์ประกอบรูปศัพท์มาจาก อุ บทหน้า + ทิส ธาตุ ะะ (อุจุ-จารเณ ะะ กล่าว) + ณ 
ปัจจัยในกรรมสาธนะและอรรถอรหะ 

มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ ๔๓ ว่า อุทฺทิสิตพฺโพดิ อุทฺเทโส ะะ ผู้ควรระบุ ชื่อว่า อุทเทสะ 
โดยทั่วไปกิจจปัจจัย คือ ตพฺพ, อนีย, ณฺย, เตยฺย และ ริจฺจ มักลงในอรรถอรหะ (สมควร) 
และสักกะ (สามารถ) แต่ในบางศัพท์ก็ลง ณ ปัจจัยเป็นต้นในอรรถทั่ง ๒ อย่างนั้นได้ มิฉะนั้นแล้วพระ 
ฎีกาจารย์ก็ควรอธิบายเป็นบทที่ลง ต ปัจจัยว่า อุทฺเทโสติ อุทฺทิฏฺโร แต่ท่านมิได้อธิบายเช่นนั้นจึงอนุมาน 
รู้ว่า ณ ปัจจัยในที่นี้ลงในอรรถอรหะอีกด้วย] 

ดำอธิบาย ปมาณิกา กาเรดพฺพา 

ปมาณิกา กาเรตพุพาติ ปมาณยุตฺตา กาเรตพุพา. 

คำว่า ปมาณิกา กาเรตพุพา (พึงให้สร้างพอประมาณ) หมายความว่า พึงสร้างกุฏิที่ 
ประกอบด้วยประมาณ [รูปวิเคราะห์เป็น ยุตต ตัทธิต] 

ดำอธิบาย ดดฺริท 0 ปมาณํ 

ตตฺริท 0 ปมาณนฺติ ตสฺสา กุฏิยา อิทํ ปมาณํ 

คำว่า ตตริ 1 ท 0 ปมาณํ แปลว่า ขนาดของกุฏินั้นมีดังนี้ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&: & ๗ 


[ท่านอธิบาย ตตฺริท 0 ไว้ดังนี้ 
๑. คำว่า ตตฺริท 0 ตัดบทเป็น ตตฺร + อิทํ 

๒. คำว่า ตตฺร ลงสัตตมีวิภัตติในอรรถฉัฏฐี จึงกล่าวว่า ตสฺสา ดังประโยคว่า ตตฺริท 0 สุคตสฺส 
สุคตจีวรปฺปมาณํ (ขนาดเท่าสุคตจีวรของพระสุคตในข้อนั้นมีดังนี้) 

๓. คำว่า ตตฺร เป็นวิเสสนะของปาฐเสสะว่า กุฏิยา 
โดยทั่วไป ตฺร ปัจจัยเป็นไปในอรรถสัตตมีด้วยสูตรในภัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๒๔๙) ว่า ตรถ 
สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ (ลง ตฺร และ ถ ปัจจัยท้ายสรรพนามในอรรถของสัตตมีวิภัตติ ในบางแห่ง) แต่ใน 
บางที่ก็ลง ตฺร ปัจจัยในอรรถฉัฏฐีและอรรถของวิภัตติอื่นได้บ้าง ในคัมภีร์ปทรูปสิทธินิสสัยใหม่ประพันธ์ 
คาถาที่ประมวลอรรถของ ตฺร ปัจจัยว่า 

ลิงคตฺเถ กตฺตุกมฺเมสุ อปาทาเน จ สามินิ 

อาธาเร เจา เต โหนฺติ อุภเย ตฺร-ถปจฺจยา. ๔๔ 

“ตฺร ปัจจัย และ ถ ปัจจัยทั้ง ๒ เหล่านั้นย่อมมีได้ในเนื้อความแห่งนามศัพท์ 
(ลิงศัตถะ) ภัตตา กรรม อปาทาน ฉัฏฐี และอาธาระ”] 

ดำอธิบาย ทีฆโส 


ทีฆโสติ ทีฆโต. 

คำว่า ทีฆโส แปลว่า จากด้านยาว 

[โส ปัจจัยใน ทีฆโส ลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ ฉะนั้น ท่านจึงอธิบายว่า ทีฆโต (จากด้านยาว) 
โดยประกอบใช้ โต ปัจจัยที่ปรากฏในอรรถอปาทานชัดเจนกว่า โส ปัจจัยที่ปรากฏในอรรถตติยาได้บ้าง 
เช่น อุปายโส (โดยอุบาย) ตามหลักภาษา โส ปัจจัยในวรรณกรรมบาลีมีอรรถ ๗ ประการ คือ 

๑. ปการะ เช่น สพฺเพน ปกาเรน สพฺพโส (โดยประการทั้งปวง มีรูปว่า สพฺพโส), ปุกุปฺปกาเรหิ 
ปุกุโส (โดยประการอันมาก มีรูปว่า ปุกุโส) 

๒. อาการะ เช่น สพฺเพน อากาเรน สพฺพโส (โดยอาการทั้งปวง มีรูปว่า สพฺพโส) 

๓. วิภาคะ (ส่วน) เช่น สุตฺเตน วิภาเคน สุตฺตโส (โดยส่วนคือพระบาลี มีรูปว่า สุตฺตโส) 

๔. ตติยาวิภัตดิ เช่น อุปายโส (โดยอุบาย) 

๔. สภัตถ์ เช่น 


เ^- 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


สพฺพโส รูปสฌฺฌานํ สมติกุกมา ปฏิฆสฌฺฌานํ อตฺถงฺคมา นานตฺตสฌฺฌานํ อมนสิการา อนนฺโต 
อากาโสติ อากาสานฌฺจายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหร ติ. ๔๕ 

“ภิกษุย่อมบรรลุอากาสานัญจายตนฌานอยู่ โดยบริกรรมว่า อากาศไม่มีที่สุด เพราะล่วงพ้นรูป- 
สัญญา (สัญญาในรูปฌาน) ทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา (สัญญาที่เกิดขึ้นเพราะการกระทบ 
ระหว่างวัตถุกับอารมณ์) เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา (สัญญาที่เป็นไปในอารมณ์ต่างกัน)” 

๖. วิจฉา เช่น ปทโส ธมุม 0 วาเจยฺย (พึงสอนธรรมทีละส่วน) 

๗. อัสสัตถิตัทธิต เช่น สุเมธา ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมึ วา วิชฺชตีดิ สุเมธโส (ปัญญาดีมีอยู่แก่บุคคลใด 
หรือว่า ย่อมปรากฏในบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า สุเมธโส) 

ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิมัฌชรี (เล่ม ๓) ได้อธิบาย โส ปัจจัยว่า 

โส ปกาเร จ อากาเร วิภาเค ตติยดฺถเก 

สกตฺเถปิ จ วิจฺฉาย 0 อสฺสตฺถิยฌฺจ วตฺตติ. ๔๖ 

“โส ปัจจัยย่อมเป็นไปในความหมายว่า ปการะ, อาการ, ส่วน, อรรถของ 

ตติยาวิกัตติ, สกัตถ์, วิจฉา และอัสสัตถิตัทธิต”] 

ดำอธิบาย ทุวาทส วิทดฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา 

ทุวาทส วิทตฺถิโย สุคตริทตฺถิยาติ เอตฺถ สุคตริทตฺถิ นาม อิทานิ มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส 
ติสฺโส วิทตฺถิโย, วฑฺฒกิหตฺเถน ทิยฑฺโฒ หตฺโถ โหติ. มินนฺเตน ปน กุฏิยา พหิกุฏฺเฏ ปจึมํ 
ทินฺนํ มหามตฺติกปริยนฺตํ อคฺคเหตฺวา กุสปิณฺฑปริยนฺเดน ทุวาทส ริทตฺถิโย มิเนตพฺพา, สเจ 
กุสปีณฺฑเกน อนตฺถิโก โหติ, มหามตฺติกเลฟเนว นึฏฺจึาเปติ, เสฺวว ปริจุเฉโท. 

ในคำว่า ทวาทส ริทตฺถิโย สุคตริทตฺถิยา (๑๒ คืบด้วยคืบพระสุคต) นี้ ขึ้นชื่อว่า 
คืบพระสุคต เท่ากับ ๓ คืบ ของบุรุษปานกลางในปัจจุบัน เท่ากับ ๑ ศอกครึ่ง (๑.๕ ศอก) ด้วย 
ศอกของช่างไม้ 

อนึ่ง ภิกษุผู้วัดอยู่ไม่พึงนับเอาขอบที่สุดของก้อนดินเหนียวใหญ่ที่ฉาบทาไว้ครั้งแรก 
ภายนอกฝากุฏิ ควรวัด ๑๒ คืบด้วยขอบที่สุดของก้อนดินผสมแกลบ ถ้าภิกษุไม่ต้องการก้อน 
ดินเหนียวผสมแกลบ ให้เสร็จด้วยการฉาบดินเหนียวก้อนใหญ่อย่างเดียว การฉาบนั้นแลเป็น 
เขตกำหนด 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๙ 


[คำว่า ถุสปิณฺฑปริยนฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ณุสน มิสฺสโก ปณฺโฑ ถุสปิณฺโฑ (มัชเฌโลปีตติยาตัปปุริสสมาส) 

- ถุสปิณฺฑสฺส ปริยนฺโต ถุสปิณฺฑปริยนฺโต (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

คำว่า อนตฺถิก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อตฺโถ อสฺส อตฺถีติ อตฺถิโก (อตฺถ ศัพท์ + อิก ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) 

- น อตฺถิโก อนตฺถิโก (นนิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

โดยทั่วไปในที่ประกอบด้วย อตฺถ ศัพท์ ต้องประกอบใช้บทที่ลงตติยาวิภัตติ ดังนั้น ท่านจึง 
ประกอบรูปตติยาวิภัตติว่า ถุสปิณฺฑเกน ไว้ร่วมกับ อนตฺถิโก แปลว่า ไม่ต้องการก้อนดินเหนียวผสมแกลบ] 

ดำอธิบาย ติริยํ 


ติริยนฺติ วิตฺถารโต. 

บทว่า ติริยํ แปลว่า จากด้านกว้าง 

[ท่านอธิบาย ดิริยํ ว่า วิตฺถารโต เพื่อแสดงว่า นิบาตคือ ดิริยํ เป็นบทที่ลง สฺมา ในอรรถอปาทาน 
แล้วลบ สฺมา ไป เพราะแสดงด้วย โต ปัจจัยที่ปรากฏในอรรถอปาทาน] 

ดำอธิบาย สตฺดนุตรา 

สตฺตนุตราติ กุฏฺฏสฺส พหิอนุต 0 อคฺคเหตฺวา อพฺภนุตริเมน อนุเตน สตฺต สุคตวิทตฺถิโย 
ปมาณนุติ วุตฺตํ โหติ. 

คำว่า สตฺตนุตรา (รอบใน ๗ คืบ) หมายความว่า ๗ คืบพระสุคตด้วยขอบภายใน ไม่ 
นับเอาขอบนอกฝา เป็นประมาณ[ของกุฏิ] 

[คำว่า สตฺตนฺตรา (สตต + อนฺตรา) คำว่า อนฺตรา ลง สฺมา วิภัตติในอรรถตติยาวิภัตติ ท่านจึง 
อธิบายว่า อพฺภนฺตริเมน อนฺเตน (ด้วยขอบภายใน) หมายความว่า ในเวลาวัดด้านยาวของกุฏิ แม้จะวัด 
จากขอบภายนอกฝา แต่เมื่อวัดด้านกว้าง ให้วัดจากขอบด้านใน 

คำว่า อพฺภนฺตริม มีรูปวิเคราะห์ว่า อพฺภนฺตเร ภโว อพฺภนฺตริโม ะะ ขอบที่มี'ในภาย'ใน ชื่อว่า 
อัพภันตริมะ (อิม ปัจจัยใน ภา ดัทธิต) 


&'๙๐ 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


โดยทั่วไปตัทธิตแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ คือ 
๑. สามัญญวุตติ (ตัทธิตที่มีได้ทั่วไปกับลิงค์ทั่ง ๓ คือ มีรูปได้ทั่ง ๓ ลิงค์นั้นเอง) ในสามัญญวุตติ 
ยังแยกออกเป็น ๔ ประเภท คือ 

๑.๑ อป๋'จจตัทธิตหรือโคตตตัทธิต (ติทธิตที่กล่าวถึงเหล่ากอ) 

๑. ๒ อเนกัดถตัทธิต (ตัทธิตที่กล่าวถึงอรรถหลายประการ คือ ระคนแล้ว, ข้ามไป, เที่ยวไป, 
นำไปด้วยสิ่งใด เป็นต้น) 

๑. ๓ อัสสัตถิตัทธิต (ตัทธิตที่กล่าวถึงความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น) 

๑. ๔ สังขยาตัทธิต (ตัทธิตที่กล่าวถึงจำนวนเต็ม) 

๒. ภาวดัทธิต (ตัทธิตที่แสดงความหมายว่า ความเป็น มีลิงค์เฉพาะศัพท์) 

๓. อัพยยตัทธิต (ดัทธิตที่เป็นอัพยยศัพท์ จัดเป็นอลิงค์) 

การเรียกชื่อตัทธิตโดยทั่วไปมักเรียกตามศัพท์ที่ถูกลบไปในรูปวิเคราะห์ ไม่เรียกตามชื่อประเภท 
ของตัทธิตเหล่านั้น เช่น 

- บทที่ลบ อปจฺจ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ ดังคำว่า วสิฏฺรสฺส อปจฺจ 0 วาสิฏฺโร (บุตรของพระ 
วสิษฐ์) ชื่อว่า อปัจจดัทธิต 

- บทที่ลบ สํสฏฺร ศัพท์ ดังคำว่า ติเลน ส 0 สฏฺรํ เตลิกํ ([โภชนะ]ผสมแล้วด้วยงา) ชื่อว่า สํสฏฺร 

ตัทธิต 

- บทที่ลบ ตรติ ศัพท์ ดังคำว่า นาวาย ตรตีติ นาวิโก (ผู้ใดย่อมข้ามด้วยเรือ เหตุนั้น ผู้นั้น 
ชื่อว่า นาวิกะ) ชื่อว่า ตรติ ตัทธิต 

เหตุนั้น นักไวยากรณ์ชาวพม่าจึงแต่งคำพังเพยว่า “หมาตาย ชื่อว่าหมาตัทธิต หมูตาย ชื่อว่า 

หมูตัทธิต”] 

เอตฺถ จ เกสคฺคมตฺตมฺบิ) ทีฆโต หาฟดุ-วา ติริยํ, ติริยโต วา หาเปตฺวา ทีฆ 0 วฑฺเฒตุ 0 น 
วฏฺฏติ, โก ปน วาโท อุภโตวฑฺฒเน. 

อนึ่ง ในกุฏินี้ ภิกษุจะลดด้านยาวเพิ่มด้านกว้าง หรือลดด้านกว้างเพิ่มด้านยาว แม้ 
เพียงปลายเส้นผมก็ไม่ควร จะป่วยกล่าวไปไยในการเพิ่มทั้ง ๒ ด้าน 

[ขนาดกว้างยาวที่กล่าวไว้ในสิกขาบทนี้ เป็นขนาดสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ คือ ด้าน 
ยาว ๑๘ ศอกของมัชฌิมบุรุษ หรือ ๒๗ ศอกของบุรุษทั่วไป ด้านกว้าง ๑๐ ศอก ๑ คืบของมัชฌิมบุรุษ หรือ 
๑๕ ศอก ๑๘ นิ้วของบุรุษทั่วไป ดังนั้น กุฏิที่มีขนาดกว้างหรือยาวมากกว่านี้แม้เพียงเส้นผม จึงไม่สมควร 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&:๙๑ 


ด้านกว้าง ๑๕ ศอก ๑๘ นิ้ว (๗.๒๐ เมตร) โดยนับดังนี้ 
๑๕ ศอก X ๒ คบ X ๑๒ นา ะ: ๓๖๐ นิว + ๑๘ นา ะะ ๓๗๘ นา 
๓๗๘ นา X ๐. ๗๕ ะะ ๒๘๓.๕๐ นา (สากล) 

๓๙.๓๗ นา ะ: ๑ เมตร 

๒๘๓.๕๐ นา (สากล) / ๓๙.๓๗ = ๗.๒๐ เมตร 

ด้านยาว ๒๗ ศอก (๑๒.๓๔ เมตร) โดยนับดังนี้ 
๒๗ ศอก X ๒ คืบ X ๑๒ นิ้ว ะะ ๖๕๘ นิ้ว 
๖๕๘ นิ้ว X ๐. ๗๕ ะ:: ๔๘๖ นิ้ว (สากล) 

๕๘๖ นา (สากล) / ๓๙.๓๗ ะะ ๑๒.๓๕ เมตร] 

ยา ปน ทีฆโต สฏฺริหตฺถาปิ โหติ, ติริยโต ติหตฺถา วา อูนกจตุหตฺถา วา, ยตฺถ ปมาถเ¬ 
ยตฺโต มฌฺโจ อิโต จิโต จ น ปริวฏฺฏติ, ปจฺฉิมโกฏิยา จตุหตฺถวิตฺถารา น โหติ, อย 0 กุฏิสงฺขฺยํ น 
คจฺฉติ, ตสฺมา วฏฺฏติ. 

กุฏิใดมีขนาด ๖๐ ศอกโดยด้านยาว ด้านกว้างมีเพียง ๓ ศอก หรือสั้นกว่า ๔ ศอก 
ในกุฏิดังกล่าวเตียงที่ได้ขนาด[คือ ๙ ศอก]หมุนไปด้านนั้นด้านนี้ไม่ได้ กว้างไม่ถึง ๔ ศอกเป็น 
อย่างตํ่า กุฏีนี้ไม่ถึงการนับว่าเป็นกุฏิ ดังนั้นจึงควร 

[กุฏิทั่วไปต้องกว้าง ๕ ศอกเป็นอย่างตํ่า ถ้าหากกว้างไม่ถึง ๔ ศอก ไม่นับว่าเป็นกุฏิที่ต้องพา 
ภิกษุไปแสดงที่ตามสิกขาบทนี้] 

ดำอธิบาย ภิฤขู อภิเนตพฺพา วดฺถุเทสนาย 

ภิกฺขู อภิเนตพุพา วตฺถุเทสนายาติ ยสฺมึ ปเทเส กุฏิ กาเรตุกาโม โหติ, ต 0 โสเธตฺวา 
ปทภาชเน วุตฺตนเยน สงฺฆํ ติกฺขดฺตุ้ ยาจิตฺ'วา สพุเพ วา สงฺฆปริยาปนุนา สงฺเฆน วา สมุมตา 
เทฺว ตโย ภิกฺขู ตตฺถ วตฺกุเทสนตฺกาย เนตพุพา. 

คำว่า ภิกฺขู อภิเนตพุพา วตฺถุเทสนาย (พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่) หมายความ 
ว่า ภิกษุต้องการจะให้สร้างกุฏิในสถานที่ใด พึงชำระสถานที่นั้น[ให้เรียบเสมอ] ขอสงฆ์ ๓ ครั้ง 
ตามนัยที่ตรัสไว้ในปทภาชนีย์ นำภิกษุทั้งหมดที่นับเข้าในสงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูปอันสงฆ์สมมุติ 
แล้ว[ด้วยญัตติทุติยกรรมหรืออปโลกนกรรม]ไปสู่สถานที่นั้นเพื่อแสดงที่ 


&'๙๒ 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


[ท่านอธิบาย อภิเนตพฺพา และ วตฺถุเทสนาย ว่า 
๑. อภิ ศัพท์ใน อภิเนตพฺพา ทำหน้าที่ประดับบท เพื่อให้คำสละสลวยเท่านั้น ไม่มีอรรถใดๆ 
เพราะอธิบายเป็น เนตพฺพา โดยไม่แสดงอรรถของ อภิ ศัพท์ไว้โดยเฉพาะ 

๒. อาย ใน วดฺถุเทสนาย แปลงมาจาก ส วิภัตติที่ลง'ในอรรถตทัดถสัมปทาน คือ สัมปทานที่ 
เป็นประโยชน์แก่กิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง แปลว่า “เพื่อ” เช่น พุทธสฺส อตฺถาย ชีวิต 0 ปริจฺจชามิ (ขอสละ 
ชีวิตเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธเจ้า) 

คำว่า ภิกฺขู (ภิกษุทั้งหลาย) คือ ภิกษุทั้งหมดที่นับเข้าในสงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูปอันสงฆ์สมมุติ 
แล้ว (สพุเพ วา สงฺฆปริยาปนฺนา สงฺเฆน วา สมฺมตา เทา ตโย ภิกข) 

คำว่า ยสฺมึ ปเทเส กุฏึ กาเรตุกาโม โหติ, ต 0 โสเธตฺวา (ภิกษุต้องการจะให้สร้างกุฏิในสถานที่ใด 
พึงชำระสถานที่นั้น[ให้เรียบเสมอ]) แสดงสถานที่ซึ่งจะนำภิกษุทั้งหลายไปแสดง 

อนึ่ง ภิกษุผู้ต้องการให้สร้างกุฏิพึงชำระสถานที่ให้เรียบเสมอเหมือนบริเวณสีมาแล้วขอสงฆ์ ๓ 
ครั้งด้วยอปโลกนกรรมว่า 

อห 0 ภนฺเต สฌฺฌาจิกาย กุฏึ กตฺตุกาโม อสฺสามิกํ อตฺตุทฺเทส 0 . โสหํ ภนฺเต สงฺฆํ กุฏิวตฺถุโอโลกนํ 

ยาจามิ. ๔๗ 

“ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างกุฏิอันไม่มีเจ้าของสร้างถวายเพื่อตนเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า 
นั้นขอสงฆ์ให้ตรวจดูพื้นที่จะสร้างกุฏิ”] 

พื้นที่ไม่มีอันดราย มีชานรอบ 

เตหิ ภิกฺขูหิ วตฺถุ เทเสตพฺพํ อนารมฺภํ สปริกฺกมนนฺติ เตหิ ภิกฺขูหิ กิปีสฺลิกาทีนํ 
อาสยาทีหิ เตรสหิ, ปุพฺพณฺณาปรณฺณนิสฺสิตาทีหิ โสฬสหิ อุปทฺทเวหิ วิรหิตตฺตา อนารมฺภ 0 , 
ทฺวีหิ วา จดูหิ วา พลิพทฺเธหิ ยุตฺเตน สกเฏน เอก 0 จกฺกํ นิพฺโพทกปตนฏฺราเน เอก 0 พหิ กตฺวา 
อาวิชฺฌิตุ 0 สฦกุเณยฺยตาย สปริกฺกมนนฺติ สลฺลกุเขตฺวา สเจ สงฺฆปโหนกา โหนฺติ, ตตฺเถว, โน 
เจ, สงฺฆมชฺฌํ คนฺตฺวา เตน ภิกุขุนา ยาจิเตหิ ฌตฺติทุติเยน กมฺเมน วตฺถุ เทเสดพุพ 0 . 

คำว่า เตหิ ภิกขูหิ วตฺถุ เทเสตพฺพํ อนารมฺภํ สปริกุกมนํ (ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่ 
ไม่มีอันตรายอันมีชานรอบ) หมายความว่า ภิกษุเหล่านั้นกำหนดอย่างนั้ว่า 

- พื้นที่ชื่อว่า ไม่มี อันตราย เพราะปราศจากอันตราย ๑๓ อย่างมีที่อยู่ของมดเป็นต้น 
และปราศจากอันตราย ๑๖ อย่างมีที่ปลูกบุพพัณณ'ชาติและอปริณณ'ชาติเป็นต้น 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๙๓ 


- พื้นที่ชื่อว่า มี ชานรอบ เพราะเป็นสถานที่สามารถเวียนรอบได้ด้วยเกวียนเทียม 
โคถึก ๒ หรือ ๔ ตัวโดยวางล้อข้างหนึ่งไว้ในที่นํ้าตกจากชายคา วางล้อข้างหนึ่งไว้ข้างนอก 

ถ้าสงฆ์เพียงพอก็ควรแสดงพื้นที่ให้ในสถานที่นั้นนั่นเอง ถ้าไม่พอพวกเธออันภิกษุนั้น 
ผู้ไปสู่ท่ามกลางสงฆ์ขอแล้ว พึงแสดงพื้นที่ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา 


[ข้อความว่า “ถ้าสงฆ์เพียงพอก็ควรแสดงพื้นที่ให้ในสถานที่นั้นนั่นเอง ถ้าไม่พอพวกเธออัน 
ภิกษุนั้นผู้ไปสู่ท่ามกลางสงฆ์ขอแล้ว พึงแสดงพื้นที่ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา” หมายความว่า ถ้าสงฆ์ ๔ 
รูป หรือภิกษุ ๒-๓ รูปที่สงฆ์สมมติแล้วตามไปดูพื้นที่จะสร้างกุฏิ ตรวจสอบลูว่ามีอันตรายหรือมีชานรอบ 
หรือไม่ เพราะสถานที่อยู่ของมด ปลวก เป็นต้นทำอันตรายกุฏิได้ และถ้ามีเหวขาดโดยไม่มีชานรอบ ก็จะ 
เป็นอันตรายต่อภิกษุผู้อยู่อาศัย ดังนั้น เมื่อพิจารณาว่า มีทั้ง ๒ อย่างนั้นก็ควรห้ามไม่ให้สร้างกุฏิ ถ้า 


พิจารณาเห็นว่าเป็นกุฏิไม่มีอันตรายและมีชานรอบ ภิกษุเจ้าของกุฏิควรขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ ถ้าสงฆ์เพียง 
พอก็ควรสวดกรรมวาจาในที่นั้นนั้นแหละ ถ้าสงฆ์ไม่เพียงพอก็ไปเข้าหาสงฆ์แล้วขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ 
พื้นที่ไม่มีอันตราย ๑๓ อย่าง คือ 


๑. ไม่ใช่ที่อยู่ของมด 
๓. ไม่ใช่ที่อยู่ของหนู 
๕. ไม่ใช่ที่อยู่ของแมงป่อง 
๗. ไม่ใช่ที่อยู่ของช้าง 
๙. ไม่ใช่ที่อยู่ของราชสีห์ 
. ไม่ใช่ที่อยู่ของเสือเหลือง 


( 5 ) 6 ) 


๒. ไม่ใช่ที่อยู่ของปลวก 
๔. ไม่ใช่ที่อยู่ของงู 
๖. ไม่ใช่ที่อยู่ของตะขาบ 
๘. ไม่ใช่ที่อยู่ของม้า 
๑๐. ไม่ใช่ที่อยู่ของเสือโคร่ง 
๑๒. ไม่ใช่ที่อยู่ของหมี 


๑๓. 


า. ไม่ใช่ที่อยู่ของสุนัขป่า หรือไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์ดิรัจฉานบางเหล่า 
พื้นที่ไม่มีอันตราย ๑๖ อย่าง คือ 


๑. ไม่อยู่ใกล้นา 
๓. ไม่อยู่ใกล้ตะแลงแกง 
๕. ไม่อยู่ใกล้สุสาน 
๗. ไม่อยู่ใกล้ที่หลวง 
๙. ไม่อยู่ใกล้โรงม้า 
๑๑. ไม่อยู่ใกล้โรงสุรา 
๑๓. ไม่อย่ใกล้ถนน 


๒. ไม่อยู่ใกล้สวน 

๕. ไม่อยู่ใกล้ที่ทรมานนักโทษ 

๖. ไม่อยู่ใกล้อุทยาน 

๘. ไม่อยู่ใกล้โรงช้าง 

๑๐. ไม่อยู่ใกล้เรือนจำ 

๑๒. ไม่อยู่ใกล้ร้านขายเนื้อ 

๑๔. ไม่อยู่ใกล้ทางสี่แยก 


&'๙®ะ 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


๑๕. ไม่อยู่ใกล้ที่ประชุม ๑๖. ไม่อยู่ใกล้ทางเดิน 

พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ (หน้า ๔๘๒) กล่าวว่า 

“บุพพัณณชาติ คือ พืชที่จะพึงกินก่อน ได้แก่ ข้าวทุกชนิด อปรัณณชาติ คือ อาหารอื่น ได้แก่ 
ถั่ว งา และผักต่างๆ นอกจากข้าว” 

แต่อภิธานัปปทีปิกาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๕๕๐) แสดงรูปวิเคราะห์ว่า 

ปุพฺพนฺนโต อปรภาเค ปวตฺต 0 อนฺนํ อปรนฺนํ, อปรณฺณฌฺจ. สาลิอาทิเก ปุพุพนฺนสทุ'โท, 
อปรนฺนสฺส ปุพฺเพ ปวตฺต 0 อนฺนํ ปุพฺพนฺนํ, ปุพฺพณฺณฌฺจ. ปุพฺพาปรดฺตฌฺจ เนสํ อาทิกปฺเป สมภวาสมภว¬ 
าเสน ทฏฺร พฺพํ. ๔๘ 

“อปรัณณชาติที่เป็นไปในส่วนภายหลังบุพพัณณชาติ ชื่อว่า อปรันนะ และอปรัณณะ 

ปุพฺพนฺน ศัพท์ย่อมเป็นไปในธัญชาติ ๗ อย่างมีข้าวสาลีเป็นต้น ข้าวที่เป็นไปก่อนอปรัณณชาติ 
ชื่อว่า บุพพันนะ และบุพพัณณะ 

อนึ่ง ความเป็นก่อนและหลังของบุพพัณณชาติและอปรัณณชาติเหล่านั้นพึงทราบโดยเนื่องด้วย 
ความเกิดขึ้นหรือความไม่เกิดขึ้นในต้นกัป” 

บุพพัณณชาติเป็นธัญชาติ ๗ คือ 

๑. ข้าวสาลี ๒. ข้าวเปลือก ๓. หญ้ากับแก้ 

๕. ข้าวละมาน ๕. ลูกเดือย ๖. ข้าวบาเส่ย์ 

๗. ข้าวฟ่าง 

เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นก่อนในด้นกัป ส่วนอปรัณณ , ชาติเป็นถั่ว งา เป็นต้นที่ปรากฏในภายหลัง 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกากล่าวถึงพืชที่เป็นบุพพัณณชาติและอปรัณณชาติว่า 

มุคฺคาทิเก’ปรณฺณฌฺจ ปุพฺพณฺณํ สาลิอาทิเก. ๔๙ 

“อปรัณณชาติย่อมเป็นไปในถั่วเป็นด้น 
บุพพัณณชาติย่อมเป็นไปในข้าวสาลีเป็นต้น” 

คำว่า ปุพฺพณฺณ และ อปรณฺณ มีศัพท์เดิมมาจาก ปุพฺพนฺน และ อปรนฺน แปลง นฺน เป็น ณฺณ 
ด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๔๐๔) ว่า เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีดาเทสา จ (การพฤทธิ้ การลบ 
การลงอาคม การวิการะ การแปลงกลับกัน และการอาเทศย่อมมีที่พยางค์ต้น กลาง หรือท้ายในบางแห่ง) 
ส่วนใหฌ่ในวรรณกรรมบาลีมักใช้เป็นรปที่แปลงเป็น ณณ ว่า ปพพณณ และ อปรณณ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&' ๙๕' 


คำว่า อารมฺภ ปรากฏในอรรถ ๔ ประการตามสมควร พบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 
อารมฺโภ วีริเย กมฺเม อาทิกมฺเม วิโกปเน ๔0 

“อารมฺภ ศัพท์ย่อมเป็นไปในความเพียร การกระทำ การกระทำเบื้องแรก 

และการทำลาย” 

อย่างไรก็ตาม คำว่า อารมฺภ ในที่นี้แปลว่า “อันตราย” เป็นคำไวพจน์ของ อุปทฺทว ฎีกาใหม่ 
(หน้า ๒๕๔) จึงอธิบายว่า อนารมภนฺติ อนุปทฺทว 0 (คำว่า อนารัมภะ แปลว่า ไม่มีอันตราย) 

คำว่า อนารมฺภ (พื้นที่ไม่มีอันตราย) มีรูปวิเคราะห์ในกังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า ๑๕๒) ว่า 

- อารมภนฺติ หึสนฺติ อารมภา (อา บทหน้า + รภ ธาตุ ะะ เบียดเบียน + ณ ปัจจัยในกัตตุ¬ 
ลาธนะ) 

- นตฺถิ อารมฺภา เอตฺถาติ อนารมภ 0 (นนิบาตบุรพบทพหุพพีหิสมาส) 

คำว่า สารมฺภ (พื้นที่มีอันตราย) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อารมฺเภหิ สห วตฺตตีดิ สารมฺภํ (สหบุรพบทพหุพพีหิสมาส) 

คำว่า สปริกกมน (พื้นที่มีชานรอบ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปริโต กมดิ คจฺฉติ เอตถาติ ปริกเกมนิ 

(ปริ บทหน้า + กมุ ธาตุ ะะ ไป + ยุ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 

- ปริกฺกมเนน สห วตฺตตีดิ สปริกเกมนิ (สหบุรพบทพหุพพีหิสมาส) 

ญัตติทุติยกรรมวาจาที่สงฆ์สวดแสดงพื้นที่ มีดังนี้ คือ 

สุณาตุ เม ภนฺเต สงโ'ฆ. อย 0 อิตฺถนฺนาโม ภีกฺขุ สฌฺฌาจิกาย กุฏึ กตฺตุกาโม อสฺสามิกํ อตฺตุท.- 
เทส 0 . โส สงฆ 0 กุฏิวตฺถุเทสน์ ยาจติ. ยทิ สงฆสฺส ปตฺตกลล 0 , สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน กุฏิวตฺกุ เทเสย.ย. 
เอสา ฌตฺติ. 

สุณาตุ เม ภนฺเต สง.โฆ. อย 0 อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สฌ.ฌาจิกาย กุฏึ กตฺตุกาโม อสฺสามิกํ อตฺตุท.- 
เทส 0 . โส สงฺฆํ กุฏิวตฺกุเทสนํ ยาจติ. สง.โฆ อิตฺถนฺนามสฺส ภีกฺขุโน กุฏิวตฺกุ เทเสติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ 
อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน กุฏิวตฺกุสฺส เทสนา, โส ตุณฺหสฺส. ยสฺส นก.ขมติ, โส ภาเสย.ย. 

เทสิต 0 สง.เฆน อิตฺถนฺนามสฺส ภิกฺขุโน กุฏิวตฺกุ. ขมติ สงฺฆสฺส. ตสฺมา ตุณฺหี. เอวเมต 0 ธารยามิ. ๕ ® 

“ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ใคร่จะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของสร้างถวายมิได้ 
เพื่อตนเองด้วยการขอเอง เธอขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิ ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้ว สงฆ์พึงแสดง 
พื้นที่ที่จะสร้างกุฏิแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี่เป็นญัตติ 


&'๙๖ 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ใคร่จะสร้างกุฏิอันหาเจ้าของสร้างถวายมิได้ 
เพื่อตนเองด้วยการขอเอง เธอขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิ สงฆ์แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิแก 1 ภิกษุมี 
ชื่อนี้ การแสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

พื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆ์แสดงแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรง 
ความนี้ไว้อย่างนี้”] 


คำอธิบาย สารมฺเภ เจ เป็นด้นโดยย่อ 

สารมฺเภ เจติอาทิ ปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺพํ. 

คำว่า สารมฺเภ เจ (หากภิกษุสร้างกุฏิด้วยการขอเองในที่มีอันตราย) เป็นต้น โปรด 
ทราบโดยนัยตรงกันข้าม 


สถานที่เป็นด้น 


อาฬวิยํ อาฬวิเก ภิกฺขู อารพฺภ สฌฺฌาจิกาย กุฏิกรณวตฺถุสฺมึ ปฌฺฌตฺตํ. 

สิกขาบทนี้ 1 ทรงบัญญ้ติ'ไว้ปรารภภิกษุชาวแคว้นอาฬวในแคว้นอาฬวี เพราะเหตุคือ 
การสร้างกุฏิด้วยการขอเอง 


ประเภทของบัญญัติ 


อสาธารณปฌฺฌตฺดิ. 

[สิกขาบทนี้]เป็นอสาธารณบัญญ้ติ (ข้อบัญญติไม่ทั่วไปแก่ภิกษุณี) 


อาณัติ 


สาณตฺติก 0 . 

[สิกขาบทนี้]เป็นสาณัตต็กะ (มีการใช้ผู้อื่น) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&: ๙๗ 


อาบัติ 

“อเทสิตวตฺถุก 0 ปมาณาติกฺกนฺตํ กุฏึ กาเรสฺสามี”ติ อุปกรณตฺถํ อรฌฺฌํ คมนโต 
ปฏฺราย สพฺพปโยเคสุ ทุกุกฏ 0 , “อีทานิ ทฺวีหิ ปีณฺเฑหิ นิฏฺรานํ คมิสฺสตี”ติ เตสุ ปรมปีณฺฑทาเน 
ถุลฺลจฺจย 0 , ทุติยทาเนน เลฟ ฆฏิเต สเจ อเทสิตวตฺถุกา เอว วา ปมาณาติกุกนฺตา เอว วา 
โทติ, เอโก สงฺฆาทิเสโส, เทฺว จ ทุกุกฏานิ. อุภยวิปฺปนฺนา, เทฺว สงฺฆาทิเสสา, เทฺว จ ทุกุกฏานิ. 
สเจ ปน ทุวารพนฺธํ วา วาตปานํ วา อฏฺรเปตฺวาว มตฺติกาย สิมฺปติ, ร!)เต จ ตสฺมึ เสโป น 
ฆฏิยติ, รกุขติ ตาว. ปุน สิมฺปนฺตสฺส ปน ฆฏิตมตุเต สงฺฆาทิเสโส. สเจ ตํ ร!)ยมานํ ปรม¬ 
หินฺนเสเปน สทุธึ นิรนฺตรเมว ทุตุวา ติฏฺรติ, ปรมเมว สงฺฆาทิเสโส. เกวลํ สารมุภาย ทุกุกฏ 0 , 
ตถา อปริกุกมนาย. 

- ต้องอาป่ติทุกกฏ ในทุกความพยายามเริ่มแต่การเข้าป่าเพื่อหาอุปกรณ์โดยคิดว่า 
เราจกให้สร้างกุฏิเกินประมาณซึ่งสงฆ์ยังไม่ได้แสดงที่ให้ 

- ในเวลาที่ควรกล่าวว่ากุฏิจักถึงความสำเร็จด้วยก้อนดินเหนียว ๒ ก้อน ต้องอาบ้ดิ 
ถุลลัจจัย เพราะให้ก้อนดินเหนียวที่ ๑ ในบรรดาก้อนดินเหนียวเหล่านั้น 

- ต้องอาบ้ติสังฆาทิเสสครั้งเดียวและอาบติทุกกฏ ๒ ครั้ง ก้าเป็นกุฏีที่สงฆ์ไม่ได้ 
แสดงที่ให้อย่างเดียว หรือเป็นกุฏิเกินประมาณอย่างเดียว เพราะให้ก้อนดินเหนียวที่ ๒ เมื่อการ 
โบกฉาบเชื่อมกันแล้ว 

- ต้องอาบ้ดิสังฆาทิเสส ๒ ครั้งและอาบติทุกกฏ ๒ ครั้ง ถ้าเป็นกุฏิที่ปราศจาก 
[การแสดงพื้นที่และประมาณ]ทั้งสองอย่าง 

- ถ้าภิกษุไม่ได้ติดบานประตูหรือบานหน้าต่าง ฉาบด้วยดินเหนียว และเมื่อติดบาน 
ประตูหรือบานหน้าต่างเสร็จแล้ว เครื่องโบกฉาบยังไม่เชื่อมกัน[กับบานประตูหรือบานหน้าต่าง] 
ยังรักษาได้ก่อน แต่เมื่อภิกษุโบกฉาบอีก พอเชื่อมกันก็เป็นอาบ้ดิสังฆาทิเสส 

- ถ้าบานประตูหรือบานหน้าต่างนั้นที่ภิกษุติดตั้งไว้ ตั้งอยู่ติดต่อกับดินเหนียวหรือ 
ปูนที่โบกฉาบทำไว้ครั้งแรก ต้องอาบติสังฆาทิเสสแต่แรกทีเดียว 

- ต้องอาบติทุกกฏ เพราะสร้างกุฏิที่มีอันตรายอย่างเดียว 

- ต้องอาบติทุกกฏเหมือนกัน เพราะสร้างกุฏิที่ไม่มีชานรอบ 


&' ๙ 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


[ฉบับฉัฏฐสังคีติและฉบับมหาจุฬาฯ มีรูปว่า เตสุ ปรมปีณฺฑทาณ ถุลฺลจฺจย 0 , ทุติยทา เนน เลเป 
ฆฏิเต แต่ในกังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๕๐) กล่าวถึงรูปว่า เตสุ ปรมปิณฺฑทา เนน ถุลฺลจฺจย 0 , ทุติย- 
ทา เนน เลเป ฆฏิเต ผู้แปลเห็นด้วยกับความเห็นของกังขาภาสาฎีกา เพราะคำว่า ทุติยทาเนน เป็นบทที่ 
ลงตติยาวิภัตติในอรรถเหตุ ดังนั้น แม้บทแรกว่า ปรมปิณฺฑทาเนน ก็ควรลงตติยาวิกัตดิในอรรถเหตุ ไม่ 
ควรลงปัฌจมีหรือสัตตมีวิภัตติในอรรถเหตุ เพราะบทแสดงเหตุเหล่านี้ควรมีวิกัตดิเดียวกัน ถ้าแต่งให้มี 
วิกัตดิต่างกัน ก็ต้องโทษตามหลักอลังการที่เรียกว่า ภัคครีตโทษ (โทษหักลำดับ) ดูสุโพธาดังการ คาถา ๖๓ 
คำว่า เลป แปลตามศัพท์ว่า “เครื่องโบกฉาบ” หมายถึง ปูน หรือดินเหนียว มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- ลิมฺปติ เอเตนาติ เลโป ะะ บุคคลย่อมโบกฉาบด้วยวัตถุนี้ เหตุนั้น วัตถุนั้นชื่อว่า เลปะ 
(ลิป ธาตุ *ะลิมฺปเน ะะ ฉาบ, ท^ + ณ ปัจจัยในกรณสาธนะ)] 


อนาบัติ 

วิปฺปกตํ กุฎี อณุฌสฺส ททโต จ, ภูมึ สม 0 กตฺวา ภินฺทนุตสฺส จ, เลณคุหาติณกุฏิ- 
ปณฺณจฺฉทนเคเหสุ อณุฌตรํ กาเรนฺตสฺส, กุฎีมุ!) อณุฌสฺส วาสตฺถาย, วาสาคารํ รเปตฺวา 
อุโปสถาคาราทีสุ อณุฌตรตุถาย กาเรนฺตสฺส จ อุมุมตุตกาทีนณุจ อนาปตุติ. 

ไม่ต้องอาบัติแก่ 

- ภิกษุผู้ยกกุฏิที่ทำค้างไว้ให้แก่ผู้อื่น[คือบุคคลหรือสงฆ์อื่น] 

- ภิกษุผู้ทุบกุฏิทิ้งปรับพื้นที่ให้เสมอกัน 

- ภิกษุผู้ให้สร้างอุโมงค์ ถํ้า กุฏิหญ้า หรือเรือนที่มุงด้วยใบไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

- ภิกษุให้สร้างกุฏิเพื่อเป็นที่อยู่ของบุคคลอื่น [คือ อาจารย์ อุปัชฌาย์ หรือสงฆ์] 

- ภิกษุให้สร้างกุฏิเพื่อใช้เป็นโรงอุโบสถเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นสถานที่อยู่ 

[ของตน] 

- ภิกษุบ้าเป็นต้น 

[คำว่า วิปฺปกตา กุฏิ แปลว่า “กุฏิที่ทำค้างไว้” คือ ยังไม่เสร็จ ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๕๖) อธิบาย 
ว่า วิปฺปกตนฺดิ อนิฏฺริตํ (คำว่า วิปฺปกต 0 หมายความว่า ยังไม่เสร็จ) คำว่า วิปฺปกต เป็นบทกิตก์ที่ประกอบ 
รูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า + ป บทหน้า + กร ธาตุ (กรเณ = กระทำ) + ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ สัทห- 
นีติปกรณ์ (สุตตมาลา หน้า ๕๕®) อธิบายว่า วิ อุปสรรค เป็นไปในความหมายว่า อาทิกมฺม (เบื้องด้น) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


&'๙๙ 


จึงควรมีรูปวิเคราะห์ว่า อาทิกมฺเม ปกรียิตฺถาติ วิปฺปกตา (กุฏิที่ภิกษุกระทำแล้วในเบื้องต้น ชื่อว่า วิปปกตา) 
และโดยเหตุที่ท่านไม่ได้แสดงอรรถของ ป อุปสรรคในบทนี้ไว้ จึงถือว่า เป็นอุปสรรคที่ไม่มีอรรถพิเศษใดๆ 
อย่างไรก็ตาม ปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๒๘๒) กล่าวไว้ว่า ป อุปสรรคเป็นไปในความหมายว่า อาทิกมฺม 
แต่ท่านไม่ได้แสดงอรรถของ วิ อุปสรรคในบทนี้ไว้ จึงถือว่า วิ อุปสรรคไม่มีอรรถพิเศษใดๆ มีรูปวิเคราะห์ 
ตามนัยนี้ว่า อาทิกมฺเม กรียิตฺถาติ วิปฺปกตา มติของสัททนีดิปกรณ์และปทรูปสิทธิปกรณ์ทั้ง ๒ เหล่านี้มี 
ความสอดคล้องกับอรรถกถาพระวินัยที่อธิบายศัพท์นี้เป็นบทกิตก์ว่า 

วิปฺปกตาดิ กยิรมานา โหติ ." 0 

“คำว่า วิปฺปกตา (กุฏิที่ภิกษุกระทำแล้วในเบื้องด้น) หมายความว่า เป็นกุฏิที่ถูกกระทำอยู่” 

นอกจากนี้ คำว่า วิปฺปกต เป็นบทสมาสที่มาจาก วิ + ปกต มีความหมาย ๓ ประการตามอรรถ 
ของ วิ อุปสรรค คือ 

๑. กุฏิที่ ปราศจากแล้วจากการกระทำต่างๆ, กุฏิที่มี การกระทำต่างๆ ปราศจากแล้ว 

- ปกาเรน กต 0 ปกต 0 , ปกตโต วิคตาติ วิปฺปกตา (ปัญจมีตัปปุริสสมาส) 

หรือ - ริคตํ ปกต 0 ยสฺสาติ วิปฺปกตา ๕๓ (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

วิ อุปสรรคเป็นไปในความหมายว่า วิคต (ปราศจาก) 

๒. กุฏิที่กระทำแล้วขาดไป 

- ปกตา หุตฺวา วิจฺฉินฺนา วิปฺปกตา ๕๔ (ส้มภาวนาบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

วิ อุปสรรคเป็นไปในความหมายว่า วิจฺฉินฺน (ขาดไป) 

๓. กุฏิที่มิได้กระทำแล้วและจักกระทำ [คือ กำลังกระทำอยู่] 

- ปกรียิตฺถ ปกรียิสฺสเตติ วา ปกตา, น ปกตา วิปฺปกตา“(อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

วิ อุปสรรคเป็นไปในความหมายว่า ปฏิเสธ 

อาทิ ศัพท์ใน อุ'โปสถาคาราทีสุ ละข้อความว่า 

- เรือนสำหรับอบตัว (ชนฺตาฆร) - โรงฉัน (ภตฺตสาลา) 

- เรือนไฟ (อคฺคิสาลา) เป็นต้น] 


วบด 


สีลวิปตฺติ. 

[อาบตินี้]เป็นศีลวิบติ 


๖๐๐ 


คำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


องค์ประกอบ 

อุลฺลิตฺตาทีนํ อฌฺฌดรตา, เหฏฺริมปมาณสมฺภโว, อเทสิตวตฺถุกตา, ปมาณาติกฺกนุตตา, 
อตฺตุทุเทสิกตา, วาสาคารตา เสปฆฏนาติ อิมาเนตฺถ ฉ วา สตฺต วา องฺคานิ. 

ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๖ หรือ ๗ เหล่านี้ คือ 
๑. เป็นกุฏิที่โบกฉาบภายในเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 
๒. มีประมาณอย่างดํ่า [คือ กว้าง ๔ ศอกขึ้นไป] 

๓. เป็น กุฏิที่ สงฆ์ยังไม่ได้แสดง ที่ ให้ 
๔. เป็นกุฏิเกินประมาณ 
๕. สร้างสำหรับตน 
๖. เป็นสถานที่อยู่[ของตน] 

๗. สิ่งที่โบกฉาบเชื่อมถึงกัน 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

ฉสมุฏฺรานิ, กิริยฌฺจ, กิริยากิริยฌฺจ. อิทฌฺหิ วตฺถุ เทสาเปตฺวา ปมาณาติฤกนุต 0 วา 
กโรโต กิริยโต สมุฏฺราติ, อเทสาเปดุ-วา กโรโต กิริยากิริยโต สมุฏฺราติ. เสสเมตฺถ สฌฺจริตฺเต 
วุตฺตสทิสเมวาติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็น ะ- 

- สมุฏฐาน ๖ [คือ กาย วาจา กายกับวาจา กายกับจิต วาจากับจิต และกายวาจา 

กับจิต] 

- กิริยะ (ต้องอาบติเพราะทำกุฏิเกินประมาณ) คือ สิกขาบทนี้ชื่อว่าเกิดขึ้น เพราะ 
การกระทำแก่ภิกษุผู้ให้สงฆ์แสดงพื้นที่แล้วสร้างกุฏิเกินประมาณ 

- กิริยากิริยะ (ต้องอาบํเติเพราะทำกุฏิเกินประมาณ และไม่ทำการให้สงฆ์แสดงพื้นที่) 
คือ สิกขาบทนี้ชื่อว่าเกิดขึ้น เพราะการกระทำและไม่กระทำของภิกษุผู้ไม่ให้สงฆ์แสดงพื้นที่แล้ว 
สร้างกุฏิ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


0 © 


วิธีที่เหลือในสิกขาบทนี้ เป็นเช่นเดียวกบสิญจริตตสิกขาบท ดังนี้แล 

กุฏิการสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายกุฏิการสิกขาบท 


๗. คำอธิบายวิหารการสิกขาบท 
ดำอธิบาย มหลฺลก 0 

สตฺตเม มหลฺลกนฺติ สสามิกภา เวน สฌฺฌาจิตกุฏิโต มหนฺตภาโว เอตสฺส อตฺถีติ 

มหลฺลโก, 

โปรดทราบรูปวิเคราะห์ของบทว่า มหลฺลกํ ในสิกขาบทที่ ๗ ดังนี้ 

ความดีเลิศกว่ากุฏีที่ภิกษุขอเอง เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของสร้างถวาย มีอยู่แก่วิหาร 
นั้น เหตุนั้น วิหารนั้นชื่อว่า มหัลลกะ (ดีเลิศ) 

[คำว่า มหลฺลก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- มหนฺต 0 ลาติ คณฺหาตีดิ มหลฺลโก ะะ วิหารที่ถือเอาความดีเลิศ/ความใหญ่ ชื่อว่า มหัลลกะ 
(มหา บทหน้า + ลา ธาตุ + ณฺวุ ปัจจัย ซ้อน ล เป็น ลฺล และทำรัสสะ อา ใน หา เป็น อ) 
คำว่า มหนฺตภาโว เอตสฺส อตฺถีติ มหลฺลโก (ความดีเลิศมีอยู่แก่วิหารนั้น เหตุนั้น วิหารนั้น 
ชื่อว่า มหัลลกะ) ไม่ใช่คำแสดงรูปวิเคราะห์ของ มหลฺลก ศัพท์ แต่เป็นคำอธิบาย ฎีกาใหม่จึงกล่าวว่า 

โย จ ย 0 คณฺหาติ, โส ตสฺส อตฺถีติ อาห “มหนฺตภาโว เอตสฺส อตฺถีติ มหลฺลโก”ติ.'“ 

“อนึ่ง วิหารใดย่อมถือเอาความดีเลิศใด ความดีเลิศนั้นมีอยู่แก่วิหารนั้น ฉะนั้น จึงกล่าวว่า 
มหนฺตภาโว เอตสฺส อตฺถีดิ มหลฺลโก (ความดีเลิศมีอยู่แก่วิหารนั้น เหตุนั้น วิหารนั้นชื่อว่า มหัลลกะ)” 

คำว่า สสามีกภาเวน (เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของสร้างถวาย) แสดงเหตุของการที่ได้ชื่อว่าเป็น 
วิหารดีเลิศ และแสดงอรรถว่า ดีเลิศ (อุด [ตมตฺถ) ของ มหลฺสก ศัพท์โดยอ้อม ส่วนคำว่า สฌฺฌาจิตกุฏิโต 
(กว่ากุฏิที่ภิกษุขอเอง) แสดงอปทานของ มหนฺต ศัพท์ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

โส จ มหนฺตภาโว เกน, กุโต จาติ อาห “สสามิกภาเวนา”ติอาทิ. ๕๗ 



๖๐๒ 


คำอธิบายวิหารการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


“อนึ่ง ท่านกล่าวว่า สสามิก,ภาเวน (เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของสร้างถวาย) เป็นต้น เพื่อขจัด 
ความสงสัยว่า ความดีเลิศนั้นมีได้เพราะอะไร และดีเลิศกว่าอะไร” 

คำอธิบายข้างด้นแสดงประโยชน์ของการกล่าวบทแสดงเหตุว่า สสามิกภาเวน (เพราะเป็นวิหาร 
มีเจ้าของสร้างถวาย) และบทอปาทานว่า สฌฺฌาจิตกุฏิโต (กว่ากุฏิที่ภิกษุขอเอง) มีวิธีสัมพันธ์ตามหลัก 
ปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า มหนฺตภาโว เอตสฺส อตฺถีติ มหลฺลโก 
(ความดีเลิศมีอยู่แก่วิหารนั้น เหตุนั้น วิหารนั้นชื่อว่า มหัสสกะ) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ความดีเลิศนั้นมีได้เพราะอะไร และดีเลิศกว่าอะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุของความเป็นวิหารดีเลิศ และอปาทาน 
ของ มหนฺตภาโว ศัพท์ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า สสามิกภาเวน และ สฌฺฌาจิตกุฏิโต 
อธิบายว่า ความดีเลิศนั้นมีได้เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของสร้างถวาย และดีเลิศกว่ากุฏิที่ภิกษุขอเอง ดังนี้แล] 

ยสฺมา วา วตฺถุ้ เทสาเปตฺวา ปมาณาติกุกเมนา!) กาตุ วฏฺฏติ, ตสฺมา ปมากเ- 
มหนฺตตายปี มหลฺลโก, ต 0 มหลฺลกํ. 

อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า มหัลลกะ (ใหญ่) แม้โดยความมีประมาณใหญ่ เพราะภิกษุให้ 
สงฆ์แสดงพื้นที่แล้วควรสร้างด้วยการล่วงประมาณได้อีกด้วย, [ภิกษุผู้จะให้สร้าง]วิหารใหญ่นั้น 
[อันมีเจ้าของสร้างถวายเพื่อตนเอง พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่] 

[ประโยคว่า ยสฺมา วา ฯเปฯ มหลฺลโก แสดงอรรถว่า ใหญ่ (วุฑฺฒิอตฺถ) ของ มหลฺสก ศัพท์ 
ในฎีกาใหม่อธิบายเรื่องนี้ว่า 

น เกาล 0 สสามิกภาเวเนาาดิ อาห “ยสุมา วา”ติอาทิ ๕๘ 

“พระอรรถกถาจารย้กล่าวไว้ว่า ยสฺมา วา เป็นต้น เพื่อขจัดความเข้าใจผิดว่า วิหารชื่อว่า 
มหัลลกะ เพราะความมีเจ้าของสร้างถวายอย่างเดียวเท่านั้นหามิได้” 

ฃ้อนี้หมายความว่า ในประโยคต้น ท่านแสดงว่า มหลฺลก ศัพท์ใช้ในความหมายว่า ดีเลิศ 
เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของสร้างถวาย ในประโยคนี้แสดงว่า มหลฺสก ศัพท์ใช้ในความหมายว่า ใหญ่ อีกด้วย 
เพราะสร้างเกินประมาณได้ 

สรุปความว่า คำว่า มหลฺลก มีความหมาย ๒ ประการ คือ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๐๓ 


๑. ดี เลิศ (อุตุ ตม ตุ ถ) คือ วิหาร ดี เลิศกว่า กุฏิที่ ภิกษุขอเอง เพราะ มี เจ้าของสร้างถวาย 
๒. ใหญ่ (วุฑฺฒิอตฺถ) คือ วิหารใหญ่ที่ภิกษุให้สงฆ์แสดงพื้นที่แล้วสร้างล่วงประมาณได้ โดย 
ไม่จำกัดขนาดกว้างยาวเหมือนกุฏิที่ภิกษุขอเอง 

คำว่า ตสฺมา ในประโยคว่า ตสฺมา ฯเปฯ มหลฺลโก แปลย่อๆ ว่า ตสฺมา การณา (เพราะเหตุนั้น) 
แต่ควรแปลโดยพิสดารด้วยการเปลี่ยนกริยาคุมพากย์คือ (กาตุ๊) วฏฺฏติ เป็นบทนามว่า กตฺตพฺพตฺตา (เพราะ 
ความเป็นวิหารที่ควรกระทำ) จึงได้รูปว่า ตสฺมา ปมาณาดิกฺกเมนาปิ กตฺตพฺพตฺตา (เพราะความเป็นวิหาร 
ที่ควรกระทำแม้ด้วยการล่วงประมาณ)] 

ยสฺมา ปนสฺส ตํ ปมาณมหนุตตฺตํ สสามิกตฺตาว ลพุภติ, ตสฺมา ตทตฺถทสฺสนตฺถํ 
“มหลฺลโก นาม วิหาโร สสามิโก วุจฺจตี”ติ เอวมสฺส ปทภาชเน วุตฺต 0 . 

อนึ่ง ความมีประมาณใหญ่นั้นของวิหารนั้น ย่อมมีได้ เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของสร้าง 
ถวาย ดังนั้น จึงตรัสไว้ในปทภาชนืย์ของบทว่า มหลฺสก 0 นั้นอย่างนี้ว่า มหลฺลโก นาม วิหาโร 
สสามิโก วุจฺจติ (วิหารที่ชื่อว่ามหัลลกะ คือ วิหารที่มีเจ้าของสร้างถวาย) เพื่อแสดงเนื้อความ 
[คือ ความมีเจ้าของสร้างถวาย]นั้น 

[พ่านกล่าวประโยคนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า เมื่อ มหลฺสก ศัพท์ยังมีอรรถว่า ใหญ่ อีกอรรถหนึ่ง 
เหตุใดในปทภาชนีย้จึงตรัสถึงอรรถว่า ดีเลิศ เท่านั้น เพราะแสดงถึงความมีเจ้าของสร้างถวายอย่างเดียว 
มิได้แสดงถึงความใหญ่ไว้ด้วยพระดำรัสว่า มหลฺลโก นาม วิหาโร สสามิโก มหนฺโต จ วุจฺจติ (วิหารที่ 
ชื่อว่า มหัสลกะ คือ วิหารที่มีเจ้าของสร้างถวาย และวิหารใหญ่) หมายความว่า ความมีเจ้าของสร้างถวาย 
ก็เป็นเหตุของความใหญ่ด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ความใหญ่ย่อมมีได้เพราะมีเจ้าของสร้าง 
ถวาย ดังนั้น จึงตรัสไว้เพียง สสามิโก วุจฺจติ (คือ วิหารที่มีเจ้าของสร้างถวาย) และไม่ตรัสว่า สสามิโก 
มหนฺโต จ วุจฺจติ (คือ วิหารที่มีเจ้าของสร้างถวาย และวิหารใหญ่) ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ยทิ เอว 0 อถ กสฺมา “มหลฺลโก นาม วิหาโร สสามิโก วุจฺจตี”ติ เอตฺตกเมว ปทภาชเน วุตุตนฺดิ 
อาห “ยสฺมา ปนา”ติอาทิ" 

“พระอรรถกถาจารย้กล่าวว่า ยสฺมา ปน เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า เมื่อเป็นดังนี้ เหตุใด 
จึงตรัสไว้ในปทภาชนีย้เพียงเท่านี้ว่า มหลฺลโก นาม วิหาโร สสามิโก วุจฺจติ (วิหารที่ชื่อว่ามหัลลกะ คือ 
วิหารที่มีเจ้าของสร้างถวาย)” 


พึงทราบวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 


๖๐๙ 


คำอธิบายวิหารการสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหลฺลโก นาม วิ หาโร 
สสามิโก วุจฺจติ (วิหารที่ชื่อว่ามหัสลกะ คือ วิหารที่มีเจ้าของสร้างถวาย) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดพระผู้มีพระภาคตรัสคำไว้เพียงเท่านี้ว่า มหลฺลโก นาม วิหาโร 
สสามิโก วุจฺจติ ไว้ในปทภาชนีย้ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ พระผู้มีพระภาคควรจะตรัสว่า มหลฺลโก นาม วิ หาโร 
สสามิโก มหนฺโต จ วุจฺจติ (วิหารที่ชื่อว่ามหัลลกะ คือ วิหารที่มีเจ้าของสร้างถวาย และวิหารใหญ่) มิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า ความมีประมาณ 
ใหญ่นั้นของวิหารนั้น ย่อมมีได้ เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของสร้างถวาย จึงตรัสไว้ว่า มหลฺลโก นาม วิหาโร 
สสามิโก วุจฺจติ เท่านั้น 

คำว่า ตสฺมา ใน ตสฺมา ตทตฺถทสฺสนตฺถํ เป็นต้น แปลย่อๆ ว่า “เพราะเหตุนั้น” แต่แปลโดย 
พิสดารด้วยการเปลี่ยนกริยาคุมพากย์เป็นบทนาม และประธานเป็นบทสัมพันธ์ว่า ตสฺส ปมาณมหนฺตตฺตสฺส 
สสามิกตฺตาว ลทฺธภาวโต (เพราะความที่แห่งความใหญ่โดยประมาณนั้นเป็นของอันภิกษุได้แล้ว เพราะ 
ความเป็นไปกับด้วยเจ้าของสร้างถวายนั้นเทียว) 

คำว่า วิหาร มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วิหรนฺดิ เอตฺถาติ วิหาโร, อาวาโส ะะ ภิกษุทั้งหลายย่อมอยู่ในที่อยู่นี้ เหตุนั้นที่อยู่นี้ ชื่อว่า 
วิหาร หมายถึง ที่อยู่ (วิ บทหน้า + หร ธาตุ (หรเณ ะะ นำไป) + ณ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 

คำว่า วิหาร อาจหมายถึง รัด, ที่อยู่ของพระสงฆ์ หรือที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คู่กับโบสถ์ 
แต่ , ในที่นี้หมายถึง ที่อยู่ของพระสงฆ์] 

ดำอธิบายวิธีที่เหลือโดยย่อ 

เสส 0 สพฺพํ กุฏิการสิกขาปเท วุตฺตสทิส 0 , สสามิกภาวมตฺตเมว หิ วิเสโส. 

วิธีที่เหลือทั้งหมดเป็นเช่นกับวิธีที่กล่าวไว้ในกุฏิการสิกขาบท เพียงความมีเจ้าของ 
สร้างถวายเท่านั้นเป็นความต่างกัน 


สถานที่เป็นด้น 

โกสมฺพิยํ ฉนฺนตุเถรํ อารพฺภ เจติยรุกฺขํ เฉทาปนวตุกุสฺมึ ปฌฺฌตุตภาโว อกิริยมตุตโต 
สมุฏฺรานภาโว เอกสงฺฆาทิเสสตา จ เอตุถ วิเสโส. 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๐&' 


ความเป็นสิกขาบทที่ทรงบัญญตไว้ปรารภพระฉันนเถระในเมืองโกสัมพี เพราะเหตุคือ 
การให้ตัดต้นไม้ที่สมมติว่าเป็นเจดีย์ 

ความมีสมุฏฐาน เพราะเพียงไม่กระทำ[การให้สงฆ์แสดงพื้นที่] และความเป็นอาบติ 
สังฆาทิเสสครั้งเดียว เป็นความต่างกันในสิกขาบทนี้ 

[คำว่า เจติยรุกฺข (ต้นไม้ที่สมมติว่าเป็นเจดีย์) มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- เจดิยนฺติ สมมต 0 รุก.ข 0 เจดิยรุกฺข 0 = ต้นไม้ที่อันชาวโลกสมมติแล้วว่าเป็นเจดีย์ ชื่อว่า เจติย- 
รุกชะ (ลบ อิดิ และ สมมต ในท่ามกลางสมาสเพื่อย่อคำ) 

อนึ่ง คำว่า เจดิย (เจดีย์) ใช้ในความหมายว่า สิ่งที่ควรกระทำให้วิจิตร คือ ควรเคารพบูชา และ 
เป็นชื่อของเทวสถานที่ควรแก่การบูชา ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

เจติยรุกฺขนฺดิ จิตฺดีกตฏฺเรน เจติย 0 , บูชารหานํ เทวฏฺรานานเมต 0 อธิวจนํ, “เจติยานุ”ติ สมมต 0 
รุก.ข 0 เจดิยรุก.ช่ำ 0 

“คำว่า เจติยรุก;ข 0 (ต้นไม้ที่สมมติว่าเป็นเจดีย์) หมายความว่า ชื่อว่า เจดีย์ โดยความหมายว่า 
กระทำให้วิจิตร คำนี้เป็นชื่อของเทวสถานที่ควรแก่การบูชา ต้นไม้ที่สมมติว่าเป็นเจดีย์ ชื่อว่า เจดิยรุกชะ” 

โดยทั่วไปนั้น ศัพท์บาลีมักประกอบด้วยรากศัพท์ แต่ก็มีนามศัพท์บางศัพท์ที่แยกรากศัพท์ และ 
ตั้งรูปวิเคราะห์ตามหลักภาษาไม่ได้ ศัพท์ดังกล่าวชื่อว่า อนิปผันนปาฏิปทิกะ คือ นามศัพท์ที่ไม่สำเร็จ 
ด้วยความเป็นสมาส ตัทธิต หรือกิตก์ จึงตั้งรูปวิเคราะห์ไม่ได้ หรือชื่อว่า รุฬหีศัพท์ คือ ศัพท์ที่ยกขึ้นกล่าว 
ตามใจ ไม่มีความหมายตามศัพท์จริงๆ 

ดังข้อความในคัมภีร์นิรุตติสารมัญชูสาว่า 

รุฬฺหีสทุโทติ สมาสตท.ธิตกิตกวิคฺคเหหิ อนิป.ผนฺโน ปาฏิปทิกสทฺโท. รุต.ตฌ.จ¬ 
นปฺผนฺโน จ อนิปฺผนฺโน โส ปาฏิปทิโก ยถา 

นิปฺผนฺโน การโกตุยาทิ- ตโร ฆฏปฏาทิโก 

ตทฺธิตาทิต.ตยาสิทฺโธ นิปฺผนฺโน ฮิตโร มโต. ๖ ® 

“คำว่า รุฬฺหีสทุโท (รุฬหีศัพท์) คือ นามศัพท์ที่มิได้สำเร็จด้วยรูปวิเคราะห์ที่เป็นสมาส ตัทธิต 
หรือกิตก์ สมจริงดังคำกล่าวว่า 

'ปาฏิปทิกศัพท์นั้นจำแนกเป็นนิปผันนปาฏิปทิกะและอนิปผันนปาฏิปทิกะ 
- นิปผันนปาฏิปทิกะ เช่น การโก (ผู้ทำ) เป็นต้น 


๖๐๖ 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


- อนิปผันนปาฏิปทิกะอื่นมิได้สำเร็จด้วยตัทธิตเป็นต้นทั้ง ๓ อย่าง เช่น ฆฏ 
(หม้อ) และ ปฏ (ผ้า) เป็นต้น 

นิปผันนปาฏิปทิกะอื่นพึงทราบว่าสำเร็จด้วยตัทธิตเป็นต้นทั้ง ๓ อย่าง’” 

คำว่า มตฺต (เพียง) ใน อกิริยมตฺตโต (เพราะเพียงไม่กระทำ[การให้สงฆ์แสดงพื้นที่]) ปฏิเสธ 
ความมีสมุฏฐานเพราะกระทำ ในที่บางแห่งประกอบ มตฺตํ และ เอว ศัพท์ ไว้ร่วมกันเป็นรูปว่า มตฺตเมา 
(เพียงเท่านั้น) โดย มตฺต ศัพท์เป็นไปในความหมายว่า ตัดสิน (อาธารณ) และส่วน เอว ศัพท์เป็นไปใน 
ความหมายว่า ยํ้าความ (สนฺนิฏฺราน) ดังข้อความในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 

มตฺตเมวาติ ปเนตฺถ มตฺตสทฺโท’วธารเณ 

เอวสทฺโท สนฺนิฏฺราเน ยเถวาติ วิภูสเน. ๖๒ 

“ส่วนในบทว่า มตฺตเมา (เพียงเท่านั้น) นี้ มตฺต ศัพท์ใช้ในอรรถอาธารณะ, 

เอว ศัพท์ใช้ในอรรถสันนิฏฐานะ, [เอว ศัพท์ในบท]ว่า ยถา เอว ใช้ในอรรถ 
วิภูสนะ (ประดับบท)”] 

วิหารการสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายวิหารการสิกขาบท 


๘. คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 
ดำอธิบาย ทุฏฺโ* โทโส 

อฏฺรเม ทุฏฺโร โทโสติ ทูสิโต เจว ทูสโก จ. อุปปนฺเน หิ โทเส ปุคฺคโล เตน โทเสน 
ทูสิโต โหติ, ปกติภาวํ ชหา!)โต, ตสฺมา “ทุฏฺโร”ติ วุจฺจติ. ปรฌฺจ ทูเสติ วินาเสติ, ตสฺมา 
“โทโส”ติ ชวุจฺจดิ. อิติ “ทุฏฺโร โทโส”ติ เอกสุเสเวตํ ปุคฺคลสุส อาการนานตฺเตน นิทสุสนํ. 

โปรดทราบเนื้อความในสิกขาบทที่ ๘ ดังนี้ 

คำว่า ทุฏฺโร โทโส (ขัดใจ มีโทสะ) แปล[ตามศัพท์]ว่า ผู้ถูกโทสะประทุษร้ายแล้ว และ 
ผู้ประทุษร้าย กล่าวคือ เมื่อโทสะเกิดขึ้นแล้ว บุคคลชื่อว่าเป็นผู้ถูกโทสะนั้นประทุษร้าย คือ ให้ 
ละความเป็นปกติ ดังนั้นจึงเรียกว่า ทุฏฺโร (ผู้ถูกโทสะประทุษร้ายแล้ว) 



กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๐๗ 


อนึ่ง บุคคลนั้นย่อมประทุษร้ายผู้อื่น คือ ทำให้[ผู้อื่น]พินาศ ดังนั้นจึงเรียกว่า โทโส 
(ผู้ประทุษร้าย) 

โดยประการดังนี้ ทั้ง ๒ บทว่า ทุฏฺโร โทโส นี้ เป็นเครื่องแสดงถึงบุคคลผู้เดียว 
นั้นแหละโดยลักษณะต่างกัน [คือ ลักษณะที่ถูกโทสะประทุษร้าย อันเป็นความเปลี่ยนแปลงของ 
ร่างกาย เช่น หน้าแดง ลมหายใจถี่เร็ว พูดเสียงสั่น และลักษณะประทุษร้ายผู้อื่น อันเป็นการ 
เบียดเบียนทางกายและวาจา] 

[คำว่า ทูสิ'โต อธิบาย ทุฏฺโร มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ทูสียตีติ ทุฏฺโร ะะ ผู้ถูกโทสะทำลาย ชื่อว่า ทุฏฐะ 

(ทูส ธาตุ นาเส (ทำลาย) + ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

เพราะคงรูป ต ปัจจัยไว้อย่างชัดเจน และแสดง 

คำว่า ทูสโก อธิบาย โทโส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ทูเสติ ปร 0 วินาเสตีดิ โทโส ะะ ผู้ทำลาย คือ ยังผู้อื่นให้พินาศ ชื่อว่า โทสะ (ทูส ธาตุ + 
ณ ปัจจัย'ในกัดตุสาธนะ เพราะอธิบายด้วย ณฺวุ ปัจจัยที่ปรากฏชัดในกัตตุสาธนะ) 

ประโยคว่า อุปฺปนฺเน หิ โทเส ฯเปฯ นิทสฺสนํ (กล่าวคือ เมื่อโทสะเกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ) เป็น ประโยค 
วิตถาระ คือ อธิบายความของ ทุฏฺโร และ โทโส ว่า ผู้ที่ถูกโทสะประทุษร้าย คือ ผู้ที่ถูกโทสะทำให้ละความ 
เป็นปกติ คือ ความผ่องใสแห่งจิต (อารมณ์ที่ยังดีอยู่) หมายถึง ถูกทำให้จิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็น 
อารมณ์เสีย และผู้ประทุษร้ายผู้อื่น ก็คือ ผู้ยังผู้อื่นให้พินาศไปด้วยแรงโทสะนั่นเอง 

คำว่า ตสฺมา ใน ตสฺมา “ทุฏฺโร”ติ วุจฺจติ เพิ่มปาฐเสสะเป็นรูปว่า ตสฺมา เดน โทเสน ทูสิตตุตา 
(เพราะความเป็นผู้อันโทสะนั้นประทุษร้ายแล้ว) โดยเปลี่ยน ทูสิ'โต เป็นบทแสดงเหตุที่ลงปัญจมีวิภัตติและ 
ลง ตด ปัจจัยอยู่ท้าย 

คำว่า ตสฺมา ใน ตสฺมา “โทโส”ติ วุจฺจติ เพิ่มปาฐเสสะเป็นรูปว่า ตสฺมา ปร 0 ทูสกตฺตา (เพราะ 

ความเป็นผู้ประทุษร้ายซึ่งผู้อื่นนั้น) โดยเปลี่ยนกริยาคุมพากย์ว่า ทูเสติ เป็นบทนามแสดงเหตุที่ลงปัฌจมี- 
วิภัตติและลง ตฺต ปัจจัยอยู่ท้าย] 


ดำอธิบาย อปฺปตีโด 


อปฺปตี'โตติ นปฺปดี'โต, ปีติสุขาทีหิ วิวชฺชิโต, น อภิสโฏติ อตฺโถ. 


(ปี} 0 ^0 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


คำว่า อัปปตีตะ (ไม่แช่มชื่น) คือ ผู้อันปีติและสุขเป็นด้น ไม่ เข้าถึง กล่าวคือ ผู้เว้น 
จากปีติและสุข เป็นด้น หมายความว่า ผู้อันปีติและสุขเป็นต้นไม่แผ่ซ่านไป 

[คำว่า ปตีต ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปติ บทหน้า + อิ ธาตุ (คติมฺหิ ะะ ไป) + ต ปัจจัย ในที่นี้ 
แปลตามศัพท์ว่า “ผู้อันปีติและสุขเป็นต้นเข้าถึงแล้ว” คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๙๓๖) กล่าวถึงอรรถ 
ของ ปตีต ศัพท์ไว้ ๓ ประการ คือ ปรากฏ (ขฺยาต) แช่มชื่น, ร่าเริง (หฏฺร) และ รู้ (วิฌฺฌาต) ในที่นี้ 
มีความหมายว่า แช่มชื่น, ร่าเริง 

ส่วนคำว่า อปฺปตีต แปลตามศัพท์ว่า “ผู้อันปีติและสุขเป็นต้นไม่เข้าถึงแล้ว” คือ ธรรมอันดีงาม 
ได้แก่ ปีติ สุข เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นต้น ไม่เข้าถึงกระแสจิตของภิกษุผู้เกิดโทสะอยู่นั้น ท่านจึงอธิบายว่า 
ปีติสุขาทีหิ วิวชฺชิโต (ผู้เว้นจากปีติและสุขเป็นต้น) และอธิบายต่อมาอีกว่า น อภิสโฏดิ อตฺโถ (หมายความ 
ว่า ผู้อันปีติและสุขเป็นต้นไม่แผ่ซ่านไป) เพื่ออธิบายความให้ชัดเจนขึ้น] 


ดำอธิบาย อมูลเกน 

อมูลเกนาติ ยํ โจทเกน จุทิตกมฺหิ ปุคฺคเล อทิฏฺรํ อสุสุตํ อปริสงฺกิต 0 , อิทํ เอเตสํ 
ทสุสนสวนปริสงฺกาสงฺขาตานํ มูลานํ อภาวโต อมูลกํ นาม. ต 0 ปน โส อาปนฺโน วา โหตุ, 
อนาปนฺโน วา, เอตํ อิธ อปฺปมาถ! 

คำว่า อมูลเกน (ไม่มีมูล) หมายความว่า อาบติปาราชิกใดที่บุคคลผู้โจทก์ไม่เห็น ไม่ 
ได้ยิน ไม่สงสัยในบุคคลผู้ถูกโจท อาปีติปาราชิกนี้ชื่อว่า ไม่มีมูล เพราะไม่มีเหตุคือการเห็น 
การได้ยิน และความสงสัยเหล่านั้น 

อนึ่ง บุคคลผู้ถูกโจทนั้นจะต้องอาปีติปาราชิกหรือไม่ก็ตาม ข้อนั้นไม่เป็นประมาณ 
ในสิกขาบทนี้ 

[คำว่า โจทก ประกอบรูปศัพท์มาจาก จุท ธาตุ (โจทเน ะ; ท้วงดิง) + ณฺวุ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ 
มีรูปวิเคราะห์ว่า โจเทดีดิ โจทโก (ผู้ท้วงดิง ชื่อว่า โจทกะ) 

คำว่า จุทิตก ประกอบรูปศัพท์มาจาก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- โจทียเตติ จุทิโต ะะ ผู้ถูกท้วงดิง ชื่อว่า จุทิตะ (จุท ธาตุ + ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- จุทิโตเยว จุทิตโก ผู้ถูกท้วงดิงนั้นแหละ ชื่อว่า จุทิตกะ (ก ปัจจัย'ไนอรรถสกัตถ์) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๐๙ 


คำว่า เอเตส 0 มูลานํ อภาวโต (เพราะไม่มีเหตุเหล่านั้น) แสดงรูปวิเคราะห์ อมูลก เป็น นนิบาต- 
บุรพบทพหุพพีหิสมาส ว่า นตฺถิ มูล 0 ยสฺสาติ อมูลก 0 (อาปติปาราชิกอันไม่มีมูล ชื่อว่า อมูลกะ) 

คำว่า ทสฺสนสวนปริสงกาสงเขาตานํ (คือการเห็น การได้ยิน และความสงสัย) แสดงองค์ประกอบ 
ของเหตุว่าคือการเห็นเป็นต้น ๓ ประการ หมายความว่า ถ้าภิกษุเห็นภิกษุอื่นล่วงอาบตปาราชิกอยู่ การ 
เห็นนั้นเป็นเหตุแห่งการโจท ถ้าได้ยินผู้อื่นกล่าวถึง การได้ยินนั้นเป็นเหตุแห่งการโจท ถ้าเกิดความสงสัย 
ความสงสัยนั้นเป็นเหตุแห่งการโจท แต่ถ้าโจทโดยไม่มีมูลเหตุทั้ง ๓ ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วโจทภิกษุอื่น 
ว่าต้องอาบดปาราชิก การโจทดังกล่าวชื่อว่า ไม่มีมูล 

คำว่า ย 0 หมายถึง ปาราชิก 0 (อาปติปาราชิก) จึงใช้เป็นรูปนปุงสกลิงค์ ที่จริงแล้วในปาติโมกข์ 
มีข้อความว่า อมูลเกน ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธํเสยฺย แต่ ธมฺม ศัพท์อาจใช้เป็นรูปนปุงสกลิงค์ได้ 
ดังบาทคาถาว่า เอว 0 ธมมานิ สุตฺวาน วิปฺปสีทนฺติ ปณฺฑิตา ดังนั้น ที่นี้จึงใช้เป็น ย 0 โดยมุ่งหมายว่า ธมฺม 
ศัพท์ในประโยคนี้เป็นนปุงสกลิงค์ (ในที่บางแห่งใช้เป็น ปาราชิก 0 บ้าง โดยหมายถึง สิกขาปท 0 (สิกขาบท) 
ดังที่เคยพบมาแล้ว) 

นอกจากนั้น แม้จะกล่าวถึงอาปติปาราชิก ก็มุ่งให้หมายถึงการล่วงละเมิดอาปติปาราชิก จึงจัด 
เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ผลูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงผล แต่มุ่งให้หมายถึงเหตุ ซึ่งในที่นี้เป็น 
การกล่าวถึงอาปดปาราชิกที่เป็นผล แต่เจตนาหมายถึงการล่วงละเมิดอันเป็นเหตุ 

คำว่า ปริสงฺกิต ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปริ บทหน้า + สกิ ธาตุ (สงกาย 0 ะ; สงสัย) + ต ปัจจัย 
ในภาวสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปริสงกนํ ปริสงฺกิต 0 (ความสงสัย ชื่อว่า ปริสังกิตะ) 

คำว่า เอต 0 ในฎีกาใหม่อธิบายเป็น จุทิตกสฺส อาปนฺนานาปนฺนตด 0 (ความเป็นผู้ต้องและไม่ต้อง 
[อาปดปาราชิก]ของผู้ถูกโจท) โดยเปลี่ยน อาปนฺโน, อนาปนฺโน เป็นบทนามว่า อาปนฺนานาปนฺน แล้วซ้อน 
ตฺต ปัจจัยไว้ท้าย อีกทั้งเปลี่ยน โส (จุทิตโก) เป็นบทสัมพันธ์ว่า จุทิตกสฺส] 

เอตฺถ จ อทิฏฺรํ นาม อตฺตโน ปสาทจกฺขุนา วา ทิพฺพจฤขุนา วา อทิฏฺจั อสุสุตํ 
นาม ตเถว เกนจิ วุจฺจมานํ น สุตํ, อปริสงฺกิตํ นาม อตฺตโน วา ปรสุส วา ทิฏฺจึสุตมุตวเสน 
เจตสา อปริสงฺกิต 0 , อิติ เอวรูเปน อมูลเกน. 

ความโดยพิสดารว่า ในเรื่องนี้ เ- 

อทิฏฐะ (ไม่เห็น) คือ สิ่งที่บุคคลไม่เห็นด้วยจักขุประสาทหรือทิพยจักษุของตน 

อัสสุตะ (ไม่ได้ยิน) คือ ลิ่งที่บุคคลไม่ได้ยินคำที่ใครๆ พูดอยู่เหมือนอย่างนั้น [คือ 
ด้วยโสตประสาทหรือทิพโสต] 


(5)0 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


อปริสังกิตะ (ไม่สงสัย) คือ สิ่งที่ไม่ได้สงสัยทางใจ โดยเนื่องด้วยลิ่งที่ตนหรือผู้อื่นเห็น 
ได้ยิน และรู้[ทางฆานทวาร ชิวหาทวาร และกายทวาร] 

โดยประการดังนี้ [ภิกษุใดขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น กำจัดภิกษุด้วยอาปติปาราชิก] 
ไม่มีมูลเช่นนี้ 

[โดยทั่วไปประโยคที่ขึ้นต้นด้วย เอตฺถ จ มักเป็นประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยค 
หน้า จ ศัพท์ทำหน้าที่วากยารัมภโชตกะ คือ แสดง , วากยารัมภะ แต่ , ใน 1 ที่นี้-สัดเป็น ประโยควิตถาระ ส่วน จ 
ศัพท์ทำหน้าที่วิตถารโชตกะ ดังฎีกาใหม่กล่าวว่า 

อิทานิ อตฺตนา วุตฺตเมว ทิฏฺจิาทึ วิวริตุ๊ เอตฺถ จาติอาทิ วุตฺตํ. ๖ "’ 

“บัดนี้ พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า เอตฺถ จ เป็นต้น เพื่ออธิบายอารมณ์ที่บุคคลเห็นเป็นต้น 
อันตนกล่าวแล้ว” 

คำว่า เอตฺถ เป็นบทริเสสนะของปาฐเสสะว่า ทิฏฺรสุดปริสงฺกิเตสุ (ในบรรดาอารมณ์อันบุคคล 
เห็นแล้ว ได้ยินแล้ว และสงสัยแล้ว) 

คำว่า อทิฏฺรํ, อสุสุต 0 และ อปริสงฺกิต 0 ในประโยคเหล่านี้ หมายถึง อารมมณํ (อารมณ์) จึง 
ประกอบใช้เป็นนปุงสกลิงค์ นอกจากนั้น มุต เป็นการรู้ดันธารมณ์ทางฆานประสาท, รู้รสารมณ์ทางชิวหา- 
ประสาท และรู้โผฏ!'พพารมณ์ทางกายประสาท (ส่วนการรู้อารมณ์ทางใจที่เรียกว่า วิฌฺฌาต ไม่มีความ 
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ท่านจึงไม่ได้กล่าวถึง) 

ความสงสัยในเรื่องนี้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. ทิฏฐปริสังกิตะ (ทิฏฺจํ อนุคต 0 ปริสงฺกิต 0 ทิฏฺจปริสงฺกิต 0 ะะ ความสงสัยที่คล้อยตามสิ่งที่เห็น) 
เช่น ภิกษุและมาตุคามเช้าไปสู่พุ่มไม้พร้อมอันด้วยกิจของตน ต่างก็ไม่เห็นอัน แต่ภิกษุอื่นเห็นบุคคลทั่ง ๒ 
ออกมาในเวลาใกล้เคียงอัน จึงคิดว่าทั่ง ๒ คนทำผิด 

๒. สุดปริสังกิตะ (สุต 0 อนุคต 0 ปริสงฺกิตํ สุตปริสงฺกิต 0 ะะ ความสงสัยที่คล้อยตามลิ่งที่ได้ยิน) 
เช่น ภิกษุได้ยินเสียงพูดของภิกษุอีกรูปหนึ่งอับมาตุคามในที่มืดหรือที่ปกปิด โดยที่ไม่รู้ว่ามีผู้อื่นอยู่ด้วย จึง 
คิดว่าทั่ง ๒ คนทำผิด 

๓. มุตปริสังกิตะ (มุต 0 อนุคต 0 ปริสงฺกิต 0 มุตปริสงฺกิต 0 ะะ ความสงสัยที่คล้อยตามลิ่งที่รู้ทาง 
ฆานประสาทเป็นต้น) เช่น เมื่อนักเลงสุราสนุกสนานเพลิดเพลินอับหญิงในวิหารท้ายวัด มณฑป หรือ 
ท้ายศาลาเป็นต้น แล้วกลับไป ภิกษุอื่นเข้ามาในภายหลังได้กลิ่นเนื้อและสุรา จึงสำคัญผิดว่าพระที่อยู่ในวัด 
ทำผิด] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๒ ๑ ๑ 


คำอธิบาย ปาราชิเกน 

ปาราชิเกนาติ ภิกฺขุโน อนุรูเปสุ เอกูนวีสติยา อฌฺฌตเรน, ปทภาชเน ปน ปารา- 
ชิกุทฺเทเส อาคตาเนว คเหตุวา “จตุนฺนํ อฌฺฌตเรนา”ติ วุตุต 0 . 

คำว่า ปาราชิเกน (อาบ้ติปาราชิก) หมายความว่า [กำจัด]ด้วยอาบติปาราชิก ๑๙ 
ข้อใดข้อหนึ่งอันควรแก่ภิกษุ อนึ่ง ในปทภาชนีย์ถือเอาอาบติปาราชิก ๔ ข้อที่มาแล้วในหัวข้อ 
ของคำปาราชิก จึงตรัสว่า จตุนฺนํ อฌฺฌตเรน (ด้วยอาบติปาราชิก ๔ ข้อใดข้อหนึ่ง) 

[ข้อความว่า “อาบติปาราชิก ๑๙ ข้อใดข้อหนึ่งอันควรแก่ภิกษุ” หมายความว่า ในปาราชิก ๒๔ 
ข้อที่กล่าวไว้ในนิคมของปาราชิกสิกขาบท หักปาราชิกของภิกษุณี ๔ ข้อ และปาราชิกของภิกษุณีที่นุ่งห่ม 
ผ้าของคฤหัสถ์ จึงเหลือปาราชิก ๑๙ ข้อ ดังนั้น แม้ภิกษุโจทภิกษุรูปอื่นว่า ท่านเป็นบัณเฑาะถ์ เป็นต้น ก็ 
ต้องอาปติสังฆาทิเสสตามสิกขาบทนี้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ในปทภาชนีย์ได้ตรัสว่า จตุนฺนํ อฌฺฌตเรน (ด้วยอาปติปาราชิก ๔ ข้อใดข้อหนึ่ง) 
โดยหมายถึงปาราชิกที่มาแล้วโดยตรงในหัวข้อของปาราชิก ในเรื่องนี้ฎีกาใหม่ได้อธิบายตามหลักของการ 
สัมพันธ์ประโยคว่า 

ยทิ เอว 0 อก กสฺมา ปทภาชเน “ปาราชิเกน ธมฺเมนาติ จตุนฺนํ อฌฺฌตเรนา”ติ วุตฺตนฺดิ อาห 
ปทภาชเน ปนาติอาทิ. ๖๔ 

“พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ปทภาชเน ปน (อนึ่ง ในปทภาชนืย์) เป็นต้น เพื่อขจัดความสงสัย 
ว่า ถ้าคำว่า ปาราชิเกน หมายถึงอาปติปาราชิก ๑๙ ข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุใดในปห¬ 
กาชนืย์จึงตรัสว่า จตุนฺนํ อฌฺฌตเรน (ด้วยอาปติปาราชิก ๔ ข้อใดข้อหนึ่ง)” 

วิธีสัมพันธ์ประโยคในประโยคข้างต้น มีดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า ปาราชิเกน หมายถึง อาปติปาราชิก 
๑๙ ข้อใดข้อหนึ่งด้วยประโยคต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดในปทภาชนีย้จึงตรัสว่า จตุนฺนํ อฌฺฌตเรน (ด้วยอาปติปาราชิก 
๔ ข้อใดข้อหนึ่ง) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ในปทภาชนืย้ควรตรัสว่า ปาราชิเกน ธมฺเมนา ติ เอ กู น¬ 
รีสติยา ปาราชิเกสุ อฌฺฌตเรน (ด้วยอาปติปาราชิก ๑๙ ข้อใดข้อหนึ่ง) มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า ในปทภาชนีย้ถือเอา 


๖๑๒ 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


อาปติปาราชิก ๔ ข้อที่มาแล้วในหัวข้อของปาราชิก จึงตรัสว่า จตุนฺนํ อฌฺฌตเรน (ด้วยอาป้ตปาราชิก ๔ 
ข้อใดข้อหนึ่ง) ดังนี้แล] 


ดำอธิบาย อนุทฺธํเสยฺย 


อนุทฺธํเสยุยาติ ธํเสยฺย วิทฺธํเสยฺย ปธํเสยฺย อภิภเวยฺย. 

คำว่า อนุทฺธํเสยฺย แปลว่า ทำลาย คือ ยายี 

[ท่านอธิบายคำว่า อนุทฺธํเสยฺย ว่า ธํเสยฺย เพื่อแสดงว่า อุปสรรคคือ อนุ ใข้ในความหมายว่า 
ธาตวัตถานุวัตตกะ คือ คล้อยตามอรรถของธาตุ หมายความว่า อนุ ก็มีอรรถว่า ทำลาย เหมือน ธํส ธาตุ 
ส่วนคำว่า วิทฺธํเสยย ปธํเสยฺย ที่ท่านกล่าวต่อมา ประกอบด้วย ธํส ธาตุเหมือนกัน จึงเป็นการแสดงคำ 
ไวพจน์เท่านั้น เพราะเหตุนั้น ทั้ง ๓ ศัพท์คือ ธํเสยฺย วิทฺธํเสยย ปธํเสยฺย ต้องแปลร่วมกันเป็นศัพท์เดียว 
ว่า “ทำลาย” ส่วน อภิภเวยฺย แปลว่า “ยายี” เพราะเปลี่ยนธาตุไปเป็นอีกธาตุหนึ่ง คือ ภู ธาตุ (อภิภเวยฺย 
ะะ อภิ บทหน้า + ภู ธาตุ + อ ปัจจัย + เอยย วิภัตติ) ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อุปสคฺคนิปาตานํ วาจกสทฺทสนฺนิธาเน ตทตฺถโชตนภาเวน ปวตฺตนโต “ธํเสยยา”ติ วุตฺต 0 . ธํสนฌฺ- 
เจตถ อภิภวนํ. เตนาห “อภิภเวยเยา”ติ.'“ ๕ 

“พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ธํเสยฺย (ทำลาย) เพราะอุปสรรคและนิบาตมักเป็นไปด้วยความ 
เป็นศัพท์แสดงเนื้อความนั้น ในที่ใกล้วาจกศัพท์ (ศัพท์แสดงเนื้อความโดยตรง) อนึ่ง การทำลายในเรื่องนี้ 
เป็นการยายี ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อภิภเวยฺย (ยายี)" 

ฃ้อนื้หมายความว่า อุปสรรคและนิบาตบางศัพท์ท่าหน้าที่ธาตวัตถานุวัตตกะ จึงแสดงเนื้อความ 
ตามศัพท์ คือ ธาตุที่อยู่ใกล้กันนั้นเอง ดังนั้น คำว่า อนุทฺธํเสยฺย แม้มี อนุ อยู่เพิ่มขึ้นมาจากกริยาล้วนๆ 
ว่า ธํเสยฺย ก็มีความหมายเดิมเท่านั้น จึงอธิบายว่า อนุทฺธํเสยเยาติ ธํเสยฺย (คำว่า อนุทฺธํเสยฺย แปลว่า 
ทำลาย) ส่วนคำว่า ริทฺธํเสยย ปธํเสยฺย ท่านไม่ได้อธิบายไว้ จึงแสดงโดยอ้อมว่าเป็นบทกริยาที่ประกอบ 
ด้วย วิ และ ป อุปสรรคในอรรถของธาตุเดิม ไม่มีความหมายพิเศษอื่นมากไปกว่านี้ ดังคำว่า กิเลส และ 
ส 0 กิเลส มีความหมายเหมือนกัน โดย ส 0 อุปสรรคมีประโยชน์เพื่อประคับบทเท่านั้น ไม่มีความหมายใดๆ 
เพิ่มจากเดิม ดังข้อความในคัมภีร์ปทสาธนฎีกาว่า 


นาม 0 อุปนมนตฺถํ 
อุปสคฺโค วิเสสาย 


อาขฺยาต 0 กิริยาสกขณํ 
นิปาโต ปูรณาย จ. ๖๖ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


0 


“บทนามมีประโยชน์เพื่อน้อมอรรถไป อาชยาตเป็นเครื่องสังเกตกิริยา อุป- 

สรรคมีประโยชน์เพื่อทำพิเศษ (ประดับบท) นิบาตมีประโยชน์เพื่อทำบทให้เต็ม” 

ฉบับฉัฏฐสังคีติและฉบับมหาจุฬาฯ มีรูปว่า วาจกสทฺทสนฺนิฏฺ รา เน แต่ผู้แปลเห็น'ว่าควรมีรูป 
ว่า วาจกสทฺทสนฺนิธาเน จึงจะสอดคล้องกับคำอธิบายในเรื่องนี้ และในคัมภีร์ฎีกาต่างๆ ก็มักพบปาฐะว่า 
วาจกสทฺทสนฺนิธาเน ในเรื่องดังกล่าว ดังข้อความในสีดักขันธวรรคฎีกาว่า 

อุปสคฺคนิปาตานํ วาจกสทฺทสนฺนิธาเน ตทตฺถโชตนภาเวน ปวตฺตนโต คตสทฺโทเยว อวคตตฺถํ 
อดีตตฺถฌฺจ วทดีติ อาห “คโตดิ อวคโต อดีโต”ติ. ๖๗ 

“คต ศัพท์นั่นเองย่อมแสดงเนื้อความว่า รู้แล้ว และเนื้อความว่า ล่วงไปแล้ว เพราะอุปสรรค 
และนิบาตมักเป็นไปด้วยความเป็นศัพท์แสดงเนื้อความนั่น ในที่ใกล้วาจกศัพท์ ฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์ 
จึงกล่าวว่า คโตติ อวคโต อดีโต (คำว่า คโต แปลว่า รู้แล้ว, ล่วงไปแล้ว)” 

ยชฺเชว 0 ลกฺขิตสทฺทสฺเลว ลกฺขณตฺถทีปนโต อภิสทฺโท อนตฺถโกว สิยาติ. เนวํ ทฏฺรพฺพ 0 ตสฺสาปิ 
ตทตฺถโชตนโต. วาจกสทฺทสนฺนิธาเน หิ อุปสคฺคนิปาตา ตทตฺถโชตกมตฺตาติ ลกฺชิตสทฺเทน วาจกภาเวน 
ปกาสิตสฺส ลกฺขณตฺถสฺเลว โชตกภาเวน ปกาสนโต อภิสทฺโทปิ ลกฺขเณ ปวตฺตดีดิ วุตฺโตติ ทฏฺรพฺพ 0 . ๖๘ 

“ถามว่า : ถ้าเป็นอย่างนั่น อภิ ศัพท์ก็ไม่ควรมีอรรถโดยแท้ เพราะแสดงอรรถว่าดักขณะ (เครื่อง 
กำหนด) ของ ลกฺขิต ศัพท์ 

ตอบว่า : ไม่พึงทราบอย่างนั่น เพราะ อภิ ศัพท์แสดงอรรถดังกล่าวของ ลกฺขิต ศัพท์อีกด้วย 
โดยแท้จริงแล้ว อุปสรรคและนิบาตทั้งหลายเป็นเพียงศัพท์แสดงเนื้อความนั่นในที่ใกล้วาจกศัพท์ ดังนั่น 
พึงทราบว่า แม้ อภิ ศัพท์กล่าวว่าย่อมเป็นไปในอรรถว่าดักขณะ เพราะแสดงอรรถว่าดักขณะที่ สกชิต 
ศัพท์แสดงไว้โดยการกล่าวไว้[โดยตรง] ด้วยการเป็นศัพท์แสดงให้ปรากฏ” 

ข้อความข้างต้นหมายความว่า คำว่า อภิสกชิต ประกอบรูปศัพท์มาจาก อภิ และ ลกฺชิต คำว่า 
ลกฺขิต ใช้ในความหมายว่า กำหนด แม้ อภิ ศัพท์ที่ประกอบกับ สกชิต ก็เช่นกัน คือ ใช้ในความหมายว่า 
กำหนด เพราะคล้อยตามอรรถของธาตุ เหมือนคำว่า วิเชติ (ย่อมชนะ) วิ อุปสรรคที่อยู่หน้า ชิ ธาตุใช้ 
ในความหมายว่า ชนะ ตาม ชิ ธาตุที่เป็นวาจกศัพท์ คือ ศัพท์แสดงความหมายโดยตรง แต่ประกอบกับ ชิ 
ธาตุเพื่อให้ปรากฏความหมายว่า ชนะ ชัดเจนขึ้น อีกอุทาหรณ์หนึ่งคือคำว่า ปราเชดิ (ย่อมแพ้) อุปสรรค 
คือ ปรา อยู่หน้า ชิ ธาตุที่มีความหมายว่า แพ้ ทำให้ความหมายนี้ชัดเจนขึ้น 

โดยทั่วไปอุปสรรคที่เป็นธาตวัตถพาธกะ คือ เบียดเบียนอรรถของธาตุ มักทำให้อรรถของธาตุ 
ทั่วไปเปลี่ยนไปจากเดิมที่นิยมใช้อยู่ แต่ไม่ใช่แสดงอรรถของธาตุใหม่ เพียงแสดงอรรถที่มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ 
ปรากฏชัดเจน ดังนั่น อุปสรรคคือ ปรา ใน ปราเชดิ ไม่ใช่เปลี่ยนอรรถของ ชิ ธาตุจากชนะเป็นแพ้ แต่ 




คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


แสดงอรรถว่า แพ้ ที่ไม่ปรากฏใน ชิ ธาตุให้ปรากฏชัดเจน คัมภีร์ธาตวัตถสังคหะ (คาถา ๑๓๘) จึงแสดง 
อรรถของ ชิ ธาตุว่า ชิ ภูกี ชยปราเข (ชิ ธาตุ ภูวาทิคณะ กิยาทิคณะ เป็นไปในความหมายว่า ชนะและแพ้)] 

ต 0 ปน อนุทุธํสนํ ยสฺมา อตฺตนา โจเทนฺโตปิ ปเรน โจทาเปนฺโตปิ กโรติ, ตสฺมาสฺส 
ปทภาชเน “โจเทติ วา โจทาเปติ วา”ติ วุตฺตํ. 

อนึ่งในปทภาชนีย์ของบทว่า อนุทฺธํเสยฺย นั้น ได้ตรัสว่าโจเทติ วาโจทาเปติ วา (ย่อม 
โจทเองก็ตาม ให้ผู้อื่นโจทก็ตาม) เพราะผู้โจทก์เองหรือยังผู้อื่นให้โจท ชื่อว่า ทำการทำลายนั้น 

[การทำลายในเรื่องนี้ไม่ใช่การทำร้ายผู้อื่นทางกาย หรือวาจา แต่เป็นการโจทหรือให้ผู้อื่นโจท 
เพื่อให้ผู้นั้นพ้นจากสมณเพศ] 

การโจท ๔ ประเภท 

ตตฺถ วตฺถุสนฺทสฺสนา อาปตฺติสนฺทสฺสนา สํวาสปฺปฏิกฺเขโป สามีจิปฺปฏิกฺเขโปติ 
สงฺเขปโต จดสฺโส โจทนา. ตาสุ วตฺถุสนฺทสฺสนา นาม “ตุว 0 เมถุนํ ธมุม 0 ปฏิเสวี”ติอาทินา 
นเยน ปวตุตา. อาปตุติสนฺทสฺสนา นาม “ตุวํ เมถุนธมุมาปตุตึ อาปนฺโน”ติอาทินา นเยน ปวตุตา. 
สำาสปฺปฏิกฺเขโป นาม “นตุถิ ตยา สทุธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา สงฺฆกมุมํ วา”ติ เอว 0 ปวตุโต. 
เอตุตาวตา ปน สีสํ น เอติ, “อสุสมโณสี”ติอาทีหิ วจเนหิ สทุธึ ฆฏิเตเยว สีสํ เอติ. สามีจิปฺ- 
ปฏิกฺเขโป นาม อภิวาทนปจฺจุฏฺรานอฌฺชลิกมุมสามีจิกมุมพีชนิกมุมาทีนํ อกรณํ, ต 0 ปฏิปาติยา 
วนฺทนาทีนิ กโรโต เอกสุส อกตุวา เสสานํ กรณกาเส เวทิตพุพ 0 . 

ในปาฐะว่า โจเทติ วา โจทาเปติ วา (ย่อมโจทเองก็ตาม ให้ผู้อื่นโจทก็ตาม) นั้น การ 
โจทมี ๔ ประเภทโดยสังเขป ดังนี้ 

๑. การแสดงวัตถุ คือ การโจท ที่ เป็นไปโดยนัยว่า ท่านเสพเมถุนธรรมแล้ว เป็นต้น 

๒. การแสดงอาน้ติ คือ การโจทที่เป็นไปโดยนัยว่า ท่านต้องอาบติ เพราะการเสพ 
เมถุนธรรม เป็นด้น 

๓. การห้ามสังวาส คือ การห้าม ที่ เป็นไปอย่าง นี้ ว่า อุโบสถ ปวารณา หรือสังฆกรรม 
ย่อมไม่มีร่วมกับท่าน อนึ่ง อาบติยังไม่ถึงที่สุด [คือ ยังไม่สำเร็จ]ด้วยการห้ามเพียงเท่านี้ เมื่อ 
ภิกษุเชื่อมกับคำว่า ท่านไม่ใช่สมณะ เป็นต้น อาป็ติจึงถึงที่สุด 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๑๔ 


๔. การห้ามความเคารพ คือ การไม่กระทำการอภิวาท การลุกรับ การไหว้ การ 
กระทำความเคารพ และการพัดวี เป็นต้น การไม่กระทำการอภิวาทเป็นต้นนั้น พึงทราบในเวลา 
ที่ไม่กระทำการอภิวาทเป็นต้นแก่ภิกษุรูปหนึ่ง แต่กระทำแก่ภิกษุรูปที่เหลือ ในเมื่อภิกษุกระทำ 
การอภิวาทเป็นต้นตามลำดับ[พรรษา] 

[ภิกษุที่แสดงความเคารพด้วยการกราบเป็นต้น แล้วแก่ภิกษุอื่นแล้วไม่ทำกระแก่ภิกษุรูปหนึ่ง ก็ 
จัดเป็นการห้ามความเคารพแก่ภิกษุที่ยกเว้นไว้ การห้ามดังกล่าวนับว่าเป็นการโจทประเภทหนึ่ง 

ฎีกาใหม่อธิบายเพิ่มเติมว่า อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า บุคคลผู้ต้องอาปดปาราชิกแล้วเป็นผู้ไม่ 
ควรไหว้ แล้วปฏิเสธความเห็นดังกล่าว โดยชี้แจงว่า ผู้ต้องอาบัติปาราชิกแล้วไม่ตรัสไว้ในอวันทิยบุคคล 
(บุคคลที่ไม่ควรไหว้) ๑๐ จำพวก และมีพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่า ภิกษุผู้บวชภายหลังควรไหว้ภิกษุผู้บวชก่อน 
ที่จริงแล้วอวันทิยบุคคล ๑๐ จำพวก พบในคัมภีร์จูฬวรรค ดังนี้ 

ทสยิเม ภิกฺขเว อวนฺทิยา- ปุเร อุปสมฺปนฺเนน ปจฺฉา อุปสมฺปนฺโน อวนฺทิโย, อนุปสมฺปนฺโน 
อวนฺทิโย, นานาส 0 วาลโก วุฑฺฒตโร อธมฺมวาที อวนฺทิโย, มาตุคาโม อวนฺทิโย, ปณฺฑโก อวนฺทิโย, ปาริวาสิโก 
อวนฺทิโย, มูลายปฏิกสฺสนารโห อวนฺทิโย, มานตตารโห อวนฺทิโย, มานตดจาริโก อวนฺทิโย, อพฺภานารโห 
อวนฺทโย. อิเม โข ภิกฺขเว ทส อวนฺทิยา■ ๖๙ 

“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้มี ๑๐ จำพวกเหล่านี้ คือ 
๑. ผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ผู้อุปสมบทภายหลัง 
๒. ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน (ผู้ไม่ใช่ภิกษุ คือ สามเณร และคฤหัสถ์ชาย) 

๓. ไม่ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาส ผู้มี พรรษาแก่กว่า เป็นอธรรมวาที 
๔. ไม่ควรไหว้มาตุคาม 
๕. ไม่ควรไหว้บัณเฑาะถ์ 
๖. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กำลังอยู่ปริวาส 
๗. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาปติเดิม 
๘. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรแก่มานัต 
๙. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กำลังประพฤติมานัต 
๑๐. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรแก่อัพภาน 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้มี ๑๐ จำพวกเหล่านี้” 

ข้อความในฎีกาใหม่ข้างด้น มีดังนี้ 


0 ?© 0!3 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


เอตฺถ จ “อสุสมโณสี”ติ อวนฺทนการณสฺส อวุตฺตตฺตา อนฺติมาตฺถุ๊ อชฺฌาปนฺโน น วนฺทิตพฺโพ”ติ 
วทนฺติ, ต 0 น คเหตพฺพํ อานฺทิเยสุ อนุติมาตฺถุ๊ อชฺฌาปนฺนสฺส อวุตฺตตฺตา “ปจฺฉา อุปสมฺปนุเนน ปุเร อป- 
สมปนฺโน วนฺทิโย”ติ วุตฺตตฺตา จ.' ๗ '’ 

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า ภิกษุไม่ควรไหว้บุคคลผู้ต้องอันดิมวัตถุ (วัตถุอันถึง 
ที่สุด, อาบติปาราชิก) เพราะไม่กล่าวถึงเหตุแห่งการไม่ไหว้โดยดำริว่าท่านไม่ใช่สมณะ ถ้อยคำนั้นไม่ควร 
ถือเอา เพราะพระพุทธองค์มิได้ตรัสถึงผู้ต้องอันดิมวัตถุไว้ในบุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้ และเพราะตรัสว่า 
ปจฺฉา อุปสมฺปนุเนน ปุเร อุปสมฺปนฺโน วนฺทิโย (ภิกษุผู้อุปสมบทในภายหลังพึงไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทก่อน)” 

คำว่า อภิวาทน ประกอบรูปศัพท์มาจาก อภิ บทหน้า -I- วที ธาตุ (วนุ , ทนถเว ะะ ไหว้, สรรเสริญ) 
-I- เณ ปัจจัย + ยุ ปัจจัย หรือมาจาก อภิ บทหน้า -I- วท ธาตุ (วิยตฺดิย 0 วาจาย 0 ะะ พูดให้ปรากฏ) + เณ 
การิตปัจจัย + ยุ ปัจจัย แปลตามศัพท์ว่า “ให้พูด” คือ ให้พูดในลักษณะให้พรว่า จงเป็นสุข เป็นต้น ซึ่ง 
ก็คือ การกราบไหว้นั้นเอง เพราะผู้กราบไหว้ย่อมกระทำให้ผู้ได้รับให้พรดังกล่าว รากศัพท์หลังนี้มาจาก 
ลันสกฤต ดังนั้น คำนี้อาจหมายถึงการไหว้, การกราบ และการแสดงความเคารพ ตามสมควรแก่ฐานะ 
แต่ในที่นี้มีคำว่า อฌฺชลิกมฺม (การกระทำอัญชลี, การไหว้) คำว่า อภิวาทน ฉะนั้น ในเรื่องนี้จึงหมายถึง 
การอภิวาท หรือการกราบเท่านั้น] 

เอตุตาวตา จ โจทนา นาม โหติ, อาปตุติ ปน สีสํ น เอติ. “กสฺมา มม วนฺทนาทีนิ 
น กโรสี”ติ ปุจฺฉิเต ปน “อสุสมโณสี”ติอาทิวจเนที สทฺธึ ฆฏิเตเยว สีสํ เอติ, ตสุมา โย ภิกฺขุ 
ภิกฺขุ๊ สมีฝ รตุวา “ตุวํ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวี”ติ วา “อสุสมโณสี”ติ วา อาทีที วจเนที หตุถ¬ 
มทุทาย เอว วา เอตมตุถํ ทีเปนุโต สย 0 วา โจเทติ, คหฏฺรปพฺพชิเตสุ วา อฌฺฌตเรน โจทาเปติ, 
อย 0 อนุทุธํเสติ นาม. 

อนึ่ง ขึ้นชื่อว่าการโจทย่อมมีด้วยการไม่ทำ[การอภิวาทเป็นต้น]เพียงเท่านี้ ถึงกระนั้น 
ก็ตาม อาบติยังไม่ถึงที่สุด [คือ ยังไม่ต้องอาน้ติ] แต่เมื่อถูกภิกษุถามว่า เหตุใดท่านจึงไม่ทำการ 
อภิวาทเป็นต้นแก่เรา ครั้นกล่าวเชื่อมกับคำว่า ท่านไม่ใช่สมณะเป็นต้น อาน้ติจึงชื่อว่าถึงที่สุด 
ดังนั้น ภิกษุใดยืนอยู่ใกล้แล้วแสดงเนื้อความนี้ด้วยถ้อยคำว่า ท่านเสพเมถุนแล้ว ก็ดี ท่านไม่ใช่ 
สมณะก็ดี หรือด้วยการงอนิ้วก็ดี ชื่อว่า ย่อมโจทภิกษุเอง หรือให้คฤหัสถ์และบรรพชิตท่านใด 
ท่านหนึ่งโจท ภิกษุนี้ชื่อว่า ทำลาย 

[คำว่า สมีเป จึตฺวา (ยืนอยู่ใกล้) ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๕๙) กล่าวว่า ทวาทสหตฺถปฺปมาเณ ปเทเส 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๒*5)0] 


(ในสถานที่มี'ระยะ ๑๒ ศอก) แต่สารัตถทีปนีแสดงความเห็นว่าเป็นคำแสดงการอยู่ต่อหน้าเท่านั้น ตาม 
คำอธิบายนี้ แม้อยู่ไกลกว่า ๑๒ ศอกแล้วพูดโจท ก็นับว่าเป็นการอยู่ใกล้เช่นกัน ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

สมีเป จึตฺวาติ ทฺวาทสหตฺถพฺภนฺตเร สมีเป รตฺวาติ วทนฺตีดิ ตีสุปิ คณฺริปเทสุ วุตฺต 0 . ปรโต ปน 
“ทูต 0 วา ปณฺณํ วา สาสน์ เปเสตุวา ใจเทนุตสุส สีส 0 น เอตี”ติ ปรมฺมุขาโจทนาย เอว อนาปตฺติยา วุตฺตตฺตา 
“สมีเป รตฺวา”ติ อิทํ สมฺมุขภาวมตฺตทสฺสนตฺถ 0 วุตฺตนุ”ติ อมหาก 0 ขนฺติ. เตเนา มาติกาฏฺรกถาย 0 องฺคํ 
ทสฺเสนฺเตน “จาวนาธิปฺปาเยน สมฺมุขาโจทนา”ติ วุตฺต 0 , น จ สมฺมุขภาโว ทวาทสหตฺถพฺภนฺตเรเยวาติ นิยโม 
สกกา วตฺตุ 0 . วินยวินิจฉยฌฺจ ปตฺวา ครุเกเยา ราตพฺพนฺติ วุตฺต 0 . ตสฺมา อุปปริก[ซิตุ , วา ยุตฺตตรํ คเหตพฺพ 0 . ๗ ® 

“ในคัมภีร์คัณฐิบททั้ง ๓ กล่าวว่า ‘คำว่า สมีเป รตวา หมายความว่า ยืนอยู่ใกล้ภายใน ๑๒ 
ศอก’ แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า คำว่า สมีเป รตฺวา นี้กล่าวไว้เพื่อแสดงการอยู่ต่อหน้าเท่านั้น เพราะกล่าวถึง 
การโจทลับหลังในอนาปัตติวาระต่อไปว่า ‘เมื่อภิกษุส่งสาสน์คือทูตหรือจดหมายแล้วโจทอยู่ อาปติไม่ถึง 
ที่สุด’ ดังนั้น ในอรรถกถาของมาติกา (กังขาวิตรณี) พระอรรถกถาจารย์จะแสดงองค์ประกอบ จึงกล่าวว่า 
‘โจทต่อหน้าด้วยความประสงค์จะให้เคลื่อน[จากพรหมจรรย์]’ และไม่อาจพูดกำหนดว่า การอยู่ต่อหน้ามีได้ 
ภายใน ๑๒ ศอกเท่านั้น อนึ่ง เมื่อถึงการตัดสินวินัย อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า ‘ควรตั้งอยู่ในการตัดสินที่ 
หนัก’ ดังนั้น เมื่อใคร่ครวญแล้วพึงถือเอาความเห็นที่สมควรกว่า” 

โดยทั่วไปแล้ว อาทิ ศัพท์มักเข้าสมาสร่วมกับบทหน้าแน่นอน เป็นรูปว่า อิจฺเจามาท่, เอวมาท่, 
อิจฺจาท่ ในที่บางแห่งก็เข้าสมาสร่วมกับบทหลังได้บ้าง แต่ไม่สำคัญมากนัก เพราะจะเข้าสมาสกับบทหลัง 
หรือไม่ ก็ถูกต้องตามหลักภาษา แต่ต้องเข้าสมาสกับบทหน้าแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในประโยคว่า “ตา 0 
เมถุนํ ธมม 0 ปฏิเสวี”ติ วา “อสุสมโณสี”ติ วา อา ทีหิ วจเนหิ ท่านไม่เข้าสมาส อาทิ ศัพท์กับบทหน้า คือ 
อิดิ ศัพท์ เพราะมี วา ศัพท์คั่นอยู่ ถือว่าเป็นรูปพิเศษที่พบน้อยในวรรณกรรมบาลี ถ้าเขียนตามหลักการ 
ทั่วไป ต้องประกอบใช้ เอว 0 ศัพท์เข้ามาประกอบร่วมว่า “ตา 0 เมถุนํ ธมม 0 ปฏิเสวี”ติ วา “อสุสมโณลี”ติ วา 
เอว มา ทีหิ วจเนหิ จึงจะสอดคล้องกับการใช้ อาทิ ศัพท์โดยทั่วไป] 

ดำอธิบาย อปฺฟว นาม นํ อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จาเวยฺย 0 

อปฺฟว นาม นํ อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยนฺติ อ!) เอว นาม นํ ปุคฺคล 0 อิมมฺหา 
เสฏฺจึ'จริยา อปเนยฺย 0 . “สาธุ วตสฺส สจาหํ อิมํ ปุคฺคล 0 อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยนุ”ติ อิมินา 
อธิ!!ปาเยน อนุทฺธํเสยฺยาติ วุตฺตํ โหติ. 

คำว่า อปฺเปว นาม นํ อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยํ (ไฉนหนอ เราจะยังเธอให้ 


1*2 0 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้) หมายความว่า ไฉนหนอ เราจะนำบุคคลนั้นออกไปจากข้อ 
ประพฤติอันประเสริฐนี้ ความหมายคือ ภิกษุพึงกำจัดด้วยความประสงค์นี้ว่าถ้าเราจะกำอัด 
บุคคลนี้ออกจากพรหมจรรย์นี้ได้ ก็จะเป็นการดีโดยแท้ 

[คำว่า อปิ เอว แสดงการตัดบท อปฺเปว ว่า อปิ + เอว คำว่า อปฺเปว นาม (ถ้ากระไร) เป็น 
นิบาตที่ใช้ในความหมายว่า สงสัย (ส 0 สย) ดังอภิธานัปปทีปิกากล่าวว่า 

ส 0 สยด[ถมหิ อปฺเปว อปฺเปว นาม นูติ จ. ๗๒ 

“นิบาต คือ อบ!ฝว, อปฺเปว นาม และ นุ ย่อมเป็นไปในความหมายว่า สงสัย” 

คำว่า นํ ปุคฺคล 0 อธิบายวิเสสยะของ นํ ในประโยคว่าหมายถึง ปุคฺคล 0 (บุคคล) 

คำว่า เสฏฺรจริยา (ข้อประพฤติอันประเสริฐ) อธิบาย พฺรหฺม ศัพท์ว่าใช้ในความหมายว่า เสฏฺร 
(ประเสริฐ) ไม่ใช่มีความหมายว่า พรหม เป็นต้น คำนี้จึงแปลว่า “ข้อประพฤติอันประเสริฐ” ไม่แปลว่า 
ข้อประพฤติของพรหม อนึ่ง คำว่า พฺรหฺมจริย มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- พฺรหฺม 0 จริยํ พฺรหฺมจริย 0 (ข้อประพฤติอันประเสริฐ) 

- พฺรหฺมานํ จริยํ พฺรหฺมจริย 0 (ข้อประพฤติของผู้ประเสริฐ) 

อรรถของ พฺรหฺม ศัพท์มี ๗ ประการตามสมควร พบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 

ปิตามเห ชิเน เสฏฺเจึ พฺราหฺมเณ จ ปิตูสฺวปิ 

พฺรหฺมา วุตฺโต ตถา พฺรหฺม 0 เวเท ตปสิ วุจฺจเต. ๗ " 

“พฺรหม ศัพท์ ปุงลิงค์ กล่าวไว้ในความหมายว่า พรหม, พระชินเจ้า, ประเสริฐ, 

พราหมณ์ และบิดา 

พฺรหม ศัพท์ นปุงสกลิงค์ กล่าวไว้ในความหมายว่า พระเวท และตบะ” 

คำว่า อปเนยฺยํ ประกอบรูปศัพท์ทาจาก อป บทหน้า + นิ ธาตุ + อ ปัจจัย + เอยย 0 วิภัตติ 
แปลว่า “นำออก” อธิบาย จาเวยฺย 0 โดยอธิบายว่า การกำจัด ก็คือ การนำออกจากพรหมจรรย์นั่นเอง 

ประโยคว่า สาธุ วตสฺส ฯเปฯ วุตฺตํ โหดิ (ความหมายคือ ฯลฯ) เป็น ประโยคตัปปากฏีกรณะ คือ 
ทำให้ปรากฏชัดเจน หมายถึง แสดงความหมายของประโยคว่า อปฺเปว นาม ฯเปฯ ในพระบาลีให้ปรากฏ 
ชัดเจน ส่วนประโยคหน้าคือ อปิ เอว นาม ฯเปฯ ชื่อว่า ประโยคอปากฏะ คือ ประโยคที่ไม่ปรากฏชัดเจน 
ประโยคที่ประกอบด้วยคำว่า วุดฺดํ โหดิ อยู่ท้ายประโยค จัดเป็นประโยคตัปปากฏีกรณะ] 

เอเดน เอก 0 จาวนาธิปฺปาย 0 คเหตฺวา อวเสสา อกฺโกสาธิปฺปาโย กมฺมาธิปฺปาโย วุฏฺจึานา- 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๑๙ 


ธิปฺปาโย อุโปสถฏฺรปนาธิปฺปาโย ปวารณฏฺรปนาธิปฺปาโย อนุวิชฺชนาธิปฺปาโย ธมุมกถาธิปฺปาโยติ 
สตฺต อธิปฺปายา ปฏิกฺขิตฺตา โหนุติ. 

พระพุทธองค์ทรงถือเอาความประสงค์จะให้เคลื่อน[จากพรหมจรรย์] (จาวนาธิปฺปาย) 
อย่างหนึ่งแล้วปฏิเสธความประสงค์ ๗ อย่างด้วยคำนั้น คือ 

๑. ความประสงค์จะด่า (อกโกสาธิปฺปาย) 

[เช่น การพูดว่ามาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ ตามที่กล่าวไว้ในทุฏจุลลวาจาสิกขาบท (อกโกเส 
ปวตฺโต อธิปปาโย อกฺโกสาธิปฺปาโย)] 

๒. ความประสงค์จะทำกรรม (กมุมาธิปฺปาย) 

[คือ การโจทด้วยอาปติโดยมุ่งหมายว่า เราจักทำกรรม ๗ อย่างมีตัชชนียกรรมเป็นด้น (กมฺเม 
ปวตฺโต อธิปปาโย กมฺมาธิปฺปาโย)] 

๓. ความประสงค์จะให้ออกจากอา'ปติ (วุฏฺรานาธิปฺปาย) 

[เช่น ภิกษุโจทด้วยอาปติสังฆาทิเสสแล้ว ถ้าผู้ถูกโจทต้องอาปติดังกล่าวจริง ก็เป็นการโจทด้วย 
ความประสงค์ว่า เราจักให้ออกจากอาปติ (วุฏฺราเน ปวตฺโต อธิปปาโย วุฏฺรานาธิปฺปาโย)] 

๔. ความประสงค์จะงดอุโบสถ (อุโปสถฏฺรปนาธิปฺปาย) 

[เช่น การทำอุโบสถร่วมกับภิกษุผู้ยังมีอาปติ จะทำให้ต้องอาปติไปด้วย จึงโจทด้วยอาปติเพื่อจะ 
งดอุโบสถ (อุโปสถฏฺรปเน ปวตฺโต อธิปปาโย อุโปสถฏฺรปนาธิปฺปาโย)] 

๕. ความประสงค์จะงดปวารณา (ปวารณฏฺรปนาธิปฺปาย) 

[เช่น การทำปวารณาร่วมกับภิกษุผู้ยังมีอาปติ จะทำให้ต้องอาปติไปด้วย จึงโจทด้วยอาปติเพื่อ 
จะงดปวารณา (ปวารณฏฺรปเน ปวตฺโต อธิปปาโย ปวารณฏฺรปนาธิปฺปาโย)] 

๖. ความประสงค์จะไต่สวน (อนุวิชฺชนาธิปฺปาย) 

[เช่น ต้องการจะไต่สวนความจริงว่า ภิกษุต้องอาปติจริงหรือไม่ จึงโจทเพื่อไต่สวน (อนุวิชฺชเน 
ปวตฺโต อธิปปาโย อนุวิชฺชนาธิปฺปาโย)] 

๗. ความประสงค์จะกล่าวธรรม (ธมุมกถาธิปฺปาย) 

[เช่น การโจทเพื่อสั่งสอนผู้ถูกโจท (ธมมกกาย 0 ปวตฺโต อธิปปาโย ธมฺมกถาธิปฺปาโย)] 


๖๒๐ 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ดำอธิบาย ตโด อปเรน สมเยน 

ตโต อปเรน สมเยนาติ ยสฺมึ สมเย อนุทฺธํสิโต โหติ, ตโต อณุฌสฺมึ สมเย. 

คำว่า ตโต อปเรน สมเยน (ในสมัยอื่นแต่นั้น) หมายความว่า ภิกษุถูกกำจัดแล้ว 
ในสมัยใด ในสมัยอื่นแต่สมัยที่ถูกกำจัดนั้น 

[ท่านอธิบาย สมเยน ว่า สมเย เพื่อแสดงว่า ลง นา ตติยาวิภัตติในอรรถสัตตมี 

ท่านอธิบาย อปเรน ว่า อฌฺฌสฺมึ เพื่อแสดงว่า อปร ศัพท์เป็นคำไวพจน์ของ อฌฺฌ 

ท่านอธิบาย ตโต ว่า ยสฺมึ สมเย อนุทฺธํสิโต โหติ, ตโต เพื่อระบุว่า สมัยดังกล่าว คือ สมัยที่ถูก 
กำจัดด้วยการโจทนั้น คำว่า ตโต เป็นวิเสสนะของปาฐเสสะว่า อนุทฺธํสิตสมยโต] 

คำอธิบาย สมนุคฺดาหิยมาโน วา 

สมนุคฺคาหิยมาโน วาติ อนุวิชฺชเกน กึ เต ทิฏฺรนุติอาทินา นเยน อนุวิชฺชิยมาโน 
อุปปริกฺขิยมาโน. 

คำว่า สมนุคฺคาหิยมา โน วา (ถูกโจทท้วง ก็ตาม) หมายความว่า ภิกษุผู้ถูกไต่สวนโดย 
พระวินัยธรตามนัยว่า ท่านเห็นอะไร เป็นด้น 

[คำว่า สมนุคฺคาหิยมาน ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + อนุ บทหน้า + คห ธาตุ (คหเณ 
ะะ ถือเอา) + เณ การิตปัจจัย + ย ปัจจัย + มาน ปัจจัย ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ แปลว่า “ถูกโจทท้วง” แต่ 
ในที่นี้แปลว่า “ถูกไต่สวน” จึงอธิบายเป็น อนุริชฺชิยมาโน และอธิบาย อนุวิชฺชิยมาโน ว่า อุปปริกฺขิยมาโน 
คำทั้ง ๒ นี้แปลร่วมกันได้ว่า “ถูกไต่สวนอยู่” โดย คห ธาตุที่มี ส 0 และ อนุ อยู่หน้าใช้ในความหมายว่า 
ไต่สวน (อนุวิชฺชน) ความหมายนี้ใกล้เคียงกับความหมายว่า โจทท้วง ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

คำว่า อนุวิชฺชิยมาน ประกอบรูปศัพท์มาจาก อนุ บทหน้า + วิท ธาตุ (วีม 0 สเน ะะ ใคร่ครวญ) 
+ ย ปัจจัย ทิวาทิคณะ + ย ปัจจัย กรรมวาจก + มาน ปัจจัย 

คำว่า อนุวิชฺชก แปลว่า “พระวินัยธร” มีรูปวิเคราะห์ว่า อนุวิชฺชตีดิ อนุริชฺชโก (ผู้ไต่สวน 
ชื่อว่า อนุวิชชกะ) หมายถึง พระวินัยธรที่สงฆ์แต่งตั้งขึ้นให้เป็นผู้ไต่สวนความผิดตามพระวินัย 

อาทิ ศัพท์ใน กึ เต ทิฏฺรนฺติอาทินา ละข้อความว่า กินฺติ เต ทิฏฺรํ (ท่านเห็นอย่างไร), กทา 
เต ทิฏรํ (ท่านเห็นเมื่อไร), กตฺถ เต ทิฏรํ (ท่านเห็นในที่ไหน)] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๒๑ 


ดำอธิบาย อสมนุคฺคาหิยมาโน วา 

อสมนุคฺคาหิยมาโน วาติ ทิฏฺจิาทีสุ เกนจิ วตฺถุนา วา อนุวิชฺชกาทีสุ เยน เกนจิ 
ปุคฺคเลน วา อวุจฺจมาโน. 

คำว่า อสมนุคฺคาหิยมาโน วา (ไม่ถูกไต่สวนก็ตาม) หมายความว่า ไม่ถูกว่ากล่าวโดย 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในพระวินัยธรเป็นต้น ด้วยเรื่องที่เห็นเป็นด้น เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

[ในประโยคข้างต้นอธิบาย อสมนุคฺคาหิยมาโน ว่า อวุจฺจมาโน (ไม่ถูกว่ากล่าว) เพื่อไม่ให้ซํ้า 
กับความหมายว่า ไม่ถูกไต่สวน ที่กล่าวไว้แล้วในประโยคก่อน แต่ก็มีความหมายเหมือนกันนั่นเอง 

อาทิ ศัพท์ใน อนุวิชฺชกาทีสุ ละข้อความว่า ภิกษุอื่นที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระวินัยธร แม้ 
ภิกษุนั้นก็ไต่สวนได้เช่นเดียวกัน 

คำว่า ทิฏฺราทีสุ เกนจิ วตฺถุนา (ด้วยเรื่องที่เห็นเป็นต้น เรื่องใดเรื่องหนึ่ง) แสดงอธิบายความใน 
เรื่องนี้ว่าเป็นการไต่สวนด้วยเรื่องที่เห็น ได้ยิน หรือสงสัย] 

อิเมส 0 ปน ปทานํ ปรโต “ภิกขุ จ โทส 0 ปติฏฺจึาตี”ติ อิมินา สมฺพนฺโธ. อิทฌฺหิ วุตฺตํ 
โหติ- เอว 0 สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา ภิกฺขุ จ โทสํ ปติฏฺจึาติ ปฏิจฺจ ติฏฺรติ 
ปฏิชานาติ, สงฺฆาทิเสโสติ. 

อนึ่ง พึงสัมพันธ์บทเหล่านี้ [คือ สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา] กับคำว่า 
ภิฤขุ จ โทสํ ปติฏฺราติ (และภิกษุยอมรับผิด) ข้างหน้า [คือไม่ควรสัมพันธ์กับคำว่า อมูลกฌฺเจว 
ตํ อธิกรณํ โหติ ที่อยู่กลางประโยคทั้ง ๒ เพราะไม่มีเนื้อความเกี่ยวข้องกัน] 

ความหมายคือ และภิกษุผู้ถูกไต 1 สวนก็ตาม ไม่ถูกไต่สวนก็ตาม อย่างนี้ ย่อมยืนยัน 
อาศัยความผิด คือ ยอมรับ เป็นสังฆาทิเสส 

[ประโยคว่า อิทฌฺหิ วุตฺตํ โหติ มักประกอบไว้ด้นประโยค จัดเป็น ประโยคต'ปปากปีกรณะ คือ 
ทำให้ปรากฏชัดเจน หิ ศัพท์ทำหน้าที่ตัปปๅกฏีกรณ,โชตกะ คือ แสดงเนื้อความนั้นทำให้ปรากฏชัดเจน 
พระโยชนาจารย์แปล หิ ในลักษณะนี้ว่า หิ ะะ ต 0 อตฺถํ ปากฏ 0 กโรมิ (เราจะทำอรรถนั้นให้ปรากฏ) 

เห็นได้ว่าในประโยคนี้ ท่านประกอบ สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา ไว้ข้างหน้า 
ภิกข เพื่อแสดงว่าบททั้ง ๒ เป็นวิเสสนะของ ภิกข 


๖๒๒ 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ท่านอธิบาย ปติฏฺจึาติ ว่า ปฏิจฺจ ติฏฺจึดิ (ย่อมยืนยันอาศัย) เพื่อจะแสดงว่า ปติ อุปสรรคใน 
ปติฎราติ ใช้ในความหมายว่า ปฏิจฺจ (อาศัย) กล่าวคือ ยืนยันโดยความผิดที่ได้รับเพราะการใส่ความ และ 
ท่านอธิบายต่อมาว่า ปฏิชานาติ (ยอมรับ) เพื่อแสดงอธิบายว่า การยืนยันอาศัย ก็คือการยอมรับนั้นเอง 
เพราะเมื่อถูกสอบสวนแล้วต้องยอมรับความผิดดังกล่าวโดยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้] 

อิทฌฺจ อมูลกภาวสฺส ปากฏกาลทสฺสนตฺถํ วุตฺต 0 . อาปตฺตึ ปน อนุทฺธํสิตกขเณเยว 

อาปชฺชติ. 

อนึ่ง คำนี้ตรัสไว้เพื่อจะแสดงเวลาที่ความไม่มีมูลปรากฏ แต่ภิกษุต้องอาบติในขณะ 
กำจัดทีเดียว 

[คำว่า สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา ฯเปฯ ปดิฏฺราติ, สงฺฆาทิเสโส (และภิกษุ 
ถูกไต่สวนก็ตาม ไม่ถูกไต่สวนก็ตาม ย่อมยอมรับผิด เป็นสังฆาทิเสส) อาจทำให้เข้าใจผิดว่า ภิกษุผู้ใส่ความ 
ต้องอาปติสังฆาทิเสสเมื่อยอมรับผิดแล้ว ท่านจึงกล่าวประโยคนี้เพื่อชี้ชัดว่า คำดังกล่าวตรัสไว้เพื่อแสดง 
เวลาที่ความไม่มีมูลปรากฏ แต่ภิกษุต้องอาปติตั้งแต่เริ่มใส่ความแล้ว 

คำว่า สมนุคฺคาหิยมาโน วา ฯเปฯ ปดิฏฺราติ แสดงการยอมรับเมื่อถูกไต่สวนแล้วจนมุมต่อการ 
ไต่สวน ส่วนคำว่า อสมนุคฺคาหิยมาโน วา ฯเปฯ ปดิฏฺราดิ แสดงการยอมรับเพราะรู้สึกผิดเองโดยไม่ได้ถูก 
ไต่สวน] 


ดำอธิบาย อมูลกฌฺเจว ด 6 อธิกรณํ โหดิ 

อมูลกฌฺเจว ต 0 อธิกรณํ โหดีติ เอตฺถ ปน ทิฏฺรมูลาทีนํ อภาเวน อมูลก 0 , สมเถหิ 
อธิกรณียกาเวน อธิกรณี ยฌฺหิ อธิกิจฺจ อารพฺภ ปฏิจฺจ สนฺธาย สมถา ปวตฺตนฺติ, ต 0 อธิกรณี อิธ 
ปน ปาราชิกสงฺขาตํ อาปตฺตาธิกรณเมว อธิปฺเปตํ. 

ในคำว่า อมูลกฌฺเจว ตํ อธิกรณ์ โหติ (อธิกรณ์นั้นไม่มีมูล) นี้ ชื่อว่า ไม่มีมูล เพราะ 
ไม่มีมูลเหตุมีการเห็นเป็นต้น ชื่อว่า อธิกรณ์ เพราะเป็นคดีอันพระวินัยธรพึงอาศัยจัดการด้วยวิธี 
ระงับอธิกรณ์ โดยแท้จริงแล้ว สมถะทั้งหลายเป็นไปอาศัย คือ ปรารภ กล่าวคือ ถึงเฉพาะ ได้แก่ 
หมายเฉพาะ อธิกรณ์ใด อธิกรณ์นั้น[ไม่มีมูล] แด'ในสิกขาบทนี้ทรงประสงค์เอาอาปัดตาธิกรณ์ที่ 
เรียกว่าอาบติปาราชิกเท่านั้น 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๒๓ 


[คำว่า ทิฏฺจึมูลาทีนํ อภาเวน อมูลก 0 (ชื่อว่า ไม่มีมูล เพราะไม่มีมูลเหตุมีการเห็นเป็นต้น) แสดง 
นามลาภเหตุ คือ เหตุในการได้รับชื่อว่า อมูลกะ ด้วยการแสดงรูปวิเคราะห์โดยอ้อมว่า นตฺถิ มูลานิ อสฺสาติ 
อมูลก 0 และท่านได้ระบุว่ามูลเหตุในเรื่องนี้ ก็คือ มูลเหตุมีการเห็น เป็นต้น 

คำว่า อธิกรณ์ มีความหมายในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ (หน้า ๙๑๒) 
ว่า เหตุ, โทษ, คดี, เรื่องราว ในที่นี้หมายถึงความหมายว่า คดี คือ คดีความของเหล่าภิกษุ ปรากฏใน 
คัมภีร์จูฬวรรค ๗๔ มี ๔ อย่าง คือ 

๑. วิวาทาธิกรณ์ คดีคือการวิวาทของภิกษุในวิวาทวัตถุ (เหตุแห่งการวิวาท) ๑๘ อย่าง 


๑.๑ ภิกษุฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นธรรม 

๑. ๒ อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่ใช่ธรรม 

๑. ๓ เห็นว่าเป็นวินัย 

๑. ๕ ไม่ใช่วินัย 

๑. ๕ พระดำรัสที่ตรัสไว้ 

๑. ๖ พระดำรัสที่ไม่ได้ตรัสไว้ 

๑. ๗ สิ่งที่เป็นข้อประพฤติเสมอ 

๑. ๘ ลิ่งที่ไม่ใช่ข้อประพฤติเสมอ 

๑. ๙ สิ่งที่ทรงบัฌญั ติ' ไว้ 

๑.๑๐ ลิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติไว้ 

๑.๑๑ อาบต 

๑.๑๒ ไม่ใช่อาปติ 

๑.๑๓ อาปติเบา 

๑.๑๔ อาปติหนัก 

๑. ๑๕ อาปติที่มีส่-วนเหลือ 

๑. ๑๖ อาปติที่ไม่มีส่วนเหลือ 

๑.๑๗ อาปติหยาบ 

๑. ๑๘ อาปติไม่หยาบ 


๒. อนุวาทาธิกรณ์ คดีคือการว่าร้ายภิกษุด้วยวิปติ ๔ อันได้แก่ 

๒.๑ ศีลวิปติ : ความวิปติแห่งศีล 
๒.๒ อาจารวิปติ : ความวิปติแห่งความประพฤติ 
๒.๓ ทิฏฐิวิป๋ติ : ความวิป้ติแห่งความเห็น 
๒.๕ อาซีววิปติ : ความวิปติแห่งการเลี้ยงชีพ 
๓. อาปัดตาธิกรณ์ คดีคือการโจทอาปติ ๕ กอง หรือ ๗ กองอย่างใดอย่างหนึ่ง 

๔. กิจจาธิกรณ์ คดีคือกิจ ๕ อย่าง ได้แก่ 

๕.๑ อปโลกนกรรม : กรรม คือ การบอก 
๔.๒ ญัตติกรรม : กรรม คือ ญัตติ 

๕.๓ ญัตติทุติยกรรม : กรรมมีญัตติเป็นที่ ๒ คือ ญัตติ ๑ กรรมวาจา ๑ 
๔.๕ ญัตติจตุตกกรรม : กรรมมีญัตติเป็นที่ ๔ คือ ญัตติ ๑ กรรมวาจา ๓ 
คำว่า สมเถหิ อธิกรณียภาเวน อธิกรณ์ (ชื่อว่า อธิกรณ์ เพราะเป็นคดีอันพระวินัยธรพึงอาศัย 
จัดการด้วยวิธีระรับอธิกรณ์) แสดงนามลาภเหตุในการได้รับชื่อว่า อธิกรณ์ และแสดงรูปวิเคราะห์กรรม- 


๖๒๙ 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


สาธนะไว้โดยตรงว่า สมเถหิ อธิกาดพุพนุติ อธิกรณํ (กิจที่พระวินัยธรพึงอาศัยจัดการด้วยวิธีระงับอธิกรณ์ 
ชื่อว่า อธิกรณะ) เห็นได้ว่า คำว่า อธิกาดพฺพํ ในรูปวิเคราะห์ เป็นกรรมสาธนะและประกอบด้วยกิจจปัจจัย 
เหมือน อธิกรณีย ศัพท์ที่ประกอบด้วย อนีย ปัจจัย ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

อิมินา หิ อธิกรณสทฺทสฺส กมฺมสาธนตา วุตฺตา. ๗๕ 

“ที่จริงแล้ว ท่านกล่าวความเป็นกรรมสาธนะของ อธิกรณ ศัพท์ไว้ด้วย[คำว่า สมเถหิ อธิกรณีย¬ 
กาเวน] นี้” 

นอกจากนั้น ในประโยคต่อมาว่า ยฌฺหิ อธิกิจฺจ ฯเปฯ บทว่า ย 0 เป็นอวุตตกรรมใน อธิกิจฺจ จึง 
เป็นการแสดงความเป็นกรรมสาธนะของ อธิกรณ ไว้โดยตรง ดังคำอธิบายในคัมภีร์ริมติวิโนทนีว่า 

ย 0 อธิกิจจาติอาทินา อธิกรณสทฺทสฺส กมฺมสาธนตา วุตฺตา. ๗๖ 

“ท่านกล่าวความเป็นกรรมสาธนะของ อธิกรณ ศัพท์ไว้ด้วยคำว่า ย 0 อธิกิจฺจ เป็นต้น” 

ฎีกาใหม่ยังแสดงรูปวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งเป็นอธิกรณสาธนะว่า 

- อธิกรียนฺติ เอตฺถาติ อธิกรณี = วิธีระงับอธิกรณ์ย่อมถูกอาศัยจัดการในคดีนี้ เหตุนั้น คดีนั้น 
ชื่อว่า อธิกรณ์ 

คำว่า สมถ แปลว่า “วิธีระงับอธิกรณ์” มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า 

- วิวาทาทินิ อธิกรณานิ สเมนฺดิ วูปสเมนฺดีดิ สมถา, สมฺมุขารินยาทโย ะะ วิธีระงับอธิกรณ์มี 
การวิวาทเป็นต้น ชื่อว่า สมถะ หมายถึง สัมมุขาวินัย เป็นต้น 

ในประโยคว่า ยฌฺหิ อธิกิจฺจ ฯเปฯ ต 0 อธิกรณ์ (โดยแท้จริงแล้ว สมถะทั้งหลาย ฯเปฯ อธิกรณ์ใด 
อธิกรณ์นั้น[ไม่มีมูล]) คำว่า อธิกิจฺจ (อาศัย) อธิบายอรรถของ อธิ ศัพท์ใน อธิกรณ ส่วนคำต่อมาเป็น 
คำอธิบายของบทหน้า คือ อารพฺภ (ปรารภ) อธิบาย อธิกิจฺจ, ปฏิจฺจ (ถึงเฉพาะ) อธิบาย อารพฺภ และ 
สนฺธาย (หมายเฉพาะ) อธิบาย ปฏิจฺจ ดังนั้น อธิกรณ จึงแปลว่า “คดีอันพระวินัยธรพึงอาศัยจัดการ” คือ 
ให้สงบระงับด้วยวิธีระงับอธิกรณ์ ๗ อย่าง แต่ในปทานุกรมพระไตรปิฎกบาลี-พม่า (เล่ม ๑ หน้า ๕๕๒) 
แปล อธิ อุปสรรคว่า “ยิ่ง” ตามนัยนี้คำว่า อธิกรณ แปลว่า “คดีอันพระวินัยธรพึงจัดการยิ่ง” 

ข้อความว่า “แต่ , ในสิกขาบทนี้ , ทรงประสงค์เอาอาปัดตาธิกรณ์ที่เรียกว่าอาบดปาราชิกเท่านั้น” 
ในฎีกาใหม่อธิบายว่า อาปดเตาธิกรณี รเปตฺวา เสสาธิกรเณหิ โจทนาย อภาวโต (เพราะไม่มีการโจทด้วย 
อธิกรณ์อื่นยกเว้นอาปัดตาธิกรณ์) เพื่อแสดงเหตุในการหมายถึงอาปัดตาธิกรณ์อย่างเดียวในสิกขาบทนี้ 
การอธิบายความของพระฎีกาจารย์ในลักษณะนี้ เรียกว่า เหตุสัมพันธ์ คือ การประกอบความด้วยการแสดง 
เหตุ หลักการอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา มี ๔ ประเภท คือ 

๑. ปาฐานุสาริลัมพันธ์ การประกอบความตามลำดับบท 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๒&' 


๒. อุปมาสัมพันธ์ การประกอบความด้วยการแสดงอุปมา 

๓. เหตุสัมพันธ์ การประกอบความด้วยการแสดงเหตุ 

๔. อุปมาเหตุสัมพันธ์ การประกอบความด้วยการแสดงอุปมาและเหตุ 

ดังคาถาประพันธ์ในคัมภีร์สัททสารัตถชาลินีว่า 

ปารานุสาริสมฺพนฺโธ สมฺพนฺโธ อุปมาย จ 

เหตุนาปิ จ สมฺพนฺโธ อุปมาเหตุนาปิ จ 

สมพนุธเภทา วิฌฺเฌยฺยา จตุตาโรปิ วิภาวินา. ๗๗ 

“การประกอบความตามลำดับบท การประกอบความด้วยอุปมา การประกอบ 

ความด้วยเหตุ การประกอบความด้วยอุปมาและเหตุ ผู้มีปัญญาพึงทราบการ 

ประกอบความทั้ง ๔ ประเภท”] 

คำอธิบาย ภิกฺขุ จ โทส 0 ปดิฏฺ*าดึ 

ยทิ หิ ตํ อธิกรณํ ทิฏฺจึ'าทีหิ มูเลหิ อมูลกฌฺเจว โหติ, อยํ โจเทตุ อาคโต ภิกฺขุ จ โทสํ 
ปติฏฺราติ ปฏิจฺจ ดิฏฺรติ, “ตุจฺฉก 0 มยา ภณิตนุ”ติอาทีนิ วทนฺโต ปฏิชานาติ, ตสฺส ภิกฺขุโน 
อนุทฺธํสิตกฺขเณเยว สงฺฆาทิเสโสติ อยํ สิกฺขาปทสฺส ปทานุกฺกเมน อตฺโถ. 

โดยแท้จริงแล้ว ถ้าอธิกรณ์นั้นไม่มีมูลด้วยมูลเหตุมีการเห็นเป็นต้น และภิกษุผู้มาเพื่อ 
ไต่สวนนี้ย่อมยืนยันอาศัยความผิด คือ กล่าวว่าเราพูดเท็จเป็นด้นยอมรับอยู่ ภิกษุนั้นต้องอาบ้ติ 
สังฆาทิเสสในขณะกำจัดนั้นเทียว 

ข้อที่กล่าวนี้เป็นเนื้อความตามลำดับบทแห่งสิกขาบท 

[คำว่า ปฏิจฺจ ติฏฺรติ อธิบาย ปติฏฺราดิ ว่า ปติ อุปสรรคใน ปดิฏฺราดิ เป็นไปในความหมายว่า 
ปฏิจฺจ (อาศัย) และอธิบาย ปดิฏฺราติ ในลักษณะของการอธิบายความว่า การยืนยันอาศัยความผิด ก็คือ 
การยอมรับผิดนั้นเอง] 


สถานที่เป็นด้น 


ราชคเห เมตติยภมชเก ภิกข อารพภ อมลเกน ปาราชิเกน อนทธํสนวตถสมี ปฌฌตตํ. 


๖๒๖ 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


สิกขาบทนี้ทรงบญญติไว้ปรารภพวกภิกษุเมตติยะและภูมชกะในเมืองราชคฤห์ เพราะ 
เหตุคือการกำจัด ด้วย อาบํเติปาราชิกไม่มีมูล 

[ในสมัยพุทธกาลมีกลุ่มภิกษุชื่อว่าพระฉัพพัคคีย์ คือ ภิกษุผู้มีในพวก ๖ หมายถึง ภิกษุ ๖ รูป 
คือ พระปัณฑุกะ พระโลหิตกะ พระเมตติยะ พระภูมชกะ พระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ แม้ภิกษุบริวาร 
ของท่านก็ได้ชื่อว่าพระฉัพพัคคีย์ตามชื่อของผู้นำ พระปัณฑุกะและพระโลหิตกะพร้อมทั้งภิกษุบริวาร ๕๐๐ 
พำนักอยู่ที่เมืองสาวัตถี พระเมตติยะและพระภูมชกะพร้อมทั้งภิกษุบริวาร ๕๐๐ พำนักอยู่ที่เมืองราชคฤห์ 
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะพร้อมทั้งภิกษุบริวาร ๕๐๐ พำนักอยู่ที่แคว้นกีฏาคิริชนบท 

ภิกษุทั้ง ๖ รูปเหล่านั้นเป็นสหายกันก่อนออกบวช ต่อมาจึงได้รับอุปสมบทเป็นลัทธิวิหาริกของ 
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พระปัณฑุกะและพระโลหิตกะทั้ง ๒ รูปนี้เป็นผู้ทรงศีล มักจะติดตาม 
พระพุทธองค์ออกจาริกหลังออกพรรษาแล้ว พวกท่านกับบริวารมักทำผิดสิ่งที่ยังมิได้บัญญ้ติ แต่ไม่ล่วง 
ละเมิดวินัยที่บัญญ้ติไว้แล้ว ส่วนพระฉัพพัคคีย้อีก ๕ รูปเป็นพระอลัชชี มักทำผิดสิ่งที่ยังมิได้บัญญติและ 
ล่วงละเมิดวินัยที่บัญญ้ติไว้แล้ว] 


ประเภทของบัญญัติ 

สาธารณปฌฺฌตุติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็นสาธารณบัญญ้ติ (ข้อบัญญ้ติทั่วไปแก่ภิกษุณี) 


อาณัติ 


สาณตุติก 0 . 

[สิกขาบทนี้]เป็นสาณัตติกะ (มีการ'ใช้ผู้อื่น) 


อาบัติ 

กตูปสมฺปท 0 สุทฺธํ วา อสุทฺธํ วา ปุคฺคลํ เยน ปาราชิเกน โจเทติ, ต 0 “อย 0 อนชฺฌา- 
ปใ4โน”ติ ฌตุวา จาวนาธิปฺปาเยน “กโรตุ เม อายสฺมา โอกาสํ, อหํ ตํ วตุตุกาโม”ติ เอว 0 
โอกาส 0 อกาเรตุวา โจเทนฺตสฺส สเจ โส ตงฺขเณเยว ชานาติ “ม 0 โจเทตี”ติ, วาจาย วาจาย 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๒๗ 


สงฺฆาทิเสโส เจว ทุกุกฏฌฺจ. โอกาสํ กาเรตฺวา โจเทนุตสุส สงฺฆาทิเสโสเยว. หตฺถมุทฺทาย 
สมฺมุขา ใจเทนุตสุสาปิ เอเสว นโย. ปรมฺมุขา โจเทนฺดสฺส ปน สีสํ น เอติ อตฺตนา สมีฟ 
จึดฺ'วา อฌฺฌํ ภิกุขุ๊ อาณาเปติ โส ตสฺส วจเนน ต 0 โจเทติ, โจทาปกสฺเสว วุตฺตนเยน อาปตฺติโย. 
อก โสปี “มยา ทิฏฺรํ สุต 0 อตฺถี”ติ โจเทติ, ทฺวินุนมุปี ชนานํ ตเถว อาปตฺติโย. อกุโกสาธิปฺปาเยน 
ปน โอกาส 0 อกาเรตฺวา วทนฺตสฺส วุตฺตนเยเนว ปาจิตฺติยฌฺเจว ทุกุกฏฌฺจ. โอกาส 0 กาเรตฺวา 
วทนฺตสฺส ปาจิตฺติยเมว. กมฺมาธิปฺปาเยน อสมฺมุขา สตฺตวิธมุ!) กมุม 0 กโรนุตสฺส ทุกุกฏเมว. 

- ภิกษุโจทบุคคลผู้บริสุทธิ้ก็ตาม ไม่บริสุทธิ้ก็ตาม ผู้กระทำอุปสมบทแล้วด้วยอา![ติ 
ปาราชิกใด เมื่อเธอรู้ว่าบุคคลนี้ไม่ต้องอาบตินั้น แล้วไม่ขอโอกาสอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุจงให้ 
โอกาสแก่กระผม กระผมต้องการจะว่ากล่าวท่านแล้วโจทอยู่ด้วยความต้องการจะให้เคลื่อน[จาก 
พรหมจรรย์] ถ้าบุคคลผู้ถูกโจทนั้นเข้าใจว่าภิกษุนี้โจทเรา ในขณะนั้นทีเดียว เธอต้องอา![ติ 
สังฆาทิเสสและทุกกฏในทุกๆ ถ้อยคำ 

- เมื่อภิกษุขอโอกาสโจทอยู่ ต้องอา![ติสังฆาทิเสสอย่างเดียว 

- แม้เมื่อภิกษุโจทต่อหน้าด้วยการงอมือ ก็มีนัยเดียวกัน แต่เมื่อภิกษุโจทลับหลัง 
อา![ติยังไม่ถึงที่สุด 

- ภิกษุยืนอยู่ใกล้เองแล้วสั่งภิกษุอื่น เธอโจทภิกษุนั้นตามคำของภิกษุผู้สั่งนั้น ภิกษุ 
ผู้ให้โจทต้องอาบติตามนัยที่กล่าวแล้ว 

- ถ้าแม้ภิกษุนั้นโจทว่า สิ่งที่เราเห็นหรือได้ยินเองมีอยู่ ภิกษุทั้ง ๒ รูปต้องอาบติ 
เช่นกัน [คือ ต้องอาบ้ติสังฆาทิเสสและทุกกฏ'ในทุกๆ ถ้อยคำ] 

- เมื่อภิกษุมีความประสงค์จะด่า ไม่ขอโอกาสว่ากล่าว[ภิกษุด้วยอาบติ ๗ ต่อหน้า] 
ต้องอา![ติปาจิตตีย์และทุกกฏตามนัยที่กล่าวไว้แล้วเหมือนกัน [คือ ต้องอาบติในทุกๆ ถ้อยคำ] 

- เมื่อขอโอกาสว่ากล่าว ต้องอา![ติปาจิตตีย์อย่างเดียว 

- เมื่อภิกษุจะท่ากรรมทั้ง ๗ อย่างลับหลัง ด้วยความประสงค์จะท่ากรรม ต้องอา![ติ 
ทุกกฏอย่างเดียว 

[ตามหลักพระวินัย ภิกษุที่ต้องการโจทภิกษุอื่นจำเป็นต้องขอโอกาส ถ้าโจทท้วงโดยไม่ขอโอกาส 
ต้องอา!เติทุกกฏ ความจริงแล้ว พระพุทธองค์ไม่ได้บัฌญ้ติอาบติทุกกฏไว้โดยตรงในพระวินัยปิฏก แต่มี 


๖๒(^' 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


บัญญ้ติ’ไว้'ไนภิกขุนีปาติโมกข์'ว่า ถ้าภิกษุณีถามปัญหาโดยไม่ขอโอกาสก่อน ต้องอาปัดปาจิตตีย์ ดังข้อความ 
ในภิกขุนีปาติโมกข์ (วรรค ๙ สิกขาบทที่ ๑๒) ว่า 

ยา ปน ภิกขุนี อโนกาสกต 0 ภิกฺขุ๊ ปฌฺหํ ปุจฺเฉยย, ปาจิตฺติย 0 . ๗๘ 

“ภิกษุณีใดถามปัญหากะภิกษุผู้ไม่ได้ขอโอกาส ต้องอาปดปาจิตตีย์” 

อนึ่ง คัมภีร์อรรถกถาพระวินัยกล่าวว่า บัฌญ้ตปาจิตตีย์ที่เกี่ยวกับภิกษุณี จัดเป็นอาบัติทุกกฏ 
สำหรับภิกษุ ดังนั้น ภิกษุที่ไม่ขอโอกาสโจทท้วง จึงต้องอาปติทุกกฏดังที่กล่าวมานี้ ดังข้อความในคัมภีร์ 
อรรถกถานั้นว่า 

ปาจิตฺติยเมา. ภิกฺขุโน ทุกฺกฏ 0 . 1๗๙ 

“เป็นปาจิตตีย์เท่านั้น เป็นทุกกฏแก่ภิกษุ” 

สพฺพตฺถ ปาจิตติยนฺติ สพฺพอฏฺรกถาสุ วุดฺต 0 . ภิกฺขุโน ทุก.กฏ 0 . ๘๐ 

“ในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหมดกล่าวว่า เป็นปาจิตตีย์ในการกระทำทุกอย่าง เป็นทุกกฏแก่ภิกษุ” 

ในประเทศไทยถือว่าภิกษุณีสูญสิ้นไปนานแล้ว จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเรียนภิกขุนีปาติโมกข์และ 
อรรถกถา แต่ทางพม่ายังต้องท่องภิกขุนีปาติโมกข์และเรียนอรรถกถาของภิกขุนีปาติโมกข์อีกด้วย เพราะ 
ทำให้ทราบอาปติบางอย่างของภิกษุที่มิได้มาโดยตรงในภิกขุปาติโมกข์ แม้เรื่องกฐินก็มีปรากฏโดยพิสดารอยู่ 
ในภิกขุนีปาติโมกข์เช่นกัน 

คำว่า โอกาส 0 กาเรตฺวา แปลตามศัพท์ว่า “ยังบุคคลให้กระทำแล้วซึ่งโอกาส“ คือ การขอโอกาส 
นั้นเอง หรือในบางแห่งก็ใข้เป็นรูปปัจจุบันกาลว่า โอกาส 0 กาเรติ แต่ไม่ใช้เป็น โอกาส 0 ยาจิตฺวา หรือ โอกาส 0 
ยาจดิ ถือว่าเป็นวิธีใช้เฉพาะศัพท์ในเรื่องนี้ 

คำว่า กตูปสมฺปท (ผู้กระทำอุปสมบทแล้ว) มีรูปวิเคราะห์ว่า กตา อุปสม.ปทา เยนาติ กตูปสม.- 
ปโท หมายถึง บุคคลผู้ได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แบบแล้ว 

คำว่า วาจาย วาจาย (ในทุกๆ ถ้อยคำ) ตามหลักภาษาเรียกว่า วิจฉา คือ คำซํ้าที่มีความหมาย 
เท่ากับแต่ละอย่างๆ เช่น มหาชโน อตฺตโน อตฺตโน เคห่ คจฺฉติ (มหาชนไปสู่เรือนของตนๆ) มี ๓ อย่าง คือ 
๑. ทัพพวิจฉา เช่น คาเม คาเม ปานีย 0 (นํ้าดื่มในแต่ละหมู่บ้าน) 

๒. คุณวิจฉา เช่น คาโม คาโม รมณีโย (หมู่บ้านแต่ละแห่งน่ารื่นรมย์) 

๓. กิริยาวิจฉา เช่น รุก.ข 0 รุก.ข 0 สิฌฺจติ (ย่อมรดนั้าต้นไม้แต่ละต้น) 

คำว่า วาจาย วาจาย มีศัพท์เดิมมาจาก วาจาย ซ้อน วาจาย อีกศัพท์หนึ่งเป็น วาจาย วาจาย 
ซึ่งเรียกว่า ปททวิตตะ คือ การซ้อนบท พึงทำการซ้อนด้วยสูตรว่า ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺดิ (ศัพท์ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๒๙ 


ที่มิได้สำเร็จ[ด้วยสูตร] ย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตร [คือสูตร ยทนุปปนฺนา นี้]) ในคัมภีร์พาลาวตารกล่าวว่า 

ยทาทินา วิจฺฉาย 0 รุกขมิจฺจสฺส สวิกตฺติสฺส ทวิตุต 0 . เอว 0 สพฺพตฺถ วิจฺฉาย 0 ทฺวิตฺต 0 . ๘ ® 

“ซ้อนบทว่า รุกฺขํ พร้อมทั้งวิภัตตินั้นในวิจฉา ด้วยสูตรว่า ยท เป็นด้น โดยประการดังนี้ การ 
ซ้อนในวิจฉาย่อมมีในบททั้งหมด” 


กรรม ๗ อย่างพบในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค ๘๒ มีดังนี้ 
๑. ดัชชนียกรรม กรรมที่สงฆ์ลงโทษภิกษุผู้ชอบวิวาท คือ แสดงให้เห็นโทษของการวิวาท 

แล้วให้ระงบการวิวาท 

๒. นิยสกรรม กรรมที่สงฆ์ข่มภิกษุผู้ไม่ฉลาดในพระวินัยแล้วต้องอาบติมาก หรือภิกษุ 

ผู้ชอบคลุกคลีกับคฤหัสถ์โดยกล่าวว่า ท่านเป็นคนเขลาไม่ฉลาด จะอยู่โดยไม่พึ่งอาจารย์ไม่ได้ 

๓. ปัพพาชนียกรรม กรรมที่สงฆ์ขับไล่ภิกษุผู้ทำลายศรัทธาของตระกูล ด้วยการให้ดอกไม้ 
เป็นต้น ให้ออกจากวัดหรือหมู่บ้านที่พักอาศัย 

๔. ปฏิสารณียกรรม กรรมที่สงฆ์ส่งภิกษุผู้ด่าว่าอุบาสกผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้อดโทษ 

แก่ตน 


๕-๗.อุกเขปนียกรรม ๓ ได้แก่ กรรมที่สงฆ์ทอดทิ้งจากฐานะที่มีสังวาสเสมอกันโดยปฏิเสธ 
การฉันอาหารร่วมกันเป็นต้น เพราะการไม่เห็นอาปด ไม่แก้ไขอาปติ และไม่สละความเห็นผิด] 


อนาบัดิ 

วุฏฺจิ'านาธิปฺปาเยน “ตุว 0 อิตุถนฺนามํ อาปตุตึ อาปนฺโน, ตํ ปฏิกโรหึ”ติ วทนฺตสฺส, 
อุโปสถ 0 วา ปวารณํ วา จิเปนฺตสฺส จ โอกาสกมฺมํ นตุถิ, จิปนกฺเขตฺตํ ปน ชานิดพฺพํ, อนุ- 
วิชฺชกสฺสาปิ โอสเฏ วตุถุสฺมึ “อตุเถตํ ตวา”ติ อนุริชฺชนาธิปฺปาเยน วทนฺตสฺส โอกาสกมฺมํ 
นตุกิ, ธมฺมกถึกสุสาปิ “โย อิทฌฺจ อิทฌฺจ กโรติ, อย 0 อสุสมโณ”ติอาทินา นเยน อโนทิสกํ 
ธมฺมํ กเถนฺตสุส โอกาสกมฺมํ นตุกิ. สเจ ปน โอทิสุส นิยเมตุวา “อสุโก จ อสุโก จ อสุสมโณ 
อนุปาสโก”ติ กเถติ, อาสนโต โอรุยฺห อาปตุตึ เทเสตุวา คนุตพฺพํ. อุมุมตุตกาหึนฌฺจ อนาปตุติ, 

ไม่ต้องอาบติแก่ 

- ภิกษุผู้กล่าวด้วยความประสงค์จะให้ออกจากอาปติว่าท่านต้องอาปติเช่นนี้จงแสดง 
อาบตินั้น อนึ่ง ภิกษุผู้หยุดอุโบสถหรือปวารณาไม่ต้องขอโอกาส แต่ภิกษุพึงรู้เขตหยุด เมื่อคดี 


๖๓๐ 


คำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


หยั่งลงแล้ว[ในท่ามกลางสงฆ์] แม้พระวินัยธรผู้กล่าวด้วยความประสงค์จะไต่สวนว่ากรรมนี้ของ 
ท่านมีอยู่หรือ ก็ไม่ต้องขอโอกาส แม้พระธรรมกถึกผู้แสดงธรรมไม่เจาะจงตามนัยว่า บุคคลใด 
ทำกรรมอย่างนี้ๆ บุคคลนี้ไม่ ใช่ สมณะ เป็นด้น ก็ไม่ต้องขอโอกาส แต่ถ้าพระธรรมกถึกพูด 
กำหนดเจาะจงว่า ภิกษุรูปโน้นๆ ไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่อุบาสก ครั้นลงจากอาสนะแล้วพึงแสดงอาบติไป 

- ภิกษุบ้าเป็นต้น 

[เขตหยุดอุโบสถ คือ ช่วงเวลาสวดญัตติของอุโบสถ โดยเริ่มตั้งแต่ สุณาตุ เป็นต้นไปจนถึง ย 
อักษรใน สงโฆ อุโปสถ 0 ณรยฺย ถ้ายังไม่สวดญัตติ หรือสวดญัตติจนจบแล้ว ไม่ถือว่าหยุดอุโบสถ 

เขตหยุดปวารณา คือ ช่วงเวลาสวดญัตติของปวารณา เรียกว่า สัพพลังคาหิกา (ปวารณา 
ของสงฆ์ทั้งหมด) เริ่มตั้งแต่ สุณาตุ เป็นต้นไปจนถึง ย อักษรใน สงโ'ฆ เตวาจิก 0 ปวาเรยฺย ถ้ายังไม่สวด 
ญัตติ หรือสวดญัตติจนจบแล้ว ไม่ถือว่าหยุดปวารณา ส่วนปวารณาที่เรียกว่า ปุคคลิกา (ปวารณาของ 
บุคคล) เริ่มตั้งแต่การปวารณาในประโยคว่า สงฆ 0 ภนฺเต ปวาเรมิ เป็นต้นไปจนถึง ฏิ อักษรใน ปสฺสนฺโต 
ปฏิ โดยไม่พูดให้จบว่า กริสฺสามิ 

ข้อความว่า “ครั้นลงจากอาสนะแล้วพึงแสดงอาปติไป” หมายความว่า พระธรรมกถึกนั้นต้อง 
อาปติปาจิตตีย์ เพราะการด่าว่าด้วยความต้องการจะด่า (อกโกสาธิปฺปาย) ถ้าพูดลับหลังด้วยความต้องการ 
ดังกล่าว ต้องอาปติทุกกฏ 

คำว่า อโนทิสก (ไม่มีการเจาะจง) ตัดบทเป็น น + โอทิสก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- โอทิสนํ โอทิโส (อว บทหน้า + ทิส ธาตุ + อ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- นตฺถิ โอทิโส ยสฺสาติ อโนทิสโก, ธมโม (นนิบาตบุรพบทพหุพพีหิสมาส) 

คำว่า โอทิสฺส (เจาะจง) ประกอบรูปศัพท์มาจาก อว บทหน้า + ทิส ธาตุ (อุจฺจารเณ ะะ กล่าว) + 
ตฺวา ปัจจัย แปลง ตฺวา เป็น ย แปลง สฺย เป็น ส แล้วซ้อน ส เป็น สฺส] 

วิบัติ 


สีลวิปตฺติ. 

[อาบ้ตินี้]เป็นศีลวิบติ 


องค์ประกอบ 


ย 0 โจเทติ วา โจทาเปติ วา, ตสฺส “อุปสมฺปนุโน”ติ สงฺขฺยุปคมนํ, ตสฺมึ สุทฺธสฌฺฌิตา, 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๓ (ซิ) 


เยน ปาราชิเกน โจเทติ, ตสฺส ทิฏฺราทิวเสน อมูลกตา, จาวนาธิปฺปาเยน สมฺมุขาโจทนา, ตสฺส 
ตงฺขณวิชานนนฺติ อิมาเนตฺถ ปฌฺจ องฺคานิ. 

ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๕ เหล่านี้ คือ 
๑. บุคคลที่ลูกโจทถึงการนับว่าเป็นอุปสัมบัน 
๒. รู้'ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ้ 

๓. อาบติปาราชิกที่ภิกษุโจทไม่ มี มูลโดยเนื่องด้วยการเห็นเป็นต้น 
๔. โจทต่อหน้าด้วยความประสงค์จะให้เคลื่อน[จากพรหมจรรย์] 

๕. บุคคลผู้ลูกโจทนั้นเข้าใจ[ความหมาย]ในขณะนั้น 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

สมุฏฺรานาทีนิ อทินฺนาทานสทิสานิ. เวทนา ปเนตฺถ ทุกฺขาเยวาติ. 

สมุฏฐานเป็นต้น เป็นเช่นเดียวกับอทินนาทานสิกขาบท แต่เวทนาในสิกขาบทนี้เป็น 
ทุกข์อย่างเดียว ดังนี้แล 

ทุฏฺรโทสสิฤขาปทวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายทุฏฐโทสสิกขาบท 


๙. คำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท 
คำอธิบาย อฌฺฌภาคิยสฺส 

นวเม อฌฺฌภาคิยสฺสาติอาทิสุ อฌฺฌภาคสฺส อิทํ, อฌฺฌภาโค วา อสฺส อตฺถีติ อฌฺฌภาคิยํ. 
อธิกรณนฺติ อาธาโร เวทิตพฺโพ, วตฺถุ อธิฏฺรานนฺติ วุตฺตํ โหติ. 

โปรดทราบเนื้อความในคำว่า อฌฺฌภาคิยสฺส เป็นด้น ในสิกขาบทที่ ๙ ดังนี้ 

ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]นี้เป็นของมีอยู่แห่งส่วนอื่น เหตุนั้น ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]นั้นชื่อว่า อัญญภาคิยะ 
อีกอย่างหนึ่ง ส่วนอื่นมีอยู่แก่ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]นั้น เหตุนั้น ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]นั้นชื่อว่า อญญภาคิยะ 




๖๓๒ 


คำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]พึงทราบว่าเป็นอธิกรณะ ความหมายคือ สถานที่ ที่ตั้งอาศัย 

[ความหมายของสิกขาบทนี้ค่อนข้างเข้าใจยาก จึงควรรู้เหตุเกิดของสิกขาบทก่อน คือ หลังจาก 
พระเมตติยะและพระภูมชกะได้ใส่ความพระทัพพมัลลบุตรด้วยอาปัติปาราชิกที่ไม่มีมูลแล้ว ก็แสวงหาอาบํเติ 
ปาราชิกที่มีมูลมาใส่ความซํ้าอีก วันหนึ่ง ภิกษุทั้ง ๒ รูปขึ้นเขาคิชฌกูฏ เห็นแพะ ๒ ตัวเสพเมถุนกันอยู่ 
จึงตั้งชื่อแพะตัวผู้ว่าพระหัพพมัลลบุตร และตั้งชื่อแพะตัวเมียว่าเมตติยา แล้วจากนั้นก็โพนทะนาว่า เห็น 
พระทัพพมัลลบุตรเสพเมถุนกับภิกษุณีชื่อเมตติยา พระพุทธองค์ทรงประชุมสงฆ์ แล้วทรงสอบถามเรื่องนี้ 
พระทัพพมัลลบุตรทูลตอบว่า ท่านไม่เคยแม้กระทั้งฝันเห็นว่าตนเสพเมถุนมาก่อน พระพุทธองค์จึงทรงให้ 
สอบสวนเรื่องนี้ ในที่สุดก็เป็นเพียงข้ออ้างในการใส่ความเพื่อกำจัดพระทัพพมัลลบุตรเท่านั้น 

คำว่า อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส (สิ่งอย่างอื่น) แปลตามศัพท์ว่า “ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]ที่เป็นของ 
ส่วนอื่น” คือ มีความเกี่ยวเนื่องกับส่วนอันได้แก่ ความเป็นกำเนิดดิรัจฉานและความเป็นแพะ ซึ่งอื่นไป 
จากกำเนิดมนุษย์และความเป็นภิกษุของพระทัพพมัลลบุตร 

อีกอย่างหนึ่ง แปลว่า “ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]ที่มีส่วนอื่น” คือ ประกอบด้วยส่วนอื่นตังที่กล่าวมานั้น 
สรุปความว่า คำว่า อฌฺฌภาคิย มีความหมาย ๒ ประการ คือ 
๑. เป็นของส่วนอื่น ะะ อฌฺฌภาคสฺส อิท่ อฌฺฌภาคีย 0 . 

(อฌฺฌภาค ศัพท์ + อิย ปัจจัยใน อิทํ ตัทธิต) 

๒. มีส่วนอื่น ะะ อฌฺฌภาโค อสฺส อตฺถีติ อฌฺฌภาคีย 0 . 

(อฌฺฌภาค ศัพท์ + อิย ปัจจัยในอัสลัตถิตัทธิต) 

คำว่า อฌฺฌภาคีย (เป็นของส่วนอื่น, มีส่วนอื่น) หมายถึง ที่ตั้งแห่งชื่อ คือ แพะ 
คำว่า อฌฺฌภาค (ส่วนอื่น) หมายถึง ส่วนอื่น คือ ความเป็นกำเนิดดิรัจฉานและความเป็นแพะ 
อปาทานของ อฌฺฌภาค หมายถึง กำเนิดมนุษย์และความเป็นภิกษุของพระทัพพมัลลบุตร 
การแสดงว่าศัพท์แต่ละศัพท์หมายถึงอะไรในลักษณะนี้ เป็นการแสดงอภิเธยยัตถะหรือสรูปะ คือ 
ความหมายที่ศัพท์นั้นมุ่งหมายถึง 

ประโยคว่า อฌฺฌภาคสฺส อิทํ, อฌฺฌภาโค วา อสฺส อตฺถีติ อฌฺฌภาคีย 0 ในกังขาฎีกาใหม่และ 
สารัตถทีปนีอธิบายไว้ว่า สรรพนาม คือ อิท่ เพิ่มคำว่า ฉคลกชาต 0 (แพะ) โดยเพิ่ม ชาต ศัพท์ที่เป็นศัพท์ 
ตัพภาวะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเป็นนปุงสกลิงค์ตาม อิทํ หรือเพิ่มคำว่า อธิกรณ์ (ที่ตั้งแห่งชื่อ) เข้ามาก็ได้ 
หมายถึง ที่ตั้งแห่งชื่อคือแพะ แต่อย่างไรก็ตาม คำว่า อฌฺฌภาคียสฺส เป็นวิเสสนะของ อธิกรณสฺส ถ้า 
แปล อิทํ เป็นวิเสสนะของ อธิกรณ์ ก็จะทำให้เข้าใจง่ายในภาษาไทยมากกว่าแปล อิทํ ให้เป็นริเสสนะของ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๓๓ 


ฉคลกชาต 0 ถึงอย่างนั้น ในภาษาบาลีใช้ได้ทั้ง ๒ อย่าง (อรรถ อิทํ ตัทธิต ก็มีความหมายเหมือน สนฺตก 
ตัทธิต บ่งถึงสิ่งที่มีอยู่ของสิ่งนั้นๆ) 

ในรูปวิเคราะห์ว่า อฌฺฌภาคสฺส อิทํ (ที่ตั้งแห่งชื่อคือแพะนี้เป็นของส่วนอื่น) และรูปวิเคราะห์ 
ว่า อฌฺฌภาโค อสฺส อตฺถิ (ส่วนอื่นมีอยู่แก่ที่ตั้งแห่งชื่อคือแพะนั้น) ทั้ง ๒ ศัพท์ว่า อฌฺฌภาคสฺส และ อิทํ 
พร้อมทั้งศัพท์ว่า อฌฺฌภาโค และ อสฺส หมายถึงสิ่งเดียวกัน เพราะ อิทํ และ อสฺส หมายถึง ที่ตั้งแห่งชื่อ 
คือแพะ ส่วน อฌฺฌภาคสฺส และ อฌฺฌภาโค หมายถึง ส่วนอื่นคือความเป็นกำเนิดดิรัจฉานและความเป็น 
แพะ โดยทั้วไปการประกอบใช้ฉัฏฐีตัปปุริสสมาสมักหมายถึงบุคคลหรือสิ่งของ (ทัพพะ) ๒ สิ่งที่แตกต่างกัน 
เช่น คำว่า รฌฺโฌ ปุตุโต (บุตรของพระราชา), รฌฺโฌ ปุริโส (บุรุษของพระราชา) หมายถึง บุคคล ๒ คน 
แต่ศัพท์ทั้ง ๒ เหล่านั้นหมายถึงแพะเหมือนกัน ดังนั้น การประกอบฉัฏฐีวิภัตติในกรณีเช่นนี้จึงเป็นสำนวน 
ทางภาษาที่เรียกว่า อเภทูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงลิ่งที่ไม่ต่างกันให้ต่างกัน 

อุทาหรณ์ของอเภทูปจาระ เช่น กณิการสฺส ทารุ (ไม้แห่งต้นกรรณิการ์) ความจริงไม้ก็คือต้น 
กรรณิการ์นั้นเอง ไม่แตกต่างกัน แต่คำนี้กล่าวถึงสิ่งเดียวกันคือต้นกรรณิการ์ให้ต่างกันเหมือนเป็น ๒ สิ่ง 
คล้ายกับคำว่า รฌฺโฌ ปุตฺโต (บุตรของพระราชา) ซึ่งหมายถึง บุคคล ๒ คน ดังที่กล่าวมาแล้ว อุทาหรณ์ 
อีกอย่างหนึ่งที่มักพบในคัมภีร์ฎีกา คือ สิลาปุตุตกสฺส สรีรํ (แท่งลูกหินบด) คำว่า สรีรํ (แท่ง) ก็คือลูกหิน 
บดนั้นเอง ไม่ใช่อย่างอื่น แต่คำนี้กล่าวถึงสิ่งเดียวกันคือลูกหินบดให้ต่างกันเหมือนเป็นสองสิ่ง และในฎีกา 
ใหม่กล่าวถึงอุทาหรณ์ว่า ปฏิมาย สรีรํ (รูปร่างของปฏิมากรรม) ซึ่งก็หมายถึงสิ่งเดียวกันนั้นเอง แต่กล่าว 
แยกเป็น ๒ ศัพท์ที่ประกอบวิภัตติต่างกัน ดังข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

รเปตฺวา ปน ดิรจฺฉานชาติอาทิก 0 ปรมตฺถโต วิสุ๊ ฉคลกาทิเก อสดิปิ “ปฏิมาย สรีรนุ”ติอาทิสุ วิย 
อเภเทปิ เภทกปฺปนาย ปวตฺตโลกโวหารวเสน “อฌฺฌภาคสฺส อิทํ, อฌฺฌภาโค วา อสฺส อตฺถี”ติ วุตฺตนฺติ 
ทฏฺรพฺพํ. อธิกรียดิ เอตฺถาดิ อธิกรณ์. เตนาห “อาธาโร เวทิตพฺโพ”ติ. ๘๓ 

“อนึ่ง แม้แพะเป็นต้นจะไม่มีเฉพาะโดยปรมัตถ์ ยกเว้นชาติดิรัจฉานเป็นด้น พึงทราบว่า ท่าน 
กล่าวว่า อฌฺฌภาคสฺส อิทํ, อฌฺฌภาโค วา อสฺส อตฺถิ โดยเนื่องด้วยถ้อยคำทางโลกที่เป็นไปโดยดำริแม้สิ่ง 
ที่ไม่ต่างกันให้ต่างกัน ดังอุทาหรณ์ว่า ปฏิมาย สรีรํ (รูปร่างของปฏิมากรรม) เป็นต้น” 

คำว่า จึเปตฺวา ดิรจฺฉานชาติอาทิก 0 (ยกเว้นชาติดิรัจฉานเป็นต้น) หมายความว่า แพะ เป็นต้น 
ไม่มีอยู่จริงนอกเหนือไปจากชาติดิรัจฉานและความเป็นแพะ นั้นคือ ทั้ง ๒ อย่างประกอบร่วมกัน ไม่แยก 
ไปจากกัน 

ท่านอธิบาย อธิกรณ (ที่ตั้งแห่งชื่อ) ว่า อาธาร (ที่ตั้ง) เพื่อแสดงศัพท์ทั้ง ๒ คำเป็นคำไวพจน์ 
กัน การแสดงคำไวพจน์ในลักษณะนี้มีประโยชน์เพื่อแสดงอรรถของศัพท์โดยตรง โดยศัพท์ทั้ง ๒ เหล่านี้ 
มีรูปวิเคราะห์เป็นอธิกรณสาธนะเหมือนกันว่า 


๖๓๙ 


คำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


- อธิกรียติ เอตฺถาติ อธิกรณํ (อธิ บทหน้า + กร ธาตุ ะะ กระทำ + ยุ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 

- อาธรียติ อสุมินุติ อาธาโร (อา บทหน้า + ธร ธาตุ ะะ ทรงไว้ + ณ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ) 

ท่านอธิบาย อาธาร ว่า วตฺถุ (สถานที่) และ อธิฏฺราน (ที่ตั้งอาศัย) ต่อมาเพื่ออธิบายความ 

ให้ชัดเจนขึ้นว่า ที่ตั้ง ก็คือสถานที่ และสถานที่ ก็คือที่ตั้งอาศัย] 

โย หิ โส อฏฺรุปฺปตฺติยํ “ทพุโพ มลฺลปุตฺโต นามา”ติ ฉคลโก วุตฺโต. โส ยุวาย 0 อายสุมโต 
ทพุพสุส มสุลปุตฺตสฺส ภาโค โกฏฺราโส ปกฺโข มนุสุสชาติ เจว ภิกฺขุภาโว จ, ตโต อฌฺฌสุส ภาคสุส 
โกฏฺราสสุส ปกฺขสุส โหติ ติรจฺ ฉานชาติยา เจว ฉคลกภาวสุส จ, โส วา อฌฺฌภาโค อสุส อตฺถิ, 
ตสุมา อฌฺฌภาคิยสงฺขฺยํ ลภติ. 

ความโดยพิสดารว่า แพะที่ถูกเรียกชื่อว่า พระทัพพมลลบุตร ในการเกิดขึ้นของเรื่อง 
[เป็นของมีอยู่]แห่งส่วน คือ ฝ่าย ได้แก่ ชาติดิรัจฉานและความเป็นแพะ ซึ่งอื่นจากส่วน คือ 
ฝ่าย ได้แก่ ชาติมนุษย์และความเป็นภิกษุของท่านพระทัพพมัลลบุตร อีกอย่างหนึ่ง ส่วนอื่นนั้น 
มีอยู่แก่ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]นั้น เหตุนั้น ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]จึงได้การนับว่าเป็นอัญญภาคิยะ (เป็นของส่วน 
อื่น, มีส่วนอื่น) 

[ท่านกล่าวประโยคเหล่านี้เพื่อแสดงว่า ภาค ศัพท์มีอรรถอะไร หมายถึงอะไร และอปาทานของ 
อฌฺฌ ศัพท์ คืออะไร จึงเริ่มต้นประโยคด้วย หิ ศัพท์ซึ่งทำหน้าที่วิตถารโชตกะ คือ แสดงความพิสดาร มี 
การอธิบายความดังนี้ 

๑. คำว่า โย หิ โส อฏฺรุปฺปตฺ ติ ย 0 “ทพฺโพ มลฺล ปุตฺ โต นามา” ติ ฉคลโก วุตฺโต. โส ฯเปฯ อฌฺฌสฺส 
ภาคสฺส โกฏฺราสสฺส ปกขสฺส (สนุตโก) โหดิ ดิรจฺฉานชาติยา เจา ฉคลกภาวสฺส จ อธิบายรูปวิเคราะห์แรก 
ที่เป็น อิทํ ตัทธิตว่า อฌฺฌภาคสฺส อิทํ อฌฺฌภาคิยํ 

๒. คำว่า โส วา อฌฺฌภาโค อสฺส อตฺถิ แสดงรูปวิเคราะห์ที่ ๒ ที่เป็นอัสสัตถิตัทธิต 
๓. คำว่า ยฺวาย 0 อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส ภาโค โกฏฺราโส ปกโข มนุสฺสชาติ เจา 
ภิกฺขุภาโว จ, ตโต (ภาคโต) อธิบายอปาทานของ อฌฺฌ ศัพท์ใน อฌฺฌภาค (ส่วนอื่น) 

๔. ในคำว่า ภาโค โกฏฺราโส ปกโข คำว่า โกฏฺราโส แสดงคำแปลของ ภาโค ว่าแปลว่า ส่วน 
ไม่ใช่แปลว่า การจำแนก และคำว่า ปกโข อธิบาย โกฏฺราโส ในลักษณะอธิบายความว่า ส่วนก็คือฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งนั่นเอง 

๕. คำว่า มนุสฺสชาติ เจา ภิกฺขุภาโว จ อธิบาย ภาค ศัพท์ในฝ่ายอปาทานว่าหมายถึงชาติ- 
มนุษย์และความเป็นภิกษุ ไม่ใช่อย่างอื่น 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๓&' 


๖. ในคำว่า ภาคสฺส โกฏฺราสสฺส ปกขสฺส ก็มีคำอธิบายในทำนองเดียวกันนี้ 
๗. คำว่า ติรจฺฉานชาติยา เจา ฉคลกภาวสฺส จ อธิบาย ภาค ศัพท์ใน อฌฺฌภาค ว่าหมายถึง 
ชาติดิรัจฉานและความเป็นแพะ ไม่ใช่อย่างอื่น 

อนึ่ง ใส ศัพท์ในประโยคว่า โส ยวาย 0 ฯเปฯ สัมพันธ์กับบทกริยาคุมพากย์และบทอื่นๆ ที่จะ 
กล่าวต่อมาในประโยคหลัง คือ (สนฺตโก) โหติ, ลภติ, อาธาโร, วตถ, อธิฏฺรานํ และ เวทิตพฺโพ 

ประโยคจริงในคัมภีร์กังขาวิตรณี คือ 

โย หิ โส อฏฺรุปปตฺติย 0 “ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต นามา”ติ ฉคลโก วุตฺโต. โส ยฺวาย 0 อายสฺมโต ทพฺพสฺส 
มลลปุตฺตสฺส ภาโค โกฏฺราโส ปกโข มนุสฺสชาติ เจา ภิกฺขุภาโว จ, ตโต (ภาคโต) อฌฺฌสฺส ภาคสฺส 
โกฏฺราสสฺส ปกขสฺส (สนฺตโก) โหดิ ดิรจฺฉานชาติยา เจา ฉคลกภาวสฺส จ, โส วา อฌฺฌภาโค อสฺส อตฺถิ 1 
ตสฺมา อฌฺฌภาคิยสงขยํ ลภดิ. ๘๔ 

ประโยคข้างต้นนี้ถือว่าเป็นประโยคยาวและเข้าใจยาก เพราะประกอบใช้ ย และ ต ศัพท์ แต่ 
ถ้าสังเกตเฉพาะใจความ ก็จะย่อประโยคลงได้และทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ใจความของประโยคข้างต้น คือ 

โส (ฉคลโก) อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส ภาโค, ตโต (ภาคโต) อฌฺฌสฺส ภาคสฺส (สนฺตโก) 
โหติ, โส วา อฌฺฌภาโค อสฺส อตฺถิ, ตสฺมา อฌฺฌภา คิยส งขยํ ลภติ. 

ด้วยเหตุนั้น อาจนำประโยคเต็มข้างด้นมาแต่งใหม่ให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ 

อฏฺรุปฺปตฺดิย 0 วุตฺโต ฉคลโก อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส มนุสฺสชาติภีกฺขุภาวสงฺชาตา (หรือ 
มนุสฺสชาติ เจา ภีกฺขุภาโว จาติ) ภาคโต อฌฺฌสฺส ดิรจฺฉานชาติฉคลกภาวสงขาตสฺส (หรือ ดิรจฺฉานชาติ 
เจา ฉคลกภาโว จาติ) ภาคสฺส สนฺตโก โหติ, โส วา อฌฺฌภาโค อสฺส อตฺถิ, ตสฺมา อฌฺฌภาคิยสงขยํ ลภติ. 

“แพะที่กล่าวถึงในการเกิดขึ้นของเรื่องเป็นของมีอยู่แห่งส่วนกล่าวคือชาติดิรัจฉานและความเป็น 
แพะอื่นจากส่วน คือ ชาติมนุษย์และความเป็นภิกษุของพ่านพระทัพพมัลลบุตร อีกอย่างหนึ่ง ส่วนอื่นนั้น 
มีอยู่แก่ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]นั้น เหตุนั้น ที่ตั้ง[แห่งชื่อ]จึงได้การนับว่าเป็นอัฌญภาคิยะ (เป็นของส่วนอื่น,มีส่วนอื่น)” 

ในประโยคที่แต่งใหม่นี้ ได้เพิ่ม สนฺตโก เข้ามาเพื่อให้เข้าใจง่าย และเห็น ภาค ศัพท์เป็นบทที่ 
แปลง่ายอยู่แล้ว จึงไม่อธิบายด้วย โกฏฺราส และ ปกฺข ศัพท์ 

คำว่า อฏฺรุปุปตฺติ (การเกิดขึ้นของเรื่อง) มีรูปวิเคราะห์ว่า อตฺถสฺส อุปปตฺดิ อฏฺรุปฺปตฺติ แปลง 
ตฺถ เป็น ฏฺร ด้วยสูตรในสัททนีดิปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๑๐๗) ว่า ตถานํ ฏฺรยุค 0 (แปลง ตก เป็น ฏฺร คู่) 
เนื่องด้วยคำที่เป็นทันตชอักษรในสันสกฤตนั้นมักเปลี่ยนเป็นมุทธชอักษรในบาลี โดยอักษร ทฺธ ในภาษา 
สันสกฤตมักเปลี่ยนเป็น ฑฺฒ ในภาษาบาลี เช่น 


๖๓๖ 


คำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


บาลี 

สันสกฤต 

อฑฺฒ 

อรฺทฺธ 

วฑฺฒ 

วฤทฺธ 

วุฑฺฒ 

วฤทฺธ 

วฑฺฒิ 

วฤทฺธิ 


แม้อักษร ต, ถ ในภาษาสันสกฤตมักเปลี่ยนเป็น ฏ, ร ในภาษาบาลี เพราะภาษาบาลีนิยมใช้ 
มุทธชอักษร (อักษรเกิดที่ปุ่มเหงือก) มากกว่าทันตชอักษร (อักษรเกิดที่ฟัน) เช่น 


บาลี 

สันสกฤต 

ปฏิปตฺดิ 

ปรติปตฺดิ 

ปรม 

บ!รถม 

อฏรกถา 

อรฺถกถา 

สงเขตฏร 

สํสฺกฤตารฺถ 


อุตฺถาน 

วุฏฺ^น 

อุตฺถาน 

โวฏรปน 

วฺยวสฺถาปน 

คณฺร 

คฺรนฺถ 

คณฺริ 

คฺรนฺกิ 

นิคณจึ 

นิครนถ 


ในฎีกาใหม่ กล่าวว่า อตฺถสฺส อุบ!ปตฺดิ อตฺถุปฺปตฺติ, อตฺถุปฺปตฺดิเยา อฏฺรุปฺปตฺติ ๘๕ (การเกิดขึ้น 
ของเรื่อง ชื่อว่า อัดถุปปัตติ อัดถุปปัตตินั้นนั่นเอง เป็นอัฏรุปปัตติ) การกล่าวเช่นนี้มีประโยชน์เพื่อแสดง 
รูปวิเคราะห์ว่า อดถสฺส อุบ!ปตฺดิ อฏฺรุปฺปตฺดิ และแสดงถึงการแปลง ดฺถ เป็นฏฺจิ■ไม่ใช่เพื่อแสดงรูปวิเคราะห์ 
๒ ประการ 

คำว่า อฏฺรุปฺปตฺดิ หมายถึง เหตุเกิดของสิกขาบทนั้นเอง ที่จริงแล้วพระเมตติยะและพระภูมชกะ 
ผู้เป็นอาทิกัมมิกะไม่ต้องอาบดด้วยสิกขาบทนี้ แต่ภิกษุในภายหลังที่ทำเช่นนี้จึงต้องอาปัด แต่อย่างไรก็ตาม 
เมื่ออธิบายสิกขาบทโดยยกตัวอย่างที่อ้างพระทัพพมัลลบุตรเป็นแพะ ก็จะทำให้เข้าใจเนื้อความในสิกขาบท 
ชัดเจนขึ้น พ่านจึงกล่าวว่า อฏฺรุปฺปตฺดิย 0 เป็นต้น] 

คำอธิบาย อธิกรณํ 


ยสมา จ เตสํ “อิมํ มยํ ทพพํ มลลปตตํ นาม กโรมา”ติ วทนตานํ ตสส นามกรณสฌฌาย 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๓๗ 


อาธาโร วตฺถุ อธิฏฺรานํ, ตสฺมา “อธิกรณนฺ”ติ เวทิตพฺโพ. ตฌฺหิ สนฺธาย “สจฺจํ กิร ตุมฺเห ภิกฺขเว 
ทพฺพํ มลฺลปุตฺตํ อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺสา”ติอาทิ วุตฺต 0 , น วิวาทาธิกรณาทีสุ อฌฺฌตรํ. กสฺมา. 
อสมฺภวโต. น หิ เมตฺติยภูมชกา จตุนฺนํ อธิกรณานํ กสฺสจิ อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส กิฌฺจิเทสํ 
เสสมตฺตํ อุปฺปาทิยึสุ, น จ จตุนฺนํ อธิกรณานํ เสใส นาม อตฺถิ. ชาติเสสาทโย หิ ปุคฺคลานํเยว 
เสสา วุตฺตา, น วิวาทาธิกรณาทีนํ. ตฌฺจ “ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต”ติ นาม 0 ตสฺส อฌฺฌภาคิยาธิกรณ- 
ภาเว ริตสฺส ฉคลกสฺส โกจิ เทโส โหติ เถรํ ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธํเสตุ 0 เสสมตฺโต. 

พึงทราบว่า[แพะนั้น]เป็นที่ตั้ง[แห่งชื่อ] เพราะเป็นที่ตั้ง คือ สถานที่ กล่าวคือ ที่ตั้ง 
อาศัยแห่งชื่อที่เรียกว่า ชื่อที่ตั้งขึ้นนั้นของพระเมตติยะและพระภูมชกะเหล่านั้น ผู้กล่าวอยู่ว่า 
พวกเราทำให้แพะนั้ชื่อว่าทัพพมัลลบุตร ดังจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงหมายถึงแพะอันเป็นที่ 
ตั้งของชื่อว่าทัพพมัลลบุตรนั้น จึงตรัสว่า 

สจฺจํ กิร ตุมฺเห ภิกฺขเว ทพฺพํ มลฺลปุตฺตํ อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส [กิฌฺจิ เทสํ เสส- 
มตฺตํ อุปาทาย ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธํเสก]. ๘๖ 

“ภิกษุทั้งหลาย ทราบว่าพวกเธอถือเอาเพียงข้ออ้างที่แสดงไว้บางอย่างของสิ่งอย่างอื่น 
แล้วกำจัดทัพพมัลลบุตรด้วยอา'ปติปาราชิก จริงหรือ” 

มิได้ตรัสไว้โดยหมายถึงวิวาทาธิกรณ์ (คดีคือการวิวาท) เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ถามว่า : เพราะเหตุอะไร 

ตอบว่า : เพราะไม่ควรเป็นวิวาทาธิกรณ์เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องด้วยพระ 
เมตติยะและพระภูมชกะเหล่านั้นไม่ได้ถือเอาเพียงข้ออ้างที่แสดงไว้บางอย่างของอธิกรณ์ที่มี 
ส่วนอื่นบางอย่างในอธิกรณ์ ๔ อีกทั้งขึ้นชื่อว่าข้ออ้างของอธิกรณ์ ๔ หามีไม่ โดยแท้จริงแล้ว 
ข้ออ้างมีชาติเป็นต้นตรัสว่าเป็นข้ออ้างของบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่ข้ออ้างของวิวาทาธิกรณ์เป็นต้น 
และชื่อว่าหัพพมัลลบุตรนั้นก็เป็นเพียงข้ออ้างที่แสดงไว้บางอย่างของแพะที่ตั้งอยู่ในความเป็น 
ที่ตั้ง[ของชื่อ]ที่มีล่วนอื่นนั้น เพื่อกำจัดพระเถระด้วยอาปติปาราชิก 

[ข้อความว่า “ข้ออ้างมีชาติเป็นต้นตรัสว่าเป็นข้ออ้างของบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่ข้ออ้างของวิวาทา- 
ธิกรณ์เป็นต้น” หมายความว่า ผู้โจทก์ได้กล่าวยกข้ออ้าง คือ อาป็ติไว้ในบุคคล แล้วโจทด้วยอาป็ติปาราชิก 


๒ &โไ V'ะ 


คำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ว่า บุคคลนั้นไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่บุตรของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศากยบุตร ไม่ใช่ข้ออ้างของคดี คือ การวิวาท 
(วิวาทาธิกรณ์) เป็นต้น 

ประโยคว่า ยสฺมา จ ฯเปฯ ชื่อว่า ประโยคปี'กขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น โดยอธิบาย อธิกรณ 
อื่นจาก อฌฺฌภาคิย ที่ได้กล่าวไว้ก่อนแล้ว จ ศัพท์ทำหน้าที่ปักขันตรโชตกะ คือ แสดงฝ่ายอื่น และในประโยค 
ว่า 

ยสฺมา จ เตส 0 “อิมํ มย 0 ทพุพ 0 มลฺลปุตฺตํ นาม กโรมา”ติ วทนฺตานํ ตสฺสา นามกรณสฌฺฌาย 
อาธาโร วตฺถุ อธิฏฺรานํ, ตสฺ มา “อธิกรณนุ”ติ เวทิตพฺโพ. 

ก็มี ยสฺมา และ ตสฺมา คู่กัน ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย ยสฺมา เป็น ประโยคอนิยมะ คือ ประโยค 
แสดงความไม่แน่นอน และเป็น ประโยคการณะ คือ ประโยคแสดงเหตุ ส่วนประโยคที่ขึ้นด้นด้วย ตสฺมา 
เป็น ประโยคนิยมะ คือ ประโยคแสดงความแน่นอน และเป็น ประโยคผล 

คำว่า ตสฺมา ใน ตสฺมา “อธิกรณนุ”ติ เวทิตพฺโพ เพิ่มคำว่า อาธารตฺตา หรือ อาธารภาวโต โดย 
เปลี่ยน อาธาโร เป็น อาธาร และเพิ่ม ตฺต ปัจจัยในภาวดัทธิต หรือ ภาว ศัพท์เข้ามาประกอบร่วม คำนี้ 
แปลตามศัพท์ว่า ตสฺส ฉคลกสฺส ตสฺสา นามกรณสฌฺฌาย อาธารตฺตา (เพราะความที่แห่งแพะนั้นเป็นที่ตั้ง 
แห่งชื่อที่เรียกว่าชื่อที่ถูกกระทำนั้น, เพราะแพะนั้นเป็นที่ตั้งของชื่อ[ว่าทัพพมัลลบุตร]นั้น) 

คำว่า นามกรณสฌฺฌา (ชื่อที่เรียกว่าชื่อที่ตั้งขึ้น) มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า นามกรณสงขาตา 
สฌฺฌา นามกรณสฌฺฌา (สัมภาวนาบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

ประโยคว่า ตฌฺหิ สนฺธาย ฯเปฯ เป็นประโยคยํ้าความ เรียกว่า หัฬหีกรณะ ในที่นี้'จัดเป็นอาคม- 
ทัฬหีกรณะ เพราะอ้างประโยคว่า สจฺจํ กิร ฯเปฯ จากพระบาลี 

ประโยคว่า น หิ ฯเปฯ ที่อยู่ท้ายบทแสดงเหตุ คือ อสมฺภาโต ตามวิธีสัมพันธ์ประโยคเรียกว่า 
ประโยควิตถาระ คือ อธิบายบทเหตุนั้นให้ชัดเจน หิ ศัพท์ทำหน้าที่วิตถารโชตกะ (โดยทั่วไป หิ นิบาตที่อยู่ 
หลังประโยคต้นอันประกอบด้วยบทแสดงเหตุ, คำว่า กถ 0 และคำว่า ตตฺถ มักแสดงความพิสดาร) ดังฎีกา 
ใหม่กล่าวว่า 

อิทา นิ ตเมว อสมฺภว 0 ปากฏ 0 กตฺวา ทสฺเส ตุ 0 “น ที”ติอาทิ วุตฺตํ. ๘๗ 

“บัดนี้ พ่านกล่าวว่า น ที เป็นต้น เพราะแสดงความมีไม่ได้นั้นนั้นแหละให้ปรากฏชัดเจน” 

ประโยคว่า ชาติเลสาทโย ที ฯเปฯ เป็น ประโยคทัฬหีกรณะ ที ศัพท์ทำหน้าที่ทัฬหีกรณโชตกะ 
ซึ่งในที่นี้เป็นการยํ้าความด้วยยุตดิ คือ ความเหมาะสม โดยไม่อ้างข้อความจากคัมภีร์มาแสดงไว้เป็นสาธก 
ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 


อิทานิ ตเมว สมตฺเถตุ 0 ชาติเลสาทโย หีดิอาทิ วุดฺดํ. ๘๘ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๓๙ 


“บัดนี้ ท่านกล่าวว่า ชาติเลสาทโย หิ เป็นต้น เพื่อยํ้าข้อความนั้นนั่นเอง” 

คำว่า ชาติเลส มีรูปวิเคราะห์ว่า ชาติเยา เลโส ชาติเลโส (ข้ออ้างคือชาติ) อาทิ ศัพท์ใน ชาติ- 


เสสาทโย หมายเอาข้ออ้างคือชื่อ (นามเสส) เป็นต้น 
ดังฎีกาใหม่ประพันธ์เป็นคาถาท่องจำว่า 


เสสา ชาตินามโคตฺต- 
ปตฺตจีวรุปชฺฌายา 


ลิงฺคาปตฺดิวสาปิ จ 
จริยาวาสาสา ทส. ๘๙ 


“ข้ออ้างมี ๑๐ อย่าง โดยจำแนกตามชาติ ชื่อ โคตร รูปร่าง อาบัติ บาตร จีวร 
อุปัชฌาย์ อาจารย์ และที่อยู่” 

ตัวอย่างในเรื่องข้ออ้าง คือ 

๑. การอ้างชาติ (ชาติเสส) คือ การโจทให้ผู้อื่นเข้าใจผิดโดยอาศัยชาติที่เสมอกันในชาติ ๔ 


คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร เช่น ภิกษุพบภิกษุรูปหนึ่งผู้มีชาติกษัตริย์ต้องอาป็ตั๊ปาราชิก จึง 
โจทภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้มีชาติกษัตริย์ว่า ท่านไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร 

๒. การอ้างชื้อ (นามเสส) เช่น ภิกษุพบภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าดิสสะต้องอาปัตั๊ปาราชิก จึงโจท 
ภิกษุอีกรูปหนึ่งชื้อว่าดิสสะว่า ท่านไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร 

๓. การอ้างโคตร (โคตฺตเลส) เช่น ภิกษุพบภิกษุรูปหนึ่งผู้มีโคตรโคตมะต้องอาบัติปาราชิก 
จึงโจทภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้มีโคตรโคตมะว่า ท่านไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร 

๔. การอ้างรูปร่าง (ลิงคเลส) เช่น ภิกษุพบภิกษุรูปหนึ่งผู้มีรูปร่างสูงต้องอาป็ติปาราชิก จึง 
โจทภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้มีรูปร่างสูงว่า ท่านไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร 

๕. การอ้างอาปติ (อาปตฺดิเสส) เช่น ภิกษุพบภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติเบา (ลหุกาปติ) จึงโจท 
ภิกษุนั้นว่า ท่านต้องอาบัติหนัก (ครุกาบต) 

๖.การอ้างบาตร (ปตฺตเลส) เช่น ภิกษุพบภิกษุรูปหนึ่งผู้ใข้บาตรดินต้องอาบตปาราชิก จึง 
โจทภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้ใข้บาตรดินว่า ท่านไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร 

๗. การอ้างจีวร (จีวรเสส) เช่น ภิกษุพบภิกษุรูปหนึ่งผู้ใข้จีวรไหมต้องอาบตปาราชิก จึงโจท 
ภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้ใข้จีวรไหมว่า ท่านไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร 

๘. การอ้างอุปัชฌาย์ (อุปชฺฌายเลส) เช่น ภิกษุพบภิกษุรูปหนึ่งผู้เป็นศิษย์ของอุปัชฌาย์ชื้อ 
นาคะ จึงโจทภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นศิษย์ของพระนาคะนั้นว่า ท่านไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร 

๙. การอ้างอาจารย์ (อาจริยเลส) เช่น ภิกษุพบภิกษุรูปหนึ่งผู้เป็นศิษย์ของอาจารย์ชื้อดิสสะ 
จึงโจทภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นศิษย์ของพระดิสสะนั้นว่า ท่านไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร 


๖๙๐ 


คำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


๑๐. การอ้างที่อยู่ (เสนาสนเลส) เช่น ภิกษุพบภิกษุรูปหนึ่งผู้อยู่ในวัดหน้าหมู่บ้าน จึงโจท 
ภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้อยู่ในวัดนั้นว่า ท่านไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร] 

คำอธิบาย เทโส 

เอตฺถ จ ทิสฺสติ อปทิสฺสติ “อยนุ”ติ โวหรืยตีติ เทโส, ชาติอาทีสุ อณุฌตรโกฏฺจิาสสฺเสต 0 

อธิวจนํ. 

อนึ่ง ในปาฐะว่า กิณุจิ เทสํ เลสมตฺตํ อุปาทาย นี้ คำว่า เทสะ คือ ส่วนที่ถูกแสดง คือ 
ถูกกล่าวว่าเป็นบุคคลนี้ คำนี้เป็นชื่อของส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในชาติเป็นต้น 

[ประโยคว่า เอตฺถ จ ทิสฺสติ อปทิสฺสติ ฯเปฯ (อนึ่ง ในปาฐะว่า กิฌฺจิ เทส 0 เสสมตฺตํ อุปาทาย นี้ 
คำว่า เทสะ คือ ส่วนที่ถูกแสดง ฯลฯ) มีคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

เอว 0 อสมฺภา 0 ทสฺเสตฺวา อิทานิ อิมินาว ปสงฺเคน เทสเลสสทฺทานํ อตฺถํ สำณฺเณตุ๊ “เอตฺถ จา”ติ 

อาทิมาห .' ,0 

“พระอรรถกถาจารย์แสดงความมีไม่ได้[ของวิวาทาธิกรณ์ เป็นต้น] อย่างนี้แล้ว บัดนี้ กล่าว 
ประโยคว่า เอตฺถ จ เป็นต้น เพื่ออธิบายความหมายของศัพท์ว่า เทส และ เลส ด้วยการเกี่ยวข้องกันนี้” 

คำว่า เทส ประกอบรูปศัพท์มาจาก ทิส ธาตุ (อุจุ'จารเณ ะะ กล่าว) + ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะ 
มีรูปวิเคราะห์ว่า ทิสฺสติ อปทิสฺสตีติ เทโส (ส่วนที่ถูกแสดง ชื่อว่า เทสะ) ท่านเพิ่มคำอธิบายในเรื่องนี้ว่า 

- คำว่า อปทิสฺสติ อธิบายอรรถของ ทิส ธาตุใน ทิสฺสติ ว่าแปลว่า “แสดง” ไม่ใช่แปลว่า เห็น 
เพราะ ทิส ธาตุที่มี อป อยู่หน้าใช้ในความหมายว่า แสดง 

- คำว่า อยนฺติ โวหรียติ อธิบายคำอธิบายของ อปทิสฺสติ ว่า การแสดงในเรื่องนี้ ก็คือการ 
กล่าวว่าเป็นบุคคลนี้ หมายถึง การกล่าวว่าแพะเป็นพระทัพพมัลลบุตรนั้นเอง (การอ้างในสิกขาบทนี้เป็น 
นามเสสะ คือ การอ้างชื่อ โดยตั้งชื่อแพะว่าเป็นพระหัพพมัลลบุตรและตั้งชื้อแพะตัวเมียว่าชื่อว่าเมตติยา)] 

คำอธิบาย เลสมดฺโด 

อณุฌมฺปิ วตฺถุ สิสฺสติ สิลิสฺสติ โวหารมตฺเตเนว อีสก 0 อลฺลียตีติ เลโส, ชาติอาทีนํเยว 
อณุฌตรโกฏฺราสสฺเสต 0 อธิวจนํ. 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


ะ? (^(ซิ) 


คำว่า เลสะ คือ ส่วนที่ติด เนื่องกับวัตถุอื่น กล่าวคือ แนบชิดกันเล็กน้อยโดยเป็นเพียง 
ถ้อยคำ เท่านั้น [ไม่ใช่ความหมาย] คำนี้เป็นชื่อของส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในชาติ เป็นต้นนั้นเอง 

[คำว่า เลส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อฌฺฌมฺปิ วตฺถุ๊ ลิสฺสตีติ เลโส = ส่วนที่ติดเนื่องกับวัตถุอื่น ชื่อว่า เสสะ (ลิส ธาตุ (สิเสสเน ะะ 
ติด เนื่อง, แนบชิบ) + ณ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ ฎีกาใหม่ แสดงอรรถของธาตุนี้ว่า ลิส อลฺลีภาเว (สิส ธาตุ 
เป็นไปในความติดเนื่อง)) 

ท่านเพิ่มคำอธิบายในเรื่องนี้ว่า 

- คำว่า สิลิสฺสติ อธิบาย อรรถของ ลิส ธาตุว่าใช้ในความหมายว่า ติด เนื่อง ไม่ใช่ใช้ใน 
ความหมายว่า ถึง เพราะ สิส ธาตุ ทิวาทิคณะ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ ติด เนื่อง และ ถึง (ลิส สิเลสปฺเปสุ) 

- คำว่า โวหารมตฺ เต เนว อีสก 0 อลฺลียดิ อธิบายคำอธิบายของการติดเนื่องในเรื่องนี้ว่า เป็น 
การแนบชิดกันเล็กน้อยโดย เป็นเพียงถ้อยคำ เท่านั้น ไม่ใช่การแนบชิดกันโดยความหมาย คือ เป็นคนละ 
อย่างกัน ไม่ใช่สิ่ง เดียวกัน เช่น การเรียกพระทัพพมัลลบุตรว่า เป็นแพะ ก็ทำให้ท่านเป็นแพะด้วยการเรียก 
เท่านั้น] 


ปทภาชเน ปน ยสฺส อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส กิฌฺจิ เทส 0 เลสมตฺตํ อุปาทาย ปารา- 
ชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธํเสยฺย, ต 0 ยสุมา อฏฺรุปฺปตุติวเสเนว อาวิภูต 0 , ตสุมา ต 0 อวิภชิตฺวา ยานิ 
“อธิกรณใ4”ติ วจนสามฌฺฌโต อตฺถุทุธารวเสน ปวตฺตานิ จตุตาริ อธิกรณานิ, เตสํ อฌฺฌภาคิยตา 
จ ตพฺภาคิยตา จ ยสุมา อปากฏา, ชานิตพฺพา จ รินยธเรหิ, ตสุมา ตฌฺจ อวสาเน อาปตุตณุฌ- 
ภาคิเยน โจทนฌฺจ อาริกาตุ 0 “อณุฌภาคิยสุส อธิกรณสุสาติ อาปตุตณุฌภาคิยํ วา โหติ 
อธิกรณณุฌภาคิยํ วา”ติอาทิ วุตุต 0 . 

อนึ่ง ภิกษุถือเอาเพียงข้ออ้างที่แสดงไว้บางส่วนของสิ่งอย่างใด แล้วพึงกำจัดด้วย 
อาบัติปาราชิก สิ่งอย่างอื่นนั้นปรากฏชัดเจนแล้วโดยเนื่องด้วยการเกิดขึ้นของเรื่องโดยแท้ 
ดังนั้น พระพุทธองค์จึงไม่ทรงจำแนกสิ่งอย่างอื่นนั้นไว้ในปทภาชนีย์ แด 1 ตรัสว่า 

อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺสาติ อาปดตณุฌภาคิยํ วา โหติ อธิกรณณุฌภาคิยํ วา. 

“คำว่า อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส คือ อาบัติที่มีล่วนอื่น หรืออธิกรณ์'ที่มีส่'วนอื่น” 

เป็นต้น เพื่ออธิบายว่า อธิกรณ์ ๔ เหล่านั้นมีส่วนอื่น (อัญญภาคิยะ) และมีส่วน 


๖๙๒ 


คำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


[เดียวกัน]นั้น (ตัพภาคิยะ) พร้อมด้วยการโจทด้วยอาบัติที่มีส่วนอื่น (อาปัตตัญญภาคิยโจทนา) 
ในตอนท้าย เพราะความมีส่วนอื่น (กัญญภาคิยะ) และความมีส่วน[เดียวกัน]นั้น (ตัพภาคิยะ) 
ของอธิกรณ์ ๔ เหล่านั้นที่เป็นไปโดยเนื่องด้วยการยกอรรถ[ทั้งหมดเท่าที่มีได้]ขึ้นมาแสดง (ยัดถุท- 
ธาระ) เพราะเป็นศัพท์เหมือนกันว่า อธิกรณ์ ไม่ปรากฏชัดเจน [เนื่องจากไม่มีฐานะที่แสดงไว้ใน 
ที่อื่นจากปทภาชนีย์] และเป็นสิ่งที่พระวินัยธรพึงทราบ 

[คำว่า อธิกรณ ในสิกขาบทก่อน คือ อธิกรณ์ หรือคดี ๔ ประเภทมีวิวาทาธิกรณ์เป็นต้น แต่ 
ในสิกขาบทนี้เป็นบุคคลที่ตั้งแห่งชื่อ ซึ่งก็คือแพะนั่นเอง อันเป็นที่ตั้งของชื่อเรียกว่าพระทัพพมัลลบุตร ที่ 
พระเมตติยะและพระภูมชกะตั้งให้ชั่วคราวเพื่อจะโจทพระหัพพมัลลบุตร แต่ในปทภาชนีย์มิได้ระบุว่า คำ 
ดังกล่าวหมายถึงที่ตั้งแห่งชื่อ แต่ได้ตรัสถึงอธิกรณ์ ๔ ไว้โดยต้องการจะแสดงอัตถุทธาระ คือ การยกอรรถ 
ทั้งหมดเท่าที่มีได้ขึ้นแสดง ดังนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวประโยคข้างต้นเพื่อจะอธิบายให้ข้อความใน 
คัมภีร์อรรถกถาไม่ขัดแย้งกับปทภาชนีย์ในพระบาลี ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ยทิ ปน นามกรณสฌฺฌาย อาธารภูต 0 ฉคลก 0 สนฺธาย “อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺสา”ติ วุตฺต 0 , 
อถ กสฺมา ปทภาชเน ต 0 อริภชิตฺวา “อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺสาติ อาปตฺตฌฺฌภาคิยํ วา โหดิ อธิกรณฌฺฌ- 
ภาคิย 0 วา”ติอาทิ วุตฺตนฺดิ อาห “ปทภาชเน ปนา”ติอาทิ. ๙ ® 

“อนึ่ง พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ปทภาชเน ปน เพื่อขจัดความสงสัยว่า ถ้าพระพุทธองค์ตรัส 
ว่า อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส โดยหมายถึงแพะอันเป็นที่ตั้งของชื่อที่เรียกว่าชื่อที่ตั้งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้น 
เหตุใดจึงมิได้ทรงจำแนกที่ตั้งของชื่อดังกล่าว แต่ตรัสว่า อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺสาดิ อาปตฺตฌฺฌภาคืยํ 
วา โหดิ อธิกรณฌฺฌภาคิยํ วา เป็นต้น” 

ตามคำอธิบายในฎีกาใหม่ข้างต้น มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า ปทภาชเน ปน ฯเปฯ วุตฺตํ ดังนี้ 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวในประโยคก่อนว่า อธิกรณ ศัพท์ใช้ใน 
ความหมายว่า ที่ตั้งแห่งชื่อ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดในปทภาชนีย้จึงมิได้ทรงจำแนกที่ตั้งของชื่อดังกล่าว แต่ตรัส 
ว่า อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺสาติ อาปตฺตฌฺฌภาคิยํ วา โหดิ อธิกรณฌฺฌภาคิยํ วา เป็นต้น 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ในปทภาชนีย้ควรตรัส'ว่า อธิกรณ ศัพท์ใช้ในความหมาย 
ว่า ที่ตั้งแห่งชื่อ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ปทภาชเน ปน เป็นต้น อธิบายว่า 
พระพุทธองค์ตรัสว่า อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺสาดิ อาปตฺตฌฺฌภาคิยํ วา โหดิ อธิกรณฌฺฌภาคิย 0 วา เป็นต้น 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๙๓ 


เพื่อจะทรงอธิบายว่า อธิกรณ์ ๔ เหล่านั้นมีส่วนอื่น (อัญญภาคิยะ) และมีส่วน[เดียวกัน]นั้น (ตัพภาคิยะ) 
พร้อมด้วยการโจทด้วยอาปติที่มีส่วนอื่น (อาปัตตัญญภาคิยโจทนา) ในตอนท้าย ดังนี้แล 

ประโยคข้างด้นเป็นประโยคยาว ผู้อ่านต้องรู้จักตัดพลความออก จึงจะทำให้เข้าใจความได้ 
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะทำให้เหลือเพียงใจความเท่านั้น ส่วนใหญ่พลความในประโยคมักเป็นบทวิเสสนะ 
หรือเป็นประโยค ย หรือประโยคอุปมา ดังนั้น ใจความในประโยคนี้ คือ 

ปทภาชเน ปน ยสฺส อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส กิฌฺจิ เทส 0 เลสมตฺตํ อุปาทาย ปาราชิเกน 
ธมฺเมน อนุทฺธํเสยย, ต 0 อวิภชิตฺวา เตส 0 (อธิกรณานํ) อฌฺฌภาคิยตา จ ตพฺภาคิยตา จ ยสฺมา อปากฏา, 
ชานิตพฺพา จ วินยธเรหิ, ตสฺมา ตฌฺจ (อฌฺฌภาคิยต 0 จ ตพฺภาคิยต 0 จ) อาสาเน อาปตฺตฌฺฌภาคิเยน 
โจทนฌฺจ อาวิกาตุ๊ “อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺสาติ อาปตฺตฌฺฌภาคิย 0 วา โหดิ อธิกรณฌฺฌภาคิย 0 วา”ติอาทิ 
วุตฺต 0 . 

ข้อความว่า “อธิกรณ์ ๔ เหล่านั้นมีส่วนอื่น (กัญญภาคิยะ) และมีส่วนเดียวกันนั้น (ตัพภาคิยะ) 
พร้อมด้วยการโจทด้วยอาปติที่มีส่วนอื่น (อาบัตตัญญภาคิยโจทนา)” ค่อนข้างเข้าใจยาก ต้องดูข้อความเต็ม 
จากพระบาลีจึงจะเข้าใจ ขอนำมาแสดงไว้ดังต่อไปนี้ 

อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺสาติ อาปตฺตฌฺฌภาคิยํ วา โหดิ อธิกรณฌฺฌภาคิยํ วา. กก 0 อธิกรณ์ 
อธิกรณสฺส อฌฺฌภาคิยํ. วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณสฺส อาปตฺตาธิกรณสฺส กิจจาธิกรณสฺส อฌฺฌ- 
ภาคิย 0 . อนุวาทาธิกรณ์ อาปตฺตาธิกรณสฺส กิจจาธิกรณสฺส วิวาทาธิกรณสฺส อฌฺฌภาคิยํ. อาปตฺตาธิกรณ์ 
กิจจาธิกรณสฺส วิวาทาธิกรณสฺส อนุวาทาธิกรณสฺส อฌฺฌภาคิย 0 . กิจจาธิกรณ์ วิวาทาธิกรณสฺส อนุ- 
วาทาธิกรณสฺส อาปตฺตาธิกรณสฺส อฌฺฌภาคิย 0 . เอว 0 อธิกรณ์ อธิกรณสฺส อฌฺฌภาคิย 0 . 

กถํ อธิกรณ์ อธิกรณสฺส ตพฺภาคิยํ. วิวาทาธิกรณ์ วิวาทาธิกรณสฺส ตพฺภาคิย 0 . อนุวาทาธิกรณ์ 
อนุวาทาธิกรณสฺส ตพฺภาคิย 0 . อาปตฺตาธิกรณ์ อาปตฺตาธิกรณสฺส สิยา ตพฺภาคิยํ สิยา อฌฺฌภาคิยํ. 

กก 0 อาปตฺตาธิกรณ์ อาปตฺตาธิกรณสฺส อฌฺฌภาคิย 0 . เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติ อทินฺนาทานปารา- 
ชิกาปตฺดิยา มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺดิยา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺดิยา อฌฺฌภาคิยา. อทินฺนาทาน- 
ปาราชิกาปตฺดิ มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺดิยา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺดิยา เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺดิยา 
อฌฺฌภาคิยา. มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺดิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺดิยา เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺดิยา 
อทินฺนาทานปาราชิกาปตฺดิยา อฌฺฌภาคิยา. อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺดิ เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺดิยา 
อทินฺนาทานปาราชิกาปตฺดิยา มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺดิยา อฌฺฌภาคิยา. เอว 0 อาปตฺตาธิกรณ์ อาปตฺตาธิ- 
กรณสฺส อฌฺฌภาคิย 0 . 

กถ 0 อาปตฺตาธิกรณ์ อาปตฺตาธิกรณสฺส ตพฺภาคิย 0 . เมถุนธมฺมปาราชิกาปตฺติ เมถุนธมฺม- 


๖๙๙ คำอธิบายธัญญภาคิยสิกขาบท [๒. สังฆาทิเสส 

ปาราชิกาปตฺติยา ตพฺภาคิยา. อทินฺนาทานปาราชิกาปตฺติ อทินฺนาทานปาราชิกาปตฺติยา ตพฺภาคิยา. มนุสฺส- 
าคฺคหปาราชิกาปตฺติ มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกาปตฺติยา ตพฺภาคิยา. อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺติ อุตฺตริ- 
มนุสฺสธมฺมปาราชิกาปตฺติยา ตพฺภาคิยา. เอว 0 อาปตฺตาธิกรณํ อาปตฺตาธิกรณสฺส ตพฺภาคิย 0 . 

กิจฺจาธิกรณํ กิจจาธิกรณสฺส ตพฺภาคิย 0 . เอว 0 อธิกรณํ อธิกรณสฺส ตพฺภาคิย 0 . ๙๒ 

“คำว่า อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส (สิ่งอย่างอื่น) คือ เป็นอาบ'ติที่มีส่วนอื่น หรืออธิกรณ์ที่มี 

ส่วนอื่น 

- อธิกรณ์ชื่อว่ามีส่วนอื่นจากอธิกรณ์อย่างไร 

๑. วิวาทาธิกรณ์ เป็นเรื่องอื่นจากอนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ และกิจจาธิกรณ์ 
๒. อนุวาทาธิกรณ์ เป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรณ์ กิจจาธิกรณ์ และวิวาทาธิกรณ์ 
๓. อาป’ตตาธิกรณ์ เป็นเรื่องอื่นจากกิจจาธิกรณ์ วิวาทาธิกรณ์ และอนุวาทาธิกรณ์ 
๔. กิจจาธิกรณ์ เป็นเรื่องอื่นจากวิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์ และอาปัตตาธิกรณ์ 
อธิกรณ์ชื่อว่ามีส่วนอื่นจากอธิกรณ์ อย่างนี้ 

- อธิกรณ์ชื่อว่ามีส่วนเดียวกับอธิกรณ์อย่างไร 

๑. วิวาทาธิกรณ์ เป็นเรื่องเดียวกับวิวาทาธิกรณ์ 
๒. อนุวาทาธิกรณ์ เป็นเรื่องเดียวกับอนุวาทาธิกรณ์ 

๓. อาปัตตาธิกรณ์ เป็นเรื่องเดียวกับอาปัตตาธิกรณ์ก็มี เป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรณ์ก็มี 

- อาปัตตาธิกรณ์ชื่อว่ามีส่วนอื่นจากอาปัตตาธิกรณ์อย่างไร 
๑. เมถุนธรรมปาราชิกาบํ!ต เป็นเรื่องอื่นจาก 

- อทินนาทานปาราชิกาบตั๊ 

- มนุสสวิคคหปาราชิกาบํเต 

- อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบต 

๒. อทินนาทานปาราชิกาปติ เป็นเรื่องอื่นจาก 

- มนุสสริคคหปาราชิกาปติ 

- อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาปติ 

- เมถุนธรรมปาราชิกาปติ 

๓. มนุสสริคคหปาราชิกาปติ เป็นเรื่องอื่นจาก 

- อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาปติ 

- เมถุนธรรมปาราชิกาปติ 

- อทินนาทานปาราชิกาปติ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๙ &: 


๔. อุดตริมนุสสธรรมปาราชิกาปติ เป็นเรื่องอื่นจาก 

- เมถุนธรรมปาราชิกาป๋ต 

- อทินนาทานปาราชิกาปต 

- มนุสสวิคคหปาราชิกาบต 

อาปัดตาธิกรณ์ชื่อว่ามีส่วนอื่นจากอาปัดตาธิกรณ์ อย่างนี้ 
อาปัดตาธิกรณ์ชื่อว่ามีส่วนเดียวกับอาปัดตาธิกรณ์อย่างไร 
๑. เมถุนธรรมปาราชิกาปต เป็นเรื่องเดียวกับเมถุนธรรมปาราชิกาปติ 
๒. อทินนาทานปาราชิกาปติ เป็นเรื่องเดียวกับอทินนาทานปาราชิกาปติ 
๓. มนุสสวิคคหปาราชิกาปติ เป็นเรื่องเดียวกันกับมนุสสวิคคหปาราชิกาปติ 
๔. อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาปติ เป็นเรื่องเดียวกับอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาปติ 
อาปัตตาธิกรณ์ชื่อว่ามีส่วนเดียวกับอาปัตตาธิกรณ์ อย่างนี้ 
กิจจาธิกรณ์มีส่วนเดียวกับกิจจาธิกรณ์ 
อธิกรณ์ชื่อว่ามีส่วนเดียวกับอธิกรณ์ อย่างนี้” 

สรุปความว่า อธิกรณ์ ๔ เป็นเรื่องเดียวกัน (ตัพภาคิยะ) เพราะมีวัตถุเสมอกัน ทั้งยังเป็นเรื่อง 
อื่น (กัญญภาคิยะ) เพราะอธิกรณ์ ๔ แต่ละอย่างก็เป็นคนละเรื่องกับอธิกรณ์อื่นที่เหลือ ดังจะเห็นได้ว่า 
วิวาทาธิกรณ์เป็นเรื่องเดียวกับวิวาทาธิกรณ์ ทั้งยั้งเป็นเรื่องอื่นจากอนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ และ 
กิจจาธิกรณ์ ดังนี้เป็นต้น ที่จริงแล้วไม่ว่าวิวาทาธิกรณ์จะเกิดในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาล ก็อาศัยวัตถุ 
เสมอกัน คือ มีเรื่องที่ทำให้วิวาทอย่างเดียวกันในเหตุแห่งการวิวาท ๑๘ อย่างมีธรรมและวินัย เป็นต้น 

ข้อความว่า “เพราะความมีส่วนอื่น (กัญญภาคิยะ) และความมีส่วน[เดียวกัน]นั้น (ดัพภาคิยะ) 
ของอธิกรณ์ ๔ เหล่านั้น ที่เป็นไปโดยเนื่องด้วยการยกอรรถ[ทั้งหมดเท่าที่มีได้]ขึ้นแสดง (กัดถุทธาระ) 
เพราะเป็นศัพท์เหมือนกันว่าอธิกรณ์ ไม่ปรากฏชัดเจน [เนื่องจากไม่มีฐานะที่แสดงไว้ในที่อื่นจากปทภาชนีย์] 
และเป็นสิ่งที่พระวินัยธรพึงทราบ” เป็นประโยคยาวและเข้าใจยาก จึงต้องตัดพลความออกให้เหลือใจความ 
ในเรื่องนี้ว่า “เพราะความมีส่วนอื่น (กัญญภาคิยะ) และความมีส่วน[เดียวกัน]นั้น (ตัพภาคิยะ) ไม่ปรากฏ 
ชัดเจน และเป็นสิ่งที่พระวินัยธรพึงทราบ” 

ข้อความว่า “เพราะเป็นศัพท์เหมือนกันว่า อธิกรณ์” เป็นบทแสดงเหตุที่ใข้ขยายการที่อธิกรณ์ 
๔ เป็นไปโดยเนื่องด้วยการยกอรรถ[ทั้งหมดเท่าที่มีได้]ขึ้นแสดง หมายความว่า พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า 
คำว่า อธิกรณ ในสิกขาบทนี้ปรากฏชัดเจนแล้ว จึงแสดงถึงอธิกรณ์ ๔ ที่เป็นศัพท์เดียวกัน โดยจำแนก 
อธิกรณ์เหล่านั้นออกเป็นเรื่องต่างกันและเรื่องเดียวกัน 


๖๙๖ 


คำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ข้อความว่า “อธิกรณ์ ๔ เหล่านั้นที่เป็นไปโดยเนื่องด้วยการยกอรรถ[ทั้งหมดเท่าที่มีได้]ขึ้นแสดง 
(อัดถุทธาระ) เพราะเป็นศัพท์เหมือนกันว่า อธิกรณ์” หมายความว่า การยกแสดงอัตถุทธาระโดยไม่ระบุ 
ข้อความที่หมายถึงในที่นั้นๆ เป็นธรรมเนียมของพระบาลี เพราะเห็นว่าข้อความดังกล่าวปรากฏชัดเจนแล้ว 
ในฎีกาใหม่ได้อธิบายเรื่องอัตถุทธาระว่า 

นนุ จ “อตุ[ถมตุต 0 ปติ สทฺทา อภินิวิสนฺตี”ติ น เอเกน สทฺเทน อเนกตฺถา อภิธียนฺตีติ. สจฺจเมต 0 , 
สทฺทวิเสเส อเปกฺขิเต. เตส 0 เตส 0 ปน อตฺถานํ อธิกรณสทฺทาจน็ยตาสามฌฺฌํ อุปาทาย วุจฺจมาโน อย 0 วิจาโร 
อธิกรณสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาโรติ วุตฺโต. เตเนาาห “อธิกรณนฺติ วจนสามฌฺฌโต อตฺถุทธาราเสน ปวตฺตานี 
จตฺตาริ อธิกรณานี” ติ. ๔๓ 

“ถามว่า : ศัพท์คำเดียวกล่าวถึงเนื้อความหลายอย่างไม่ได้ ตามกฎทั่วไปว่า อตฺถมตฺตํ ปติ 
สทฺทา อภินิวิสนฺดิ (ศัพท์ทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อาศัยอรรถเฉพาะ) มิใช่หรือ 

ตอบว่า : คำนั้นจริง เมื่อมองหาศัพท์เฉพาะ ศัพท์คำเดียวกล่าวถึงเนื้อความหลายอย่างไม่ได้ 
แต่คำพิจารณ์นี้กล่าวไว้หมายถึงความเหมือนกันแห่งอรรถนั้นๆ อัน อธิกรณ ศัพท์พึงกล่าว จึงกล่าวว่า 
เป็นอัตถุทธาระของ อธิกรณ ศัพท์ ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า อธิกรณนฺดิ วจนสามฌฺฌโต อตฺถุทธาราเสน 
ปวตฺตานี จตฺตาริ อธิกรณานิ (อธิกรณ์ ๔ เหล่านั้นที่เป็นไปโดยเนื่องด้วยการยกอรรถ[ทั้งหมดเท่าที่มีได้] 
ขึ้นแสดงเพราะเป็นศัพท์เหมือนกันว่า อธิกรณ์)” 

ข้อความนี้ข้างต้นหมายความว่า โดยทั่วไปแล้วศัพท์คำเดียวย่อมสามารถแสดงความหมายได้ 
เพียงอย่างเดียวตามรากศัพท์ของศัพท์นั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทในประโยคด้วย แต่ศัพท์ในบาลีอาจมี 
ความหมายได้หลายอย่างตามรากศัพท์ การยกความหมายทั้งหมดเท่าที่มีได้ขึ้นแสดงนี้เรียกว่า อัตถุทธาระ 
ท่านกล่าวไว้โดยอาศัยความเหมือนกันแห่งอรรถนั้นๆ อันศัพท์พึงกล่าว 

คำอธิบายข้างด้นนี้นำมาจากฎีกาของทีฆนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๒๕๗) โดยเปลี่ยนจากอรรถของ 
สมย ศัพท์เป็น อธิกรณ ศัพท์เท่านั้น ในฎีกาใหม่ของลีลักขันธวรรคอธิบายเรื่องนี้โดยละเอียดว่า 

นนุ จ อตฺถมตฺตํ ยถาธิปฺเปต 0 ปติ สทฺทา อภินิวิสนฺดีติ น เอเกน สทฺเทน อเนเก อตฺถา อภิธียนฺติ, 
อถ กสฺมา อิธ สมยสทฺทสฺส อเนกธา อตฺโถ วุตฺโตติ. สจฺจเมต 0 , สทฺทวิเสเส อเปกฺขิเต. สทฺทวิเสเส หิ 
อเปก[ซิเต น เอเกน สทฺเทน อเนกตฺถาภิธานํ สมภาติ. นหิ โย กาสาทิอตฺโถ สมยสทฺโท, โสเยา สมูหาทิอตฺถ 0 
วทติ. เอตฺถ ปน เตส 0 เตสมตฺถานํ สมยสทฺทาจนียตาสามฌฺฌมุปาทาย อเนกตฺถตา สมยสทฺทสฺส วุตฺตาติ. เอว 0 
สพฺพตฺถ อตฺถุทฺธาเร. โหติ เจตถ¬ 
ลามฌฺฌวจนียต 0 อุปาทาย อเนกธา 

อตถํ วเท น หิ สทโท เอโก’เนกตถโก สิยาติ. ๙๔ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖®ะ๗ 


“ถามว่า : ศัพท์คำเดียวกล่าวถึงเนื้อความหลายอย่างไม่ได้ ตามกฎทั่วไปว่า อตฺถมตฺตํ ยถา- 
ธิปฺเปต 0 ปติ สทฺทา อภินิวิสนฺติ (ศัพท์ , ทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อาศัยอรรถเฉพาะตามที่ผู้ , พูดต้องการ) มิใช่หรือ 
เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุใดพระอรรถกถาจารย์จึงแสดงอรรถของ สมย ศัพท์ไว้หลายอย่างในที่นื้ 

ตอบว่า : คำนั้นจริง เมื่อมองหาศัพท์เฉพาะ ศัพท์คำเดียวกล่าวถึงเนื้อความหลายอย่างไม่ได้ 
ที่จริงแล้วเมื่อมองหาศัพท์เฉพาะ การกล่าวถึงเนื้อความหลายอย่างด้วยศัพท์คำเดียวย่อมมีไม่ได้ 

ทั้งนี้เพราะ สมย ศัพท์ที่มีอรรถว่า กาลเวลา เป็นต้น ย่อมกล่าวถึงเนื้อความว่า หมู่ เป็นต้นไม่ได้ 
แต่ท่านแสดงความมีอรรถมากของ สมย ศัพท์โดยหมายความเหมือนกันแห่งอรรถนั้นๆ อัน สมย ศัพท์พึง 
กล่าว ดังนี้แล พึงทราบอย่างนี้ในการยกอรรถขึ้นแสดงในที่ทั้งหมด ในเรื่องนี้มีคาถาสรุปความว่า 
“ศัพท์กล่าวถึงเนื้อความได้หลายประการ โดยหมายเอาความเหมือนกัน 

อันศัพท์พึงกล่าว เพราะศัพท์คำเดียวไม่ควรมีอรรถมากเป็นอเนก” 

ข้อความว่า “การโจทด้วยอาปติที่มีส่วนอื่น (อาปัดตัฌญภาคิยโจทนา)” คือ การโจทด้วยอาปติ 
อันเป็นเรื่องอื่นจากอาบัติที่ภิกษุละเมิดจริงๆ เช่น ภิกษุรูปหนึ่งเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งต้องอาปดสังฆาทิเสส 
แต่โจทด้วยอาปติปาราชิก จัดว่าต้องอาปติสังฆาทิเสสตามสิกขาบทนี้เหมือนกัน 
ดังข้อความในพระบาลีว่า 

ภิกฺขุ สงฆาทิเสส 0 อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏฺโร โหติ, สง . 1 ฆาทิ เสเส สงฺฆาทิเสสทิฏฺริ โหติ. ตฌฺเจ 
ปาราชิเกน โจเทติ อสฺสมโณสิ, อสกฺยปุตฺติ'โยสิ, นตฺถิ ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา สง.ฆกมฺม 0 วาติ. 
เอวมฺปิ อาปตฺตฌฺฌภาคิยํ โหติ เลโส จ อุปาทินฺโน. อาปตฺดิ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส. ๙๕ 

“ภิกษุ[ผู้โจทก์]ได้เห็นภิกษุต้องอาปดสังฆาทิเสส มีความเห็นอาบัติสังฆาทิเสสว่า เป็นอาปด 
สังฆาทิเสส ถ้าเธอโจทภิกษุนั้นด้วยอาปติปาราชิกว่า ‘ท่านไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร ท่านร่วม 
อุโบสถ ปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้’ โดยประการดังนี้ เป็นอาปติที่มีส่วนอื่น[คือเป็นเรื่องอื่น] และถือเอา 
ข้ออ้าง ต้องอาปดสังฆาทิเสสทุกๆ คำ” 

อย่างไรก็ตาม ถ้าภิกษุผู้โจทก์เข้าใจว่าเป็นปาราชิก แล้วโจทด้วยอาปติปาราชิก ก็ไม่ต้องอาปติ 
เพราะเป็นผู้สำคัญเช่นนั้น ดังท่านจะกล่าวต่อไปในอนาปัตติวาระ (วาระว่าด้วยการไม่ต้องอาปติ) 

ในประโยคว่า ตสฺมา ตฌฺจ อวสาเน อาปตฺตฌฺฌภาคิเยน โจทนฌฺจ ฯเปฯ คำว่า ต 0 เป็นวิเสสนะ 
ของบทในประโยคก่อนที่กล่าวแล้วว่า อฌฺฌภาคิยดํ จ ตพฺภาคิยต 0 จ โดยเปลี่ยนจากปฐมาวิภัตดิในคำว่า 
อฌฺฌภาคิยตา จ ตพฺภาคิยตา จ มาเป็นทุติยาวิภัตติ และท่านนิยมประกอบใช้ ต ศัพท์ตัวเดียวเท่านั้น ไม่ 
นิยมใช้หลายศัพท์เพื่อให้หมายถึงหลายสิ่ง เพราะสรรพนามเป็นนามที่ใช้แทนนามอยู่แล้ว จึงอาจใช้แทน 
นามศัพท์ทุกๆ คำได้] 


๒ ('^ 


คำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ดำวินิจฉัยที่ เหลือ 

เสสา วินิจฺฉยกถา อฏฺจิเม วุตฺตสทิสา เยว. 

คำวินิจฉัยที่เหลือเป็นเช่นเดียวกับ เนื้อความที่กล่าวไว้ในสิกขาบทที่ ๘ นั่นเอง 

อยํ ปน ริเสใส- อิทํ อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส กิฌฺจิ เทสํ เสสมตฺตํ อุปาทาย ปาราชิเกน 
ธมฺเมน อนุทฺธํสนวตฺถุสฺมึ ปฌฺฌตฺตํ, อิธ จ อาปตฺตฌฺฌภาคิยโจทนาย ตถาสฌฺฌิโนปี อนาปตฺติ. 
องฺเคสุ จ อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส กิฌฺจิ เทสํ เส สมดฺตํ อุปาทิยนตา อธิกาติ. 

ส่วนความต่าง กันมีดังนี้ สิกขาบทนี้'ทรงบัญญ้ติ'ไว้เพราะเหตุคือ การถือ เอา เพียงข้อ อ้าง 
ที่ แสดงไว้บางอย่างของสิ่ง อย่างอื่น แล้วกำจัดด้วย อาบติปาราชิกไม่มีมูล 

อนึ่ง ในสิกขาบทนี้ แม้เมื่อภิกษุสำคัญ อย่างนั้น[ว่าต้อง อาบติ] แล้วโจทอยู่ในการโจท 
ด้วยอาบติที่มีส่วนอื่น ก็ไม่ต้องอาบติ และการถือ เอาเพียงข้อ อ้างที่ แสดงไว้บางอย่างของสิ่งอย่าง 
อื่น เพิ่ม เข้ามาในองค์ทั้งหลาย เป็นต้น 

[คำว่า ตถาสฌฺฌิโนปิ (แม้เมื่อภิกษุสำคัญอย่างนั้น) คือ สำคัญว่าภิกษุนี้ต้องอาปติปาราชิก แล้ว 
โจทตามที่ตนเข้าใจ ไม่ต้องอาปติ เพราะไม่ได้ถือเอาข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งมาโจท 

โดยทั่วไป แล้ว อิติ ศัพท์ที่ประกอบไว้ท้ายสิกขาบทมักลงในอรรถว่า ปริสมาปน (ลงท้าย, จบ) 
แปลว่า “ดังนี้แล” แต่สิกขาบทนี้ อิติ ศัพท์ที่อยู่ในประโยคสุดท้ายว่า องฺเคสุ จ อฌฺฌภาคิยสฺส อธิกรณสฺส 
กิฌฺจิ เทส 0 เลสมตฺดํ อุปาทิยนตา อธิกาติ (และการถือเอาเพียงข้ออ้างที่แสดงไว้บางอย่างของสิ่งอย่างอื่น เพิ่ม 
เข้ามาในองค์ทั้งหลาย เป็นต้น) มีอรรถ เหมือน อาทิ ศัพท์โดย แปลว่า “เป็นหนต้น” คือ เป็นคำที่ใช้เพื่อละ 
คำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภท เดียวกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าว เป็นตัวอย่างตอนต้น หรือ 
มีอรรถว่า ปการะ (ศัพท์เหมือนกัน) แปลว่า “เป็นต้น” คือ เป็นคำที่ใช้แทนเครื่องหมาย “ฯลฯ” เพื่อละคำ 
หรือข้อความอื่นๆ ซึ่งอยู่ในประเภท เดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าว เป็นตัวอย่างตอนต้น ซึ่งในที่นี้ 
คือ การละการอ้างชาติ (ชาติเลสะ) เป็นต้น เพราะในสิกขาบทนี้กล่าวถึงการอ้างชื่อ (นามเลสะ) เป็นหลัก 
ตัวอย่างของการอ้างชาติมีดังนี้ 

เกนจิ ภิกฺขุนา อฌฺโฌ โกจิ ขตติยชาติโก ปาราชิก 0 ธมม 0 อชฺฌาปชฺชนฺโต ทิฏฺโร โหติ, อก โส อฌฺฌํ 
อตฺตโน เวรึ ขตฺดิยชาติก 0 ภิกฺขุ๊ ปสฺสิตฺวา ต 0 ขตฺดิยชาติเลสํ คเหตฺวา เอว 0 โจเทติ “ขตฺดิโย มยา ทิฏฺโร ปาราชิก 0 
ธมม 0 อชฺฌาปชฺชนฺโต, ตฺว 0 ขตฺติโย ปาราชิก 0 ธมม 0 อชฺฌาปนฺโนสิ, อก วา ตฺว 0 โข ขตฺดิโย, น อฌฺโฌ, ปาราชิก 0 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖(^๙ 


ธมม 0 อชฺฌาปนฺโนสิ, อสฺสมโณสิ, อสกฺยปุตฺติ'โยสิ, นตฺถิ ตยา สทฺธึ อุโปสโถ วา ปวารณา วา สงฆกมฺม 0 วา”ติ, 
อาปตฺดิ วาจาย วาจาย สงฺฆาทิเสสสฺส.* 

“ภิกษุ[ผู้'โจทก์]บางรูปเห็นภิกษุอื่นบางรูปผู้มีชาติกษัตริย์ต้องอาปติปาราชิก ลำดับนั้น ภิกษุผู้ 
โจทก์นั้นเห็นภิกษุอื่นผู้มีชาติกษัตริย์ผู้มีเวรกับตนจึงถือเอาข้ออ้างคือชาติกษัตริย์แล้วโจทอย่างนี้ว่า เราเห็น 
กษัตริย์ต้องอาปติปาราชิก ท่านเป็นกษัตริย์ ท่านต้องอาปติปาราชิกแล้ว 

อีกอย่างหนึ่งโจทว่า ท่านเป็นกษัตริย์ ไม่ใช่คนอื่น ท่านต้องอาบตปาราชิกแล้ว ท่านไม่ใช่สมณะ 
ไม่ใช่เชื้อสายศากยบุตร ท่านร่วมอุโบสถ ปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้ ต้องอาปติสังฆาทิเสสทุกๆ คำ” 

ในฎีกาใหม่มีคาถาบทหนึ่งกล่าวตามฎีกาของพระวินัยฉบับแรกสุดชื้อวชิรพุทธิว่า 

อฌฺฌภาคิยสิกฺขํ โย เนา สิกฺขติ ยุตฺดิโต 

คจฺเฉ รินยริฌฌหิ อฌฺฌภาคิยตำ โส. ๙๗ 

“บุคคลใดมิได้ศึกษาอัญญภาคิยสิกขาบทตามสมควร บุคคลนั้นพึงถึงความเป็น 
ผู้มีส่วนอื่น[คือความเป็นฝ่ายอื่น]จากผู้รู้รินัยทั้งหลายโดยแท้”] 

อฌฺฌภาคิยสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายอัญญภาคิยสิกขาบท 


๑๐. คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


ดำอธิบาย สมดฺคสฺส สงฺฆสฺส 


ทสเม สมคฺคสฺส สงฺฆสฺสาติ สหิตสฺส ภิกฺขุสงฺฆสุส, จิตฺเตน จ สรีเรน จ อวิยุตฺตสุสาติ 
อตฺโถ. เตเนวสุส ปทภาชเน “สมคุโค นาม สงฺโฆ สมานสํวาสโก สมานสีมาย 0 ริโต”ติ วุตฺต 0 . 

คำว่า สมคฺคสฺส สงฆสฺส (สงฆ์ผู้พร้อมเพรียง) ในสิกขาบทที่ ๑๐ หมายความว่า หมู่ 
ภิกษุผู้เป็นไปร่วมกัน ความหมายคือ ผู้คล้อยตามกันทางกายและทางใจ ดังนั้น จึงตรัสไว้ใน 
ปทภาชนีย์ของบทว่า สมคฺคสฺส นั้นว่า 

สมคโค นาม สงโฆ สมานสำาสโก สมานสีมายํ ริโต. ๙๘ 



๖&'๐ 


คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


“สงฆ์ผู้มีสังวาสเสมอกัน ผู้อยู่ในสีมาเดียวกัน ชื่อว่า สงฆ์ผู้พร้อมเพรียง” 

[ท่านอธิบาย สงฆสฺส (สงฆ์) ว่า ภิกฺขุสงฺฆสฺส (หมู่ภิกษุ) เพื่อแสดงว่า สงฺฆ ศัพท์ในที่นี้ใช้ใน 
ความหมายว่า หมู่ภิกษุ, สงฆ์ ไม่ใช่หมู่เนื้อเป็นต้น ดังคำว่า มิคสงฺฆ (หมู่เนื้อ) เทวสงฺฆ (หมู่เทพ) แต่ 
ท่านไม่ได้เปลี่ยน สงฺฆ เป็นศัพท์อื่นว่า สมูห เพราะเป็นศัพท์ที่ปรากฏในอรรถว่า หมู่ จึงไม่จำเป็นต้อง 
เปลี่ยนเป็นศัพท์อื่น 

คำว่า สหิต อธิบาย สมคฺค ศัพท์ว่าใช้ในความหมายว่า พร้อมเพรียง ไม่ใช่เป็นไปในความหมาย 
ว่า ทางของตน ตามรูปวิเคราะห์ว่า สสฺส มคฺโค สมคฺโค. 

คำว่า สหิต ประกอบรูปศัพท์มาจาก สห บทหน้า + อิ ธาตุ (คติมหิ ะะ ไป) + ต ปัจจัย มี 
รูปวิเคราะห์ว่า สห ปวตฺดิตฺถาติ สหิโต (ผู้เป็นไปร่วมกัน ชื่อว่า สหิตะ) 

คำว่า สมคฺค ประกอบรูปศัพท์มาจาก สม บทหน้า + คมุ ธาตุ + กฺวิ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า 
สม 0 คจฺฉติ ปวตฺตตีดิ สมคฺโค (ผู้เป็นไปเสมอกัน ชื่อว่า สมัคคะ) 

คำว่า อวิยุตฺต มีศัพท์เดิมมาจาก วิยุตฺต (ไม่ประกอบ) มีรูปวิเคราะห์ว่า น ยุตโต วิยุตฺโต แล้ว 
จึงวิเคราะห์ต่อมาว่า น วิยุตฺโต อริยุตฺโต (ผู้ไม่ประกอบหามิได้ ชื่อว่า อริยุตตะ, ผู้คล้อยตามกัน) 

คำว่า สมานส 0 วาสก มีรูปวิเคราะห์ว่า สมาโน สำาโส อสฺสาติ สมานสำาสโก (ผู้มีสังวาสเสมอกัน 
ชื่อว่า สมานสังวาสกะ) ในที่นื้ สังวาส คือ การทำสังฆกรรม มีอุโบสถกรรม เป็นต้น หมายถึง สงฆ์ผู้ 
ปราศจากกัมมนานาสังวาสกะ คือ ผู้มีสังวาสต่างกันโดยกรรม และ ลัทธินานาสังวาสกะ คือ ผู้มีสังวาส 
ต่างกันโดยความเห็น] 

สมานส 0 วาสโก หิ สมจิตฺตตาย จิตฺเตน อวิยุตฺโต โหติ, สมานสีมาย 0 รีโต กายสามคฺค- 
ทานโต สรีเรน อวิยุตฺโต. 

กล่าวโดยพิสดารว่า สงฆ์ผู้มีสังวาสเสมอกันย่อมคล้อยตามกันทางใจ เพราะเป็นผู้มี 1 ใจ 
เสมอกัน สงฆ์ผู้อยู่ในสีมาเดียวกันย่อมคล้อยตามกันทางกายเพราะให้ความพร้อมเพรียงทางกาย 

[คำว่า กายสามคฺคิทาน (การให้ความพร้อมเพรียงทางกาย) คือ การเช้าถึงหัตถบาสในสังฆกรรม 
นั้นๆ คำนื้มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กาเยน สามคฺคื กายสามคฺคื หรือ กายสฺส สามคฺคื กายสามคฺคื. 

(ตติยาตัปปุริสสมาส หรือฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- กายสามคฺคิยา ทานํ กายสามคฺคิทานํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖ &' ๑ 


ดำอธิบาย เภทาย ปรกฺกเมยฺย 

เภทาย ปรกุกเมยุยาติ “กถ 0 นามาย 0 ภิชฺเชยุยา”ติ เภทนตฺถาย วายเมยุย. 

คำว่า ๓ทาย ปรกฺกเมยฺย (พยายามเพื่อการแตกแยก) หมายความว่า พยายามเพื่อ 
ประโยชน์แก่การแตกแยกโดยคิดว่า สงฆ์นี้จะแตกกันอย่างไรเล่า 

[คำว่า วายเมยฺย (วายมุ ธาตุ อุสฺสาเห ะะ พยายาม + อ ปัจจัย + เอยย วิภัตติ) ใช้อธิบาย 
ปรกณมยฺย ว่า กมุ ธาตุที่มี ปรา อยู่หน้า ใช้ในความหมายว่า พยายาม ไม่ใช้ในความหมายว่า ก้าวเท้า 
(กมุ ปทวิกฺเขฝ ะะ ก้าวเท้า) 

ฎีกาใหม่อธิบาย วายเมยฺย ว่า ความพยายามในเรื่องนี้ คือ การหาพรรคพวก กล่าวคือ การ 
ผูกเป็นกลุ่มเพื่อให้แยกจากสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน 

คำว่า เภทนตฺกาย (เพื่อประโยชน์แก่การแตกแยก) อธิบาย เภทาย (เพื่อการแตกแยก) ว่า ส 
จตุตถีวิภัตดิที่แปลงเป็น อาย ใน เภทาย ใช้ในอรรถตทัตถสัมปทาน แปลว่า “เพื่อ” ไม่ใช่แปลว่า แก่ เหมือน 
สัมปทานทั่วไป เพราะประกอบคำว่า อตฺถ (ประโยชน์) ใน เภทนตฺกาย 

การทำลายสงฆ์ที่กล่าวไว้ในสิกขาบทนี้ เป็นการที่ภิกษุพูดส่อเสียดแล้วรวมตัวกันเป็นกลุ่มสงฆ์ 
อีกกลุ่มหนึ่ง แล้วทำสังฆกรรมในสีมาเดียวกัน เหมือนที่พระเทาทัตชักชวนภิกษุอื่นแล้วทำสังฆกรรมในเมือง 
ราชคฤห์ที่เป็นมหาสีมา จึงจัดเป็นการทำลายสงฆ์ ดังนั้น ฆราวาสจึงทำลายสงฆ์ไม่ได้ เพราะทำสังฆกรรม 
ร่วมกับภิกษุไม่ได้ 

นาม ศัพท์ในคำว่า กก 0 นามาย 0 ภิชฺเชยฺย (สงฆ์นี้จะแตกกันอย่างไรเล่า) ใช้ในความหมายว่า 
ปุจฉา แปลว่า “เล่า, หรือ” ดังคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาแสดงอรรถของ นาม ศัพท์ว่า 

ปส 0 สาครหาสฌฺฌา- สีการาโทปิ นาม’ถ. ๙๙ 

“นาม ศัพท์ย่อมเป็นไปในอรรถว่า ยกย่อง ตำหนิ ชื่อ และการปฏิญญา เป็นต้น”] 


คำอธิบาย เภทนสํวดฺดนิก 0 วา อธิกรณํ 

เภทนสํวตฺตนิก 0 วา อธิกรณนฺติ เภทนสฺส สงฺฆเภทสฺส อตฺถาย สํวตฺตนิกํ การถ! อิมสฺมิฌฺหิ 
โอกาเส “กามเหตุ กามนิทานํ กามาธิกรณใ4”ติอาทีสุ วิย การณํ “อธิกรณนุ”ติ อธิปฺเปต 0 . ต 0 
เภทกรวตฺถุวเสน อฏฺรารสวิธํ. 


๖ &: ๒ 


คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


คำว่า เภทนสํวตฺตนิกํ วา อธิกรณํ (ถือเอาเหตุทำให้แตกแยกก้น) หมายความว่า ถือ- 
เอาเหตุอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การแตกแยกของสงฆ์ โดยแท้จริงแล้ว เหตุ'ในที่นี้ประสงค์ 
เอาว่าเป็นอธิกรณะ ดังคำว่า กามเหตุ กามนิทานํ กามาธิกรณํ (เพราะกามเป็นเหตุ เพราะกาม 
เป็นต้นเรื่อง เพราะกามเป็นสาเหตุ) 

เหตุนั้นมี ๑๘ อย่างโดยจำแนกตามเหตุที่ทำการแตกแยก 

[ประโยคข้างต้นอธิบายศัพท์ดังต่อไปนี้ 

๑. อธิกรณ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า เหตุ เพราะเปลี่ยนจาก อธิกรณ เป็น การณ 

๒. คำว่า เภทนสำตฺตนิก นั้น มีรูปวิเคราะห์เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาสว่า เภทนาย สำตฺตนิก 0 
เภทนสำตฺตนิก 0 เพราะแยกศัพท์ออกเป็น ๒ ศัพท์ดังกล่าว 

๓. การแตกแยก ที่ กล่าวไว้ด้วย เภทนสฺส ศัพท์ คือ การแตกแยกของสงฆ์ เพราะ สงฺฆ ศัพท์ 
ติดตามมาจากข้อความว่า สมคฺคสฺส สงฆสฺส หาใช่การแตกแยกของสิ่งอื่น เพราะอธิบาย เภทนสฺส ว่า 
สงฺฆเภทสฺส ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๖๖) อธิบายว่า วิเสสการณฌฺจ สงฺฆเภทสฺสาติ วุตฺตํ เภทนสฺสาติอาทิ 
(อนึ่ง เหตุเฉพาะเป็นของการแตกแยกแห่งสงฆ์ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เภทนสฺส เป็นต้น) 

อนึ่ง คำว่า สำตฺตนิก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สำตฺตนํเยว สำตฺตนิก 0 ะะ การเป็นไปนั้นแหละ ชื่อว่า สังวัตตนิกะ 

(สำตุตน ศัพท์ + ณิก ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 

ดังคำว่า โอปสคฺคิก 0 (บทอุปสรรค), เนปาดิก 0 (บทนิบาต) ในกังขาภาสาฎีกาพบรูปว่า สํวตุตนก 0 
โดยลง ก ปัจจัยในสกัตถดัทธิตเช่นเดียวกัน แต่ฉบับไทยและฉบับฉัฏฐสังคีติมีรูปเหมือนกันว่า ส 0 วตฺตนิก 0 
ในที่นี้จึงใช้รูปนี้เป็นหลัก 

คำว่า อธิกรณ ในสิกขาบทที่ ๘ ใช้ในความหมายว่า “อธิกรณ์, คดี” ส่วนในสิกขาบทที่ ๙ ใช้ 
ในความหมายว่า “ที่ตั้งแห่งชื่อคือแพะ” สิกขาบทนี้ใช้ในความหมายว่า “เหตุ” มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า 

- อตฺตโน ผล 0 กโรตีติ กรณํ, ย 0 กิฌฺจิ การณํ. 

(เหตุที่ทำผลของตน ชื่อว่า กรณะ หมายถึง เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- อธิก 0 กรณํ อธิกรณ์, วิเสสการณ์ (เหตุอันยิ่ง ชื่อว่า อธิกรณะ หมายถึง เหตุเฉพาะ) 

คำว่า กามเหตุ กามนิทานํ กามอธิกรณ์ (เพราะกามเป็นเหตุ เพราะกามเป็นต้นเรื่อง เพราะ 
กามเป็นสาเหตุ) ลงปฐมาวิภัตดิในอรรถเหตุ จึงแปลว่า “เพราะ” 

คำว่า ต 0 เภทกรวตฺถุวเสน อฏฺรารสวิธํ (เหตุนั้นมี ๑๘ อย่างโดยจำแนกตามเหตุที่ทำการแตก- 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖ ๔' ๓ 


แยก) วตฺถุ ศัพท์ แปลว่า “เหตุ” มีรูปวิเคราะห์ว่า ตทายตฺตวุตฺติตาย ผล 0 เอตฺถ วสตีติ วตฺถุ (ผลย่อมอยู่ 
ในเหตุนี้ เพราะมีความเป็นไปเนื่องด้วยเหตุนั้น จึงชื่อว่า วัตถุ) เหตุดังกล่าวมี ๑๘ อย่าง จำแนกเป็น ๙ ลู่ 
ตามที่ตรัสไว้ในจูฬวรรค กัมมขันธกะ ดังนี้ 

อิธุปาลิ ภิกฺขู อธมฺม 0 ธมฺโมติ ทีเปนฺติ, ธมม 0 อธมฺโมติ ทีเปนฺติ, อวินย 0 วินโยติ ทีเปนฺติ, วินยํ 
อวินโยติ ทีเปนฺติ, อภาสิต 0 อลปิต 0 ตกาคเตน ภาสิต 0 ลปิตํ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ, ภาสิต 0 ลปิตํ ตกาคเตน 
อภาสิต 0 อลปิต 0 ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ, อนาจิณฺณํ ตกาคเตน อาจิณฺณํ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ, อาจิณฺณํ ตถา 
คเตน อนาจิณฺณํ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ, อปฌฺฌตฺตํ ตถาคเตน ปฌฺฌตฺตํ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ, ปฌฺฌตฺตํ 
ตถาคเตน อปฌฺฌตฺตํ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ, อนาปตฺดึ อาปตฺดีติ ทีเปนฺติ, อาปตฺดึ อนาปตฺดีติ ทีเปนฺติ, ลหุก 0 
อาปตฺดึ ครุกา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ, ครุก 0 อาปตฺดึ ลหุกา อาปตฺดีติ ทีเปนฺติ, สาวเสส 0 อาปตฺดึ อนวเสสา 
อาปตฺต็ติ ทีเปนฺติ, อนวเสส 0 อาปตฺดึ สาวเสสา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ, ทุฏฺรุลฺล 0 อาปตฺดึ อทุฏฺรุลฺลา อาปตฺตีติ 
ทีเปนฺติ, อทุฏฺรุลฺลํ อาปตฺดึ ทุฏฺรุลฺลา อาปตฺต็ติ ทีเปนฺติ.' 8,00 


“ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 
๑. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 
๓. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย 
๕. แสดงลิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้ตรัสไว้ 


๒. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 

๔. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัย 

๖. แสดงลิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้ตรัสไว้ 


ว่า ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้ตรัสไว้ 
๗. แสดงจริยาวัตรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 


ว่า ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้ตรัสไว้ 
๘. แสดงจริยาวัตรที่ตถาคตได้ประพฤติมา 


ว่า ตถาคตได้ประพฤติมา 
๙. แสดงลิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญ้ตไว้ว่า 


ว่า ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 
๑๐. แสดงลิ่งที่ตถาคต'ได้บัฌญ้ติไว้'ว่า 


ตถาคตได้บัญญ้ตไว้ 
6)6). แสดงอนาปติว่าเป็นอาปติ 


ตถาคตไม่ได้บัญญ้ติไว้ 
๑๒. แสดงอาปติว่าเป็นอนาปติ 


๑๓. แสดงอาปติเบา (อาปติอื่นนอกจากปาราชิก ๑๔. แสดงอาปติหนักว่าเป็นอาปติเบา 

และสังฆาทิเสส) ว่าเป็นอาปติหนัก (ปาราชิกและสังฆาทิเสส) 

๑๕. แสดงอาปติที่มีสัวนเหลือ (อาปติอื่นนอกจาก ๑๖. แสดงอาปติที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็น 
ปาราชิก) ว่าเป็นอาปติที่ไม่มีส่วนเหลือ (ปาราชิก) อาปติที่มีสัวนเหลือ 


๑๗. แสดงอาปติชั่วหยาบ (ปาราชิกและ ๑๘. แสดงอาปติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาปติ 

สังฆาทิเสส) ว่าเป็นอาปติไม่ชั่วหยาบ (อาปติอื่น ชั่วหยาบ” 

นอกจากปาราชิกและสังฆาทิเสส) 


๖&'๙ 


คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ฎีกาใหม่แต่งคาถาสรุปความว่า 


ธมฺมวินยภาสิตา- จิณฺณปฌฺฌตฺติกา ทุกา 

อาปตฺดิลหุทุฏฺรุลฺล- สาวเสลหุกานิ จ. 


เอตานฏฺจึารส เภท- กรวตฺถูติ วุจฺจเร 

วิปลฺลาสคหิตานิ วาทมูลูปนิสฺสยา.' 80 ' 8 ’ 

“เหตุเหล่านี้ ๑๘ อย่าง คือ เหตุคู่ ได้แก่ ธรรม วินัย สิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ 
จริยาวัตรที่ตถาคตได้ประพฤติมา สิ่งที่ตถาคตได้บัญญ้ตไว้ และเหตุคู่ ได้แก่ อาปต 
อาปติเบา อาปติชั่วหยาบ อาบติที่มีส่วนเหลือ ชื่อว่า เหตุที่กระทำการแตกแยก ถูก 
ถือเอาแล้วด้วยความฟันเแอ เพราะมีมูลเหตุแห่งการวิวาทเป็นที่ตั้ง”] 


คำอธิบาย สมาทาย 


สมาทายาติ คเหตุวา. 

คำว่า สมาทาย แปลว่า ถือเอา 


[ท่านอธิบาย สมาทาย ว่า คเหตฺวา เพื่อแสดงว่า 
๑. ทา ธาตุที่มี ส 0 และ อา อยู่หน้า ใช้ในความหมายว่า ถือเอา เพราะเปลี่ยนเป็น คห ธาตุ 
๒. แปลง ตฺวา ท้ายธาตุเป็น ย เพราะเปลี่ยนเป็น ตวา] 


ดำอธิบาย ปคฺคยฺห ดิฏฺเ*ยฺย 

ปคฺคยฺห ติฏฺเจิยฺยาติ ตํ สงฺฆเภทสฺส อตุถาย สำตุตนิกํ สงฺฆเภทนิพฺพตุติสมตุถํ การณํ 
คเหตุวา ทีเปยฺย เจว นปฺปฏินิสฺสชฺเชยฺย จ. 

คำว่า ปคฺคยฺห ติฏฺเรยฺย (ยืนกรานไว้) หมายความว่า ถือเอาเหตุนั้นอันเป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์แก่การแตกแยกของสงฆ์ คือ อันสามารถทำให้เกิดสงฆ์แตกแยกอัน พึงแสดงและไม่ 
ยอมสละ 


[คำว่า ปคฺคยฺห ดิฏฺเจึยฺย แปลตามศัพท์ว่า “ประคองตั้งไว้” คือ ยืนกรานไว้นั้นเอง ในเรื่องนี้ท่าน 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


เว 


อธิบาย ปคฺคยฺห ติฏฺเรยฺย ในลักษณะอธิบายความว่าเป็นการแสดงและไม่ยอมสละ หมายความว่า ผู้ที่ 
ยืนกรานไว้อย่างนี้จัดว่าได้แสดงเหตุนั้นทางกายและวาจา และไม่ยอมสละทางใจ ดังข้อความในฎีกาใหม่ว่า 

ยสฺมา ปน เอว 0 ปคฺคณฺหตา ติฏฺรตา จ ต 0 ทีปิตฌฺเจว อวิสฺสฏฺรฌฺจ โหติ, ตสฺมา ทีเปยฺย เจว 
นปฺปฏินิสฺสชฺเชยฺย จาติ วุตฺต 0 .' 90๒ 

“อนึ่ง ท่านกล่าวว่า ทีเปยฺย เจว นปฺปฏินิสฺสชฺเชยฺย จ เพราะบุคคลผู้ยืนกรานไว้อย่างนี้เป็นอัน 
แสดงและไม่สละเหตุนั้น” 

คำว่า สงฺฆเภทสฺส อตฺถาย สำตฺตนิก 0 อธิบาย เภทนสำตฺตนิก 0 ว่า มีรูปวิเคราะห์เป็นจตุตถีตัปปุริส- 
สมาสว่า เภทนาย สำดฺตนิก 0 เภทนสำตฺตนิก 0 เพราะแยกศัพท์ออกเป็น ๒ ศัพท์ดังกล่าว 

คำว่า สงฺฆเภทนิพฺพตฺดิสมตฺถํ (อันสามารถทำให้เกิดสงฆ์แตกแยกกัน) แสดงอธิบายว่า เหตุอัน 
เป็นไปเพื่อการแตกแยกของสงฆ์ ก็คือ เหตุอันสามารถทำให้เกิดสงฆ์แตกแยกกันนั้นเอง] 

ดำอธิบาย ภิฦขูหิ เอวมสฺส วจนโย 

ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนั้โยติ เย ตํ ปคฺคยฺห ติฏฺรนุตํ สมฺมุขา ปสฺสนุติ, เย วา “อสุกสฺมึ 
นาม วิหาเร”ติ สุณนุติ, เตหิ สพฺพนุติเมน ปริจฺเฉเทน อฑฺฒโยชนมตฺตํ คนุตฺวาบิ) ยุวายํ อนนุตเร 
“มา อายสุมา”ติอาทิวจนๆกโม วุตฺโต, เอวมสุส วจนั้โย. ทิสุวา วา สุตฺวา วา อวทนุตานํ ทุกฺกฏ 0 . 

คำว่า ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนั้โย (พึงถูกภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนี้) หมายความว่า 
ภิกษุเหล่าใดเห็นภิกษุผู้ยืนกรานไว้นั้นต่อหน้าหรือภิกษุเหล่าใดสดับว่าภิกษุในวิหารโน้น[ยืนกราน 
ไว้] ภิกษุเหล่านั้นควรเดินทางไปหาแม้เพียงกึ่งโยชน์โดยขอบเขตตํ่าสุด แล้วพึงว่ากล่าวอย่างนี้ 
ตามลำดับถ้อยคำเป็นด้นว่า มา อายสฺมา (ท่านอย่าพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง) ที่ 
ตรัสไว้ในประโยคถัดไป เมื่อภิกษุเห็นหรือได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าว ต้องอาบติทุกกฏ 

[ใจความของประโยคนี้ คือ เย ฯเปฯ ปสฺสนฺดิ, เย วา ฯเปฯ สุณนฺติ, เตหิ ฯเปฯ เอวมสฺส วจนีโย 
ส่วนประโยคเปยยาละเป็นพลความเท่านั้น ถ้าสามารถจับใจความของประโยคได้ ก็จะทำให้แปลและเข้าใจ 
ประโยคได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการอธิบายศัพท์ดังนี้ 

๑. คำ ว่า เย ต 0 ปคฺคยฺห ติ ฏฺรนฺต 0 สมฺมุขา ปสฺสนฺติ, เย วา “อสุกสฺมึ นาม วิ หาเร” ติ สุณนฺติ, 
เตหิ อธิบาย ภิกฺขูหิ ว่า ภิกษุดังกล่าวเป็นผู้เห็นหรือได้ยิน ถ้าไม่ใช่ภิกษุผู้เห็นหรือได้ยินแล้วไม่ไปว่ากล่าว 
ไม่ต้องอาปติ 


๖&'๖ 


คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


๒. คำว่า สพฺพนฺติเมน ปริจุเฉเทน อฑฺฒโยชนมตฺตํ คนฺตฺวาปิ แสดงคำอธิบายเพิ่มเติมว่า 
ภิกษุผู้เห็นหรือได้ยินต้องเดินทางไปว่ากล่าวด้วยตนเองแม้เป็นระยะทางกึ่งโยชน์ก็ตาม 

๓. คำว่า ยฺวาย 0 อนนฺตเร “มา อายสฺมา”ติอาทิวจนกกโม วุตฺโต, เอว 0 อธิบาย เอว 0 (อย่างนี้) 
ว่า คือตามลำดับถ้อยคำที่ตรัสไว้ในประโยคถัดไปว่า มา อายสฺมา ฯเปฯ 

คำว่า สพฺพนฺติเมน ปริจุเฉเทน อฑฺฒโยชนมตฺตํ คนฺตฺวาปิ ไม่ปรากฏโดยตรงในพระบาลี ท่าน 
พระอรรถกถาจารย์เพิ่มเข้ามาเพื่อแสดงว่า ภิกษุผู้สดับแล้วไม่ไปว่ากล่าวในระยะทางเพียงนั้นต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กีว ทูเร สุตุ , วา คนฺตฺวา อวทนฺตานิ ทุก.กฏนฺติ อาห สพฺพนฺดิเมน ปริจฺเฉเทนาติอาทิ. 80 " 
“ท่านกล่าวว่า สพฺพนฺติเมน ปริจุเฉเทน (โดยขอบเขตเป็นอย่างตา) เป็นต้นเพื่อขจัดความสงสัย 
ว่า เมื่อภิกษุสดับแล้วไม่ไปว่ากล่าวในระยะทางเพียงไร จึงต้องอาปติทุกกฏ” 

คำอธิบายข้างต้นแสดงประโยชน์ของการกล่าวว่า สพฺพนฺติเมน ปริจฺเฉเทน (โดยขอบเขตเป็น 
อย่างต 0 า) เป็นต้นในคัมภีร์อรรถกถา มีวิธีสัมพันธ์ตามหลักปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุ ผู้ เห็นหรือสดับพึงว่ากล่าวภิกษุนั้น 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุควรไประยะทางไกลเพียงใดจึงว่ากล่าว 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุควรว่ากล่าวภิกษุผู้อยู่ภายในวัดของตนเท่านั้นมิใช่ 

หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า สพฺพนฺติเมน ปริจฺเฉเทน อฑฺฒโยขน- 
มตฺต 0 คนฺตฺวาปิ อธิบายว่า ภิกษุไม่ควรว่ากล่าวภิกษุผู้อยู่ภายในวัดของตนเท่านั้น แต่ควรเดินทางไปหาแม้ 
เพียงกึ่งโยชน์โดยขอบเขตตํ่าสุดแล้วว่ากล่าว ดังนี้แล 

ปิ ศัพท์ใน คนฺตฺวาปิ ประกอบร่วมกับ อฑฺฒโยชนมตฺตํ จึงต้องแปลร่วมกับบทนี้ หมายความว่า 
ภิกษุผู้เห็นหรือได้ยินต้องเดินทางไปพบจนถึงทางกึ่งโยชน์จากวัดที่พำนักของตน ปี ศัพท์ดังกล่าวทำหน้าที่ 
สัมภาวนาโชตกะ คือ แสดงการชมเชยหนทางที่ยาวถึงกึ่งโยชน์ และรวบรวมอรรถครหา คือ ตำหนิการอยู่ 
วัดเดียวกันโดยอ้อมว่าจะป่วยกล่าวไปไยในการอยู่วัดเดียวกัน ตามหลักภาษา ปี ศัพท์ชื่อว่า อัฏฐานปยุตตะ 
คือ ศัพท์ที่ประกอบในฐานะอื่นจากฐานะที่ใช้จริง หรือศัพท์ที่ประกอบในฐานะอันไม่เหมาะสมกับศัพท์ที่ 
ประกอบร่วมในประโยค ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ปิสทฺโท เจตฺถ อฏฺรานปยุตฺโต, ตสฺส อฑฺฒโยขนมตฺตนฺติ อิมินา สมพนฺโธ เวทิตพฺโพ. 80๔ 

“อนึ่ง ปี ศัพท์ในที่นี้ประกอบในฐานะที่ไม่ใช่ฐานะ[ของตน] พึงทราบสัมพันธ์ของ ปี ศัพท์นั้น 

. 1 .*, 1 ,, 

กับบทนิว่า อฑฒเยชนมตต 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖&'๗ 


ในคัมภีร์ฎีกาพบ บิ], อบิ], เอว ศัพท์เป็นต้นที่เป็นอัฏฐานปยุตตะเช่นนี้ในที่บางแห่ง ดังข้อความ 
ในฎีกาใหม่ของสีลักขันธวรรคว่า 

อฏฺรานปยุตฺโต หิ เอวสทฺโท ยถาราเน น โยเชตพฺโพ.' 80๕ 

“ที่จริงแล้ว เอว ศัพท์ประกอบในฐานะที่ไม่ใช่ฐานะ[ของตน]ไม่พึงประกอบตามฐานะ[ที่พบโดยตรง]” 

การประกอบอุปสรรคหรือนิบาตไว้ในฐานะเช่นนี้ เรียกว่า อัฏฐานปโยคนัย คือ การประกอบใน 
ฐานะอื่นจากฐานะที่ใช้จริง หรือการประกอบในฐานะที่ไม่สมควรกับศัพท์ที่ประกอบร่วมในประโยค และส่วน 
อุปสรรคหรือนิบาตดังกล่าวชื่อว่า อัฏฐานปยุตตะ ท่านนิยมใช้ในที่บางแห่งตามความเหมาะสมเพื่อความ 
งามแห่งบทหรือความสละสลวยแห่งคำ ดังข้อความในคัมภีร์ลัททสารัตถชาลินีว่า 

ปทสีฬาทินา’ฏฺราเน ปยุตฺเตบิ] ปโยชเย 

ราเน ราเน ปยุตฺเตบิ] ยถาราเน ปโยชเย. 80๖ 

“แม้เมื่อมีการประกอบในฐานะที่ไม่ใช่ฐานะ[ของตน]ด้วยความงามแห่งบทเป็นต้น 

แม้เมื่อศัพท์ควรประกอบในฐานะของตนๆ ที่ควรประกอบ บุคคลพึงประกอบศัพท์ 

ตามฐานะ” 

คำว่า ปยุตฺเต ในบาทที่ ๒ ฎีกาของลัททสารัตถชาลินีที่เขียนโดยท่านผู้แต่งคนเดียวกันได้อธิบาย 
ว่า ส 0 โยชเน ตามนัยนี้แปลว่า “การประกอบ” โดยลง ต ปัจจัยในภาวสาธนะ 

คำว่า ปโยชเย ในบาทที่ ๒ ท่านอธิบายว่า ปยุชฺชิตพฺเพ แปลว่า “อันบุคคลพึงประกอบ” ตาม 
นัยนี้มาจาก ป บทหน้า + ยุช ธาตุ + ณฺย ปัจจัยในกรรมสาธนะ แต่บทที่ลง ณฺย ปัจจัยควรมีรูปว่า ปโยชฺย, 
ปโยชฺช ไม่ควรมีรูปว่า ปโยชย เพราะต้องลบพยัญชนะที่สุดธาตุแน่นอน 

คำว่า ปยุตฺเต ในบาทที่ ๓ ท่านอธิบายว่า ปยุชฺชิตพฺเพ แปลว่า “อันบุคคลพึงประกอบ” ตาม 
นัยนี้ลง ต ปัจจัยในอรรถอรหะและกรรมสาธนะ 

คำว่า ปโยชเย ในบาทที่ ๔ ท่านอธิบายว่า ปโยเชยย ตามนัยนี้ลง เอยฺย สัตตมีวิภัตติท้าย 
ยุช ธาตุ + เณ ปัจจัย 

คาถาข้างต้นแปลยากมากเพราะใช้คำกำกวมไม่ชัดเจน ต้องอาศัยคัมภีร์ฎีกาเป็นหลักในการแปล 
จึงอาจเขียนคาถาใหม่ให้ความหมายปรากฏชัดเจนว่า 

ปทลีฬาทินา’ฏฺราเน ปยุตฺเตปิ ปโยชฺชเก 

ราเน ราเน ปโยชฺเชปิ ยถารานํ ปโยชเย. 

การประพันธ์บาลีในลักษณะนี้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นตามความเห็นของผ้แปล ขอฝากให้ผ้ร้พิจารณา 


๖๕เ^ 


คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ในประโยคว่า อสุกสฺมึ นาม วิหาเรติ สุณนุติ ต้องเพิ่มบทกริยาเข้ามาเป็นปาฐเสสะว่า ปคฺคยฺห 
ดิฏฺรติ โดยให้คำว่า ปคฺคยฺห ติฏฺจินฺต 0 ติดตามมาจากประโยคต้น แล้วเปลี่ยน ดิฏฺรนฺตํ เป็นกริยาคุมพากย์ว่า 
ดิฏฺรติ เป็นการเปลี่ยนศัพท์ที่ติดตามมาจากประโยคหน้า 

คำว่า ทิสฺวา วา สุตฺวา วา อาทนฺตานํ ทุกกฏ 0 (เมื่อภิกษุเห็นหรือได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าว ต้องอาปติ 
ทุกกฏ) ท่านกล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุผู้เห็นหรือได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าวอยู่ จะต้องอาปติอะไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุนั้นไม่ควรต้องอาปติ เพราะไม่มีบัญญ้ติ'ไวโดยตรง 

มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า อธิบายว่า เมื่อภิกษุเห็นหรือได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าว ต้อง 
อาปติทุกกฏ 

อนึ่ง การต้องอาปติในเรื่องนี้เป็นการต้องอาปติเพราะไม่ทำสิ่งที่ควรท่า (อภิริยสมุฏฐานาปัตติ) คือ 
การว่ากล่าวตักเตือนนั้นเอง 

ความจริงแล้ว ผู้ที่ปญญ้ติอาปดใต้ คือ พระพุทธเจ้า และพระอรรถกถาจารย้เท่านั้น พระฎีกา- 
จารย้ป้ญญ้ติอาปติไม่ได้ เพราะคัมภีร์อรรถกถามาจากปกิณกเทศนาของพระพุทธเจ้า และคำอธิบายของ 
พระสาวก จึงปญญ้ติอาบัติได้ แต่คัมภีร์ฎีกาแต่งโดยอนุชนรุ่นหลังเพื่ออธิบายศัพท์และความหมาย จึง 
ปฌญ้ติอาปติไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ฎีกาของพระวินัยฉบับที่ ๓ ชื่อริมดิริโนทนี มีฃ้อความที่ปรับอาปติ 
ได้หลายแห่ง แต่ความเห็นนั้นไม่เป็นที่ยอมรับของพระพม่าผู้เชี่ยวชาญวินัย] 

ดำอธิบาย มา ศัพท์ 


เอตฺถ จ มาอิติ ปทํ “ปรกฺกมี”ติ ปเทน “อฏฺราสี”ติ ปเทน จ สทฺธึ “มา ปรฤกมิ, มา 
อฏฺราสี”ติ โยเชตพฺพํ. 

อนึ่ง ในปาฐะว่า มา อายสฺมา เป็นต้นนี้ บทว่า มา (อย่า) พึงประกอบร่วมกับบท 
ว่า ปรกกมิ (พยายาม) และบทว่า อฏฺราสิ (ตั้งไว้) เป็นรูปว่า มา ปรกกมิ (อย่าพยายาม), มา 
อฏฺราสิ (อย่าตั้งไว้) 

[บทว่า มา ไม่ได้ประกอบร่วมกับ ปรกกมิ ในประโยคต้นเท่านั้น แต่ยังติดตามไปประกอบร่วม 
กับบทว่า อฏฺราสิ ในประโยคหลังอีกด้วย ท่านจึงกล่าวคำข้างต้นเพื่ออธิบายข้อความนี้] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖(^๙ 


คำอธิบาย สเมตายสฺมา สงฺเฆน 

สเมตายสุมา สงฺเฆนาติ อายสุมา สงฺเฆน สทฺธึ สเมตุ สมาคจฺฉตุ, เอกลทฺธิโก โหตูติ 
อตฺโถ. กึการณา. สมคฺโค หิ สงฺโฆ ฯเปฯ วิหรดีติ. 

คำว่า สเมตายสฺมา สงฺเฆน (ขอท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์) หมายความว่า ท่านผู้มี 
อายุ จงถึงการรวมเข้ากับด้วยสงฆ์ หมายความว่า จงเป็นผู้มีความเห็นเดียวกัน 

ถามว่า : เพราะเหตุไร 

ตอบว่า : เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน เป็นผู้พลอยยินดี ไม่วิวาทกัน มีการสวด 
ปาติโมกข์เสมอกัน ย่อมอยู่ผาสุก 

[ประโยคว่า อายสฺมา สงฺเฆน ฯเปฯ อธิบายศัพท์ดังต่อไปนี้ 
๑. คำว่า สเมตายสฺมา ตัดบทเป็น สเมตุ + อายสฺมา ไม่ใช่มาจาก สเมตา บท และ ยสฺมา บท 
โดย สเมตุ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า + อิ ธาตุ + อ ปัจจัย + ตุ วิภัตติ 

๒. คำว่า สเมตุ มีอรรถเหมือน สมาคจฺฉตุ (จงถึงการรวมเข้า) โดย เอตุ ใช้ในความหมายว่า 
ถึง (ส 0 อุปสรรคเป็นไปในอรรถว่า สโมธาน ะะ รวมเข้า) 

๓. คำว่า สงฺเฆน สัมพันธ์เป็นสหาทิโยคะในปาฐเสสะว่า สทฺธึ ไม่สัมพันธ์กับบทว่า สเม ตุ 
เพราะเพิ่มบทว่า สทฺธึ เข้ามาในประโยค 

ประโยคว่า เอกลทฺธิโก โหตูติ อตฺโถ (หมายความว่า จงเป็นผู้มีความเห็นเดียวกัน) กล่าวไว้เพื่อ 
อธิบายว่า การพร้อมเพรียงหรือการถึงการรวมเข้าเป็นอันเดียวกันนั้น เป็นการรวมเข้าทางใจเป็นอันเดียว 
กัน โดยมีความเห็นอันเสมอกัน คือ เห็นธรรมว่าเป็นธรรมเสมอกัน หรือเห็นอธรรมว่าเป็นอธรรมเสมอกัน 
ดังนี้เป็นต้น ไม่ใช่การรวมเข้าทางกายด้วยการอยู่ภายในหัตถบาส 

คำว่า เอกลทธิก มีรูปวิเคราะห์ว่า 
- เอกา ลทธิ อสฺสาติ เอกลทฺธิโก ะะ ผู้มีความเห็นเดียวกัน 

(ลง ก ปัจจัยในพหุพพีหิสมาส โดย ลทฺธิ ศัพท์เป็นคำไวพจน์ของ ทิฏฺริ และ คหณ ศัพท์) 

คำว่า กึการณา แสดงว่า หิ ศัพท์ในประโยคว่า สมคฺโค หิ ฯเปฯ เป็นเหตุโชตกะหรือการณโชตกะ 
คือ แสดงเหตุให้ปรากฏชัดเจน ดังนั้น หิ ศัพท์จึงแปลว่า “ยสฺมา (เพราะเหตุใด)” แล้วควรเพิ่มประโยค 
ตสฺมา เข้ามาประกอบร่วมกัน โดยนำประโยคต้นมาเป็นประโยคผลที่ประกอบกับ ตสฺมา เป็นรูปว่า ตสฺมา 
สเมตายสฺมา สงฺเฆน แต่บาลีสนามหลวงไทยนิยมแปล หิ ว่า “เพราะว่า” ก็ทำให้คำแปลสั้นชื้น] 


๖๖๐ 


คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ดำอธิบาย สมฺโมทมาโน 

ตตฺถ สมฺโมทมาโนติ อฌฺฌมฌฺฌสมฺปตฺดิยา สุฏฺจิ โมทมาโน. 

ในพากย์นั้น คำว่า สมฺโมทมาโน (ผู้พลอยยินดี) หมายความว่า ผู้ยินดีด้วยดี เพราะ 
ความพรั่งพร้อมของกันและกัน 

[คำว่า “เพราะความพรั่งพร้อมของกันและกัน” หมายความว่า คำนี้กล่าวถึงมุทิตาที่พลอยยินดี 
สมป้ติของผู้อื่น 

ท่านอธิบาย ส 0 ใน สมโมทมาโน ว่า สุฏฺธุ (ด้วยดี) เพื่อแสดงว่า ส 0 อุปสรรคใน สมโมทมาโน 
เป็นไปในอรรถว่า สุฏฺรุ 

คำว่า อฌฺฌมฌฺฌสมปตฺติยา แสดงอธิบายว่า ความเป็นผู้ยินดีด้วยดีมีได้เพราะความพรั่งพร้อม 
ของกันและกัน คือ ความมีทิฏฐิและจิตเสมอกัน ไม่ใช่ความพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญ] 

ดำอธิบาย อวิวทมาโน 

อวิวทมาโนติ “อยํ ธมฺโม, นาย 0 ธมฺโม”ติ เอว 0 น วิวทมาโน. 

คำว่า อวิวทมาโน (ไม่วิวาทกัน) หมายความว่า ไม่วิวาทกันอย่างนี้ว่า นี้เป็นธรรม นี้ 
ไม่ใช่ธรรม เป็นต้น 

[คำว่า น วิวทมาโน อธิบายคำว่า อวิวทมาโน ว่ามีรูปวิเคราะห์กรรมธารยสมาสว่า 
- น วิวทมาโน อวิวทมาโน (แปลง น เป็น อ) 

คำว่า “อยํ ธมฺโม, นาย 0 ธมโม”ติ เอว 0 แสดงลักษณะของการวิวาทดังกล่าวว่า ไม่ใช่การวิวาท 
ทางกาย แต่เป็นการวิวาททางใจโดยมีความเห็นไม่เสมอกัน] 

คำอธิบาย เอกุทฺเทโส 

เอโก อุทฺเทโส อสุสาดิ เอกุทฺเทโส, เอกโต ปวตฺตปาติโมกฺขุทฺเทโสติ อตฺโถ. 

คำว่า เอกุทเทสะ คือ มีการสวด[ปาติโมกข์]เสมอกัน หมายความว่า มีการสวด 
ปาติโมกข์ที่เป็นไปร่วมกัน 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๒๒๑ 


[คำว่า เอโก อุทฺเทโส อสฺสาติ เอกุทฺเทโส แสดงรูปวิเคราะห์ของ เอกุทฺเทส เป็นฉัฏฐีพหุพพีห¬ 
ลมาส ไม่ใช่มีรูปวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสว่า เอโก อุทฺเทโส เอกุทฺเทโส 

คำว่า เอกโต ปวตฺตปาติโมฤขุทฺเทโส อธิบาย เอกุทฺเทส ว่า 
๑. การสวดในเรื่องนี้เป็นการสวดปาติโมกข์ ไม่ใช่การสวดธรรมอื่น เพราะอธิบายว่า ปาดิ- 
โมกขทฺเทโส (การสวดปาติโมกข์) 

๒. เอก ศัพท์ใน เอกุทฺเทส ใช้ในความหมายว่า ตุลฺย (เหมือนกัน, เสมอกัน) เพราะอธิบายว่า 
เอกโต ปวตฺต (เป็นไปร่วมกัน) ไม่ใช่เป็นไปในความหมายว่า สงขยา (จำนวน) ดังคำว่า เอโก ปุคฺคโล (บุคคล 
หนึ่ง) เป็นต้น 

ฎีกาใหม่อธิบายว่า การสวดปาติโมกข์เสมอกัน หมายความว่า ถ้าสงฆ์ไม่พร้อมเพรียงกัน ก็จะ 
สวดปาติโมกข์แยกกันในภายนอกสีมา คือ ในแม่นํ้า สระนํ้าที่เกิดเอง (ชาดัสสระ) หรือทะเล หรือในบริเวณ 
ใกล้เคียงคือขัณฑสีมาที่อยู่ภายในมหาสีมา ดังนั้น ท่านจึงอธิบาย เอก (เสมอกัน) ว่า เอกโต ปวดต (เป็นไป 
ร่วมกัน) การอธิบายในลักษณะนี้เป็นการอธิบายความ ไม่ใช่การอธิบายอรรถของ เอก ศัพท์ตามหลักภาษา 
ดังข้อความในฎีกาใหม่นั้นว่า 

อสมคฺโค หิ วิสุ๊ ปาติโมกข 0 อุทฺทิสติ พหิลีมาย 0 วา อนุปริเวณิย 0 วาดิ น เอกุทฺเทโส. เตนาห เอกโต 
ปาตฺตปาดิโมกฺขุทฺเทโสติ อดโถ ติ. ,90๘ 

“โดยแท้จริงแล้ว สงฆ์ผู้ไม่พร้อมเพรียงกันย่อมสวดปาติโมกข์แยกกันในภายนอกสีมา หรือใน 
บริเวณใกล้เคียง ดังนั้น จึงไม่มีการสวดปาติโมกข์เสมอกัน ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เอกโต ปาตฺตปาดิโมกขทฺ- 
เทโสติ อตฺโถ (หมายความว่า มีการสวดปาติโมกข์ที่เป็นไปร่วมกัน)”] 


ดำอธิบาย ผาสุ วิหรติ 

ผาสุ วิหรดีติ สุขํ วิหรติ. 

คำว่า ผาสุ วิหรติ (ย่อมอยู่ผาสุก) หมายความว่า ย่อมอยู่เป็นสุข 

[คำว่า สุข 0 แสดงคำไวพจน์ของ ผาสุ การแสดงคำไวพจน์มีประโยชน์เพื่อแสดงอรรถของบท 
นั้นๆ โดยอ้อม เพราะคำไวพจน์เป็นศัพท์ที่มีอรรถเหมือนกัน ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๘๘) แสดง 
คำไวพจน์ไว้ ๓ ศัพท์ว่า สุข, สาด และ ผาสุ 

คำว่า ผาสุ มีศัพท์เดิมมาจาก ผาสุ 0 ลบนิคคหิตเพื่อให้คำสละสลวย โดยถือว่าบทกิริยาวิเสสนะ 
มักลงทุติยาวิกัตติ 


๖๖๒ 


คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


อีกอย่างหนึ่งลง สิ ปฐมาวิภัตติก็ได้ เพราะบทกิริยาวิเสสนะอาจลงปฐมาวิภัตติหรือทุติยาวิภัตติ 
ก็ได้ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตา (คาถา ๓๐๔)] 

เอว 0 วิสุมฺปี สงฺฆมชฺเฌปิ ติกฺขตฺตุ 0 วุจฺจมานสฺส อปฺปฏินิสฺสชฺชโต ทุกฺกฏ 0 . 

เมื่อภิกษุถูกว่ากล่าวถึง ๓ ครั้ง โดย เฉพาะก็ดี ใน ท่ามกลางสงฆ์ก็ดีอย่างนี้ ยัง ไม่ สละ 
ต้องอาบติทุกกฏ 

[ท่านกล่าวประโยคนี้เพื่อแสดงว่า ภิกษุผู้ถูกว่ากล่าวถึง ๓ ครั้งแล้วยังไม่สละความเห็นของตน 
ต้องอาปติทุกกฏตามจำนวนของภิกษุผู้ว่ากล่าว คือ ถ้าภิกษุผู้ว่ากล่าวมี ๑๐ รูป ก็ต้องอาปติทุกกฏ ๑๐ ครั้ง 
ดังนี้เป็นต้น] 


คำอธิบาย เอวฌฺจ ใส เป็นด้น 

เอวฌฺจ โสดิอาทิมฺหิ สมนุภาสิตพุโพติ สมนุภาสนกมฺมํ กาตพฺพ 0 . 

ในคำเป็นด้นว่า เอวฌฺจ โส (ภิกษุนั้นผู้ถูกภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนี้แล พึงยกย่อง 
เหมือนอย่างนั้นเทียว) คำว่า สมนุภา สิตพฺ โพ (พึงถูกภิกษุทั้งหลายสวดสมนุภาสน์) หมายความ 
ว่า พึงกระทำสมนุภาสนกรรม (กรรมคือการว่ากล่าวบ่อยๆ ด้วยญัตติและกรรมวาจา) 

[คำว่า สมนุภาสิตพฺโพ ไม่ใช่การถูกว่ากล่าวบ่อยๆ ด้วยคำว่า มา อายสฺมา เป็นต้นที่กล่าวมาแล้ว 
ในประโยคก่อน แต่เป็นการถูกว่ากล่าวด้วยญัตติ ๑ ครั้ง กรรมวาจา ๓ ครั้ง ว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงโฆ. 
อย 0 อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ สมคฺคสฺส สงฆสฺส เภทาย ปรกเกมติ เป็นต้น] 


ดำอธิบาย อิจฺเจด 0 กุสล 0 

อิจฺเจต 0 กุสลนฺติ อิติ เอต 0 ปฏินิสฺสชฺชนํ กุสล 0 เขม 0 โสตฺถิภาโว ตสฺส ภิกฺขุโน. 

คำว่า อิจฺเจต 0 กุสล 0 แปลว่า การสละนั้นอย่างนี้เป็นการดี คือ เป็นความเกษม กล่าวคือ 
ความสภัสดีของภิกษุนั้น [เพราะไม่ต้องอาป็ติเมื่อสละอยู่] 

[ข้อความข้างต้นอธิบายศัพท์และความหมาย ดังนี้ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๖๓ 


๑. คำว่า อิจฺเจต 0 ตัดบทเป็น อิติ + เอต 0 

๒. คำว่า เอต 0 เพิ่มคำว่า ปฏินิสฺสชฺชนํ เข้ามา โดยเปลี่ยนคำว่า ปฏินิสฺสชฺเชยย เป็นบทนาม 
ว่า ปฏินิสฺสชฺชนํ 

๓. กุสล ศัพท์ใน ที่นี้ ใช้ในความหมายว่า อนวชฺช (ไม่ มี โทษ) เพราะอธิบายว่า เขม 0 (ความ 
เกษม) อนึ่ง กุสล ศัพท์ใช้ในความหมาย ๔ อย่างตามสมควร พบในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 

อาโรคฺเย กุสล 0 อิฏฺร- วิปาเก กุสโล ตถา 

อนวชฺชมฺหิ เฉเก จ กถิโต วาจฺจลิงฺคิโก. 80๘ 

“กุสล ศัพท์ นปุงสกลิงค์ ย่อมเป็นไปในความไม่มีโรค, กุสล ศัพท์ ปุงลิงค์ 

ย่อมเป็นไปในวิบากที่น่าปรารถนา, กุสล ศัพท์ มีลิงค์ตามเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง 

ย่อมเป็นไปในความไม่มีโทษ และผู้ฉลาด” 

๔. เขม ศัพท์ใช้ในความหมายว่า โสตฺถิภาโว (ความสวัสดี) เพราะอธิบายว่า โสตฺถิภาโว ไม่ใช่ 
เป็นไปในอรรถว่า นิพพาน 

อนึ่ง ความสวัสดีในเรื่องนี้ คือ การที่ไม่ต้องอาปตินั้นเอง เพราะผู้ต้องอาบตสังฆาทิเสสนั้นไม่มี 
ความสวัสดีแก่ตนเอง] 

ดำอธิบาย โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, สงฺฆาทิเสโส 

โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, สงฺฆาทิเสโสติ เอตฺถ สมนุภาสนกมฺมปริโยสาเน อปฺปฏินิสุ- 
สชฺชนฺตสฺส สงฺฆาทิเสโส. เสสํ อุตฺตานปทตฺถเมว. 

คำว่า โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, สงฺฆาทิเสโส (หากเธอไม่สละเป็นสังฆาทิเสส) นี้หมายความว่า 
กองอาบติชื่อสังฆาทิเสสย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่สละเมื่อสวดสมนุภาสนกรรมจบแล้ว 

บทที่เหลือมีความหมายของบทชัดเจนแล้วนั่นเทียว 

[ภิกษุดังกล่าวไม่ได้ต้องอาปติสังฆาทิเสสด้วยเหตุเพียงไม่สละความเห็นของตน หรือในขณะถูก 
ว่ากล่าวด้วยคำว่า มา อายสฺมา เป็นต้น แต่ต้องอาปติเมื่อสวดสมนุภาสนกรรมจบแล้วเท่านั้น] 

สถานที่เป็นด้น 


ราชคเห เทวทตตํ อารพภ สงฆเภทาย ปรกกมนวตถสมี ปฌฌตตํ. 


๖๖๙ 


คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


สิกขาบทนี้ทรงบัญญ้ติไว้ปรารภพระเทวทัตในเมืองราชคฤห์ เพราะเหตุคือการพยายาม 
เพื่อการแตกแยกของสงฆ์ 


ประเภทของบัญญัติ 


สาธารณปฌฺฌตฺติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็นสาธารณบัญญัติ (ข้อบัญญ้ติทั่วไปแก่ภิกษุและภิกษุณี) 

[ตามปกติสังฆเภทกกรรมเป็นกรรมที่ภิกษุทำภายในสีมาเดียวกัน จึงสำเร็จ แต่ภิกษุณีทำกรรม 
ร่วมกับภิกษุไม่ได้ จึงไม่อาจทำกรรมดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ภิกษุณีก็อาจขวนขวายเพื่อให้สงฆ์เกิด 
ความแตกแยกกันได้ และต้องอาปติด้วยสิกขาบทนี้ได้เมื่อถูกสงฆ์ทำสมนุภาสนกรรม ดังนั้น สิกขาบทนี้จึง 
จัดเป็นสาธารณบัญญ้ติ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

กิฌฺจาปิ ภิกขุนี สงฺฆํ น ภินฺทติ, อบิเจ โข เภทาย ปรกเกมดีติ สาธารณปฌฺฌตฺดีดิ วุตฺตํก็ 0๙ 
“ภิกษุณีทำลายสงฆ์ไม่ได้แม้ก็จริง แต่ย่อมขวนขวายเพื่อทำลายสงฆ์ได้ ฉะนั้น จึงกล่าวว่า สา- 
ธารณปฌฺฌตฺดิ (ข้อบัญญ้ติทั่วใปแก่ภิกษุและภิกษุณี)”] 


อาณัติ 


อนาณตฺติก 0 . 

[สิกขาบทนี้]เป็นอนาณัตติกะ (ไม่มีการใช้ผู้อื่น) 


อาบัติ 

สมนุภาสนกมฺเม กริยมาเน อปฺปฏินิสฺสชฺชนฺตสฺส ฌตฺติปริโยสาเน ทุฤกฎ 0 , ทฺวีหิ 
กมฺมวาจาหิ เทฺว ถุลฺลจฺจยา, “ยสฺส นกฺขมติ, โส ภาเสยฺยา”ติ เอว 0 ยุย-การปตฺตาย ตติยกมุม¬ 
าาจาย ตฌฺจ ทุกฺกฏ 0 เต จ ถุลฺลจฺจยา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ, สงฺฆาทิเสโสเยว ดึฏฺจึติ. 

- เมื่อสงฆ์ทำสมนุภาสนกรรมอยู่ ภิกษุยังไม่สละ[ความเห็นนั้น] ต้องอาน้ติทุกกฏ 
ในตอนท้ายของญัตติ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๖&' 


- ต้องอา'ปติกุลลัจจัย ๒ ครั้งด้วยกรรมวาจา ๒ ครั้ง 

- เมื่อ[สวด]กรรมวาจาครั้งที่ ๓ ถึง ยฺย อักษรอย่างนี้ว่า ยสฺส นกขมติ, โส ภาเสยย 
อาบติทุกกฏและอาบติถุลสัจจัยเหล่านั้น ย่อมสงบไป มีเพียงอาบติสังฆาทิเสสคงอยู่ 

[ภิกษุ , ที่ต้องอาปติสังฆาทิเสสเมื่อถูกทำสมนุภาสนกรรมแล้ว อาปติ ๒ อย่าง คือ ทุกกฏ ๑ ครั้ง 
ด้วยญัตติ และถุลลัจจัย ๒ ครั้งด้วยกรรมวาจา เมื่อ[สวด]กรรมวาจาครั้งที่ ๓ อาปติ ๒ อย่าง ย่อมสงบไป 
เหมือนอสาธารณอาปติที่สงบไปด้วยการเปลี่ยนเพศนั้นเอง กล่าวคือ ถ้าภิกษุเปลี่ยนเพศเป็นภิกษุณี หรือ 
ภิกษุณีเปลี่ยนเพศเป็นภิกษุ อาปติเฉพาะที่ไม่ทั่วไปแก่ภิกษุและภิกษุณีย่อมสงบไปตามธรรมชาติ คงเหลือ 
เพียงอาปติที่ทั่วไปแก่ภิกษุและภิกษุณีเท่านั้น] 


อนาบัดิ 


อสมนุภาสิยมานสฺส จ ปฏินิสฺสชฺชนฺตสฺส จ อุมฺมตฺตกาทีนฌฺจ อนาปตฺติ. 

ไม่ต้องอาบํ[ติแก่ 

- ภิกษุไม่ถูกสวดสมนุภาสน์ 

- ภิกษุสละทิฏฐิ 

- ภิกษุบ้า เป็นต้น 

[พระเทวทัตผู้เป็นอาทิกัมมิกะ จึงไม่ต้องอาปติตามสิกขาบทนี้ แต่พระอริฏฐะผู้ไม่สละความเห็น 
ผิดตามที่กล่าวไว้ในอริฏฐสิกขาบท แม้เป็นอาทิกัมมิกะ ก็ด้องอาปติปาจิตตีย์ เพราะกล่าวถึงการปรับอาปติ 
ไว้ในกัมมขันธกะว่า 

ปรม 0 อริฏฺโจึ ภิกฺขุ โจเทตพฺโพ. ใจเทตฺวา สาเรตพฺโพ, สาเรตฺวา อาปตฺดึ อาโรเปตพฺโพ . 880 
“พระอริฏฐะพึงถูกกล่าวหาก่อน เมื่อถูกกล่าวหาแล้วพึงให้ระลึก เมื่อถูกให้ระลึกแล้วพึงยกขึ้น 

สู่อาปติ”] 

วิบัติ 


สีลวิปตฺติ. 

[อาบตินี้]เป็นศีลวิปติ 


๒๒๒ 


คำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


องค์ประกอบ 

เภทาย ปรกฺกมนํ, ธมุมกมฺเมน สมนุภาสนํ, กมุมวาจาปริโยสานํ, อปฺปฏินิสฺสชฺชนนฺติ 
อิมาเนตฺถ จตฺตาริ องฺคานิ. 

ในสิกขาบทนี้มีองค์ ๔ เหล่านี้ คือ 
๑. พยายามเพื่อการแตกแยก 
๒. ว่ากล่าวด้วยกรรมอันชอบธรรม 
๓. สวดจบกรรมวาจา 
๔. ไม่สละความเห็น 

ประเภทของสมุฏฐานเป็นด้น 

สมนุภาสนส■มุฏ*!'านํ, อกิริย 0 , สฌฺฌาวิโมกฺขํ, สจิตฺตก 0 , โลกวชฺชํ, กายกมุม 0 , วจีกมุม 0 , 
อกุสลจิตฺต 0 , ทุฤขเวทนนฺติ. 

[สิกขาบทนี้]เป็น 

- สมนุภาสนสมุฏฐาน (มีสมนุภาสนสิกขาบทเป็นสมุฏฐาน) 

[คำว่า สมนุภาสนสมุฏฐาน คือ อาบํเติที่เกิดด้วยสมุฏฐานที่ ๖ คือ กาย วาจา กับจิต] 

- อกิริยะ (ต้องอาบตเพราะไม่กระทำ[การเปลี่ยนแปลงทางกายและการเปล่งวาจาว่า 
จะสละความเห็นผิด]) 

- สัญญาวิโมกข์ (มีการพ้นโทษเพราะไม่มีสัญญาคิดว่าจะไม่สละ) 

- สจิตตกะ (มีจิตคิดว่าจะไม่สละ) 

- โลกวัชชะ (มีโทษทางโลก) 

- กายกรรม (ต้องอาบติทางกายทวาร) 

- วจีกรรม (ต้องอาบติทางวจีทวาร) 

- อกุศลจิต (โลภมูลจิต) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๖๗ 


- ทุกขเวทนา 


สงฺฆเภทสิกขาปทวณฺณนา นิฏฺจีตา. 

จบคำอธิบายสังฆเภทสิกขาบท 


๑๑. คำอธิบายเภทานุวัตตกสิกขาบท 
คำอธิบาย ดสฺเสว 

เอกาทสเม ตสฺเสว โข ปนาติ โย สงฺฆเภทาย ปรกฺกมติ, ตสฺเสว. 

โปรดทราบเนื้อความในสิกขาบทที่ ๑๑ ดังนี้ 

คำว่า ตสฺเสว โข ปน (ภิกษุนั้นแล) หมายความว่า ภิกษุผู้พยายามเพื่อการแตกแยก 
ของสงฆ์นั้นนั้นแหละ 

[ท่านแสดงว่าข้อความว่า “ภิกษุนั้นแล” ที่กล่าวไว้ในคำว่า ตสฺเสว โข ปน คือ ภิกษุผู้พยายาม 
เพื่อทำสังฆเภท แม้ ต ศัพท์ในประโยคนี้จะไม่มี ย ศัพท์อยู่ในประโยคหน้าก็ถือว่าถูกต้อง ตามหลักภาษา 
เรียกว่า ปสิทธวิสัย (มีวิสัยที่ปรากฏชัดเจนแล้ว) โดยไม่จำเป็นต้องประกอบ ย ศัพท์ร่วมด้วย ดังประโยค 
มหานมัสการว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมาสมฺพุทฺธสฺส (ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ผู้ไกลจาก 
กิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง พระองค์นั้น) 

อนึ่ง การเขียนบาลีโดยการประกอบ ย และ ต ศัพท์ในกรณีเช่นนี้ มีประโยชน์เพื่อให้ปรากฏ 
เนื้อความว่า เป็นใคร หรืออะไรได้ชัดเจนขึ้น แม้ในภาษาไทยจะเข้าใจยากอยู่บ้าง แต่ถ้าพยายามทำความ 
เข้าใจก็จะคุ้นเคยกับสำนวนในภาษาบาลี ทั้งนี้เพราะ ปรกเกมติ เป็นบทกัตตุวาจกจึงระบุความเป็นกัดตาได้ 
ชัดเจนที่สุด มากกว่าจะแต่งเป็นรูปว่า สงฆเภทาย ปรกกมนฺตสฺส ตสฺเสว (ภิกษุผู้พยายามเพื่อการแตกแยก 
ของสงฆ์นั้นนั้นแหละ) ซึ่งถือว่าเป็นประโยคที่ยาวกว่าประโยคว่า โย สงฺฆเภทาย ปรกกมติ, ตสฺเสว] 


ดำอธิบาย อนุวดฺดกา 


อนุวตฺตกาติ ตสฺส ทิฏฺจี ขนฺตึ รุจึ คหเณน อนุปฏิปชฺชนกา. 



๒๒('ะ 


คำอธิบายเภทานุวัตตกสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


คำว่า อนุวตฺตกา (ประพฤติตาม) หมายความว่า ประพฤติตามโดยการถือเอาความเห็น 
ความต้องการ และความชอบใจของภิกษุนั้น 

[คำว่า อนุปฏิปชฺชนกา (ประพฤติตาม) อธิบาย อนุวตฺตกา ที่แปลตามศัพท์ว่า “เป็นไปตาม” 
เพื่อแสดงว่า วตุ หรือ วตฺตุ ธาตุในบทนี้ใช้ในอรรถว่า วตฺตน (เป็นไป) ไม่ใช้ในอรรถว่า อาวตฺตน (เวียนมา) 
เพราะเปลี่ยนจาก วตุ หรือ วตฺตุ ธาตุเป็นรูปว่า ปฏิปชฺชนกา (ปติ บทหน้า + ปท ธาตุ ะะ ไป + ย 
ปัจจัย + ยุ ปัจจัย + ก อาคม) ซึ่งปรากฏในความหมายว่า ประพฤติ 

คำว่า อนุวตฺตก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อนุคนฺตฺวา วตฺตนฺตีดิ อนุวตฺตกา = ผู้เป็นไปตาม ชื่อว่า อนุวัตตกะ 

ข้อความว่า ตสฺส ทิฏฺรื ขนฺตึ รุจึ คหเณน (โดยการถือเอาความเห็น ความต้องการ และความ 
ชอบใจของภิกษุนั้น) อธิบายบทว่า อนุปฏิปชฺชนกา ว่า การประพฤติตามในเรื่องนี้ไม่ใช่การประพฤติตาม 
ทางกายโดยเนื่องด้วยอิริยาบถ แต่เป็นการประพฤติตามทางใจ โดยการถือเอาความเห็น ความต้องการ 
และความชอบใจของภิกษุนั้น 

คำว่า ตสฺส ทิฏฺรื ขนฺตึ รุจึ คหเณน (โดยการถือเอาความเห็น ความต้องการ และความชอบใจ 
ของภิกษุนั้น) มีวิธีสัมพันธ์อรรถของบท ดังนี้ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ช้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อนุปฏิปชฺชนกา (ประพฤติตาม) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุเหล่านั้นประพฤติตามอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ภิกษุเหล่านั้นควรประพฤติตามทางกายโดยเนื่องด้วย 
อิริยาบถมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ตสฺส ทิฏฺจึ ขนฺตึ รุจึ คหเณน (โดย 
การถือเอาความเห็น ความต้องการ และความชอบใจของภิกษุนั้น) อธิบายว่า ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ประพฤติ 
ตามทางกายโดยเนื่องด้วยอิริยาบถ แต่ประพฤติตามทางใจโดยการถือเอาความเห็น ความต้องการ และ 
ความชอบใจของภิกษุผู้ท่าสังฆเภทนั้น 

คำว่า ทิฏฺริ, ขนฺดิ และ รุจิ เป็นคำไวพจน์ที่กล่าวถึงสิ่งเดียวกัน แม้จะแปลต่างกันก็หมายถึง 
ฉันทะของภิกษุผู้ท่าสังฆเภท มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ทสฺสนํ ทิฏฺริ (ทิส ธาตุ ะะ ดู + ดิ ปัจจัย) 

- ขมนํ ขนฺดิ (ขมุ ธาตุ = อดทน + ติ ปัจจัย) 

- รุจนํ รุจิ (รุจ ธาตุ ะะ ชอบใจ + อิ ปัจจัย)] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๖๙ 


คำอธิบาย วคฺควาทกา 

วคฺคํ อสามคฺคิปกฺขิยวจนํ วทนฺตีติ วคฺควาทกา. 

คำว่า วัคควาทกะ คือ ผู้พูดแบ่งพวก กล่าวคือ พูดคำที่มีในฝ่ายแห่งความไม่ปรองดอง 

[คำว่า วคฺควาทก มีรูปวิเคราะห์เป็นตัปปุริสสมาสว่า 

- วคฺคํ วทนฺตีติ วคฺควาทกา ะะ ผู้พูดแบ่งพวก ชื่อว่า วัคควาทกะ 

ไม่ใช่มีรูปวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสว่า 

- วคฺคา จ เต วาทกา จาติ วคฺควาทกา ะะ ผู้พูดที่เป็นพวก ชื่อว่า วัคควาทกะ 

คำว่า อสามคฺคิปกฺขิยวจนํ (พูดคำที่มีในฝ่ายแห่งความไม่ปรองดอง) อธิบาย วคฺค ศัพท์ที่แปล 
ตามศัพท์ว่า “พวก/ฝ่าย” ว่าเป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ผลูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงผล แต่มุ่งให้ 
หมายถึงเหตุ ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงพวก/ฝ่ายอันเป็นผล แต่เจตนาหมายถึงคำที่ทำให้แบ่งพวกอันเป็น 
เหตุ ดังคำว่า โอทนํ ปจดิ (หุงข้าว) คำว่า โอทนํ แม้จะกล่าวถึงข้าวสุก แต่มุ่งให้หมายถึงข้าวสาร จึงเป็น 
คำที่กล่าวถึงข้าวสุกอันเป็นผล แต่เจตนาหมายถึงข้าวสารอันเป็นเหตุ ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ย 0 วจนํ สมคฺเคปิ วคฺเค อวยว,ภูเต กโรติ ภินฺทติ, ต 0 กลหการกวจนํ อิธ วคฺคนฺดิ วุจฺจตีดิ อาห 
วคฺคํ อสามคฺคิปกฺขิยวจนํ วทนฺตีติ .®' 88 

“คำใดย่อมทำให้ผู้ปรองดองอันเป็นฝักฝ่าย คือ เป็นส่วนๆ กล่าวคือ ย่อมทำลาย คำที่ทำการ 
ทะเลาะนั้นชื่อว่า วรรค ในที่นี้ ฉะนั้นพ่านจึงกล่าวว่า วคฺคํ อสามคฺคิปกฺขิยวจนํ วทนฺติ (ผู้พูดแบ่งพวก 
กล่าวคือ พูดคำที่มีในฝ่ายแห่งความไม่ปรองดอง)” 

คำว่า อสามคฺคิปกฺขิยาจน มีความหมาย ๒ ประการ คือ 

- คำของบุคคลที่มีในฝ่ายแห่งความไม่ปรองดอง ะะ อสามคฺคิปกฺเข ภวา อสามคฺคิปกฺขิยา, 
อสามคฺคิปกฺขิยานํ วจนํ อสามคฺคิปกฺขิยวจนํ (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- คำที่มีในฝ่ายแห่งความไม่ปรองดอง ะะ อสามคฺคิปกฺเข ภา 0 อสามคฺคิปกฺขิย 0 , อสามคฺคิปกฺขิยํ 
จ ต 0 วจนฌฺจาติ อสามคฺคิปกฺขิยวจนํ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

คำว่า อสามคฺคิปกฺข ตามนัยทั้ง ๒ มีรูปวิเคราะห์เหมือนอันว่า 

- สมคฺคสฺส ภาโว สามคฺคี (สมคฺค ศัพท์ + ณ ปัจจัยในภาวดัทธิต) 

- น สามคฺคี อสามคฺคี (นนิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- อสามคฺคิยา ปกโข อสามคฺคิปกฺโข (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)] 


๖๗๐ 


คำอธิบายเภทานุวัตตกสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ดำอธิบาย เอโก วา เทฺว วา ดโย วา 

ยสฺมา ปน ติณฺณํ อุทฺธํ กมฺมารหา น โหนฺติ. น หิ สงฺโฆ สงฺฆสฺส กมุม 0 กโรติ, ตสุมา 
“เอโก วา เทฺว วา ตโย วา”ติ วุตฺต 0 . 

อนึ่ง ภิกษุมากกว่า ๓ รูปไม่เป็นผู้ควรแก่การทำกรรม เพราะสงฆ์ไม่ทำกรรมแก่สงฆ์ 
ฉะนั้นจึงตรัสว่า เอโก วา เทฺว วา ตโย วา (๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง) 

[คำว่า อุทธิ โดยทั่วไปเป็นบทนิบาตที่ลง สฺมึ วิภัตติ แปลว่า “ในเบื้องบน” แต่'ใน , ที่นี้ 1 ควรลง โย 
ปฐมาวิภัตติ เพราะเป็นริเสสนะของปาฐเสสะว่า ภิกฺขู จึงแปลว่า “อันเป็นเบื้องบน” 

โดยเหตุที่ภิกษุที่ปฏิบํเตตามพระเทาทัตมีหลายรูป แต่ภิกษุมากกว่า ๓ รูปไม่เป็นผู้ควรแก่การทำ 
กรรม เนื่องจากสงฆ์ไม่ทำกรรมแก่สงฆ์ ดังนั้น จึงต้องแยกภิกษุเหล่านั้นออกเป็นกลุ่มๆ แล้วทำกรรม 
หลายครั้ง พระพุทธองค์จึงตรัสว่า เอโก วา เทา วา ตโย วา (๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง) 

คำว่า ตสฺมา เพิ่มบทว่า อกมุมารหตุตา (เพราะเป็นผู้ไม่ควรแก่กรรม) โดยเปลี่ยน กมฺมารหา น 
โหนฺติ เป็นบทนามดังกล่าว นอกจากนั้น ประโยคว่า น หิ สงโ'ฆ สงฺฆสฺส กมฺมํ กโรติ ถือว่าเป็นเหตุช่วย 
ในเรื่องนี้ ส่วนเหตุหลักก็คือประโยคต้นว่า ยสฺมา ปน ติณฺณํ อุทุธิ กมฺมารหา น โหนุติ 

ฎีกาใหม่อธิบายเพิ่มเดิมว่า กรรมที่สงฆ์ไม่ควรทำต่อกัน คือ นิคคหกรรม หมายถึง กรรมที่ข่ม 
ภิกษุเพื่อให้สละความเห็นของตน ซึ่งตรัสไว้ในสิกขาบทนี้ ส่วนกรรมอื่นจากนี้ เช่น อุพพาหิกกรรม (กรรม 
ที่คัดเลือกภิกษุ) ควรกระทำแม้แก่ภิกษุจำนวนมาก ดังข้อความในฎีกาใหม่นั้นว่า 

น หิ สงโ'ฆ สงฆสฺส กมฺมํ กโรตีติ อิทํ นิคฺคหาเสน กตฺตพฺพํ กมุม 0 สนฺธาย วุตฺต 0 , อุพฺพาหิกาทิกํ ปน 
พหูนมบิ] กาตุ 0 วฏฺฏติเยา. 88๒ 

“คำว่า น หิ สงโ'ฆ สงฆสฺส กมฺมํ กโรติ นี้ พ่านกล่าวไว้หมายเฉพาะกรรมที่พึงกระทำโดย 
เนื่องด้วยการข่มไว้ แต่อุพพาหิกกรรมเป็นต้น สงฆ์ควรทำแม้แก่ภิกษุจำนวนมาก” 

คำว่า อุพฺพาหิกกมฺม มีศัพท์เดิมมาจาก อุพฺพาหิกา + กมฺม 

คำว่า อุพฺพาหิกา ประกอบรูปศัพท์มาจาก อุ บทหน้า + พาห ธาตุ (ปยตเน ะะ พยายาม) + ณฺวุ 
ปัจจัย + อา อิตถีปัจจัย แปลว่า “การดัดเลือก” หมายถึง การคัดเลือกภิกษุบางรูปจากหมู่ภิกษุแล้วสมมติ 
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาเพื่อระจับการคุกคาม และการวิวาทของพระอลัชชี เช่น เมื่อวิวาทาธิกรณ์เป็นต้น 
เกิดขึ้น มีพระอลัชชีจำนวนมากอยู่ในที่ประชุมสงฆ์ซึ่งใช้ตัดสินคดี ทำให้การวิวาทไม่สิ้นสุด อีกทั่งพระ 
ธรรมกถึกผู้ไม่เข้าใจวินัยและความหมายของคำเหล่านั้นก็เข้าร่วมประชุมตัดสินด้วย ในกาลนั้นเพื่อระจับ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๒ 6ไ] ( 0 ) 


การคุกคามและการวิวาทดังกล่าว สงฆ์จึงคัดเลือกภิกษุ ๒ - ๓ รูปผู้ถึงพร้อมด้วยองค์ ๑๐ จากสงฆ์ทั้งสอง 
ฝ่ายที่วิวาทกัน แล้วให้อุพพาหิกสมมติโดยประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยอปโลกนกรรม หรือสวดประกาศด้วย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา ในกาลนั้น การคุกคาม และการวิวาทของพระอลัชชี และพระธรรมกถึกย่อมสงบไป 
อธิกรณ์นั้นย่อมสงบระง้ปไปตามธรรมวินัย 

นอกจากอุพพาหิกกรรมแล้ว แม้อุปสมบทกรรม คือ การอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ต้องทำการบวช 
แก่อุปสัมปทาเปกชะได้ไม่เกิน ๓ คนเช่นเดียวกัน กรรมวาจาที่ใช้บวชหมู่เช่นนี้นิยมใช้ทวันทสมาสหรือ 
ประกอบด้วย จ ศัพท์ท้ายชื่อของอุปสัมปทาเปกชะ เช่น นาคติสฺสทดตา หรือ นาโค จ ดิสฺโส จ ทดโต จ 
(นาคะ ดิสสะ และทัดตะ)] 


คำอธิบาย ชานาดิ โน 

ชานาติ โนติ อมฺหากํ ฉนฺทาทีนิ ชานาติ. 

คำว่า ชานาติ โน (เธอทราบความต้องการและความชอบใจของพวกข้าพเจ้า) หมาย- 
ความว่า เธอทราบความต้องการเป็นด้นของพวกข้าพเจ้า 

[ท่านอธิบาย ชานาติ โน ดังนี้ 

๑. คำว่า โน เป็นอาเทศของ อมฺห ศัพท์ + นิ ฉัฏฐีวิภัตติ เพราะอธิบายด้วย อมหาก 0 (ของ 

พวกข้าพเจ้า) 

๒. กรรมของ ชานาดิ คือ ฉนฺท่ และ รุจึ ที่กล่าวไว้ในคำว่า ฉนฺทฌฺจ รุจิฌฺจ ในประโยคก่อน 
โดยตามมาสู่ประโยคนี้ด้วยอธิการนัย (นัยที่ติดตามมาจากประโยคต้น) เพราะอธิบายว่า ฉนฺทาทีนิ (ความ 
ต้องการเป็นต้น) ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ชานาติ โนติ เอตฺถาปิ “ฉนฺทฌฺจ รุจิฌฺจา”ติ อิท่ อาเนตวา สมฺพนฺธิตพฺพํ. เตนาห “อมหาก 0 
ฉนฺทาทีนิ ชานาดี”ติ.' 9 ' 9 ”’ 

“แม้ในปาฐะว่า ชานาติ โน นี้ คำว่า ฉนฺทฌฺจ รุจิฌฺจ นี้ พึงนำมาสัมพันธ์ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า 
อมหาก 0 ฉนฺทาทีนิ ชานาติ” 

อนึ่ง ท่านเรียง ชานาติ ไว้ท้าย อมหาก 0 เพื่อระบุว่า นิ วิภัตติใน อมหาก 0 ลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ 
ไม่ใช่ลงในอรรถสัมปทาน เพราะประกอบไว้ท้าย ฉนฺทาทีนิ 

นอกจากนั้นแล้ว โน ศัพท์อาจมีความหมายหลายประการในฐานะอื่น ดังที่คัมภีร์กังขาวิตรณี- 
ศัณฐิ (หน้า ๑๗๔) แสดงอรรถของ โน ศัพท์ไว้ ๔ ประการ ว่า 


๖๗๒ 


คำอธิบายเภทานุวัตตกสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


๑. แปลงมาจาก นุ ศัพท์ แปลว่า “หรือ” เช่น อภิชานาถ เม โน ภิกฺขเว อิโต ปุพุเพ เอว- 
รูป ป,ภาวิตเมต 0 (ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจำได้หรือว่าเราเคยกล่าวคำนั้นอย่างนี้ในกาลก่อนแต่กาลนี้) 

๒. เป็น โน นิบาตที่มีอรรถปฏิเสธ แปลว่า “ไม่” เช่น โน จ เตส 0 เวทนากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชติ 
(แต่เวทนาขันธ์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้น) 

๓. แปลงมาจาก นส ธาตุ + กฺวิ ปัจจัย แปลว่า “พินาศไป, ลบไป” เช่น ภุชาทีนมนฺโต โน ทวิ 
จ (พยัญชนะที่สุดของธาตุภุชาทีคณะย่อมพินาศไป และให้ซ้อน ต) 

๔. เป็น โน นิบาตที่มีอรรถอาธารณะ แปลว่า “เท่านั้น, โดยแท้” เช่น น โน สม 0 อตฺถิ ตถา¬ 
ดเตน (รัตนะที่เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีอยู่โดยแท้)] 


ดำอธิบาย ภาสติ 

ภาสตีติ “เอว 0 กโรมา”ติ อมฺเหหิ สทฺธึ ภาสติ. 

คำว่า ภาสติ (จึงกล่าวกับพวกข้าพเจ้า) หมายความว่า จึงกล่าวกับพวกข้าพเจ้าว่า 
พวกเราจะทำอย่างนี้ 


[ท่านอธิบาย ภาสติ ดังนี้ 

๑. คำว่า โน จากประโยคด้นติดตามมาสู่ประโยคนี้ โดยเปลี่ยนเป็นรูปตติยาวิภัตติว่า อมฺเหหิ 
ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ภาสตีติ เอตฺถ “โน”ติ อิทํ วิภตฺดิวิปริณาเมน ยุชฺชติ. เตนาห “เอว 0 กโรมาติ อมฺเหหิ สทฺธึ 
ภาสตี” ติ. ,8,9๔ 

“ในปาฐะว่า ภาสติ นี้ คำว่า โน นี้ ย่อมประกอบด้วยการเปลี่ยนวิภัตติ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เอว 0 
กโรมาดิ อมฺเหหิ สทฺธึ ภาสติ” 

ความจริงแล้วการที่ศัพท์จากประโยคต้นติดตามมาสู่ประโยคหลังด้วยการเปลี่ยนวิภัตดินั้น เป็น 
ธรรมเนียมทั่วไปในภาษาบาลีและลันสกฤต ดังกฎทั่วไปหรือปริภาสาที่กล่าวว่า 

อตฺถวสา วิภตฺดิวิปริณาโม. ,8,8 '* 

“การเปลี่ยนวิภัตติย่อมมีตามอำนาจของเนื้อความ” 

คำนี้เป็นกฎทั่วไปที่ปรากฏในไวยากรณ์ลันสกฤต คือ มุคธโพธฎีกา (คำอธิบายสูตร ๒๙, ๓๙, 
๑๓๘, ๔๒๒) โดยมีรูปสันสกฤตว่า อรฺถวศาทฺ วิภกฺติรฺวิปริณามะ (การเปลี่ยนวิภัตติย่อมมีตามอำนาจของ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๗๓ 


เนื้อความ) แม้ในคัมภีร์มหาภาษยะ (อัธยาย ๑ ปาทะ ๓ สูตร ๙) ก็พบรูปว่า อรฺถวศาทฺ วิภกฺติรฺวิปริณาโม 
ภวิษฺยติ ซึ่งปริวรรตเป็นบาลีว่า อตฺถวสา วิภตฺติวิปริณาโม ภวิสฺสติ (การเปลี่ยนวิภัตติจักมีได้ตามอำนาจ 
ของเนื้อความ) แม้กฎข้อนื้ก็มีใช้ในคัมภีร์อรรถกถาด้วย เห็นได้ว่า ท่านกล่าวว่าให้เปลี่ยน โน เป็น อมฺเหหิ 
ในประโยคหลัง 

๒. คำว่า อมฺเหหิ นั้นสัมพันธ์เป็นสหาทิโยคะใน สทฺธึ เพราะเพิ่มปาฐเสสะว่า สทฺธึ เข้ามา 
ประกอบร่วม ไม่สัมพันธ์เป็นกรณะใน ภาสติ 

๓. คำว่า “เอว 0 กโรมา”ติ (ว่าพวกเราจะทำอย่างนี้) เป็นคำอาการะ คือ แสดงอาการพูดใน 
ภาสติ ว่า พวกเราจะทำอย่างนี้ ไม่ใช่พูดคำอื่นจากนี้ คำดังกล่าวมีวิธีปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 

- ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อมฺเหหิ สทฺซี ภาสติ (จึงกล่าวกับพวก 

ข้าพเจ้า) 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุผู้ , ทำสังฆเภทนั้นกล่าวกับพวกข้าพเจ้าอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุนั้นควรกล่าวคำอื่นจากคำว่า เอว 0 กโรม (พวกเรา 
จะทำอย่างนี้) มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า เอว 0 กโรมาติ อธิบายว่า ภิกษุนั้นกล่าว 
ว่า พวกเราจะทำอย่างนี้ ดังนี้แล 


ดำอธิบาย อมฺหากมฺเปด 6 ขมดิ 

อมฺหากมุเปตํ ขมตีติ ย 0 โส กโรติ, เอตํ อมุหากมุ!) รุจฺจติ. 

คำว่า อมหากมุเปต 0 ขมติ (กรรมนั้นย่อมชอบใจแม้แก่พวกข้าพเจ้า) หมายความว่า 
กรรมที่เธอทำนั้นย่อมชอบใจแม้แก่พวกข้าพเจ้า 


[ท่านอธิบาย อมหากมฺเปต 0 ขมดิ ดังนี้ 

๑. คำว่า ย 0 โส กโรติ, เอต 0 อธิบาย ริ เสสยะของ เอต 0 ว่าคือ กมุม 0 ไม่ใช่ศัพท์อื่น นิสสัยพม่า 
บางฉบับเพิ่มวิเสสยะว่า ทสฺสนํ (ความเห็น) แม้เข้าใจง่ายแต่ก็ไม่ตรงตามคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถา ดัง 
ฎีกาใหม่อธิบายว่า 

“เอตนุ”ติ อิมินา ตสฺส กมฺมํ ปจฺจามฏฺรนฺติ อาห “ย 0 โส กโรตี”ติอาทิ . 8๙3 

“กรรมของภิกษุผู้พยายามเพื่อทำสังฆเภทนั้นถูกระบุไว้ด้วยคำว่า เอต 0 นี้ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ย 0 โส 
กโรติ เป็นต้น” 


๖๗๙ 


คำอธิบายเภทานุวัตตกสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


๒. คำว่า เอต 0 อมฺหากมฺปิ แสดงการตัดบท อมหากมฺเปต 0 ว่า อมฺหากมฺบิเ + เอต 0 
๓. คำว่า รุจฺจติ อธิบายอรรถของ ขมุ ธาตุในบทว่า ขมติ ว่าใช้ในอรรถว่า ชอบใจ ดังคำว่า 
ขมติ สงฺฆสฺส (ย่อมชอบใจแก่สงฆ์) ไม่ใช่เป็นไปในอรรถว่า อดทน เพราะอธิบายด้วย รุจ ธาตุที่ปรากฏ 
ในอรรถว่า ชอบใจ] 


ดำอธิบาย สเมดายสฺมนฺดานํ สงฺเฆน 

สเมตายสฺมนฺตานํ สงฺเฆนาติ อายสุมนุตานํ จิตฺตํ สงฺเฆน สทฺธึ สเมตุ สมาคจฺฉตุ, 
เอกีภาว 0 คจฺฉตูติ วุตฺตํ โหติ. 

คำว่า สเมตายสฺมนฺตานํ สงฺเฆน (จิตของพวกท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์) หมายความ 
ว่า จิตของพวกท่านจงถึงการรวมเข้ากับด้วยสงฆ์ ความหมายคือ จงถึงความเป็นอันหนึ่งอัน 
เดียวกัน 


[ท่านอธิบาย สเมตายสฺมนฺตานํ สงฺเ'ฆน ดังนี้ 

๑. คำว่า อายสฺมนฺตานํ สเมตุ แสดงการตัดบท สเมตายสฺมนฺตานํ ว่า สเมตุ + อายสฺมนฺตานํ 
๒. คำว่า จิตฺตํ แสดงสัมพันธีของ อายสฺมนฺตานํ ที่เพิ่มเข้ามาเป็นปาฐเสสะในที่นี้ และยังแสดง 
ประธานของกริยาคุมพากย์ว่า สเมตุ ว่าคือ จิตฺตํ อีกด้วย 
ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

สเมตายสุมนุตานนุติ เอตฺถ “จิต[ตน”ติ อชฺฌาหริตพฺพนฺติ อาห “อายสฺมนฺตานํ จิตฺตนฺ”ติ.®' 9๗ 
“ในคำว่า สเมตายสฺมนฺตานํ นี้ พึงนำบทว่า จิตฺตํ เข้ามา ฉะนั้น จึงกล่าวว่า อายสฺมนฺตานํ จิตฺตํ 
(จิตของพวกท่าน)” 

๓. คำว่า สมาคจฺฉตุ แปลว่า “จงถึงการรวมเข้า” อธิบาย สเมตุ ว่า เอตุ (อิ ธาตุ + อ ปัจจัย 
+ ตุ วิภัตติ) ใช้ในความหมายว่า ถึง (ส 0 อุปสรรคเป็นไปในอรรถว่า สโมธาน ะะ รวมเข้า) 

๔. คำว่า สทฺธึ ที่เพิ่มเข้ามาแสดงว่า คำว่า สงฺเฆน สัมพันธ์เป็นสหาทิโยคะในปาฐเสสะว่า 
สทฺธึ ไม่สัมพันธ์กับบทว่า สเมตุ 

๕. คำว่า เอกีภาว 0 คจฺฉตุ แสดงอธิบายการรวมเข้าใน สเมตุ ว่าเป็นการรวมเข้าทางใจ โดย 
มีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แตกแยกกัน ไม่ใช่การรวมเข้าทางกายด้วยการอยู่ในหัตถบาสเหมือนใน 


เวลาทำสังฆกรรม] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๗(เ^ 


บทที่เหลือและดำวินิจฉัยในสิกขาบทนี้ 

เสสํ ปทตฺถโต อุตุตานเมว. วินิจฺฉยกถาเปตุถ ทสเม วุตุตสทิสาเยว. 

บทที่เหลือชัดเจนแล้วโดยความหมายของบท 

แม้คำวินิจฉัยในสิกขาบทนี้ เป็นเช่นกับคำวินิจฉัยที่กล่าวไว้ในสิกขาบทที่ ๑๐ นั่นเอง 

อย 0 ปน วิเสโส- อิทํ ราชคเห สมฺพหุเส ภิกฺขู อารพฺภ เทวทตุตสฺส สงฺฆเภทาย 
ปรกฺกมนฺตสฺส อนุวตุตนวตุถุสฺมึ ปฌฺฌตุตํ, องฺเคสุ จ ยถา ตตุถ ปรกกมนํ, เอว 0 อิธ อนุวตุตนํ 
ทฏฺรพฺพนฺติ. 

ส่วนความต่างกันมีดังนี้ สิกขาบทนี้ทรงบัญญ้ติไว้ปรารภภิกษุจำนวนมากในเมืองราช¬ 
ดฤห์ เพราะเหตุคือการประพฤติตามพระเทวทัตผู้พยายามเพื่อการแตกแยกของสงฆ์ และในองค์ 
ทั้งหลาย พึงทราบการประพฤติตามในสิกขาบทนี้แทนการพยายาม[เพื่อการแตกแยกของสงฆ์] 
ในสิกขาบทที่ ๑๐ นั้น ดังนี้แล 

เภทานุวตุตกสิกขาปทวณุณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายเภทานุกัตตกสิกขาบท 


๑๒. คำอธิบายทุพพจสิกขาบท 
ดำอธิบาย ทุพฺพจชาติโก 

ทุวาทสเม หุพฺพจชาติโกติ หุพฺพจสภาโว, วตุตุ อสกฺกุเณยฺโยติ อตุโถ. 

โปรดทราบเนื้อความในสิกขาบทที่ ๑๒ ดังนี้ 

คำว่า ทุพฺพจชาติโก (เป็นคนว่ายาก) หมายความว่า ผู้มีสภาพอันเขาว่ากล่าวได้ยาก 
ความหมายคือ ไม่อาจจะว่ากล่าวได้ 


[ท่านอธิบาย ทุพฺพจชาติก ดังนี้ 



๖๗๖ 


คำอธิบายทุพพจสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


๑. ชาติ ศัพท์ในบท นี้ ใช้ในความหมายว่า สภาว (สภาพ) ไม่เป็นไปในอรรถว่า ตระกูล เป็นต้น 
เพราะอธิบาย ชาติ ศัพท์ด้วย สภาว ศัพท์ 

๒. คำว่า ทุพฺพจชาดิก (ผู้มีสภาพอันเขาพึงว่ากล่าวโดยยาก) มีรูปวิเคราะห์ว่า 
-ทุกฺเขน วตฺตพฺพาติ ทุพฺพจา. 

-ทุพฺ พจา ชาติ อสฺสา ติ ทุพฺพจชาติโก. 

หรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้มีสภาพ คือ ความเป็นผู้อันเขาพึงว่ากล่าวโดยยาก” มีรูปวิเคราะห์ 
ว่า 

-ทุกฺเขน วตฺตพฺโพดิ ทุพฺพโจ (ทุ บทหน้า + วจ ธาตุ + ข ปัจจัย) 

-ทุพฺพจสฺส ภาโว ทุพฺพโจ (ทุพฺพจ + ภาว ลบ ภาว ศัพท์เพื่อย่อคำ) 

-ทุพฺ พโจ ชาติ อสฺสา ติ ทุพฺพจชาติโก (ฉัฏฐีดัปปุริสสมาส) 

๓. ทุ ศัพท์ใน ทุพฺพจ ใช้ในความหมายว่า ทุกฺเขน (โดยยาก) ไม่ใช่เป็นไปในอรรถว่า ทุฏฺรุ 
(ไม่ดี, ชั่ว) เป็นต้น เพราะอธิบายว่า วตฺตุ อสกฺกุเณยฺโย (ไม่อาจจะว่ากล่าวได้) 

อนึ่ง ในคัมภีร์สารัตถทีปนีแสดงรูปวิเคราะห์ ทุพฺพจ ศัพท์เป็นสัตตมีพหุพพีหิสมาส'ว่า 
- ทุกข 0 วโจ เอตสฺมินฺดิ ทุพฺพโจ ะะ การว่ากล่าวยากมีอยู่ในบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้น 
ชื่อว่า ทุพพจะ) 

ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า 

ทุกข 0 วโจ เอตสฺมึ วิปฺปฏิกูลคฺคาเห วิปจฺจนีกวาเท อนาทเร ปุคฺคเลดิ ทุพฺพโจ. เตนาห “ทุกฺเขน 
กิจฺเฉน วทิตพฺโพ”ติอาทิ. 8,9๘ 

“การว่ากล่าวยากมีอยู่ในบุคคลนั้นผู้ไม่เอื้อเพื่อมีวาทะตรงกันข้าม เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ทุพ- 
พจะ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ทุกฺเขน กิจฺเฉน วทิตพฺโพ (ผู้อันเขาพึงว่ากล่าวโดยยาก คือ โดยลำบาก) เป็นต้น” 

เห็นได้ว่าแม้พระอรรถกถาจารย์จะเหมือนแสดงรูปวิเคราะห์กรรมสาธนะ ว่า ทุกฺเขน วทิตพฺโพดิ 
ทุพฺพโจ แต่ความจริงท่านแสดงรูปวิเคราะห์พหุพพีหิสมาส อย่างไรก็ตาม ฎีกาใหม่ของกังขาวิดรณีเห็นว่า 
คำของพระอรรถกถาจารย์ข้างต้นแสดงรูปวิเคราะห์กรรมสาธนะโดยตรง จึงกล่าวไว้ในคัมภีร์นั้นว่า 

ทุกฺเขน วตฺตพฺโพ อนุสาสิตุ๊ อสกฺกุเณยฺโย สภาโว อสฺสาติ ทุพฺพจชาติโก, วิโลมภาวี. 88๙ 

“สภาพที่อันเขาพึงว่ากล่าวได้ยาก คือ ไม่อาจจะว่ากล่าวได้ มีอยู่แก่ภิกษุนั้น เหตุนั้น ภิกษุนั้น 
ชื่อว่า ทุพพจชาติกะ คือ ผู้มีปกติเป็นไปอย่างขัดแย้ง” 

ด้วยเหตุนี้ หลักอธิบายความที่เรียกว่า ลังวัณณนา อาจมีความแตกต่างกันบ้างในบางแห่ง ไม่ใช่ 
มีความเห็นเดียวกันทั้งหมด] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๗๗ 


ดำอธิบาย อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ 

อุทฺเทสปริยาปนฺเนสูติ อุทฺเทเส ปริยาปใ4เนสุ อนุโตคเธสุ, “ยสฺส สิยา อาปตฺติ, ใส 
อาวิกเรยฺยา”ติ เอว 0 สงฺคหิตตุตา อนุโต ปาติ'โมกฺขสฺส วตุตมาเนสูติ อตุโถ. 

คำว่า อุทฺเทสปริยาปนุเนสุ แปลว่า นับเข้า คือ อยู่ภายในปาติโมกข์ หมายความว่า 
ดำเนินไปภายในปาติโมกข์ เพราะลูกรวบรวมไว้อย่างนี้ว่า ยสฺส สิยา อาปตุติ, โส อาวิกเรยฺย (ท่าน 
รูปใดมีอาบติ ท่านรูปนั้นพึงเปิดเผย) 

[ท่านอธิบาย อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ ดังนี้ 

๑. คำ ว่า อุทฺ เทสปริยาปนฺน มี รูปวิเคราะห์สัตตมีตัปปุริสสมาสว่า 
- อุทฺเทเส ปริยาปนฺนา อุทฺเทสปริยาปนฺนา. 

๒. คำว่า ปริยาปนฺน (ถึงแล้วโดยรอบ) หมายความว่า อยู่ภายใน (อนุโตคธ ะะ อนฺโต บทหน้า + 
คาธ ธาตุ *ะปติสูราย 0 = ตั้งอ^ + อ ปัจจัย) เพราะอธิบายว่า อนฺโตคเธสุ (อยู่ภายใน) 

๓. คำ ว่า อนฺโตคธ (อยู่ภายใน) หมายความว่า ดำเนินไปภายใน เพราะอธิบายว่า อนฺโต วตฺต- 
มาเนสุ (ดำเนินไปภายใน) 

๔. คำว่า อุทฺเทส ในที่นี้แปลว่า “ปาติโมกข์” เพราะอธิบายว่า ปาติ'โมกเขสฺส 

๕. คำว่า “ยสุส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺยา”ติ เอว 0 สงฺคหิตตฺตา (เพราะถูกรวบรวมไว้อย่างนี้ 
ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺย) แสดงอธิบายว่า แม้สิกขาบททั้งหมดที่มาในมหาวรรค จูฬวรรค 
และปริวารวรรค ก็นับเข้าในปาติโมกข์เช่นเดียวกัน ไม่ใช่เพียงแต่สิกขาบท ๒๒๗ ข้อ ที่มาโดยตรงใน 
ปาติโมกข์เท่านั้น เพราะสิกขาบทหรืออาน้ติทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ด้วยคำว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาริ- 
กเรยฺย (ท่านรูปใดมีอาปติ ท่านรูปนั้นพึงเปิดเผย) 

ดังนั้น คำว่า อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ สิกขาปเทสุ จึงหมายถึงสิกขาบททั้งหมดที่มาในพระวินัยปิฎก 

คำว่า “ยสฺส สิยา อาปดฺดิ ฯเปฯ วตฺตมาเนสูติ อตฺโถ (หมายความว่า ดำเนินไปภายในปาติโมกข์ 
เพราะถูกรวบรวมไว้อย่างนี้ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาริกเรยฺย) กล่าวไว้เพื่ออธิบายเหตุที่สิกขาบทที่มา 
ในพระวินัยปิฎกทั้งหมดชื่อว่าสิกขาบทที่มาในปาติโมกข์ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ สิกขาบททั้งหมดที่มาในวินัยปิฎกชื่อว่าสิกขาบทที่มาในอุเทศอย่างไร 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สิกขาบท ๒๒๗ ฃ้อที่มาโดยตรงในอุเทศควรชื่อว่าสิกขา- 
บทที่มาในอุเทศมิใช่หรือ 


๒ 6ไ] 


คำอธิบายทุพพจสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า อธิบายว่า ไม่เพียงสิกขาบท ๒๒๗ ข้อที่มาโดยตรง 
ในอุเทศชื่อว่าสิกขาบทที่มาในอุเทศ แต่สิกขาบททั้งหมดที่มาในพระวินัยปิฎก ชื่อว่า สิกขาบทที่มาในอุเทศ 
เพราะถูกรวบรวมไว้อย่างนี้ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺย 

ในฎีกาใหม่ได้อธิบายเหตุของการกล่าวบทแสดงเหตุว่า “ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺยา”ติ 
เอว 0 สงฺคหิตตฺตา (เพราะถูกรวบรวมไว้อย่างนี้ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺย) ในประโยคนี้ว่า 

อก สพฺพาเนา สิกขาปทานิ กก 0 ปาติโมกขทฺเทสปริยาปนฺนานิติ อาห “ยสฺส สิยา อาปดติ, โส 
อาวิกเรยฺยา”ติ เอว 0 สงฺคหิตตฺตาติ . 81 ' ,0 

“พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า “ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺยา”ติ เอว 0 สงฺคหิตตฺตา (เพราะ 
ถูกรวบรวมไว้อย่างนี้ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺย) เพื่อขจัดความสงสัยว่า เมื่อเป็นเช่นนั้น สิกขา- 
บททั้งหมดนับเข้าในอุเทศคือปาติโมกข์อย่างไร” 

คำอธิบายข้างด้นแสดงวิธีปทานุสัมพันธ์ของคำนั้นว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อนฺโต ปา ติ โมกขสฺส วตฺตมาเนสุ (ดำเนิน 
ไปภายในปาติโมกข์) 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สิกขาบทที่มาในปาติโมกข์เท่านั้นควรนับเข้าในอุเทศคือ 
ปาติโมกข์มิใช่หรือ 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อเป็นเช่นนั้น สิกขาบททั้งหมดนับเข้าในอุเทศคือปาติโมกข์อย่างไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำนี้ อธิบายว่า สิกขาบททั้งหมดนับเข้า 
ในอุเทศคือปาติโมกข์ เพราะถูกรวบรวมไว้อย่างนี้ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺย] 

ดำอธิบาย สหธมฺมิกํ วุจฺจมาโน 

สหธมฺมิกํ วุจฺจมาโนติ สหธมฺมิเกน วุจฺจมาโน, การณตฺเถ เจตํ อุปโยควจนํ. 

คำว่า สหธมฺมิกํ วุจฺจมาโน แปลว่า เมื่อถูกตักเตือนด้วยสิกขาบทอันสหธรรมิกพึง 
ประพฤติ อนึ่ง บทนี้ลงทุติยาวิภัตติในอรรถเหตุ 

[ท่านอธิบายทุติยาวิภัตติในศัพท์ว่า สหธมฺมิกํ ว่าลงในอรรถเหตุ จึงอธิบายด้วยตติยาวิภัตติว่า 
สหธมฺมิเกน ที่ปรากฏในอรรถเหตุ โดยทั่วไปแล้วคันถรจนาจารย้มักอธิบายอรรถของวิภัตติก่อนที่จะแสดง 
รูปวิเคราะห์ เพราะอรรถของวิภัตติเป็นอรรถภายนอก (พาหิยตฺถ) ส่วนอรรถของรูปวิเคราะห์สมาส ตัทธิต 
หรือกิตก์ เป็นอรรถภายใน (อนฺตตฺถ) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๗๙ 


ท่านระบุว่า ลงทุติยาวิภัตติในอรรถเหตุ เพราะตติยาวิภัตติใน สหธมฺมิเกน ในประโยคข้างต้น 
อาจลงในอรรถกรณะโดยทั่วไปก็ได้ จึงระบุอรรถเหตุโดยตรง 

คำว่า อุปโยคาจน ในที่บางแห่งแปลว่า “ทุติยาวิภัตติ” แต่ในที่นี้แปลว่า “บทที่ลงทุติยาวิภัตติ” 
เพราะหมายถึงบท ไม่ใช่วิภัตติ คำนี้มีความหมายตามศัพท์ ๒ ประการ คือ 
๑. บทที่มีทุติยาวิภัตดิ ะะ อุปโยคาจนํ อสฺส อตฺถีดิ อุปโยคาจนํ. 

(อุปโยคาจน ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) 

๒. บทที่ประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ ะะ อุปโยควจเนน ยุตฺตํ อุปโยคาจนํ. 

(อุปโยคาจน ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน ยุตฺต ตัทธิต)] 

ปฌฺจหิ สหธมฺมิเกหิ สิกฺขิตพฺพตุตา, เตส 0 วา สนุตกตุตา “สหธมฺมิกนุ”ติ ลทฺธนาเมน 
พุทฺธปฌฺฌตุเตน สิกฺขาปเทน วุจฺจมาโนติ อตุโถ. 

ความหมายคือ เมื่อถูกตักเตือนด้วยสิกขาบทอันพระพุทธเจ้าทรงบัญญ้ติไว้ซึ่งได้ชื่อว่า 
สหธรรมิก เพราะเป็นสิ่งที่สหธรรมิก ๕ พึงประพฤติ หรือเพราะเป็นของสหธรรมิกเหล่านั้น 

[คำว่า สิกขาปเทน อธิบาย สหธมฺมิก ศัพท์ว่าคือสิกขาบท ไม่ใช่สหธรรมิก ๕ โดยท่านแสดง 
อภิเธยยัตถะ คือ เนื้อความที่ศัพท์หมายถึงว่าคืออะไร 

คำว่า พุทฺธปฌฺฌตฺเตน อธิบายว่า สิกขาบทดังกล่าวเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญ้ติ'ไว้ ไม่ใช่ 

ผู้อื่น 

คำว่า ปฌฺจหิ สหธมฺมิเกหิ สิกฺขิตพฺพตฺตา, เตส 0 วา สนฺตกตฺตา “สหธมฺมิกนุ”ติ ลทฺธนาเมน แสดง 
รูปวิเคราะห์ ๒ ประการตามเนื้อความ คือ 

๑. สิกขาบทอันสหธรรมิกพึงประพฤติ ะะ สหธมฺมิเกหิ สิกฺขิตพฺพนฺดิ สหธมฺมิกํ. 

(สหธมฺมิก ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน สิกฺขิตพฺพ ตัทธิต) 

๒. สิกขาบทอันเป็นของสหธรรมิก ะะ สหธมฺมิกานํ อิทํ สหธมฺมิกํ. 

(สหธมฺมิก ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน อิทํ ตัทธิต) 

โดยทั่วไป สหธมฺมิก ศัพท์ หมายถึง สหธรรมิกทั้ง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี และ 
สิกขมานา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สห ธมม 0 จรนฺตีดิ สหธมฺมิกา ะะ ผู้ประพฤติธรรมร่วมอัน ชื่อว่า สหธรรมิก 
(ลง อิก ปัจจัยท้าย สหธมฺม ศัพท์ในอรรถว่า ประพฤติ) 


๒ (.^0 


คำอธิบายทุพพจสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


สหธรรมิก ๕ เหล่านี้จัดเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา ส่วนอุบาสกและอุบาสิกาจัดเป็นคฤหัสถ์ 
คือ ผู้ครองเรือน เป็นผู้บริโภคกามโดยปกติ ไม่ใช่ผู้มุ่งประพฤติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เป็นหลัก 

บทกริยาที่ใช้ในความหมายว่า ศึกษา อันเป็นการเรียนรู้ด้วยสัญญา ส่วนมากมักประกอบใช้เป็น 
อุคฺคณฺหาติ, ปริยาปุณาติ หมายถึง การเรียนจำ แต่บทกริยาว่า สิกฺขติ ที่พบในพระไตรปิฎกนั้นมักใช้ใน 
ความหมายว่า ศึกษา อันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง หมายถึง การเรียนปฏิปติ ดัง 
คำว่า ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปัญญาสิกขา ดังนั้น แม้ สิฤข ธาตุจะเป็นไปในความหมายว่า วิชฺโชปาทาเน 
(ถือเอาความรู้, เรียน, ศึกษา) ก็แปล สิกฺขิตพฺพ ในที่นี้'ว่า พึงประพฤติ ตามนิสลัยพม่า] 

ดำอธิบาย วิรมถายสฺมนุโด มม วจนาย 

วิรมถายสฺมนฺโต มม วจนายาติ เยน วจเนน ม 0 วทถ, ตโต มม วจนโต วิรมถ, มา ม 0 
ต 0 วจนํ วทถาติ วุตฺตํ โหติ. 

คำว่า วิรมถายสฺมนฺโต มม วจนาย (พวกท่านจงงดเว้นว่ากล่าวกระผมเถิด) หมายความ 
ว่า ท่านทั้งหลายว่ากล่าวกระผมด้วยคำใด จงงดเว้นจากถ้อยคำเป็นเหตุว่ากล่าวกระผมนั้น 
ความหมายคือ อย่ากล่าวคำนั้นกับกระผม 

[ท่านอธิบายประโยคข้างด้น ดังนี้ 

๑. คำว่า วจน ใน วจนาย ลง ยุ ปัจจัยในกรณสาธนะ มี รูปวิเคราะห์ว่า 
วจดิ อเนนาติ วจนํ ะะ คำเครื่องกล่าว ชื่อว่า วจนะ 
เพราะอธิบายด้วยบทที่ลงตติยาวิภัตติว่า เยน วจเนน 
๒. ส วิภัตดิที่แปลงเป็น อาย ใน วจนาย ลงในอรรถอปาทาน เพราะอธิบายด้วยบทอปาทาน 

ว่า วจนโต 

ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

วจนายาติ นิสฺสกฺเก สมฺปทานวจนนฺติ อาห “ตโต มม วจนโต”ติ. 8๒ '* 

“คำว่า วจนาย ลงจตุตถีวิภัตติในอรรถปัญจมีวิภัตติ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ตโต มม วจนโต (จาก 
ถ้อยคำเป็นเหตุว่ากล่าวกระผมนั้น)” 

๓. คำ ว่า มม เป็นบท ที่ ลงฉัฏฐี วิ ภัต ติ ในอรรถกรรม เพราะอธิบายด้วยบท ที่ ลงทุติยาวิภัตดิ 


ว่า ม 0 ] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๒ ('^๑ 


คำอธิบาย วทดุ สหธมฺเมน 

วทตุ สหธมุเมนาติ สหธมุมิเกน สิกฺขาปเทน, สหธมุเมน วา อณุเฌนปี ปาสาทิกภาว- 
สาตฺตนิเกน วจเนน วทตุ. 

คำว่า วทตุ สหธมุเมน (จงตักเตือนด้วยสิกขาบทอันเป็นของสหธรรมิก) หมายความ 
ว่า ท่านจงตักเตือนด้วยสิกขาบทอันเป็นของสหธรรมิก หรือแม้ด้วยคำอื่นอันกอปรด้วยเหตุ ซึ่ง 
เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความเลื่อมใส 

[คำว่า สหธมฺม หมายถึง สหธรรมิก ๕ มีรูปวิเคราะห์ว่า สห จริตพฺโพ ธมโม เยสนฺติ สห¬ 
อมุมา (ผู้มีธรรมที่พึงประพฤติร่วมกัน ชื่อว่า สหธัมมะ) หลังจากนั้นจึงหมายถึง สิกขาบท หรือ คำ มี 
ความหมาย ๒ ประการ คือ 

๑. สิกขาบทอันเป็นของสหธรรมิก ะะ สหธมมานํ อิทํ สหธ มฺมิ ก 0 . 

(สหธมฺม ศัพท์ -I- ณ ปัจจัยใน อิทํ ตัทธิต) 

๒. คำอันกอปรด้วยเหตุ = สห ธมฺเมน ย 0 วตฺตตีดิ สหธมฺมํ. 

(สหบุรพบทกรรมธารยสมาส ธมฺม ศัพท์ใช้ในความหมายว่า เหตุ) 

คำว่า ปาสาทิกภาวสำตฺตนิก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปสาท 0 ชเนตีติ ปาสาทิโก (ปาสาทิก ศัพท์ + อิก ปัจจัยใน ชเนติ ตัทธิต) 

- ปาสาทิกสฺส ภาโว ปาสาทิกภาโว (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- สำตฺตตีติ สำตฺตนํ (ส 0 บทหน้า -I- วตุ ธาตุ -I- ยุ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) 

- สำตฺตนํเยา สำตฺตนิก 0 (สำตฺตน ศัพท์ -I- ณิก ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 

- ปาสาทิกภาวาย สำตฺตนิก 0 ปาสาทิกภาวสำตฺตนิก 0 (จตุตถีตัปปุริสสมาส)] 


คำอธิบาย ยทิทํ 

ยทิทนฺต็ วุทฺธิการณทสฺสนตฺเถ นิปาโต, เตน ยํ อิทํ อณุฌมฌฺฌสฺส หิตวจนิ, อาปตฺติโต 
จ วุฏฺจึาปนิ, เตน อณุฌมณุฌวจเนน อณุฌมณุฌวุฏฺจึาปเนน เอวํ สํวทฺธา ตสฺส ภควโต ปริสาติ 
เอว 0 ปริสาย วุทฺธิการณํ ทสฺสิต 0 โหติ. 

คำว่า ยทิทํ เป็นนิบาตที่เป็นไปในอรรถว่าแสดงเหตุของความเจริญ ท่านได้แสดงเหตุ 


๖ ๗อ 


คำอธิบายทุพพจสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


ของความเจริญแห่งบริษัทด้วยนิบาตนั้นอย่างนี้ว่า การกล่าวประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกัน การ 
ช่วยเหลือกันและกันให้ออกจากอาบติใด มีอยู่ บริษัทของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเจริญแล้ว 
อย่างนี้เทียว ด้วยการตักเตือนกันและกัน ด้วยการช่วยเหลือกันและกันให้ออกจากอาปติ 

[ประโยคข้างต้นแสดงอรรถาธิบายว่า 

๑. คำว่า ยทิทํ เป็นบทนิบาตในบท ๔ ประเภท คือ นาม อาขยาด อุปสรรค และนิบาต 
เพราะอธิบายว่า นิปาโต 

๒. คำว่า ยทิทํ เป็นบทนิบาตที่ใช้ในความหมายว่า แสดงเหตุของความเจริญ เพราะอธิบาย 
ว่า วุทฺธิการณทสฺสนตฺเถ 

๓. คำว่า ยทิทํ ตัดบทเป็น ย 0 + อิทํ ลง ทุ อักษรเป็นอาคม เพราะอธิบายว่า ย 0 อิทํ 

๔. คำว่า ยทิทํ เป็นวิเสสนะของปาฐเสสะว่า อฌฺฌมฌฺฌวจนํ อฌฺฌมฌฺฌวุฏฺราปนํ โดยเปลี่ยน 
บทที่ลงตติยาวิภัตติว่า อฌฺฌมฌฺฌวจเนน อฌฺฌมฌฺฌวุฏฺราปเนน เป็นบทที่ลงปฐมาวิภัตติ เพราะอธิบายว่า 
อฌฺฌมฌฺฌสฺส หิตวจนํ, อาปตฺดิโต จ วุฏฺราปนํ 

๕. คำว่า อฌฺฌมฌฺฌวจน มีรูปวิเคราะห์ว่า อฌฺฌมฌฺฌสฺส วจนํ อฌฺฌมฌฺฌวจนํ (การกล่าว 
[ประโยชน์เกื้อกูล]แก่กันและกัน ชื่อว่า อัฌญมัญญวจนะ) เพราะอธิบายว่า อฌฺฌมฌฺฌสฺส หิตวจนํ 

๖. คำว่า วจน ต้องเพิ่มบทกรรมเข้ามาแปลร่วมว่า หิตสฺส (ประโยชน์เกื้อกูล) เพราะอธิบาย 

ว่า หิตวจนํ 

๗. คำว่า อฌฺฌมฌฺฌวุฏฺราปน มีรูปวิเคราะห์ว่า อฌฺฌมฌฺฌสฺส วุฏฺราปนํ อฌฺฌมฌฺฌวุฏฺราปนํ 
(การยังกันและกันให้ออกจากอาปติ ชื่อว่า อัญญมัญฌวุฏราปนะ) เพราะอธิบายว่า อฌฺฌมฌฺฌสฺส อาปตฺดิโต 
วุฏฺราปนํ 

๘. การออก ในคำว่า วุฏฺราปน เป็นการออกจากอาปติ ไม่ใช่การออกจากสถานที่ เช่น วัด 
หรือหมู่บ้านที่อาศัย เพราะอธิบายว่า อาปตฺดิโต 

อนึ่ง การที่ท่านอธิบาย ยทิท่ ว่าเป็นนิบาตในความหมายว่าแสดงเหตุของความเจริญ ก็เพราะ 
ว่ามีบทนิยมะต่อมาว่า เตน อฌฺฌมฌฺฌวจเนน อฌฺฌมฌฺฌวุฏฺราปเนน ในเรื่องนี้ แต่ถ้าเป็นฐานะอื่น ก็ 
แสดงความหมายอื่นได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่ากล่าวถึงข้อความอะไร และเป็นวิเสสนะของศัพท์ใดเท่านั้น 

โดยทั่วไปนั้น นิบาตเป็นบทที่ไม่เปลี่ยนรูปในลิงค์ทั่ง ๓ พจน์ทั่ง ๒ และวิภัตติทั่ง ๗ แต่อาจมี 
บางศัพท์ที่ตัดบทได้ ดังเช่น ยทิท่ ที่ตัดบทเป็น ย 0 + อิทํ แต่บทนี้จัดเป็นนิบาตเพราะไม่เปลี่ยนรูปใน 
ลิงค์เป็นด้นเหล่านั้น ดังข้อความในฎีกาใหม่ของสีลักขันธวรรคว่า 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


ะ? (^"ฝัใ 


ยทิทนฺติ จ โย อ ย 0 , ยทิทํ ขนฺธปฌฺจกนฺติ วา โยเชตพฺพํ. เอวฌฺหิ สติ “เอตทคฺคนุ”ติ ยถารุต- 
ลิงฺคเมว. “ยทิทนุ”ติ ปทสฺส จ อย 0 สภาโว, ยา ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส วตฺตพฺพสฺส ลิงคานุรูเปน “โย อยนุ”ติ 
วา “ยา อยนุ”ติ วา “ย 0 อิทนุ”ติ วา โยเชตพฺพตา ตถาเยวสฺส ตตฺถ ตตฺถ ทสฺสิตตฺตา.“ ๒๒ 

“อนึ่ง คำว่า ยทิทํ พึงประกอบบทว่า โย อยํ หรือ ยทิทํ ขนฺธปฌฺจก 0 เมื่อเป็นเช่นนั้น คำว่า 
เอตทคฺคํ ก็มีลิงค์ตามที่กล่าวไว้นั้นแหละ และควรประกอบบทว่า โย อย 0 บ้าง, ยา อย 0 บ้าง, ย 0 อิทํ บ้าง 
ตามสมควรแก่ลิงค์ของอรรถนั้นๆ ที่บุคคลพึงกล่าวนี้ เป็นสภาพปกติของบทว่า ยทิทํ เพราะท่านแสดง 
อรรถนั้นไว้อย่างนั้นในที่นั้นๆ”] 


บทที่เหลือและคำวินิจฉัยในสิกขาบทนี้ 

เสสํ อุตุตานตฺถเมว. วินิจฺฉยกถาปี ทสเม วุตุตสทิสาเยว. 

บทที่เหลือมีความหมายชัดเจนแล้วนั่นเทียว แม้คำวินิจฉัยก็เป็นเช่นกับคำวินิจฉัยที่ 
กล่าวไว้ในสิกขาบทที่ ๑๐ 

อย 0 ปน วิเสใส- อิทํ โกสมฺพิยํ ฉนฺนตุเถรํ อารพฺภ อตุตานํ อวจนียกรณวตุถุสฺมึ ปฌฺฌตุตํ, 
องฺเคสุ จ ยถา ตตุถ ปรกกมนํ, เอว 0 อิธ อวจนียกรณตา ทฏฺจึพฺพาติ. 

ส่วนความต่างกันมีดังนี้ สิกขาบทนี้ทรงบัญญติไว้ปรารภพระฉันนเถระในเมืองโกสัมพื 
เพราะ เหตุคือการทำตนให้เป็นผู้ถูกดักเตือนไม่ได้และในองค์ทั้งหลาย พึงทราบ การทำตนให้เป็น 
ผู้ถูกดักเตือนไม่ได้ในสิกขาบทนี้ แทนการพยายาม[เพื่อการแตกแยกของสงฆ์]ในสิกขาบทที่ ๑๐ 
นั้น ดังนี้แล 

ทุพฺพจสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายทุพพจสิกขาบท 


๑๓. คำอธิบายกุลทูสกสิกขาบท 
คำอธิบาย คาม 0 วา นิคม 0 วา 


เตรสเม คาม 0 วา นิคม 0 วาติ เอตถ นครมปิ คาเม อนโตคธเมว. 




๖ ๘๕ คำอธิบายกุลทูสกสิกขาบท [๒. สังฆาทิเสส 

โปรดทราบเนื้อความในสิกขาบทที่ ๑๓ ดังนี้ 

แม้นครก็นับเข้าในหมู่บ้านนั่นเองในคำว่า คาม 0 วา นิคม 0 วา (หมู่บ้านหรือนิคม) นี้ 

[ฎีกาใหม่อธิบายว่า แม้นครก็ถือเอาได้ด้วย คาม ศัพท์ เพราะนครเป็นหมู่บ้านพิเศษ คือ หมู่บ้าน 
ใหญ่ที่ประกอบด้วยกำแพงและตลาด และในฎีกาใหม่นั้นได้แสดงความเห็นอีกอย่างหนึ่งว่า วา ศัพท์ใน คาม 0 
วา นิคม 0 วา ทำหน้าที่อนุตดวิกัปปะ คือ รวบรวมอรรถที่ไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง (เหมือนอนุตตสมุจจยะ หรือ 
อวุตตสมุจจยะ) ดังนั้น จึงรวบรวมนครได้ด้วย วา ศัพท์ ตามนัยนี้ วา ศัพท์แปลว่า “ด้วย” ดังข้อความใน 
ฎีกาใหม่นั้นว่า 

นครสฺสาปิ คามวิเสสตฺตา อิธ คามคฺคหเณเนว นครมฺปิ คหิตนุติ อาห “นครมฺปิ คาเม อนฺโต¬ 
ดธเมวา”ติ. วา-สทฺเทน วา อนุตฺตวิก ปฺปตฺ เถน คหณนฺติ เอว 0 วุตฺต 0 . 8๒๓ 

“แม้นครก็ถือเอาได้ด้วย คาม ศัพท์นั้นเองในพากย์นี้ เพราะแม้นครก็เป็นหมู่บ้านพิเศษ ฉะนั้น 
จึงกล่าวว่า นครมฺปิ คาเม อนฺโตคธเมว (แม้นครก็นับเข้าในหมู่บ้านนั้นเอง) อีกอย่างหนึ่ง การถือเอา[แม้ 
นคร]ย่อมมีได้ด้วย วา ศัพท์ที่มีอรรถรวบรวมเนื้อความที่ไม่ได้กล่าวไว้ ฉะนั้นจึงกล่าวอย่างนี้” 

เอตฺถ จ อปาการปริกฺเขโป สาปโณ นิคโม, สปาการาปณํ นคร 0 , ต 0 ต 0 วิปรีโต คาโมติ อิเมส 0 
ดิณฺณํ วิเสโส ทฏฺรพฺโพ. 8๒๔ 

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ พึงทราบความต่างกันของหมู่บ้าน นิคม และนครทั้ง ๓ อย่างเหล่านี้ว่า 

นิคม คือ หมู่บ้านที่ไม่มีกำแพงล้อม มีตลาด 

นคร คือ สถานที่มีกำแพงล้อมและตลาด 

หมู่บ้าน คือ สถานที่ตรงกันข้ามกับนิคมและนครนั้นๆ [คือ ไม่มีกำแพงล้อมและตลาด]” 

คำว่า อนฺโตคธ ประกอบรูปศัพท์มาจาก อนฺโต บทหน้า -I- คาธ ธาตุ (ปติฏฺราย 0 ะะ ตั้งอยู่ -I- อ 
ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า อนฺโต คาธตีดิ อนฺโตคธํ ทำรัสสะ อา ใน คา เป็น อ แปลตามศัพท์ว่า “ตั้งอยู่ 
ในภายใน” โดยอรรถแปลว่า นับเข้า, นับเนื่อง มีคำไวพจน์อีก ๓ ศัพท์ คือ อนฺตคฺคต, ปริยาปนฺน, โอคธ] 

คำอธิบาย อุปนิสฺสาย วิหรติ 

อุปนิสฺสาย วิหรดีติ ตตฺถ ปฏิพทฺธจีวราทิปจฺจยตาย ต 0 นิสฺสาย วสติ. 

คำว่า อุปนิสฺสาย วิหรติ (อยู่อาศัยหมู่บ้านหรือนิคม) หมายความว่า ภิกษุอยู่อาศัย 
บ้านหรือนิคมนั้น เพราะความมีปัจจัยคือจีวรเป็นต้นเกี่ยวเนื่องในหมู่บ้านหรือนิคมนั้น 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖&&: 


[ท่านอธิบายข้อความดังนี้ 

๑. อุปสรรคคือ อุป ใน อุป นิสฺ สาย เป็นธาตวัตถา นุ วัตตกะ คือ คล้อยตามอรรถของธาตุ 
เพราะอธิบายว่า นิสฺสาย โดยไม่ได้แสดงอรรถของ อุป จึงเป็นการแสดงโดยอ้อมว่า อุป อุปสรรคนั้นไม่มี 
อรรถพิเศษไปกว่าอรรถของธาตุที่ตนประกอบร่วม 

๒. คำว่า วิหรติ มีความหมายว่า อยู่ เพราะอธิบายโดยเปลี่ยนเป็น วส ธาตุว่า วสติ ที่จริง 
คำว่า วิหรติ แปลตามศัพท์ว่า “ย่อมตัดแล้วนำไป” คือ ตัดความลำบากของอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ด้วยอิริยาบถอื่นแล้วนำอัตภาพไป ดังนั้น ท่านจึงอธิบาย วิหรติ ว่าเป็นการอยู่นั้นเอง 

๓. การอยู่อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมนั้น มีสาเหตุมาจากความเป็นผู้มีปัจจัย คือ จีวร เป็นต้น 
เกี่ยวเนื่องในหมู่บ้านหรือนิคมนั้น เพราะอธิบายด้วยบทเหตุว่า ตดฺถ ปฏิพทฺธจีวราทิปจฺจยตาย ดังนั้น จึง 
อาจสัมพันธ์อรรถของบท (ปทานุสัมพันธ์) ได้ดังนี้ 

- ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุอยู่อาศัยบ้านหรือนิคมนั้น 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดภิกษุจึงอยู่อาศัยบ้านหรือนิคมนั้น 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุของการอยู่อาศัยบ้านหรือนิคมนั้น 

มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ตดฺถ ปฏิพทฺธจีวราทิปจฺจยตาย อธิบายว่า ภิกษุ 
อยู่อาศัยบ้านหรือนิคมนั้น เพราะความมีปัจจัย คือ จีวรเป็นต้น เกี่ยวเนื่องในหมู่บ้านหรือนิคมนั้น ดังนี้แล] 

ดำอธิบาย กุลทูสโก 

ปุปฺผทานาทีหิ มนุสฺสานํ สทฺธํ วินาเสนุโต กุลานิ ทูเสตีติ กุลทูสโก. 

คำว่า กุลทูสกะ (ผู้ประทุษร้ายตระกูล) คือ ผู้ทำลายศรัทธาของมนุษย์ทั้งหลายด้วย 
การให้ดอกไม้เป็นต้น ชื่อว่าประทุษร้ายตระกูล 

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ กุลทูสก เป็นกัตตุสาธนะว่า 

- ทูเสตีติ ทูสโก, กุลานิ ทูสโก กุลทูสโก 

- หรือ กุลานิ ทูสโก กุลทูสโก 

ตระกูลในเรื่องนี้ คือตระกูล ๔ จำพวก ได้แก่ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร การทำลาย 
ตระกลดังกล่าวไม่ใช่การทำร้ายร่างกายโดยใช้โคลนหรือของสกปรกสาดใส่ แต่เป็นการทำลายศรัทธาของ 


๒ ('ะ๒ 


คำอธิบายกุลทูสกสิกขาบท 


[๒. สังฆาทิเสส 


พวก เขาด้วยการปฏิบ้ติ-ชั่วของตนมีการ 1 ให้ดอกไม้เป็นต้น ซึ่งทำให้ชาวบ้านเกิดศรัทธาเฉพาะพวกตน แต่ไม่ 
เกิดศรัทธาต่อภิกษุเหล่าอื่นที่ไม่ได้ทำเช่นนั้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ปุปฺผทานาทีหิ มนุสฺสานํ สทธิ วินา เสนฺโต 
(ผู้ทำลายศรัทธาของมนุษย์ทั้งหลายด้วยการให้ดอกไม้เป็นต้น) 

อาทิ ศัพท์ใน ปุปฺผทานาทีหิ ละข้อความว่า ผลทาน (ให้ผลไม้) เป็นต้น ดังนั้น การให้ของ แก่ 
ชาวบ้านจึงมี ๘ ประเภท คือ 


๑. ให้ดอกไม้ (ปุปฺผทาน) 

๒. ให้ผลไม้ (ผลทาน) 

๓. ให้ผงจุรณ์คือ แป้งหอมหรือ ผงสบู่ เพื่ออาบ (จุณฺณทาน) 
๔. ให้ดินเหนียว (มตฺดิกาทาน) 

๕. ให้ไม้สีฟัน (ทนฺตกฏฺจึทาน) 

๖.ให้ไม้ไผ่ (เวฬุทาน) 

๗. ให้ยา (เวชฺชิกาทาน) 

๘. ส่งสาสน์รับใช้ (ชงฆเปสนิกา) 

คัมภีร์ขุททสิกขาประพันธ์คาถาสรุปความว่า 


จุ ณฺณํ นฺห านมุโขทกํ 
น ทเท กุลสงฺคหา. 8๒๕ 


ทารุ 0 เวฬุ ผล 0 ปุปฺผํ 
มตฺติกาทนฺตกฏฺจึาทึ 


“ภิกษุไม่พึงให้ไม้ ไม้ไผ่ ผลไม้ ดอกไม้ ผงจุรณ์ นํ้าอาบและ , นาล้างหน้า ดิน 
เหนียว และไม้สีฟันเป็นต้น เพื่ออนุเคราะห์ตระกูล” 

คำว่า มนุสฺสานํ สทฺธํ รินา เสนฺโต (ทำลายศรัทธาของมนุษย์ทั้งหลาย) มีวิธีสัมพันธ์อรรถของบท 


ดังนี้ 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พ่านกล่าวว่า ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล ชื่อว่า กุลทูสกะ 


ด้วยคำว่า กุลานิ ทูเสตีติ กุลทูสโก 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุประทุษร้ายตระกูลอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ถาม) คือ ภิกษุควรประทุษร้ายตระกูลด้วยของสกปรกหรือโคลน 


เป็นด้นมิใช่หรือ 

(กล่าวตามข้อความในฎีกาใหม่ว่า ทู เสนุโต จ น อสุจิกทฺทมาทีหิ ทู เสติ, อถ โข อตฺตโน ทุปุ- 
ปฏิปตฺดิยา เตส 0 ปสาทํ วินา เสติ (อนึ่ง ภิกษุผู้ประทุษร้ายย่อมไม่ประทุษร้ายด้วยของสกปรก หรือโคลน 
เป็นต้น แต่ย่อมทำลายศรัทธาของตระกูลเหล่านั้นด้วยการปฏิบ้ติชั่วของตน) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๒ 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า มนุสฺสานํ สทธิ วินาเสนฺโต อธิบาย 
ว่า ผู้ทำลายศรัทธาของมนุษย์ทั้งหลาย ชื่อว่าประทุษร้ายตระกูล ดังนี้แล 
คำว่า ปุปฺผทานาทีหิ มีวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พ่านกล่าวว่าผู้ทำลายศรัทธาของมนุษย์ทั้งหลาย ชื่อว่า 
ประทุษร้ายตระกูล ด้วยคำว่า มนุสฺสานํ สทฺธํ รินาเสนฺโต กุลานิ ทูเสตีติ กุลทูสโก 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุทำลายศรัทธาของมนุษย์ทั้งหลายอย่างไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ศรัทธาเป็นนามธรรม ที่ ไม่อาจทำลายได้ มิ ใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า ปุปฺผทานาทีหิ อธิบายว่า ผู้ทำลาย 
ศรัทธาของมนุษย์ทั้งหลายด้วยการให้ดอกไม้เป็นต้น ชื่อว่า ประทุษร้ายตระกูล ดังนี้แล] 

ดำอธิบาย ปาปสมาจาโร 

มาลาวจฺฉโรปนาทโย ปาปกา สมาจารา อสุสาติ ปาปสมาจาโร. 

คำว่า ปาปสมาจาระ (ผู้มีความประพฤติเลวทราม) คือ ผู้มีความประพฤติเลวทรามมี 
การปลูกพุ่มไม้ดอกเป็นต้น 

[ข้อความว่า “ความประพฤติเลวทราม” คือ ความประพฤติที่ไม่ดีงาม เพราะพระพุทธเจ้าทรง 
รังเกียจ แม้จะเป็นการอนุเคราะห์ตระกูล ก็จัดเป็นความประพฤติเลวทรามตามวินัยบัญญ้ตของพระพุทธเจ้า 
พ่านแสดงรูปวิเคราะห์ ปาปสมาจาร เป็นฉัฏฐีพหุพพีหิสมาสว่า 

- ปาปกา สมาจารา อสฺสาดิ ปาปสมาจาโร = ผู้มีความประพฤติเลวทราม ชื่อว่า ปาปสมาจาระ 
การแสดงรูปวิเคราะห์เป็นฉัฏฐีพหุพพีหิสมาสในที่นี้เพื่อแสดงว่า ภิกษุนั้นเป็นเจ้าของแห่งความ 

ประพฤติเลวทราม คือ เป็นผู้ทำความประพฤติเลวทรามด้วยตนเอง ถ้าคิดความหมายในเชิงจตุตถีพหุพพีห¬ 
ลมาส จะมีความหมายว่า ภิกษุเป็นผู้รับความประพฤติเลวทราม ซึ่งไม่สมควร เพราะภิกษุเป็นผู้ทำสิ่งนั้น 
ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ไม่ใช่ผู้รับความประพฤติดังกล่าวที่มีอยู่แล้ว 

อนึ่ง รูปวิเคราะห์ดังกล่าวปฏิเสธรูปวิเคราะห์กรรมธารยสมาสว่า 

- ปาปโก สมาจาโร ปาปสมาจาโร = ความประพฤติเลวทราม ชื่อว่า ปาปสมาจาระ 

มาลา ศัพท์มักใช้ในความหมายว่า ดอกไม้ และพวงมาลัย ดังคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 8๒๖ กล่าว 
ว่า มาลา ปุปฺเผ จ ปนุติย 0 (มาลา ศัพท์ เป็นไปในความหมายว่า ดอกไม้ และพวงมาลัย) แต่'ในที่นี้มี 


๖๘๘ คำอธิบายกุลทูสกสิกขาบท [๒. สังฆาทิเสส 

ความหมายว่า ไม้ดอก นอกจากนั้น วจฺฉ ศัพท์เป็นคำไวพจน์ของ ตรุณ (หนุ่ม, อ่อน, เล็ก) ดังนั้น คำว่า 
มาลาวจฺฉ จึงแปลว่า “พุ่มไม้ดอก” ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

ตตฺถ มาลาวจฺฉนฺติ ตรุณปุปฺผรุก.ข 0 . ตรุณกา หิ ปุปฺผรุก.ขาปิ ปุปฺผคจฺฉาปิ “มาลาวจฺฉว”เตฺวว 

วุจฺจนุต. 

“ในเรื่องนั้น คำว่า มาลาวจฺฉํ แปลว่า ‘พุ่มไม้ดอก’ โดยแท้จริงแล้ว ต้นไม้ดอกและพุ่มไม้ดอก 
ด้นเล็กก็ได้ชื่อว่า มาลาวัจฉา นั้นเทียว” 

คำว่า โรปน ประกอบรูปศัพท์มาจาก รุห ธาตุ (ชนเน ะะ เกิด) + เณ การิตปัจจัย + ยุ ปัจจัย 
ในภาวสาธนะ แปลตามศัพท์ว่า “การให้เกิด, การให้งอก” ซึ่งก็คือ การปลูก 
อาทิ ศัพท์ใน มาลาวจฺฉโรปนาที ละข้อความว่า 

- โรปาปน (การให้ปลูก) - สิฌฺจน (การรดนํ้าเอง) 

- สิฌฺ'จาปน (การให้รดนั้า) - โอจินน (การเด็ดดอกหรือผล) 

- โอจินาปน (การให้เด็ดดอกหรือผล) - คนฺถน (การร้อยดอกไม้) 

- คนฺถาปน (การให้ร้อยดอกไม้) 

ดังนั้น ภิกษุผู้ต้องการจะอนุเคราะห์ตระกูล ปลูกหรือให้ปลูกไม้ดอกไม้ผลเป็นต้นในวัด ต้อง 
อาปติทุกกฏในทุกๆ ขณะที่ปลูก ให้ปลูก รดนํ้าเอง ให้รดนํ้า เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ภิกษุอาจสั่งให้ฆราวาสหรือสามเณรปลูกต้นไม้หรือไม้ดอกเป็นด้น เพื่อให้อาราม 
รื่นรมย์ได้ โดยใช้กัปปิยโวหาร คือ คำอันสมควรทางวินัย เช่น จงรู้ จงทำกัปปิยะ (ทำให้สมควร) เป็นต้น 
ก็ไม่ต้องอาปติ แม้การให้รดนํ้าเป็นต้น ก็สั่งให้ทำได้ด้วยกัปปิยโวหารเช่นเดียวกัน ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อารามา ที นมตฺถาย ปน กป.ปิยโวหาราทีหิ โรปาปนาทิกํ วฏฺฏ ติ. 8๒๘ 

“อนึ่งการให้ปลูก[ต้นไม้] เป็นต้น ย่อมควรด้วยกัปปิยโวหาร เป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่อาราม 

เป็นต้น” 

ในฎีกาใหม่อธิบาย มาลาวจฺฉโรปนาทโย (มีการปลูกพุ่มไม้ดอกเป็นต้น) ว่า 

เต ปน ยสฺมา กุลสง.คหตฺถ 0 มาลาวจฺฉโรปนาทโย อิธ อธิป.เปตา, ตสฺมา “มาลาวจฺฉโรปนาทโย”ติ 

๐ ๑๒©! 

วุตฺ'ต. 

“อนึ่ง ความประพฤติเลวทรามนั้นประสงค์เอาว่า เป็นการปลูกพุ่มไม้ดอกเป็นด้นเพื่ออนุเคราะห์ 
ตระกูลในเรื่องนี้ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า มาลาวจฺฉโรปนาทโย” 

ข้อความข้างต้นแสดงวิธีปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖(^'๙ 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ปาปสมาจาร ศัพท์เป็น 
ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาสว่า ปาปกา สมาจารา อสฺสาติ ปาปสมาจาโร 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ความประพฤติเลวทรามดังกล่าวคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ความประพฤติเลวทรามดังกล่าวควรเป็นการหลั่งนํ้า 
อสุจิ หรือสัมผัสร่างกายของมาตุคามมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า มาลาวจฺฉโรปนาทโย อธิบายว่า ความ 
ประพฤติเลวทรามดังกล่าวเป็นการปลูกพุ่มไม้ดอกเป็นต้น ดังนี้แล] 

ดำอธิบาย โส ภิฤขุ 

โส ภิกฺขูติ โส กุลทูสโก ภิฤขุ. 

คำว่า โส ภิกฺขุ (ภิกษุนั้น) คือ ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลนั้น 

[ท่านแสดงอภิเธยยัดถะหรือสรูปะ คือ ความหมายที่ศัพท์นั้นมุ่งหมายถึง โดยระบุว่า โส ภิฤขุ 
(ภิกษุนั้น) คือ ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลนั้น ไม่'ใช่ภิกษุผู้ลูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว] 

คำอธิบาย อายสฺมา โข กุลทูสโก ฯเปฯ อล 6 เด อิธ วาเสน 

อายสฺมา โข กุลทูลโก ฯเปฯ อลํ เต อิธ วาเสนาติ อิมินาสฺส ปพฺพาชนียกมุมารหต 0 
ทสฺเสติ. ปพฺพาชนียกมุมกโต ปเนส ยสฺมึ คาเม วา นิคเม วา กุลทูสกกมุม 0 กต 0 , ยสฺมิฌฺจ วิหาเร 
วสติ, เนว ตสฺมึ คาเม วา นิคเม วา จริตุ๊ ลภติ, น วิหาเร วสิตุ๊. 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า ภิกษุนั้นเป็นผู้ควรแก่ปัพพาชนียกรรมด้วยคำนี้ว่า 
อายสฺมา โข กุลทูสโก ฯเปฯ อลํ เต อิธ วาเสน (ท่านเป็นผู้ประทุษร้ายตระกูล มีความประพฤติ 
เลวทราม ความประพฤติเลวทรามของท่าน เขาได้เห็น และได้ยินกันทั่ว และตระกูลที่ท่าน 
ประทุษร้าย เขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่ว ท่านจงออกจากอาวาสนี้ ท่านอย่าอยู่ที่นี้) 

อนึ่ง ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้วนั้น ย่อมไม่ได้เพื่อจะเที่ยวไปในบ้าน 
หรือนิคมที่ตนทำกรรมของผู้ประทุษร้ายตระกูล และไม่ได้เพื่ออยู่ในวัดที่เธอเคยอยู่ 

[คำว่า ปพฺพาชนียกมฺม (กรรมเป็นเหตุขับไล่) คือ กรรมที่ทำให้สงฆ์ขับไล่ออกจากหมู่บ้านหรือ 


๖๙๐ คำอธิบายกุลทูสกสิกขาบท [๒. สังฆาทิเสส 

วัดที่ตนทำกุลทูสนกรรม โดยสวดสมนุภาสน์ ๓ จบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาตามที่ปรากฏในพระบาลีของ 
สิกขาบทนี้ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปพฺพาชียเต อเนนาติ ปพฺพาชนีย 0 (ภิกษุย่อมถูกขับไล่ด้วยกรรมนี้ เหตุนั้น 
กรรมนั้นชื่อว่า ปัพพาชนียะ) 

คำว่า ปพฺพาชนียกมมารหตา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปพฺพาชนีย 0 จ ต 0 กมฺมฌฺจาติ ปพฺพาชนียกมฺม 0 (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- ปพฺพาชนียกมฺมสฺส อรโห ปพฺพาชนียกมมารโห (จตุตถีตัปปุริสสมาส) 

- ปพฺพาชนียกมมารหสฺส ภาโว ปพฺพาชนียกมมารหตา 

(ปพฺพาชนียกมฺมารห ศัพท์ + ตา ปัจจัยในภาวตัทธิต) 

คำว่า ปพฺพาชนียกมมกต มีรูปวิเคราะห์ว่า ปพฺพาชนียกมฺมํ กต 0 ยสฺมินฺติ ปพฺพาชนียกมม- 
กโต (ปัพพาชนียกรรมอันสงฆ์กระทำแล้วในภิกษุใด เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า ปัพพาชนียกัมมกตะ) 

ข้อความว่า “ย่อมไม่ได้เพื่อจะเที่ยวไปในบ้านหรือนิคมที่ตนทำกรรมของผู้ประทุษร้ายตระกูล และ 
ไม่ได้เพื่ออยู่ในวัดที่เธอเคยอยู่” หมายความว่า ภิกษุที่ถูกสงฆ์ขับไล่แล้วถ้าขืนอยู่ในวัด บ้าน หรือนิคม 
ปัจจัย ๔ ที่เกิดจากสถานที่เหล่านั้นไม่สมควรแก่ภิกษุรูปอื่น ถ้าภิกษุรูปอื่นบริโภคใช้สอย ก็จะต้องอาป้ต 
ทุกกฏ ดังนั้น จึงถูกสงฆ์ขับไล่ออกไปจากสถานที่เหล่านั้นเพื่อไม่ให้ภิกษุรูปอื่นพลอยต้องอาปติไปด้วย] 


ดำอธิบาย เอวฌฺจ โส ภิฤขุ 

เอวฌฺจ โส ภิกฺขูติ เอตฺถ โสติ ปพฺพาชนียกมฺมกโต อธิปฺเปโต. 

คำว่า โส (ภิกษุนั้น) ในปาฐะว่า เอวฌฺจ โส ภิกขุ นี้ หมายเอาภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลง 
ปัพพาชนียกรรมแล้ว 

[พ่านแสดงอภิเธยยัตถะหรือสรูปะ คือ ความหมายที่ศัพท์นั้นมุ่งหมายถึง ของภิกษุใน เอวฌฺจ 
โส ภิกฺขุ ว่าคือภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว ไม่ใช่ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลเหมือนในประโยคก่อน] 


คำอธิบาย ฉนฺทคามิโน 

ฉนฺเทน คจฺฉนฺตีติ ฉนฺทคามิ'โน, เอส นโย เสเสสุ. 

คำว่า ฉันทคามี คือ ภิกษุผู้ถึง[อคติ]เพราะความพอใจ คำที่เหลือ[ว่า โทสคามิโน, 
โมหคามิโน และ ภยคามิโน] ก็มีนัยเดียวกัน 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๙๑ 


[ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลได้กล่าวตู่พวกภิกษุว่าถึงฉันทาคติเป็นต้น เพราะขับไล่ตนที่ต้องอาปติ 
ทุกกฏในเพราะให้ของชาวบ้าน แต่กลับไม่ขับไล่ภิกษุรูปอื่นที่ต้องอาบัติทุกกฏในเพราะสิกขาบทอื่น เช่น 
เสขิยสิกขาบท แม้อาบัติที่ต้องจะเหมือนกัน แต่ปัจจัยทั้ง ๔ ที่เกิดจากภิกษุดังกล่าวในวัด หมู่บ้าน หรือ 
นิคมนั้นไม่ควรแก่ภิกษุรูปอื่น จึงต้องถูกขับไล่ออกไป 

คำว่า ฉนฺทคามี มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ฉนฺเทน คจฺฉนฺตีดิ ฉนฺทคามี = ผู้ถึง[อคติ]เพราะความพอใจ ชื่อว่า ฉันทคามี 

ลง ณี ปัจจัยในกัตตุสาธนะธรรมดาที่ไม่ใช่อรรถตัสสีละ (ความเป็นปกติของกิริยานั้น, การ 
ปฏิบัติอย่างสมาเสมอ) ด้วย จ ศัพท์ในสูตรของกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๕๓๒) ว่า ตสฺสีลาทีสุ ณีตฺวาวี จ 
(ลง ณี, ตุ และ อาวี ปัจจัยในอรรถดัสสีละเป็นต้น และอรรถอื่น [ในกัตตุสาธนะ]) ดังอุทาหรณ์ว่า 

- ปณฺฑิต 0 อตฺตานํ มฌฺฌตีดิ ปณฺฑิตมานี, พาโล ะะ ผู้สำคัญตนเองว่าเป็นบัณฑิต ชื่อว่า ปัณฑิต- 
มานี คือ คนเขลา) 

- พหุสฺสุตํ อตฺตานํ มฌฺฌตีดิ พหุสฺสุตมานี ะะ ผู้สำคัญตนเองว่าเป็นพหูสูต ชื่อว่า พหุสสุตมานี] 

ดำอธิบาย โส ภิฤขุ 

ใส ภิกฺขูติ ใส “ฉนฺทคามิใน”ต็อาทีนิ วทมาโน ตสฺส วจนสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย เอว 0 วจนโย, 
น กุลทูสนนิวารณตฺถาย. กุลทูสนกมฺเมน หิ ใส อาปชฺชิตพฺพา อาปตฺติโย ปุพฺเพว อาปนฺโน. เอว 0 
ปนสฺส วิสุมฺบิ) สงฺฆมชฺเฌบิ) วุจฺจมานสฺส อปฺปฏินิสฺสชฺชโต อปรํ ทุกุกฏ 0 . 

คำว่า ใส ภิกฺขุ (ภิกษุนั้น) เป็นต้น หมายความว่า ภิกษุนั้นผู้กล่าวอยู่ว่า ฉนฺทคามิโน 
(พวกภิกษุลำเอียงเพราะความพอใจ) เป็นต้น พึงถูกภิกษุทั้งหลายตักเตือนอย่างนี้เพื่อให้สละ 
คำพูดนั้น ไม่ใช่ตักเตือนเพื่อห้ามการประทุษร้ายตระถูล ดังจะเห็นได้ว่า ภิกษุนั้นต้องอาบติที่ 
ควรจะต้องก่อน[การทำปัพพาชนียกรรม] เพราะกรรมอันเป็นเหตุประทุษร้ายตระกูล อนึ่ง เมื่อ 
เธอถูกพวกภิกษุตักเตือนโดยเฉพาะหรือในท่างกลางสงฆ์อย่างนี้ ยังไม่สละ[คำพูดนั้น] ย่อม 
ต้องอาบัติทุกกฏอื่นอีก 

[ข้อความว่า “ภิกษุนั้นต้องอาปติที่ควรจะต้องก่อน[การทำปัพพาชนียกรรม]” หมายความว่า 

- ภิกษุที่ให้ของส่วนตัวของตนเพื่ออนุเคราะห์ตระกูล ต้องอาปติทุกกฏ 

- ถ้าให้ของสงฆ์โดยความเป็นเจ้าของด้วยสำคัญว่าเป็นสมปติของตน ต้องอาปติถุลดัจจัย 


๖๙๒ คำอธิบายกุลทูสกสิกขาบท [๒. สังฆาทิเสส 

- ถ้าให้ของสงฆ์โดยข่มผู้อื่นไม่เกรงกลัวใครด้วยจิตคิดลักขโมย ต้องอาปติปาราชิก 

ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อาปชฺชิตพฺพา อาปตฺติโยติ กุลสงคหตฺถ 0 อตฺตโน สนฺตกทาเน ทุกุกฏ 0 , อิสฺสราตาย สงฆสนฺตก- 
ทาเน ถุลฺลจฺจย 0 , ปสยฺห ทาเน ปาราชิกนฺติ อิมา อาปตฺติโย .® ๓0 

“คำว่า อาปชฺชิตพฺพา อาปตฺติโย (อาปติที่พึงต้อง) หมายความว่า อาปติเหล่านี้ คือ 

- ต้องอาปติทุกกฏ ในเพราะการให้ของมีอยู่แห่งตนเพื่ออนุเคราะห์ตระกูล 

- ต้องอาปติถุลลัจจัย ในเพราะการให้ของมีอยู่แห่งสงฆ์ด้วยความเป็นใหญ่ 

- ต้องอาปติปาราชิก ในเพราะการครอบงำ[สงฆ์]แล้วให้”] 

คำอธิบาย เอวฌฺจ โส เป็นต้น 

เอวฌฺจ โสติอาทิ อิโต ปุพฺเพ วุตฺตฌฺจ อวุตฺตฌฺจ สพฺพํ อุตุตานตฺถเมว. วินิจฺฉยกถาปิ 
ทสเม วุตุตสทิสาเยว. 

บทว่า เอวฌฺจ โส เป็นด้นทั้งหมดที่กล่าวไว้และไม่ได้กล่าวไว้ก่อนแต่นี้ มีความหมาย 
ชัดเจนแล้วนั่นเทียว แม้คำวินิจฉัยก็เป็นเช่นกับคำที่กล่าวไว้ในสิกขาบทที่ ๑๐ โดยแท้ 

อยํ ปน วิเสโส- อิทํ สาวตุถิยํ อสุสชิปุนพฺพสุเก ภิกฺขู อารพฺภ ฉนฺทคามิตาทีหิ ปาปน¬ 
าตุถุสุมึ ปฌฺฌตุต 0 , องฺเคสุ จ ยถา ตตุถ ปรกฺกมนํ, เอว 0 อิธ ฉนฺทาทีหิ ปาปนํ ทฏฺจิ , พฺพนฺติ. 

ความต่างกันมีดังนี้ สิกขาบทนี้ทรงบัญญ้ติไว้ปรารภภิกษุชื่ออัสสชิและปุนัพพสุกะใน 
เมืองสาวัตถี เพราะเหตุคือการยังความลำเอียงด้วยความพอใจเป็นด้นให้ถึง[แก่ภิกษุทั้งหลาย] และ 
ในองค์ทั้งหลาย พึงทราบการให้ถึงฉันทาคติเป็นต้นในสิกขาบทนี้แทนการพยายาม[เพื่อการ 
แตกแยกของสงฆ์]ในสิกขาบทที่ ๑๐ นั้น ดังนี้แล 

[คำว่า ฉนฺทคามิตาทีหิ เป็นการิตกรรมใน ปาปน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการิตกรรมของ เณ 
การิตปัจจัยใน ปาปน โดยทั่วไปแล้ว บทการิตกรรมมักลงทุติยาวิภัตติ แต่ในบางแห่งก็ลงตติยาวิภัตดิและ 
ฉัฏฐีวิภัตติได้ ดังข้อความในคัมภีร์ภัจจายนคุฬหัตถทีปนีว่า 

อวุตฺเต การิเต กมฺเม ทุติยา ตติยา’ถวา 

ฉฏฺรมี จาปิ สมโกติ การิตฌฌหิ ภาสิตา. ,9๓ ® 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๙๓ 


“ทุติยาวิภัตติ ตติยาวิภัตติ หรือฉัฏฐีวิภัตดิ ผู้รู้การิตปัจจัยกล่าวว่า ย่อมลง 
ได้ในการิตกรรมที่ไม่ถูกกล่าว” 


ตัวอย่างการลงการีตกรรม 

- ปุริโส ปุริสํ คาม 0 คมยดิ (บุรุษยังบุรุษให้ไปหมู่บ้าน) 

- ปุริโส ปุริเสน คาม 0 คมยติ (บุรุษยังบุรุษให้ไปหมู่บ้าน) 

- สพฺเพส 0 ริฌฺฌาเปตฺวาน (ยังชนทั้งปวงให้รู้แจ้งแล้ว) 

- อาจริโย สิสฺสํ ธมม 0 โพเธดิ (อาจารย์ยังศิษย์ให้รู้ธรรม) 

- อาจริโย สิสฺเสน ธมม 0 โพเธดิ (อาจารย์ยังศิษย์ให้รู้ธรรม) 

- โตเสนฺดิ สพฺพปาณินํ (ย่อมยังสรรพสัตว์ให้ยินดี) 


- ทุติยาวิภัตติ 

- ตติยาวิภัตติ 

- ฉัฏฐี 1 วิภัตติ 

- ทุติยาวิภัตติ 

- ตติยาวิภัตติ 

- ฉัฏฐี 1 วิภัตติ 


- ปุริโส ปุริสํ ภตฺตํ โภเชดิ (บุรุษยังบุรุษให้บริโภคภัต) ะะ ทุติยาวิภัตติ 

- ปุริโส ปุริเสน ภตฺตํ โภเชติ (บุรุษยังบุรุษให้บริโภคภัต) ะะ ตติยาวิภัตติ 

- เถรสฺส ปตฺโต ทุติยสฺส คาเหตพฺโพ (บาตรของพระเถระ พึงยังพระเถระรูปที่สองให้ถือเอา) 

- ฉัฏฐีวิภัตติ] 


กุลทูสกสิกฺขาปทวณฺณนา นิฏฺริตา. 

จบคำอธิบายกุลทูสกสิกขาบท 


คำอธิบายนิคม 

ดำอธิบาย ปจึมาปดฺดิกา 

อุทฺทิฏฺรา โข ฯฟฯ เอวเมตํ ธารยามีติ เอตฺถ ปรมํ อาปตฺติ เอเตสนฺติ ปรมาปตฺติกา, 
ปรมํ วีติกฺกมนกฺขเณเยว อาปชฺชิตพฺพาติ อตฺโถ. 

ในคำว่า อุทฺทิฏฺรา โข ฯเปฯ เอวเมตํ ธารยามิ นี้ อาบ้ติ ๙ ข้อแรก ชื่อว่า ปฐมาปัตติกะ 
เพราะมีการต้องอาบติก่อน หมายความว่า อาบติที่ภิกษุพึงต้องก่อนคือในขณะล่วงละเมิดนั้นเอง 

[อาบ้ต ๙ ข้อแรกตั้งแต่สุกกวิสสัฏฐิสิกขาบทจนถึงทุฏฐโทสสิกขาบทที่ ๒ ต้องในขณะล่วงละเมิด 
วัตถุคืออัชฌาจาร จึงได้ชื่อว่า ปฐมาปัตติกะ แปลว่า “มีการต้องก่อน” คือ ในขณะล่วงละเมิด 




๖๙ (ฮ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


คำว่า วีติกฺกมนกฺขเณเยา (ในขณะล่วงละเมิดนั้นเอง) อธิบาย ปจิ'ม 0 (ก่อน) ส่วน เอว ศัพท์ห้าม 
ขณะทำสมนุภาสนกรรมเหมือนอาบติ ๔ ข้อที่เหลือ ในฎีกาใหม่อธิบายว่า เอวกาเรน สมนุภาสนกมฺมกฺขณํ 
ปฏิกฺขิปติ (ท่านห้ามขณะทำสมนุภาสนกรรมด้วย เอว ศัพท์) 

คำว่า ปจิมาปตฺติกา มีรูปเป็นปุงลิงค์ หมายถึง ธมมา (อาปติ) ที่กล่าวไว้ในประโยคต้นว่า อุทฺทิฏฺจิา 
โข อายสฺมนฺโต เตรส สงฆาทิเสสา ธมมา (ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดอาปติชื่อว่าสังฆาทิเสส ๑๓ ข้อแล้ว) 
มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปจิมํ อาปตฺดิ เอเตสนฺติ ปจิมาปตฺติกา ะะะ การต้องอาปติก่อนมีอยู่แก่อาปติเหล่านั้น เหตุนั้น 
อาปติเหล่านั้นชื่อว่า ปฐมาปัตติกะ 

อนึ่ง คำว่า อาปตฺดิ แปลว่า “การต้อง” มีรูปวิเคราะห์ภาวสาธนะว่า 

- อาปชฺชนํ อาปตฺดิ ะะ การต้อง ชื่อว่า อาปัตติ 

ฎีกาใหม่อธิบายเรื่องนี้ว่า 

ปจิมาปตฺดิกาติ อวยเวน วิคฺคโห, สมุทาโย สมาสตฺโถติ อาห “ปจิม 0 อาปตฺติ เอเตสนุติ ปจิมา- 
ปตฺดิกา” ติ. 8 ๓๒ 

“คำว่า ปจิมาปตฺติกา หมายความว่า รูปวิเคราะห์ย่อมมีด้วยส่วน หมู่บทเป็นเนื้อความที่ย่อเข้า 
ด้วยกัน ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ปจิมํ อาปตฺดิ เอเตสนฺดิ ปจิมาปตฺดิกา” 

ข้อความนี้หมายความว่า คำว่า ปจิมาปตฺดิก มีศัพท์เดิมมาจาก ปจิม + อาปตฺดิ + เอต ศัพท์ 
(ลบ เอต ศัพท์ในบทสำเร็จ) ทั้ง ๓ ศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในรูปวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยส่วน หมายถึง 
อรรถทีละอย่าง คือ ก่อน, กิริยาการต้อง และอาปติ แต่เมื่อสำเร็จเป็นบทที่ประชุมศัพท์แล้วก็มีเนื้อความ 
ของสมาส คือ เนื้อความอย่างเดียวกันที่ย่อเข้าด้วยกัน ได้แก่ อาปติที่มีการต้องก่อน] 


ดำอธิบาย ยาวตติยกา 

อิตเร ปน ยถา ตติเย จ จตุตฺเถ จ ทิวเส โหตีติ เอตฺถ “ตติยโก, จตุตฺถโก”ติ วุจฺจติ, เอว 0 
ยาวตติเย สมนุภาสนกมฺเม โหนุดีติ ยาวตติยกาติ เวทิตพุพา. 

ส่วนอาบติ ๔ ข้อนอกจากนี้พึงทราบว่าชื่อว่า ยาวตติยกะ เพราะเป็นไปในสมนุภาสน- 
กรรมถึงครั้งที่ ๓ เหมือนอย่างที่เรียกว่า 

- ตติยโก, ชโร (ไข้ ที่ เป็นไปในวัน ที่ ๓, ไข้วันเว้นวัน) 

- จตุตฺถโก, ชโร (ไข้'ที่มี , ใน'วันที่ ๔, ไข้วันเว้นสองวัน) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๙๔ 


ในคำว่า ไข้เป็นไปในวันที่ ๓ และที่ ๔ นี้ 
[คำว่า ยาวตติยก มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ยาวตติเย ปวตฺตนฺตีติ ยาวตติยกา ะะ อาปติที่เป็นไปในสมนุภาสนกรรมถึงครั้งที่ ๓ ชื่อว่า 
ยาวตติยกะ (ยาวตติย ศัพท์ + ก ปัจจัยใน วตฺตนฺดิ ตัทธิต) 

คือ อาปติที่ไม่ต้องในขณะล่วงละเมิดวัตถุ หรือในที่สุดแห่งสมนุภาสนกรรมครั้งที่ ๑ และครั้งที่ 
๒ แต่ต้องเมื่อถึงสมนุภาสนกรรมครั้งที่ ๓ เท่านั้น เหมือนคำว่า ตติยโก และ จตุตฺถโก ซึ่งลง ก ปัจจัย 
ใน ปวตฺตนฺดิ ตัทธิต เช่นเดียวกันว่า ตดิเย ปวตฺตตีดิ ตติยโก, จตุตฺเถ ปวตฺตตีดิ จตุตฺถโก 

คัมภีร์ปาติโมกขปทัตกอนุวัณณนา หน้า ๑๔๘ ประกอบกริยาศัพท์เป็น ปวตฺตนฺดิ 
ปาติโมกขเมทินี หน้า ๑๕๙ ใช้เป็น วตฺตนฺติ 
กังขาภาสาฎีกา เล่ม ๑ หน้า ๒๙๐ ใช้เป็น ปวตฺตา 
เหล่านี้ถือว่าถูกต้องทั้งสิ้น เพราะสอดคล้องกับ โหนฺดิ ในคัมภีร์นี้ 

คำว่า ตติยโก (ไข้ที่เป็นไปในวันที่ ๓, ไข้วันเว้นวัน) คือ ไฃ้ที่เกิดขึ้นในวันแรกแล้วหายไป ไม่ 
เกิดขึ้นอีกในวันที่ ๒ แต่เกิดขึ้นอีกในวันที่ ๓ จึงเรียกเช่นนั้น หมายถึง ไข้วันเว้นวัน แม้คำว่า จตุตฺถโก ก็ 
หมายถึง ไข้วันเว้นสองวัน] 


คำอธิบาย ยาวดีห 0 

ยาวตีหนฺติ ยตฺตกานิ อหานิ. 

คำว่า ยาวต็หํ แปลว่า สิ้นวันเท่าใด 

[คำว่า ยาวดีห ประกอบรูปศัพท์มาจาก ยาวติ นิบาต + อห ศัพท์ ลบ อ ใน อห แล้วทำทีฆะ อิ 
ใน ติ เป็น อี มีรูปวิเคราะห์อัพยยีภาวสมาสในฎีกาใหม่ว่า อหสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวตีหํ (ขอบเขต 
เพียงไรแห่งวัน ชื่อว่า ยาวตีหะ) เหมือนคำว่า ยาวชีว 0 มีรูปวิเคราะห์ว่า ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวชีว 0 
(ขอบเขตเพียงไรแห่งชีวิต ชื่อว่า ยาวชีวะ ะะ ตลอดชีวิต) คำอธิบายนี้พบในฎีกาใหม่ (หน้า ๒๗๓) 

อีกอย่างหนึ่ง กังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๙๐) กล่าวว่า คำว่า ยาวตีห ตัดบทเป็น ยาวตี + 
อห มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ยาวตา เอเตส 0 อตฺถีติ ยาวตีนิ (ยาวตา ศัพท์ + อี ปัจจัยในอัสสัตถิตัทธิต) 


- ยาวตีนิ อหานิ ยาวตีหํ (สมาหารทิคุสมาส)] 


๖๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


ดำอธิบาย ชานํ ปฏิจฺฉาเทดิ 

ชานํ ปฏิจฺฉาเทตีติ ชานนฺโต ปฏิจฺฉาเทติ. 

คำว่า ชานํ ปฏิจฺฉาเทติ แปลว่า รู้อยู่แต่ปกปิดไว้ 

[คำว่า ชานํ อธิบายว่าประกอบรูปศัพท์มาจาก ฌา ธาตุ + นา ปัจจัย + อนฺต ปัจจัย ท่าน 
จึงอธิบายว่า ชานนฺโต ประกอบใช้ อนฺต ปัจจัยอย่างชัดเจนเพื่อแสดงว่า สระ อ 0 เป็น นํ เป็นการิยะ (บท 
สำเร็จ) ของ อนฺต ปัจจัย ตามกฎของกัจจายนไวยากรณ์ ให้แปลง นุต ศัพท์เป็น อ 0 ด้วยสูตร (๑๘๖) ว่า สิมฺหิ 
คจฺฉนุตาทีนํ นุตสทฺโท อ 0 (แปลง นุต ศัพท์ของ คจฺฉนุต ศัพท์เป็นต้น เป็น อ 0 ในเพราะ สิ วิภัตติตามสมควร) 
การอธิบายคำในลักษณะนี้เป็นการแสดงอาเทศของปัจจัย เพราะเปลี่ยนจาก อ 0 เป็น อนุโต แต่ไม่อธิบาย 
อรรถของธาตุ เพราะคงธาตุเดิมไว้ เนื่องจากเป็นธาตุที่เข้าใจโดยทั่วไป 

คำว่า ปฏิจฺฉาเทดิ เป็นบทที่ปรากฏชัดเจนแล้ว ท่านจึงไม่ได้อธิบายด้วยศัพท์อื่นเพื่อแสดงอรรถ 

ของธาตุ] 


ลักษณะของการปกปิดอาบัติ ๑๐ อย่าง 

ตตฺถายํ ปฏิจฺฉาทนลกฺขณสฺส มาติกา- อาปตฺติ จ โหติ, อาปตฺติสฌฺฌี จ, ปกตตฺโต จ 
โหติ, ปกตตฺตสฌฺฌี จ, อนนฺตรายิโก จ โหติ, อนนฺตรายิกสฌฺฌี จ, ปหุ จ โหติ, ปหุสฌฺฌี จ, 
ฉาเทตุกาโม จ โทติ, ฉาเทติ จาติ. 

ในปาฐะว่า ชานํ ปฏิจฺฉาเทติ นั้น มีหัวข้อแห่งลักษณะของการปกปิด ดังนี้ 
๑. เป็นอาบติ (อาปตฺติ จ โทติ) 

๒. รู้ว่าเป็นอาบติ (อาปตฺติสฌฺฌี จ) 

๓. เป็นปกตัตตภิกษุ (ปกตดโต จ โทติ) 

๔. รู้ว่าเป็นปกดัตตภิกษุ (ปกตตฺตสฌฺฌี จ) 

๕. เป็นผู้ไม่มีอันตราย (อนนฺตรายิโก จ โทติ) 

๖. รู้ว่าเป็นผู้ไม่มีอันตราย (อนนฺตรายิกสฌฺฌี จ) 

๗. เป็นผู้สามารถ (ปหุ จ โทติ) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๙๗ 


๘. รู้ว่าเป็นผู้สามารถ (ปหุสฌฺฌี จ) 

๙. ต้องการจะปกปิด[อาบติ] (ฉาเทตุกาโม จ โหติ) 

๑๐. ปกปิด[อาบติ] (ฉาเทติ จ) 

ตตฺถ อาปตฺติ จ โหติ, อาปตฺติสฌฺฌี จาติ ย 0 อาปตฺตึ อาปใ4โน, สา เตรสนฺนํ อฌฺฌตรา 
โหติ. โสปี จ ตตฺถ วตฺถุวเสน วา “อิทํ ภิฤขูนํ น วฏฺฏตี”ติ นามมตฺตวเสน วา “อยํ อิตฺถนฺนามา 
อาปตฺตี”ติ อาปตฺติสฌฺฌีเยา หุตฺวา “น ทานิ นิ กสฺสจิ อาโรเจสฺสามี”ติ เอว 0 ฉาเทตุกาโมว ธุรํ 
นิกฺขิปิตุวา อรุณํ อุฏฺจึาเปติ, ฉนฺนา โหติ อาปตุติ. สเจ ปเนตุถ อนาปตุติสฌฺฌี วา โทติ, 
อฌฺฌาปตุติกฺขนฺธสฌฺฌี วา เวมติโก วา อจฺฉนฺนาว โทติ. 

ในหัวข้อนั้น คำว่า อาปตุติ จ โทติ, อาปตุติสฌฺฌี จ (เป็นอาบ้ติ และรู้ว่าเป็นอาบติ) 
หมายความว่า ภิกษุต้องอาบัติใด อาบัตินั้นคืออาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ ข้อ ข้อใดข้อหนึ่ง และแม้ 
ภิกษุนั้นก็รู้ว่าเป็นอาบัติในอาบัตินั้น โดยเนื่องด้วยวัตถุ [คือ การล่วงละเมิด]ว่า การล่วงละเมิดนี้ 
ไม่ควรแก่ภิกษุ หรือโดยเนื่องด้วยชื่อเท่านั้นว่านี้เป็นอาบัติมีชื่ออย่างนี้ เป็นผู้ต้องการจะปกปิด 
อาบัติอย่างนี้ว่า เราจะไม่บอกอาบัตินั้นแก่ใครๆ ในบัดนี้ ได้ทอดธุระ[ในการบอก]จนอรุณขึ้น 
อาบัติชื่อว่า เป็นอันปกปิดแล้ว แต่ถ้าเธอสำคัญว่า ไม่เป็นอาบัติในอาบัตินี้ หรือสำคัญว่า เป็น 
กองอาบัติอื่น หรือมีความสงสัย อาบัติชื่อว่า ไม่ได้ปกปิดเลย 

[ในข้อความว่า “โดยเนื่องด้วยวัตถุ” คำว่า วัตถุ คือ การล่วงละเมิด หมายถึง การหลั่งนํ้าอสุจิ 
และการสัมผัสกายของมาตุคาม เป็นต้น ดังในฎีกาใหม่อธิบายไว้ว่า อสุจิโมจนาทิวีติกฺกมมตฺตวเสน (โดย 
เนื่องด้วยการล่วงละเมิดเท่านั้นมีการหลั่งนํ้าอสุจิ เป็นต้น) 

ภิกษุผู้ล่วงละเมิดแล้ว แม้ไม่รู้ชื่ออาปติแน่นอนว่าตนต้องอาปติประเภทไหน เพียงรู้ว่าเป็นสิ่งที่ 
ภิกษุไม่ควรทำ ก็ได้ชื่อว่า รู้ว่าเป็นอาปติโดยเนื่องด้วยวัตถุ (วตฺถุวเสน อาปตฺดิสฌฺฌี) ส่วนภิกษุผู้จำแนก 
ไม่ได้ว่าเป็นวัตถุที่ทำให้ต้องอาปติสังฆาทิเสสประเภทใด เพียงรู้ชื่อว่าต้องอาปติสังฆาทิเสส ก็ได้ชื่อว่า รู้ว่า 
เป็นอาปติโดยเนื่องด้วยชื่อเท่านั้น (นามมตฺตวเสน อาปตฺดิสฌฺฌี) 

คำว่า มตฺต ห้ามวัตถุ คือ การล่วงละเมิด 

คำว่า วตฺถุวเสน และคำว่า นามมตฺตวเสน ที่กล่าวไว้ในอรรถกถา เป็นเยภุยยนัย (นัยที่กล่าว 
ไว้เป็นส่วนใหญ่) แต่ยังมีข้อยกเว้นอื่น คือ ภิกษุผู้ไม่รู้โดยเนื่องด้วยวัตถุหรือชื่อ เพียงปกปิดด้วยความ 
สำคัญว่าเป็นอาปติเท่านั้น แม้จะไม่รู้ว่าเป็นสังฆาทิเสส ก็เป็นอันปกปิดเช่นเดียวกัน ดังในฎีกาใหม่ว่า 


๖๙ เ^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


น เกวล 0 วตฺถุนามวเสเนว อาปตฺติสฌฺฌิโน หุตฺวา ฉาเทนุตสุเสา, อถ โข โยปิ เอว 0 อชานนฺโต 
เกาล 0 “อาปตฺตึ ฉาเทมี”ติ อาปตฺดิสฌฺฌาย ฉาเทติ, ตสฺสปิ ฉนฺนา โหตีติ เวทิตพฺพ 0 .' 8 ‘" ๓ 

“อาบ้ติของภิกษุผู้รู้'ว่าเป็นอาบัติแล้าปกปิดอยู่โดยแท้ โดยเนื่องด้วยวัตถุและชื่อนั่นเทียวล้วนๆ 
ไม่ชื่อว่าถูกปกปิดแล้ว โดยที่แท้พึงทราบว่า แม้ภิกษุใดไม่รู้อยู่อย่างนี้ ย่อมปกปิดโดยสำคัญว่าเป็นอาบัติ 
ล้วนๆ ว่า เราปกปิดอาบัติ อาบัติแม้ของภิกษุนั้นก็ชื่อว่าถูกปกปิดแล้ว” 

คำว่า วตฺถุวเสน วา และคำว่า นามมตฺตวเสน วา มีวิธีปทานุสัมพันธ์ ดังนี้ 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุรู้ว่าเป็นอาบัติ ด้วยคำว่า อาปตฺดิ 
สฌฺฌีเยา หุตฺวา. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุรู้ว่าเป็นอาบัติอย่างไร (ประกอบใช้อรรถของตติยาวิภัตติตาม 

วเสน) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ภิกษุควร รู้ ว่าเป็นอาบัติ โดยเนื่องด้วยวัตถุอย่างเดียว 
มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ภิกษุควรรู้ว่าเป็นอาบัติ โดยเนื่องด้วยชื่ออย่างเดียวมิใช่หรือ (ระบุเพียงสิ่งเดียว 
ในสองสิ่งที่กล่าวถึง) 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวว่า วตฺถุวเสน วา และ นามมตฺตวเสน 
วา อธิบายว่า ภิกษุรู้ว่าเป็นอาบัติ โดยเนื่องด้วยวัตถุและชื่อ ดังนี้แล] 

ปกตตฺโตติ อนุกฺขิตฺโต สมานสำาสโก. โส เจ ปกตตฺตสฌฺฌี หุตฺวา วุตฺตนเยเนว ฉาเทติ, 
ฉนฺนา โหติ. 

คำว่า ปกตตฺโต (ปกตัตตะ) คือ ภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกัน ไม่ถูกสงฆ์ทอดทิ้งแล้ว ล้า 
ภิกษุนั้นรู้ว่าตนเป็นปกตัตตะ ย่อมปกปิด[อาบติ]ตามนัยดังกล่าวทีเดียว อาบัติชื่อว่า เป็นอันปกปิด 
แล้ว 


[คำว่า ปกตตฺต ตัดบทเป็น ปกต (ปกติ, สภาพเดิม) + อตฺต มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า ปกโต 
อตฺตา อสฺสาติ ปกตตฺโต (ผู้มีตนอันเป็นปกติ ชื่อว่า ปกตัดตะ) คือ ภิกษุที่’ไม่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม 
ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ปกโต สภาวภูโต อตฺตา อสฺสาติ ปกตตฺโต. น กมฺเมหิ วิคตตฺโตดิ อตฺโถ.' 8๓๔ 
“ตนที่เป็นปกติ คือ เป็นสภาพเดิมของภิกษุนั้นมีอยู่ เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า ปกตัตตะ หมายความ 
ว่า ภิกษุผู้มีตนไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะ[อุกเขปนีย]กรรมทั้งหลาย”] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๖๙๙ 


อนนฺตรายิโกติ ยสฺส ทสสุ ราช-โจร-อคฺคิ-อุทก-มนุสุส-อมนุสุส-วาฬ-สรีสป-ชีวิต- 
พฺรหฺมจริยนุตราเยสุ เอโกปิ นตฺถิ. โส เจ อนนุตรายิกสฌฺฌี ฉาเทติ, ฉนุนา โทติ. 

คำว่า อนนุตรายิโก (เป็นผู้ไม่มีอันตราย) คือ อันตรายแม้อย่างหนึ่งในบรรดาอันตราย 
คือ พระราชา โจร ไฟ นํ้า มนุษย์ อมนุษย์ สัตว์ร้าย งู อันตรายแก่ชีวิต และอันตรายแก่ 
พรหมจรรย์ ๑๐ อย่าง ไม่มีแก่ภิกษุ'1ด [ภิกษุนั้นชื่อว่า ผู้ไม่มีอันตราย] ถ้าภิกษุนั้นรู้ว่าเป็นผู้ 
ไม่มีอันตรายย่อมปกปิด[อาปัติ] อาบติชื่อว่า เป็นอันปกปิดแล้ว 

[อันตรายในเรื่องนี้ คือ อันตราย ๑๐ อย่างมีพระราชา และโจรเป็นต้น มิใช่อันตรายอื่นจากนี้ 
หรือเป็นอันตรายคือพระราชาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ประโยคนี้จึงอธิบายสรูปะ คือ ส่วนที่แจกแจงออกมา 
ของอันตรายที่กล่าวถึงในเรื่องนี้] 

ปหูติ โย สกฺโกติ ภิกฺขุโน สนุติกํ คนุตุฌฺเจว อาโรเจตุฌฺจ. โส เจ ปหุสฌฺฌี หุตฺ'วา 
ฉาเทติ, ฉนุนา โหติ. 

คำว่า ปหุ (ผู้สามารถ) คือ ภิกษุใดสามารถจะไปยังสำนักของภิกษุอื่น และบอกได้ 
[ภิกษุนั้นชื่อว่า ผู้สามารถ] ถ้าภิกษุนั้นรู้ว่า ตนเป็นผู้สามารถแล้วปกปิด[อาบติ]ไว้ อาป็ติชื่อว่า 
เป็นอันปกปิดแล้ว 

[คำว่า ปหุ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ป บทหน้า + หู ธาตุ + อุ ปัจจัย ไม่ใช่มาจาก ปห ธาตุที่ 
ใช้ในความหมายว่า เปลเน (ส่งไป) เป็นจุราทิคณะ เช่น ปาเหติ (ย่อมส่งไป)] 

ฉาเทตุกาโม จ โหติ, ฉาเทติ จาติ อิทํ อุตุตานเม'ว. 

คำว่า ฉาเทตุกาโม จ โหติ, ฉาเทติ จ (เป็นผู้ต้องการจะปกปิด[อาบติ] และปกปิด 
[อาบติ]) นี้ มีความหมายชัดเจนแล้วนั้นเทียว 

สเจปี หิ โส สภาคํ ทิสุวา “อยํ เม อุปชฺฌาโย วา อาจริโย วา”ติ ลชฺชาย นาโรเจติ, 
ฉนุนาว โหติ. อุปชฺฌายาทิภาโว หิ อิธ อปฺปมาณํ, สภาคมตฺตเมว ปมาณํ. อย 0 “ชาน ปฏิจฺ- 
ฉาเทตี”ติ ปทสุส สงฺเขปโต อตฺถวินิจฺฉโย. 

อนึ่ง แม้ถ้าภิกษุนั้นเห็นภิกษุผู้เป็นสภาคะอัน ย่อมไม่บอกด้วยความละอายว่า ภิกษุนี้ 
เป็นอุปัชฌาย์ หรือเป็นอาจารย์ของเรา อาปัติชื่อว่า เป็นอันปกปิดแล้วโดยแท้ ความจริงแล้ว 


๗๐๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


ความเป็นอุปัชฌาย์เป็นต้น ไม่เป็นประมาณในการเปิดเผยอาบตินี้ ความเป็นสภาคะกันเท่านั้น 
ทีเดียว จึง เป็นประมาณ นี้คือ ข้อวินิจฉัยเนื้อความโดยย่อ แห่ง บทว่า ชานํ ปฏิจฺฉาเทติ นี้ 

[คำว่า สภาค แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีส่วนเสมอกัน” คือ ผู้ไม่มีเวรกัน คือ ผู้’ไม่เอาเรื่องที่ภิกษุ 
ต้องอาปติสังฆาทิเสสไปประจานให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเอง ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๗๕) อธิบายว่า สภาค- 
มตฺตเมว ปมาณนฺติ อเวริสภาคมตฺตเมว ปมาณํ (คำว่า สภาคมตฺตเมว ปมาณํ หมายความว่า ความเป็น 
สภาคะกัน คือ ผู้ไม่มีเวรกันเท่านั้นทีเดียวจึงเป็นประมาณ) ส่วนผู้มีเวรกันเรียกว่า วิสภาคะ แปลตาม 
ศัพท์ว่า “ผู้มีส่วนไม่เสมอกัน” 

คำว่า สภาคมตฺตเมว มีศัพท์เดิมมาจาก สภาคภาวมตฺตเมว ลบ ภาว ศัพท์เพื่อย่อคำ 
อิธ ศัพท์ใน อิธ อปฺปมาณํ เพิ่มคำว่า อาปตฺดิยา อาวิกรเณ (ในการเปิดเผยอาปติ)] 


ดำอธิบาย ดาวดีห 6 

ตาวดีหนฺติ ตตฺตกานิ อหานิ, ปฏิจฺฉาทิตทิวสโต ปฏฺจึ'าย ยาว อาโรจิตทิวโส, ตาว 
ทิวสปกฺขมาสสํวจฺฉรวเสน ยตฺตโก กาโล อติกฺกนฺโต, ตตฺตก 0 กาลนฺติ อตฺโก- 

บทว่า ตาวดีหํ แปลว่า สิ้นวันเท่านั้น หมายความว่า เวลาเท่าใดล่วงเลยไป โดย 
เนื่องด้วยวัน ปักษ์ เดือน และปี ตั้งแต่วันที่ภิกษุปกปิดอาบติแล้วจนถึงวันบอก [ภิกษุนั้นแม้ 
ไม่ปรารถนาก็ต้องอยู่ปริวาส]ตลอดเวลาเท่านั้น 

[คำว่า ตาวดีห มีรากศัพท์เหมือน ยาวดีห มีรูปวิเคราะห์อัพยยีภาวสมาสว่า 

- อหสฺส ตตฺตโก ปริจุเฉโท ตาวดีห 0 ะะ ขอบเขตเพียงนั้นแห่งวัน ชื่อว่า ตาวดีหะ (ตาวดิ นิบาต 
+ อห ศัพท์ ลบ อ ใน อห แล้วทำทีฆะ อิ ใน ติ เป็น อี) 

หรือดัดบทเป็น ตาวดี -I- อห มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ตาวตา เอเตส 0 อตฺถีติ ตาวดีนิ (ตาวตา ศัพท์ -I- อี ปัจจัยในอัสสัตถิดัทธิต) 

- ตาวดีนิ อหานิ ตาวดีห 0 (สมาหารทิคุสมาส) 

ท่านอธิบาย ตาวดีห 0 (สิ้นวันเท่านั้น) ว่าเป็นเวลาที่จำแนกเป็นวัน ปักษ์ เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 
ภิกษุปกปิดอาปติแล้วจนถึงวันบอก 

ประโยคว่า ปฏิจฺฉาทิตทิวสโต ปฏฺราย ยาว อาโรจิตทิวโส เป็น ประโยคอนิยมะ ส่วนประโยค 
ว่า ตาว ฯเปฯ อดิกฺกนฺโต เป็น ประโยคนิยมะ เพิ่ม อตฺถิ เข้ามาคุมพากย์ในประโยคอนิยมะ แต่ถ้าจะ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๐๑ 


เขียนเป็นประโยคเดียวกันก็ได้โดยเปลี่ยน ยาว อาโรจิตทิวโส เป็นบทสมาสและลงปัญจมีวิภัตติ'ว่า ยาว- 
อาโรจิตทิวสา อีกทั้งตัด ตาว ศัพท์ในต้นประโยคนิยมะไปก็จะมีรูปเป็นประโยคเดียว การเขียนเป็นประโยค 
เดียวนี้อาจทำให้แปลได้เข้าใจง่ายในภาษาไทย แต่ถือว่าเข้าใจยากในภาษาบาลี เพราะทำให้ประโยคยาวขึ้น 
ดังนั้น พ่านจึงประกอบใช้ ยาว และ ตาว เพื่อแยกเป็น ๒ ประโยคนั้นเอง] 

คำอธิบาย อกามา ปริวตฺถพฺพ 0 

อกามา ปริวตฺถพฺพนฺติ น กาเมน น วเสน, อถ โข อกาเมน อวเสน ปริวาสํ สมา- 
ทาย วตฺถพฺพํ. 

คำว่า อกามา ปริวตฺถพฺพํ (แม้ไม่ปรารถนาก็ต้องอยู่ปริวาส) หมายความว่า ไม่พึงอยู่ 
ปริวาสตามความต้องการ[ของตน] แต่ต้องสมาทานปริวาสอยู่โดยไม่ต้องการ 

[พ่านอธิบาย อกามา ปริวตฺถพฺพํ ดังนี้ 

๑. คำว่า อกามา ลงปัญจ มีวิภั ตดิในอรรถตติยาวิภัต ติ เพราะอธิบายว่า น กาเมน (การลง 
วิภัตตินามในอรรถของวิภัตติอื่นเช่นนี้ ชื่อว่า วิภัตดิวิปัลลาส คือ เปลี่ยนวิภัตติ) 

๒. อ ศัพท์ใน อกามา แปลงมาจาก น ศัพท์ เพราะอธิบายว่า น กาเมน 

๓. กาม ศัพท์ใน อกามา มี ความหมายว่า วส (ความต้องการ, ความปรารถนา) ไม่ใช่กิเลส- 
กามหรือวัตถุกาม เพราะอธิบายว่า น วเสน 

๔. คำว่า ปริวตฺถพฺพํ (ต้องอยู่) หมายถึง การอยู่ด้วยการสมาทานปริวาส เพราะอธิบายว่า 
ปริวาส 0 สมาทาย วตฺถพฺพํ (ต้องสมาทานปริวาสอยู่) ไม่ใช่การอยู่ด้วยอิริยาบถทั้ง ๔ คือการยืน เดิน นั่ง 
และนอน 

คำว่า อกาม มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กาเมดีดิ กาโม (ผู้ต้องการ ชื่อว่า กามะ) 

- น กาโม อกาโม (ผู้ไม่ต้องการ ชื่อว่า อกามะ) 

ตามธรรมเนียมแปลของพม่า ถ้าบทหลังเป็นคำแสดงอรรถของบทหน้า ต้องแปลร่วมกับบทหน้า 
ดังนั้น ในนิสลัยพม่าทุกฉบับจึงแปล น กาเมน, น วเสน และ อกาเมน อาเสน ร่วมกันไป การแปลใน 
ลักษณะนี้สอดคล้องกับคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา 

คำว่า ปริวตฺถพฺพ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปริ บทหน้า -I- วส ธาตุ (นิวาเส ะะ อยู่) -I- ตพฺพ 
ปัจจัย แปลง สฺต เป็น ตฺถ ด้วยมหาสูตรว่า กฺวจิ ธาตุ เป็นต้น (ดู ปทรูปสิทธิปกรณ์ สูตร ๖๒๘)] 


๗๐๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


ปริวาส ๓ ประเภท 

ตตฺถ ปฏิจฺฉนฺนปริวาโส สุทฺธนุตปริวาโส สโมธานปริวาโส จาติ ดิวิโธ ปริวาโส. 

ในพากย์นั้น ปริวาสมี ๓ ประเภท คือ 

๑. ปฏิจฉัน น ปริวาส (ปริวาส ที่ พึงให้เมื่อ มี อาบติที่ป กปิด ไว้ตาม จำนวนวัน เดือน ปี) 

๒. สุทธันตปริวาส (ปริวาสที่พึงให้ตั้งแต่วันที่หมดจดเป็นขอบเขต คือ ปริวาสที่ให้ 
แก่ภิกษุผู้จำจำนวนวันที่หมดจดได้ แต่จำวันที่ปกปิดอาบติไว้ไม่ได้ จึงต้องเข้าปริวาสโดยมีวันที่ 
หมดจดเป็นขอบเขต) 

๓. สโมธานปริวาส (ปริวาสที่พึงรวมวันให้ คือ รวมวันที่ด้องอาบติเข้าด้วยกัน แล้วนับ 
วันที่ปกปิดไว้นานที่สุด) 

[พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายศัพท์ของบทว่า อกามา ปริวตฺถพฺพํ แล้ว บัดนี้จะกล่าวถึงเรื่อง 
ปริวาส ๓ ประเภท จึงกล่าวประโยคนี้ ที่จริงแล้ว ปริวาสมี ๔ ประเภท เพิ่มอัปปฏิจฉันนปริวาส (ปริวาส 
ที่ไม่ปกปิดวัน) แต่ท่านไม่กล่าวถึงปริวาสประเภทนี้ เพราะเกี่ยวกับภิกษุณีเท่านั้น คือ ภิกษุณีแม้จะปกปิด 
วันไว้ ก็ไม่ถือว่าปกปิด 

ในฎีกาใหม่ (หน้า ๒๗๖) อธิบายว่า ตดถาติ ตสฺมึ วากฺเย (คำว่า ตดฺถ คือ ในพากย์นั้น) ถ้า 
ต้องการแปลยกศัพท์ ให้เพิ่มคำว่า ลพฺภมาโน (อันปรากฏอยู่) เข้ามาเป็นวิเสสนะของ ปริวาโส เพราะ 
ตตฺถ เป็นบทอาธาระที่มองหากริยาศัพท์ จึงสัมพันธ์เป็นอาธาระใน ปริวาโส โดยตรงไม่ได้ 

คำว่า ปริวาส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปริวสนํ ปริวาโส ะะ การอยู่โดยรอบ ชื่อว่า ปริวาส 

หมายถึง การประพฤติวัตร ๙๖ ข้อของภิกษุผู้เข้าปริวาสโดยไม่บกพร่อง 

คำว่า ปฏิจฺฉนฺนปริวาส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปฏิจฺฉนฺนาย ทาตพฺโพ ปริวาโส ปฏิจฺฉนฺนปริวาโส ะะ ปริวาสที่พึงให้เพราะอาบัติที่ถูกปกปิด 
แล้ว ชื่อว่า ปฏิจฉันนปริวาส) 

คำว่า สุทฺธนุตปริวาส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สุทฺโธ อนฺโต ยสฺสาดิ สุทฺธนฺโต, สุทฺธนฺโต จ โส ปริวาโส จาติ สุทฺธนฺตปริวาโส ะะ ปริวาสที่ 
มีความหมดจดเป็นที่สุด คือ จำวันที่หมดจดได้ แต่จำวันที่ต้องอาปติไม่ได้ ชื่อว่า สุทธัแดปริวาส 

คำว่า สโมธานปริวาส มีรูปวิเคราะห์ว่า 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๐๓ 


- สโมทหียติ เอตฺถาดิ สโมธาโน, สโมธาโน จ โส ปริวาโส จาดิ สโมธานปริวาโส ะะ ปริ- 
วาสอันเป็นที่รวมอาปติเข้าด้วยกัน[ตามจำนวนวันที่ปกปิดไว้นานที่สุด] ชื่อว่า สโมธานปริวาส] 


ปฏิจฉันนปริวาส 

ตตฺถ ปฏิจฺฉนฺนปริวาโส ดาว ยถาปฏิจฺฉนฺนาย อาปตฺติยา ทาตพุ!พ. กสฺสจิ หิ 
เอกาหปฺปฏิจฺฉนฺนา อาปตฺติ โหติ, กสฺสจิ ทฺวีหาทิปฺปฏิจฺฉนฺนา. กสฺสจิ เอกา อาปตฺติ โหติ, 
กสฺสจิ เทฺว วา ติสฺโส วา ตทุตฺตริ วา. ตสฺมา ปฏิจฺฉนฺนปริวาส 0 เทนุเดน ปจึมเมว วุตฺตนเยน 
ปฏิจฺฉนุนภาว 0 ฌตฺวา ตโต ปฏิจฺฉนุนทิวเส จ อาปตฺติโย จ สสฺลกุเขตุ'วา สเจ เอกา เอกาหปฺ- 
ปฏิจฺฉนุนา โทติ, “อหํ ภนุเต เอก 0 อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฌฺเจตนิก 0 สุกฺกวิสฺสฏฺรึ เอกาหปฺปฏิจฺ- 
ฉนุนนุ”ติ เอว 0 ปริวาสํ ยาจาเปตฺวา ขนุธเก อาคตนเยน กมุมวาจ 0 วตฺวา ปริวาโส ทาตพฺโพ. 

ในบรรดาปริวาสเหล่านั้น ลำดับแรกปฏิจฉันนปริวาส พระวินัยธรพึงให้ตามอาบติที่ 
ปกปิดไว้ทุกครั้ง กล่าวคือ ภิกษุบางรูปปกปิดอาบติไว้วันเดียว บางรูปปกปิดไว้สองวันเป็นต้น 
บางรูปต้องอาบติข้อเดียว บางรูปต้องอาปติ ๒ ข้อ หรือ ๓ ข้อ หรือมากกว่านั้น ดังนั้น พระ 
วินัยธรผู้จะให้ปฏิจฉันนปริวาส พึงรู้ว่า ภิกษุได้ปกปิดอาบติไว้ตามนัยที่กล่าวมาก่อนแล้ว[ว่า 
อาปตฺติ จ โหติ (เป็นอาบติ)] หลังจาก[ที่รู้แล้ว]นั้น จึงกำหนด'วันที่ปกปิดและ[จำนวน]อาบํเติแล้ว 
ล้าเธอปกปิดอาบติ ๑ ข้อวันเดียว ควรให้เธอขอปริวาส[ถึงครั้งที่ ๓] อย่างนี้ว่า 

อห 0 ภนุเต เอก 0 อาปตฺดึ อาปชฺชึ สฌฺเจตนิกํ สุฤกวิสฺสฏฺรึ เอกาหปฺปฏิจฺฉนุนํ 

“กระผมต้องอาบํเติ ๑ ข้อชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสสัฏฐิ ปิดไว้วันเดียว” เป็นด้น 

แล้วจึงสวดกรรมวาจาให้ปริวาสตามนัยที่มาในขันธกะ [คือ สมุจจยขันธกะ] 0 ’ ๓๕ 

[ประโยคว่า ตสฺมา ปฏิจฺฉนฺนปริวาส 0 เทนฺเดน ฯเปฯ ปริวาโส ทาตพฺโพ เป็นประโยคยาว อาจ 
ทำให้ผู้แปลเข้าใจสับสนและแปลลำบากจึงควรจับใจความของประโยค โดยเลือกเฉพาะบทที่สำคัญๆ มา 
แปลก่อนก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ใจความของประโยคนี้ คือ ตสฺมา ปฏิจฺฉนฺนปริวาส 0 เทนฺเดน กมฺมวาจ 0 
วตฺวา ปริวาโส ทาตพฺโพ (พระวินัยธรผู้จะให้ปฏิจฉันนปริวาส จึงสวดกรรมวาจาให้ปริวาส) เพราะบทที่ลง 
ตฺวา ปัจจัยเป็นพลความ อันได้แก่ ฌตฺวา, สลฺลกฺเขตฺวา และ ปริวาส 0 ยาจาเปตฺวา แม้ประโยคที่ขึ้นต้น 
ด้วย สเจ ก็เป็นประโยคพลความเช่นเดียวกัน 


๗๐๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


อิติ ศัพท์ในประโยคว่า อหํ ภนฺเต เอก 0 ฯเปฯ สุก.กวิสฺสฏฺรี เอกาหปฺปฏิจฺฉนฺนํ ลงในอรรถอาการะ 
คือ อากัปกิริยาทางวาจาและใจ แปลว่า “ว่า” และยังมีอรรถอีกประการหนึ่งคืออรรถของ อาทิ ศัพท์ การ 
ประกอบใช้ศัพท์เพียงคำเดียวแต่มีอรรถ ๒ ประการเช่นนี้ เรียกว่า สามัญญนิเทศนัย คือ นัยที่ปรากฏด้วย 
ความเหมือนกันแห่งรูปศัพท์ กล่าวคือ การแสดงโดยใช้ศัพท์เดียวกัน หมายความว่า แม้ศัพท์ว่า อิติ จะ 
มีความหมายต่างกัน แต่ก็มีรูปศัพท์เหมือนกันจึงกล่าวไว้เพียงศัพท์เดียว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตันดนัย 
คือ นัยที่เหมือนเส้นด้าย หมายความว่า มีความหมายหลายอย่างซ้อนอยู่ในศัพท์หนึ่ง เหมือนเส้นด้าย ๒ 
เส้นที่ทบซ้อนกันไว้ทำให้เห็นเหมือนมีเส้นเดียว ดังฎีกาใหม่อธิบายเรื่องนี้ว่า 

เอกาหปฺปฏิจฺฉนฺนนฺติ เอตก อิติสทฺโท อิติ วา, อิติ เอวรูปา วิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต สมโณ 
โคตโมติอาทิสุ วิย อาทิอด.โถ. เดน โสหํ ภนฺเต สงฺฆํ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สฌฺเจตนิกาย สุก.กวิสฺสฏฺริยา 
เอกาหปฺปฏิจฺฉนฺนาย เอกาหปริวาส 0 ยาจามีดิ อิม 0 ปาฬิเสส 0 สง.คณฺหาติ.' 9 '" ๖ 

“อิดิ ศัพท์ในคำว่า เอกาหป.ปฏิจฺฉนฺนํ นี้ มีอรรถเหมือน อาทิ ศัพท์ ดังประโยคเป็นต้นว่า อิดิ 
วา อิติ เอวรูปา วิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม (พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการดูการละเล่น 
อันเป็นข้าศึกต่อกุศลเช่นนี้อย่างนั้น เป็นต้น) ท่านรวบรวมพระบาลีที่เหลือนี้ด้วยคำนั้นว่า โสห่ ภนฺเต สง.ฆ 0 
เอกิสฺสา อาปดฺดิยา สฌ.เจตนิกาย สุก.กวิสฺสฏฺริยา เอกาหปฺปฏิจ.ฉนฺนาย เอกาหปริวาส 0 ยาจามิ (ท่านผู้เจริญ 
กระผมนั้นขอปริวาสวันเดียวเพื่ออาปติ ๑ ข้อชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสสัฏฐิ ปิดไว้วันเดียวกะสงฆ์)” 

ประโยคว่า อิดิ วา, อิดิ เอวรูปา เป็นต้น พบในทีฆนิกาย ลีลักขันธวรรคว่า 

ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราห.มณา สทฺธาเทย.ยานิ โภชนานิ ภุฌฺชิตฺวา เต เอวรูป๋ วิสูก- 
ทสฺสนํ อนุยุต.ตา วิหรนฺดิ, เสย.ยถิท 0 - นจฺจํ คีต 0 วาทิต 0 เปก.ข 0 อก.ขาน์ ปาณิสฺสร 0 เวตาพ้' กุม.ภถูณํ 
โสภนก 0 จณฺฑาล 0 ว 0 ส 0 โธวนํ หตฺถิยุทฺธํ อสฺสยุทฺธํ มหึสยุทฺธํ อุสภยุทฺธํ อชยุทฺธํ เมณฺฑยุทฺธํ กุก.กุฏยุทฺธํ 
วฏฺฏกยุทฺธํ ทณฺฑยุทฺธํ มุฏฺริยุทฺธํ นิพฺพุทฺธํ อุยฺโยธิก 0 พลค.ค 0 เสนาพฺยูหํ อนีกทสฺสนํ อิติ วา, อิดิ เอวรูปา 
วิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ.' 9 '” ๗ 

“พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการดูการละเล่นอันเป็นช้าศึกต่อกุศล เช่น สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายลูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลอย่างนี้ 
คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมดนตรี การรำ การเล่านิทาน การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การ 
เล่นดีกลอง การสร้างฉากบ้านเมืองให้งดงาม การละเล่นของคนจัณฑาล การเล่นกระดานหก การละเล่น 
หน้าศพ การแข่งชนช้าง การแช่งม้า การแช่งชนกระบือ การแช่งชนโค การแช่งชนแพะ การแช่งชนแกะ 
การแช่งชนไก่ การแช่งชนนกกระทา การรำกระบี่กระบอง การชกมวย มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล 
สวนสนาม การจัดกระบวนทัพ หรือการตรวจกองทัพ เป็นด้น พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการดูการ 


ละเล่นอันเป็นช้าศึกต่อกุศลเช่นนั้น อย่างนี้”] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๐๔ 


อถ ทฺวีหตีหาทิปฺปฏิจฺฉนฺนา โหดิ ทฺวีหปุปฏิจฺฉนฺนํ ตีหปุปฏิจฺฉนฺนํ จตูหปุปฏิจฺฉนฺนํ 
ปฌฺจาหปุปฏิจฺฉนฺนํ ฯเปฯ จุทฺทสาหปุปฏิจฺฉนฺนนฺติ เอวํ ยาวจุทฺทส ทิวสานิ ทิวสวเสน โยชนา 
กาตพฺพา, ปฌฺจทสทิวสปุปฏิจฺฉนุนาย 0 “ปกฺขปุปฏิจฺฉนุนนุ”ติ โยชนา กาตพฺพา. ตโต ยาว เอกูน- 
ดึสติโม ทิวโส, ดาว “อติเรกปกฺขปุปฏิจฺฉนุนนุ”ติ, ตโต มาสปุปฏิจุฉนุนํ อติเรกมาสปุปฏิจุฉนุนํ 
เทฺวมาสปุปฏิจุฉนุนํ อติเรกเทฺวมาสปุปฏิจุฉนุนํ เตมาสปุปฏิจุฉนุนํ ฯเปฯ อติเรกเอกาทสมาสปุ- 
ปฏิจุฉนุนนุติ เอว 0 โยชนา กาตพฺพา. สํวจุฉเร ปุณฺเณ “เอกสํวจุฉรปุปฏิจุฉนุนนุ”ติ, ตโต ปรํ 
อติเรกสำจุฉรํ เทฺวสํวจุฉรํ, เอว 0 ยาว สฏฺริสำจุฉรอติเรกสฏฺริสำจุฉรปุปฏิจุฉนุนนุต็ ตโต วา 
ภิยฺโยปิ วตฺวา โยชนา กาตพฺพา. 

ถ้าปกปิดไว้สองสามวันเป็นต้น 

- ควรทำการประกอบ[บท]โดยเนื่องด้วยวันจนถึงวันที่ ๑๔ อย่างนี้ว่า ทวีหปุปฏิจฺฉนุนํ 
(ปิดไว้ ๒ วัน) ตีหปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้ ๓ วัน) จตูหปฺปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้ ๔ วัน) ปฌฺจาหปุปฏิจฺฉนุนํ 
(ปิดไว้ ๕ วัน) ฯเปฯ จุทฺทสาหปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้ ๑๔ วัน) 

- ควรทำการประกอบว่า ปกขปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้ปักษ์หนึ่ง) ในอาบติที่ปกปิดไว้ ๑๔ 
วัน ต่อจากปักษ์หนึ่งนั้นถึงวันที่ ๒๙ 


- ควรทำการประกอบว่า อติเรกปกฺขปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้ปักษ์กว่า) 

- ต่อแต่นั้นควรทำการประกอบอย่างนี้ว่า มาสปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้เดือนหนึ่ง) อติเรก- 
มาสปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้เดือนกว่า) เทวมาสปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้ ๒ เดือน) อติเรกเทฺวมาสปุปฏิจฺฉนุนํ 
(ปิดไว้ ๒ เดือนกว่า) เตมาสปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้ ๓ เดือน) ฯเปฯ อติเรกเอกาทสมาสปุปฏิจฺฉนุนํ 
(ปิดไว้ ๑๑ เดือนกว่า) 

- เมื่อ[ปกปิดไว้]ครบปีหนึ่ง ควรทำการประกอบว่า เอกสำจฺฉรปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้ปี 

หนึ่ง) 

- เกินกว่านั้นควรทำการประกอบว่า อติเรกสำจฺฉรํ ([ปิดไว้]เกิน ๑ ปี) เทฺวสำจฺฉรํ 
([ปิดไว้] ๒ ปี) 

- ภิกษุกล่าวแล้วควรทำการประกอบจนถึงคำว่า สฏฺริสํวจฺฉรปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้ ๖๐ 
ปี) อติเรกสฏฺริสำจฺฉรปุปฏิจฺฉนุนํ (ปิดไว้เกิน ๖๐ ปี) หรือยิ่งไปกว่า ๖๐ ปีนั้นอย่างนี้ 


๗๐๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


[คำว่า มาส (เดือน) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สตฺตานํ อายุ 0 มินนฺโต วิย สิยติ อนฺตํ กโรตีติ มาโส ะะ กาลอันทำที่สุดเหมือนนับอายุของ 
เหล่าสัตว์ ชื่อว่า มาสะ (มา ธาตุ (มาเน ะะ นับ) และ สิ ธาตุ (อนุตกรเณ ะะ ทำที่สุด)) 

จัดเป็นศัพท์พิเศษที่มาจากธาตุ ๒ ศัพท์ ชื่อว่า มัจฉยุคลนัย คือ นัยที่เหมือนปลาคู่ (ปลาคู่เป็น 
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เป็นมงคลอย่างหนึ่งในมงคล ๑๐๘ พบในรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า 
หรือพระเจ้าจักรพรรดิ) หรือชื่อว่า ธาตุททานนัย คือ นัยประชุมธาตุ ดังคำว่า มจุฉุทุทาน (กลุ่มปลา, ปลา 
หลายตัวที่ร้อยไว้ในพวงเดียวกัน) ตามที่กล่าวไว้'ในสัททนีดิปกรณ์ (สุดตมาลา) ว่า 

เมธรุทฺทานโต อ. “เมสทฺโท อาทาเน, ธร ธารเณ”ติ เอว 0 มจฺฉุทฺทานิ วิย ย 0 โหดิ ธาตุทฺทานํ, 
ตโต อปจฺจโย โหติ. สุขุมมฺปิ อตฺถํ ธมมฌฺจ ขิปฺป้ เมติ คณฺหาติ ธาเรติ จาติ เมธา. เตนาห อฏฺรสาสินิยํ 
“ขิปฺป คหณธารณฏฺเรน เมธา”ติ.*” ๘ 

“ลง อ ปัจจัยท้ายกลุ่มธาตุ คือ เม และ ธร ธาตุ 

ลง อ ปัจจัยท้ายกลุ่มธาตุที่เหมือนกลุ่มปลาอย่างนี้ว่า เม ศัพท์ (อาทาเน ะะ ถือเอา) และ ธร 
(ธารเณ ะะ ทรงไว้) ปัญญาใดย่อมถือเอาและทรงอรรถและธรรมแม้อันละเอียดสุขุมไว้โดยพลัน เหตุนั้น 
ปัญญานั้นชื่อว่า เมธา ดังที่คัมภีร์อัฏฐสาลินีกล่าวว่า ขิปฺป๋ คหณธารณฏฺเรน เมธา (ชื่อว่า เมธา โดย 
ความหมายว่า ถือเอาและทรงไว้โดยพลัน)” 

คำว่า สำจฺฉร มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ต 0 ต 0 สตฺดํ ธมฺมปฺปวดฺติฌฺจ สง[คมุม วทนฺโต วิย สรดิ ปวตฺตตีดิ ส 0 วจฺฉโร ะะ กาลที่ดำเนินไป 
เหมือนประขุมกล่าวถึงสัตว์และความเป็นไปของสภาวธรรมนั้นๆ ชื่อว่า ลังวัจฉระ (วท ธาตุ *ะวิยตฺติยํ 
วาจาย 0 ะะ พูดให้ปราก^ และ สร ธาตุ .ะคติมฺหิ ะะ ไปะ.) จัดเป็นศัพท์พิเศษที่มาจากธาตุ ๒ ศัพท์เช่นเดียวกัน 

พึงสังเกตการแต่งบาลีในประโยคเหล่านี้ว่าพ่านแต่งให้คำหลากหลายไม่เหมือนกันทั้งหมด เช่น 
ในประโยคที่ ๑ และที่ ๒ พ่านประกอบใช้ประธานและกริยาคุมพากย์ว่า โยชนา กาดพฺพา ส่วนประโยคที่ 
๓ พ่านละไว้ในฐานะที่เข้าใจได้ เพียงแต่ประกอบ อิดิ ศัพท์ไว้ท้ายประโยคเป็นรูปว่า อติเรกปกฺขปุปฏิจุ¬ 
นนุนนุ”ติ แต่ในประโยคที่ ๔ พ่านเพิ่ม เอว 0 ศัพท์เข้ามาอีกศัพท์เป็นรูปว่า เอว 0 โยชนา กาดพฺพา จากนั้น 
ก็ได้ใช้ อิดิ ศัพท์คุมท้ายประโยคเป็นรูปว่า “เอกสำจฺฉรปฺปฏิจฺฉนฺนนุ”ติ ในประโยคสุดท้ายได้เพิ่ม วตฺวา 
เข้ามาเป็นปุพพกาลกิริยาเป็นรูปว่า วตฺวา โยชนา กาดพฺพา การใช้คำหลากหลายเช่นนี้ทำให้รูปประโยค 
สวยงามไม่ 1 ซํ้า 1 ซากกัน 

ในประโยคว่า ตโต ยาว เอกูนดึสติโม ทิวโส คำว่า ตโต เป็นอปาทานของปาฐเสสะว่า ปร 0 
จึงแปลว่า “ต่อจากปักษ์หนึ่งนั้น” ซึ่งแปลตามศัพท์ได้ว่า ตโต ปกฺขโต ปริ ในภายหลังจากปักษ์นั้น โดย 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๐๗ 


ทั่วไปบทอปาทานว่า ตโต ต้องมองหา ปร หรือ อุตฺตร ศัพท์ ท่านอาจประกอบใช้ศัพท์ทั้ง ๒ นั้นโดยตรง 
หรือไม่ประกอบใช้ก็ได้ แต่เป็นที่รู้กันว่าต้องเพิ่มเข้ามาแปลร่วม จึงกล่าวได้ว่า ตโต ศัพท์เป็น ปราเปกขะ 
คือ ศัพท์ที่มองหา ปร ศัพท์ หรือเรียกว่า อุตตราเปกขะ คือ ศัพท์ที่มองหา อุตฺตร ศัพท์ (ดู ปทรูปสิทธิมัญชรี 
เล่ม ๓ สูตร ๔๑๙) 

ในคำว่า ตโต ปร 0 อติเรกสำจฺฉรํ เทฺวสำจฺฉรํ คำว่า อดิเรกสำจฺฉรํ และ เทฺวสำจฺฉรํ มีศัพท์ 
เดิมมาจาก อดิเรกสำจฺฉรปฺปฏิจฺฉนฺนํ เทฺวสํวจฺฉรปฺปฏิจฺฉนฺนํ ท่านลบ ปฏิจฺฉนฺน ศัพท์เพื่อย่อคำ แม้คำว่า 
สฏฺริสำจฺฉรอดิเรกสฏฺริสำจฺฉรปฺปฏิจฺฉนฺนิ ก็มาจาก สฏฺริสำ'จฺฉรปฏิจฺฉนฺนอดิเรกสฏฺริสำ'จ.ฉรปฺปฏิจฺฉนฺน 
ลบ ปฏิจฺฉนฺน ศัพท์หน้าเพื่อย่อคำ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ บทนี้เป็นคำสังเขปที่ละคำว่า ปฏิจฺฉนฺน ด้วย 
เปยยาลนัย คือ การละข้อความซึ่งเป็นที่เข้าใจกันได้ หรือให้คำว่า ปฏิจฺฉนฺน ติดตามไปประกอบกับ สฏฺ เ- 
สำจฺฉร ข้างหน้าด้วย อันต'ทีปกนัย คือ การกล่าวไว้ข้างท้ายครั้งเดียว แต่สามารถติดตามจากคำหลังไป 
เชื่อมโยงกับข้อความข้างหน้า ดังข้อความในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะว่า 

วตฺถุสงฺคเห วตฺถูนิ นาม จกขโสตฆานชิวหากายหทยวตฺถุ เจติ ฉพฺพิธานิ ภวนฺติ.®‘" ๙ 
“สิ่งที่เรียกว่า วัตถุ ในวัตถุสังคหะมี ๖ อย่าง คือ 
๑. จักขุวัตถุ ๒. โสตวัตถุ ๓. ฆานวัตถุ 

๔. ชิวหาวัตถุ ๔. กายวัตถุ ๖. หทัยวัตถุ” 

เห็นได้ว่าคำว่า จกฺขุโสตฆานชิวหากายหทยวตฺถุ คล้ายกับเป็นบทสมาสที่เชื่อมเป็นบทเดียวกัน 
แต่ไม่ใช่บทสมาส เพราะประกอบ จ ศัพท์ใน เจดิ เพื่อแสดงว่าเป็นคนละบทกัน ดังนั้น จึงประกอบด้วย 
บทที่ไม่ลงวิภัตติว่า จกข, โสต, ฆาน, ชิวหา, กาย และ หทย โดยคำว่า วตฺถุ ติดตามไปประกอบกับ 
บทหน้าทุกศัพท์ คำนี้จัดเป็นคำสังเขปที่นับเข้าในเปยยาลนัยหรืออันตทีปกนัยเช่นเดียวกัน ดังคำอธิบาย 
ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่า 

วากเยสงฺเขโป เหส ปาโร. เปยยาลนโยดิปิ อนฺตทีปกนโยติปิ วตฺตุ๊ ยุชฺชติ. เกจิ ปน ทฺวนฺห¬ 
ลมาส 0 มฌฺฌนฺติ. เตส 0 จสทฺโท น ยุชฺชติ. ปรโต วตฺถุสทฺโท จสทฺโท จ ปุพุพปเทสุ อาเนตพฺโพดิปิ วทนฺติ. 
เตส 0 หทยวตฺถูติ สมาสปทํ น ยุชฺชติ. อริภตฺติกนิทฺเทโสดิปิ อปเร.® ๔ '’ 

“ปาฐะนี้เป็นคำสังเขป พึงกล่าวว่าเป็นเปยยาลนัยบ้าง อันตทีปกนัยบ้าง 
บางคนสำคัญว่าเป็นทวันทสมาส ตามมติของท่าน จ ศัพท์[ในคำว่า หทยวตฺถุ จ] ย่อมไม่สมควร 
บางคนอ้างว่าควรนำคำว่า วตฺถุ และ จ ศัพท์จากบทหลังมาประกอบไว้ในบทหน้า [เป็นรูปว่า 
จกฺขุวตฺถุ จ โสตวตฺถุ จ ฯเปฯ] ตามมติของท่าน บทสมาสว่า หทยวตฺถุ ย่อมไม่สมควร 

อาจารย์ท่านอื่นกล่าวว่าเป็นศัพท์อริภัตดิกนิเทศ [คือ ศัพท์ที่ถูกแสดงด้วยการไม่ลงริภัตติ กล่าว 


๗๐(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


คือ ลงวิภัตติแล้วลบไป จึงมีรูปเหมือนยังไม่ลงวิภัตติ หมายความว่า เมื่อควรกล่าวว่า จกฺขุ โสต 0 ฆานํ 
ชิวหา กาโย หทยํ วตฺถุ จ ก็กล่าวเป็นรูปไม่ลงวิภัตติว่า จกฺขุ โสต ฆาน ชิๅหา กาย หทย วตฺถุ จ] 

คำสังเขปดังกล่าวยังพบในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอีก ๒ แห่ง ดังตัวอย่างว่า 

สเจ ปน ทสวสฺสิเกน อชฺโฌหริยติ, ทส วสฺสานิ อโธตาจฺจกูปสทิเส โอกาเส ปติฏฺรหติ. สเจ 
วีส, ตึส, จตฺตาลีส, ปฌฺฌาส, สฏฺริ, สตฺตติ, อสีติ, นวุติวสฺสิเกน, สเจ วสฺสสติเกน อชฺโฌหริยติ. วสฺสสต 0 
อโธตวจฺจกูปสทิเส โอกาเส ปติฏฺรห ติ. 8 ๔ 8 

“ถ้าคนมีอายุ ๑๐ ปี กลืนกิน อาหารย่อมตั้งอยู่ในสถานที่อันเช่นเดียวกับหลุมคูถที่ไม่ได้ชำระ 
ตลอด ๑๐ ป 

ถ้าคนมีอายุ ๒๐ ปี ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๕๐ ปี ๖๐ ปี ๗๐ ปี ๘๐ ปี ๙๐ ปี กลืนกิน ถ้าคนมีอายุ ๑๐๐ 
ปี กลืนกิน ก็ตั้งอยู่ในสถานที่เช่นเดียวกับหลุมคูถซึ่งมิได้ชำระ ตง ๑๐๐ ป” 

จะเห็นได้ว่า คำว่า วีส, ดึส, จตฺตาลืส, ปฌฺฌาส, สฏฺริ, สตฺตติ และ อสีติ เป็นคำสังเขปที่ละ 
คำว่า วสฺสิเกน ด้วยเปยยาลนัย หรือให้คำว่า วสฺสิเกน ติดตามไปประกอบกับ วีส ศัพท์เป็นต้นข้างหน้า 
ด้วยอันตทีปกนัย 

เตสุ กิ รูปกฺขนฺธสฺส กุชฺฌสิ, อุทาหุ เวทนา, สฌฺฌา, สงขาร, วิฌฺฌาณกฺขนฺธสฺส กุชฺฌสิ. 8๔๒ 

“ในขันธ์เป็นต้นนั้น เธอโกรธรูปขันธ์หรือ หรือว่าโกรธเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
หรือวิญญาณขันธ์” 

ในประโยคข้างต้น คำว่า เวทนา, สฌฺฌา และ สงขาร เป็นคำสังเขปที่ละคำว่า ขนฺธสฺส ด้วย 
เปยยาลนัย หรือให้คำว่า ขนฺธสฺส ติดตามไปประกอบกับ เวทนา ศัพท์เป็นต้นข้างหน้าด้วยอันตทีปกนัย 

ในคัมภีร์ปัฏฐานพบตัวอย่างว่า 

อนาคต 0 จกฺขุสมฺปท 0 ปตฺถยมาโน โสตฆาน , ชิวหากายสมฺปท 0 , วณฺณสมฺปท 0 , สทฺทคนฺธรสโผฏฺจึพฺพ¬ 
ลมปทํ ปตฺถยมาโน อนาคเต ขนฺเธ ปตฺถยมาโน ทานํ เทติ, ลีล 0 สมาทิยติ. 8๔๓ 

“บุคคลปรารถนาความถึงพร้อมแห่งจักษุในอนาคต ปรารถนาความถึงพร้อมแห่งโสตะ ฆานะ 
ชิวหา กายะ ลี เลียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะในอนาคต ปรารถนาขันธ์ในอนาคต ย่อมให้ทาน สมาทานศีล” 

คำว่า โสตฆานชิวหากายสมฺปท 0 เป็นคำสังเขปของคำเต็มว่า โสตสมฺปท 0 ฯเปฯ กายสมฺปท 0 และ 
คำว่า สทฺทคนฺธรสโผฏฺรพฺพสมฺปท 0 เป็นคำสังเขปของคำเต็มว่า สทฺทสมฺปท 0 ฯเปฯ โผฏฺจึพฺพสมฺปท 0 ปาฐะดัง 
กล่าวพบในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี (หน้า ๓๘๔) แต่ , ในคัมภีร์ปัฏฐานฉบับฉัฏฐสังคีติ มีปาฐะที่เป็นคำเต็มและ 
เปยยาละว่า 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๐๙ 


อนาคต 0 จกฺขุสมฺปท 0 ปตฺถยมาโน ฯเปฯ โสตสมฺปท 0 ฯเปฯ ฆานสมฺปท 0 ฯเปฯ ชิวหาสมฺปท 0 
ฯเปฯ กายสมฺปท 0 ฯเปฯ วณฺณสมฺปท 0 ฯเปฯ สทฺทสมฺปทํ ฯเปฯ คนฺธสม.ปทํ ฯเปฯ รสสม.ปทํ ฯเปฯ โผฏฺจิ"พุ-พ¬ 
ล มฺปทํ ปตฺถยมาโน ฯเปฯ อนาคเต ขนฺเธ ปตฺถยมาโน ทานํ เทติ, สีลํ สมาทิยติ. 8 ' ๔๔ 

อีกอุทาหรณ์หนึ่งพบในคัมภีร์ยมกว่า ปุถุชฺชนสฺส อวิชฺชานุสโย จ อนุเสติ, กามราคปฏิฆมาน¬ 
ทีฏฺริวิจิกิจฺฉาภวราคานุสโย จ อนุเสติ '‘' ๔๕ (อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง) 

คำว่า กามราคปฏิฆมานทิฏฺริวิจิกิจฺฉาภาราคานุสโย เป็นคำสังเขปของคำเต็มว่า กามราคา¬ 
นสโย ฯเปฯ ภาราคานุสโย ปาฐะดังกล่าวพบในคัมภีร์ปรมัตกทีปนี (หน้า ๓๑๙) แต่ในคัมภีร์ยมกฉบับ 
ฉัฏฐสังคีติ มีปาฐะที่เป็นคำเต็มว่า ปุถุชฺชนสฺส อริชฺชานุสโย จ อนุเสติ กามราคานุสโย จ ปฏิฆานุสโย 
จ มานานุสโย จ ทิฏฺรานุสโย จ วิจิกิจฉานุสโย จ ภาราคานุสโย จ อนุเสนฺดิ ๑๔๖ ] 

สเจ ปน เทฺว ติสฺโส ตทุตฺตริ วา อาปตฺติโย โหนุติ, ยถา “เอก 0 อาปตฺตินุ”ติ วุตฺต 0 , 
เอว 0 “เทฺว อาปตฺติโย, ติสฺโส อาปตฺติโย”ติ วตฺตพุพ 0 . ตโต ปริ ปน สต 0 วา โหดุ, สหสฺส 0 วา, 
“สมฺพหุลา”ติ วตฺตุ 0 วฏฺฏติ. 

อนึ่ง ถ้ามีอาบัติ ๒ ข้อ ๓ ข้อ หรือมากกว่านั้น ควรกล่าวว่า เทวฺ อาปตฺติโย (อาบัติ 
๒ ข้อ) ติสฺโส อาปตฺติโย (อาบัติ ๓ ข้อ) เหมือนที่กล่าวว่า เอก 0 อาปตฺตึ (อาบัติ ๑ ข้อ) 

แต่ถ้ามากกว่านั้นไป จะเป็น ๑๐๐ ข้อหรือ ๑,๐๐๐ ข้อก็ตาม ควรกล่าวว่า สมฺพหุลา 
อาปตฺติโย (อาบัติจำนวนมาก) 

ข้อความข้างต้นกล่าวไว้เพื่อแสดงวิธีบอกอาบัติที่ภิกษุต้องหลายข้อว่า ให้ระบุว่า เทา อาปตฺดิโย 
(อาบัติ ๒ ข้อ) ติสฺโส อาปตฺดิโย (อาบัติ ๓ ข้อ) ถ้ามากกว่า ๒ หรือ ๓ ข้อ ให้ว่า สมฺพหุลา อาปตฺดิโย (อาบัติ 
จำนวนมาก) 

โดยทั่วไปมักแปลว่า อาบัติ ๑ ตัว, อาบัติ ๒ ตัว เป็นต้น แต่คำว่า ตัว มักใช้กับสัตว์ดิรัจฉาน 
หรือวัตถุสิ่งของที่มีลักษณะบางอย่างเหมือนสัตว์ดิรัจฉาน เช่น เก้าอี้ ๑ ตัว โต๊ะ ๑ ตัว (เก้าอี้และโต๊ะมี 
๔ ขา) ดังนั้น จึงแปลว่า อาบัติ ๑ ข้อ, อาบัติ ๒ ข้อ เป็นต้น หรือถ้าเป็นอาบัติข้อเดียวที่ภิกษุต้องหลายๆ 
ครั้ง ก็ใช้เป็นอาบัติ ๑ ครั้ง ๒ ครั้งเป็นด้นตามภาษาพม่า 

คำว่า ตทุตฺตริ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ตโต อุตุตริ ตทุตุตริ ะะ อาบัติที่ยิ่งกว่าอาบัติ ๒ หรือ ๓ ข้อเหล่านั้น ชื่อว่า ตทุตตริ 


๗๑๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


คำว่า ตโต ใน ตโต ปรํ (มากกว่านั้นไป) เพิ่มปาฐเสสะว่า ทฺวตฺตยอาปตฺติโต (จากอาปติ ๒ หรือ 
๓ ข้อ) โดย ทฺวตฺตย มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เทา วา ตโย วา อ 0 สา เอติสฺสาติ ทฺวตฺตยา ะะ ส่วน ๒ หรือ ๓ มีอยู่แก่อาปตินั้น เหตุนั้น อาปติ 
นั้นชื่อว่า ทวัตตยะ (ทวิ ศัพท์ + ติ ศัพท์ + อย ปัจจัยในอรรถว่า ส่วน) 

ลง อย ปัจจัยด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๔๙) ว่า อยุภทฺวิตีห 0 เส (ลง 
อย ปัจจัยในอรรถว่า ส่วน ท้าย อุภ, ทฺวิ และ ติ ศัพท์) 

คำว่า สต 0 วา โหตุ สหสฺส 0 วา จัดเป็นสังขยาปธานะ คือ มีสังขยาเป็นหลัก ต้องเพิ่มคำว่า 
อาปตฺตีนํ (แห่งอาปติทั้งหลาย) เข้ามาแปลร่วม หรืออาจแต่งบาลีเป็นสังขเยยยปธานะ คือ มีสังขเยยยะ 
เป็นหลัก ก็ได้ มีรูปว่า สต 0 อาปตฺติโย วา โหนฺตุ สหสฺส 0 วา โดยประกอบกริยาคุมพากย์เป็นรูปพหูพจน์ 
ว่า โหนุตุ] 


นานาวตฺถุกาสุปิ “อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เอกํ สุกฺท- 
วิสฺสฏฺจี เอก 0 กายสํสคฺค 0 เอก 0 หุฏฺชุลุสวาจ 0 เอก 0 อตฺตกาม 0 เอก 0 สฌฺจริตฺดํ เอกาหปฺปฏิจฺฉนุนาโย”ติ 
เอว 0 คณนวเสน วา, “อห 0 ภนุเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ นานาวตฺกุกาโย 
เอกาหปฺปฏิจฺฉนุ , นาโย”ติ เอว 0 วตฺถุกิตฺตนวเสน วา, “อห 0 ภนุเต สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย 
อาปชฺชึ เอกาหปฺปฏิจฺฉนุ , นาโย”ติ เอว 0 นามมตฺตวเสน วา โยชนา กาตพฺพา. 

แม้ในอาบ้ติที่มีวัตถุต่างกัน (อาป[ติหลายข้อ) ควรแต่งคำสวดประกอบดังนี้ 

โดย เนื่อง ด้วย จำนวนอย่างนี้ว่า 

อห 0 ภนุเต สมพหุลา สงฆาทิเสสา อาปดฺติโย อาปชฺชึ เอก 0 สุกฺกวิสฺสฏฺจึ เอก 0 กาย- 
ล 0 สคฺคํ เอก 0 ทุฏุจึลุสวา'จํ เอก 0 อตฺตกาม 0 เอก 0 สฌฺจริดฺตํ เอกาหปฺปฏิจฉนุนาโย. 

“กระผมต้องอาบติสังฆาทิเสสหลายข้อ ชื่อสุกกวิสสัฏฐิ ๑ กายสังสัคคะ ๑ ทุฏจึลส- 
วาจา ๑ อัดตกามะ ๑ และสัญจริตตะ ๑ ปิดไว้วันเดียว” 

โดยเนื่องด้วยการบอกวัตถุ[พร้อมกับชื่อ]อย่างนี้ว่า 

อห 0 ภนุเต สมพหุลา สงฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ นานาวดฺถุกาโย เอกาหปฺ- 
ปฏิจฺฉนุนาโย. 

“กระผมต้องอาบติสังฆาทิเสสหลายข้อ มีวัตถุต่างกัน ปิดไว้ ๑ วัน” 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


6ไ](ซิ)(ยิ) 


โดยเนื่องด้วยชื่อ[สังฆาทิเสส]เท่านั้นอย่างนี้ว่า 

อหิ ภนฺเต สมพหุลา สงฺฆาทิเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เอกาหปฺปฏิจฺฉนฺนาโย. 

“กระผมต้องอาบดสังฆาทิเสสหลายข้อ ปิดไว้ ๑ วัน” 

[การบอกอาป็ติโดยเนื่องด้วยชื่อสังฆาทิเสสซึ่งเป็นอย่างสุดท้าย เป็นที่นิยมมาก เพราะผู้บอกไม่ 
จำเป็นต้องระบุว่าคืออาบติอะไรบ้าง ทำให้ไม่ต้องละอายต่อสงฆ์ในขณะบอกปริวาสว่า ตนต้องอาบ้ติฃ้อไหน 

ประโยคข้างต้นมีเนื้อหายาวพอสมควร แต่ควรจับเฉพาะใจความว่า นานาวตฺถุกาสุปิ คณน¬ 
าเสน วา, วตฺถุกิตฺตนว เสน วา, นามมตฺตว เสน วา โยชนา กาดพฺพา ก็จะทำให้เข้าใจเนื้อความในประโยค 
ได้ชัดเจน 

คำว่า วตฺถุกิตฺตนวเสน วา (โดยเนื่องด้วยการบอกวัตถุ[พร้อมกับชื่อ]) เป็นการบอกวัตถุพร้อมกับ 
ชื่อ ไม่ใช่การบอกวัตถุอย่างเดียว ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 

วตฺถุกิตฺตนวเสน วาดิ นาเมน สห วตฺถุกิตฺตนวเสน วาติ อตฺโถ. เตเนว หิ อุปริ นามมตฺตวเสน 
วาติ มตฺตคฺคหณํ กตนฺติ ทฏฺรพฺพํ. 

“คำว่า วตฺถุกิตฺตนวเสน วา หมายความว่า โดยเนื่องด้วยการบอกวัตถุพร้อมกับชื่อ ดังนั้น พึง 
ทราบว่า พ่านกระทำ มตฺต ศัพท์ว่า นามมตฺตวเสน วา (โดยเนื่องด้วยชื่อเท่านั้น) ในศัพท์ต่อไป”] 

ตตฺถ นาม 0 ทุวิธํ สชาติ สาธารณํ สพุพสาธารณฌฺจ, ตตฺถ สงฺฆาทิ เสโสติ สชาติ- 
สาธารณํ, อาปตฺดีติ สพุพสาธารณํ, ตสฺมา “สมฺพหุลา อาปตฺติโย อาปชฺชึ เอกาหปฺปฏิจฺ- 
ฉนฺนาโย”ติ เอว 0 สพุพสาธารณนามวเสนาปิ วตฺตุ วฏฺฏติ. อิทฌฺหิ ปริวาสาทิวินยกมุม 0 วตฺถุวเสน 
โคตฺตวเสน นามวเสน อาปตฺติวเสน จ กาตุ 0 วฏฺฏติเยว. 

ในคำนั้นว่า นามมดตวเสน (โดยเนื่องด้วยชื่อเท่านั้น) ชื่อมี ๒ ประเภท คือ 

๑. สชาติสาธารณนาม ชื่อทั่วไปแก่อาบัติที่มีประเภทเหมือนกัน คือ ชื่อว่า 

สังฆาทิเสส 

๒. สัพพสาธารณนาม ชื่อทั่วไปแก่อาบติทั้งปวง คือ ชื่อว่า อาบัติ 

ดังนั้น จึงควรกล่าวโดยเนื่องด้วยสัพพสาธารณนามได้อีกด้วยอย่างนี้ว่า สมพหุลา 
อาปตฺติโย อาปชฺชึ เอกาหปฺปฏิจฺฉนฺนาโย (กระผมต้องอาบ้ติหลายข้อ ปิดไว้ ๑ วัน) โดยแท้จริง 
แล้ว วินัยกรรมมีปริวาสเป็นต้นนี้ จะทำเนื่องด้วยวัตฤ โคตร ชื่อ และอาบัติ ย่อมควรทีเดียว 


๗๑๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


[ท่านกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อจำแนกชื่อ ๒ ประเภทที่ปรากฏในคำว่า นามมตฺตวเสน (โดย 
เนื่องด้วยชื่อเท่านั้น) 

คำว่า สชาติสาธารณ (ชื่อทั่วไปแก่อาป้ติที่มีประเภทเหมือนกัน) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สมานา ชาติโย เอตาสนุติ สชาติโย (ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส) 

- สชาตีนํ สาธารณํ สชาติสาธารณํ (จตุตถีตัปปุริสสมาส) 

คำว่า สพฺพสาธารณ (ชื่อทั่วไปแก่อาปติทั่งปวง) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สพฺพาส 0 สาธารณํ สพฺพสาธารณํ (จตุตถีตัปปุริสสมาส) 

คำว่า ตสฺมา (ดังนั้น) เพิ่มปาฐเสสะเป็นรูปว่า ตสฺมา อาปตฺตีติ นามสฺส สพฺพสาธารณตฺตา (เพราะ 
ชื่อว่าอาปติเป็นชื่อทั่วไปแก่อาปติทั่งปวงนั้น) โดยเปลี่ยน สพฺพสาธารณํในประโยคว่า อาปตฺตีติ สพฺพสาธารณํ 
เป็นบทแสดงเหตุว่า สพฺพสาธารณตฺตา ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

ตสฺมาดิ ยสฺมา ทุวิเธ นาเม อาปตฺตีติ สพฺพสาธารณํ นาม 0 , ตสฺมา. ,9๔๗ 

“คำว่า ตสฺมา (ดังนั้น) หมายความว่า เพราะชื่อว่าอาปติในชื่อทั่ง ๒ เป็นชื่อทั่วไปแก่อาปติ 
ทั่งปวงนั้น”] 

ตตฺถ สุกฺกวิสฺสฏฺจีติ วตฺถุ เจว โคตฺตฌฺจ, สงฺฆาทิเสโสติ นามฌฺเจว อาปตฺดิ จ. 

ในวัตถุ โคตร ชื่อ และอาบ้ตเหล่านั้น [ศัพท์นี้]คือ สุกกวิสสัฏฐิ เป็นทั้งวัตถุ [เพราะ 
เป็นการล่วงละเมิด] และโคตร [เพราะไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่น] ส่วน[ศัพท์นี้]คือ สังฆาทิเสส เป็นทั้ง 
ชื่อ [เพราะเป็นชื่อที่เกี่ยวกับประเภทของตน]และอาบต[เพราะพึงต้องด้วยการล่วงละเมิดนั้นๆ] 

[คำว่า ตตฺถ เพิ่มปาฐเสสะว่า วตฺถุโคตฺตนามาปตฺตีสุ ที่กล่าวไว้ในประโยคก่อน ข้อความนี้กล่าว 
ไว้เพื่อแจกแจงว่า ชื่อว่า สุกกวิสฺสฏฺริ เป็นทั่งวัตถุและโคตร กล่าวคือ ชื่อว่า สุกกวิสฺสฏฺริ เป็นวัตถุ คือ 
การล่วงละเมิด และเป็นโคตร คือ สิ่งที่ทั่วไปกับจำพวกเดียวกัน ไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่น โดยการปล่อยนั้าอสุจิ 
ไม่เกี่ยวกับกายลังสัคคะ เป็นต้น (คำว่า โคตฺต มีรูปวิเคราะห์ในฎีกาใหม่ว่า ค 0 ตายดีติ โคตฺตํ (สิ่งที่รักษา 
ความเข้าใจ[ว่า เป็นการปล่อยนั้าอสุจิ] และศัพท์[ว่า สุกกวิสฺสฏฺริ] ชื่อว่า โคตร) 

ข้อความว่า “ชื่อว่า สงฺฆาทิเสโส เป็นทั่งชื่อและอาปติ” หมายความว่า ชื่อว่า สังฆาทิเสส เป็น 
ชื่อทั่วไปที่เกี่ยวกับปร ะเภทเดียวกัน และเป็นอาปติ คือ ลิ่งที่ภิกษุพึงต้องด้วยการล่วงละเมิดนั้นๆ 

คำว่า สุกฺกวิสฺสฏฺรีดิ ให้เพิ่มปาฐเสสะว่า อย 0 สทฺโท เข้ามาแปลร่วม โดย อิดิ ศัพท์ที่แปลว่า 
“คือ” ใช้ในอรรถนิทัสสนะ (แสดง) คือ แสดงเนื้อความที่ศัพท์พึงกล่าว โดยแปลตามเนื้อความของศัพท์ 
นั้นๆ ไม่แปลทับศัพท์เหมือน อิติ ศัพท์ที่ใช้ในความหมายว่า ปทัตถวิปัสลาส คือ เปลี่ยนอรรถของบท 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๑๓ 


ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

สุกฺกวิสฺสฏฺรีติ สุกกวิสฺสฏฺริ นามาย 0 . อิติสทฺโท เหตฺถ วจนียตฺถํ นิทสฺเสติ. นิทสฺสนมตฺตฌฺเจต 0 
“สุกุกวิสฺสฎรี”ติ กายสํสคฺคาทีนมฺปิ วตฺถุอาทิภาเวน อิจฺฉิตพฺพตฺตา. 8๔๘ 

“คำว่า สุกกวิสฺสฏฺริ หมายความว่า ศัพท์นี้ที่ชื่อว่า สุกกวิสสัฏฐิ 

จริงอยู่ อิติ ศัพท์ในบทนี้ย่อมแสดงเนื้อความที่ศัพท์พึงกล่าว อนึ่ง คำว่า สุกกวิสฺสฏฺริ นี้เป็น 
เพียงตัวอย่าง เพราะพึงปรารถนาแม้การสัมผัสกายเป็นต้นโดยความเป็นวัตถุเป็นต้น” 

ในคำว่า สงฺฆาทิเสโสดิ ให้เพิ่มปาฐเสสะว่า อย 0 สทฺโท เข้ามาแปลร่วมเช่นเดียวกัน โดย อิดิ ศัพท์ 
ที่แปลว่า “คือ” ใช้ในอรรถนิทัสสนะ (แสดง) ดังที่กล่าวมาแล้ว ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

สงเฆาทีเสโสติ สงฺฆาทิเสโส นามาย 0 . เอตฺถ ปน อิดิสทฺโท วจนวจนียสมุทาย 0 นิทสฺเสติ. เตนาห 
“นามฌฺเจว อาปดฺดิ จา” ติ. 8 ๔๙ 

“คำว่า สงฺฆาทิเสโส หมายความว่า ศัพท์นี้ที่ชื่อว่า สังฆาทิเสส อนึ่ง อิดิ ศัพท์ในบทนี้ย่อม 
แสดงกลุ่มศัพท์และเนื้อความที่ศัพท์พึงกล่าว ฉะนั้นจึงกล่าวว่า นามฌฺเจว อาปตฺดิ จ (เป็นทั้งชื่อและอาบต)] 

ตตฺถ “สุกกวิสุสฏฺรี กายสํสคฺคนุ”ติอาทิวจเนนาปิ “นานาวตฺถุกาโย”ติ วจเนนา!) วตฺถุ 
เจว โคตฺตฌฺจ คหิตํ โหติ, “สงฺฆาทิเสโส”ติ วจเนนา!) “อาปตฺติโย”ติ วจเนนา!) นามฌฺเจว อาปตฺดิ 
จ คหิตา โหติ, ตสุมา เอเตสุ ยสุส กสุสจิ วเสน กมฺมวาจา กาดพุพา. 

ในวัตถุเป็นต้นนั้น วัตถุและโคตรลูกระบุถึงด้วยคำว่า สุฤกวิสฺสฏฺรี และ กายส 0 สคฺคํ 
เป็นต้น และด้วยคำว่า นานาวตฺถุกาโย 

ส่วนชื่อและอาบติลูกระบุถึงด้วยคำว่า สงฺฆาทิเสโส และด้วยคำว่า อาปตฺติโย 

ดังนั้น จึงควรทำกรรมวาจาโดยเนื่องด้วยวัตถุเป็นต้นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 

[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า 

- ปุจฉา (คำถาม) คือ คำไหนระบุถึงวัตถุเป็นต้นนั้นด้วยกรรมวาจา 

- อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแจกแจงว่า คำไหนระบุถึงวัตถุเป็นต้นนั้นด้วย 
กรรมวาจามิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า อธิบายว่า ในวัตถุเป็นต้นนั้น วัตถุและโคตรถูกระบุถึง 
ด้วยคำว่า สุกกวิสฺสฏฺรี และ กายส 0 สคฺคํ เป็นต้น และด้วยคำว่า นานาวตฺถุกาโย ส่วนชื่อและอาปติถูกระบุถึง 
ด้วยคำว่า สงฺฆาท่เสโส และด้วยคำว่า อาปตฺดิโย ดังคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 


๗๑๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


ตยิทํ กมฺมวาจาย เกน วจเนน คหิตนฺติ อนุโยค 0 สนฺธาย “ตตฺถา”ติอาทิมาห. ๑๕๐ 

“ท่านหมายเอาคำถามว่าคำไหนระบุถึงวัตถุเป็นต้นนั้นด้วยกรรมวาจา จึงกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น” 

อปิ ศัพท์ในคำว่า วจเนนาปิ ทั้ง ๒ ศัพท์ท่าหน้าที่สมุจจยะเหมือน จ ศัพท์ แต่ท่านประกอบใช้ 
อปิ ศัพท์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ซํ้ากับ เจา และ จ ศัพท์ที่จะกล่าวต่อมาในประโยคเดียวกัน 

คำว่า “สงฆาทิเสโส”ติ วจเนนาปิ “อาปตฺดิโย”ติ วจเนนาปิ นามฌฺเจว อาปตฺติ จ คหิตา โหดิ (ส่วน 
ชื่อและอาบเตถูกระบุถึงด้วยคำว่า สงฺฆาทิเสโส และด้วยคำว่า อาปตฺดิโย) ในฎีกาใหม่กล่าวถึงเหตุที่คำว่า 
อาปติ ระบุถึงชื่อและอาปติทั้งสองอย่างว่า 

สพฺพสาธารณนามตฺตา วีดิกฺกเมน อาปชฺชิตพฺพตฺตา จ นามฌฺเจว อาปตฺดิ จ โหดีติ อาห 
“อาปตฺดิโยติ วจเนนาปี”ติ .' 9 

“ชื่อและอาบัติย่อมมีได้ เพราะเป็นชื่อทั่วไปแก่ชื่อทั้งหมด และเป็นลิ่งที่ภิกษุพึงต้อง ด้วยการ 
ล่วงละเมิด ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อาปตฺดิโยติ วจเนนาปิ (และด้วยคำว่า อาปตฺดิโย)” 

การนำเหตุมาแสดงข้างด้นชื่อว่า เหตุสัมพันธ์ คือ การประกอบความด้วยการแสดงเหตุ ดังที่ 
กล่าวไว้ในสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘ 

นอกจากนั้น ท่านยังแสดงปทานุสัมพันธ์ของการกล่าวบทว่า อาปตฺติโยดิ วจเนนาปิ ดังนี้ 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ช้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า ชื่อและอาบัติถูกระบุถึงด้วยคำว่า 
สงฺฆาทิเสโส และด้วยคำว่า อาปตฺดิโย ด้วยประโยคว่า “สงฆาทิเสโส”ติ วจเนนาปิ “อาปตฺดิโย”ติ วจเนนาปิ 
นามฌฺเจว อาปตฺดิ จ คหิตา โหติ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดชื่อและอาบัติจึงถูกระบุถึงด้วยคำว่า อาปตฺดิโย 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ชื่อและอาบัติควรถูกระบุถึงด้วย คำ ว่า สงฺฆาทิเสโส เท่านั้น 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะขจัดความสงสัยนี้ จึงกล่าวว่า “อาปตฺดิโย”ติ วจเนนาปิ อธิบายว่า 
ชื่อและอาบัติไม่ใช่ถูกระบุถึงด้วยคำว่า สงฺฆาทิเสโส เท่านั้น แต่ยังถูกระบุถึงด้วยคำว่า อาปตฺดิโย อีกด้วย 
ดังนี้แล 

คำว่า ตสฺมา (ดังนั้น) นั้นส่วนใหญ่ต้องนำประธานจากประโยคต้นมาเปลี่ยนเป็นบทนามที่ลง 
ปัญจมีวิภัตติ แต่ในที่นี้เป็นการสรุปความ ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๗๗) จึงอธิบาย ตสฺมา ว่า เพราะภิกษุควรทำ 
วินัยกรรมมีปริวาสเป็นต้นโดยเนื่องด้วยวัตถุ โคตร ชื่อ และอาบัติ 

ในคำว่า เอเตสุ ยสฺส กสฺสจิ วเสน ท่านประกอบใช้เป็นรูปปุงลิงค์ว่า เอเตสุ ยสฺส กสฺสจิ โดย 
เพิ่มปาฐเสสะเป็นรูปว่า เอเตสุ อตฺเถสุ (ในบรรดาเนื้อความเหล่านั้น) ยสฺส กสฺสจิ อตฺถสฺส (เนื้อความ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๑&' 


อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพราะ วตฺถุ และ โคตฺต เป็นนปุงสกลิงค์, สงฆาทิเสส เป็นปุงลิงค์ ส่วน อาปตฺติ เป็น 
อิตถีลิงค์ การแปลตามศัพท์จึงเพิ่ม อตฺถ เข้ามาเป็นปาฐเสสะเพื่อให้หมายถึงศัพท์ที่มีลิงค์ต่างกันเหล่านี้] 


กมุมวาจาปริโยสาเน จ สเจ อปฺปภิกฺขุโก อาวาโส โหติ, สกฺกา รตฺติจฺเฉท 0 อนา- 
ปชฺชนฺเตน วสิตุ, ตตฺเถว “ปริวาสํ สมาทิยามิ, วตฺตํ สมาทิยามี”ติ ติฤขตฺตุ 0 วตฺตํ สมาทาตพฺพ 0 . 
สมาทิยิตฺวา ตตฺเถว สงฺฆสฺส อาโรเจตฺวา ปุน อาคตาคตานํ ภิกฺขูนํ อาโรเจนฺเตน วตฺตเภทฌฺจ 
รตฺติจฺเฉทฌฺจ อกตฺวา ปริวสิตพฺพํ. 

อนึ่ง ในเวลาสวดกรรมวาจาจบ ถ้ากัดมีภิกษุน้อย ภิกษุอาจอยู่ได้ไม่ขาดราตรี พึง 
สมาทานวัตร ๓ ครั้งในโรงอุโบสถนั้นนั่นแหละว่า ปริวาส 0 สมาทิยามิ (กระผมสมาทานปริวาส), 
วดฺดํ สมาทิยามิ (กระผมสมาทานวัตร) ครั้นสมาทานแล้วควรบอกแก่สงฆ์ในโรงอุโบสถนั้นเอง 
แล้วบอกแก่ภิกษุอาคันตุกะที่มาแล้ว ๆ อีก พึงอยู่ปริวาสไม่ทำการทำลายวัตรและขาดราตรี 

[ประโยคว่า สกกา รตฺติจฺเฉท 0 อนาปชฺชนฺเตน วสิตุ๊ เป็นประโยคภาววาจก คือ ประโยคที่ 
เน้นกิริยาเป็นหลัก มีอนภิหิตกัตตา คือ อนาปชฺชนฺเตน และกริยาคุมพากย์ คือ สกฺกา 

ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๗๗) กล่าวว่า ภิกษุอาจสมาทานด้วยบทใดบทหนึ่งในบททั้ง ๒ ว่า ปริวาส 0 
สมาทิยามิ (กระผมสมาทานปริวาส), วตฺตํ สมาทิยามิ (กระผมสมาทานวัตร) ก็ได้ หรือจะสมาทานด้วยบท 
ทั้ง ๒ ก็จะเป็นการสมาทานด้วยดี ดังที่พระอรรถกถาจารย้จะกล่าวต่อไปว่า เอกปเทนาปิ เจตถ นิกฺขิตฺโต 
โหติ ปริวาโส, ทฺวีหิ ปน สุนิกฺขิตฺโตเยา สมาทาเนปิ เอเสา นโย (อนึ่ง ปริวาสเป็นอันเก็บแล้วด้วยบท 
เดียวในบทเหล่านี้ แต่เมื่อถูกเก็บไว้ด้วยบททั้ง ๒ ก็เป็นอันเก็บไว้ด้วยดีทีเดียว แม้ในการสมาทานก็มี 
นัยเดียวกัน) 

นอกจากนั้น ฎีกาใหม่ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ภิกษุอาจสมาทานวัตรด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งซึ่ง 
เป็นภาษาของตนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องสมาทานด้วยภาษาบาลีเท่านั้นเหมือนการสวดกรรมวาจาที่จำต้องใช้ 
ภาษาบาลีอย่างเดียว 

ข้อความว่า “การทำลายวัตร” หมายความว่า วัตรของภิกษุผู้อยู่ปริวาส มี ๙๔ ข้อ ซึ่งตรัสไว้ 
ในคัมภีร์จูฬวรรค ปาริวาสิกขันธกะ® ๕๒ เช่น น ภิกฺขเว ปาริวาสิเกน ภิกขุนา สาทิตพฺพ 0 ปกตตฺตานํ 
ภิกขนํ อภิวาทนํ ปจฺจุฏฺรานํ (ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงยินดีการไหว้ การลุกรับ ของภิกษุผู้ 
เป็นปกตัตตะทั้งหลาย) เป็นต้น 

ข้อความว่า “การขาดราตรี” มี ๓ ประเภท คือ 


6ไเ๑ ๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


๑. สหวาสะ การนอนในที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุปกตัตตะ แต่ถ้าภิกษุทำอิริยาบถ ๓ 

คือ การยืน เดิน และนั่ง ในที่มุงบังเดียวกันไม่เป็นการขาดราตรี 

๒. วิปปวาสะ การไม่อยู่ร่วมกับภิกษุปกตัตตะในเวลาอรุณขื้น 

๓. อนาโรจนะ การไม่บอกวัตรเมื่อเห็นภิกษุอื่น 

ดังข้อความในคัมภีร์จูฬวรรคว่า 

ตโย โข อุปาลิ ปาริวาสิกสฺส ภิกฺขุโน รตฺติจฺเฉทา สหวาโส วิปฺปวาโส อนาโรจนา. อิเม โข อุปาลิ 
ตโย ปาริวาสิกสฺส ภิกฺขุโน รตฺติจฺเฉทา. 8๕๓ 

“อุบาลี รัตติเฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี ๓ อย่าง คือ 
๑. สหวาสะ (การอยู่ร่วมกัน) ๒. วิปปวาสะ (การอยู่ปราศ) ๓. อนาโรจนา (การไม่บอก) 

อุบาลี รัตติเฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี ๓ อย่างนี้แล” 

คำว่า ปุน อาคตาคตานํ ภิกฺขูนํ อาโรเจ นฺเ ตน (บอกแก 1 ภิกษุอาคันตุกะที่มาแล้วๆ อีก) หมายถึง 
การบอกวัตรแก่ภิกษุอาคันตุกะที่เข้ามาวัดด้วยกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยประกอบใช้พจน์ตามจำนวนภิกษุ 
อาคันตุกะว่า 

ภิกษุอาคันตุกะ ๑ รูป ะะ อายสฺมา ธาเรตุ (ท่านผู้มีอายุโปรดทรงจำ) 

ภิกษุอาคันตุกะ ๒ รูป ะะ อายสุมนุตา ธาเรนฺตุ (ท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดจำ) 

ภิกษุอาคันตุกะ ๓ รูป ะะ อายสฺมนฺโต ธาเรนฺตุ (ท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดจำ) 

ภิกษุอาคันตุกะ ๔ รูปขึ้นไป ะะ สงโ 1 ฆ ธาเรตุ (สงฆ์โปรดจำ)] 

สเจ น สกฺกา โหติ ปริวาสํ ใสเธตุ, นิกฺฃิตฺตวตฺเตน วสิตุกาโม โหติ, ตตฺเถว สงฺฆมชฺเฌ 
เอกปุคฺคลสฺส วา สนฺติเก “ปริวาส 0 นิกฺขิปามิ, วตฺตํ นิกฺขิปามี”ติ ปริวาใส นิกฺขิปีตพฺโพ. 

ถ้าภิกษุไม่อาจประพฤติปริวาสให้บริสุทธิ้ได้ แต่ต้องการจะอยู่ด้วยวัตรที่เก็บไว้ ควร 
เก็บปริวาสในท่ามกลางสงฆ์ที่โรงอุโบสถนั้นนั่นแหละ หรือในสำนักของภิกษุรูปหนึ่งว่า ปริวาส 0 
นิกฺขิปามิ (กระผมเก็บปริวาส), วตฺตํ นิกฺขิปามิ (กระผมเก็บวัตร) 

[คำว่า เอกปุคฺคลสฺส วา สนฺดิเก (หรือในสำนักของภิกษุรูปหนึ่ง) มีคำอธิบายในฎีกาใหม่ว่า 
มาฬกโต ปน ภิกฺขูสุ นิกฺขนฺเตสุ เอกสฺสปิ สนุติเก นิกฺขิปิตุ 0 วฏฺฏติ. มาฬกโต นิกฺขมิตุ , วา สดี 
ปฏิลภนฺเตน สห คจฺฉนฺตสฺส สนฺดิเก นิกฺขิปิตพฺพ 0 . เตนาห “เอกปุคฺคลสฺส วา สนฺดิเก”ติ. 8 '* ๔ 

“อนึ่ง เมื่อภิกษุออกจากโรงอุโบสถแล้ว ควรเก็บปริวาสในสำนักของภิกษุรูปหนึ่งก็ได้ ส่วนภิกษุ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๑๗ 


ผู้ออกจากโรงอุโบสถแล้วระลึกได้ พึงเก็บปริวาสในสำนักของภิกษุผู้ไปร่วมกัน ฉะนั้น จึงกล่าวว่า เอก- 
ปุคฺคลสฺส วา สนฺติเก (หรือในสำนักของภิกษุรูปหนึ่ง)” 

ข้อความข้างต้นแสดงปทานุสัมพันธ์ของ เอกปุคฺคลสฺส วา สนฺดิเก ดังนี้ 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ตตฺเถา สงฺฆมชฺเฌ เอกปุคฺคลสฺส วา 
สนฺติเก “ปริวาส 0 นิกฺขิปามิ, วตฺตํ นิกฺขิปามี”ติ ปริวาโส นิกฺขิปิตพฺโพ (ควรเก็บปริวาสในท่ามกลางสงฆ์ 
ในโรงอุโบสถนั้นนั้นแหละ หรือในสำนักของภิกษุรูปหนึ่งว่า ปริวาส 0 นิกฺขิปามิ, วตฺตํ นิกฺขิปามิ) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงควรเก็บปริวาสในสำนักของภิกษุรูปหนึ่ง 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุควรเก็บปริวาสในท่ามกลางสงฆ์ในโรงอุโบสถนั้น 
อย่างเดียว มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวคำว่า เอกปุคฺคลสฺส วา สนฺติเก อธิบาย 
ว่า เมื่อภิกษุออกจากโรงอุโบสถแล้ว ควรเก็บปริวาสในสำนักของภิกษรูปหนึ่งก็ได้ ส่วนภิกษุผู้ออกจาก 
โรงอุโบสถแล้วระลึกได้พึงเก็บปริวาสในสำนักของภิกษุผู้ไปร่วมกัน ฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า เอกปุคฺคลสฺส วา 
สนฺดิเก ดังนี้แล] 

เอกปเทนาบิ) เจตฺถ นิกฺขิตุโต โหติ ปริวาโส, ทฺวีหิ ปน สุนิกฺขิตุโตเยว. สมาทาเนบิ) เอเสว 
นโย. นิกฺขิตุตกาลโต ปฏฺจึาย ปกตตุตฏฺราเน ติฏฺรติ. 

อนึ่ง ปริวาสเป็นอันเก็บแล้วด้วยบทเดียวในบทเหล่านี้ แต่เมื่อถูกเก็บไว้ด้วยบททั้ง ๒ 
ก็เป็นอันเก็บไว้ด้วยดีทีเดียว แม้ในการสมาทานก็มีนัยเดียวกัน 

ภิกษุดำรงอยู่ในฐานะเป็นปกตัตตะตั้งแต่เวลาที่เก็บวัตรแล้ว 

[คำว่า ปกตตฺตฏฺราเน ดิฏฺรติ (ดำรงอยู่ในฐานะเป็นปกดัดตะ) ฎีกาใหม่ (หน้า ๒๗๙) อธิบายว่า 
ดำรงอยู่ในฐานะที่ควรแก่สังฆกรรม คือ สามารถเข้าร่วมสังฆกรรมกับภิกษุรูปอื่นได้ในโรงอุโบสถ 

สรุปความว่า ภิกษุผู้ต้องอาปติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ ต้องขอปริวาสกับสงฆ์ตามจำนวนวันที่ 
ปกปิดไว้ มีวิธีปฏิปติโดยย่อ ดังนี้ 

๑. ขอปริวาสกับสงฆ์ ๔ รูปขึ้นไปในโรงอุโบสถ โดยกล่าวคำขอปริวาสว่า อห 0 ภนฺเต เอก 0 
อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฌฺเจตนิก 0 สุกกวิสฺสฏฺรึ เอกาหปฺปฏิจฺฉนฺนํ (กระผมต้องอาปติชื่อว่าสัญเจตนิกาสุกก- 
าสสัฏฐิข้อหนึ่ง ปิดไว้วันเดียว) เป็นต้น 

๒. สงฆ์ให้ปริวาสด้วยกรรมวาจา 


( ซิ ) (^0 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


๓. ภิกษุ ผู้ ขอปริวาสต้องสมาทานปริวาสว่า ปริวาส 0 สมาทิยา มิ (กระผมสมาทานปริวาส), วตฺตํ 
สมาทิยามิ (กระผมสมาทานวัตร) แล้วบอกปริวาสว่า อห 0 ภนฺเต เป็นต้น หลังจากนั้นแล้ว จึงเก็บวัตรใน 
ท่ามกลางสงฆ์ หรือภิกษุรูปหนึ่งภายในสีมาว่า ปริวาส 0 นิกฺขิปามิ (กระผมขอเก็บปริวาส), วตฺตํ นิกฺขิปามิ 
(กระผมขอเก็บวัตร) เพราะส่วนมากแล้วภิกษุไม่อาจประพฤติปริวาสตลอดวันตลอดคืนได้ แต่ถ้าสามารถ 
ประพฤติได้ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บวัตร 

๔. โดยทั่วไปภิกษุผู้อยู่ปริวาสมักอยู่ตลอดราตรี เพราะเวลากลางวันอาจมีพระอาคันตุกะเข้ามา 
ในวัดได้ จึงควรอยู่ปริวาสในยามราตรีเพื่อหลีกเลี่ยงการบอกปริวาสแก่พระอาคันตุกะดังกล่าว ดังนั้น ภิกษุ 
จึงต้องสมาทานและบอกปริวาสอีกรอบหนึ่งในตอนคํ่าเพื่อให้ได้ราตรี ส่วนใหญ่มักเป็นเวลาหลังสวดมนต์ค 0 า 
แล้ว หลังจากนั้นจึงประพฤติปาริวาสิกวัตร ๙๔ ข้อ และไม่ให้ขาดราตรีด้วยการแยกไปนอนในกุฏิอีกแห่ง 
หนึ่ง 1 ซึ่งมีที่มุงบังต่างกัน อีกทั้งบอกปริวาสแก่ภิกษุอาคันตุกะที่เข้ามาวัดตั้งแต่เวลานั้นจนถึงอรุณขึ้น 

๔. เมื่ออรุณขึ้นแล้ว ให้เก็บวัตร (แต่ถ้าเป็นมานัต ต้องบอกมานัตซํ้าอีกแล้วจึงเก็บมานัต)] 

อถาเนน ปจฺจูสสมเย เอเกน ภิกฺขุนา สทฺธึ ปริฦขิตฺตสฺส วิหารสฺส ปริกฺเขปโต, อปริกฺขิตฺตสฺส 
ปริกฺเขปารหฏฺรานโต เทฺว เลฑฺฑุปาเต อติกฺกมิตฺวา มหามคฺคโต โอกฺกมฺม คุมฺเพน วา วติยา วา 
ปฏิจฺฉนฺนฏฺราเน นิสีทิตฺวา อนฺโตอรุเณเยว วตฺตํ สมาทิยิตฺวา อาโรเจตพฺพํ. ยมฺบิ) อฌฺฌํ ภิกฺขุ 
ปสฺสติ, ตสฺสาบิ) อาโรเจตพฺพเมว. อรุเณ อุฏฺริเต ตสฺส สนฺติเก วตฺตํ นิกฺขิบิ)ตุวา ริหารํ คนุตพฺพํ. 
สเจ โส ปุเรอรุเณเยว เกนจิ กรณีเยน คโต, ริหารํ คนุตุวา ยํ สพฺพปรมํ ภิกฺขุ ปสฺสติ, ตสฺส 
อาโรเจตุวา นิกฺขิบิ)ตพฺพํ. เอว 0 สลฺลกฺเขตุวา ยาว รตุติโย ปูเรนุติ, ตาว ปริวตุถพฺพํ, อยํ สงฺเขปโต 
ปฏิจฺฉนุนปริวาสวินิจฺฉโย, วิตุถาโร ปน สมนุตปาสาทิกาย วินยสำณฺณนาย วุตุตนเยเนว 
เวทิตพฺโพ. 

ภายหลังจาก[เวลาที่เก็บวัตรแล้ว]นั้นในเวลาใกล้รุ่ง ภิกษุผู้เก็บวัตรแล้วนั้นพร้อมด้วย 
ภิกษุรูปหนึ่งออกนอกวัดให้ล่วง ๒ เลฑฑุบาตจากรั้วของวัดที่มีรั้ว หรือจากที่ควรจะเป็นรั้ว 
ของวัดที่ไม่มีรั้ว เมื่อลงจากทางใหญ่แล้วนั่งในที่กำบังด้วยพุ่มไม้หรือรั้ว พึงสมาทานบอกวัตร 
ภายในอรุณทีเดียว แม้เธอเห็นภิกษุอื่นใดต้องบอกแก่ภิกษุนั้นด้วย เมื่ออรุณขึ้นแล้วพึงเก็บวัตร 
ในสำนักของภิกษุผู้ไปด้วยกันแล้วกลับวัด 

ล้าภิกษุผู้ไปด้วยกันนั้นรีบกลับวัดก่อนอรุณจะขึ้นเพราะมีกิจจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เธอกลับไปวัดแล้วพึงบอกแก่ภิกษุที่ตนเห็นก่อนแล้วจึงเก็บวัตร ภิกษุกำหนด[ราตรี]อย่างนี้แล้ว 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๑๙ 


พึงอยู่ปริวาสจนครบราตรี นี้คือข้อวินิจฉัยของปฏิจฉันนปริวาสโดยสังเขป ส่วนความละเอียด 
พึงทราบตามนัยที่กล่าวไว้นั่นเทียวในอรรถกถาพระวินัยชื่อว่า สมันตปาสาทิกาเถิด 

[วิธีสมาทานปริวาสและบอกปริวาสตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น เนื่องด้วยภิกษุผู้สามารถแยกจำวัด 
ในที่ซึ่งมีที่มุงบังต่างกันสามารถสมาทานและบอกปริวาสได้ทุกวัน แต่ภิกษุที่ต้องการจำวัดในที่ปกติไม่แยก 
ไปต่างหากและไม่ต้องการสมาทานและบอกปริวาสทุกวัน อาจสมาทานและบอกปริวาสในเวลาก่อนอรุณขึ้น 
แล้วจึงเก็บวัตรเมื่ออรุณขึ้นแล้ว มีวิธีปฏิบัติ'โดยย่อ ดังนี้ 

๑. ในเวลาใกล้รุ่ง ให้ภิกษุ ผู้ ประพฤติปริวาสออกจากวัดไป ๒ เลฑฑุบาต (ช่วงขว้างก้อนดิน ๒ 
ครั้ง) นับจากรั้ววัดที่มีรั้ว หรือที่อาจกั้นรั้วของวัดที่ไม่มีรั้ว พร้อมกับภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
๒. เดินออกจากทางใหญ่นั่งในที่กำบังด้วยพุ่มไม้หรือรั้ว 
๓. สมาทานและบอกปริวาสก่อนอรุณขึ้นเล็กน้อยในสำนักของภิกษุที่มาด้วยกัน 
๔. ในเวลานั้น ถ้าพบภิกษุรูปอื่น ก็ต้องบอกปริวาสอีกด้วย 
๕. เมื่ออรุณขึ้นแล้วให้เก็บวัตรในสำนักของภิกษุที่มาด้วยกันนั้นแล้วกลับวัด 
๖. ถ้าภิกษุที่มาด้วยกันมีธุระกลับวัดก่อนอรุณขึ้นด้วยกิจมีการขับถ่ายเป็นต้น ภิกษุผู้ประพฤติ 
ปริวาสยังไม่ได้เก็บวัตรควรรอจนกว่าอรุณจะขึ้น เมื่ออรุณขึ้นแล้วจึงกลับวัดไปแล้วบอกปริวาสกับภิกษุที่ 
เห็นเป็นรูปแรก ซึ่งจะเป็นพระที่อยู่ประจำหรือพระอาคันตุกะก็ตาม แล้วจึงเก็บวัตรในสำนักของภิกษุนั้น 

คำว่า อถ นิสลัยพม่าแปลว่า “ภายหลังจากนั้น” คือ ภายหลังจากเวลาที่เก็บวัตรแล้วนั้น ตาม 
นัยนี้ อถ ศัพท์เป็นนิบาตที่มีอรรถเหมือน ตโต (จากนั้น) เพิ่มปาฐเสสะว่า ปรํ (ภายหลัง) เข้ามาแปลร่วม 
กับ อถ ศัพท์ 

ข้อความว่า “ออกนอกวัดให้ล่วง ๒ เลฑฑุบาต” กล่าวไว้เพื่อสละ สวนูปจาระ (ที่ใกล้แห่งการ 
ได้ยินเสียงท่องบ่นสาธยายของภิกษุทั้งหลาย) ตามที่กล่าวในฎีกาใหม่ (หน้า ๒๗๙) ดังนั้น โบราณาจารย์ 
พม่าจึงถือว่า ถ้าออกไปนอกวัดถึงที่ไม่ได้ยินเลียงท่องบ่นสาธยายของภิกษุทั้งหลาย แม้จะไม่ไกลถึง ๒ 
เลฑฑุบาต ก็สมควร 

ข้อความว่า “เมื่อลงจากทางใหญ่แล้ว” กล่าวไว้เพื่อสละ อุปจาระ (ที่ใกล้ของภิกษุผู้เดินทาง) 
เพราะภิกษุผู้ประพฤติปริวาสต้องบอกวัตรแก่ภิกษุทุกรูปที่ตนพบเห็นในขณะนั้น จึงต้องลงจากทางใหญ่ 
ไปอยู่ในทางน้อยที่ไม่ค่อยมีภิกษุเดินผ่าน 

ข้อความว่า “นั่งในที่กำบังด้วยพุ่มไม้หรือรั้ว” กล่าวไว้เพื่อสละ ทัสสนูปจาระ (ที่ใกล้แห่งการ 
เห็น) กล่าวคือ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเห็นภิกษุรูปอื่นที่อาจเดินผ่านมาในเวลานั้น ถ้าตนพบเห็นเข้า แม้ 


๗๒๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


ท่านจะอยู่ไกล ก็ต้องตามไปบอกวัตร ถ้าตามไปไม่ทันก็ไม่เสียวัตร แต่เลียราตรี จึงควรนั่งที่กำบังเพื่อ 
ไม่ให้ตนเห็นภิกษุรูปอื่น 

คำว่า อนฺโตอรุเณเยา (ภายในอรุณทีเดียว) หมายถึง เวลาก่อนอรุณขึ้นเล็กน้อย เพราะถ้าภิกษุ 
สมาทานปริวาสบอกวัตรก่อนอรุณขึ้นเป็นเวลานาน ถ้าพบภิกษุอื่นที่เดินผ่านมา ก็ต้องบอกวัตรอีกครั้งหนึ่ง 
ดังนั้น จึงควรบอกวัตรในเวลาก่อนอรุณขึ้นเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงความลำบากในการบอกวัตรดังกล่าว 
คำว่า อนฺโตอรุณ มีรูปวิเคราะห์อัพยยีภาวสมาสว่า 

- อรุณสฺส อนฺโต อนฺโตอรุณํ ะะ ภายในแห่งอรุณ ชื่อว่า อันโตอรุณะ 
คำว่า ปุเรอรุณ มีรูปวิเคราะห์อัพยยีภาวสมาสว่า 

- อรุณสฺส ปุเร ปุเรอรุณํ ะะ เวลาก่อนแห่งอรุณ ชื่อว่า ปุเรอรุณะ 

ในที่บางแห่งใช้เป็น ปุรารุณา แทน ปุเรอรุเณ มาจาก ปุรา ศัพท์ + อรุณา ศัพท์ ท่านประกอบ 
ใช้ปัญจมีวิภัตติ , ว่า อรุณา ในที่ประกอบอับ ปุรา ศัพท์ แปลว่า “ในกาลก่อนจากอรุณ” 

ในประโยคว่า อรุเณ อุฏฺริเต ตสฺส สนฺติเก วตฺตํ นิกฺขิปิตุ , วา ริหารํ คนฺตพฺพํ (เมื่ออรุณขึ้นแล้ว 
พึงเก็บวัตรในสำนักของภิกษุผู้ไปด้วยอันแล้วกลับวัด) ชื่อว่า ประโยคภาววาจก คือ ประโยคที่เน้นกิริยาเป็น 
หลัก ท่านผู้กล่าวต้องการเน้นกิริยาไปของภิกษุ จึงประกอบใช้เป็นรูปภาววาจกว่า คนฺตพฺพํ (พึงไป) โดย 
ไม่เน้นกรรม คือ สถานที่ไปอันได้แก่ วัด เพราะลงทุติยาวิภัตติท้าย วิหาร ศัพท์ที่เป็นปุงลิงค์ ดังนั้น 
จึงไม่ประกอบเป็นรูปกรรมวาจกว่า วิหาโร คนฺตพฺโพ โดยลงปฐมาวิภัตติท้าย วิหาร ศัพท์ แม้ในคัมภีร์ 
นิรุตติทีปนี (สูตร ๕๗๐) ก็แสดงตัวอย่างว่า เตน โภค 0 อนุภูยดิ (อันเขาเสวยโภคทรัพย์) จะเห็นได้ว่า ท่าน 
ประกอบใช้บทกรรม คือ โภค 0 เป็นรูปนปุงสกลิงค์ เพราะเป็นประโยคภาววาจก ไม่ประกอบใช้เป็นปุงลิงค์ 
ปฐมาวิภัตติว่า โภโค เหมือนในประโยคกรรมวาจกทั่วไป 

โดยทั่วไป กริยาคุมพากย์ที่เป็นประโยคภาววาจก มักลงอาขยาตวิภัตดิหรือลงกิตก์ปัจจัยท้าย 
อกรรมกธาตุ คือ ธาตุที่ไม่มีกรรม แต่ในบางแห่งก็ลงท้ายสกรรมกธาตุ คือ ธาตุที่มีกรรม เพราะท่าน 
ผู้กล่าวไม่ประสงค์จะระบุถึงกรรม จึงประกอบใช้ภาววาจก ส่วนใหญ่ประโยคภาววาจกในลักษณะนี้จะ 
ไม่มีบทกรรมประกอบร่วม เช่น เคเห เทาทตฺเตน ปจฺจเต (เทาทัตหุงอยู่ในบ้าน) แต่ในบางแห่งก็ประกอบ 
ใช้บทกรรมได้บ้างโดยลงทุติยาวิภัตติตามปกติ เหมือนคำว่า วิหารํ คนุตพุพ 0 ในประโยคช้างด้น 

ความจริงแล้ว การใช้ภาษาขึ้นอยู่อับชาวโลกเป็นหลักสำคัญ ชาวโลกนั้นมักกล่าวถึงสิ่งที่มีจริง 
ให้เหมือนไม่มีจริงบ้าง เช่น อนุทรา กฌฺฌา (หญิงสาวไม่มีท้อง) เพราะหญิงสาวมีท้องตามธรรมชาติ แต่ 
กลับกล่าวว่าไม่มีท้อง ซึ่งหมายถึงการตั้งครรภ์ที่มีท้องใหญ่ หรือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีจริงให้เหมือนมีจริงบ้าง 
เช่น สมุทฺโท กุณฺฑิกา (มหาสมุทรเป็นนํ้าเต้า) เพราะมหาสมุทรใหญ่กว่านํ้าเด้ามาก ดังนั้น ในที่บางแห่ง 
จึงประกอบใช้ภาววาจกท้ายสกรรมกธาตุได้เมื่อไม่ต้องการจะกล่าวกรรม 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๒๑ 


ดังคำอธิบายในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตาว่า 


กมฺมสฺสาวจนิจฺฉาย 0 
ภาเวปิ ต 0 ยถา เคเห 


สกมฺมา’ขฺยาตปจฺจยา 
เทวทตเตน ปจจเต. 


วตฺติจฺฉา น ภเว สนุต- มปฺยสนฺตมฺปิ สา ภเว 

ต 0 ยถานุทรา กฌฺฌา สมุทฺโท กุณฺฑิกาติ จ. 8 '“ 

“เมื่อไม่มีความต้องการกล่าวถึงกรรม อาขยาตวิภัตติย่อมลงแม้ในภาววาจก 
ท้ายสกรรมกธาตุ ดังอุทาหรณ์ว่า เคเห เทวทตฺเตน ปจฺจเต (เทวทัตหุงอยู่ในบ้าน) 

ความต้องการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริง ไม่พึงมีได้บ้าง และความต้องการกล่าว 
ถึงสิ่งที่ไม่มีจริง ก็มี'ใต้บ้าง ดังอุทาหรณ์ว่า อนุทรา กฌฺฌา (สาวน้อยไม่มีท้อง), 
สมุทฺโท กุณฺฑิกา (มหาสมุทรเป็นนํ้าเด้า)” 


ข้อความข้างต้นกล่าวตามคำอธิบายในคัมภีร์พาลาวตารว่า 


กมฺมาวจนุจฉายน 
ภาเวปิ ต 0 ยถา เคเห 


วิรุชฺฌต สกมฺมกา 
เทวทตเตน ปจจเต. 


สนฺตมฺปิ วตฺตุมิจฉา น กวาปฺยสนุตมฺปิ สา ภเว 

ต 0 ยกานุทรา กฌฺฌา สมุทฺโท กุณฺฑิกาติ จ. 8 '* 

“เมื่อไม่มีความต้องการจะกล่าวถึงกรรม [การประกอบวิภัตติ]แม้ในภาววาจก 
ท้ายสกรรมกธาตุย่อมไม่ผิด ดังอุทาหรณ์ว่า เคเห เทวทตฺเตน ปจฺจเต (เทวทัตหุงอยู่ 
ในบ้าน) 


ความต้องการจะกล่าวถึงลิ่งที่มีจริง ไม่พึงมีในบางที่ และความต้องการจะ 
กล่าวถึงลิ่งที่ไม่มีจริงนั้น ก็ม้ได้'ในบางที่ ดังอุทาหรณ์ว่า อนุทรา กฌฺฌา (สาวน้อย 
ไม่มีท้อง), สมุทฺโท กุณฺฑิกา (มหาสมุทรเป็นนั้าเต้า)”] 


สุทธั'แดปริวาส 


อิดเรสุ ปน ทฺวีสุ “อาปตฺติปริยนฺตํ น ชานาติ, รตฺติปริยนฺตํ น ชานาตี”ติ อิมสฺมึ วตฺถุสฺมึ 
ขนฺธเก อนุฌฺฌาโต สุทฺธนุตปริวาโส นาม, โส ทุวิโธ จูฬสุทฺธนุโต มหาสุทฺธนุโตติ. ทุวิโธปี เจส 
รตติปริจเฉทํ สกลํ วา เอกจจํ วา อชานนตสส จ อสสรนตสส จ ตตถ เวมติกสส จ ทาตพโพ. 


๗๒๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


อาปตฺติปริยนฺตํ ปน “เอตฺติกา อหํ อาปตฺติโย อาปนฺโน”ติ ชานาตุ วา, มา วา, อการณเมต 0 . 
ตสฺส ทานวิธิ ขนฺธเก อาคโต. วินิจฺฉยกถา ปน วิตฺถารโต สมนฺตปาสาทิกาย 0 วุตฺตา. 

บรรดาปริวาสทั้ง ๒ ประเภทอื่น[จากปฏิจฉันนปริวาสนั้น] ปริวาสอันพระผู้มีพระภาค 
ได้ทรงอนุญาตไว้ในขันธก ะเพราะเรื่องนี้ว่า อาปตฺติปริยนฺตํ น ชานาติ, รตฺติปริยนฺตํ น ชานาติ 
(ภิกษุไม่ร้ที่สุดอาบติ ไม่รู้ที่สุดราตรี) ชื่อว่า สุ ทธั'แดปริวาส มี ๒ ประเภท คือ 

๑. จูฬสุทธนตปริวาส สุทธันตปริวาสเล็ก 

๒. มหาสุทธันตปริวาส สุทธันตปริวาสใหญ่ 

อนึ่ง สุทดัแดปริวาสทั้งสองนั้น สงฆ์ควรให้แก่ 

- ภิกษุผู้ไม่รู้จำนวนราตรีทั้งหมดหรือบางส่วน 

- ภิกษุผู้ระลึกไม่ได้ 

- ภิกษุผู้มีความสงสัยในจำนวนราตรีนั้น 

อนึ่ง ภิกษุนั้นจะรู้ที่สุดของอาบ้ติว่า เราต้องอาปติประมาณเท่านี้ก็ตาม ไม่รู้ก็ตาม 
นั้นไม่ใช่เหตุ วิธีให้สุทธันตปริวาสนั้นมาแล้วในคัมภีร์ขันธกะ 8๕๗ ส่วนคำวินิจฉัยได้กล่าวไว้โดย 
ละเอียดในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา 8๕๘ 

[ท่านกล่าวข้อความนี้เพื่อแสดงสุทธันตปริวาสอื่นจากปฏิจฉันนปริวาสที่กล่าวมาแล้ว ปน ศัพท์ 
ในคำว่า อิดเรสุ ปน ทำหน้าที่ปักขันดรโชตกะ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่สุทธันตปริวาส 

จูฬสุทธันตปริวาส คือ ปริวาสที่ให้แก่ภิกษุผู้จำจำนวนวันที่หมดจดได้ แต่จำวันที่ปกปิดอาปติไว้ 
ไม่ได้ จึงต้องเข้าปริวาสโดยมีวันที่หมดจดเป็นขอบเขต คือ ภิกษุระลึกโดยอนุโลม คือ ตั้งแต่วันอุปสมบท 
หรือโดยปฏิโลม คือ ตั้งแต่วันเปิดเผยอาปติ แล้วรู้ว่าตนไม่หมดจดตลอดกาลเพียงใด พึงอยู่ปริวาสตลอด 
กาลเพียงนั้น ภิกษุอาจอยู่ปริวาสประเภทนี้นานกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอปริวาส 
ใหม่ เช่น ภิกษุสำคัญว่าตนไม่หมดจด ๑ เดือนแล้วขอปริวาส ๑ เดือน แต่ระลึกได้อีกว่าตนไม่หมดจด ๒ 
เดือน ก็อยู่ต่อไป ๒ เดือนโดยไม่ต้องขอปริวาสใหม่ หรือถ้าหากขอปริวาส ๒ เดือน แต่ระลึกได้อีกว่าตน 
ไม่หมดจด ๑ เดือน ก็อยู่ปริวาสเพียง ๑ เดือน ปริวาสประเภทนี้เพิ่มจำนวนหรือลดจำนวนวันลงได้ 

มหาสุทธันตปริวาส คือ ปริวาสที่พึงให้แก่ภิกษุผู้ระลึกโดยอนุโลมและปฏิโลมตามที่กล่าวไว้แล้ว 
ระลึกไม่ได้ว่าตนหมดจดตลอดกาลเท่านั้น เพียงระลึกว่าตนไม่หมดจดหลังจากอุปสมบทแล้ว ภิกษุนั้นต้อง 
ประพฤติปริวาสตลอดวันเดือนปี นับตั้งแต่วันอุปสมบทไปจนถึงวันขอปริวาส แต่ถ้าระลึกได้ชัดเจนว่าไม่ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๒๓ 


หมดจดตลอดกาลเท่านี้ ก็ลดจำนวนวันประพฤติปริวาสได้ ปริวาสประเภทนี้ไม่อาจเพิ่มจำนวนวันได้ แต่ 
ลดจำนวนวันลงได้ 

คำว่า เอตฺดิกา มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- เอต 0 ปริมาณํ เอดิสฺสาดิ เอตฺติกา (เอต ศัพท์ + ตฺตก ปัจจัยใน ปริมาณ ตัทธิต) 

โดยแปลงสระ อ ที่อยู่หน้า ก ปัจจัยซึ่งมี อา อิตถีปัจจัยอยู่ท้ายเป็น อิ เช่น ปาปิกา ทิฏฺริ (ความ 
เห็นทราม), ภทฺทิกา เทสนา (เทศนาอันงาม) เป็นต้น แต่การแปลงสระ อ เป็น อิ นี้!ม่แน่นอนเสมอไป 
เพราะพบรูปอิตถีลิงค์ว่า ปาปกา, ภทฺทกา ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาอีกด้วย (ดู ปทรูปสิทธิมัฌช่รี เล่ม 
๓ สูตร ๓๘๙) 

เอต ศัพท์ใน อการณเมต 0 แปลตามศัพท์ว่า “การรู้ , หรือไม่รู้ที่สุดของอาปตินั่น” เพิ่มปาฐเสสะว่า 
อาปตฺดิปริยนฺตสฺส ชานนํ วา อชานนํ วา โดยเปลี่ยน ชานาตุ วา มา วา เป็นบทนามภาวสาธนะว่า ชานนํ 
วา อชานนํ วา เพื่อให้สอดคล้องกับ เอต 0 และเปลี่ยน อาปตฺดิปริยนฺดํ ที่ลงทุติยาวิภัตดิเป็นบทที่ลงฉัฏฐี- 
วิภัตติในอรรถกรรมว่า อาปตฺดิปริยนฺตสฺส เพราะเป็นกรรมของบทภาวสาธนะที่นิยมใช้เป็นฉัฏฐีกรรม] 


สโมธานปริวาส 

ฮิตโร ปน สโมธานปริวาโส นาม, โส ติวิโธ โหติ โอธานสโมธาโน อคฺฆสโมธาโน 
มิสฺสกสโมธาโนติ. ตตฺถ โอธานสโมธาโน นาม อนฺตราปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา ปฏิจฺฉาเทนุตสฺส 
ปริวุตฺถทิวเส โอธุนิตุวา มกฺเขตุวา ปุริมาย อาปตุต็ยา มูลทิวสปริจุเฉเท ปจุฉา อาปนุนํ อาปตุดึ 
สโมทหิตุวา ทาตพฺพปริวาโส วุจุจติ. อคฺฆสโมธาโน นาม สมฺพหุลาสุ อาปตุตีสุ ยา เอกา วา 
เทฺว วา ติสฺโส วา สมฺพหุลา วา อาปตุติโย สพฺพจิรปฺปฏิจุฉนุนาโย, ตาสํ อคฺเฆน สโมธาย 
ตาล 0 รตุติปริจุเฉทวเสน อวเสสานํ อูนตรปฺปฏิจุฉนุนานํ อาปตุตีนํ ทาตพฺพปริวาโส วุจุจติ. 
มิสฺสกลโมธาโน นาม นานาวตุถุกาโย อาปตุติโย เอกโต กตุวา ทาตพฺพปริวาโส วุจุจติ. อยํ 
ติริเธปี สโมธานปริวาเส สงฺเขปกถา, วิตุถาโร ปน สมนุตปาสาทิกาย 0 วุตุโต. ฮิท 0 “ปริวตุถพฺพนุ”ติ 
ปทสฺส วินิจุฉยกถามุข 0 . 

ส่วนปริวาสอื่นจากสุทธันตปริวาส ชื่อว่า สโมธานปริวาส สโมธานปริวาสนั้นมี ๓ 
ประเภท คือ 

๑. โอธานสโมธาน (สโมธานปริวาสที่พึงให้โดยยกเลิกวันที่อยู่ปริวาสแล้ว) 


๗๒๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


ปริวาสที่สงฆ์พึงให้แก่ภิกษุผู้ต้องอันตราบ้ติแล้วปิดไว้ โดยยกเลิก คือ ไม่นับวันที่อยู่ 
ปริวาสแล้ว นำอาปิติที่ต้องในภายหลังมารวมเข้าไว้ในขอบเขตวันเดิมของอาบติก่อน 

๒. อัคฆสโมธาน (สโมธานปริวาสที่พึงให้ตามจำนวนราตรีของอาบ้ดิที่ปิดไว้นานที่สุด) 

ปริวาสที่สงฆ์รวมแล้วพึงให้เพื่ออาบัติที่เหลือซึ่งปิดไว้ตํ่ากว่าอาบัติที่ปิดไว้นานกว่า 
อาบติทั้งหมดเหล่านั้น อันเป็นอาบติ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ หรือหลายข้อ ในบรรดาอาบติจำนวน 
มากตามขอบเขต คือ โดยเนื่องด้วยจำนวนราตรีของอาบติเหล่านั้น 

๓. มิสสกสโมธาน (สโมธานปริวาสที่พึงให้โดยรวมอาบติที่มีวัตถุต่างกัน) 

ปริวาสที่สงฆ์พึงให้โดยรวมเอาอาบติที่มีวัตถุต่างกันเข้าด้วยกัน 

ที่กล่าวมานี้เป็นคำกล่าวโดยย่อในสโมธานปริวาสทั้ง ๓ ประเภท ส่วนรายละเอียดได้ 
กล่าวไว้ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา® ๕๙ ข้อนี้เป็นเพียงแนวทางแห่งคำวินิจฉัยของบทว่า ปริวตฺถพพํ 

[ท่านกล่าวประโยคว่า อิตโร ปน เป็นต้นเพื่อแสดงสโมธานปริวาส จัดเป็น ประโยคป'กขันตระ 
คือ แสดงฝ่ายอื่นจากฝ่ายแรกที่ได้แสดงมาแล้ว ส่วนประโยคว่า โส ติวิโธ เป็นต้น จำแนกสโมธานปริวาส 
เป็น ๓ ประเภท จัดเป็น ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อขจัดความสงสัยว่า 
ปริวาสดังกล่าวมีกี่ประเภท ส่วนประโยคว่า ตตฺถ โอธานสโมธาโน เป็นต้น อธิบายสโมธานปริวาสดังกล่าว 
โดยย่อ จัดเป็นประโยควิตถาระ ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อิทานิ ต 0 ติวิธมฺปิ สโมธานปริวาส 0 สงฺเขปโต ทสฺเสตุ๊ “ตด[ถา”ติอาทิมาห .'* 0 

“บัดนี้ ท่านกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้นเพื่อแสดงสโมธานปริวาสทั้ง ๓ อย่างนั้นโดยสังเขป” 

คำว่า โอธุนิตฺวา แปลตามศัพท์ว่า “สลัดแล้ว” คือ ยกเลิก ประกอบรูปศัพท์มาจาก อว บทหน้า 
+ ธู ธาตุ (กมฺปเน ะะ หวั่นไหว) + นา ปัจจัย + ตวา ปัจจัย 

คำว่า มกฺเขตฺวา แปลตามศัพท์ว่า “กำจัดแล้ว” ประกอบรูปศัพท์มาจาก มกฺข ธาตุ (ส 0 โยชน- 
โรสเนสุ = ประกอบ, โกรธ) + เณ ปัจจัย + ตฺวา ปัจจัย อย่างไรก็ตาม มกข ธาตุในที่นี้ใช้ในความหมายว่า 
กำจัด 

คำว่า โอธานสโมธาน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- โอธุนิตฺวา สโมธาโน โอธานสโมธาโน ะะ ปริวาสอันเป็นที่ยกเลิก[วัน , ที่อยู่ปริวาส]แล้วรวม 
[อาปัด] ชื่อว่า โอธานสโมธาน 

คำนี้มีศัพท์เดิมมาจาก โอธุนิตฺวาสโมธาน แปลงสระ อุ ใน ธุ เป็น อา และลบ ตฺวา ปัจจัย ทำ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๒ &: 


ให้สระ อิ ที่เป็นผลของการลง ตฺวา ปัจจัยต้องหายไปด้วยโดยรุกขสกุณนัย คือ วิธีที่เหมือนนกเกาะต้นไม้ 
กล่าวคือ เมื่อตัดต้นไม้แล้ว เงานกที่เกาะอยู่บนต้นไม้ก็หายไปด้วย เพราะนกบินจากไป 

อันตราบิต คือ อาบิตสังฆาทิเสสที่ภิกษุต้องในระหว่างที่อยู่ปริวาสก็ตาม ควรแก 1 มานัตก็ตาม 
ประพฤติมานัตอยู่ก็ตาม ควรแก่อัพภานก็ตาม ยังไม่ได้เก็บวัตร 

คำว่า อคฺฆสโมธาน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อคฺเฆน สโมธาโน อคฺฆสโมธาโน ะะ ปริวาสอันเป็นที่รวมตามจำนวน[ราตรี] ชื่อว่า อัคฆสโมธาน 

คำว่า อคฺฆ ใช้ในความหมายว่า ต้นทุน, การบูชา ดังคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกากล่าวว่า อคฺโฆ 

มูเลฺย จ ปูชเน' 9๖๑ (อคุ'ฆ ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า ด้นทุน และการบูชา) 

อย่างไรก็ตาม อคฺฆ ศัพท์ในที่นี้แปลว่า “ขอบเขต” คือ จำนวนราตรีของอาบิตที่ปิดไว้นานที่สุด 
ดังคัมภีร์นี้อธิบายว่า อคฺเฆน ตาส 0 รตฺดิปริจฺเฉทวเสน (ตามขอบเขต คือ โดยเนื่องด้วยจำนวนราตรีของ 
อาบิติเหล่านั้น) แม้คัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนาก็กล่าวว่า 

อคฺเฆนาติ ปริจฺเฉเทน. อคฺฆสทฺโท ปริจฺเฉทตฺถวาจโก.' 9๖๒ 

“บทว่า อคฺเฆน แปลว่า ‘ด้วยขอบเขต’ อคฺฆ ศัพท์แสดงความหมายว่า ขอบเขต” 

คำว่า มิสฺสกสโมธาน มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- มิสฺสกานํ สโมธาโน มิสฺสกสโมธาโน ะะ ปริวาสอันเป็นที่รวมของอาป็ตที่มีวัตถุต่างอัน ชื่อว่า 
มิสสกสโมธาน 

คำว่า อาปตฺตีนํ ใน อาปตฺตีนํ ทาตพฺพปริวาโส วุจฺจติ นั้นอังขาภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๓๐๓) 
กล่าวว่า ลงฉัฏฐี 1 วิภัตติ'ในอรรถเหตุ แปลว่า “เพราะอาบิต” หรือ อีกอย่างหนึ่ง ท่านให้เพิ่ม วเสน เข้ามา 
แปลว่า อาปตฺตีนํ วเสน (ด้วยอำนาจแห่งอาบิติ) ก็ได้ แต่ในที่นี้แปลว่า “เพื่ออาบิติ” เพราะใช้ตามอังขา¬ 
วตรณีอรรถกถานิสสัย (หน้า ๑๘๗) 

โอธานสโมธาน คือ สโมธานปริวาสที่พึงให้โดยยกเลิกวันที่อยู่ปริวาสแล้ว กล่าวคือ ปริวาสที่ 
ยกเลิกวันที่อยู่ปริวาสแล้ว พึงให้โดยรวมอาป็ติที่ต้องภายหลังไว้ในวันเดิมของอาบิตก่อน หมายความว่า 
ภิกษุรับปริวาสเพื่ออาป็ติที่ปกปิดไว้แล้ว กำลังอยู่ปริวาสก็ตาม ควรแก่มานัตก็ตาม ประพฤติมานัตอยู่ก็ตาม 
ควรแก่อัพภานก็ตาม ยังไม่ได้เก็บวัตร ต้องอาบิตสังฆาทิเสสอื่นแล้วปิดไว้ตลอดราตรีที่เสมอหรือน้อยกว่า 
อาบิตเดิม สงฆ์พึงให้ปริวาสแก่ภิกษุนั้นโดยยกเลิกวันที่อยู่ปริวาสและวันที่ประพฤติมานัตทั้งหมดด้วยการ 
ชักเข้าหาอาบิตเดิมด้วยกรรมวาจา แล้วให้ปริวาสใหม่โดยรวมอาป้ตที่ต้องในภายหลังเข้าไว้ในอาบัติเดิม 
กล่าวโดยย่อคือ ปริวาสที่สงฆ์ให้แก่ภิกษุผู้ต้องอันตราบิติในระหว่างอยู่ปริวาสเป็นต้นนั้นเอง ถ้าอาบิตที่ต้อง 
ภายหลังถกปิดไว้นานกว่าอาบัติเดิม ก็ควรอย่ปริวาสตามอาบิติที่ต้องภายหลัง โดยรวมอาบิติเดิมเข้าไว้ใน 


๗๒๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


อาปติที่ต้องภายหลัง ถ้าภิกษุไม่ได้ปิดอันตราปติ และไม่ต้องทำการชักเข้าหาอาบตเดิม พึงอยู่ปริวาสตาม 
ปริวาสที่รับไว้ก่อนแล้วนั้นแหละ 

อัคฆสโมธาน คือ สโมธานปริวาสที่พึงให้ตามจำนวนราตรีของอาปติที่ปิดไว้นานที่สุด กล่าวคือ 
ภิกษุต้องอาบตสังฆาทิเสสร้อยครั้งปิดไว้ ๑๐ วันถึง ๑๐ ครั้ง รวมเป็นต้องอาบัติพันครั้งปิดไว้พันวัน พึงอยู่ 
ปริวาส ๑๐ วันโดยรวมอาปดและราตรีเข้าด้วยอัน ถ้าภิกษุต้องอาปดข้อเดียวหรือหลายข้อ ปิดไว้ต่างวันอัน 
ก็ต้องเข้าปริวาสตามราตรีที่ปิดไว้นานที่สุด โดยรวมเอาอาบัติและราตรีที่ปิดไว้ไม่นานมาเข้าไว้ในราตรีที่ 
ปิดไว้นานที่สุด เช่น ภิกษุต้องอาปติสังฆาทิเสสแล้วปิดไว้ ๑ ปี แต่ถ้าปลงอาปติทุกกึ่งเดือนในวันอุโบสถที่ 
ฟังปาติโมกข์ ก็ควรขออัคฆสโมธานแล้วเข้าปริวาสกึ่งเดือนเท่านั้น โดยรวมอาปติและวันที่เหลือทั้งหมด 
เข้าในกึ่งเดือน ภิกษุที่ปลงอาปติเสมอทุกๆ กึ่งเดือนที่ประเทศพม่านิยมเข้าอัคฆสโมธาน เพราะไม่ต้องใช้ 
เวลานานเหมือนสุทธัแดปริวาสที่ต้องเข้าเป็นแรมเดือนแรมปี 

มิสสกสโมธาน คือ สโมธานปริวาสที่พึงให้โดยรวมอาบัติที่มีวัตถุต่างอัน กล่าวคือ ภิกษุต้อง 
อาปติสังฆาทิเสสหลายข้อ เช่น สุกกวิสสัฏฐิ ๑ ข้อ กายสังสัคคะ ๑ ข้อ และปิดไว้ในจำนวนราตรีที่เท่าอัน 
ต้องขอมิสสกสโมธานเพื่ออาปติที่มีวัตถุต่างอันซึ่งปิดไว้ในราตรีเท่าอัน 
สรุปความในสโมทานปริวาส ๓ ว่า 

- โอธานสโมธานเป็นการยกเลิกวันที่อยู่ปริวาสแล้วรวมเอาอาบัติที่ต้องภายหลังไว้ในวันเดิม 
ของอาปติก่อน เพราะต้องอันตราปติในระหว่างอยู่ปริวาสเป็นต้น 

- อัคฆสโมธานเป็นการรวมอาป้ติที่มีวัตถุเดียวอัน คือ สุกกวิสสัฏฐิเท่านั้น หรืออาป๋ติที่มีวัตถุ 
ต่างอันโดยจำแนกเป็นสุกกวิสสัฏฐิและกายลังสัคคะเป็นต้น เข้าไว้ในอาปติที่ปิดไว้นานที่สุด แล้วอยู่ปริวาส 
ตามราตรีที่ปิดไว้นานที่สุด 

- มิสสกสโมธานเป็นการรวมอาปติที่มีวัตถุต่างอัน แต่ปิดวันไว้เท่าอัน ดังข้อความในคัมภีร์ 
สมันตปาสาทิกาว่า 

โสปิ ปรโต “เดน โข ปน สมเยน อฌฺฌตโร ภีกฺขุ สมพหุลา สงฆาทิเสสา อาปตฺดิโย อาปนฺโน 
โหติ, เอกา อาปตฺดิ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา, เอกา อาปตฺดิ ทวีหปฏิจฺฉนฺนา”ติอาทินา นเยน ปาฬิย 0 อาคโตเยว.“ ๖ "’ 
“แม้อัคฆสโมธานนั้นมาแล้วในพระบาลีข้างหน้านั้นแหละตามนัยว่า 

เดน โข ปน สมเยน อฌฺฌตโร ภิกฺขุ สมพหุลา สงฆาทิเสสา อาปตฺดิโย อาปนฺโน โหติ, เอกา 
อาปตฺติ เอกาหปฏิจฺฉนฺนา, เอกา อาปตฺดิ ทฺวีหปฏิจฺฉนฺนา.“ ๖๔ 

‘ในสมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาปติสังฆาทิเสสหลายข้อ อาปติข้อหนึ่งปิดไว้หนึ่งวัน ข้อหนึ่งปิด 
ไว้สองวัน) เป็นต้น’ ”] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๒๗ 


ดำอธิบาย อุตุตริ ฉารตุด 0 

อุตุตริ ฉารตุตนฺติ ปริวาสโต อุตุตริ ฉ รตุติโย. 

คำว่า อุตตริ ฉารตุตํ แปลว่า ๖ ราตรีเพิ่มขึ้นจากปริวาส 

[คำว่า ปริวาสโต แสดงอปาทานของ อุตุตริ ศัพท์ เพราะ อุตุตริ เป็นศัพท์ที่มองหาอปาทาน 
แน่นอน เรียกว่า อปาทานาเปกขะ เช่นเดียวกับ ปร ศัพท์ 

คำว่า ฉ รตุติโย แสดงรูปวิเคราะห์ว่า 

- ฉ รตุติโย ฉรตุต 0 (สมาหารทิคุสมาส) 

- ฉรตุตเมา ฉารตุตํ (ฉรตุต ศัพท์ + ณ ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 

รูปวิเคราะห์ทิคุสมาสว่า ฉ รตุติโย ฉรตุต 0 เป็นรูปวิเคราะห์โดยย่อ รูปวิเคราะห์โดยพิสดารที่ 
กล่าวไว้ในไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต คือ 

- ฉ รตุติโย สมาหฏา ฉรตุต 0 

หรือ - ฉนฺน์ รตุดีนํ สมาหาโร ฉรตุต 0 

ตามที่ฎีกาใหม่น่ามาแสดงไว้ ที่จริงแล้วรูปนี้เป็นสมาหารทิคุสมาส โดยคำว่า สมาหาร หมายถึง 
การรวมสิ่งหลายสิ่งเข้าด้วยกันโดยใช้ใจเป็นเครื่องอนุมาน เหมือนการคิดอนุมานรวมบุคคล ๑๐ คนให้เป็น 
๑ กลุ่ม หรือรวมหนังสือ ๑๐ เล่มเป็น ๑ กอง ฉะนั้น ในสมาสนี้จึงมีรูปเป็นเอกพจน์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ความหมายของสมาสนี้เป็นพหูพจน์ เพราะไม่มีหมู่โดยตรงกันข้ามกับส่วน ดังฎีกาใหม่อธิบายว่า 

อวยวพฺยติเรเกน สมุทายสฺสา,กาวโต ฉ รตุติโยติ อดโถ วุตุโต. 8๖๕ 

“ท่านกล่าวเนื้อความ[พหูพจน์]ว่า ฉ รตุดิโย เพราะไม่มีหมู่โดยตรงกันข้ามกับส่วน” 

คำว่า รตุดิ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- รา สทฺโท อตติ ฉิชฺชติ เอตุถาติ รตุดิ ะะ เสียงย่อมขาดสูญไปในกาลนั้น เหตุนั้น กาลนั้น 
ชื่อว่า รัตติ) หมายถึง กาลสงบแห่งเสียงของสัตว์ทั้งหลาย (รา บทหน้า + อด ธาตุ ะ: ขาดสูญ + ติ ปัจจัย) 

โดย อด ธาตุเป็นภูวาทิคณะใช้ในความหมายว่า ผูก, ไป, ต่อเนื่อง, ถึง (พนุธนคมนสาดจุ-จ- 
ปาปเนสุ) แต่ฉบับฎีกาใหม่ ® ๖๖ พบปาฐะผิดว่า รา สทฺโท ดียดิ ฉิชฺชติ เอตุถาติ รตุดิ โดยเหตุที่ ติ ธาตุไม่ 
ปรากฏในคัมภีร์ธาตุ และในกังขาวิดรณีคัณฐิ (หน้า ๑๘๘) ก็พบรูปว่า รา สทฺโท อตดิ ฉิชฺชติ เอตุถาติ รตุดิ 
ดังนั้น รูปว่า อตดิ จึงสมควร 

รา ศัพท์ในบทนี้เป็นไปในความหมายว่า เลียง ดังข้อความในคัมภีร์เอกักขรโกษว่า 


๗๒(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


รา ตุ โสณฺเณ ธเน สทฺเท อทาเน ธาตุยมฺปิ จ 

ริ คติย 0 ธาตุยฌฺจ เอวาทิการิเย ภเม. , “ ๖๗ 

“รา ศัพท์ย่อมเป็นไปในอรรถว่า ทอง, ทรัพย์, เสียง, การไม่ให้ และ รา ธาตุ 
ริ ศัพท์ย่อมเป็นไปในอรรถว่า ไป, ริ ธาตุ, รูปสำเร็จที่แปลงมาจาก เอ อัน 
เป็นหนต้นของ เอว ศัพท์ และการหมุนไป”] 


ดำอธิบาย ภิฤขุมานดุดาย 

ภิกฺขุมานตุตายาติ ภิกฺขูนํ มานภาวาย, อาราธนตฺถายาติ วุตฺตํ โหติ. 

คำว่า ภิกฺขุมานตุตาย แปลว่า เพื่อความนับถือของภิกษุ ความหมาย คือ เพื่อ 
ประโยชน์คือการให้ภิกษุยินดี 

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ภิกฺขุมานตฺต ว่า 

- มานิตพฺโพดิ มาโน (มาน ธาตุ ะะ บูชา + ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- ภิกฺขูหิ มาโน ภิกฺขุมาโน (ตติยาตัปปุริสสมาส) 

- ภิกฺขุมานสฺส ภาโว ภิกฺขุมานตฺตํ (ภิกขมาน ศัพท์ + ตฺต ปัจจัยในภาวตัทธิต) 

คำว่า ภิกฺขุมานตฺตํ แปลตามศัพท์ว่า “ความเป็นผู้อันภิกษุพึงนับถือ” รูปวิเคราะห์นี้กล่าวตาม 
กังขาวิตรณีศัณฐิ (หน้า ๑๘๙) และปาติโมกขปทัตกอนุวัณณนา (หน้า ๑๕๕) โดยในคัมภีร์หลังแสดง 
รูปวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งว่า 

- มานาปนํ อาราธนํ มานํ (มาน ธาตุ ะะ บูชา + เณ การิตปัจจัย + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- มานสฺส ภาโว มานตฺตํ (มาน ศัพท์ + ตฺต ปัจจัยในภาวตัทธิต) หรือ มานํ เอว มานตฺตํ 
(มาน ศัพท์ + ตฺต ปัจจัยในสกัตถตัทธิต) 

- ภิกฺขูนํ มานตฺตํ ภิกฺขุมานตฺตํ (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

ตามรูปวิเคราะห์นี้ คำว่า ภิกฺขุมานตฺตํ แปลว่า “ความเป็นแห่งการให้นับถือของภิกษุ” หรือ 
“การให้นับถือของภิกษุ” นอกจากนั้น อาจแปลอีกอย่างหนึ่งว่า “ความเป็นแห่งการนับถือของภิกษุ” ก็ได้ 
โดยหมายถึงวินัยกรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งการนับถือของภิกษุ มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- มานนํ มานํ (มาน ธาตุ ะ; บูชา + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- มานสฺส ภาโว มานตฺตํ (มาน ศัพท์ + ตฺต ปัจจัยในภาวตัทธิต) 


- ภิกฺขูนํ มานตฺตํ ภิกฺขุมานตฺตํ (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๒๙ 


ดังข้อความในคัมภีร์กังขาโยชนามหาฎีกาว่า 

มานนํ มานํ. มานสฺส ภาโว มานตฺตํ. ภิกฺขูนํ มานตฺตํ ภีกฺขุมานตฺตํ, วินยกมฺม 0 . ,9๖๘ 
“การนับถือ ชื่อว่า มานะ ความเป็นแห่งการนับถือ ชื่อว่า มานัตตะ ความเป็นแห่งการนับถือ 
ของภิกษุ ชื่อว่า ภิกขุมานัตตะ หมายถึง วินัยกรรม” 

คำว่า อาราธนตฺถายาติ วุตฺตํ โหดิ อธิบาย มานตฺต ศัพท์ว่า ความนับถือของภิกษุ ก็คือ การ 
ให้ภิกษุยินดีนั่นเอง] 


ดำอธิบาย ปฏิปชฺชิดพฺพ 0 

ปฏิปชุชิตพฺพนฺติ วตฺดิตพฺพํ. 

คำว่า ปฏิปชุ'ชิตพฺพํ แปลว่า ต้องประพฤติ[วัตร] 

[คำว่า ปฏิปชฺชิตพฺพ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปติ บทหน้า + ปท ธาตุ + ย ปัจจัย + ตพฺพ 
ปัจจัย ปท ธาตุ ที่มี ปติ อยู่หน้าในที่นี้ใช้ในความหมายว่า ประพฤติ ท่านจึงอธิบายด้วย วตฺต ธาตุว่า 
วตฺติตพฺพํ เพื่อห้ามอรรถอื่นของ ปท ธาตุที่มักใช้ในอรรถว่า คติมฺหิ (ไป) 

อนึ่ง ในสนามหลวงบาลีไทยถือว่า ตพฺพ ปัจจัยในที่บางแห่งแปลว่า “ต้อง” ส่วน อนีย ปัจจัย 
แปลว่า “พึง” เท่านั่น อย่างไรก็ตาม ไวยากรณ์บาลีถือว่ากิจจปัจจัยทั้ง ๕ ศัพท์นี้มีการใช้เหมือนกัน เพียง 
แต่อรรถว่า “ต้อง” ปรากฏใช้ใน ตพฺพ ปัจจัยมากกว่ากิจจปัจจัยอื่นๆ อรรถดังกล่าวคืออรรถว่า อวสฺสก 
(แน่นอน) เช่น กตฺตพฺพํ กมฺมํ ภวตา (ท่านต้องกระทำงาน) ลง ตพฺพ ปัจจัยด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ 
(สูตร ๖๓๖) ว่า อวสฺสกาธมิเณสุ ณี จ (เมื่ออรรถว่า แน่นอน และติดหนี้ ปรากฏอยู่ ให้ลง ณี ปัจจัยและ 
กิจจปัจจัย) ในคัมภีร์นิรุตติทีปนีแสดงอรรถของกิจจปัจจัย ๗ ประการเป็นคาถาว่า 

อรหตฺเถ จ สฤกตฺเถ ปตฺตกาเล จ เปลเน 

ตพฺพาทโย อดิสคฺเค อวสฺสาธมิเณสุ จ. ,9 '“ ๙ 

“ปัจจัยมี ตพฺพ เป็นต้นย่อมลงในอรรถว่า สมควร, สามารถ, บอกเวลาที่มา 

ถึง, ใช้ให้ท่า, อนุญาต, แน่นอน และหนี้สินค้างชำระ” 

อุทาหรณ์ในเรื่องนี้มีตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

๑. อรหะ (สมควร) แปลว่า “ควร, พึง” ลงกิจจปัจจัยด้วยสูตรว่า ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา 
(ลง ตพฺพ และ อนีย ปัจจัยท้ายธาตุในภาววาจกและกรรมวาจก) 


๗๓๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


- กตฺตพฺพํ กุสล 0 ภวตา (ท่านควร/พึงกระทำกุศล) 

๒. สักกะ (สามารถ) แปลว่า “ได้” ลงกิจจปัจจัยด้วยสูตรว่า ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา (ลง 
ตพฺพ และ อนีย ปัจจัยท้ายธาตุในภาววาจกและกรรมวาจก) 

- กตฺตพฺพํ กมฺมํ ภาตา (ท่านกระทำงานได้) 

๓. ปัตตกาละบอกเวลา ที่ มาถึง แปลว่า “จำต้อง” ลงกิจจปัจจัยด้วยสูตรว่า เปลาติสคฺคปตฺต- 
กาเลสุ กิจจา (ลงกิจจปัจจัยในอรรถว่า ใช้ให้กระทำ, อนุญาต และบอกเวลาที่มาถึง) 

- อชฺฌยิตพฺพ 0 ภาตา (ท่านจำต้องสาธยาย) 

- กตฺตพฺโพ ภาตา กโฏ (ท่านจำต้องทำเสื่อ) 

๔. เปลนะ (ใช้ให้ทำ) แปลว่า “จง” ลงกิจจปัจจัยด้วยสูตรว่า เปลาติสคฺคปตฺตกาเลสุ กิจุ'จา 
(ลงกิจจปัจจัยในอรรถว่า ใช้ให้กระทำ, อนุญาต และบอกเวลาที่มาถึง) 

- กตฺตพฺพํ กมฺมํ ภาตา (ท่านจงกระทำงาน) 

- คนฺตพฺโพ ภาตา คาโม (ท่านจงไปหมู่บ้าน) 

๕. อติสัคคะ (อนุญาต) แปลว่า “พึง” ลงกิจจปัจจัยด้วยสูตรว่า เปลาติสคฺคปตฺตกาเลสุ กิจจา 
(ลงกิจจปัจจัยในอรรถว่า ใช้ให้กระทำ, อนุญาต และบอกเวลาที่มาถึง) 

- โภตฺตพฺพํ โภชนํ ภาตา (ท่านพึงบริโภคโภชนะ) 

- ทานํ ทาตพฺพํ (พึงให้ทาน) 

- สีลํ รกขิตพฺพ 0 (พึงรักษาศีล) 

- ปาโณ น หนฺตพฺโพ (ไม่พึงฆ่าสัตว์) 

- อทินฺนํ น อาทาตพฺพํ (ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้) 

- สกกจฺจํ ทานํ ทาตพฺพ 0 , โน อสกฺกจฺจํ (พึงให้ทานโดยเคารพ มิใช่โดยไม่เคารพ) 

๖. อวัสสกะ (แน่นอน) แปลว่า “ต้อง” ลงกิจจปัจจัยและ ณี ปัจจัยด้วยสูตรว่า อวสฺสกาธมิเณสุ 
ณี จ (เมื่ออรรถว่า แน่นอน และติดหนี้ ปรากฏอยู่ ให้ลง ณี ปัจจัยและกิจจปัจจัย) 

- กตฺตพฺพํ กมฺมํ ภวตา (ท่านต้องกระทำงาน) 

- คมนโย อภิสมฺปราโย (บุคคลต้องไปสัมปรายภพ) 

๗. อธมิณะ (หนี้สินค้างชำระ) แปลว่า “ต้อง” ลงกิจจปัจจัยด้วยสูตรว่า อวสฺสกาธมิเณสุ ณี จ 
(เมื่ออรรถว่า แน่นอน และติดหนี้ ปรากฏอยู่ ให้ลง ณี ปัจจัยและกิจจปัจจัย) 

- ทาตพฺพํ อิณํ ภาตา (ท่านต้องให้หนี้) 

- สต 0 เม ทาตพฺพํ ภาตา (ท่านต้องให้หนี้ร้อยหนึ่งแก่เรา)] 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๓๑ 


มานัต ๒ ประเภท 

ภิกฺขุมานตฺตฌฺจ ปเนต 0 ปฏิจฺฉนฺนาปฏิจฺฉนฺนวเสน ทุวิธํ. ตตฺถ ยสฺส อปฺปฏิจฺฉนฺนาปตฺติ 
โหติ, ตสฺส ปริวาส 0 อทตฺวา มานตฺตเมว ทาตพฺพ 0 , อิท 0 อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺตํ. ยสฺส ปฏิจฺฉนฺนา 
โหติ, ตสฺส ปริวาสปริโยสาเน ทาตพุพ 0 มานดฺตํ ปฏิจฺฉนฺนมานตฺตนฺติ วุจฺจติ. อิทํ อิธ อธิปฺเปต 0 . 
อุภินฺนมฺปิ ปเนเตส 0 ทานวิธิ วินิจฺฉยกถา จ สมนุตปาสาทิกาย 0 วุตฺตนเยน เวทิตพฺพา. 

อนึ่ง มานัตของภิกษุ'นี้มี ๒ ประเภท คือ 

๑. ปฏิจฉันนมานัต มานัตปิดราตรี คือ ภิกษุใดปิดอาบ ติ ไว้ สงฆ์ต้องให้มานัต 

แก่ภิกษุนั้นในที่สุดของปริวาส 

๒. อัปปฏิจฉัแนมานัต มานัตไม่ปิดราตรี คือ ภิกษุใดไม่ได้ปิดอาบัติไว้ สงฆ์ไม่ 

ต้องให้ปริวาสแล้วให้เฉพาะมานัตแก่ภิกษุนั้น 

พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาปฏิจฉันนมานัตนี้ในคำนั้น [คือ ภิฤขุมานตุตาย ปฏิ- 
ปชฺชิตพฺพํ (ต้องประพฤติวัตรเพื่อความนับถือของภิกษุ)] 

อนึ่ง วิธีให้และคำวินิจฉัยของมานัตทั้ง ๒ ประเภทเหล่านั้น พึงทราบตามนัยที่กล่าว 
ไว้ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา ๑๗0 

[ประโยคว่า ภิกฺขุมานตฺตฌฺจ ปเนต 0 เป็นต้น กล่าวไว้เพื่อแจกแจงประเภทของมานัต ๒ ประการ 
หลังจากนั้นจึงกล่าวประโยคว่า ตตฺถ เป็นต้น เพื่อขจัดความสงสัยว่า ปฏิจฉันนมานัต และอัปปฏิจฉัแน- 
มานัตมีลักษณะอย่างไร และควรให้แก่ภิกษุเช่นไร 

จ และ ปน ศัพท์ที่ท่านประกอบไว้คู่กันในประโยคแรก โดย จ ศัพท์ทำหน้าที่อุปนยาสะหรือ 
วากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วน ปน ศัพท์ท่าหน้าที่ 
ปทาดังการ คือ ประดับบทเพื่อให้ออกเสียงสละสลวยโดยไม่มีความหมายใดๆ 

ดังคัมภีร์ปาจิตยาทิโยชนากล่าวว่า 

จสทฺโท อุปนุยาโส. ปนสทฺโท ปทาสงฺกาโร. ย๗ต 

“จ ศัพท์เป็นอุปนยาสะ ปน ศัพท์เป็นปทาดังการ” 

ในประโยคว่า อุภินฺนมฺปิ ปเนเตสํ ทานวิธิ วินิจ เฉยกถา จ สมนุตปาสาทิกาย 0 วุตฺตนเยน เวทิ- 
ตพฺพา (อนึ่ง วิธีให้และคำวินิจฉัยของมานัตทั้ง ๒ ประเภทเหล่านั้น พึงทราบตามนัยที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ 


๗๓๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


สมันตปาสาทิกา) ท่านประกอบกริยาคุมพากย์เป็นรูปอิตถีลิงค์ว่า เวทิตพฺพา ตามบทกรรมที่อยู่ข้างหน้าว่า 
วินิจ เฉยกถา แม้บทกรรมในพากย์นี้จะมี ๒ บท คือ ทานริธิ และ วินิจฺฉยกถา แต่ท่านมักประกอบกริยา- 
คุมพากย์ตามลิงค์ของบทที่อยู่ติดกันที่สุด ถ้าวางกริยาคุมพากย์อยู่ข้างหน้า ทานริธิ ก็ต้องประกอบเป็นรูป 
ปุงลิงค์ว่า เวทิตพฺโพ ตาม ทานวิธิ เพราะ วิธิ ศัพท์เป็นปุงลิงค์แน่นอน 

ข้อ ความว่า “พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาปฏิจฉันนมานัตนี้ในคำนั้น” หมายความว่า ปฏิจ- 
ฉันนมานัตเป็นวัตรที่ภิกษุประพฤติหลังจากอยู่ปริวาสแล้วเพราะปิดราตรีไว้ ส่วนอัปปฏิจฉันนมานัตเป็น 
วัตรที่ภิกษุประพฤติได้ทันทีเพราะไม่ปิดราตรี พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาปฏิจฉันนมานัตในเรื่องนี้ เพราะ 
ในต้นประโยคได้กล่าวถึงภิกษุผู้อยู่ปริวาสแล้วด้วยคำว่า ปริวุตฺถปริวาเสน ภิกฺขุนา (ภิกษุผู้อยู่ปริวาสแล้ว) 
มีฃ้อลังเกตว่า ท่านกล่าวปฏิจฉันนมานัตก่อนอัปปฏิจฉันนมานัตในเวลาอธิบายลักษณะ ต่อมา 
ท่านกล่าวถึงอัปปฏิจฉันนมานัตก่อนแล้วจึงอธิบายปฏิจฉันนมานัตในภายหลัง ดูลักลั่นกัน แต่การแต่งใน 
ลักษณะนี้ไม่เป็นอปักกมโทษ (โทษปราศจากลำดับ) เพราะพระพุทธองค์ทรงหมายเอาปฏิจฉันนมานัตใน 
เรื่องนี้ ท่านจึงอธิบายกัปปฏิจฉันนมานัตแล้วจึงอธิบายปฏิจฉันนมานัต หลังจากนั้นจึงระบุถึงปฏิจฉันน- 
มานัตที่ประสงค์เอาในเรื่องนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจง่าย การใช้คำในลักษณะเช่นนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า 
ปัจจาลันนนัย คือ นัยที่ไม่กล่าวตามลำดับ แต่กล่าวสิ่งที่อยู่ใกล้ข้อความที่จะกล่าวต่อไป เช่น 

เย เกจิ กุสลา ธมมา, สพเพ เต กุสลมูลาติ. ตีเณว กุสลมูลานิ. อวเสสา กุสลา ธมมา, น 

๑ ตแอ 

กุสลมูลา. 

“ถามว่า : ธรรมที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ ธรรมทั้งหมดนั้นเป็นกุศลมูลหรือ 
ตอบว่า : กุศลมูลมี ๓ อย่างเท่านั้น [คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ และอโมหเหตุ] ธรรมอื่นจากนั้น 
เป็นกุศลธรรม มิใช่กุศลมูล” 

ในพระบาลีนี้ แม้พระพุทธองค์ควรเฉลยโดยตรัสถึงกุศลธรรมก่อน แต่การกล่าวถึงกุศลมูลที่มี 
จำนวนน้อยจะทำให้เข้าใจความได้ง่าย จึงตรัสถึงกุศลมูลก่อนแล้วตรัสกุศลธรรมต่อมา พระดำรัสนี้จึงไม่ 
เป็นอปักกมโทษ 

กุลลากุสล 0 อพฺยา- กต’มิจฺเจสุ ปจฺฉิม 0 

อพฺยากต 0 ปากท 0 น ปากท 0 ปรมทวย 0 .® ๗ "’ 

“ในบรรดาจิตเหล่านี้ คือ กุศล อกุศล และอัพยากฤต อัพยากฤตอย่างหลัง 
ไม่ให้ผล แต่จิต ๒ อย่างต้นให้ผลได้” 

คาถานี้ไม่เป็นอปักกมโทษ (ปราศจากลำดับ) จะเห็นได้ว่ามีฃ้อความผิดลำดับ เพราะลำดับกรรม 
มีอยู่ตอนแรกในอุเทศว่า กุศล อกุศล และอัพยากฤต ครั้นในนิเทศขยายความกลับอธิบายอัพยากฤตก่อน 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๓๓ 


แล้วอธิบายกุศลและอกุศลในภายหลัง ดูลักลั่นกัน แต่การแต่งในลักษณะนี้ไม่เป็นอปักกมโทษเพราะยกเอา 
ความพิเศษเฉพาะประการขึ้นมาแสดงก่อน แล้วจึงอธิบายข้อความที่ไม่พิเศษต่อมา ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจ 
ง่าย เช่น อัพยากฤตเป็นเรื่องเดียว และพิเศษกว่าจิตในอุเทศนี้ คือ ไม่ให้ผล ท่านจึงคัดมาอธิบายก่อน จิต 
อีก ๒ อย่าง คือ กุศลและอกุศล ต่างไม่มีอะไรพิเศษกว่ากัน คือให้ผลเหมือนกัน พูดถึงทีหลังก็ได้ จึง 
ไม่เป็นอปักกมโทษ 

อีกอุทาหรณ์หนึ่งที่นิยมกล่าวถึงในเรื่องนี้ คือ สูตรของกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๖๕) ว่า ตโต 
สสฺส สฺสาย (แปลง ส วิภัตติท้าย ตา, เอตา และ อิมา ศัพท์เหล่านั้น เป็น สฺสาย ได้บ้าง) คำว่า ตโต เพิ่ม 
บทวิเสสยะว่า ตาเอตาอิมาโต (ท้าย ตา, เอตา และ อิมา ศัพท์) โดยกล่าวถึง ตา ศัพท์ก่อน เอตา และ อิมา 
ศัพท์ เนื่องด้วยสูตรนี้อยู่ติดกับสูตร (๖๔) ว่า ตสฺสา วา (แปลงสระท้ายของ ตา ศัพท์เป็น อิ ในเพราะ ส 0 และ 
สา เอกพจน์ได้บ้าง) และมีสูตร (๖๓) ก่อนนั้นว่า เอติมาสมิ (แปลงสระท้ายของ เอตา และ อิมา และศัพท์ 
อื่นๆ เป็น อิ ในเพราะ ส 0 และ สา เอกพจน์) แต่ท่านไม่กล่าวไว้ในวุตติตามลำดับว่า เอตาอิมาตาโต (ท้าย 
เอตา, อิมา และ ตา ศัพท์) เพราะสูตรว่า ตสฺสา อยู่ติดกับสูตรว่า ตโต สสฺส สฺสาย กว่าสูตรว่า เอดิมาสมิ 
นั้นเอง ดังคำอธิบายในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า 

วุตฺดิยมฺปน ตาสทฺทสฺส ปรมุจฺจารณํ ปจฺจาสตฺดินฺยาเยน กต 0 . 8 ' ๗๔ 

“ส่วนในวุตดิได้กระทำการกล่าวถึง ตา ศัพท์ไว้ก่อนด้วยปัจจาสัตตินัย” 

ปจฺจาสตฺตินโยปิ อิเธว สงคหิโต. โส ปน ยถากกม 0 มุฌฺจิตฺวา อาสนฺนํ คเหตฺวา วุจฺจติ. ตโต 
สสฺส สฺสายาติ สุตฺเต ตโต ตาเอตาอิมาโตติ วุตฺดิย 0 วจนนฺติ. 8๗๕ 

“แม้ปัจจาลัตตินัยก็นับเข้าในเรื่องนี้ อนึ่ง ปัจจาสัตดินัยนั้นบุคคลสละตามลำดับแล้วกล่าวถือเอา 
สิ่งที่อยู่ใกล้ ดังการกล่าวในวุตดิว่า ตโต ตาเอตาอิมาโต (ท้าย ตา, เอตา และ อิมา ศัพท์เหล่านั้น) ในสูตร 
ว่า ตโต สสฺส สฺสาย ดังนี้แล” 

ปัจจาลัตดินัยนี้ยังปรากฏในไวยากรณ์สันสกฤตอีกด้วย กล่าวคือ ในคัมภีร์ปาณินิ (อัธยายะ ๑ 
ปาทะ ๓ สูตร ๑๐) กล่าวว่า ยถาสงขยมนุเทโส สมานิ (ข้อความที่แสดงไว้ในภายหลังของจำนวนที่เสมอ- 
กันตามลำดับย่อมมีได้) [มีรูปสันสกฤตว่า ยถาสํขฺยมนุเทศะ สมานามฺ] หมายความว่า แม้ท่านจะไม่แสดง 
ตามลำดับก่อนหลังตามที่กล่าวไว้ในประโยคต้น แต่ก็แสดงข้อความไว้ครบจำนวนที่กล่าวไว้ข้างหน้า ดังนั้น 
การแสดงข้อความหลังไว้ก่อนจึงไม่ผิดลำดับ คัมภีร์ดัตวโพธินีซึ่งอธิบายสูตรนั้นได้กล่าวว่า 

อนุทิสฺสเต อิดิ อนุเทโส. ปจฺฉา อุจจาริโต อิจฺจตฺโถ. สมานิ อิดิ สมฺพนฺเธ ฉฏฺ รี. 8 ๗๖ 

“ข้อความที่แสดงไว้ในภายหลัง ชื่อว่า อนุเทสะ หมายความว่า ข้อความที่กล่าวไว้ในภายหลัง 
บทว่า สมานิ ลงฉัฏฐีวิภัตติในอรรถสัมพันธ์”] 


๗๓๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


การประพฤติมานัตโดยย่อ 

อยํ ปเนตฺถ สงฺเขโป. สเจ อย 0 วตฺตํ นิกฺชิปิตุ'วา ปจฺจูสสมเย สมาทาตุ คจฺฉติ, 
สพฺพนฺติเมน ปริจุเฉเทน จตูหิ ภิฤขูหิ สทฺธึ ปริวาเส วุตฺตปุปการํ ปเทสํ คนฺตฺวา “มานตฺตํ 
สมาทิยามิ, วตฺตํ สมาทิยามี”ติ สมาทิยิตฺวา เนสํ อาโรเจตุวา ตโต เตสุ คเตสุ วา อคเตสุ วา 
ปุริมนเยน ปฏิปชฺชิตพฺพํ. 

อนึ่ง ข้อความย่อในการประพฤติมานัตนี้ มีดังนี้ 

ถ้าภิกษุนี้เก็บวัตรแล้วไปเพื่อสมาทานในเวลาใกล้รุ่ง เธอพร้อมกับภิกษุ ๔ รูปเป็น 
อย่างตํ่าไปถึงสถานที่มีลักษณะดังที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องปริวาส สมาทาน[ก่อนอรุณจะขึ้น]ว่า 
มานตุต 0 สมาทิยามิ, วตุตํ สมาทิยามิ (กระผมสมาทานมานัต สมาทานวัตร) แล้วบอกวัตรกับ 
ภิกษุเหล่านั้น เมื่อภิกษุเหล่านั้นไปจากที่นั้นก็ดี ไม่ไปก็ดี ต้องประพฤติวัตรตามนัยก่อน 

[ท่านกล่าวข้อความข้างต้นเพื่อขจัดความสงสัยว่า ท่านอาจารย์จะไม่กล่าวถึงเรื่องวิธีให้และคำ 
วินิจฉัยเลยหรือ อธิบายว่า เราจะกล่าวข้อความย่อในการประพฤติมานัต 

คำว่า อย 0 เป็นวุจจมานาเปกขะ คือ มองหาข้อความที่จะกล่าวต่อไป ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๘๓) 
อธิบายว่า อยนฺติ วกขมานํ สนฺธายาห (ท่านกล่าวว่า อยํ โดยหมายเอาข้อความที่จักกล่าว) 

ข้อความว่า “สถานที่มีลักษณะดังที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องปริวาส” คือ สถานที่ล่วง ๒ เลฑฑุบาต 
นับจากรั้ววัดที่มีรั้ว หรือที่อาจกั้นรั้วของวัดที่ไม่มีรั้ว หลีกออกจากทางใหญ่ และถูกกำบังด้วยพุ่มไม้หรือรั้ว 

ข้อความว่า “ตามนัยก่อน” คือ การกดับวัดแล้วบอกมานัตแก่ภิกษุที่พบเห็นเป็นรูปแรกแล้วเก็บ 

วัตร 

การสมาทานปริวาส บอกปริวาส สมาทานมานัต บอกมานัต และเก็บวัตรของปริวาส และ 
มานัต อาจใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้ เมื่อภิกษุบอกมานัตแล้ว ภิกษุรูปอื่นยกเว้นภิกษุรูปหนึ่งอาจกลับวัด 
ไปได้ด้วยกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่ออรุณขึ้นแล้วภิกษุผู้ประพฤติมานัตพึงเก็บวัตรในสำนักของภิกษุที่ไป 
ด้วยกันนั้น ถ้าภิกษุนั้นกลับวัดก่อนอรุณขึ้น ภิกษุผู้ประพฤติมานัตพึงกลับวัดไปแล้วบอกมานัตกับภิกษุที่ 
เห็นเป็นรูปแรก แล้วเก็บวัตรในสำนักของภิกษุนั้น 

มานัตที่กล่าวมานี้เกี่ยวกับมานัตที่ประพฤติก่อนอรุณขึ้นภายนอกวัด ถ้าภิกษุต้องการประพฤติ 
มานัตตลอดวันตลอดคืนหรือตลอดคืนอย่างเดียว พึงประพฤติตามริธิที่กล่าวไว้ในปริวาส ต่างกันเพียงต้อง 


บอกมานัตทุกวัน แล้วจึงเก็บวัตร มีวิธีปฏิปติดังนี้ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 




๑. ขอมานัตกับสงฆ์ ๔ รูปขึ้นไปในโรงอุโบสถ โดยกล่าวคำขอมานัตว่า อหํ ภนฺเต เอก 0 
อาปตฺตึ อาปชฺชึ สฌฺเจตนิก 0 สุกกวิสฺสฏฺรี อปฺปฏิจฺฉนฺนํ (กระผมต้องอาปติชื่อว่าสัญเจตนิกาสุกกวิสสัฏฐิ 
ข้อหนึ่ง ไม่ได้ปิดไว้) เป็นด้น 

๒. สงฆ์ให้มานัตด้วยกรรมวาจา 

๓. ภิกษุผู้ขอมานัตต้องสมาทานมานัตว่า มานตฺตํ สมาทิยามิ (กระผมสมาทานมานัต), วตฺตํ 
สมาทิยามิ (กระผมสมาทานวัตร) แล้วบอกมานัตว่า อห 0 ภนฺเต เป็นต้น หลังจากนั้นจึงเก็บวัตรในท่ามกลาง 
สงฆ์หรือภิกษุรูปหนึ่งภายในสีมาว่า มานตฺตํ นิกฺขิปามิ (กระผมขอเก็บมานัต), วตฺตํ นิกฺขิปามิ (กระผมขอ 
เก็บวัตร) เพราะส่วนใหญ่ภิกษุไม่อาจประพฤติมานัตตลอดวันตลอดคืนได้ แต่ถ้าสามารถประพฤติได้ ก็ไม่ 
จำเป็นต้องเก็บวัตร 

๔. โดยทั่วไปภิกษุผู้อยู่มานัตมักอยู่ตลอดราตรี เพราะเวลากลางวันอาจมีพระอาคันตุกะเข้ามา 
ในวัดได้ จึงควรอยู่มานัตในยามราตรีเพื่อหลีกเลี่ยงการบอกมานัตแก่พระอาคันตุกะดังกล่าว ดังนั้น ภิกษุจึง 
ต้องสมาทานและบอกมานัตอีกรอบหนึ่งในตอนคํ่าเพื่อให้ได้ราตรี ส่วนใหญ่มักเป็นเวลาหลังสวดมนต์คํ่าแล้ว 
หลังจากนั้นจึงประพฤติวัตรไม่ให้ขาดราตรีตามที่กล่าวไว้ในปริวาส 

๕. เมื่ออรุณขึ้นแล้ว ให้บอกมานัตอีกรอบหนึ่งแล้วเก็บวัตร 
การขาดราตรีในมานัต มี ๔ ประเภทโดยเพิ่มอีก ๑ ข้อจากเรื่องปริวาส คือ 
๑. สหวาสะ การนอนในที่มุงบังเดียวกันภิกษุปกตัตตะ แต่ถ้าภิกษุทำอิริยาบถ ๓ 

คือ การยืน เดิน และนั่ง ในที่มุงบังเดียวกัน ไม่เป็นการขาดราตรี 

๒. วิปปวาสะ การไม่อยู่ร่วมกับภิกษุปกตัตตะในเวลาอรุณขึ้น 

๓. อนาโรจนะ การไม่บอกวัตรเมื่อเห็นภิกษุอื่น 

๔. อูเนคเณจรณะ การประพฤติมานัตในหมู่ภิกษุตากว่า ๔ รูป 

ดังข้อความในคัมภีร์จูฬวรรคว่า 

จตฺตาโร โข อุปาลิ มานตฺตจาริกสฺส ภิกฺขุโน รตฺติจฺเฉทา. สหวาโส, วิปฺปวาโส, อนาโรจนา, 
อูเน คเณ จรณํ. อิเม โข อุปาลิ จตฺตาโร มานตฺตจาริกสฺส ภิกฺขุโน รตฺติจฺเฉทา.' 8๗๗ 
“อุบาลี รัตติเฉทของภิกษุผู้ประพฤติมานัตมี ๔ อย่าง คือ 
๑. สหวาสะ (การอยู่ร่วมกัน) ๒. วิปปวาสะ (การอยู่ปราศ) 

๓. อนาโรจนา (การไม่บอก) 

๔. อูเนคเณจรณะ (การประพฤติมานัตในคณะสงฆ์อันพร่อง) 


อุบาลี รัตติเฉทของภิกษุผู้ประพฤติมานัตมี ๔ อย่างนี้แล”] 


๗๓๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


ยตฺถ สิยา วีสติคโณติ เอตฺถ วีสติ สงฺโฆ คโณ อสุสาดิ วีสติคโณ. 

ใน คำว่า ยตฺถ สิยา วี สติ คโณ (ใน สีมาที่มีภิกษุ สงฆ์ ๒๐ รูป) นี้ มีรูปวิเคราะห์ว่า 
หมู่ คือ สงฆ์ ๒๐ รูปมี อยู่ แก่ภิกษุ สงฆ์นั้น เหตุ นั้น ภิกษุ สงฆ์นั้นชื่อ ว่า วี สติ คณะ (ภิกษุ สงฆ์ 
๒๐ รูป) 

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ วีสติคณะ ว่า 
- วีสติ คโณ อสฺสาดิ วีสติคโณ (จตุตถีพหุพพีหิสมาส) 

อีกทั้งอธิบาย คโณ ว่าคือสงฆ์ (หมู่ภิกษุ) ไม่ใช่หมู่ของบุคคลอื่น] 


ดำอธิบาย ดดฺถ 

ตตฺถาดิ ยตฺร สพฺพนฺดึเมน ปริจฺเฉเทน วีสดิคโณ ภิกฺขุสงฺโฆ อตฺถิ, ตตฺถ. 

คำว่า ตตฺร (ในสีมานั้น) หมายความว่า ภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูปเป็นอย่างตํ่ามีอยู่ในสีมาใด 
[พึงเรียกเข้าหมู่]ในสีมานั้น 

[ท่านอธิบาย ตตฺถ ว่า คือสีมาที่มีภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูปเป็นอย่างตํ่า ตามที่กล่าวไว้ในประโยค ย 
ข้างต้นว่า ยตฺถ สิยา วีสติคโณ ภิกฺขุสงฺโฆ (ภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูปมีอยู่ในสีมาใด) บทว่า ตตฺถ เป็นอาธาระของ 
อพฺเภตพฺโพ (พึงเรียกเข้าหมู่)] 


ดำอธิบาย อพฺเภดพฺโพ 

อพฺเภตพฺโพติ อภิเอตพฺโ'พ, สมฺปฏิจฺฉิตพฺโพ, อพฺภานกมุมวเสน โอสาเรตพุโพติ วุตฺตํ 
โหติ. อวฺหาตพุโพติ วา อตฺโถ. อพุภานกมุมํ ปน ปาฬิวเสน ขนฺธเก วินิจฺฉยวเสน สมนุตปาสาทิกายํ 
วุตฺต 0 . 

คำว่า อพฺเภตพฺโพ ตดบทเป็น อภิเอตพฺโพ หมายความว่า พึงยอมรับ ความหมายคือ 
พึงบรรจุเข้า[หมู่ภิกษุ]ด้วยอำนาจอัพภานกรรม อีกอย่างหนึ่ง มีความหมายว่า พึงเรียกเข้า[หมู่] 

อนึ่ง อัพภานกรรมได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ขันธกะโดยเนื่องด้วยคำบาลี [คือ สุณาตุ เม 
ภนุเต สงฺโฆ เป็นด้น] และในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา ๑๗๘ โดยเนื่องด้วยคำวินิจฉัย 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๓๗ 


[ท่านอธิบาย อพฺเภตพฺโพ ดังนี้ 

๑. คำว่า อพฺเภตพฺโพ ตัดบทเป็น อภิ + เอตพฺโพ เพราะอธิบายว่า อภิเอตพฺโพ 
๒. อิ ธาตุที่มี อภิ อยู่หน้าใช้ในความหมายว่า ยอมรับ เพราะอธิบายว่า สมฺปฏิจฺฉิตพฺโพ 
๓. ความหมายว่า ยอมรับ ก็คือ พึงบรรจุเข้า[หมู่ภิกษุ]ด้วยอำนาจอัพภานกรรม เพราะกล่าว 
ว่า อพฺภานกมฺมวเสน โอสาเรตพฺโพติ วุตฺตํ โหดิ 

๔. อีกอย่างหนึ่ง อิ ธาตุที่มี อภิ อุปสรรคอยู่หน้าใช้ในความหมายว่า เรียกเข้า เพราะกล่าวว่า 
อาหาตพฺโพติ วา อตฺโถ 

ภิกษุผู้ประพฤติวัตรปริวาส มานัต และอัพภาน เป็นเหมือนอับถูกแยกจากหมู่ภิกษุไม่ให้นอน 
ในที่มุงบังเดียวกัน เป็นต้น บัดนี้ ท่านได้ประพฤติวัตรครบถ้วนแล้ว สงฆ์จึงพอใจยอมรับเข้าหมู่ ซึ่งก็คือ 
การบรรจุเข้าด้วยญัตติและกรรมวาจานั้นเอง หรือตามอรรถหลังก็เป็นการเรียกเข้าหมู่ด้วยญัตติและกรรม- 
วาจา 

คำว่า สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส 0 บทหน้า -I- ปติ บทหน้า + จิ ธาตุ (จเย ะะ 
สั่งสม) -I- ตพฺพ ปัจจัย แปลง จุ เป็น ฉุ ดังคำว่า นิจฺฉรติ (ย่อมซ่านไป) ะะ นิจจ'รติ 

คำว่า อวหาตพุพ ประกอบรูปศัพท์มาจาก อา บทหน้า -I- วฺเห (อาหายเน ะะ ร้องเรียก) -I- ตพฺพ 

ปัจจัย 

แล้วแปลง เอ ใน เห เป็น อา ถ้าลง อิ อักษรเป็นอาคม ได้รูปว่า อวฺหิตพฺพ ถ้าแปลง อิ เป็น 
เอ และ แปลง เอ เป็น อาย ก็ได้รูปว่า อวฺเหายิตพฺพ] 

ดำอธิบาย อนพฺภิโด 

อนพฺภิโตติ น อพฺภิโต, อสมฺปฏิจฺฉิโต, อกตพฺภานกมุโมติ วุตฺตํ โหติ. อนวฺหาโตติ 

วา อตฺโถ. 

คำว่า อนพฺภิโต ตัดบทเป็น น + อพฺภิโต แปลว่า ไม่ยอมรับ ความหมายคือ ยังไม่ได้ 
ทำอัพภานกรรม 

อีกอย่างหนึ่ง มีความหมายว่า ไม่เป็นอันสงฆ์เรียกเข้าหมู่ 

[ท่านแสดงการตัดบท อธิบายอรรถของ อิ ธาตุที่มี อภิ อยู่หน้า และแสดงปิณฑัตถะคือใจความ 
พร้อมทั้งอรรถอีกอย่างหนึ่งของ อิ ธาตุที่มี อภิ อยู่หน้า ดังที่กล่าวไว้ใน อพฺเภตพฺโพ นั้น] 


๗๓(ะ;' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


ดำอธิบาย เต จ ภิกฺขู ดารยุหา 

เต จ ภิกุขู คารยฺหาติ เย อูนภาว 0 ฌตฺวา อพฺเภนฺติ, เต ภิกฺขู จ ครหิตพุพา, สาดิสารา 
สโทสา ทุกุกฏ 0 อาปชฺชนฺตีติ อตฺโถ. 

คำว่า เต จ ภิกขู คารยฺหา (และภิกษุเหล่านั้นควรถูกตำหนิ) หมายความว่า ภิกษุ 
เหล่าใดรู้ว่าภิกษุสงฆ์ไม่ครบ [๒๐ รูป] แล้วเรียกเข้าหมู่ ภิกษุเหล่านั้นควรถูกตำหนิ ความหมาย 
คือ มีความผิดที่ควรระลึก คือ มีโทษ กล่าวคือ ต้องอาบ้ติทุกกฏ 

[ท่านอธิบายข้อความข้างต้น ดังนี้ 

๑. คำ ว่า เต ภิกฺขู (ภิกษุเหล่านั้น) คือ ภิกษุ ผู้รู้ ว่าภิกษุสงฆ์ไม่ครบ [๒๐ รูป] แล้วเรียกเข้า 
หมู่ เพราะท่านกล่าวว่า เย อูนภาว 0 ฌตฺวา อพฺเภนฺติ (ภิกษุเหล่าใดรู้ว่าภิกษุสงฆ์ไม่ครบ [๒๐ รูป] แล้ว 
เรียกเข้าหมู่) การอธิบายความในลักษณะนี้เป็นการแสดงอภิเธยยัตถะหรือสรูปะ คือ ความหมายที่ศัพท์นั้น 
มุ่งหมายถึง 

๒. ณฺย ปัจจัยในคำว่า คารยฺห (ครห ธาตุ + ณฺย ปัจจัย) ใช้ในความหมายว่า สมควร (อรห) 
เพราะอธิบายว่า ครหิตพฺพา โดยเปลี่ยนจาก ณฺย ปัจจัยเป็น ตพฺพ ปัจจัยที่ปรากฏชัดในอรรถอรหะ 

๓. ข้อความว่า พึงตำหนิ หมายความว่า มี โทษ ที่ ต้องอาปัดทุกกฏตามหลักพระวินัย ไม่ใช่การ 
ถูกตำหนิทางวาจาจากภิกษุรูปอื่น การอธิบายความในลักษณะนี้เป็นการอธิบายความไม่ใช่การอธิบายศัพท์ 
คำว่า สาติสาร มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อดิสริตพฺโพติ อดิสาโร 

- สห อติสาเรน เย วตฺตนฺตีดิ สาติสารา (สหบุรพบทพหุพพีหิสมาส) 

คำว่า สโทส มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สห โทเสน เย วตฺตนฺตีดิ สโทสา (สหบุรพบทพหุพพีหิสมาส)] 

คำอธิบาย อย 0 ดดฺถ สามีจิ 

อยํ ตตฺถ สามีจีติ อยํ ตตฺถ อนุธมฺมตา โลกุตฺตรธมฺมํ อนุคตา โอวาทานุสาสนี สามีจิ 

ธมฺมตา. 

คำว่า อยํ ตตฺถ สามีจิ (ข้อปฏิบตินี้เป็นวัตรสมควรในภิกษุนั้น) หมายความว่า ข้อ 


กัณฑ์] 


คำอธิบายนิคม 


๗๓๙ 


ปฏิบตนี้เป็นสภาพอันคล้อยตาม[โลกุตตรธรรม]ในภิกษุนั้น คือ เป็นคำสอนและคำพรํ่าสอนอันไป 
ตามโลกุตตรธรรม กล่าวคือ เป็นธรรมเนียมอันเหมาะสม[แก่'โลกุตตรธรรม] 

[คำว่า อย 0 เป็นวุตตาเปกขะ คือ มองหาข้อความที่กล่าวไว้แล้วในประโยคก่อน ซึ่งก็คือข้อ 
ปฏิป้ติอันได้แก่ ปริวาส มานัต และอัพภาน ดังฎีกาใหม่ (หน้า ๒๘๕) อธิบายว่า อยนฺติ อย 0 ยกาวุตฺตา 
(คำว่า อยํ คือ ฃ้อปฏิป๋ตินี้ กล่าวคือ ฃ้อปฏิป๋ติที่ตามกล่าวมาแล้ว) 

คำว่า สามีจิ ใช้ในความหมายว่า สมควร (อนุจฺฉวิก) ซึ่ง'ใน , ที่นี้ 1 คือความสมควรแก่'โลกุตตรธรรม 
ท่านจึงอธิบาย สามีจิ ว่า อนุธมฺมตา (เป็นสภาพอันคล้อยตาม[โลกุตตรธรรม]) แล้วอธิบาย อนุ ในบทนี้ว่า 
โลกุตฺตรธมฺมํ อนุคตา (อันไปตามโลกุตตรธรรม) หลังจากนั้นได้อธิบาย ธมฺมตา ว่า โอวาทานุสาสนี (เป็น 
คำสอนและคำพรํ่าสอน) ในที่สุดได้อธิบายเป็นครั้งสุดท้ายว่า สามีจิ ธมฺมตา (กล่าวคือ เป็นธรรมเนียมอัน 
เหมาะสม[แก่โลกุตตรธรรม]) 

คำว่า อยํ และ ตตฺถ ใน อย 0 ตตฺถ สามีจิ ในคัมภีร์นิสลัยพม่าแปลไว้ต่างกัน คือ 
๑. ปาติ'โมกขเมทินี (หน้า ๑๖๑) 

- อย 0 ปฏิปทา (ข้อปฏิปตินี้) 

- ตตฺถ ภิกฺขุสฺมึ (ในภิกษุนั้น) 

๒. กังขาวิตรณีคัณฐิ (หน้า ๑๙๐) 

- อย 0 วีสติคเณน ภีกฺขุสงฺเฆน อพฺภานภาโว (ภาวะคือการเรียกเข้าหมู่ด้วยภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูปนี้) 

- ตตฺถ อพฺภาเน (ในการเรียกเข้าหมู่นั้น) 

๓. กังขา วิ ตรณีอรรถกถานิสลัย (หน้า ๑๘๙) 

- อยํ วิธิ (วิธีนี้) 

- ตตฺถ อพฺภาเน (ในการเรียกเข้าหมู่นั้น) 

๔. ปาติโมกข์ภาสาฎีกา (หน้า ๑๑๘) 

- อยํ กถา (คำที่กล่าวมานี้) 

- ตตฺถ สงฆาทิเสสาปชฺชเน (ในการต้องอาปติสังฆาทิเสสนั้น) 

๕. ปาติโมกขปทัตถอนุวัณณนา (หน้า ๑๕๒) 

- อยํ วุตฺตปริวาสมานตฺตจรณอพฺภานกมมหาโร (การประพฤติปริวาส มานัต และการนำ 
อัพภานกรรมไปตามที่กล่าวไว้นี้) 

- ตตฺถ สงฆาทิเสสาปชฺชนภิกฺขุมหิ (ในภิกษุผู้ต้องอาปติสังฆาทิเสสนั้น)] 


๗(^๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[๒. สังฆาทิเสส 


บทที่เหลือในประโยคนิคม 

เสสเมตฺถ วุตฺตนยเมวาติ. 

บทที่เหลือในประโยคนิคมนี้มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแหละ ดังนี้แล 

อิติ กงฺขาวิตรณิยา ปาติโมกฺขวณฺณนาย 
สงฺฆาทิเสสวณฺณนา นิฏฺจึตา. 

จบคำอธิบายสังฆาทิเสส 

ในคัมภีร์อธิบายปาติโมกข์ชื่อกังขาวิตรณี ด้วยประการฉะนี้ 



ภาคผนวก 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


ลำดับ 

ประโยคหน้า 

ประโยคหลัง 

คำ แปลนิบาตในประโยคหลัง 

๑ 

ปักขะ 

ปักขันตระ 

ฝ่ายว่า, ส่วนว่า, แต่ว่า 

๒ 

สังเขปะ 

วิตถาระ 

กล่าวโดยพิสดาร, กล่าวโดยละเอียด 

๓ 

วิตถาระ 

สังเขปะ 

กล่าวโดยย่อ 

๔ 

อารัทธะ 

วากยารัมภะ 

อนึ่ง, ก็ 

๕ 

ท้ฬหียะ 

ท้ฬห็กรณะ 

จริงอยู่, จริงอย่างนั้น, ดังจะเห็นได้ว่า 

๖ 

ผล 

การณะ 

เพราะ, เพราะว่า, เหตุว่า 

๗ 

การณะ 

ผล 

ผลก็คือ 

๘ 

อปากฏะ 

ตัปปากฏีกรณะ 

เหมือนอย่างว่า, อุปมาว่า 

๙ 

สามัญญะ 

ริเสสะ 

แต่, ก็แต่ว่า, ถึงอย่างนั้น 

๑๐ 

ริเสสะ 

สามัญญะ 

อนึ่ง 

๑๑ 

พยติเรกะ 

อันวยะ 

อัน 

๑๒ 

อันวยะ 

พยติเรกะ 

อัน 

๑๓ 

ครหา 

สัมภาวนา 

แต่, ก็แต่ว่า, ถึงอย่างนั้น 

๑ (รินึ่ 

สัมภาวนา 

ครหา 

แต่, ก็แต่ว่า, ถึงอย่างนั้น 

(ริ)(^ 

สัทธคุณิยะ 

สัทธคุณ 

ผลก็คือ 

๑๖ 

สัทธโทสิยะ 

สัทธโทสะ 

โทษก็คือ 

๑๗ 

อุปมานะ 

อุปเมยยะ 

ฉันนั้น 

๑ด่ 

อัตถุทเทสะ 

อัตถุทธาระ 

แต่ 
























๗(^๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ลำดับ 

ประโยคหน้า 

ประโยคหลัง 

คำแปลนิบาตในประโยคหลัง 

๑๙ 

นิคมนิยะ 

นิคมนะ 

— 

๒๐ 

อนิยมะ 

นิยมะ 

— 

๒๑ 

ปุจฉา 

วิสัชนา 

— 

๒๒ 

โจทนา 

ปริหาระ 

— 


จะกล่าวถึงลักษณะและอุทาหรณ์ของประโยค ๒๒ ประเภท ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ 
คันถาภรณะ และตำราหลักสูตรธรรมาจริยะของพม่า พร้อมด้วยวิธีวากยานุสัมพันธ์ในประโยค 
เหล่านั้น ดังต่อไปนี้ 

๑. ปักขันตระ แสดงฝ่าย อื่น จากฝ่ายแรก ที่ กล่าวมา ก่อน 

หมายความว่า คันถรจนาจารย์ได้กล่าวประโยคที่แสดงฝ่ายหนึ่งไว้ก่อน แล้วจึงกล่าว 
ประโยคหลังที่แสดงฝ่ายอื่นจากประโยคหน้านั้น ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็น 
ฝ่ายแรกและฝ่ายหลัง 

ประโยคหน้าที่แสดงฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ประโยคปักขะ คือ ประโยคแสดงฝ่ายแรก 
ประโยคหลังที่แสดงฝ่ายอื่น โดยกล่าวถึงเนื้อความแยกออกไปอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า 
ประโยคปักขันตระ คือ ประโยคแสดงฝ่ายอื่น เช่น สมชายไปโรงเรียน ส่วนสมหญิงอยู่บ้าน 

ประโยคปักขันตระนี้คล้ายคลึงกับประโยคที่แสดงความขัดแย้ง ในบางครั้งภาษาไทยก็ 
ใช้คำเชื่อมว่า “แต่” เช่น สมชายไปโรงเรียน แต่สมหญิงอยู่บ้าน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าสังเกต 
ดีๆ แล้วก็จะทราบได้ไม่ยาก 

ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 

กิฌฺจิ ปกข 0 กเถตวาน อฌฺฌํปิ วตฺตุมิจฺฉตา 

วุตฺตํ ยํ ปจฺฉิมฌฺเจว ต 0 ปกขนฺตรนามกํ. ๑ 

“เมื่อกล่าวประโยคฝ่ายหนึ่งแล้ว บุคคลต้องการกล่าวประโยคฝ่ายอื่น 
[จากประโยคหน้านั้น] ประโยคหลังที่ท่านกล่าวไว้แล้วนี้มีชื่อว่า ปักขันตระ” 










ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗®:๓ 


ประโยคหน้าที่เป็นประโยคปักขะไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลัง 
ที่เป็นประโยคปักขันตระมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถปักขันตระนั้นปรากฏชัด นิบาตที่ท่าน 
ประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถปักขันตระให้ปรากฏชัด เรียกว่า ปักขันตรโชตกะ 
ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน แปลว่า “ฝ่ายว่า, ส่วนว่า, แต่ว่า” คัมภีร์ 
นิสลัยพม่าแปลว่า “หิ ะะ ปกฺขนุตโร มยา วุจฺจเต (เราจะกล่าวฝ่ายอื่น)” 

คำว่า ปกฺขนุตรวากย (ประโยคที่แสดงฝ่ายอื่น) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปกโข จ โส อนุตโร จาติ ปกฺขนุตโร (วิเสสนุตดรบทกรรมธารยลมาส) 

- ปกฺขนุตรสฺส ทีป ก 0 วากุย 0 ปกฺขนุตรวากฺยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

จะกล่าวถึงหลักสัมพันธ์ที่เรียกชื่อว่า วากยานุสัมพันธ์ คือ การสัมพันธ์ประโยค ตาม 
หลักสูตรชั้นธรรมาจริยะของพม่าว่า เป็นการแสดงความเกี่ยวเนื่องของประโยคหลังกับประโยค 
หน้าเพื่อให้เข้าใจว่า ท่านกล่าวประโยคหลังนั้น เพื่อประโยชน์อะไร หรือเหตุใดจึงกล่าวประโยค 
หลังนั้นๆ ภาษาพม่าเรียกว่า อะแต๊ด แปลว่า “การนำเข้า” คือ การนำเข้าสู่ประโยคเพื่อแสดง 
ประโยชน์ของการกล่าวประโยคนั้นๆ 

วากยานุสัมพันธ์ที่เรียกว่า ฐปนาติกะ คือ หมวด ๓ ที่ขึ้นต้นด้วยฐปนา มีองค์ประกอบ 
๓ ส่วน คอ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ การตั้งบทไว้เป็นมูลฐานเพื่อถาม คำ ถาม หรือเพื่อแสดง 
ข้อสงสัยของผู้ถามต่อไป เหมือนการจับให้มั่นก่อนที่จะผูกให้แน่น ส่วนใหญ่มักใช้ประโยคหน้า 
เป็นฐปนา ในที่บางแห่งก็ใช้บทตั้งจากพระบาลีเป็นฐปนาตามสมควร 

๒. ปุจฉา (คำถาม) มักประกอบใช้คำว่า กสฺมา (เหตุใด), กถ 0 (อย่างไร), กึ (อะไร) 
และ นุ (หรือ) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การคาดคะเนข้อสงสัย อันเกิดขึ้นเมื่อไม่ 
ชอบใจข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งในประโยคที่กำลังกล่าวถึง ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ผู้ถามเข้าใจว่า 
ควรเป็นอย่างอื่นจากข้อความที่กล่าวไว้โดยตรง มักประกอบใช้คำว่า นนุ (มิใช่หรือ) ในที่บาง 
แห่งก็ประกอบใช้คำว่า นนุ (หรือไร) 

โดยทั่วไปในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามักระบุถึงปุจฉาไว้โดยตรง หรือในที่บางแห่งก็ 


๗๙๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


กล่าวถึงอาโภคะไว้บ้าง หรือกล่าวทั้งปุจฉาและอาโภคะบ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วอาโภคะเป็นสิ่งที่ 
ผู้เรียนต้องคิดค้นเองว่าควรเป็นอย่างไร นอกจากนั้น ปุจฉาและอาโภคะอาจอยู่สลับที่กันได้ 
ตามสมควรแก่เนื้อความในสถานที่นั้นๆ 

วิธีวากยานุสัมพันธ์นี้ มีประโยชน์เพื่อให้เข้าใจคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา 
ได้ชัดเจน เพราะท่านอธิบายสัมพันธ์นี้ไว้มากมายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา ถ้าผู้เรียนเข้าใจ 
เรื่องนี้เป็นอย่างดีจะสามารถเขียนตำราบาลีที่สอดคล้องกับแนวของคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาได้ 

ตัวอย่างที่ ๑ 

ก. ปุริโส มคฺคํ คจฺฉติ (บุรุษไปสู่หนทาง) 

ข. อิตถี ปน วิหารํ คตา (แต่สตรีไปวัดแล้ว) 

ประโยค ก. แสดงฝ่ายแรก คือ การที่บุรุษไปสู่หนทาง 
ประโยค ข. แสดงอีกฝ่ายหนึ่ง คือ การที่สตรีไปวัดแล้ว 
วากยานุสัมพันธ์ของประโยควิตถาระ มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ การที่สตรีไปวัดแล้ว 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ คือ แสดงฝ่ายแรกอันได้แก่ การที่บุรุษไปสู่หนทาง 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวว่าบุรุษไป สู่ หนทาง ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สตรีไปสู่ที่ไหน 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ สตรีไป สู่ หนทางเหมือนบุรุษหรือไร (อีกอย่าง 
หนึ่ง) ท่านควรระบุสถานที่ซึ่งสตรีไปมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เรากล่าวว่า สตรีไป 
วัดแล้ว ด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 


ตัวอย่างที่ ๒ ๒ 


ก. อจินฺตยุนฺติ จินฺเตสุ๊ (คำว่า อจินฺตยุ 0 แปลว่า ดำริแล้ว) 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗ 


ข. อากงฺขมานาติ อิจฺฉมานา ปฏฺจึยมานา (คำว่า อากงขมานา แปลว่า จำนงอยู่ 
คือ ปรารถนาอยู่) 

ประโยค ก. กล่าวอธิบายคำแปลของคำว่า อจินฺตยุ๊ ที่เป็นฝ่ายแรก ประโยคนี้จึงเป็น 

ประโยคปักขะ 

ประโยค ข. กล่าวอธิบายคำแปลของคำว่า อากงขมานา ที่เป็นฝ่ายอื่น ประโยคนี้จึง 
เป็น ประโยคปักขันตระ 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยควิตถาระ มีดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ คำแปลของคำว่า 
อากงขมานา 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ คือ แสดงฝ่ายแรกอันได้แก่ คำแปลของคำว่า อจินฺตยุ๊ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวอธิบาย คำ แปลของ คำ ว่า อจินฺตยุ 
ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำแปลของคำว่า อากงขมานา คืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำแปลของคำว่า อากงขมานา เหมือนอับ 
คำแปลของคำว่า อจินฺตยุ 0 หรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านควรกล่าวอธิบายคำแปลของคำว่า 
อากงขมานา มิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้กล่าวอธิบาย 
คำแปลของคำว่า อากงฺขมานา ด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ประโยคที่อธิบายบทตั้งอื่นจากบทตั้งที่อธิบายมาก่อนจัดเป็นประโยคปักขันตระทั้งหมด 
ประโยคปักขันตระชนิดนี้ไม่นิยมไข้ปักขันดรโชตกะ เพราะความเป็นปักขันตระมีความชัดเจนแล้ว 
โดยสรุปประโยคปักขันตระ คือ ประโยคที่แสดงฝ่ายอื่นจากประโยคหน้า การจำแนก 
ประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลังโดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบ 
ว่าประโยคหลังแสดงฝ่ายอื่นจากประโยคหน้า จึงทราบได้ว่าประโยคหน้าเป็นประโยคปักชะ ส่วน 
ประโยคหลังเป็นประโยคปักขันตระ 


๗(^๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๒. วิตถาระ ขยายความ 

อธิบายเนื้อความของประโยคหน้า หมายความว่า คันถรจนาจารย์มักกล่าวเนื้อความ 
โดยย่อในประโยคหน้าไว้ แล้วจึงขยายเนื้อความนั้นด้วยประโยคหลังต่อมา 

ประโยคหน้าที่กล่าวเนื้อความไว้อย่างย่นย่อ เรียกว่า ประโยคสังเขปะ 
ประโยคหลังที่ท่านอธิบายแจกแจงรายละเอียดออกไปนื้ เรียกว่า ประโยควิตถาระ คือ 
ประโยคที่ขยายความของประโยคหน้าโดยขยายเหตุ, ขยายกริยา หรือขยายบทนามอย่างใด 
อย่างหนึ่งที่มีปรากฏในประโยคหน้า 

ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 

สงฺเขเปเนว ปุพฺพตฺโถ ปจฺฉิเมน วิตฺถาริโต 

หิสทฺโท โชตโก วุตฺโต สาขาภงฺคสโม หิ โส. ๓ 

“เนื้อความที่ท่านกล่าวไว้โดยย่อในประโยคหน้า แล้วขยายความไว้ 
ด้วยประโยคหลัง หิ ศัพท์[ที่กล่าวในประโยคหลังนั้น] เรียกว่า วิตถารโชตกะ 
หิ ศัพท์ดังกล่าวนั้นเหมือนกับกิ่งไม้ที่ถูกหักไว้[ริมทางเพื่อบอกหนทาง]” 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคสังเขปะไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยควิตถาระมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถวิตถาระนั้นปรากฏชัด นิบาตที่ท่าน 
ประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถวิตถาระให้ปรากฏชัด เรียกว่า วิตถารโชตกะ 
มักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน แปลว่า “กล่าวโดยพิสดาร, กล่าวโดยละเอียด” 
คัมภีร์นิสสัยพม่าแปลเป็นภาษาบาลีว่า “หิ ะะ วิตฺถาเรมิ (ข้าพเจ้าจะยังเนื้อความให้พิสดาร) หรือ 
หิ วิดถาเรสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักยังเนื้อความให้พิสดาร)” 

ประโยควิตถาระนื้ไม่ได้ขยายความของเหตุ, กริยา หรือของบทนามทั้ง ๓ อย่างของ 
ประโยคหน้าพร้อมกัน ล้ามีบทเหตุปรากฏอยู่ในประโยคหน้าต้องขยายบทเหตุนั้นแน่นอน แต่ 
ล้าไม่มีบทเหตุดังกล่าวก็อาจขยายกริยาหรือบทนามอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆ 
การขยายความมี ๓ นัยดังนี้ คือ 

๑. ขยายเหตุ คือ การขยายเหตุของศัพท์ ที่ แสดงอรรถเหตุในประโยคหน้า ศัพท์ 
ดังกล่าวนี้เป็นศัพท์ที่ลงตติยาวิภัตติ, ปัฌจมีวิภัตติ, สัตตมีวิภัตติ หรือลง โต ปัจจัยในอรรถเหตุ 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


ต]3ะ๗ 


เพราะฉะนั้น ถ้าประโยคหน้ามีศัพท์ที่แสดงอรรถเหตุอยู่และประโยคหลังประกอบด้วย หิ นิบาต 
ประโยคหลังดังกล่าวนี้เป็นประโยควิตถาระที่ขยายเหตุ 

๒. ขยายกริยา คือ การขยายกิริยาอาการของกริยาศัพท์ประโยคหน้าว่ามีอาการ 
พูด หรือกระทำกิริยาอาการทางใจอย่างไร 

๓. ขยายบทนาม คือ การขยายบทนามในประโยคหน้าว่าได้แก่อะไร มี จำนวนเท่าไร 
หรือมีกี่ประเภท 

คัมภีร์วากยัตถทีปกะ (หน้า ๔๑) กล่าวว่า ประโยควิตถาระเป็นการขยายเนื้อความย่อ 
บ้าง ขยายเนื้อความที่ซ่อนเร้นไม่ปรากฏชัดบ้าง หรือขยายเนื้อความทั้ง ๒ อย่างเหล่านั้นบ้าง 
ด้วยการขยายศัพท์ ขยายเนื้อความ ขยายเหตุ หรือขยายผลตามความสมควร จากความเห็นนี้ 
ประโยควิตถาระจึงไม่ใช่การขยายความของเหตุ กริยา หรือบทนามเท่านั้น แต่ยังจะรวมไปถึง 
การขยายศัพท์ ขยายเนื้อความ ขยายเหตุ หรือขยายผลอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว ในคัมภีร์ 
ข้างต้นยังกล่าวว่า แม้ประโยคอื่นๆ ในประโยค ๒๒ ประเภทก็เกี่ยวกับศัพท์ เนื้อความ เหตุ 
หรือผลจากประโยคหน้าอีกด้วย โดยเป็นประโยคที่กล่าวฝ่ายอื่นจากประโยคหน้า (ปักขันตระ) 
หรือกล่าวต่อจากประโยคหน้า (วากยารัมภะ) เพื่อแสดงข้อความเหล่านั้น 

อีกอย่างหนึ่ง ประโยคขยายความที่ขึ้นด้นประโยคด้วยบทว่า ตตฺถ และ ตตฺร จัดว่า 
เป็นประโยควิตถาระที่ไม่มีวิตถารโชตกะได้บ้าง นิยมใช้เพื่อขยายเนื้อความย่อหรือเนื้อความที่ 
ซ่อนเร้นไม่ปรากฏชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่างจากประโยคที่ขึ้นด้นด้วย หิ ศัพท์มักขยาย 
เนื้อความย่อและเนื้อความที่ซ่อนเร้นไม่ปรากฏชัดเจนทั้ง ๒ อย่าง 

คำว่า วิตถารวากุย (ประโยคเครื่องขยายประโยคหน้า) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วิตกาเรนฺติ ปุพฺพวากุยํ ปปฌฺเจนฺติ เอเตนาติ วิตฺถาโร. 

(วิ บทหน้า + ตร ธาตุ ะะ: ข้าม + ณ ปัจจัยในกรณสาธนะ) 

- วิตฺถาโร จ โส วากุยฌฺจาติ วิตถาร'วากุยํ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยลมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๔ 

ก. สมาโส กิจฺจวเสน ทุวิโธ โหติ ลุตฺโต จ อลุตฺโต จ (สมาสมี ๒ ประเภท โดย 
จำแนกตามหน้าที่ คือ ลุตตสมาส และอสุตตสมาส) 


๗(^(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ข. ตตฺถ หิ รฌฺโฌ ธนํ ราชธนํ อิจฺจาทิ ลุตฺโต นาม. ทูเร นิทานํ ทูเรนิทานํ อิจฺจาทิ 
อลุตฺโต นาม (ความพิสดารว่า บรรดาสมาส ๒ ประเภทเหล่านั้น สมาสเป็นต้นว่า รฌฺโฌ ธนํ 
ราชธนํ ชื่อว่า ลุตตสมาส, สมาสเป็นต้นว่า ทูเร นิทานํ ทูเรนิทานํ ชื่อว่า อสุตตสมาส) 

ประโยค ก. กล่าวโดยสังเขปว่า สมาส มี ๒ ประเภท คือ ลุตตสมาส และอสุตดสมาส 
ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคสังเขปะ 

ประโยค ข. อธิบาย ลุตตสมาสและอสุตดสมาสโดยแสดงตัวอย่างว่า 

- ลุตตสมาส คือ รฌฺโฌ ธนํ ราชธนํ (ทรัพย์ชองพระราชา ชื่อว่า ราชธนะ) 

- อสุตตสมาส คือ ทูเร นิทานํ ทูเรนิทานํ (เหตุในที่ไกล ชื่อว่า ทูเรนิทาน) 

ประโยคนี้จึงเป็น ประโยควิตถาระ หิ ศัพท์ในประโยคนี้ทำหน้าที่วิตถารโชตกะ 
วากยานุสัมพันธ์ของประโยควิตถาระ มีดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายลุตตสมาสและอสุตดสมาส โดยแสดง 
ตัวอย่างของสมาสทั้ง ๒ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ คือ กล่าวโดยสังเขปว่าสมาสมี ๒ ประเภท ได้แก่ 
ลุตตสมาสและอสุตดสมาส 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สมาสมี ๒ ประเภท โดยจำแนก 
ตามหน้าที่ คือ ลุตตสมาส และอสุตดสมาส ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ตัวอย่างของสมาสทั้ง ๒ ประเภทเหล่านั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรจะแสดงตัวอย่างของสมาสทั้ง ๒ 
ประเภทเหล่านี้นมิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ตัวอย่างของสมาสทั้ง ๒ ประเภทเหล่านั้นเหมือนกัน 
หรือไร 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้แสดงตัวอย่าง 
ของสมาสทั้ง ๒ ประเภทเหล่านั้นว่า ลุตตสมาส คือ รฌฺโฌ ธนํ ราชธนํ ส่วนอสุตดสมาส คือ 
ทูเร นิทานํ ทูเรนิทานํ (อีกอย่างหนึ่ง) ตัวอย่างของสมาสทั้ง ๒ ประเภทนั้นต่างกัน กล่าวคือ 
ลุตตสมาส คือ รฌฺโฌ ธนํ ราชธนํ ส่วนอสุตดสมาส คือ ทูเร นิทานํ ทูเรนิทานํ ดังนี้แล 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗ (2ะ ๙ 


นอกจากนั้น ประโยคขยายความที่ขึ้นต้นประโยคด้วยบทว่า ตตฺถ และ ตตฺร จัดว่า 
เป็นประโยควิตถาระที่ไม่มีวิตถารโชตกะได้บ้าง 

ตัวอย่างที่ ๒ ๕ 

ก. โส จ สฌฺฌาวเสน ฉพฺพิโธ อพฺยยีภาโว กมฺมธารโย ทิคุ ตปฺปุริโส พหุ พฺพีหิ 
ทวนฺโท จาติ (อนึ่ง สมาสนั้นมี ๖ อย่างโดยประเภทแห่งชื่อ คือ อัพยยีภาวสมาส, กรรมธารย¬ 
ลมาส, ทิคุสมาส, ตัปปุริสสมาส, พหุพพีหิสมาส และทวันทสมาส) 

ข. ตตฺร ปรมํ อพฺยยีภาวสมาโส วุจฺจเต (ในบรรดาสมาส ๖ อย่างเหล่านั้น [ข้าพเจ้า] 
จะกล่าวอัพยยีภาวสมาสก่อน) 

ประโยค ก. กล่าวโดยสังเขปว่าสมาสมี ๖ อย่าง คือ อัพยยีภาวสมาส เป็นต้นประโยคนี้ 
จึงเป็น ประโยคสังเขปะ 

ประโยค ข. เป็นด้น แสดงลักษณะและตัวอย่างของสมาสทั้ง ๖ อย่างเหล่านั้นตามลำดับ 
เริ่มตั้งแต่อัพยยีภาวสมาสก่อน ประโยคนี้จึงเป็น ประโยควิตถาระ 
วากยานุสัมพันธ์ของประโยควิตถาระ มีดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ แสดงลักษณะและตัวอย่างของสมาสทั้ง ๖ อย่าง 
เหล่านั้นตามลำดับ เริ่มตั้งแต่อัพยยีภาวสมาสก่อน 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ คือ กล่าวไว้โดยสังเขปว่า สมาสมี ๖ อย่าง ได้แก่ 
อัพยยีภาวสมาส เป็นต้น 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่าสมาสนั้นมี ๖ อย่างโดยประเภท 
แห่งชื่อ คือ อัพยยีภาวสมาส, กรรมธารยสมาส, ทิคุสมาส, ตัปปุริสสมาส, พหุพพีหิสมาส และ 
ทวันทสมาส ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ลักษณะและตัวอย่างของสมาส ๖ อย่างเหล่านั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรจะแสดงลักษณะ และตัวอย่างของ 
สมาส ๖ อย่างเหล่านั้นมิใช่หรือ 


๗ &: ๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้แสดงลักษณะ 
และตัวอย่างของสมาส ๖ อย่างเหล่านั้น ด้วยประโยค ข. เป็นต้น ดังนี้แล 

นอกจากนั้น ประโยควิตถาระบางประโยคยังจำแนกออกเป็นนิเทศ และปฏินิเทศ โดย 
ขยายความเพิ่มเติมโดยละเอียด ส่วนประโยคสังเขปะที่อยู่หน้ามีชื่อพิเศษว่า ประโยคอุเทศ 

ตัวอย่างที่ ๓ 

ก. ต 0 ปเนต 0 คนฺถปาต็โมกฺขํ ภิกฺขุปาติโมฤขํ ภิฤขุนิปาติโมกฺขนฺติ ทุวิธํ โหติ (อนึ่ง 
ปาติโมกข์ คือ คัมภีร์นั้นมี ๒ ประเภท) 

ข. ตตฺถ “สุณาดุ เม ภนฺเต สง.โ'ฆ”ติอาทิกํ ปฌฺจหิ อุทฺเทสปริจฺเฉเทหิ ววตฺถิตํ 
ภิกฺขุปาติโมกฺขํ, “สุณาดุ เม อยฺเย สงฺโฆ”ติอาทิก 0 จตูหิ อุทฺเทสปริจฺเฉเทหิ ววตฺถิตํ ภิกฺขุทิ- 
ปาติโมกฺขํ (ในบรรดาปาติโมกข์ คือ คัมภีร์เหล่านั้น ภิกขุปาติโมกข์ กำหนดด้วยอุเทศ ๕ 
ปริจเฉท มีคำว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงโ'ฆ เป็นต้น ส่วนภิกขุนีปาติโมกข์ กำหนดด้วยอุเทศ ๔ 
ปริจเฉท มีคำว่า สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ เป็นต้น) 

ค. ตตฺถ ภิกฺขุปาติโมกฺเข ปฌฺจ อุทฺเทสา นาม นิ , ทานุทฺเทโส ปาราชิกุทฺเทโส 
สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส อนิยตุทฺเทโส วิตถารทุเทโสติ (ในบรรดาภิกขุปาติโมกข์และภิกขุนีปาติโมกข์ 
เหล่านั้น ในภิกขุปาติโมกข์มีอุเทศ ๕ ปริจเฉท คือ หัวข้อของคำเริ่มเรื่อง หัวข้อของปาราชิก 
หัวข้อของสังฆาทิเสส หัวข้อของอนิยต และหัวข้อของวิตถาระ) 

ประโยค ก. กล่าวถึงประเภทของปาติโมกข์คือคัมภีร์ไว้โดยย่อ ชื่อว่า ประโยคอุเทศ 
ประโยค ข. กล่าวแจกแจงภิกขุปาติโมกข์ว่ามีอุเทศ ๕ ปริจเฉท และแจกแจงภิกขุนี- 
ปาติโมกข์ว่า มีอุเทศ ๔ ปริจเฉท จึงเป็น ประโยควิตถาระ 

ประโยค ค. แจกแจงอุเทศ ๕ ปริจเฉทว่ามีอะไรบ้าง จึงเป็น ประโยคปฏิวิตถาระ 
ส่วนวิธีสัมพันธ์ประโยคเหล่านี้ พึงทราบว่าเหมือนกับประโยควิตถาระทั่วไป 

๓. สังเขปะ ย่อความ 

หมายความว่า คันถรจนาจารย์ได้กล่าวเนื้อความโดยพิสดารไว้ในประโยคหน้า แล้ว 
กล่าวสรุปเนื้อความนั้นด้วยประโยคหลังต่อมา 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗ ๕๑ 


ประโยคหน้าที่ท่านอธิบายแจกแจงรายละเอียดออกไป เรียกว่า ประโยควิตถาระ คือ 
ประโยคขยายความ 

ประโยคหลังที่ท่านกล่าวสรุปความโดยย่อนี้ เรียกว่า ประโยคสังเขปะ คือ ประโยค 
ย่อความ ท่านพระอริยวงศ์มิได้กล่าวข้อความนี้ไว้ในคัมภีร์คันถาภรณะเพราะมีใช้น้อย 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยควิตถาระไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายในเรื่องนี้โดยตรง ส่วน 
ประโยคหลังที่เป็นประโยคสังเขปะมักนิยมใช้นิบาตเพื่อให้อรรถสังเขปะนั้นปรากฏชัด นิบาตที่ 
ท่านประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถสังเขปะให้ปรากฏชัดเรียกว่า สังเขปโชตกะ 
ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน แปลว่า “กล่าวโดยย่อ” คัมภีร์นิสสัยพม่า 
แปลว่า “หิ ะะ สงฺเขโป มยา วุจฺจเต (ข้าพเจ้าจะกล่าวเนื้อความย่อ)” ในที่บางแห่งก็ไม่ประกอบ 
นิบาตไว้ เพียงแต่กล่าวคาถาสรุปความเท่านั้น อนึ่ง ท่านมักใช้ประโยคสังเขปะในกรณีที่แสดง 
สังคหคาถา คือ คาถาสรุปความ เช่น โหดิ เจตถ, โหนฺติ เจตถ, เอตุตาวตา จ หรือ อยฌฺเหตุถ 
สงฺเขโป 

คำว่า สงฺเขปวากฺย (ประโยคเครื่องย่อประโยคหน้า) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สงฺขิ เปีย เต ปุพฺพวาฤยํ เอเตนาติ สงฺเขโป. 

(ส 0 บทหน้า + ซิป ธาตุ ะะ ทิ้ง, ขว้าง + ณ ปัจจัยในกรณสาธนะ) 

- สงฺเขโป จ โส วากยฌฺจาติ สงฺเขปวากฺยํ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๖ 

ก. กถํ. ผสฺโส เวทนา สฌฺฌา เจตนา เอกคฺคตา ชีวิตินฺทฺริยํ มนสิกาโร เจติ สตุติเม 
เจตสิกา สพฺพจิตุตสาธารณา นาม ฯเปฯ กรุณา มุทิตา อปฺปมฌฺฌาโย นามาติ สพฺพถาปิ 
ปฌฺฌินฺทุ'ริเยน สทฺธึ ปฌฺจวีสติเม เจตสิกา โสภนาติ เวทิตพฺพา (เจตสิกมี ๕๒ ดวงคืออะไร 
เจตสิก ๗ ดวงเหล่านี้ คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอสัคคตา ชีวิตินทรีย์ และมนสิการ 
ชื่อว่า สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ฯลฯ กรุณา และมุทิตา ชื่อว่า อัปปมัญญาเจตสิก พร้อมทั้ง 
ปัญญินทรีย์ รวมทั้งหมดเป็นเจตสิก ๒๕ ดวง พึงทราบว่า ชื่อว่า โสภณเจตสิก อย่างนี้แล) 


ข. เอตตาวตา จ- 


๗ ๕ ๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


เตรสฌฺฌสมานา จ จุทุทสากุสลา ตถา 

โสภนา ปฌฺจวีสาติ ทุวิปฌฺฌาส ปวุจฺจเร. 

“สรุปความว่า ด้วยถ้อยคำดังนี้ 

ข้าพเจ้า (พระอนุรุทธาจารย์) กล่าวเจตสิก ๕๒ ดวง คือ อัญญสมาน- 

เจตสิก ๑๓ ดวง อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง และโสภณเจตสิก ๒๕ ดวง” 

ประโยค ก. กล่าวโดยพิสดารว่าเจตสิกมี ๕๒ ดวง แบ่งออกเป็นสัพพจิตตสาธารณเจตสิก 
๗ ดวง เป็นด้น จึงเป็น ประโยควิตถาระ 

ประโยค ข. กล่าวสรุปความเจตสิก ๕๒ ดวงเหล่านั้น จึงเป็น ประโยคสังเขปะ 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยควิตถาระ มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ คือ กล่าวสรุปความเจตสิก ๕๒ ดวงเหล่านั้น 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ กล่าวโดยพิสดารว่าเจตสิกมี ๕๒ ดวง แบ่งออก 
เป็นสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง เป็นด้น 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวโดยพิสดารว่า เจตสิกมี ๕๒ ดวง 
แบ่งออกเป็นสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง เป็นต้น ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำสรุปความเจตสิก ๕๒ ดวงเหล่านั้น คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำสรุปความเจตสิก ๕๒ ดวง 
เหล่านั้นมิใช่หรือ 

ท่านประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้แสดงคำสรุป 
ความเจตสิก ๕๒ ดวงเหล่านั้นด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

๔. วากยารัมภะ แสดงการสืบเนื่องประโยค 

คือกล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อให้มีเนื้อความแจ่มแจ้งขึ้น หรือเพื่อขดัดความสงสัย 
บางอย่าง เพราะยังกล่าวไม่จบข้อความ หมายความว่า คันถรจนาจารย้มิกกล่าวข้อความที่ไม่ 
แจ่มแจ้งชวนสงสัยไว้ จากนั้นจึงกล่าวประโยคหลังที่แสดงข้อความตอบข้อสงสัยนั้น ทำให้ 
ข้อความแจ่มแจ้งขึ้น 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


ต](^๓ 


ประโยคหน้าที่กล่าวข้อความไม่แจ่มแจ้ง เรียกว่า ประโยคอารัทธะ คือ ประโยคที่ 
ปรารภขึ้นก่อน หรือประโยคขึ้นต้น 

ประโยคหลังที่เนื่องกันกับประโยคหน้า เรียกว่า ประโยควากยารัมภะ คือ ประโยคที่ 
สืบเนื่องจากประโยคหน้า ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 

ปพุเพ วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส โจทนาปี สิยา ปุน 

ยํ ปรํ วตฺตุกามสฺส วากยารมฺโภติ ภาสิโต. ๗ 

“เมื่ออาจมีความสงสัยในเนื้อความที่กล่าวไว้แล้วในประโยคหน้า หิ 

ศัพท์อันบุคคลผู้ต้องการกล่าวประโยคหลัง[ประกอบไว้เพื่อขจัดความสงสัย 

นั้น] เรียกว่า วากยารัมภโชตกะ” 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคอารัทธะไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยควากยารัมภะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถวากยารัมภะนั้นปรากฏชัดเจนขึ้น 
นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถวากยารัมภะให้ปรากฏชัด เรียกว่า 
วากยารัมภโชตกะ มักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน แปลว่า “ก็, อนึ่ง” คัมภีร์ 
นิสสัยพม่าแปลเป็นภาษาบาลีว่า “หิ ะะ วากฺยารมฺโภ มยา วุจฺจเต (เราจะกล่าววากยารัมภะ)” 
อนึ่ง การใช้วากยารัมภโชตกะมักจะนิยมใช้ จ ศัพท์มากกว่า หิ หรือ ปน ศัพท์ 

คำอธิบายของ วากยารมภ พบในคัมภีร์อนุทีปนีว่า 

จสทฺโท วาฤยารมฺภโชตโก. วากฺยารมฺโภติ จ มูลวากฺเย ย 0 ย 0 วตฺตพุพํ อวุตฺต 0 , ตสฺส 
ตสฺส กถนตฺถาย อนุวากยสฺส อารมฺโภ. ๘ 

“จ ศัพท์แสดงวากยารัมภะ อนึ่ง ชื่อว่า วากยารัมภะ เป็นการปรารภประโยคต่อมา 
เพื่อกล่าวถึงเนื้อความที่ควรกล่าวในประโยคก่อนแต่ยังไม่ได้กล่าวนั้นๆ” 

คัมภีรัตถนิยาม (ข้อ ๖, ๗) กล่าวถึงประโยคอุปันยาสะ (อุปัญญาสะ) ที่คล้ายคลึงกับ 
วากยารัมภะว่า “วากยารัมภะเป็นการกล่าวต่อมาเมื่อเนื้อความในประโยคหน้าสิ้นสุดแล้ว ส่วน 
อุปันยาสะเป็นการกล่าวต่อมาเมื่อเนื้อความในประโยคหน้ายังไม่สิ้นสุด” แต่คัมภีร์คันถาภรณะ 
(คาถา ๑๐) จุลลคันกัฏฐิ (ข้อ ๗) และมหาคันกัฏฐิ (ข้อ ๑๗) ไม่ได้กล่าวแยกประโยคอุปันยาสะ 


๗ &: ๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ไว้เป็นอีกประเภทหนึ่ง แม้คัมภีร์ฎีกาก็กล่าวถึงชื่อทั้ง ๒ ว่าเป็นอย่างเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่ 
ขอกล่าวถึงประโยคอุปันยาสะไว้ต่างหาก ดังข้อความในคัมภีร์ฎีกาว่า 

อุปฌฺฌาสตฺโถ วา จสทฺโท. อุปฌฺฌาโสติ จ วากยา รม โภ วุจฺจติ. เอสา หิ คนฺถการานํ 
ปกติ, ยทิทํ กิฌฺจิ วตฺวา ปุน อปรํ วตฺตุมารภนฺตานํ จสทฺทปโยโค. ๙ 

“อีกอย่างหนึ่ง จ ศัพท์มีอรรถว่า อุปัญญาสะ อนึ่ง การปรารภประโยคกล่าวว่าเป็น 
อุปัญญาสะ 

ความจริงแล้ว การประกอบ จ ศัพท์ของผู้กล่าวถึงข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว 
ปรารภเพื่อกล่าวข้อความอื่นอีกนี้ เป็นธรรมเนียมของคันถรจนาจารย์ทั้งหลาย” 

จสทฺโท อุปฌฺฌาสตโถ. อุปฌฺฌาโสติ จ วากยารมฺโภ วุจฺจติ. วุตฺตฌฺจ 
“สมุจฺจโย อุปฌฺฌาโส จสทฺทตฺโถ ทุวิธ-า มโต 

อุปฌฺฌาโส นาม วากยา- รมฺโภ วุจฺจ ติ ตฌฺฌุนา” ติ. 8๐ 

“จ ศัพท์ มีอรรถว่า อุปัญญาสะ อนึ่ง การปรารภประโยคกล่าวว่าเป็นอุปัญญาสะ 
สมจริงดังคำกล่าว[ในคัมภีร์สัททสารัตถชาลินี คาถา ๒๗๑] ว่า 

‘เนื้อความของ จ ศัพท์มี ๒ ประการ คือ สมุจจยะ และอุปัญญาสะ 

ท่านผู้รู้เนื้อความนั้นกล่าวว่า การปรารภประโยคชื่อว่า อุปัญญาสะ”’ 

คำว่า วากยา รม/ เวากุย (ประโยคเครื่องปรารภประโยคหน้า) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อารภนฺติ เอเตนาติ อารมฺโภ. 

(อา บทหน้า + รภิ ธาตุ ะะ พยายาม + ณ ปัจจัยในกรณสาธนะ) 

- วากยสฺส อารมฺโภ วากยารมฺโภ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

- วากยา รม โภ จ โส วากฺยฌฺจาติ วากฺยารมฺภวากย 0 (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๑๑ 

ก. จตุมคฺคผลนิพฺพานวเสน นววิโธ, ปริยตฺติยา สห ทสวิโธ วา ธมโม (ธรรมมี ๙ 
ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ หรือมี ๑๐ ประการ พร้อมกับปริย้ติธรรม) 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


ต] 


ข. ธาร ณฌฺจ ปณตสฺส อปายา ทินิพฺ พตฺตนกิเลส วิทฺธํ สนํ (อนึ่ง การที่ธรรมนั้นทรง 
เหล่าสัตว์ไว้ เป็นการกำจัดกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดในอบายเป็นต้น) 

ประโยค ก. กล่าวว่า ธรรมมี ๙ ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ หรือ มี 
๑๐ ประการโดยรวมปริย้ติธรรม ประโยคนี้ยังไม่แจ่มแจ้ง เพราะแสดงเพียงประเภทของธรรม 
มิได้ระบุว่าธรรมเป็นสภาพทรงเหล่าสัตว์ไว้อย่างไร จึงเป็น ประโยคอารัทธะ 

ประโยค ข. กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อทำให้เนื้อความแจ่มแจ้งขึ้นว่า การที่ธรรมทรง 
เหล่าสัตว์ไว้ก็คือการกำจัดกิเลสที่ทำให้ไปเกิดในอบายเป็นต้นนั้นเอง ประโยคนี้จึงเป็น ประโยค 
วากยารัมภะ จ ศัพท์ในประโยคนื้ทำหน้าที่วากยารัมภโชตกะ ส่วน ปน ศัพท์เป็นวจนาลังการ 
(สนามหลวงบาลีไทยแปล จ ปน ว่า “ก็แล” แต่พม่าแปลเฉพาะ จ ศัพท์ว่า “อนึ่ง” เพราะถือว่า 
ปน เป็นวจนาดังการที่ทำให้คำสละสลวยเท่านั้น จึงไม่ต้องแปล) 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยควากยารัมภะ มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อกระทำให้ 
เนื้อความแจ่มแจ้งว่า การที่ธรรมทรงเหล่าสัตว์ไว้ ก็คือการกำจัดกิเลสที่จะทำให้ไปเกิดในอบาย 
เป็นต้นนั้นเอง (อีกอย่างหนึ่ง) กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า การที่ธรรมทรง 
เหล่าสัตว์ไว้คืออะไร 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ธรรมมี ๙ ประการ คือ มรรค ๔ 
ผล ๔ และนิพพาน ๑ หรือมี ๑๐ ประการ พร้อมกับปริยัติธรรม ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การที่ธรรมทรงเหล่าสัตว์ไว้ คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงอาการที่ธรรมทรงเหล่าสัตว์ไว้ 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า การที่ 
ธรรมทรงเหล่าสัตว์ไว้ ก็คือการกำจัดกิเลสที่จะท่าให้ไปเกิดในอบายเป็นต้นนั้นเอง ดังนี้แล 

๕. ทัฬหีกรณะ ยํ้าความ 


๗ &: ๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ยํ้าความของประโยคหน้าตามความเหมาะสมหรืออ้างสาธก หมายความว่า คันถรจนา- 
จารย์กล่าวประโยคที่ไม่แน่นอนขึ้นก่อน แล้วกล่าวประโยคหลังที่ยํ้าเนื้อความที่กล่าวในประโยค 
หน้าให้หนักแน่นขึ้น 

ประโยคหน้าที่ยังกล่าวไว้ไม่แน่นอน เรียกว่า ประโยคทัฬหิยะ คือ ประโยคที่ควรยํ้าความ 

ประโยคหลังที่ยํ้าเนื้อความที่กล่าวไว้ในประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ 
ประโยคที่ยํ้าเนื้อความของประโยคหน้าให้หนักแน่นโดยเหตุผลที่เหมาะสม หรืออ้างอาคตสถาน 
จากคัมภีร์นั้นๆ ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 

ทฬฺหิยวจเน วุตฺเต โอจิตยา อาคเมน จ 

ทฬฺหีกรณเมตสฺส ปจฺฉิมํ ทฬฺหีกรณํ. ๑๒ 

“เมื่อท่านกล่าวเนื้อความที่ไม่แน่นอนไว้[ในประโยคหน้า]แล้ว ประโยค 

หลังที่ยํ้าเนื้อความนั้นให้แน่นอนอย่างเหมาะสม และ[ถูกต้อง]ตามคัมภีร์ 

เรียกว่า ท้ฬหีกรณะ” 

ท้ฬหีกรณะมี ๒ ประเภท คือ 
๑. ยุตติทัฬหีกรณะ 

ยํ้าเนื้อความให้หนักแน่นอย่างเหมาะสมถูกต้อง หรือการยํ้าเนื้อความตามเหตุผลที่ 
สมควร โดยไม่อ้างอิงสาธก หรือไม่ยกตัวอย่างจากคัมภีร์ ท่านมักประกอบใช้ หิ, ตถา หิ เป็นด้น 
เพื่อแสดงความนี้ 

๒. อาคมท้ฬหีกรณะ 

การยํ้าเนื้อความที่ท่านกล่าวไว้ในประโยคหน้าให้หนักแน่น โดยอ้างอิงเอาปาฐะของ 
พระพุทธเจ้า, พระปัจเจกพุทธเจ้า, พระสาวก, พระอรรถกถาจารย์, พระฎีกาจารย์ หรือโบราณา- 
จารย์ เช่น วุตฺตฌฺเหต 0 ภควตา (จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้), วุตฺตมฺปิ 
เจต 0 ภควตา (จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแม้พระดำรัสนี้), เตน วุตฺตํ อฏฺรกถาย 0 
(เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอรรถกถา), วุตฺตฌจฏฺรกถาสุ (จริงอย่างนั้น ท่านกล่าวไว้ใน 
อรรถกถาทั้งหลาย) หรือยกตัวอย่างจากคัมภีร์มายืนยัน โดยท่านมักประกอบใช้ หิ, ตถา หิ, 
วุตฺตฌฺหิ, วุตฺตฌฺจ หรือ ยถาห เป็นต้น เพื่อแสดงความนี้ 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗&'๗ 


ประโยคหน้าที่เป็นประโยคทัฬหิยะนั้นไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยคทัฬหีกรณะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถทัฬหีกรณะนั้นปรากฏชัดเจนขึ้น 
นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถทัฬหีกรณะให้ปรากฏชัด เรียกชื่อว่า 
ทัฬหีกรณ โชต กะ มักนิยมใช้นิบาตชนิด นี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน แปลว่า “จริงอยู่, จริงอย่างนั้น, 
ดงจะ เห็นได้ว่า” คัมภีร์นิสสัยพม่าแปลว่า “หิ ^ สจฺจํ (จริงอยู่) หรือ หิ ะะ ตเทว สจฺจํ (ถ้อยคำนั้น 
จริงอยู่)” 

คำว่า ทฬฺห็กรณ (ประโยคที่กระทำให้หนักแน่น) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ทฬฺหํ กโรตีติ ทฬฺห็กรถ! 

(ทฬฺห บทหน้า + กร ธาตุ ะะ กระทำ + ยุ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) 

- ทฬฺห็กรณฌฺจ ต 0 วากยฌฺจาติ ทฬฺห็กรณวากฺยํ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

ตัวอย่างยุตติทัฬหีกรณะ® ๓ 

ก. โอวาโทติ ภิกฺขุโนวาโท (คำว่า โอวาโท หมายความว่า การสั่งสอนนางภิกษุณี 
[ด้วยครุธรรม ๘]) 

ข. นหิ ภิกฺขุนีหิ ยาจิตํ โอวาท 0 อนาโรเจตวา อุโปสถ 0 กาตุ๊ วฏฺฏติ (ดังจะเห็นได้ว่า 
สงฆ์จะทำอุโบสถโดยไม่ได้บอกโอวาทที่นางภิกษุณีขอไม่ได้) 

ประโยค ก. กล่าวว่า คำว่า โอวาโท หมายความว่า การสั่งสอนนางภิกษุณีด้วยครุธรรม 
๘ ประโยคนี้เป็น ประโยคทัฬหิยะ เพราะควรกล่าวยํ้าความให้มั่นคงต่อไปเพื่อขจัดความสงสัย 
ว่า เหตุใดจึงระบุว่าคำว่า โอวาโท เป็นการสั่งสอนนางภิกษุณีเท่านั้นไม่ใช่การสั่งสอนบุคคลอื่น 
ประโยค ข. กล่าวยํ้าความว่า ดังจะเห็นได้ว่า สงฆ์จะทำอุโบสถโดยไม่ได้บอกโอวาทที่ 
นางภิกษุณีขอไม่ได้ ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคทัฬห็กรณะ คือ ยํ้าความในประโยคหน้าที่ระบุ 
ว่าเป็นการสั่งสอนนางภิกษุณีเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งสอนบุคคลอื่นมีภิกษุ เป็นต้น หิ ศัพท์ใน 
ประโยคนี้ทำหน้าที่ทัฬห็กรณโชตกะ 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยคยุตติทัฬห็กรณะ มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคทัฬห็กรณะ คือ ยํ้าความในประโยคหน้าที่ระบุว่า เป็นการ 
สั่งสอนนางภิกษุณีเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งสอนบุคคลอื่นมีภิกษุเป็นต้น 


๗ &: & 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำ ว่า โอวาโท (โอวาท) 
หมายความว่า การสั่งสอนนางภิกษุณี ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดท่านจึงระบุว่าคำว่า โอวาโท (โอวาท) เป็นการสั่งสอน 
นางภิกษุณีเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งสอนบุคคลอื่น 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ พระอรรถกถาจาร ย้ กล่าวไว้โดยสามัญทั่วไป 
ว่า โอวาโท (โอวาท) มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า คำว่า 
โอวาโท (โอวาท) เป็นการสั่งสอนนางภิกษุณีเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งสอนบุคคลอื่นมีภิกษุเป็นด้น 
ดังจะเห็นได้ว่า สงฆ์จะทำอุโบสถโดยไม่ได้บอกโอวาทที่นางภิกษุณีขอไม่ได้ ดังนี้แล 

ตัวอย่างอาคมทัฬหีกรณะ @๔ 

ก. ตเทดํ อิธ จตูหิ องฺเคหิ สงฺคหิตํ (กรรมที่ถึงเวลาทำแล้วนั้นรวมไว้ด้วยองค์ ๔ ใน 
เรื่องอุโบสถกรรมนี้) 

ข. ยถาหุ อฏฺรกถาจริยา- “อุโปสโถ. ยาวติกา จ ภิกฺขู ถมมปฺปตตา. สภาคาปตฺติโย 
จ น วิชฺชนฺติ. วชฺชนียา จ ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนฺติ. ปดตกลฺลนฺติ วุจฺจตี”ติ (สมจริงดังพระอรรถ- 
กถาจารย้กล่าวว่า อุโปสโถ ฯเปฯ วุจฺจติ) 

ประโยค ก. กล่าวว่า กรรมที่ถึงเวลาทำแล้วนั้นรวมไว้ด้วยองค์ ๔ ในเรื่องอุโบสถกรรม 
นี้ ประโยคนี้เป็น ประโยคทัฬหิยะ เพราะควรกล่าวยํ้าความให้มั่นคงต่อไปเพื่อขจัดความสงสัย 
ว่าการที่กรรมที่ถึงเวลาทำแล้วนั้นรวมไว้ด้วยองค์ ๔ ในเรื่องอุโบสถกรรมนี้ บุคคลย่อมทราบ 
ได้อย่างไร (อีกอย่างหนึ่ง) บุคคลย่อมทราบเรื่องนั้นด้วยหลักฐานอะไร 

ประโยค ข. กล่าวยํ้าความ โดยอ้างอิงหลักฐานจากคัมภีร์อรรถกถา ประโยคนี้จึงเป็น 
ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความในประโยคหน้า 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยคอาคมทัฬห็กรณะ มีดังนี้ 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗ &: ๙ 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความในประโยคหน้าโดยการอ้างอิงเอา 
หลักฐานจากคัมภีร์อรรถกถา 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า กรรม ที่ ถึงเวลาทำแล้วนั้น 
รวมไว้ด้วยองค์ ๔ ในเรื่องอุโบสถกรรมนี้ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การที่กรรมที่ถึงเวลาทำแล้วนั้นรวมไว้ด้วยองค์ ๔ ในเรื่อง 
อุโบสถกรรมนี้ บุคคลย่อมทราบได้อย่างไร 

(อีกอย่างหนึ่ง) บุคคลย่อมทราบเรื่องนั้นด้วยหลักฐานอะไร 
(อีกอย่างหนึ่ง) ถ้อยคำของท่านอาจารย์เป็นคำที่น่าเชื่อถือโดยอ้างอิงหลักฐานอะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านอาจารย์ทราบได้ด้วยปัจจักขญาณหรือไร 
(อีกอย่างหนึ่ง) ถ้อยคำของท่านอาจารย์เป็นสกวจนะคือถ้อยคำของตน ไม่ควรเชื่อถือมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า บุคคล 
ย่อมทราบได้ตามที่พระอรรถกถาจารย้กล่าวไว้ 

นอกจากนั้น หิ ศัพท์ในคำว่า ตถา หิ ส่วนใหญ่แสดงอาคมทัฬหีกรณะ แต่ในบางแห่ง 
ก็แสดงวิตถาระบ้าง ยุตติทัฬหีกรณะบ้าง ตามสมควร 

๖. การณะ แสดงเหตุ 

หมายความว่า คันถรจนาจารย้กล่าวประโยคที่แสดงผลไว้ก่อน แล้วกล่าวประโยคหลัง 
ที่แสดงเหตุของผลนั้น ประโยคทั้ง ๒ นี้เป็นเหตุเป็นผลกันโดยมีประโยคที่แสดงผลอยู่หน้า และ 
ประโยคที่แสดงเหตุอยู่หลัง 

ประโยคหน้าที่แสดงผล เรียกว่า ประโยคผล 

ประโยคหลังที่แสดงเหตุ เรียกว่า ประโยคการณะ คือ ประโยคที่แสดงเหตุของบทใด 
บทหนึ่งในประโยคหน้า หรือแสดงเหตุของประโยคหน้าทั้งหมดก็ได้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ 
ชัดเจนขึ้น 


ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 


๗๖๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ผเล จ ปสุม 0 วุตฺเต กีทิสํ ตสฺส การณํ 

ปุจฺฉิตฺวา กถนํ ตสฺส ปจฺฉิมํ การ ณํ ภเว . ๑๕ 

“เมื่อท่านกล่าวผลไว้ก่อน แล้วถามถึงเหตุของผลนั้นว่าเป็นอย่างไร 
ประโยคหลังที่กล่าวเหตุ[ของผล]นั้น เรียกว่า ประโยคการณะ” 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคผลนั้นไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลัง 
ที่เป็นประโยคการณะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถเหตุนั้นปรากฏชัด นิบาตที่ท่านประกอบไว้ 
ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถเหตุให้ปรากฏชัด เรียกว่า การณโชตกะ ท่านมักนิยมใช้ 
นิบาตชนิดนี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน แปลว่า “เพราะ, เพราะว่า หรือเหตุว่า” คัมภีร์นิลลัยพม่า 
แปลว่า “หิ ะะ ยสฺมา (เพราะเหตุใด)” 

คำว่า การณวากย (ประโยคที่แสดงเหตุ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- กโรติ อดฺตโน ผลนฺติ การณํ (กร ธาตุ ะะ กระทำ + ยุ ปัจจัยในถัดตุลาธนะ) 

- การณสฺส ทีปก 0 วากุย 0 การณวากุย 0 (ถัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

ประโยคเหตุมี ๒ ประเภท คือ 

๑. สภาวญาปกการณะ เหตุ ที่ ยังให้ รู้ เนื้อความ ที่ คล้อยตามประโยคหน้า ไม่ มี 

น ปฏิเสธในประโยคเหตุนั้น เช่น ติสฺโส ถูโล โหติ, โส หิ อาหารพหุโล (ติสละเป็นคนอ้วน 
เพราะเขากินจุ) 

๒. พยติเรกญาปกการณะ เหตุที่ยังให้รู้เนื้อความที่ขัดแย้งกับประโยคหน้า มี น 
ปฏิเสธในประโยคเหตุนั้นเช่นติสฺโสถูโลโหติ,โสหินอปฺปาหาโร(ติสละเป็นคนอ้วนเพราะ 
เขาไม่กินอาหารน้อย) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๑๖ 

ก. ติดฺถิยา คหฏฺเสุเนว สงคหิตา (เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์นั้นแหละ) 

ข. เอเตปี หิ วชฺชนียา (เพราะ แม้พวกเขาก็ชื่อว 1 าผู้ที่ควรเว้น) 

ประโยค ก. กล่าวว่า เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์นั้นแหละ ประโยค นี้ เป็น ประโยคผล 
เพราะท่านจะแสดงเหตุในประโยคถัดไป 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


6ไ] ๒ ๑ 


ประโยค ข. แสดงเหตุการที่เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์ ประโยคนี้จึงเป็นประโยคการณะ 
วากยานุสัมพันธ์ของประโยคการณะ มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคผล 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์ 
นั่นแหละ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงนับเดียรถีย์เข้าในคฤหัสถ์ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่เดียรถีย์นับเข้าใน 
คฤหัสถ์มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เดียรถีย์ 
ก็ชื่อว่าผู้ที่ควรเว้น ดังนั้น จึงนับเข้าในคฤหัสถ์ ดังนี้แล 

ตัวอย่างที่ ๒ ๑๗ 

ก. สพฺพวจนานมตฺโถ อกขเรเหว สฌฺฌายเต (เนื้อความของศัพท์ทั้งหมด บุคคล 
ย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น) 

ข. อฤขรวิปตฺติยํ หิ อดถสฺส ทุนฺนยตา โหดิ (เพราะ เมื่อมีการวิบติแห่งอักษร การรู้ 
เนื้อความได้ยากย่อมมี) 

ประโยค ก. กล่าวว่า เนื้อความของศัพท์ทั้งหมด บุคคลย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น 
ประโยคนี้เป็น ประโยคผล เพราะท่านจะแสดงเหตุในประโยคถัดไป 

ประโยค ข. กล่าวเหตุที่บุคคลหมายรู้เนื้อความด้วยอักษรว่าเพราะเมื่อมีการวิบติแห่งอักษร 
การรู้เนื้อความได้ยากย่อมมี ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคการณะ 
วากยานุสัมพันธ์ของประโยคการณะ มีดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่เนื้อความของศัพท์ทั้งหมดนั้น 
บุคคลย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น 


๗๖๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคผล 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เนื้อความของศัพท์ทั้งหมด 
นั้น บุคคลย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดเนื้อความของศัพท์ทั้งหมดนั้น บุคคลจึงหมายรู้ได้ 
ด้วยอักษรเท่านั้น 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่เนื้อความของศัพท์ 
ทั้งหมดนั้น บุคคลหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เมื่อมี 
การวิบดแห่งอักษร การรู้เนื้อความได้ยากย่อมมี ดังนั้น เนื้อความของศัพท์ทั้งหมดนั้น บุคคล 
จึงหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น ดังนี้แล 

๗. ผล แสดงผล 

หมายความว่า คันถรจนาจารย์กล่าวประโยคที่แสดงเหตุไว้ก่อนแล้วกล่าวประโยคหลัง 
ที่แสดงผลของเหตุนั้น ประโยคทั้ง ๒ นี้เป็นเหตุเป็นผลกันโดยมีประโยคที่แสดงเหตุอยู่หน้า 
และประโยคที่แสดงผลอยู่หลัง 

ประโยคหน้าที่แสดงเหตุ เรียกว่า ประโยคการณะ 

ประโยคหลังที่แสดงผล เรียกว่า ประโยค ผล คือ ประโยคที่แสดงผลของบทใดบทหนึ่ง 
ในประโยคหน้าหรือแสดงผลของประโยคหน้าทั้งหมดก็ได้เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น 

ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 

ปุพฺเพ จ การเณ วุตฺเต เอตฌฺจ กึผลํ อิดิ 

ปุจฺฉิตฺวา กถนํ ตสฺส ปจฺฉิมํ ผลภาสนิ . 8 '* 

“เมื่อท่านกล่าวเหตุไว้ในประโยคหน้าแล้วถามถึงเหตุนั้นว่ามีผลอย่างไร 

ประโยคหลังที่กล่าวถึงผล[ของเหตุ]นั้นเรียกว่า ประโยคผล” 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคเหตุไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลัง 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๖๓ 


ที่เป็นประโยคผลมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถผลนั้นปรากฏชัด นิบาตที่ท่านประกอบไว้ใน 
ประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถผลให้ปรากฏชัด เรียกว่า ผลโชตกะ ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิด 
นี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน แปลว่า “ด้วยว่า” คัมภีร์นิลลัยพม่าแปลว่า “หิ ะะ ผล 0 มยา วุจฺจเต (เรา 
จะกล่าวผล)” 

คำว่า ผลวากย (ประโยคที่แสดงผล) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ผลติ การณโต นิปฺปชฺชตีติ ผล 0 (ผล ธาตุ ะะ สำเร็จ + ยุ ปัจจัยในกัดตุลาธนะ) 

- ผลสฺส ทีปก 0 วากฺยํ ผลวากฺยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๑๙ 

ก. ทานํ ทาตพฺพเมว โหติ (บุคคลควรให้ทานโดยแท้) 

ข. ทานฌฺหิ โภคสมฺปทํ อาวหติ (ด้วยว่าทานย่อมนำโภคสมบติมาให้) 

ประโยค ก. กล่าวว่า บุคคลควรให้ทานโดยแท้ ประโยคนี้เป็น ประโยคการณะ เพราะ 
ท่านจะแสดงผลในประโยคลัดไป 

ประโยค ข. กล่าวผลของการให้ทานว่า ทานย่อมนำโภคสมบ้ติมาให้ ประโยคนี้จึงเป็น 

ประโยคผล 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยคผล มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคผล คือ แสดงผลของการกล่าวประโยค ก. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคการณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า บุคคลควรให้ทานโดยแท้ ด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การกล่าวเช่นนั้นมีผลอะไรบ้าง 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงผลของการกล่าวเช่นนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงผลของการกล่าวประโยค ก. ด้วยประโยค ข. ว่า ด้วยว่าทานย่อมนำโภคสมบ้ติมาให้ ดังนี้ 


๗๖๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ในบางแห่ง ประโยคผลก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า ตสฺมา (เพราะเหตุนั้น, ดังนั้น) 

ตัวอย่างที่ ๒ 

ก. ปริโส ปจฺฉินฺนาหาโร (บุรุษขาดอาหารแล้ว) 

ข. ตสฺมา โส กิโส โหติ (ดังนั้น เขาจึงผอม) 

ประโยค ก. กล่าวถึงเหตุว่า บุรุษขาดอาหารแล้ว ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคการณะ 
ประโยค ข. กล่าวถึงผลว่า เขาผอมเพราะการขาดอาหาร ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคผล 
วากยานุสัมพันธ์ของประโยคผล มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคผล คือ แสดงผลของการกล่าวประโยค ก. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคการณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า บุรุษขาดอาหารแล้ว ด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การกล่าวเช่นนั้นมีผลอะไรบ้าง 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงผลของการกล่าวเช่นนั้น มิ ใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงผลของการกล่าวประโยค ก. ด้วยประโยค ข. ว่า ดังนั้น เขาจึงผอม ดังนี้แล 

๘. ดัปปากฏีก รณะ ขยายความ 

ขยายความให้ชัดเจนด้วยการอุปมาเปรียบเทียบ หมายความว่า คันถรจนาจารย้กล่าว 
ประโยคที่ไม่ชัดเจนขึ้นก่อน แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงเนื้อความของประโยคหน้าให้ชัดเจน 
ด้วยการกล่าวเปรียบเทียบ 

ประโยคหน้าที่มีเนื้อความไม่ปรากฏชัด เรียกว่า ประโยคอปากฏะ 

ประโยคหลังที่กล่าวเนื้อความของประโยคหน้าให้ชัดเจน เรียกว่า ประโยคดัปปาก แ- 
กรณะ คือ ประโยคที่อธิบายความให้ชัดเจน ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๖&' 


ปุพฺเพ อปากเฏเยว อุปมาทีหิ ยํ ปน 

ปากฏ 0 กรณํ ตสฺส ตปฺปากฏีกรนามก 0 . ๒0 

“เมื่อประโยคหน้ามีเนื้อความไม่ชัดเจน แต่ประโยคหลังแสดงเนื้อความ 

นั้นให้ชัดเจนด้วยบทอุปมาเป็นด้น ประโยคหลังนั้นมีชื่อว่า ตัปปากฏีกรณะ” 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคอปากฏะ ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยคดัปปากฏีกรณะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถดัปปากฏีกรณะนั้นปรากฏชัด 
นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถตัปปากฏีกรณะให้ปรากฏชัดเรียกว่า 
ตัปปากฏีก รณโชต กะ ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน แปลว่า “เหมือน 
อย่างว่า, อุปมาว่า” คัมภีร์นิสสัยพม่าแปลว่า “หิ ะะ ตํ ปากฏ 0 กโรมิ (เราจะกระทำประโยคหน้า 
นั้นให้ปรากฏ)” 

นอกจากนั้น ประโยคที่ประกอบด้วยคำว่า อิทํ วุตฺตํ โหติ (ความหมายคือ) ในต้นพากย์ 
หรือคำว่า อิติ วุตฺตํ โหติ (ความหมายคือ) ในตอนท้ายของพากย์ ซึ่งกล่าวไว้เพื่อแสดงใจความ 
ของพากย์หรือใจความของบทก็ลัดเป็นประโยคตัปปากฏีกรณะเช่นเดียวกัน 

คำว่า ตปฺปากฏีกรณวากย (ประโยคที่กระทำประโยคหน้านั้นให้ปรากฏ) มีรูปวิเคราะห์ 
ว่า 

- ตํ อปากฏ 0 ปุพฺพวาฤยํ ปากฏ 0 กโรตีติ ตปฺปากฏีกรณํ. 

(ตปฺปากฏ บทหน้า + กร ธาตุ = กระทำ + ยุ ปัจจัย , ในกัตตุสาธนะ) 

- ตปฺปากฏีกรณฌฺจ ต 0 วากฺยฌฺจาติ ตปฺปากฏีกรณวากฺยํ. 

(วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

ศัพท์ว่า ตปฺปากฏีกรณ นื้ลง อี ปัจจัยท้าย ตปฺปากฏ ในอรรถอภูตตัพภาวะ ด้วยสูตร 
ในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๕๗๑) ว่า ปจฺจยาทนิฏฺรา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ (ปัจจัยทั้งหลายที่ยัง 
ไม่สำเร็จย่อมสำเร็จได้ด้วยนิปาตนสูตร) อีกอย่างหนึ่ง ลง จี ปัจจัยในอรรถอภูตตัพภาวะด้วยสูตร 
ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๑๙) ว่า อภูตตพฺภาเว กราสภูโยเค วิการา จี (เมื่อ 
ปรากฏความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนและเมื่อมี กร, อส และ ภู ธาตุ ให้ 
ลง จี ปัจจัยท้ายศัพท์ที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลง) อรรถอภูตตัพภาวะ คือ การแสดงลิ่งที่ยัง 


๗๖๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้เกิดขึ้นมา คำนี้แปลตามศัพท์ว่า “ความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่ 
เคยมีมาก่อน” การลง อี หรือ จี ปัจลัยในอรรถอภูตตัพภาวะนี้ต้องลงท้ายธาตุ ๓ ศัพท์ คือ กร, 
อส และ ภู ธาตุเท่านั้น ท่านใช้ศัพท์ว่า ศัปปากฏีกรณะ โดยลง อี หรือ จี ปัจลัยในอรรถดังกล่าว 
เพราะเป็นประโยคที่กล่าวเนื้อความของประโยคหน้าที่ยังไม่ชัดเจนให้ชัดเจนขึ้น 

ตัวอย่างที่ ๑ ๒๑ 

ก. โส สหชาตานํ อารมฺมณาภินิ'โรปนลกฺขโณ (วิตกนั้นมีลักษณะยกสหชาตธรรม 



ข. ยถา หิ โกจิ คามวาสี ปุริโส ราชวลฺลภํ ราชสมฺพนฺธินํ มิตฺดํ วา นิสฺสาย ราชเคหํ 
อนุปวิสติ, เอวํ วิตกก 0 นิสฺสาย จิตต 0 อารมฺมณํ อาโรหติ (อุปมาว่า บุรุษบ้านนอกคนหนึ่งอาศัย 
ราชวัลลภหรือมิตรที่เกี่ยวข้องกับพระราชาย่อมเข้าไปสู่ราชนิเวศน์ได้ ฉันใด จิตอาศัยวิตกแล้ว 
ย่อมยกขึ้นสู่อารมณ์ได้ ฉันนั้น) 

ประโยค ก. กล่าวว่า วิตกมีลักษณะยกสหชาตธรรมขึ้นสู่อารมณ์ ประโยคยังมีข้อความ 
ไม่ชัดเจน เพราะไม่มีคำเปรียบเทียบ ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคอปากฏะ 

ประโยค ข. กล่าวเนื้อความนั้นให้ชัดเจนขึ้น โดยเปรียบวิตกเหมือนราชวัลลภหรือมิตร 
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชา และเปรียบจิตที่เป็นสหชาตธรรมเหมือนบุรุษบ้านนอกว่า จิตอาศัยวิตก 
แล้วจึงยกขึ้นสู่อารมณ์ได้ เหมือนบุรุษบ้านนอกต้องอาศัยราชวัลลภ หรือมิตรที่เกี่ยวข้องกับ 
พระราชา จึงเข้าไปสู่ราชนิเวศน์ได้ ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคตัปปากฏีกรณะ 

วากยานุลัมพันธ์ของประโยคตัปปากฏีกรณะ มีดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคดัปปากฏีกรณะ คือ อธิบายเนื้อความของประโยค ก. ให้มี 
ความชัดเจนขึ้น 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอปากฏะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า วิตกนั้น มี ลักษณะยกสหชาต- 
ธรรมขึ้นสู่อารมณ์ ด้วยประโยค ก. 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๖๗ 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การอุปมาเปรียบเทียบในเรื่องนี้คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงการอุปมาเปรียบเทียบในเรื่องนี้ 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงการอุปมาเปรียบเทียบในเรื่องนี้ว่า จิตอาศัยวิตกแล้วจึงยกขึ้นสู่อารมณ์ได้ เหมือนบุรุษ 
บ้านนอกคนหนึ่งต้องอาศัยราชวัลลภหรือมิตรที่เกี่ยวข้องกับพระราชา จึงเข้าไปสู่ราชนิเวศน์ได้ 
ดังนี้แล 


๙. วิเสสะ แสดงความพิเศษ 

หมายความว่า คันถรจนาจารย์กล่าวประโยคที่แสดงข้อความอย่างทั่วๆ ไปเป็นสามัญ 
ไม่เจาะจงแล้วกล่าวประโยคหลังที่กล่าวเนื้อความของประโยคหน้าโดยเจาะจง 

ประโยคหน้าที่กล่าวความจริงโดยทั่วๆ ไป เรียกว่า ประโยคสามัญญะ คือ ประโยค 
ที่แสดงเนื้อความสามัญทั่วไป 

ประโยคหลังที่กล่าวเนื้อความของประโยคหน้าโดยเจาะจง เรียกว่า ประโยคริเสสะ คือ 
ประโยคที่ระบุเนื้อความเฉพาะของประโยคหน้า โดยกล่าวเจาะจงลงไปให้เห็นชัด 

ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 

สามฌฺเฌเนว ปุพฺพตฺเถ, เภทนํ ยตฺถ ตสฺส หิ 

วิเสสวจนํ ตํ หิ โชตกาว นิปาดกา. ๒๒ 

“เมื่อเนื้อความของประโยคหน้าลูกกล่าวโดยสามัญไม่เจาะจง ประโยค 

ที่ระบุเนื้อความเฉพาะนั้น เรียกว่า ประโยควิเสสะ นิบาต[ที่ใข้ในประโยค 

หลัง]เป็นสิ่งที่แสดงให้รู้เนื้อความนั้น” 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคสามัญญะไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยควิเสสะซึ่งมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถวิเสสะนั้นปรากฏชัด นิบาตที่ท่าน 
ประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถวิเสสะให้ปรากฏชัด เรียกว่า วิ เสส โชตกะ ท่าน 
มักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน อนึ่ง ปน ศัพท์ที่อยู่ท้ายคำว่า สเจ และ อิธ 


6ไ] 0? ^0 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


เป็นรูปว่า สเจ ปน, อิธ ปน เป็นวิ เสสโชตกะแน่นอนแปลว่า “แต่, ก็แต่ว่า, ถึงอย่างนั้น” คัมภีร์ 
นิสสัยพม่า แปล'ว่า “หิ ะะ วิ เสโส มยา วุจฺจ เต (เราจะกล่าวความพิเศษ)” 

คำว่า ริ เสสวากฺย (ประโยคที่กระทำพิเศษประโยคหน้า) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปุพฺพวากฺยํ วิ เสเสติ เภเทตีติ วิ เสโส. 

(วิ บทหน้า + สิส ธาตุ ะะ พิเศษ + ณ ปัจจัยในเหตุกัตตุสาธนะ) 

- วิ เสโส จ โส วากุย 0 จาติ วิ เสสวากุย 0 (วิ เสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๒๓ 

ก. ทานมฺปิ กุสล 0 , สีลมปี กุสล 0 (ทั้งทานและศีลก็เป็นกุศล) 

ข. เตสุ ปน ลีล 0 ทานโต วรตร 0 (แต่บรรดาทานและศีลนั้น ศีลประเสริฐกว่าทาน) 
ประโยค ก. กล่าวโดยไม่ เจาะจงว่า ทั้งทานและศีล เป็นกุศล ประโยคนี้จึง เป็น ประโยค 
สามัญญะ 

ประโยค ข. กล่าวระบุ เนื้อความโดย เจาะจงว่า ศีลประเสริฐกว่าทาน ประโยคนี้จึง เป็น 

ประโยคริ เสสะ 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยควิ เสสะ มีดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิ เสสะ คือ ประโยคที่ระบุ เนื้อความ เฉพาะของประโยคหน้า 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสามัญ ญะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ทั้งทานและศีล ก็ เป็นกุศล ด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ทั้งทานและศีลมี อานิสงส์เท่า เทียมกันหรือ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ถาม) คือ ทานควรประเสริฐกว่าศีลมิใช่หรือ (อีกอ ย่าง 
หนึ่ง) ท่านควรกล่าวระบุว่าทานประเสริฐกว่าศีล หรือศีลประเสริฐกว่าทานมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะ เฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เรากล่าว 
ระบุ เนื้อความโดยเจาะจงว่า ศีลประเสริฐกว่าทาน ดังนี้แล 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๖๙ 


๑๐. สามัญญะ แสดงความสามัญทั่วไป 

หมายความว่า ท่านคันถรจนาจารย์กล่าวประโยคแสดงเนื้อความของประโยคหน้า 
อย่างเจาะจง ต่อจากนั้นท่านจึงกล่าวประโยคหลังที่แสดงข้อความอย่างทั่ว ๆ ไปเป็นสามัญโดยไม่ 
เจาะจง 

ประโยคหน้าที่กล่าวเนื้อความโดยเจาะจง เรียกว่า ประโยควิเสสะ 

ประโยคหลังที่กล่าวความจริงโดยทั่วๆ ไป เรียกว่า ประโยคสามัญญะ คือ ประโยคที่ 
แสดงเนื้อความสามัญทั่วไป 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยควิเสสะปราศจากนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยคสามัญญะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถสามัญญะนั้นปรากฏชัดขึ้น นิบาตที่ 
ท่านประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถสามัญญะให้ปรากฏชัดเรียกว่า สามัญญโชตกะ 
ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน แปลว่า “อนึ่ง” 

คำว่า สามฌฺฌวากฺย (ประโยคที่แสดงความสามัญทั่วไป) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สมานานํ ภาโว สามฌฺฌํ (สมาน ศัพท์ + ณฺย ปัจจัยในภาวดัทธิต) 

- สามฌฺฌสฺส ทีปกํ วากฺยํ สามฌฺฌวากฺยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๒๔ 

ก. อุฬาราติ เสฏฺรา (คำว่า อุฬารา แปลว่า ประเสริฐ) 

ข. อยฌฺหิ อุฬารสทฺโท “อุฬารานิ ขาทนียานิ ขาทนฺตี”ติอาทีสุ มธุเร อาคจฺฉติ. 
“อุฬาราย ขลุ ภวํ วจฺฉายโน สมณํ โคตมํ ปสํสาย ปสํสตี”ติอาทีสุ เสฏฺเร. “อปฺปมาโณ 
อุฬาโร โอภาโส”ติอาทีสุ วิปุเล (อนึ่ง อุฬาร ศัพท์นี้ ย่อมปรากฏในรสอร่อย ดังคำว่า อุฬารานิ 
ขาทนียานิ ขาทนฺติ ะะ เคี้ยวกินของควรเคี้ยวที่มีรสอร่อย, ในสภาพอันประเสริฐ ดังคำว่า 
อุฬาราย ขลุ ภว 0 วจฺฉายโน สมณํ โคตมํ ปสํสาย ปสํสติ ะะ ท่านวัจฉายนะย่อมสรรเสริญ 
พระสมณโคดมด้วยคำชมเชยที่ประเสริฐ, ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ดังคำว่า อปฺปมาโณ อุฬาโร โอภาโส 
ะะ แสงสว่างอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ) 

ประโยค ก. กล่าวระบุเนื้อความโดยเจาะจงว่า อุฬาร ศัพท์ในที่นื้ มีความหมายว่า 
ประเสริฐ ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคริเสสะ 


๗๗๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ข. กล่าวโดยไม่เจาะจงว่า อุฬาร ศัพท์มีความหมาย ๓ ประการ ประโยคนี้ 
จึงเป็น ประโยคสามัญญะ 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยคสามัญญะ มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคสามัญญะ คือ ประโยคที่กล่าวโดยไม่เจาะจง 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยควิเสสะ 

มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวระบุเนื้อความโดยเจาะจงว่า อุฬาร 
ศัพท์ในที่นี้มีความหมายว่า ประเสริฐ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ อุฬาร ศัพท์มีความหมายว่า ประเสริฐ เท่านั้นหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงความหมายของ อุฬาร ศัพท์ 
ที่ปรากฏในพระบาลีมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เรา 
กล่าวโดยไม่เจาะจงว่า อุฬาร ศัพท์มีความหมาย ๓ ประการ ดังนี้แล 

อนึ่ง ประโยคสามัญญะในข้างต้นนี้อาจถือว่าเป็นประโยควิตถาระก็ได้ เพราะกล่าว 
อธิบายอรรถทั้งหมดของ อุฬาร ศัพท์ จะเห็นได้ว่า ในประโยคต่อมามีข้อความที่ระบุอรรถของ 
อุฬาร ศัพท์ที่ใช้ในที่นี้ว่า สฺวายมิธ เสฏฺเร อาคโต (อุฬาร ศัพท์นั้นในที่นี้ย่อมปรากฏในสภาพ 
อันประเสริฐ) ประโยคดังกล่าวนี้เป็น ประโยคอัตถุทเทสะ ที่กล่าวถัดจาก ประโยคอัตถุทธาระ 
ซึ่งนับเข้าในประโยควิตถาระ ดังนั้น พระอริยวงค์จึงมิได้กล่าวข้อความนี้ไว้ในคัมภีร์ดันถาภรณะ 
แต่ผู้เขียนนำมากล่าวไว้ตามตำราหลักสูตรธรรมาจริยะของพม่า 

๑๑. อันวยะ แสดงความคล้อยตาม 

คันถรจนาจารย้ได้กล่าวประโยคที่แสดงการปฏิเสธข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วย 
การประกอบ น ปฏิเสธ แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงความคล้อยตามกับประโยคหน้านั้น ไม่ 
ประกอบ น ปฏิเสธเหมือนประโยคหน้า ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องถันโดยความเป็นประโยคที่ 
ปฏิเสธและคล้อยตาม 

ประโยคหน้าที่กล่าวปฏิเสธ เรียกว่า ประโยคพยติเรกะ 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๗๑ 


ประโยคหลังที่กล่าวคล้อยตามกับประโยคหน้าที่ท่านแสดงเนื้อความปฏิเสธไว้ เรียกว่า 

ประโยคอันวยะ 

ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 

วุตฺเต ปจุจนิเย เจว ปจุฉิมํ อนุโลมโต 

อนฺวยมิติ วิฌฺเฌยฺยํ วิฌฺฌุนา จิตรฌาณินา. ๒๕ 

“เมื่อกล่าวประโยคหน้าที่มีการปฏิเสธไว้ แล้วกล่าวประโยคหลังอย่าง 
คล้อยตาม[กับประโยคหน้านั้น] วิญฌูชนผู้มีความรู้มากพึงทราบว่าประโยค 
หลังนั้นคือ ประโยคอันวยะ” 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคพยติเรกะไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยคอันวยะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถอันวยะนั้นปรากฏชัด สนามหลวงบาลี 
ไทยบัญญ้ติ 1 ให้แปลนิบาตชนิดนื้ว่า “อัน” ในที่บางแห่งก็แปลว่า “แต่, ส่วน” เช่น วันนี้สมชายไม่ 
ไปโรงเรียน แต่เขาไปเที่ยวที่สวนสัตว์ นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดง 
อรรถอันวยะให้ปรากฏชัด เรียกว่า อัน วยโชตกะ ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, 
จ, ปน สนามหลวงบาลีไทยบัญญ้ติให้แปลว่า “อัน” คัมภีร์นิสลัยพม่าแปลว่า “หิ ะะ อนฺวโย 
มยา วุจุจเต (เราจะกล่าวความคล้อยตาม)” 

คำว่า อนฺวยวากย (ประโยคที่แสดงเนื้อความคล้อยตาม) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อนุรูปโต อนุโลมโต วา อยติ ปวตฺตตีติ อนฺวโย. 

(อนุ บทหน้า + อย ธาตุ ^ ไป + อ ปัจจัย'ในกัตตุสาธนะ) 

- อนฺวยสฺส ทีปก 0 วาฤยํ อนฺวยวาฤยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีดัปปุริสสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๒๖ 

ก. พาโล นาม น วิสฺสาสิตพฺโพ (ธรรมดาคนพาล บุคคลไม่ควรคุ้นเคย) 

ข. โส จ มิตฺตทุพฺภี โหติ (อันคนพาลเป็นผู้ทำลายมิตร) 

ประโยค ก. กล่าวปฏิเสธด้วยการประกอบ น นิบาตว่า ธรรมดาคนพาล บุคคลไม่ควร 
คุ้นเคย ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคพยติเรกะ 


๗๗๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ข. กล่าวคล้อยตามประโยคหน้าด้วยการไม่ประกอบ น ปฏิเสธว่า คนพาลเป็น 
ผู้ทำลายมิตร ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคอันวยะ 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยคอันวยะ มีดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ ประโยคแสดงความคล้อยตามเพราะไม่ประกอบ 
ด้วย น ปฏิเสธ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ คือ ประโยคแสดงความขัดแย้งเพราะประกอบด้วย 
น ปฏิเสธ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงประโยคพยติเรกะด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคอันวยะของประโยคพยติเรกะนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยคอันวยะของประโยค 
พยติเรกะนั้นมิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ประโยคพยติเรกะมักประกอบร่วมอับประโยคอันวยะ 
มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. เพื่ออธิบายว่า เรา 
ได้แสดงประโยคอันวยะของประโยคพยติเรกะนั้นว่า อันคนพาลเป็นผู้ทำลายมิตร ดังนี้แล 

๑๒. พยติเรกะ แสดงความขัดแย้ง 

คันถรจนาจารย้กล่าวประโยคที่แสดงความคล้อยตามไว้ โดยไม่ประกอบใช้ น นิบาต 
แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงการปฏิเสธประโยคหน้านั้น โดยประกอบใช้ น ปฏิเสธ ประโยคทั้ง 
๒ นี้เกี่ยวเนื่องอันโดยความเป็นประโยคที่คล้อยตามและปฏิเสธ 

ประโยคหน้าที่กล่าวคล้อยตาม เรียกว่า ประโยคอันวยะ 

ประโยคหลังที่กล่าวปฏิเสธประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคพยติเรกะ คือ ประโยคที่ 
กล่าวขัดแย้งอับประโยคที่อยู่หน้าด้วยการใส่ น ปฏิเสธเข้ามา ท่านอธิบายว่าประโยคพยติเรกะ 
ต้องมี น เป็นบทปฏิเสธอยู่เสมอ มีลักษณะคล้ายคลึงอับประโยคอันวยะ ต่างแต่สลับที่อันเท่านั้น 

ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๗๓ 


ปุพฺเพ เจ อนุโลเมน วุตฺเต ตปฺปฏิปกฺขโต 

ภาสิต 0 ปจฺฉิมํ ยฌฺจ พฺยติเรกํ วิภาวินา. ๒๗ 

“เมื่อกล่าวประโยคหน้าไว้อย่างสอดคล้อง[กบประโยคหลัง] แล้วกล่าว 
ประโยคหลัง โดยปฏิเสธประโยคหน้านั้น บัณฑิตเรียกประโยคหลังนั้นว่า 
ประโยคพยติเรกะ” 

เมื่อคันถรจนาจารย์กล่าวประโยคหน้าที่ประกอบด้วย น นิบาตแล้ว มักเขียนประโยค 
ต่อมาที่ไม่มี น นิบาต ในกรณีนี้จัดว่าท่านกล่าวประโยคพยติเรกะก่อน แล้วกล่าวประโยคอันวยะ 
ไว้หลัง ถ้าท่านกล่าวประโยคหน้าที่ไม่มี น นิบาต แล้วกล่าวประโยคต่อมาที่มี น นิบาต จัดว่า 
ท่านกล่าวประโยคอันวยะก่อน แล้วกล่าวประโยคพยติเรกะไว้หลัง การกล่าวประโยคทั้ง ๒ ไว้ 
ก่อนหรือหลังเช่นนี้ ขึ้นอยู่ลับความเหมาะสมของข้อความนั้นๆ 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคอันวยะนั้นไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยคพยติเรกะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถพยติเรกะนั้นปรากฏชัด นิบาตที่ 
ท่านประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถพยติเรกะให้ปรากฏชัดเรียกว่า พยติเรกโชตกะ 
ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ศัพท์ คือ หิ, จ, ปน สนามหลวงบาลีไทยบัญญติให้แปลว่า “อัน” 
เหมือนอันวยโชตกะ ในบางที่ก็ควรแปลว่า “แต่, ส่วน” ตามฐานะที่เหมาะสม คัมภีร์นิสลัยพม่า 
แปลว่า “หิ ะะ: พฺยติเรโก มยา วุจฺจเต (เราจะกล่าวความขัดแย้ง)” ในบางแห่งก็ประกอบใช้ศัพท์ 
ว่า อิตรถา หิ, อิตรถา จ, อิตรถา ปน (มิฉะนั้นแล้ว) เพื่อแสดงอรรถพยติเรกะนั้น 
คำว่า พฺยติเรก (ประโยคที่แสดงเนื้อความขัดแย้ง) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วิรุทฺธภาเวน ปกตฺยตฺถํ อติริฌฺจตีติ พฺยติเรโก. 

(วิ บทหน้า + อติ บทหน้า + ริจ ธาตุ ะะ ทอดทั้ง + ณ ปัจจัย'ในกัดตุสาธนะ) 

- พฺยติเรกสฺส ทีปก 0 วาฤยํ พฺยติ เรกวากฺยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีดัปปุริสสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๒๘ 

ก. ปฌฺฌาว เสฏฺรา (ปัญญานั้นเทียวประเสริฐ) 

ข. ลีลาทโย จ ตสฺสา กล 0 น อุเปนฺติ (ส่วนศีลเป็นต้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวของปัญญานั้น) 


๗๗(^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ก. กล่าวคล้อยตามด้วยการไม่ประกอบ น ปฏิเสธ เข้ามาว่า ปัญญาเป็นสิ่งที่ 
ประเสริฐ ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคอันวยะ 

ประโยค ข. กล่าวขัดแย้งกับประโยคที่อยู่ข้างหน้าด้วยการประกอบ น ปฏิเสธเข้ามาว่า 
ศีลเป็นต้นย่อมไม่ถึงส่วนเสี้ยวของปัญญา ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคพยติเรกะ 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยคพยติเรกะ มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ คือ แสดงความขัดแย้งว่า ศีลเป็นต้น ย่อมไม่ถึง 
ส่วนเสี้ยวของปัญญานั้น 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ แสดงความคล้อยตาม 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ปัญญานั้นเทียวประเสริฐ ด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคพยติเรกะของประโยคอันวยะนั้นคืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยคพยติเรกะของประโยค 
อันวยะนั้นมิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ประโยคอันวยะมักประกอบร่วมกับประโยคพยติเรกะมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้แสดง 
ประโยคพยติเรกะของประโยคอันวยะนั้นว่า ศีลเป็นต้นย่อมไม่ถึงส่วนเสี้ยวของปัญญานั้น ดังนี้แล 


๑๓. ส้มภาวนา แสดงการชมเชย 

คันถรจนาจารย้กล่าวประโยคที่แสดงการตำหนิไว้ แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงการ 
ชมเชยข้อความในประโยคหน้านั้น ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นประโยคที่ตำหนิ 
และชมเชย 

ประโยคหน้าที่กล่าวตำหนิ เรียกว่า ประโยคครหา 

ประโยคหลังที่กล่าวชมเชย เรียกว่า ประโยคส้มภาวนา คือ ประโยคหลังที่ท่านกล่าว 
ชมเชยบทใดบทหนึ่งในประโยคหน้า หรือท่านกล่าวชมเชยประโยคหน้าทั้งประโยค ตัวอย่างเช่น 
เขาเป็นคนเกียจคร้าน แต่เขามีปัฌฌามาก หรือตัวอย่างที่ว่า แม้เขาเป็นคนจน แต่เขาก็มีนั้า'ใจ 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๗๕ 


ตามตัวอย่างนี้ ประโยคแรกบอกข้อความตำหนิ จึงเรียกประโยคนี้ว่าประโยคครหา ส่วนประโยค 
หลังนั้นถือว่าเป็นประโยคชมเชย จึงเรียกประโยคหลังนี้ว่าประโยคสัมภาวนา 
ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 

นินฺทาย สหิเต เจว ปุริเม ตสฺส กถนํ 

ปสํสิตฺวาน เยเนต 0 สมภาวนนฺติ ภาสิต 0 . ๒๙ 

“เมื่อประโยคหน้าประกอบด้วยการตำหนิ แล้วมีการกล่าวชมเชย 

ข้อความนั้นในประโยคหลัง ประโยคหลังนั้นเรียกว่า ประโยคสัมภาวนะ” 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคครหาไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลัง 
ที่เป็นประโยคสัมภาวนะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถสัมภาวนานั้นปรากฏชัด นิบาตที่ท่าน 
ประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถสัมภาวนาให้ปรากฏชัดเรียกว่า ส้มภาวนาโชตกะ 
ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้เพียงตัวเดียว คือ ปน แปลว่า “แต่, ก็แต่ว่า, ถึงอย่างนั้น” คัมภีร์ 
นิสสัยพม่าแปลว่า “ปน ะะ สมภาวนา มยา วุจฺจเต” (เราจะกล่าวการชมเชย)” 

คำว่า สมภาวนาวากย (ประโยคที่แสดงการชมเชย) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- สมภาวียเต สมภาวนา. (ส 0 บทหน้า + ภู ธาตุ ^ ชมเชย + เณ ปัจจัย + ยุ ปัจจัย 
ในภาวสาธนะ + อา อิตถีปัจจัย) 

- สมภาวนาย ทีปก 0 วากฺย 0 สมภาวนาวากย 0 (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

หนังสือวากยสัมพันธ์ของไทย (หน้า ๒๓๕) ใช้เป็นรูปนปุงสกลิงค์ว่า สมภาวน และ 
ครห ตามคัมภีร์คันถาภรณะ (คาถา ๒๒-๓) ที่กล่าวตามข้อความในคัมภีร์คันลัฏฐิ เพราะเป็น 
ตำราที่ประพันธ์คัมภีร์คันลัฏฐิให้เป็นคาถาท่องจำ จึงกล่าวไว้ตามคัมภีร์นั้น แต่ในที่นี้ใช้เป็นรูป 
อิตถีลิงค์ว่า สมฺภาวนา และ ครหา ตามตำราในหลักสูตรธรรมาจริยะทุกฉบับชองพม่า การ 
ประกอบใช้เป็นรูปอิตถีลิงค์นั้นสอดคล้องกันกับคัมภีร์โยชนาที่แต่งขึ้นในไทยและพม่าอันถือว่า 
ศัพท์ดังกล่าวมีรูปเป็นอิตถีลิงค์ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 

ตัวอย่างที่ ๑ ๓๐ 

ก. อย 0 ทนฺโธ โหติ (บุคคลนี้เป็นคนเขลา) 


๗๗๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ข. โวสานํ ปน อนาปชฺชิตฺวา นิจฺจเมว สตถ 0 สิกฺขติ (แต่ เมื่อยังไม่ถึงที่สุด[ของการ 
ศึกษา] ก็ศึกษาคัมภีร์อยู่เสมอทีเดียว) 

ประโยค ก. กล่าวความหมายไปในทางที่ตำหนิว่า เขาเป็นคนเขลา ประโยคนี้จึงเป็น 

ประโยคครหา 

ประโยค ข. กล่าวความหมายไปในทางชมเชยว่า เมื่อยังไม่ถึงที่สุด[ของการศึกษา] เขา 
ก็ยังศึกษาคัมภีร์เสมอ ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคส้มภาวนา 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยคส้มภาวนา มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคส้มภาวนา คือ ประโยคแสดงการชมเชย 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคครหา คือ ประโยคแสดงการตำหนิ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวถึงประโยคครหาด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคส้มภาวนาที่คู่กับประโยคครหา คืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยคส้มภาวนานั้นอีกด้วย 
มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ประโยคครหามักประกอบร่วมกับประโยคส้มภาวนามิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงประโยคส้มภาวนาด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ในที่บางแห่ง ประโยคส้มภาวนา คือ การยกขึ้นแสดงให้ปรากฏความประเสริฐหรือ 
ความมาก เช่น ธมโม อิติ พุทธิ ธมฺมพุทธิ (ความรู้ว่าธรรม ชื่อว่า ธมมพุทธิ) เป็นการกล่าว 
ถึงความประเสริฐของความรู้นั้น หรืออุทาหรณ์ว่า อดตา อิติ สฌฺฌา อตฺตสฌฺฌา (ความสำคัญ 
ว่าตัวตน ชื่อว่า กัตตสัญญา) ก็กล่าวถึงความสำคัญของคนจำนวนมาก 

ตัวอย่างที่ ๒ ๓๑ 

ก. ตการูป๋ ภิกฺขุ อท่นฺนํ อาทิยมาโนติ ตาท่สํ ภิกฺขุ โปราณกสฺส กหาปณสฺส ปาทํ 
วา ปาทารหํ วา ภณฺฑํ อท่นฺนํ ฯเปฯ อวหรนฺโต ปาราชิโก โหติ (คำว่า ตการูป๋ ภิกฺขุ อท่นฺนํ 
อาทิยมาโน หมายความว่า ภิกษุดักสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นนั้น ได้ราคา 
บาทหนึ่งก็ตาม ควรค่าบาทหนึ่งก็ตาม ของกหาปณะที่มีมาก่อน ฯลฯ ต้องอาบติปาราชิก) 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๗๗ 


ข. โก ปน วาโท ตโต อติเรกตรสฺมึ (จะป่วยกล่าวไปไยใน[การลัก]สิ่งของมีค่ายิ่ง 

กว่านั้น) 

ประโยค ก. กล่าวความหมายไปในทางลบว่า ภิกษุลักวัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่ 
เจ้าของไม่ได้ให้ ได้ราคาบาทหนึ่ง หรือควรค่าบาทหนึ่ง ก็ต้องอาบ้ติปาราชิก ประโยคนี้จึงเป็น 

ประโยคครหา 

ประโยค ข. กล่าวความหมายไปในทางบวกว่า จะป่วยกล่าวไปไยใน[การลัก]สิ่งของมีค่า 
ยิ่งกว่านั้น คือ การดักสิ่งของมีค่ายิ่งกว่านั้นก็ทำให้ต้องอาบตปาราชิกแน่นอน ประโยคนี้จึงเป็น 

ประโยคส้มภาวนา 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยคดัมภาวนา มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคสัมภาวนา คือ ประโยคแสดงการยกขึ้นกล่าวถึงความมีมาก 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคครหา คือ ประโยคแสดงการตำหนิ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงประโยคครหาด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคส้มภาวนาที่คู่กับประโยคครหา คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยคสัมภาวนานั้นอีกด้วย 

มิใช่หรือ 

(อีกอย่างหนึ่ง) ประโยคครหามักประกอบร่วมกับประโยคส้มภาวนามิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงประโยคสัมภาวนาด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

๑๔. ครหา แสดงการตำหนิ 

คันถรจนาจารย้กล่าวประโยคที่แสดงการชมเชยไว้ แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงการ 
ตำหนิข้อความในประโยคหน้านั้น ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นประโยคที่ชมเชย 
และตำหนิ 


ประโยคหน้าที่กล่าวชมเชย เรียกว่า ประโยคส้มภาวนา 

ประโยคหลังที่กล่าวตำหนิ เรียกว่า ประโยคครหา คือ ประโยคหลังที่ท่านกล่าวตำหนิ 


๗๗(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


บทใดบทหนึ่งในประโยคหน้า หรือกล่าวตำหนิประโยคหน้าทั้งประโยค ประโยคครหานี้มีความ- 
หมายไปในทางที่ไม่ดี เมื่อมีประโยคที่มีความหมายไปในทางที่ดีอยู่ข้างหน้าเป็นคู่กัน ท่านเรียก 
ประโยคนี้ว่า ประโยคครหา เรียกประโยคหน้าว่า ประโยคส้มภาวนา เช่น แม้เขาเป็นคนจน เขาก็ 
ยังไม่รู้จักประมาณ ตามตัวอย่างนี้ ประโยคแรกบอกข้อความเป็นสภาพของบุคคลนั้น ยังไม่ 
ถือว่าเป็นการติเตียน เราต้องเรียกประโยคนี้ว่าประโยคส้มภาวนา ส่วนประโยคหลังนั้นถือว่าเป็น 
ประโยคติเตียนโดยแท้ จึงเรียกประโยคหลังนี้ว่าประโยคครหา 
ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะว่า 

ปคฺคยฺหวจเน วุตฺเต โจทเกเนว เจ ปุเร 

ยถาภูเดน นินฺทํ ต 0 ป จฺฉิมํ ครหตฺถกํ . ๓๒ 

“ถ้าโจทก์กล่าวชมเชยในประโยคหน้าแล้ว ประโยคหลังกล่าวตำหนิ 

ประโยคหน้าตามที่ปรากฏ ท่านเรียกประโยคหลังว่า ประโยคครหะ” 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคสัมภาวนาไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยคครหามักประกอบใซ้นิบาตเพื่อให้อรรถครหะนั้นปรากฏชัดขึ้น นิบาตที่ท่าน 
ประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถครหาให้ปรากฏชัด เรียกว่า ครหาโชตกะ ท่าน 
มักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้เพียงตัวเดียว คือ ปน แปลว่า “แต่, ก็แต่ว่า, ถึงอย่างนั้น” เช่นเดียวกับ 
สัมภาวนาโชตกะ คัมภีร์นิสสัยพม่าแปลว่า “ปน ะะะ ครหา มยา วุจฺจเต (เราจะกล่าวการตำหนิ)” 

คำว่า ครหาวากฺย (ประโยคที่แสดงการตำหนิ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ครหียเต ครหา. 

(ครห ธาตุ ^ ตำหนิ + อ ปัจจัยในภาวสาธนะ + อา อิตถีปัจจัย) 

- ครหาย ทีปก 0 วากฺยํ ครหาวากฺยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๓๓ 

ก. อยํ เฉโก โหติ (บุคคลนี้เป็นคนฉลาด) 

ข. โวสานํ ปน อาปชฺชิตวา สพฺพปจฺฉโต โอหียิ (แต่ เมื่อถึงที่สุด[ของการศึกษา] ก็ 
ล้าหลังกว่าทุกคน) 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๗๙ 


ประโยค ก. กล่าวความหมายไปในทางที่ดีว่า เขาเป็นคนฉลาด ประโยคนี้จึงเป็น ประโยค 
ส้มภาวนา 

ประโยค ข. กล่าวความหมายไปในทางที่ไม่ดีว่า เมื่อถึงที่สุด[ของการศึกษา] เขากลับ 
ล้าหลังกว่าทุกคน ประโยคนี้จึงเป็น ประโยคครหา 
วากยานุดัมพันธ์ของประโยคครหา มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคครหา คือ ประโยคแสดงการตำหนิ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสัมภาวนา คือ ประโยคแสดงการชมเชย 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวถึงประโยคสัมภาวนาแสดงการ 
ชมเชย ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคครหาที่คู่กับประโยคส้มภาวนา คืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยคครหานั้นอีกด้วย มิใช่ 
หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ประโยคสัมภาวนามักประกอบร่วมกับประโยคครหามิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ช. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงประโยคครหาด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

อนึ่ง ท่านมักประกอบใข้คำว่า กิฌฺ จา!), ยทิปี, กามฌฺจ, กามํ, นนุ เป็นต้น ไว้ใน 
ประโยคหน้า และประกอบคำว่า อถ โข, ตถา ปี, ปน เป็นด้น ไว้ในประโยคหลังเพื่อจะแสดง 
ส้มภาวนาและครหาตามสมควร (ในบางแห่งก็มีเพียงคำว่า อถ โข เป็นต้นในประโยคหลัง แด 1 
ต้องเพิ่ม กิฌฺจาปิ เป็นด้นเข้ามาแปลร่วม จึงจะได้ความสมบูรณ์) มีกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ว่า 

๑. ประโยคหน้าที่ขึ้นต้นด้วย กิฌฺจาปิ เป็นต้น ล้าหากไม่มี น ปฏิเสธ จัดเป็นประโยค 
ส้มภาวนา ส่วนประโยคหลังที่ขึ้นต้นด้วย อก โข เป็นต้น เป็นประโยคครหา 

๒. ประโยคหน้าที่ขึ้นต้นด้วย กิฌฺจาปิ เป็นด้น ล้าหากมี น ปฏิเสธ จัดเป็นประโยค 
ครหา ส่วนประโยคหลังที่ขึ้นต้นด้วย อก โข เป็นต้น เป็นประโยคสัมภาวนา 

๓. ประโยคหน้าและประโยคหลังดังกล่าวหรือทั้ง ๒ ประโยค ล้าหากไม่มี น ปฏิเสธ 
ประโยคหน้าเป็นประโยคสัมภาวนา ส่วนประโยคหลังเป็นประโยคครหา 


๗(^๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๔. ประโยคหน้าและประโยคหลังดังกล่าว หรือทั้ง ๒ ประโยคนั้น ถ้าหากมี น ปฏิเสธ 
ประโยคหน้าเป็นประโยคครหา ส่วนประโยคหลังเป็นประโยคดัมภาวนา 

ตัวอย่างที่ ๓ ๓๔ 

ก. เอตฺถ จ กิฌฺจาปิ “ปาติ'โมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ วุตฺตตฺตา “สุโณถ มนสิ กโรถา”ติ 
วตฺตุ๊ ยุตฺตํ วิย ทิสฺสติ (อนึ่ง ในคำนี้[ว่า สาธุก 0 สุโณม มนสิ กโรม] การสวดว่า สุโณถ มนสิ 
กโรถ ดูเหมือนจะสมควรกว่า เพราะกล่าวไว้ว่า ปาติโมถฺขํ อุทฺทิสิสฺสามิ) 

ข. “สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยยา”ติ อิมินา ปน น สเมติ (แต่การสวดอย่างนั้นไม่สอดคล้อง 
กับคำว่า สงฺโฆ อุโปสถํ กเรยฺย นี้) 

ประโยค ก. กล่าวความหมายไปไนทางบวกว่า การสวดว่า สุโณถ มนสิ กโรถ ดูเหมือน 
จะสมควรกว่า เพราะกล่าวไว้ว่า ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามิ 

ประโยค ข. กล่าวความหมายไปในทางลบว่า แต่การสวดอย่างนั้นไม่สอดคล้องกับ 
คำว่า สงฺโฆ อุโปสถํ กเรยฺย นี้ 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยคครหา มีดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคครหา คือ ประโยคแสดงการตำหนิ โดย ปน ศัพท์ทำหน้าที่ 
ครหาโชตกะ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคส้มภาวนา คือ ประโยคแสดงการชมเชย โดย กิฌฺจาปิ ศัพท์ 
ทำหน้าที่ลัมภาวนาโชตกะ 

มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงประโยคสัมภาวนาด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคครหาที่คู่กับประโยคลัมภาวนา คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยคครหานั้นอีกด้วย มิ ใช่ 
หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ประโยคสัมภาวนามักประกอบร่วมกับประโยคครหามิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงประโยคครหาด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


6ไ] ((^(ซิ) 


ประโยคครหามีลักษณะที่ , ใกล้เคียงกับประโยคพยติเรกะ เพราะมักจะประกอบด้วย น 
ปฏิเสธในบางแห่ง แต่ต่างกันที่มีลักษณะตำหนิ แม้ประโยคสัมภาวนาก็คล้ายกับประโยคอันวยะ 
แต่ต่างกันที่มีลักษณะชมเชย 


๑๕. ลัทธคุณะ แสดงผลพลอยได้ 

คันถรจนาจารย์กล่าวถึงข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ต่อมาจึงแสดงถึงผลพลอยได้ 
ของการกล่าวประโยคหน้านั้นอีกด้วย ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นเหตุและผล 
พลอยได้ 

ประโยคหน้าที่แสดงเหตุ เรียกว่า ประโยค ลัทธ คุณิยะ คือ ประโยคที่มีฃ้อความเนื่อง 
ด้วยประโยคลัทธคุณะ หรือมีชื่อว่า ประโยค ยุด ติ คือ ประโยคที่สมควร 

ประโยคหลังที่แสดงผลพลอยได้ กล่าวคือ ผลที่ได้รับในภายหลัง ซึ่งต่างจากประโยค 
ผลที่แสดงถึงผลโดยตรง เรียกว่า ประโยค ลัทธคุณ ะ คือ ประโยคที่แสดงผลพลอยได้ 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคลัทธคุณิยะไม่มีนิบาตที่เป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนใน 
ประโยคหลังที่เป็นประโยคลัทธคุณะมักประกอบใช้นิบาต เพื่อให้อรรถลัทธคุณะนั้นปรากฏชัดเจน 
ขึ้น นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถดัทธคุณะให้ปรากฏชัด เรียกว่า 
ลัทธ คุณโชตกะ ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๒ ศัพท์ คือ หิ, จ พม่านิยมแปลนิบาตชนิดนี้ว่า 
“ผลก็คือ” ในนิลลัยพม่าแปลว่า “หิ ะะ ลทฺธคุณํ วกขามิ (เราจักกล่าวผลที่ได้รับ)” นอกจากนั้น 
ท่านมักจะประกอบใช้ศัพท์ว่า เอวฌฺหิ, เอว 0 , เอว 0 สติ, เอว 0 สนฺเต (เมื่อเป็นเช่นนั้น), เอวฌฺจ 
กดวา (เพราะเหตุนั้น), ทสฺเสติ, ทีเปติ (ย่อมแสดง) เพื่อแสดงลัทธคุณะดังกล่าว อนึ่ง ประโยค 
ลัทธคุณะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ตสฺมา มักอยู่ท้ายประโยควิตถาระหรือทัฬหีกรณะที่มี หิ ศัพท์อยู่ 
ต้นประโยค 

คำอธิบายของลัทธคุณะปรากฏในคัมภีร์อนุทีปนีว่า 

ตสฺมาติอาทิ ลทฺธคุณวจนํ. ลทฺธคุโณติ จ ต 0 ต 0 ปลงควิโสธนํ ปริปุณฺณํ กดวา ลทฺโธ วิสุทฺโธ 
อดโถ วุจฺจติ. ตถา วจนสามตฺถิเยน ลทฺโธ อตฺถนุตโรปิ อยมิธ อธิปฺเปโต. ๓๕ 

“คำว่า ตสฺมา เป็นต้นเป็นคำแสดงดัทธคุณะ (ผลที่ได้รับ) อนึ่ง เนื้อความที่หมดจด 


๗(ะะ'๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ซึ่งได้รับโดยทำการชำระความเคลือบแคลงนั้นๆ ให้บริบูรณ์ ท่านเรียกว่า ลัทธคุณะ นอกจากนั้น 
แม้เนื้อความอื่นที่ได้รับด้วยความสามารถของศัพท์[ที่เข้าใจได้โดยอ้อม] ท่านก็ประสงค์เอาว่า 
เป็นลัทธคุณะในเรื่องนี้” 

คำว่า ลทุธคุณ'วากุย (ประโยคแสดงผลที่ได้รับ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ลทุโธ คุโณ ลทุธคุโณ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- ลทุธคุณสฺส ทีปก 0 วากุย 0 ลทฺธคุณวากฺยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๓๖ 

ก. กรณดฺเถ เจต 0 ปจฺจตดวจนํ (อนึ่ง บทนื้ลงปฐมาวิภัตติในอรรถตติยาวิภัตติ) 

ข. ตสฺมา เถยฺยสงขาเตนาติ อตฺถโต ทฏฺรพฺพํ (ดังนั้น พึงกำหนดความหมายว่า 
ด้วยกระแสจิตที่คิดจะลัก) 

ประโยค ก. กล่าวถึงการลงปฐมาวิภัตติท้าย เถยฺยสงฺขาตํ ศัพท์ในอรรถตติยาวิภัตติ จึง 
เป็น ประโยคลัทธคุณิยะ 

ประโยค ข. แสดงผลพลอยได้จากประโยค ก. ดังนี้'ว 1 า คำว่า เกยยสงฺขาตํ มีความหมาย 
ว่า ด้วยกระแสจิตที่คิดจะลัก ไม่ใช่มีความหมายเป็นปฐมาวิภัตติว่า กระแสจิตที่คิดจะลัก เพราะ 
ไม่ใช่ประธานในประโยค จึงเป็น ประโยคลัทธคุณะ 

วากยานุสัมพันธ์ของประโยคลัทธคุณะ มีดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยค ก. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคลัทธคุณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำ ว่า เถยฺยสงฺขาต 0 ลงปฐมา- 
วิภัตติในอรรถตติยาวิภัตติ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคดังกล่าวมีผลพลอยได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗(^๓ 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. เพื่ออธิบายว่า เรา 
แสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. ว่า คำว่า เถยฺยสงฺขาตํ มีความหมายว่า ด้วยกระแสจิตที่ 
คิดจะลัก ดังนี้แล 

อุทาหรณ์ของประโยคลัทธคุณะที่นำมาแสดงไว้นี้ ไม่มีประโยคการณะอยู่หน้า แต่ใน 
บางแห่งประโยคดัทธคุณะอาจอยู่ท้ายประโยคการณะก็ได้โดยเรียงลำดับประโยคว่า ประโยคผล, 
ประโยคการณะ และประโยคลัทธคุณะ 

ตัวอย่างที่ ๒ ๓๗ 

ก. สพฺพวจนานมตฺโถ อกขเรเหว สฌฺฌายเต (เนื้อความของศัพท์ทั้งหมด บุคคล 
ย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น) 

ข. อกฺขรวิปตติย 0 หิ อดถสฺส ทุนุนยตา โหติ (เพราะเมื่อมีการวิบติแห่งอักษร การรู้ 
เนื้อความได้ยากย่อมมี) 

ค. ตสฺมา อกฺขรโกสลฺลํ พหูปการํ สุดตนุเตสุ (เพราะเหตุนั้น ความเชี่ยวชาญใน 
อักษรจึงมีอุปการะมากใน[การทำความเข้าใจ]พระพุทธพจน์) 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยค ก. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณิยะ คือ มี ข้อความเนื่องด้วยประโยคลัทธคุณะ คำ ว่า 
ตสฺมา ในประโยคนี้ยังเพิ่มปาฐเสสะว่า ตสฺส สพฺพสฺส อกขเรเหว สฌฺฌาตตฺตา (เพราะการที่ 
เนื้อความของศัพท์ทั้งหมดนั้น บุคคลหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เนื้อความของศัพท์ทั้งหมดนั้น 
บุคคลย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคดังกล่าวมีผลพลอยได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงได้กล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เรา 


๗(^'๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


แสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. ว่าความเชี่ยวชาญในอักษรจึงมีอุปการะมากใน[การทำความ 
เข้าใจ]พระพุทธพจน์ ดังนี้แล 

(5)ชิ). ลัทธโทสะ แสดงโทษที่ได้รับ 

ดันถรจนาจารย์ได้กล่าวถึงข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ต่อมาท่านจึงแสดงถึงโทษ 
อย่างใดอย่างหนึ่งอันเกิดจากการกล่าวประโยคหน้า ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็น 
เหตุและโทษที่ได้รับ 

ประโยคหน้าที่แสดงเหตุ เรียกว่า ประโยคลัทธโทสิยะ คือ ประโยคที่มีฃ้อความเนื่อง 
ด้วยประโยคลัทธโทสะ หรือมีชื่อว่า ประโยคอ ยุต ติ คือ ประโยคที่ไม่สมควร 

ประโยคหลังที่แสดงโทษที่ได้รับ เรียกว่า ประโยคลัทธโทสะ 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคลัทธโทสิยะไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยคลัทธโทสะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถลัทธโทสะนั้นปรากฏชัด นิบาตที่ 
ท่านประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถดัทธโทสะให้ปรากฏชัดเรียกว่า ลัทธโทสโชตกะ 
ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๒ ศัพท์ คือ หิ, จ พม่านิยมแปลนิบาตชนิดนี้ว่า “โทษก็คือ” ใน 
นิสลัย พม่า แปล ว่า “หิ ะะ ลทฺธโทสํ วกขามิ (เราจักกล่าวโทษที่ได้รับ)” นอกจากนั้น ท่านมัก 
ประกอบใช้ศัพท์ว่า เอวฌฺหิ, เอว 0 , เอว 0 สติ, เอว 0 สนฺเต (เมื่อเป็นเช่นนั้น), ยทิ จ, ยทิ หิ, ยทิ ปน 
(ผิว่า), อิตรถา หิ, อิตรถา จ, อิตรถา ปน (มิฉะนั้นแล้ว), อฌฺฌถา หิ, อฌฺฌถา จ, อฌฺฌถา 
ปน (มิฉะนั้นแล้ว) เพื่อแสดงดัทธโทสะดังกล่าว 

คำว่า ลทฺธ่โทสวากุย (ประโยคแสดงโทษที่ได้รับ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ลทฺโธ โทโส ลทฺธโทโส (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 

- ลทฺธโทสสฺส ทีปก 0 วาฤย 0 ลทฺธโทสวากฺยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีดัปปุริสสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๓๘ 


ก. เอเดน ถาวรปโยค 0 ทสฺเสติ (พระพุทธองค์ทรงแสดงถาวรปโยคะ (ความพยายาม 
ที่แน่นอน) ด้วย[คำว่า สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยย (แสวงหาศัสตราอันจะพรากชีวิตวางไว้ใกล้ 
กายมนุษย์นั้น) นี้] 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗ (^' &: 


ข. อิตรถา หิ ปริยิฏฺจึมตฺเตเนว ปาราชิโก ภเวยฺย, น เจตํ ยุตฺตํ (มิฉะนั้นแล้ว ภิกษุ 
ก็จะต้องอาบตปาราชิกด้วยการแสวงหาเท่านั้น และการต้องอาบตปาราชิกด้วยการแสวงหานี้ 
ก็ไม่สมควร) 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคลัทธโทสะ คือ แสดงโทษ ที่ ได้รับจากการเข้าใจเนื้อความเป็น 
อย่างอื่นจากที่กล่าวมาแล้วว่าภิกษุเพียงแสวงหาศัสตราก็ด้องอาบติปาราชิก และการต้องอาบติ 
ปาราชิกดังกล่าวด้วยการแสวงหาก็ไม่สมควร 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคลัทธโทสิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคลัทธโทสะ (หิ ศัพท์ 
ทำหน้าที่ลัทธโทสโชตกะ คือ แสดงโทษที่ได้รับ) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า ปริเยเสยย มี ความหมาย 
ว่า วางไว้ใกล้ (อุปนิกฺขิปน) ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อไม่ได้ถือเอาเนื้อความดังกล่าว แต่ถือเอาเนื้อความว่า 
แสวงหาพึงมีโทษอย่างไรเล่า 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงโทษของการถือเอาเนื้อความว่า 
แสวงหา มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. เพื่ออธิบายว่า เมื่อ 
ถือเอาเนื้อความว่า แสวงหา ก็มีโทษคือภิกษุเพียงแสวงหาศัสตราก็ต้องอาบติปาราชิก ดังนื้แล 

๑๗. อุปเมยยะ แสดงอุปไมย 

คันถรจนาจารย้กล่าวถึงการอุปมาเปรียบเทียบแล้ว ต่อมาจึงแสดงถึงสิ่งหรือข้อความ 
ที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นสิ่ง 
หรือข้อความที่ยกมาเปรียบและสิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบ 

ประโยคหน้าที่แสดงสิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบเรียกว่า ประโยคอุปมานะ คือ 
ประโยคที่แสดงการอุปมาเปรียบเทียบ 

ประโยคหลังที่แสดงสิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบ เรียกว่า ประโยคอุปเมยยะ คือ 
ประโยคที่แสดงอุปไมย 


6ไ]เ!? 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยคหน้าที่เป็นประโยคอุปมานะ มักประกอบด้วย อุปมานโชตกนิบาต เช่น วิย, 
อิว, ยถา หรือ เสยฺยถาปิ เป็นต้น ประโยคหลังที่เป็นประโยคอุปเมยยะ มักประกอบด้วย อุป- 
เมยยโชตกนิบาต เช่น เอว 0 , ตถา หรือ เอวเมว เป็นต้น (อุปมานโชตกะและอุปเมยยโชตกะ 
เหล่านี้อาจ เรียก สั้นๆ ว่า อุปมาโชตกะก็ได้) 

คำว่า อุปเมยฺยวากฺย (ประโยคที่แสดงอุปไมย) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อุปมียเตติ อุปเมยฺยํ (อุป บทหน้า + มา ธาตุ (นับ) + ณฺย ปัจจัยในกรรมสาธนะ) 

- อุปเมยฺยสฺส ทีปก 0 วากุย 0 อุปเมยฺยวากฺยํ (ก้มมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

ประโยคอุปมานะและอุปเมยยะมักประกอบด้วยส่วนประกอบ ๔ อย่าง คือ 

๑. อุปมานะ (บทที่นำมาเปรียบ) มาจาก อุปมาน ะะ อุป บทหน้า + มา ธาตุ ะะ นับ + 
ยุ ปัจจัยในกรณสาธนะ 

๒. อุปเมยยะ (บทที่ถูกเปรียบ) มาจาก อุป บทหน้า + มา ธาตุ ะะ นับ + ณฺย ปัจจัย 
ในกรรมสาธนะ 

๓. อุปมา (การเปรียบเทียบ) มาจาก อุป บทหน้า + มา ธาตุ = นับ + อ ปัจจัยใน 
ภาวสาธนะ + อา อิตถีปัจจัย 

๔. อุปมาโชตกะ (ศัพท์แสดงอุปมา) เช่น วิย, อิว, ยถา หรือ เสยยถาปิ เป็นต้นใน 
ประโยคอุปมานะ หรือ เอว 0 , ตถา หรือ เอวเมว เป็นต้น ในประโยคอุปเมยยะ 

ตัวอย่างที่ ๑ ๓๙ 

ก. ยถา โข ปน ปจฺเจกปุฏฺรสฺส เวยฺยากรณํ โหติ (การตอบของภิกษุที่ถูกถามทีละ 
รูปย่อมมีได้ ฉันใด) 

ข. เอวเมวํ เอวรูปาย ปริสาย ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 โหติ (ข้าพเจ้าได้สวดปาติโมกข์ 
ถึงครั้งที่ ๓ ในบริษัทเช่นนี้ ฉันนั้น) 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอุปมานะ เพราะประกอบด้วยอุปมานโชตกศัพท์ คือ ยถา 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอุปเมยยะ เพราะในประโยคประกอบด้วยอุปเมยยโชตกศัพท์ 
คือ เอวเมว 0 หลังประโยคหน้าที่ประกอบด้วยอุปมานโชตกศัพท์ 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗ ^๗ 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวประโยคอุปมานะด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคอุปเมยยะที่คู่กับประโยคอุปมานะนั้น คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยคอุปเมยยะ ที่คู่ กับประโยค 
อุปมานะนั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงประโยคอุปเมยยะที่คู่กับประโยคอุปมานะด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

๑๘. อัตถุ ทเท สะ ระบุเนื้อความที่ประสงค์เอา 

คันถรจนาจารย้กล่าวถึงเนื้อความของบท (ปทดถ) หรือเนื้อความที่ศัพท์หมายถึง 
(สรูป) เท่าที่มี'ได้ 1 ขึ้นแสดง'ไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงกล่าวประโยคหลังเพื่อระบุถึงเนื้อความที่ท่าน 
ประสงค์เอาในที่นั้นๆ ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นเนื้อความทั่วไปของศัพท์และ 
เนื้อความที่ท่านประสงค์เอา 

ประโยคหน้าที่แสดงเนื้อความทั่วไปของศัพท์ เรียกว่า ประโยคอัตถุทธาระ 

ประโยคหลังที่ระบุถึงเนื้อความที่ท่านประสงค์เอา เรียกว่า ประโยคอัตถุทเทสะ 

ในตำราหลักสูตรธรรมาจริยะบางเล่มเรียกประโยคกัตถุทเทสะว่า กัดถาธิปเปตะ คือ 
ประโยคที่แสดงเนื้อความที่ประสงค์เอา อนึ่ง ประโยคยัตถุทเทสะอาจเป็นประโยคร้อยแก้วธรรมดา 
หรือเป็นประโยคร้อยกรองก็ได้ตามสมควร 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคยัตถุทธาระไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยค 
หลังที่เป็นประโยคยัตถุทเทสะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถนั้นปรากฏชัดเจน นิบาตที่ท่าน 
ประกอบไว้ในประโยคหลังทำหน้าที่แสดงอรรถนั้นให้ปรากฏชัด เรียกว่า อัตถุทเทสโชตกะ ท่าน 
มักนิยมใช้นิบาตชนิดนื้เพียงศัพท์เดียว คือ ปน ศัพท์ เพื่อแสดงลัตถุทเทสะ มักอยู่ท้ายคำว่า 
อิธ เป็นรูปว่า อิธ ปน (แต่ในที่นี้) แปลว่า “แต่’’ ในนิสสัยพม่าแปลว่า “ปน ะะ อตฺถุทฺเทโส 
มยา วุจฺจเต (เราจะกล่าวการระบุเนื้อความ)” นอกจากนั้นแล้ว ในบางแห่งประโยคอัตถุทธาระ 
ข้างหน้าจัดเป็นประโยควิตถาระหรือทัฬหีกรณะ และประกอบ หิ นิบาตไว้ในประโยคนั้น เพื่อ 
แสดงวิตถาระ คือ ขยายความ หรือทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความ 


6ไ] 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


อนึ่ง ประโยคอัตถุทธาระ + อัตถุทเทสะ อาจนับเข้าในประโยคอารัทธะ + วากยารัมภะ, 
ประโยคสามัญญะ + วิเสสะ และประโยคปักขะ + ปักขันตระ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ดังนั้น จึง 
อาจไม่นับประโยค อัตถุทธาระและอัตถุทเทสะเป็นชื่อประโยคโดย เฉพาะ เพราะนับเข้าในประโยค 
เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ในที่นั้ได้กล่าวถึงประโยคเหล่านี้เพื่อประเทืองปัญญาแก่นักศึกษาตาม 
ตำราหลักสูตรธรรมาจริยะของพม่า 

คำว่า อตฺถุทฺเทสวากฺย (ประโยคที่ระบุเนื้อความ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- อตฺถสฺส อุทฺเทโส อตฺถุทฺเทโส (กัมมัฏฐฉัฏฐีดัปปุริสสมาส) 

- อตฺถุทฺเทโส จ โส วากุย 0 จาติ อตฺถุทฺเทสวากุย 0 (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส) 
คำว่า อุทฺเทส ใน อตฺถุทฺเทส แปลว่า “เครื่องระบุ” โดยลง ณ ปัจจัย ในกรณสาธนะ 

ทั้งนี้ เพราะหมายถึงประโยค ความจริงแล้ว ศัพท์ที่หมายถึงประโยค, ถ้อยคำ, ศัพท์ หรือบท 
มักตั้งรูปวิเคราะห์เป็นกรณสาธนะเท่านั้น เพราะเป็นเครื่องระบุหรือเครื่องกล่าว แต่ศัพท์ที่เป็น 
ภาวสาธนะเป็นเพียงกิริยาอาการไม่อาจหมายถึงประโยคเป็นต้นได้ ดังนั้น คำว่า อุทฺเทส ในที่นี้ 
จึงเป็นกรณสาธนะเท่านั้น 

ตัวอย่างที่ ๑ การระบุถึงเนื้อความของบท (ปทตฺถ) ๔๐ 

ก. โพธีติ รุกุโขปิ มคฺโคปิ สพฺพฌฺฌุตฌฺฌาณมฺปิ นิพพานมฺปิ วุจฺจติ ฯเปฯ (ต้นไม้ 
มรรคญาณ พระสัพพัญฌุตญาณ และนิพพาน ชื่อว่า โพธิ ฯลฯ) 

ข. อิธ ปน ภควโต อรหตฺตมคฺคฌาณํ อธิปฺเปตํ (แต่' ในที่นี้หมายถึงอรหัตตมรรคญาณ 
ของพระผู้มีพระภาค) 

ประโยค ก. แสดงเนื้อความทั่วไปของศัพท์ว่า โพธิ ไว้ ๔ ประการ จึงชื่อว่า ประโยค 
อัตถุทธาระ 

ประโยค ข. ระบุเนื้อความของ โพธิ ศัพท์ที่ประสงค์เอาในเรื่องนื้ว่าหมายถึงอรหัตตมรรค 
ญาณอันนับ เข้าในมรรค ญาณ จึงชื่อว่า ประโยค อัตถุทเทสะ 
วากยานุสัมพันธ์ของประโยคอัตถุทเทสะ มีดังนื้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอัตถุทเทสะ คือ ระบุเนื้อความของ โพธิ ศัพท์ที่ประสงค์เอา 
ในเรื่องนี้ 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


ต](^'๙ 


ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอัตถุทธาระ คือ แสดงเนื้อความทั่วไปของ โพธิ ศัพท์ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านแสดงเนื้อความของ โพธิ ศัพท์ไว้ 
๔ ประการ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ โพธิ ศัพท์ในที่นื้มีความหมายอะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ โพธิ ศัพท์ใน ที่นื้มี ความหมายว่า ต้นไม้ 
หรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านควรระบุเนื้อความของ โพธิ ศัพท์ในที่นื้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
ระบุเนื้อความของ โพธิ ศัพท์ที่ประสงค์เอาในเรื่องนื้ว่า หมายถึง อรหัตตมรรคญาณอันนับเข้า 
ในมรรคญาณด้วยประโยค ข. ดัง นี้แล 

ตัวอย่างที่ ๒ การระบุถึงเนื้อความที่ศัพท์หมายถึง (สรูป) ๔๑ 

ก. โส ปเนส กมุม'วเสน ปฌฺจวิโธ โหติ “จตุวคฺโค ปฌฺจวคฺโค ทสวคฺโค วีสติวคฺโค 
อติเรกวีสติวคฺโค”ติ ฯเปฯ (อนึ่ง สมมุติสงฆ์นั้นมี ๕ ประเภทโดยเนื่องด้วย[วินัย]กรรม คือ สงฆ์ 
จตุวรรค สงฆ์ป้ญจ'วรรค สงฆ์ทสวรรค สงฆ์วีสติวรรค และสงฆ์อติเรกวีสติวรรค) ฯลฯ 

ข. อิมสฺมี ปนตฺเถ จตุวคฺคํ อุปาทาย สพฺโพปิ สมุมุต็สงฺโฆ อธิปฺเปโต (ก็พระผู้มี- 
พระภาคทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์ทั้งหมด ตั้งแต่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นไปในเรื่อง[อุโบสถ]นี้) 

ประโยค ก. แสดงเนื้อความทั่วไปที่ศัพท์หมายถึงว่าสมมุติสงฆ์มี ๕ ประเภท จึงชื่อว่า 
ประโยคอัตถุทธาระ 

ประโยค ข. ระบุเนื้อความของสมมุติสงฆ์ที่ประสงค์เอาในเรื่องนื้ว่าหมายถึงสงฆ์จตุวรรค 
เป็นต้นทั้งหมด ไม่ใช่หมายเอาเพียงสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงชื่อว่า ประโยคอัดถุทเทสะ 
วากยานุสัมพันธ์ของประโยคอัตถุทเทสะ มีดังนี้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอัตถุทเทสะ คือ ระบุเนื้อความของสมมุติสงฆ์ที่ประสงค์เอา 
ในเรื่องนื้ว่าหมายถึงสงฆ์จตุวรรคเป็นต้นทั้งหมด 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอัตถุทธาระ คือ แสดงเนื้อความทั่วไปที่ศัพท์หมายถึงว่าสมมุติ 
สงฆ์มี ๕ ประเภท 


๗๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สมมุติสงฆ์นั้นมี ๕ ประเภท 
โดยเนื่องด้วย[วินัย]กรรม คือ สงฆ์จตุวรรค สงฆ์ปัญจวรรค สงฆ์ทสวรรค สงฆ์วีสติวรรค และ 
สงฆ์อติเรกวีสติวรรค ฯลฯ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาสงฆ์ประเภทไหน 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาสงฆ์จตุวรรค 
เท่านั้นหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า พระผู้มี- 
พระภาคทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์ทั้งหมดตั้งแต่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นไปในเรื่องอุโบสถนี้ ดังนี้แล 

๑๙. นิคมนะ ลงท้าย 

คันถรจนาจารย้มักเขียนประโยคสังเขปก่อน แล้วจึงขยายความด้วยประโยควิตถาระ 
ต่อมาจึงลงท้ายด้วยประโยคนิคมนะ ประโยคทั้ง ๓ คือ 
๑. ประโยคสังเขปะ 
๒. ประโยควิตถาระ 
๓. ประโยคนิคมนะ 

เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นประโยคย่อความ ประโยคขยายความ และประโยคลงท้าย 

ประโยคหน้าที่ขยายความ เรียกว่า ประโยคนิคมนิยะ คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 

ประโยคหลังที่แสดงคำลงท้ายข้อความที่กล่าวมาแล้ว เรียกว่า ประโยคนิคมนะ คือ 
ประโยคลงท้าย 

ท่านมักประกอบใช้คำว่า อิติ, เอว 0 , อิจฺเจวํ (อย่างนี้, โดยประการดังนี้), เอตุดาวตา 
(ด้วยถ้อยคำเพียงนี้) และคำว่า เตนาห, เดน วุตุตํ (ฉะนั้นจึงกล่าวไว้), เตเนต 0 วุจฺจติ (ฉะนั้นจึง 
กล่าวคำนี้ไว้), ตสฺมา (เพราะเหตุนั้น) เพื่อแสดงนิคมนะดังกล่าว 

ประโยคนิคมนะมี ๒ ประเภท คือ 
๑. จูฬนิคมนะ คำลงท้ายเล็ก ๔๒ เช่น 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๙๑ 


- อิมานิ อภจีปิ โลภสหคตจิตฺตานิ นาม (จิตทั้ง ๘ ดวงนี้ ชื่อว่า จิตที่เกิดร่วมกับ 
โลภะ) 

- อิมานิ เทวปิ ปฏิฆจิตตานิ นาม (จิตทั้ง ๒ ดวงนี้ ชื่อว่า จิตที่เกิดร่วมกับปฏิฆะ) 

- อิมานิ เทวปิ โมมูหจิตตานิ นาม (จิตทั้ง ๒ ดวงนี้ ชื่อว่า จิตที่หลงยิ่ง) 

๒. มหานิคมนะ คำลงท้ายใหญ่ ๔๓ เช่น 

- อิจฺเจวํ สพฺพถาปิ ทวาทสากุสลจิตตานิ สมตุตานิ (จบอกุศลจิต ๑๒ ดวง โดย 
ประการทั้งปวงอย่างนี้) 

ดังข้อความในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่า 

อิจฺเจวนฺติอาทิ มหานิคมนิ. ๔๔ 

“คำเป็นต้นว่า อิจฺเจวํ เป็นคำลงท้ายใหญ่” 

การประกอบใช้ประโยคนิคมนะทั้ง ๒ ประเภทนี้ เป็นธรรมเนียมของประโยคบาลี จะ 
เห็นได้ว่า แม้ในคัมภีร์กังขาวิตรณีก็ประกอบใช้ประโยคเหล่านี้ในตอนท้ายของเรื่องสีมาเป็นต้น 
เช่นเดียวกัน 

คำว่า นิคมนวากฺย (ประโยคที่แสดงคำลงท้าย) มีรูปวิเคราะห์ว่า 
คัมภีร์มณิทีปะ ๔๕ 

- นิคมิยนฺติ อปฺปิยนฺติ ปุพฺเพ วุตุตตุตา อตุโถ เอเตนาติ นิคมนิ 

(นิ บทหน้า + คมุ ธาตุ ^ ไป + ยุ ปัจจัยในกรณสาธนะ) 

คัมภีร์มณิสารม้ฌชูสา ๔๖ 

- นิคมิยนฺติ อปฺปิยนฺติ เอกโต ปเวสิยนฺติ สม.ปิณฺฑิยนฺดิ วา เอต.ถาติ นิคมนิ. 

- นิคมนสฺส ทีปกํ วาก.ย 0 นิคมนวากฺยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๔๘ 

ก. ทิวสวเสน หิ ตโย อุโปสถา จาตุทฺทสิโก ปนฺนรสิโก สามคฺคิอุโปสโถติ (กล่าว 
โดยพิสดารว่า อุโบสถมี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวัน คือ จาตุททสิกะ (วันแรม ๑๔ คา), ปันนรสิกะ 
(วันขึ้น/แรม ๑๕ คา) และสามัคคีอุโบสถ) 


๗๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ข. เอว 0 ตโย อุโปสถา วุตฺตา (พระพุทธองค์ตรัสอุโบสถไว้ ๓ อย่าง ดัง นี้[ในอุโปสถ- 

ขันธกะ]) 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคนิคม นิ ยะ คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงวันอุโปสถที่กล่าวไว้โดยย่อข้างด้น 
โดยพิสดารด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของเรื่องนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรจะแสดงคำลงท้ายของเรื่องนั้นไว้มิใช่ 

หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของเรื่องนั้นด้วยประโยค ข. ดัง นี้แล 

ตัวอย่างที ๒ ๔๘ 

ก. ตสฺส หิ นาม 0 ธนิโย, ปิตา กุมฺภกาโร (กล่าวโดยพิสดารว่า ชื่อของท่าน คือ ธนิยะ 
บิดาเป็นช่างหม้อ) 

ข. เดน วุตฺตํ “ธนิโย กุมฺภการปุดโต”ติ (ฉะนั้นจึงตรัส ว่า ธนิโย กุมฺภการปุดโต (พระ 
ธนิยะบุตรช่างหม้อ)) 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคนิคม นิ ยะ คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ชื่อของท่าน คือ ธนิยะ บิดา 
เป็นช่างหม้อ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของคำนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำลงท้ายของคำนั้นมิใช่หรือ 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๙๓ 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของคำนั้นด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

จะเห็นได้ว่า ประโยคนิคมนะมักอยู่ท้ายประโยคหน้าที่เป็นประโยควิตถาระ ดังประโยค 
ก. ในที่นี้เป็นประโยควิตถาระ คือ ขยายความชื่อว่า ธนิยะบุตรช่างหม้อ 

๒๐. นิยมะ แสดงความแน่นอน 

คันถรจนาจารย์ได้กล่าวถึงข้อความที่ไม่แน่นอนแล้ว จากนั้นท่านจึงแสดงถึงข้อความ 
ที่แน่นอน ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นข้อความที่ไม่แน่นอนและข้อความที่แน่นอน 
ประโยคหน้าที่แสดงข้อความที่ไม่แน่นอน เรียกว่า ประโยคอนิยมะ 
ประโยคหลังที่แสดงข้อความที่แน่นอน เรียกว่า ประโยคนิยมะ 
ประโยคหน้าที่เป็นประโยคอนิยมะ ประกอบด้วยอนิยมวาจกศัพท์ คือ ย ศัพท์ ประโยค 
หลังที่เป็นประโยคนิยมะ มักประกอบด้วยนิยมวาจกศัพท์ คือ ต, เอต หรือ อิม ศัพท์ อย่างไร 
ก็ตาม ในที่บางแห่งก็มีเพียงอนิยมวาจกศัพท์เท่านั้นในประโยคหน้า ไม่ปรากฏนิยมวาจกศัพท์ 
ในประโยคหลัง หรือมีเพียงนิยมวาจกศัพท์ในประโยคหลัง ไม่มีอนิยมวาจกศัพท์ในประโยคหน้า 
ในกรณีเช่นนั้นต้องเพิ่ม ย หรือ ต ศัพท์เข้ามาแปลเพื่อให้ได้เนื้อความบริบูรณ์ ทั้งนี้เพราะ ย 
และ ต ศัพท์เป็นศัพท์ที่มองหากันแน่นอน ดังข้อความในคัมภีร์มณีสารมัญชูสาว่า 

ยนฺติ สุด.วา ตนฺดิ ปท 0 ตนฺดิ สุด.วาน ยนฺดิ จ 

โยเชยย ย-ตสทฺทานํ นิจฺจํ สมฺพนฺธภาวโต. ๔๙ 

“เมื่อได้สดับบทว่า ย 0 พึงให้ประกอบบทว่า ตํ และเมื่อสดับบทว่า ต 0 พึง 
ให้ประกอบบทว่า ยํ เพราะ ย และ ต ศัพท์เกี่ยวเนื่องกันเสมอ” 

คำว่า นิยมวากย (ประโยคที่แสดงความแน่นอน) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- นิยมนิ นิยโม (นิ บทหน้า + ยมุ ธาตุ ะะ งดเว้น + อ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 

- นิยมสฺส ทีปก 0 วากุย 0 นิยมวากฺยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีดัปปุริสสมาส) 


๗๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ตัวอย่างที่ ๑ ๙๐ 

ก. น ภิกฺขเว สงฺฆมชฺเฌ อนชฺฌิฏฺเรน ปาตโมกฺขํ อุทฺทิสิตพฺพํ (ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
ไม่ได้รับอาราธนาไม่พึงสวดปาติโมกข์ในท่ามกลางสงฆ์) 

ข. โย อุทฺทิเสยฺย (รูปใด พึงสวด) 

ค. อาปดฺติ ทุกฺกฏสฺ ส (รูปนั้น ต้องอาบติทุกกฏ) 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอนิยมะ เพราะประกอบด้วย ย ศัพท์ 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคนิยมะ เพราะประกอบด้วย ต ศัพท์ (คำว่า ทุกฺกฏสฺส ตัดบท 
เป็น ทุก.กฏา + อสฺส = ภิกฺขุโน) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์พระพุทธองค์ตรัสประโยคอนิยมะด้วยประโยค ข. 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคนิยมะที่คู่กับประโยคอนิยมะนั้น คืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยคนิยมะที่คู่กับประโยค 
อนิยมะนั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงประโยคนิยมะที่คู่กับประโยคอนิยมะนั้นด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 

ตำราหลักสูตรธรรมาจริยะของพม่าแบ่งประโยคอนิยมะและนิยมะเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. ประโยคหีนะ (ประโยคทราม) คือ ประโยคที่ประกอบด้วย ย ศัพท์ในประโยค 
หน้าเท่านั้น ไม่ประกอบด้วย ต ศัพท์ในประโยคหลัง 

๒. ประโยคมัชฌิมะ (ประโยคปานกลาง) คือ ประโยคที่ประกอบด้วย ต ศัพท์ใน 
ประโยคหลังเท่านั้น ไม่ประกอบด้วย ย ศัพท์ในประโยคหน้า 

๓. ประโยคอุดตมะ (ประโยคสูงสุด) คือ ประโยคที่ประกอบด้วย ย ศัพท์ในประโยค 
หน้า และประกอบด้วย ต ศัพท์ในประโยคหลัง 

ความเห็นว่าเป็นประโยคหีนะคงมาจากความเข้าใจว่าประโยคดังกล่าวแปลยาก เพราะ 
ต้องเพิ่ม ต ศัพท์เข้ามาแปล ประโยค มัชฌิ มะแปล' ได้ง่ายกว่า ส่วนประโยคอุดตมะแปลง่ายที่สุด 
เพราะมีทั้ง ย และ ต ครบทั้ง ๒ ศัพท์ แต่ผู้แปลไม่เห็นด้วยกับความเห็นนั้นเพราะในพระบาลีก็ 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๙(เ^ 


มีประโยคเป็นจำนวนมากที่ประกอบด้วย ย ศัพท์ในประโยคหน้าอย่างเดียว ดังนั้น การประกอบ 
ย และ ต ศัพท์จึงขึ้นอยู่กับความชัดเจนของเนื้อความเป็นหลักตามความต้องการของผู้พูด 

๒๑. วิสัชชนา แสดงคำตอบ 

คันถรจนาจารย์กล่าวถึงคำถามแล้ว ต่อมาจึงแสดงถึงคำตอบของคำถามที่กล่าวไว้ใน 
ประโยคหน้า ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นคำถามและคำตอบ 

ประโยคหน้าที่แสดงคำถาม เรียกว่า ประโยคปุจฉา 

ประโยคหลังที่แสดงคำตอบ เรียกว่า ประโยควิสัชชนา 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคปุจฉา มักประกอบปุจฉาวาจกศัพท์ว่า กึ ปน (อะไรหรือ), 
โก ปน (ใครเล่า), กถํ (อย่างไร), กิมตฺถํ (เพื่อประโยชน์อะไร) กสฺมา (เพราะเหตุอะไร) เป็นต้น 
ในประโยคปุจฉา ปน ศัพท์ในประโยคปุจฉา แปลว่า “หรือ, เล่า” เป็น ปุจฉาโชตกศัพท์ ส่วน 
ประโยคหลังที่เป็นประโยควิลัชชนามักไม่ประกอบศัพท์ใดศัพท์หนึ่งเพื่อระบุถึงเรื่องนี้ โดยละไว้ 
ในฐานะที่เข้าใจกันได้ ในที่บางแห่งก็ประกอบใช้คำว่า วุจฺจเต ในต้นประโยคบ้าง หรือประกอบ 
คำว่า อิติ ปริหาโร บ้าง อิติ อยํ โสธโน บ้างในตอนท้ายของประโยค 

อนึ่ง ประโยคปุจฉา + วิสัช'ชนา อาจนับเข้าในประโยคปักขะ + ปักขันตระ ก็ได้ โดย 
ประโยควิสัชชนาเป็นประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ คำตอบ ส่วนประโยคปุจฉา 
เป็นประโยคปักขะ คือ แสดงฝ่ายแรกอันได้แก่ คำถาม 

คำว่า วิสชฺชนาวาฤย (ประโยคที่แสดงคำตอบ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- วิสชฺเชติ เอตายาติ วิสชฺชนา. 

(วิ บทหน้า + สชฺช ธาตุ ะะ กระทำ + ยุ ปัจจัยในกรณสาธนะ + อา อิตถีปัจจัย) 

- วิสชฺชนาย ทีปก 0 วากุย 0 วิสชฺชนาวากฺยํ (อัมมัฏฐฉัฏฐีดัปปุริสสมาส) 

ตัวอย่างที่ ๑ ๕๑ 

ก. ตฌฺจ ภควโต โสภนํ ปริสุทฺธมนวชฺชํ (อนึ่ง การเสด็จไปของพระผู้มีพระภาคนั้น 
งาม คือ บริสุทธิ้ ไม่มีโทษ) 

ข. กึ ปน ตนฺติ (ถามว่า การเสด็จไปนั้นคืออะไรหรือ) 


๗๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ค. อริยมคฺโค (ตอบว่า คือ อริยมรรค) 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปุจฉา เพราะประกอบด้วยปุจฉาวาจกศัพท์ว่า กึ ปน 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควิสัชชนา 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าว คำ ถามว่า การเสด็จไปนั้นคืออะไร 
หรือ ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำตอบของคำถามนั้น คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดง คำ ตอบของ คำ ถามนั้น มิ ใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำตอบของคำถามนั้นด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 

๒๒. ปริหาระ แสดงคำตอบ 

ในบางแห่งคันถรจนาจารย้กล่าวถึงคำถามแล้ว จากนั้นจึงแสดงถึงคำตอบของคำถาม 
ที่กล่าวไว้ในประโยคหน้า ประโยคทั้ง ๒ นี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นคำถามและคำตอบ 

ประโยคหน้าที่แสดงคำถาม เรียกว่า ประโยคโจทนา 

ประโยคหลังที่แสดงคำตอบ เรียกว่า ประโยคปริหาระ 

ประโยคหน้าที่เป็นประโยคโจทนามักประกอบปุจฉาวาจกศัพท์ว่า กสฺมา (เพราะเหตุ 
อะไร) เป็นต้นในประโยคโจทนา บางแห่งก็ประกอบ ปน ศัพท์ไว้เพื่อแสดงคำถามเป็นรูปว่า 
กสฺมา ปน (เพราะเหตุอะไรเล่า) บางแห่งก็ไม่ประกอบเอาไว้ ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยค 
ปริหาระมักไม่ประกอบศัพท์ใดศัพท์หนึ่งเพื่อระบุถึงเรื่องนี้ โดยละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันได้ 

ประโยคโจทนาและประโยคปริหาระมีลักษณะคล้ายคลึงกับประโยคปุจฉาและประโยค 
วิสัชชนา ต่างกันที่ผู้โจทก์แสดงความเห็นของตนในลักษณะท้วงติงซึ่งเรียกว่า โจทกาโภคะ (ข้อ 
สงสัยของผู้ถาม) ไว้ข้างหน้าประโยคโจทนา (ในที่บางแห่งห่านก็ประกอบไว้หลังประโยคโจทนา) 
กล่าวคือ ผู้โจทก์ไม่ชอบใจวิธีการใช้ศัพท์, วิธีการใช้อรรถ, วิธีการใช้เหตุ หรือวิธีการใช้ผลใน 
ประโยคหน้า จึงกล่าวโจทด้วยศัพท์เหล่านี้ คือ 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๙๗ 


- สเจ, ยทิ ใช้แสดงการที่ ผู้ โจทก์ไม่ชอบเนื้อความหรือผล ที่ กล่าวไว้ในประโยค 
หน้าหรือประโยคในเรื่องจากพระบาลี 

- นนุ ใช้แสดงการที่ ผู้ โจทก์ไม่ชอบศัพท์หรือเหตุ ที่ กล่าวไว้ในประโยคหน้าหรือ 
ประโยคในเรื่องจากพระบาลี 

- นนุ จ และ กิฌฺจา!), อถ โข ใช้แสดงการที่ผู้โจทก์ไม่ชอบศัพท์ เนื้อความ เหตุ 
หรือผล ที่กล่าวไว้ตามสมควร (จ ศัพท์ใน นนุ จ ใช้ในความหมายว่า จ ะะ โจเทมิ เราจะถาม) 

อนึ่ง ท่านมักประกอบใช้คำว่า กิฌฺจาปิ, ยทิปิ, กามฌฺจ, กาม 0 , นนุ เป็นต้นเพื่อแสดง 
โจทกาโภคะ คือ จุดมุ่งหมายของผู้โจทก์ และประกอบใช้คำว่า อก โข, ตถาปี, ปน เป็นด้นเพื่อ 
แสดงปริหาราโภคะ คือ จุดมุ่งหมายของผู้ตอบ ดังนั้น ประโยคโจทนา + ปริหาระ จึงประกอบ 
เป็น ๔ ประโยค เรียกว่า อาโภคาทิจดุกกะ คือ หมวด ๔ มีอาโภคะ เป็นต้น ได้แก่ ประโยค 
โจทกาโภคะ + โจทนา + ปริหาราโภคะ + ปริหาระ แต่ส่วนใหญ่ท่านมักไม่กล่าวให้ครบ ๔ 
ประโยค โดยกล่าวเพียง ๒ หรือ ๓ ประโยคเพื่อย่อความ ดังคำอธิบายในคัมภีร์คันถาภรณะ 
(คาถา ๖๑-๒) ว่า 

ประโยคปุจฉาและโจทกาโภคะ 

กิฌฺจาปิ ยทิปิ ยตฺถ กามฌฺจาปี รโว ภเว 

ปุจฉา จ โจทกาโภโค ชานิตพฺโพ ตหึ สทา. ๕๒ 

“ศัพท์ว่า กิฌฺจาปี, ยทิปิ และ กามฌฺจ ปรากฏในประโยคใด พึงทราบ 
ว่า ในประโยคนั้นมีคำถาม[ปรากฏอยู่] และมีการคาดคะเนสิ่งที่สงสัยนั้น” 

ประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตเหล่านื้คือ กิฌฺจาปิ, ยทิปี, กามฌฺจ แปลว่า “แม้ก็จริง” 
เป็นประโยคที่แสดงปุจฉาคือคำถามที่เป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้น และแสดงโจทกาโภคะคือข้อสงสัย 
ของผู้ถาม การดำริดังกล่าวหมายถึงการคาดคะเนข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ชอบใจวิธีการใช้ศัพท์, 
วิธีการใช้อรรถ, วิธีการใช้เหตุ หรือวิธีการใช้ผลในประโยคหน้า ฉะนั้น ประโยคที่ประกอบด้วย 
นิบาตเหล่านี้ จึงแตกต่างจากประโยคปุจฉาทั่วไปที่มักใช้ศัพท์ว่า “เกน, กสฺมา, กจฺจิ, นุ, กินฺนุ, 
นนุ, กถํ, กึสุ, กึ” เพราะประโยคปุจฉาทั่วไปแสดงแต่คำถาม ไม่สามารถแสดงการคาดคะเน 
ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้ 


๗๙ & 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


อนึ่ง นิบาตเหล่านี้ใช้ในประโยคหน้าที่แสดงข้อความแย้งกับประโยคหลัง เช่น แม้ 
เขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงก็จริง แต่เขาก็เป็นคนขี้อาย เพราะเขามีนิสัยเหมือนผู้หญิง จะเห็นว่า 
ประโยคแรกยังมีความไม่สมบูรณ์ การที่ท่านกล่าวเช่นนี้แสดงว่า จะต้องมีเหตุอะไรบางอย่าง 
ที่ผิดไปจากความธรรมดาสามัญ ความสงสัยที่เกิดขึ้นนี้ เช่น เขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงมิใช่หรือ 
เพราะเหตุใดจึงเป็นคนขี้อาย ท่านเรียกชื่อข้อความ “เขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงมิใช่หรือ” นี้ว่า 
โจทกาโภคะ และเรียกชื่อข้อความ “เพราะเหตุใดจึงเป็นคนขี้อาย” นี้ว่า ปุจฉา 

เมื่ออ่านความท่อนหลังแล้ว ก็จะพบข้อความที่มาแก้ความสงสัยนั้น ในที่นี้'คือ “เขาก็ 
เป็นคนขี้อาย เพราะเขามีนิสัยเหมือนผู้หญิง” ในความท่อนนี้ทำให้ทราบว่า “เขาเป็นคนขี้อาย” 
ข้อความนี้เรียกว่า ปริหาระ คือ คำตอบ ส่วนข้อความว่า “เพราะเขามีนิสัยเหมือนผู้หญิง” นี้ 
เป็นปริหาราโภคะ คือ ความเห็นของผู้ตอบ 

ประโยคปริหาระ, ปริหาราโภคะ 

ตถาปี-ปน-ปิสทฺทา ยุชุชนุเต ตทนนุตริ 

อถ โขติปิ โชเตนฺติ มด 0 เต ปริหารเก. ๕๓ 

“ศัพท์คือ ตถาปี, ปน และ อปิ ท่านย่อมประกอบไว้ในประโยคลัดมา 

แม้ศัพท์ คือ อถโข ท่านย่อมประกอบ[ไว้ในประโยคลัดมานั้นด้วยเช่นเดียว 

กัน] ศัพท์เหล่านั้นย่อมแสดงความเห็นของผู้ตอบ” 

ประโยคหลังลัดจากประโยค กิฌฺจาปิ เป็นต้นที่กล่าวมาแล้ว ท่านมักขึ้นต้นด้วยนิบาต 
เหล่านี้คือ ตถาปี, อก โข, ปน, ปี ที่แปลว่า “ถึงอย่างนั้น” ประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตเหล่านี้ 
แสดงปริหาระ คือ คำตอบและปริหาราโภคะ คือ ความเห็นของผู้ตอบ ในกรณีที่ผู้ตอบอธิบาย 
เหตุของการใช้ศัพท์, การใช้อรรถ, การใช้เหตุ หรือการใช้ผลในประโยคหน้า ฉะนั้น ประโยคที่ 
ประกอบด้วยนิบาตเหล่านี้ จึงแตกต่างจากประโยคปริหาระทั่วไปที่ไม่มีปริหาราโภคะอยู่ด้วย 

คำว่า ปริหารวากฺย (ประโยคที่แสดงคำตอบ) มีรูปวิเคราะห์ว่า 

- ปริหรติ เอเตนาติ ปริหาโร. 

(ปริ บทหน้า + หร ธาตุ ะะ นำไป + ณ ปัจจัยในกรณสาธนะ) 

- ปริหารสฺส ทีปก 0 วากุย 0 ปริหารวากฺยํ (กัมมัฏฐฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


๗๙๙ 


ตัวอย่างที่ ๑ 

ก. กาม ฌฺจ ธนํ อิจฺฉิติจฺฉิตํ นิปฺผาเทติ (ทรัพย์ย่อมยังสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างให้ 
สำเร็จได้ แม้ก็จริง) 

ข. อถ โข ปฌฺฌาว เสฏฺรา ตสฺส อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺตา (ถึงอย่างนั้น ปัญญานั้นเทียว 
ประเสริฐกว่า[ทรัพย์] เพราะเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์นั้น) 

ประโยคนี้ความก็คือแม้ทรัพย์จะยังลิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างให้สำเร็จได้ก็จริง แต่ปัญญา 
ประเสริฐกว่าทรัพย์เพราะว่าปัญญาเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ 
ประโยค ก. แสดงปุจฉาและโจทกาโภคะ 

ประโยค ข. แสดงปริหาระและปริหาราโภคะ ในที่นี้มีการจำแนกอรรถออกเป็น ๔ อย่าง 
คอ 

๑. โจทกาโภคะ คือ ทรัพย์ย่อมยังลิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างให้สำเร็จได้มิใช่หรือ (นนุ 
ธนํ อิจฺฉิติจฺฉิตํ นิปฺผาเทติ) 

๒. ปุจฉา คือ เหตุใดปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ (กสฺมา ปฌฺฌาว เสฏฺรา) 

๓. ปริหาราโภคะ คือ เพราะปัญญาเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ (ตสฺส อุปฺ ปาทปฺปจฺจยตฺตา) 
๔. ปริหาระ คือ ปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ (ปฌฺฌาว เสฏฺรา) 

ตัวอย่างที่ ๒* ๔ 

ก. นนุ จ “จดสฺโส อปฺปมฌฺฌา”ติ วกฺขติ (ถามว่า พระอนุรุทธาจารย้จักกล่าวว่า 
อัปปมัญญา ๔ มิใช่หรือ) 

ข. กสฺมา ปเนตฺถ เทฺวเยว วุดฺตาติ (เหตุใดท่านจึงกล่าวอัปปมิฌญา ๒ เท่านั้นใน 

เรื่องนี้เล่า) 

ค. อโทสตตรมชฺฌตฺตดาหิ เมตดเปฤขานํ คหิตตุตา (เพราะท่านถือเอาเมตตาด้วย 
อโทสเจตสิก และถือเอาอุเบกขาด้วยตัตรมัชฌ้'ตดตาเจตสิกแล้ว[จึงกล่าวอัปปมิญญา ๒ เท่านั้น 
ในเรื่องนี้]) 


๘00 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคโจทกาโภคะ คือ แสดงจุดมุ่งหมายของผู้ถามว่า พระอนุรุทธา- 
จารย้จักกล่าวว่า อัปปมัญญา ๔ มิใช่หรือ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคโจทนา คือ แสดงคำถามว่า เหตุใดท่านจึงกล่าว อี ปปมิญญา ๒ 
เท่านั้นในเรื่องนี้ 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปริหาราโภคะ คือ แสดงจุดมุ่งหมายของผู้ตอบว่า เพราะท่าน 
ถือเอาเมตตาด้วยอโทสเจตสิก และถือเอาอุเบกขาด้วยตัดรมัชฌ้ตดตาเจตสิกแล้ว ดังนั้นท่าน 
จึงกล่าว อัปปมิ ญญา ๒ เท่านั้นในเรื่องนี้ 

ประโยค ค. ซ่อนประโยคปริหาระไว้ภายใน โดยให้คำว่า เอตก เทฺวเยว วุตฺตา ติดตาม 
มาจากประโยคหน้า ดังนั้น ประโยคว่า เอตก เทฺวเยว วุตฺตา จึงชื่อว่า ประโยคปริหาระ 

มีวิธีสัมพันธ์ประโยคตามหลักอาโภคาทิจตุกกะว่า 
๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระอนุรุทธาจารย้กล่าวอัปปมัญญา ๒ 
เท่านั้นในเรื่องนี้ (ปริหาระ) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดท่านจึงกล่าวอัปปมิฌญา ๒ เท่านั้นในเรื่องนี้ (โจทนา) 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระอนุรุทธาจารย้จักกล่าวว่า อัปปมิญญา ๔ 
มิใช่หรือ (โจทกาโภคะ) 

ท่านพระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคเหล่านี้ อธิบายว่า 
เพราะท่านถือเอาเมตตาด้วยอโทสเจตสิก และถือเอาอุเบกขาด้วยตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกแล้ว 
(ปริหาราโภคะ) ดังนั้น ท่านจึงกล่าวอัปปมิญญา ๒ เท่านั้นในเรื่องนี้ ดังนี้แล 

ตัวอย่างที่ ๓ ๕๕ 

ก. ตตฺถ กิฌฺจาปิ ทุติยชฺฌาเน สพฺเพปิ ปรมชฺฌานธมฺมา น สนฺติ (ในบรรดาฌาน 
ทั้ง ๒ นั้น ธรรมในปฐมฌานแม้ทั้งหมด ไม่มีอยู่ในทุติยฌานแม้ก็จริง) 

ข. อฌฺเฌเยว หิ ปรมชฺฌาเน ผสฺสาทโย, อฌฺเฌ อิธ (เพราะธรรมทั้งหลายมีผัสสะ 
เป็นต้นในปฐมฌานเป็นอย่างหนึ่ง ในทุติยฌานนี้ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง) 

ค. โอฬาริกสฺส ปน โอฬาริกสฺส องคสฺส สมติฤกมา ปรมชฺฌานโต ปเรสํ ทุติยชฺ- 


ผนวก] 


ประโยค ๒๒ ประเภท 


^๐ (จิ) 


ฌานาทีนํ อธิคโม โหตีติ ทีปนตฺถํ “วิตกกวิจารานํ วูปสมา”ติ เอว 0 วุตฺตนฺติ เวทีตพฺพํ (ถึงกระนั้น 
พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่าเพราะเข้าไปสงบวิตกวิจาร เพื่อแสดงว่า การบรรลุ 
ฌานอื่นจากปฐมฌานมีทุติยฌานเป็นต้นจะมีได้ เพราะล่วงพ้นองค์ที่หยาบๆ ได้) 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคโจทกาโภคะ คือ แสดงจุดมุ่งหมายของผู้ถามว่าในบรรดาฌาน 
ทั้ง ๒ นั้น ธรรมในปฐมฌานแม้ทั้งหมด ไม่มีอยู่ในทุติยฌานมิใช่หรือ (เปลี่ยน กิฌฺจาปิ เป็น 
นนุ เพื่อแสดงโจทกาโภคะ) 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่ธรรมในปฐมฌานแม้ทั้งหมด 
ไม่มีอยู่ในทุติยฌาน 

แม้จะไม่มีประโยคโจทนาโดยตรง ก็ถือว่าซ่อนอยู่ในประโยค ค. โดยมีเนื้อความว่า 
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอย่างนื้ว่า “เพราะเข้าไปสงบวิตกวิจาร” เพื่อแสดงอะไร โดยเปลี่ยน 
ทีปนตฺถํ เป็น กิมดฺถํ และนำศัพท์ในประโยค ค. มาประกอบว่า “วิดกกวิจารานํ วูปสมา”ติ เอว 0 
วุตฺตํ (พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอย่างนื้ว่า เพราะเข้าไปสงบวิตกวิจาร) 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปริหาราโภคะ คือ แสดงจุดมุ่งหมายของผู้ตอบว่า พระผู้มี- 
พระภาคเจ้าได้ตรัสอย่างนื้ว่า “เพราะเข้าไปสงบวิตกวิจาร” เพื่อแสดงว่า การบรรลุฌานอื่นจาก 
ปฐมฌานมีทุติยฌานเป็นต้นจะมีได้ เพราะล่วงพ้นองค์ที่หยาบๆ ได้ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคตามหลักอาโภคาทิจดุกกะว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วิตกกวิจารานํ 
วูปสมา (เพราะเข้าไปสงบวิตกวิจาร) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วิดกฺกวิจารานํ วูปสมา (เพราะเข้าไป 
สงบวิตกวิจาร) เพื่ออะไร (โจทนา) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ธรรมในปฐมฌานแม้ทั้งหมดไม่ มี อยู่ในทุติย- 
ฌานมิใช่หรือ (โจทกาโภคะ) 

ท่านพระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคเหล่านี้ อธิบายว่า 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่า “เพราะเข้าไปสงบวิตกวิจาร” เพื่อแสดงว่า การบรรลุฌานอื่น 
จากปฐมฌานมีทุติยฌานเป็นด้นจะมีได้ เพราะล่วงพ้นองค์ที่หยาบๆ ได้ ดังนี้แล 


(^๐๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


นอกจากนั้นแล้ว ประโยคที่ประกอบด้วย ปี ศัพท์ ที่ใช้เหมือน กิฌฺจาปิ ทำหน้าที่ 
ส้มภาวนาโชตกะ คือ แสดงการชมเชย หรือ ครหาโชตกะ คือ แสดงการตำหนิ แม้มีเพียง 
ประโยคเดียว ก็อาจประกอบโจทนาเป็นต้นตามหลักอาโภคาทิจดุกกะได้ เช่น 

โส จ อกุสลปริยาปนฺโนปิ สมาโน “ตตฺถ กดโม กามฉนฺโท. กาโม”ติอาทินา นเยน 
วิภงฺเค ฌานปฏิปกฺขโต วิสุ 0 วุตฺโต. ๕๖ 

“อนึ่ง กามฉันทะนั้นแม้นับเข้าในอกุศลอยู่ ก็ตรัสไว้แยกกันในวิภังค์ตามนัยว่า ตตฺถ 
กตโม กามฉนฺโท. กาโม เป็นต้น เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อฌาน” 

พึงทราบอาโภคาทิจดุกกะ ดังต่อไปนี้ 

๑. โจทกาโภคะ คือ นนุ โส อกสลปริยาปนฺโน โหติ (กามฉันทะนั้นนับเข้าในอกุศล 

มิใช่หรือ) 

๒. โจทนา คือ อก กสฺมา วิสุ๊ วุตฺโต (เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุใดจึงตรัสไว้แยกกัน[ใน 
คำว่า วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ (สรัดจากกาม สรัดจากอกุสลธรรมทั้งหลาย)] 

๓. ปริหาราโภคะ คือ ฌานปฏีปกุขโต (เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อฌาน) 

๔. ปริหาระ คือ วิสุ 0 วุตฺโต (จึงตรัสไว้แยกกัน) 

อนึ่ง คำถามตามหลักปุจฉาว่า กสฺมา (เหตุใด) มักใช้ในกรณีที่มีบทเหตในปริหารา- 
โภคะ ดังคำว่า ฌานปฏีปกุขโต (เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อฌาน) ถ้าปริหาราโภคะประกอบด้วยคำ 
แสดงผลว่า ทสฺสนฺตถํ (เพื่อแสดง) เป็นต้น ก็ด้องประกอบคำถามเป็นรูปว่า กิมตฺถํ (เพื่ออะไร) 
สมมติว่า ถ้าในที่นี้ท่านตอบด้วยคำแสดงผลว่า ฌานปฏิปกฺขภาวํ ทสฺเสตุ๊ (เพื่อแสดงความเป็น 
ปฏิปักษ์ต่อฌาน) ก็ต้องประกอบบทเหตุเป็นรูปว่า กิมตฺถ 0 เท่านั้น 



ตัวอย่างประโยค 


นิทานุทเทสะ (หัวข้อของคำเริ่มเรื่อง) 

ตัวอย่าง ๑ 

ก. ดตฺถ ปาติโมๆขนฺติ ปอ ติ โมๆข 0 , 

“ในบาทแห่งคาถานั้น คำว่า ปาติ'โมกฺขํ ตัดบทเป็น ป + อดิโมกข 0 ” 

ข. อติปโมๆข 0 อติเสฏฺจึ อติ อุตุ ตม นฺติ อตุโถ. 

หมายความว่า สภาวะที่ประเสริฐโดยประการต่างๆ อย่างยิ่ง ความหมายคือ 
ประเสริฐยิ่ง ได้แก่ สูงสุดยิ่ง 

ค. อิติ อิมิ นา วจน ตุ เถน เอกวิธมฺปิ สีลคนุถเภทโด ทุวิธํ โหติ. 

แม้ปาติโมกข์จะมีอย่างเดียว [คือ สภาวะที่ประเสริฐยิ่ง] ตามความหมายของศัพท์ 
นั้น อย่างนี้ ก็แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง 

ฆ. ตถา หิ “ปาติโมๆขสํวรสํวุโต วิหรตี”ติ จ “อาทิเมตํ มุขเมตํ ปมุขเมตํ กุสลานํ 
ธมฺมานํ, เตน วุจฺจติ ปาติโมๆขนุ”ติ จ อาทิสุ สีลํ ปาติโมๆขนุติ วุจฺจติ. 

ศีล (การสำรวมกายและวาจา) เช่น ปาติโมฤขสํวรส 0 วุโต ริหรติ (ภิกษุเป็นผู้ 
สำรวมด้วยปาติโมกขสังวรศีลอยู่), อาทิเมต 0 มุขเมต 0 ปมุขเมต 0 กุสลานํ ธมมานํ, เดน วุจฺจติ 
ปาติโมกข 0 (ศีลนี้เป็นเบื้องด้น เป็นทางไป เป็นประธานแห่งกุศลธรรมนั้งหลาย เพราะ 
เหตุนั้นจึงเรียกว่า ปาติโมกข์) 

ง. “อุภยา นิ โข ปนสฺส ปา ติ โมๆขา นิ วิตุถาเรน สฺวาคดานิ โหนุ ตี”ติ อาทิ สุ คนุโถ 
ปาติโมๆขนุติ วุจฺจติ. 

คันถะ (คัมภีร์แสดงปาติโมกข์) เช่น อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกขานิ วิตุถาเรน 
สฺวาคตานิ โหนฺติ (ภิกษุผู้สั่งสอนนางภิกษุณีนั้นย่อมทรงปาติโมกข์นั้ง ๒ [ของภิกษุและ 
ภิกษุณี]ไว้เป็นอย่างดีพร้อมด้วยความพิสดาร [อุภโตวิภังค์]) 


๘อ๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


จ. ตตฺถ สีลํ โย นํ ปา ติ รกฺข ติ, ต 0 โมๆเขติ โมจยติ อาปายิกาทีหิ ทุๆเขหิ อตฺตา นุ- 
วาทาทีหิ วา ภเยหีติ ปาติโมๆข 0 . 

ในบรรดาปาติโมกข์ทั้ง ๒ อย่างนั้น 

ศีล ชื่อว่า ปาติโมกข์ เพราะเป็นสภาวะยังผู้รักษาให้พ้นจากทุกข์ในอบายเป็นต้น 
และภัยมีการตำหนิตนเป็นต้น 

ฉ. คนฺโถ ปน ตสฺส ปา ติ โมกฺขสฺส โชตกตฺตา ปา ติ โมกฺขนฺ ติ วุจฺจติ. 

คัมภีร์ ย่อมเรียกว่า ปาติโมกข์ เพราะแสดงปาติโมกข์ [คือ ศีล]นั้น 
ช. อาทิมฺหิ ปน วุตฺโต วจนตฺโถ อุภีนฺนมุปิ สาธารโณ โทติ. 

อนึ่ง ความหมายของศัพท์ที่กล่าวไว้ข้างต้น[ว่าปาติโมกข์คือสภาวะที่ประเสริฐโดย 
ประการต่างๆ อย่างยิ่ง] ย่อมมีทั้วไปแก่ศีลและคัมภีร์ทั้งสอง 

ฌ. ตตฺถาย 0 วณฺณนา สีลปา ติ โมๆขสฺสา ปี ยุชฺช ติ คนฺถปา ติ โมๆขสฺสาปี. 

ในปาติโมกข์ทั้ง ๒ นั้น คำอธิบายนี้ย่อมเหมาะสมแก 1 ปาติโมกข์ คือ ศีลและคัมภีร์ 
ญ. คนฺเถ หิ วณฺณิเต ตสฺส อตฺโถ วณฺณิโตว โหติ. 

เพราะเมื่ออธิบายคัมภีร์แล้วก็เป็นอันอธิบายเนื้อความของศีลเช่นเดียวกัน 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ตตฺถ ปาติโมกขนฺติ ปอติโมกฺขํ. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ แสดงความหมายของ ปาติโมกข ศัพท์ที่ 
กล่าวไว้ในบาทคาถาว่า ปาติโมกุข 0 ปกาสิตํ 
ประโยคต้น ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ปา ติ โม กฺขํ ปกาสิตํ (พระพุทธเจ้า 
ทรงแสดงปาติโมกข์) ไว้ในคาถาว่า ปาโมกฺขํ อนวชฺชานํ เป็นต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ความหมายของ ปาติโมกข ศัพท์ที่กล่าวไว้ในบาทคาถานั้น 


คืออะไร 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^'๐&' 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงความหมายของ ปาติโมกข 
ศัพท์ที่กล่าวไว้ในบาทคาถานั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า เราได้ 
แสดงความหมายของ ปาติโมกข ศัพท์ที่กล่าวไว้ในบาทคาถานั้นด้วยประโยค ก. ดังนี้แล 

ก. ตตฺถ ปาต็โมฤขนฺติ ปอติ'โมกฺขํ, 

ข. อติปโมกฺขํ อติเสฏฺรํ อติอุตดมนฺติ อตฺโถ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ แสดงความหมายของ อสิ อุปสรรคและ 
โมฤข ศัพท์ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านได้แสดงความหมายของ ปาติโมกข ศัพท์ 
ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ความหมายของ อสิ อุปสรรคและ โมกข ศัพท์คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงความหมายของ อสิ อุปสรรค 
และ โมกฺข ศัพท์มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงความหมายของ อสิ อุปสรรคและ โมกข ศัพท์ด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ก. ตตฺถ ปาสิโมฤขนฺติ ปอสิ'โมกฺขํ. 

ข. อติปโมถฺขํ อติเสฏฺรํ อสิอุตฺตมนุติ อดโถ. 

ค. อิสิ อิมินา วจนตฺเถน เอกวิธมฺปิ สีลคนฺถเภทโต ทุวิธํ โหติ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือแสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ประเภทของปาติโมกข์ 

ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ปาติโมกฺข ศัพท์ 
ด้วยประโยค ก. และ ข. 




กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ปาติโมกข์มีกี่ประเภท 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประเภทของปาติโมกข์อีกด้วย 
มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ถ้าท่านแสดงไว้เพียงรูปวิเคราะห์ของ ปาติโมกฺข ศัพท์ แต่ไม่ได้แสดง 
ประเภท ก็ควรต้องอัพยาปิดโทษ คือ โทษไม่ครอบคลุม มิใช่หรือ (ประกอบอัพยาปิดโทษเป็น 
อาโภคะในประโยคปักขันตระ) 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงประเภทของปาติโมกข์ว่า แม้ปาติโมกข์จะมีอย่างเดียวตามความหมายของศัพท์นั้นอย่างนี้ 
ก็แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง ดังนี้แล 

ค. อิติ อิมินา วจนตฺเถน เอกวิธมฺปิ สีลคนฺถเภทโต ทุวิธํ โหติ. 

ฆ. ตถา หิ “ปาติโมฤขสำรสํวุโต วิหรดี”ติ จ “อาทิเมตํ มุขเมตํ ปมุขเมตํ กุสลานํ 
ธมมานํ, เดน วุจฺจติ ปาติโมกขนฺ”ติ จ อาทิสุ ลีลํ ปาติโมก.ขนฺติ วุจฺจติ. 

ง. “อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกขานิ วิด.ถาเรน สฺวาคตานิ โหนฺดี”ติอาทิสุ คนฺโถ ปาติ- 
โมกฺขนฺติ วุจฺจติ. 

ประโยค ฆ. และ ง. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ ยกตัวอย่างปาติโมกข์คือศีลและ 
ปาติโมกข์คือคัมภีร์จากพระบาลี 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ปาติโมกข์ มี ๒ อย่าง คือ ศีล- 
ปาติโมกข์และคันถปาติโมกข์ ด้วยประโยค ค. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การที่ปาติโมกข์มี ๒ อย่างนั้น ท่านรู้ได้ด้วย 
ปัจจักขญาณหรือไร 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ ถ้าไม่มีความเหมาะสมหรือหลักฐาน ถ้อยคำของท่านจะควร 
เชื่อถืออย่างไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. และ ง. อธิบายว่า 
เราได้ยกหลักฐานจากพระบาลีมาแสดงไว้ด้วยประโยค ฆ. และ ง. ดังนี้แล 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^๐๗ 


ฆ. ตถา หิ “ปาติ'โมกฺขสำรสำโต วิหรตี”ติ จ “อาทิเมตํ มุขเมตํ ปมุขเมตํ กุสลานํ 
ธมมานํ, เตน วุจฺจติ ปาติโมกขนฺ”ติ จ อาทิสุ สีล 0 ปาติโมกขนฺติ วุจฺจติ. 

ง. “อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ โหนฺตี”ติอาทิสุ คนฺโถ ปาติ- 
โมกขนฺติ วุจฺจติ. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น อันได้แก่ ตัวอย่างของ 
ปาติโมกข์คือคัมภีร์จากพระบาลี 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านได้ยกตัวอย่างของปาติโมกข์คือศีลจาก 
พระบาลี ด้วยประโยค ฆ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ตัวอย่างของปาติโมกข์ คือ คัมภีร์จากพระบาลี คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรยกตัวอย่างของปาติโมกข์ คือ คัมภีร์ 
จากพระบาลี มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เราได้ 
ยกตัวอย่างของปาติโมกข์ คือ คัมภีร์จากพระบาลีมาแสดงไว้ด้วยประโยค ง. ดังนี้แล 

ฆ. ตถา หิ “ปาติโมกขสํวรสํวุโต วิหรตี”ติ จ “อาทิเมตํ มุขเมตํ ปมุขเมตํ กุสลานํ 
ธมฺมานํ, เตน วุจฺจติ ปาติโมกฺขนฺ”ติ จ อาทิสุ ลีลํ ปาติโมกขนฺติ วุจฺจติ. 

ง. “อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกขานิ วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ โหนฺตี”ติอาทิสุ คนฺโถ ปาติ- 
โมกขนฺติ วุจฺจติ. 

จ. ตตฺถ ลีลํ โย นํ ปาติ รกฺขติ, ตํ โมกฺเขติ โมจยติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหิ อตฺตานุ- 
วาทาทีหิ วา ภเยหีติ ปาติโมกฺขํ. 

ฉ. คนฺโถ ปน ตสฺส ปาติโมกขสฺส โชตกตฺตา ปาติโมกขนฺติ วุจฺจติ. 

ประโยค จ. และ ฉ. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ แสดงรูปวิเคราะห์ของปาติโมกข์ 
คือ ศีลและเหตุที่คัมภีร์ชื่อว่า ปาติโมกข์ ตามลำดับ 

ประโยค ฆ. และ ง. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 


^๐ (^) 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[ภาค 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ศีลและคัมภีร์ชื่อว่า ปาติโมกข์ 
ด้วยประโยค ฆ. และ ง. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ปาติโมกข์คือศีลมีรูปวิเคราะห์อย่างไร และคัมภีร์ชื่อว่า 
ปาติโมกข์ อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำนี้มีรูปวิเคราะห์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า 
อติเสฏฺรํ เป็นด้นหรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านควรแสดงรูปวิเคราะห์ของปาติโมกข์ คือ ศีลและ 
เหตุที่คัมภีร์ชื่อว่า ปาติโมกข์ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. และ ฉ. อธิบายว่า 
เราได้แสดงรูปวิเคราะห์ของปาติโมกข์ คือ ศีลและเหตุที่คัมภีร์ชื่อว่า ปาติโมกข์ ด้วยประโยค จ. 
และ ฉ. ตามลำดับ ดังนี้แล 

จ. ตตฺถ สีล 0 โย นํ ปาติ รกฺขติ, ต 0 โมกุเขติ โมจยติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหิ อดตานุ- 
วาทาทีหิ วา ภเยหีติ ปาติโมกฺขํ. 

ฉ. คนฺโถ ปน ตสฺส ปาติโมกขสฺส โชตกดตา ปาติโมกขนฺติ วุจฺจติ. 

ประโยค ฉ. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น อันได้แก่ เหตุที่คัมภีร์ 
ชื่อว่า ปาติโมกข์ 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงรูปวิเคราะห์ของปาติโมกข์คือ 
ศีล ด้วยประโยค จ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คัมภีร์ชื่อว่า ปาติโมกข์ อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำนี้มีรูปวิเคราะห์เหมือนศีลหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฉ. อธิบายว่า คัมภีร์ 
ย่อมเรียกว่า ปาติโมกข์ เพราะแสดงปาติโมกข์[คือศีล]นั้น โดยการณูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าว 
ถึงเหตุ แด 1 ยังหมายรวมถึงผลอีกด้วย ดังนี้แล 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๘๐๙ 


จ. ตตฺถ สีล 0 โย นํ ปาติ รกขติ, ตํ โมกุเขติ โมจยติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหิ อตุตานุ- 
วาทาทีหิ วา ภเยหีติ ปาติโมกข 0 . 

ฉ. คนฺโถ ปน ตสฺส ปาติโมกขสฺส โชตกตฺตา ปาติโมกขนฺติ วุจฺจติ. 

ช. อาทิมหิ ปน วุตฺโต วจนตุโถ อุภินฺนมฺปิ สาธารโณ โหติ. 

ประโยค ช. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ความหมายชองศัพท์ 
ที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าทั่วไปแก่ศีลและคัมภีร์ทั้ง ๒ 

ประโยค จ. และ ฉ. ชื่อว่า ประโยคปักชะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงความหมายของปาติโมกข์ที่ 
หมายถึงศีลด้วยประโยค จ และหมายถึงคัมภีร์ด้วยประโยค ฉ. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ รูปวิเคราะห์ที่สมควรแก่ปาติโมกข์ทั้ง ๒ ไม่มี 
หรือไร (อีกอย่างหนึ่ง) รูปวิเคราะห์ที่กล่าวไว้ก่อนว่า อติเสฏฺรํ เป็นด้นสมควรแก่ปาติโมกข์คือ 
ศีลเท่านั้นหรือไร 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์เฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ช. อธิบายว่า ความหมาย 
ของศัพท์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ย่อมมีทั่วไปแก่ศีลและคัมภีร์ทั้งสอง ดังนี้แล 

ช. อาทิมหิ ปน วุตุโต วจนตุโถ อภินุ , นม.ปี สาธารโณ โหติ. 

ฌ. ตตุถายํ วณฺณนา สีลปาติโมกขสฺสาปิ ยุชฺชติ คนฺถปาติ'โมกฺขสฺสาปี. 

ประโยค ฌ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า คำอธิบายนี้ย่อมเหมาะสมแก่ปาติโมกข์ คือ คัมภีร์เท่านั้นหรือ 
ประโยค ช. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ความหมายของศัพท์ที่กล่าวไว้ 
ข้างต้น[ว่า ปาติโมกข์ คือ สภาวะที่ประเสริฐยิ่ง] ย่อมมีทั่วไปแก่ศีลและคัมภีร์ทั้งสองด้วยประโยค 


ช. 


(^( 2)0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำอธิบายนี้ควรเหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือ 
คัมภีร์เท่านั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฌ. เพื่ออธิบายว่า 
คำอธิบายนี้ย่อมเหมาะสมแก่ปาติโมกข์ คือ ศีลและคัมภีร์ ดังนี้แล 

ฌ. ตตฺถายํ วณฺณนา ลีลปาติโมฤขสฺสาปิ ยุชฺชติ คนฺถปาติโมกฺขสฺสาปี. 

ญ. คนฺเถ หิ วณฺณิเต ตสฺส อตฺโถ วณฺณิโตว โหติ. 

ประโยค ญ. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่คำอธิบายนี้เหมาะสมแก่ 
ปาติโมกข์ คือ ศีลและคัมภีร์ 

ประโยค ฌ. ชื่อว่า ประโยคผล 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ในปาติโมกข์ทั้ง ๒ นั้น 
คำอธิบายนี้ย่อมเหมาะสมแก่ปาติโมกข์ คือ ศีลและคัมภีร์ ด้วยประโยค ฌ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำอธิบายนี้เหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือศีลอย่างไร (อีกอย่าง 
หนึ่ง) เหตุใดคำอธิบายนี้จึงเหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือศีลและคัมภีร์ทั้ง ๒ อย่าง (อีกอย่างหนึ่ง) 
เหตุใดคำอธิบายนี้จึงเหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือศีลเล่า เพราะศีลเป็นปรมัตถ์ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำอธิบายนี้ควรเหมาะสมแก่ปาติโมกข์คือ 
คัมภีร์เท่านั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ญ. อธิบายว่า เมื่อ 
อธิบายคัมภีร์แล้วก็เป็นอันอธิบายเนื้อความของศีลเช่นเดียวกัน ดังนั้น คำอธิบายนี้จึงเหมาะสม 
แก่ปาติโมกข์ คือ ศีลและคัมภีร์ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๒ 

ก. ต 0 ปณต 0 คนฺถปาดิโมกฺขํ ภิกฺขุปาติโมกฺข 0 ภิกฺขุนิปาดิโมกฺขนฺดิ ทุวิธํ โหติ. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(จิ^(จิ) (จิ) 


อนึ่ง ปาติโมกข์คือคัมภีร์นั้นมี ๒ ปร ะเภท คือ 
๑. ภิกขุปาติโมกข์ ๒. ภิกขุนีปาติโมกข์ 

ข. ตตฺถ “สุ ณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ” ติ อาทิก 0 ปฌฺจหิ อุทฺเทสป ริจฺ เฉเทหิ วาตฺถิตํ 
ภิๆขุปาติโมๆขํ. 

ในปาติโมกข์คือคัมภีร์นั้นมี ๒ ประเภท คือ ภิกขุปาติโมกข์ (ปาติโมกข์ของภิกษุ) 
กำหนดด้วยอุเทศ ๔ ปริจเฉท มีคำว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ (ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟัง 
ข้าพเจ้า) เป็นต้น 

ค. “สุ ณาดุ เม อยฺเย สงฺโฆ”ติอาทิก 0 จตูหิ อุทฺเทสปริจฺเฉเทหิ ววตฺถิ ต 0 ภิๆซุ นิ- 
ปาติโมๆข 0 . 

ภิกขุนีปาติโมกข์ (ปาติโมกข์ของภิกษุณี) กำหนดด้วยอุเทศ ๔ ปริจเฉท มีคำว่า 
สุณาตุ เม อยฺเย สงฺโฆ (แม่เจ้าทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า) เป็นด้น” 

ฆ. ดตฺถ ภิๆขุปาติโมๆเข ปฌฺจ อุทฺเทสา นาม นิ ทานุทฺเทโส ปาราชิกุทฺเทโส สงฺฆา- 
ทิเสสุทฺเทโส อนิยตุทฺเทโส วิตฺถารุทฺเทโสติ. 

ในภิกขุปาติโมกข์มีอุเทศ ๔ ปริจเฉท คือ 
๑. หัวข้อของคำเริ่มเรื่อง (ข้อความเบื้องต้น) 

๒. หัวข้อของปาราชิก 
๓. หัวข้อของสังฆาทิเสส 
๔. หัวข้อของอนิยต 
๔. หัวข้อของวิตถาระ 

ประโยคข้างด้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. ต 0 ปเนต 0 คนฺถปาติโมกฺขํ ภิฤขุปาติโมกฺขํ ภิกฺขุนิปาติโมกขนฺติ ทุวิธํ โหติ. 

ข. ตตฺถ “สุณาตุ เม ภนฺเต สง.โ , ฆ”ติอาทิก 0 ปฌฺจหิ อุทฺเทสปริจฺเฉเทหิ ววตฺถิตํ ภิกฺซุ- 
ปาติโมกฺขํ. 

ค. “สุณาตุ เม อยฺเย สง.โ'ฆ”ติอาทิก 0 จตูหิ อุท.เทสปริ-จ.เฉเทหิ ววตฺถิตํ ภิกฺขุนิปาติ'โมกฺขํ. 


(^๑๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายว่าปาติโมกข์ คือ คัมภีร์ทั้ง 
๒ นั้นคืออะไร 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่าปาติโมกข์ คือ คัมภีร์นั้นมี ๒ 
ประเภทด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ปาติโมกข์คือคัมภีร์ทั้ง ๒ นั้น คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงปาติโมกข์ คือ คัมภีร์ทั้ง ๒ 

นั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. และ ค. อธิบายว่า 
เราได้แสดงว่า ภิกขุปาติโมกข์ (ปาติโมกข์ของภิกษุ) กำหนดด้วยอุเทศ ๕ ปริจเฉท ส่วนภิกขุนี- 
ปาติโมกข์ (ปาติโมกข์ของภิกษุณี) กำหนดด้วยอุเทศ ๔ ปริจเฉท ดังนี้แล 

ข. ตตฺถ “สุณาดุ เม ภนฺเต สงฺโฆ”ติอาทิก 0 ปฌฺจหิ อุทฺเทสปริจฺเฉเทหิ ววดฺถิตํ ภิฤขุ- 
ปาติ'โมกฺขํ. 

ค. “สุณาดุ เม อยฺเย สงโ'ฆ”ติอาทิก 0 จตูหิ อุทฺเทสปริจฺเฉเทหิ ววตฺถิตํ ภิกฺขุนิปาติ'โมกฺขํ. 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่น คือ ภิกขุนีปาติโมกข์ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรก คือ ภิกขุปาติโมกข์ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงว่า ภิกขุปาติโมกข์กำหนดด้วยอุเทศ 
๕ ปริจเฉท ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกขุนีปาติโมกข์กำหนดด้วยอุเทศเท่าไหร่ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกขุนีปาติโมกข์กำหนดด้วยอุเทศ ๕ ปริจเฉท 
เหมือนภิกขุปาติโมกข์หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า ภิกขุนี- 
ปาติโมกข์กำหนดด้วยอุเทศ ๔ ปริจเฉท ดังนี้แล 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


6^0 6) ดา 


ข. ตตฺถ “สุณาตุ เม ภนฺเต สง.โ , ฆ”ติอาทิก 0 ปฌฺจหิ อุทฺเทสปริจฺเฉเทหิ ววตฺถิตํ ภิกฺซุ- 
ปาติโมกข 0 . 

ค. “สุณาตุ เม อยฺเย สง.โ'ฆ”ติอาทิก 0 จตูหิ อุทฺเทสปริ'จุเฉเทหิ ววตฺถิต 0 ภิกฺซุนิปาติโมกฺขํ. 

ฆ. ตตฺถ ภิกฺซุปาติโมก.เข ปฌฺจ อุทฺเทสา นาม นิทานุทฺเทโส ปาราชิกุทฺเทโส สง.ฆาทิ- 
เสสุทฺเทโส อนิยตุทฺเทโส วิตฺถารุทฺเทโสติ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายโดยจำแนกอุเทศของภิกขุปาติโมกข์ 
ประโยค ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกำหนดปาติโมกข์โดยประเภทของคัมภีร์ 
ด้วยประโยค ข. และ ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การกำหนดปาติโมกข์โดยการจำแนกอุเทศ คืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรกำหนดปาติโมกข์โดยการจำแนก 
อุเทศมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 
กำหนดปาติโมกข์โดยการจำแนกอุเทศด้วยประโยค ฆ. ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๓ 

ก. ดตฺถ นิทานุทฺเทโส ตาว “สุณาดุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯเปฯ อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โทติ. 
อุทฺทิฏจิ โข อายสฺมใ4โต นิทานิ. ตตฺถายสฺมนุเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ทุติยมุ!) 
ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ตติยมุ!] ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนุโต. 
ตสุมา ตุณฺ'ที. เอวเมตํ ธารยามี”ติ วดฺวา “อุท.ทิฏรํ โข อายสุมนุโต นิทานนุ”ติอาทินา นเยน 
อวเสเส สุเดน สาวิเต อุทฺทิฏโจึ โทติ. 

ในบรรดาอุเทศเหล่านั้น ลำดับแรก หัวข้อของคำเริ่มเรื่องย่อมสวดโดยภิกษุที่ 
กล่าวว่า สุณาดุ เม ภนุเต สงฺโฆ ฯเปฯ อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหติ. อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนุโต 



( 22 )( 2 ) (3เบ 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[ภาค 


นิทานิ. ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ทุติยมฺปิ ปุจฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. 
ตติยมฺปิ ปุจฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต. ตสฺมา ตุณฺหี. เอวเมต 0 ธารยามิ 
(ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ฯลฯ เพราะความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุนั้นด้วยการเปิด 
เผยอาบต ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดคำเริ่มเรื่องแล้ว ข้าพเจ้าขอถามท่านนั้งหลายในคำ 
เริ่มเรื่องนั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๒ ว่า ท่าน 
ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธึ๋แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ ๓ ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้ 
แล้วหรือ ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธี๋แล้วในคำเริ่มเรื่องนี้ ด้งนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอทรง 
ความบริสุทธิ้นั้นไว้เป็นมติอย่างนี้) เมื่อสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท (บทที่เคยได้สดบมาแล้ว) 
ตามนัยว่า อุทฺทิฏฺรํโข อายสฺมนฺโต นิทานํ(ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าสวดคำเริ่มเรื่องแล้ว) เป็นด้น 
จึงเป็นอันสวดแล้ว 

ข. ปาราชิ กุทฺ เทสา ทีนํ ปริจฺเฉทา นิทานสฺส อาทิโต ปฏฺจึาย ปาราชิกาทีนิ โอ- 
สาฝต;วา โยเชตพุพา. 

ปริจเฉทในหัวข้อของปาราชิกเป็นด้น พึงประกอบโดยสวดปาราชิกเป็นต้นให้จบ 
ตั้งแต่คำเริ่มเรื่องเป็นต้นไป 

ค. วิตฺ ถาโร วิตฺ ถาโรเยว. 

วิตถาระเป็นข้อความพิสดารนั้นแหละ 

ฆ. “อวเสสํ สุ เดน สาเวตพุพนุ” ติ วจนโต ปน ปาราชิ กุทฺ เทสา ทีสุ ยสฺมึ วิปฺ ปกเต 
อนุตราโย อุปฺปชฺชติ, เดน สทฺธึ อวเสสํ สุเดน สาเวดพุพ 0 . 

อนึ่ง อันตรายย่อมเกิดขึ้นเมื่อสวดอุเทศใดในหัวข้อของปาราชิกเป็นต้นด้างไว้ พึง 
สวดปาติโมกข์ที่เหลือพร้อมอับอุเทศที่สวดแล้วนั้นด้วยสุดบท ด้งพระพุทธดำรัสว่า อวเสส 0 
สุเดน สาเวตพุพ 0 (พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุดบท) 

ง. นิ , ทา นุทุ เทเส ปน อนิฏฺ ริ เด สุเดน สาเวด พุ พ 0 นาม น ตฺถิ. 

แต่เมื่ออังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ก็ไม่ควรสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องด้วย 


สุดบท 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(ะะ' ๑ &: 


จ. ภิๆขุนิปาติโมๆเข ปน อนิยตุทฺเทโส ปริหายติ. 

ส่วนในภิกขุนีปาติโมกข์ หัวข้อของอนิยตย่อมลดไป [เพราะไม่มีการบัญญตอนิยต- 
ลกขาบทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย] 

ฉ. เสส 0 วุตฺ ตนยเมว. 

วิธีที่เหลือมีนัยที่กล่าวไว้แล้วนั่นแหละ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. ตตฺถ นิทานุทฺเทโส ตาว “สุณาตุ เม ภนฺเต สง.โฆ ฯเปฯ อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหติ. 
อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ. ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ทุติยมฺปิ ปุจฉามิ 
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ตติยมฺปิ ปุจฉามิ กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา. ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต. ตสฺมา ตุณฺหี. 
เอวเมต 0 ธารยามี”ติ วตฺวา “อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต นิทานนฺ”ติอาทินา นเยน อวเสเส สุเตน 
สาวิเต อุทฺทิฏฺโร โหติ. 

ข. ปาราชิกุทฺเทสาทีนํ ปริจฺเฉทา นิทานสฺส อาทิโต ปฏฺราย ปาราชิกาทีนิ โอสาเปตฺวา 
โยเขตพฺพา. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นจากปริจเฉทในหัวข้อของ 
คำเริ่มเรื่อง 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึง วิธี สวดหัวข้อของ คำ เริ่มเรื่อง 
ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ปริจเฉทในหัวข้อของปาติโมกข์ ๓ อย่างที่เหลือ บุคคล 
พึงทราบได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ปริจเฉทในหัวข้อของปาติโมกข์ ๓ อย่างที่ 
เหลือ ภิกษุพึงสวดตั้งแต่หัวข้อของตนๆ หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ภิกษุพึง 
สวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องพร้อมทั้งหัวข้อของปาราชิก แล้วพึงสวดข้อความที่เหลือด้วยสุดบท 




กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


พึงสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องและปาราชิก พร้อมทั้งหัวข้อของสังฆาทิเสส แล้วพึงสวดข้อความ 
ที่เหลือด้วยสุดบท ดังนี้แล 

ข. ปาราชิกุทฺเทสาทีนํ ปริจฺเฉทา นิทานสฺส อาทิโต ปฏฺราย ปาราชิกาทีนิ โอสาฟตุ'วา 
โยเขตพฺพา. 

ค. วิดถาโร วิดถาโรเยว. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่หัวข้อของวิตถาระ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงวิธีสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุพึงสวดหัวข้อของวิตถาระอย่างไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พึงสวดหัวข้อของวิตถาระด้วยสุดบท เหมือน 
หัวข้อของคำเริ่มเรื่อง และหัวข้อของปาราชิกเป็นต้นหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า ภิกษุพึง 
สวดหัวข้อของวิตถาระตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่พึงสวดด้วยสุดบท ดังนี้แล 

ค. วิดถาโร วิดถาโรเยว. 

ฆ. “อวเสสํ สุเดน สาเวตพฺพนฺ”ติ วจนโต ปน ปาราชิกุทฺเทสาทิสุ ยสฺมึ วิปฺปกเต อนฺตราโย 
อุปปชฺชติ, เดน สทฺธึ อวเสสํ สุเดน สาเวตพฺพํ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น พึงรวมปาติโมกข์ที่เหลือพร้อมอับอุเทศที่สวดแล้วนั้นด้วยสุดบท 
ได้หรือไร 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าท่านแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุพึงสวดหัวข้อของ 
วิตถาระตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่พึงสวดด้วยสุดบท ด้วยประโยค ค. 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


^ ะ"๑ &!! 


๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น พึงรวมปาติโมกข์ที่ 
เหลือพร้อมกับอุเทศที่สวดแล้วนั้นด้วยสุตบทได้หรือไร 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เมื่อมี 
อันตรายเกิดขึ้น พึงรวมปาติโมกข์ที่เหลือพร้อมกับอุเทศที่สวดแล้วนั้นด้วยสุดบทได้ ดังนี้แล 

ฆ. “อวเสสํ สุเดน สาเวตพฺพนฺ”ติ วจนโต ปน ปาราชิกุทฺเทสาทีสุ ยสฺมึ วิปฺปกเต อนฺตราโย 
อุปฺปชฺชติ, เดน สทฺธึ อวเสสํ สุเดน สาเวตพฺพํ. 

ง. นิ , ทานุทฺเทเส ปน อนิฏฺริเต สุเดน สาเวตพฺพํ นาม นดฺถิ. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคปักข้นตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคือการไม่รวมไว้ด้วยสุดบท 
ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เมื่อ มี อันตรายเกิดขึ้น พึงรวม 
ปาติโมกข์ที่เหลือพร้อมกับอุเทศที่สวดแล้วนั้นด้วยสุดบทได้ ด้วยประโยค ฆ. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ เมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบก็ควร 
รวมไว้ด้วยสุดบทได้หรือไร 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เมื่อยัง 
สวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ก็ไม่ควรสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องด้วยสุดบท ดังนี้แล 

ง. นิทานุทฺเทเส ปน อนิฏฺริเต สุเดน สาเวตพฺพํ นาม นตฺกิ. 

จ. ภิกฺขุนิปาติโมกฺเข ปน อนิยตุทฺเทโส ปริหายติ. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคือหัวข้อและจำนวนหัวข้อ 
ของภิกขุนีปาติโมกข์นอกไปจากหัวข้อและจำนวนหัวข้อของภิกขุปาติโมกข์ 
ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 


^•0*0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่ม 
เรื่องไม่จบ ก็ไม่ควรสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องด้วยสุดบท ด้วยประโยค ง. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ หัวข้อและจำนวนหัวข้อของภิกขุนีปาติโมกข์ 
เหมือนกับหัวข้อและจำนวนหัวข้อของภิกขุปาติโมกข์หรือไร 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า ส่วนใน 
ภิกขุนีปาติโมกข์ หัวข้อของอนิยตย่อมลดไป ดังนั้นจึงมีเพืยง ๔ หัวข้อ ดังนี้แล 

จ. ภิฤขุนิปาติโมกฺเข ปน อนิยตุทฺเทโส ปริหายติ. 

ฉ. เสสํ วุตฺตนยเมว. 

ประโยค ฉ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงว่า 
วิธีที่เหลือก็เหมือนกับนัยที่กล่าวไว้แล้ว 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ส่วนในภิกขุนีปาติโมกข์หัวข้อ 
ของอนิยตย่อมลดไป ดังนั้นจึงมีเพืยง ๔ หัวข้อ ด้วยประโยค จ. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ วิธีที่เหลือต่างจากนัยที่กล่าวไว้แล้วหรือไร 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฉ. อธิบายว่า วิธีที่ 
เหลือก็เหมือนกับนัยที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๔ 

ก. เอวเมเดสํ ปฌฺจหิ เจว จตูหิ จ อุทฺเทสปริจฺเฉเทหิ ววดฺถิดานํ ทฺวินฺนมุ!] 
ปาติโมกขานํ อย 0 วณณนา ภวิสสติ. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๘๑๙ 


โดยประการดังนี้ คัมภีร์อธิบายที่จะกล่าวต่อไปจักเป็นของปาติโมกข์ทั้ง ๒ เหล่านั้น 
ที่กำหนดไว้ด้วยอุเทศ ๔ และ ๔ ปริจเฉท 

ข. ยสฺมา ปเนตฺถ ภิๆขุปา ติ โมๆข 0 ปจึม 0 . 

อนึ่ง เพราะเป็นลำดับแรกในปาติโมกข์ทั้ง ๒ เหล่านี้ 

ค. ดสฺมา ตสฺส ดาว วณฺณนตฺถมิท 0 วุจฺจติ. 

ข้าพเจ้าจะกล่าวคาถานี้ไว้เพื่ออธิบายภิกขุปาติโมกข์นั้นก่อน 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. เอวเมเตสํ ปฌฺจหิ เจว จตูหิ จ อุทฺเทสปริจฺเฉเทหิ ววตฺถิตานํ ทวินุ , นม.ปี ปาติโมกขานํ 
อยํ วณฺณนา ภวิสฺสติ. 

ข. ยสฺมา ปณตถ ภิกฺขุปาติโมกข 0 ปรม 0 , 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคือหัวข้อและจำนวนหัวข้อ 
ของภิกขุนีปาติโมกข์นอกไปจากหัวข้อและจำนวนหัวข้อของภิกขุปาติโมกข์ 

ประโยคต้น ชื่อว่า ประโยคปักขะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บททั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ท่านได้แสดงว่าปาติโมกข์คือ 
คัมภีร์มี ๒ อย่าง คือ ภิกขุปาติโมกข์ และภิกขุนีปาติโมกข์ ด้วยประโยคต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คัมภีร์อธิบายที่จะกล่าวต่อไปจักเป็นของปาติโมกข์อะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ คัมภีร์อธิบาย ที่ จะกล่าวต่อไปจักเป็นของ 
ภิกขุปาติโมกข์เท่านั้นหรือ (อีกอย่างหนึ่ง) จักเป็นของภิกขุนีปาติโมกข์เท่านั้นหรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า คัมภีร์ 
อธิบายที่จะกล่าวต่อไปจักเป็นของปาติโมกข์ทั้งสองเหล่านั้น ดังนี้แล 

ก. เอวเมเตสํ ปฌฺจหิ เจว จตูหิ จ อุทฺเทสปริจฺเฉเทหิ ววตฺกิตานํ ทฺวินฺนมฺปิ ปาติโมกขานํ 
อยํ วณฺณนา ภวิสฺสติ. 

ข. ยสมา ปเนตถ ภิกขปาติโมกข 0 ปรม 0 . 


๗อ๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ค. ตสฺมา ตสฺส ตาว วณฺณนตฺถมิทํ วุจฺจติ. 

ประโยค ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อ 
แสดงเหตุในการอธิบายภิกขุปาติโมกข์นั้นก่อน 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

[ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคผล ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ เพราะประกอบด้วย 
ยสฺมา ศัพท์] 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คัมภีร์อธิบายที่จะกล่าวต่อไปจัก 
เป็นของปาติโมกข์ทั้ง ๒ เหล่านั้น ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านอธิบายปาติโมกข์ไหนก่อน และเพราะเหตุใดจึงอธิบาย 
ปาติโมกข์นั้นก่อน 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุว่าจะอธิบายปาติโมกข์ไหนก่อน 
และแสดงเหตุในการอธิบายปาติโมกข์นั้นก่อนมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. และ ค. อธิบายว่า 
เราอธิบายภิกขุปาติโมกข์ก่อน เพราะเป็นลำดับแรก ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๕ 

ก. สพฺพเมว เจตํ ปาติ'โมกฺขุทฺเทสเกน ปจึมํ วตฺตพุพวจนํ. 

อนึ่ง คำทั้งหมดนั้นเป็นคำที่ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อน 
ข. ภควตา หิ ปาติโมๆขุทฺเทสํ อนุชานนฺเตน ราชคเห วุตฺต 0 . 

เพราะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ ได้ตรัสคำนั้นไว้ในกรุง 

ราชคฤห์ 

ค. ตสฺมา โย ปาติโมๆข 0 อุทฺทิสติ, เดน สเจ สงฺฆตฺเถโร โหติ, “อาวุโส”ติ วตฺตพฺพ 0 . 
สเจ นวกตโร โหติ, ปาฬิยํ อาดตนเยเนว “ภนุเด”ติ วตฺตพุพ 0 . 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๗อ๑ 


ดังนั้น ภิกษุใดจะสวดปาติโมกข์ ถ้าภิกษุนั้นเป็นพระสังฆเถระควรกล่าวว่า อาวุโส 
(ผู้มีอายุ) ถ้าเป็นผู้อ่อนพรรษากว่าก็ควรจะกล่าวว่า ภนฺเต (ท่านผู้เจริญ) ตามนัยที่พบใน 
พระบาลี 

ฆ. สงฺฆตฺเถโร วา หิ ปาดิโมๆข 0 อุทฺทิ เสยฺย “เถราธิกํ ปา ติ โมกฺข นุ”ติ วจนโต นวก¬ 
ดโร วา “อนุชานามิ ภิๆขเว โย ตตฺถ ภิๆขุ พฺยตฺโต ปฏิพโล, ตสฺสาเธยฺยํ ปาติโมๆขนุ”ติ 
วจนโต. 

โดยแท้จริงแล้ว พระสังฆเถระควรสวดปาติโมกข์เอง ดังพระพุทธดำรัสว่า เถราธิกํ 
ปาติโมฤขํ (เราอนุญาตปาติโมกข์ให้เนื่องด้วยพระเถระ) หรือพระนวกะจะสวดก็ได้ ดัง 
พระพุทธดำรัสว่า อนุชานามิ ภิกฺขเว โย ตตฺถ ภิฤขุ พฺยดฺโต ปฏิพโล, ตสฺสาเธยฺย 0 ปาติโมฤขํ 
(ภิกษุนั้งหลาย เราอนุญาตปาติโมกข์ให้เนื่องด้วยภิกษุผู้ฉลาดสามารถในบริษัทนั้น) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. สพฺพเมว เจตํ ปาติโมกฺขุทฺเทสเกน ปรมํ วตฺตพฺพวจนํ. 

ข. ภควตา หิ ปาติโมกฺขุทฺเทสํ อนุชานนฺเตน ราชคเห วุตฺตํ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่คำดังกล่าวเป็นคำที่ภิกษุผู้ 
สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อน ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัยว่า เหตุใดคำดังกล่าวเป็นคำที่ภิกษุผู้สวด 
ปาติโมกข์ต้องสวดก่อน ท่านควรแสดงเหตุของการที่คำดังกล่าวเป็นคำที่ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ 
ต้องสวดก่อนมิใช่หรือ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคผล 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อนึ่ง คำ ทั้งหมดนั้นเป็น คำที่ ภิกษุ 
ผู้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อน ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดคำดังกล่าวเป็นคำที่ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อน 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่ คำ ดังกล่าวเป็น คำที่ 
กิกษผ้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อนมิใช่หรือ 


๗อ๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า พระผู้มี- 
พระภาคผู้ทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ได้ตรัสคำนั้นไว้ในกรุงราชคฤห์ ดังนั้น คำดังกล่าวจึง 
เป็นคำที่ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อน ดังนี้แล 

ก. สพฺพเมว เจตํ ปาติโมกขทฺเทสเกน ปรมํ วตฺตพฺพวจนํ. 

ค. ตสฺมา โย ปาติ'โมกฺขํ อุทฺทิสติ, เดน สเจ สงฆดฺเถโร โหติ, “อาวุโส”ติ วดฺตพฺพํ. สเจ 
นวกตโร โหติ, ปาฬิยํ อาคตนเยเนว “ภนฺเต”ติ วดฺตพฺพํ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยคต้น ซึ่งในที่นี้ 
คือ ผลที่ได้รับจากประโยค ก. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคล้ทธคุณิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคล้ทธคุณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อนึ่ง คำ ทั้งหมดนั้นเป็น คำที่ 
ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ต้องสวดก่อน ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคดังกล่าวมีผลพลอยได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. ว่า ดังนั้น ภิกษุใดจะสวดปาติโมกข์ ถ้าภิกษุนั้นเป็นพระ 
สังฆเถระควรกล่าวว่า อาวุโส (ผู้มีอายุ) ถ้าเป็นผู้อ่อนพรรษากว่าก็ควรจะกล่าวว่า ภนฺเต (ท่าน 
ผู้เจริญ) ตามนัยที่พบในพระบาลี ดังนี้แล 

ค. ตสฺมา โย ปาติ'โมกฺขํ อุทฺทิสติ, เดน สเจ สงฺฆตฺเถโร โหติ, “อาวุโส”ติ วตฺตพฺพํ. สเจ 
นวกตโร โหติ, ปาฬิยํ อาคตนเยเนว “ภนฺเต”ติ วตฺตพฺพ 0 . 

ฆ. สงฺฆตฺเถโร วา หิ ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺย “เถราธิกํ ปาติโมกขนฺ”ติ วจนโต นวกตโร 
วา “อนุชานามิ ภิกฺขเว โย ตตฺถ ภิกฺชุ พฺยตฺโต ปฏิพโล, ตสฺสาเธยฺยํ ปาติโมกขนฺ”ติ วจนโต. 
ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความในประโยค ค. 


ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหิยะ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๗อ๓ 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่าดังนั้น ภิกษุใดจะสวดปาติโมกข์ 
ถ้าภิกษุนั้นเป็นพระสังฆเถระควรกล่าวว่า อาวุโส (ผู้มีอายุ) ถ้าเป็นผู้อ่อนพรรษากว่าก็ควรกล่าว 
ว่า ภนฺเต (ท่านผู้เจริญ) ตามนัยที่พบในพระบาลี ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดภิกษุทั้ง ๒ จำพวกเหล่านั้นจึงสวดปาติโมกข์ได้ จึง 
ควรกล่าวอย่างนี้ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระนวกะเท่านั้นควรสวดปาติโมกข์ เพราะใน 
พระบาลีพบคำว่า ภนฺเต ที่พระนวกะพึงกล่าว มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า พระผู้มี- 
พระภาคทรงอนุญาตให้พระสังฆเถระและพระนวกะผู้ฉลาดสามารถสวดปาติโมกข์ ดังนั้น ภิกษุทั้ง 
๒ จำพวกเหล่านั้นจึงสวดปาติโมกข์ได้ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๖ 

ก. “สงฺโฆ”ติ อิมินา ปน ปเทน กิฌฺจาปิ อวิเสสโต ปุคฺคลสมูโท วุตฺโต, อถ โข โส 
ทๆขิเณยฺยสงฺโฆ, สมฺมุติสงฺโฆ จาติ ทุวิโธ โทติ. 

อนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสถึงกลุ่มบุคคลโดยสามัญทั่วไปด้วยบทว่า สงฺโฆ (สงฆ์) นี้ 
ก็จริง แต่สงฆ์นั้นจำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. ทักขิไณยสงฆ์ (สงฆ์ผู้ควรแก่ทักษิณา) ๒. สมมุติสงฆ์ (สงฆ์โดยสมมติ) 

ข. ดตฺถ ทกฺขิเณยฺยสงฺโฆติ อฏจิ อริยปุคฺคลสมูโห วุจฺจติ. 

ในสงฆ์ ๒ ประเภทนั้น หักขิไณยสงฆ์ (สงฆ์ผู้ควรแก่ทักษิณา) คือ กลุ่มอริยบุคคล 

๘ 

ค. สมฺมุติสงฺโฆติ อริเสเสน ภิๆขุสมูโห. 

สมมุติสงฆ์ (สงฆ์โดยสมมติ) คือ หมู่ภิกษุโดยทั่วไป [หมายถึง พระภิกษุผู้ได้รับ 
การอุปสมบทตามวินัยกรรม ซึ่งอาจจะเป็นปุถุชนหรือพระอริยบุคคลก็ได้] 



๘๒๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ฆ. โส อิธ อธิปฺเปโต. 

พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาสมมุติสงฆ์นั้นในญัตติของอุโบสถนี้[ว่า สุณาตุ เม 
ภนฺเต สง.โ , ฆ] 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. “สงโฆ”ติ อิมินา ปน ปเทน กิฌฺจาปิ อวิเสสโต ปุคฺคลสมูโห วุตฺโต, อถ โข โส 
ทกฺขิเณยฺยสงฺโฆ, สมฺมุติสงฺโฆ จาติ ทุวิโธ โหติ. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงว่า 
สงฆ์ในเรื่องนี้มี ๒ จำพวก และหมายถึงสมมุติสงฆ์อย่างเดียว 

ประโยคต้น ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

[ประโยคหน้าว่า สงโฆติ อิมินา ฯเปฯ วุตฺโต ชื่อว่า ประโยคครหา คือ แสดงการตำหนิ 
ส่วนประโยคหลังว่า อก โข ฯเปฯ ทุวิโธ โหติ ชื่อว่า ประโยคสัมภาวนา คือ แสดงการชมเชย] 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 ท่านอาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า สงฺโฆ ในประโยคว่า 
สุณาตุ เม ภนฺเต สง.โฆ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สงฆ์นั้นมีกี่ประเภทเล่า 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ พระพุทธองค์ตรัสถึงกลุ่มบุคคลโดยสามัญ 
ทั่วไปด้วยบทว่า สงฺโฆ นี้ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า สงฆ์นั้น 
จำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ ทักขิไณยสงฆ์ และสมมุติสงฆ์ ดังนี้แล 

ก. “สงโฆ”ติ อิมินา ปน ปเทน กิฌฺจาปิ อวิเสสโต ปุคฺคลสมูโห วุตฺโต, อก โข โส 
ทกฺขิเณยฺยสงฺโฆ, สมฺมุติสงฺโฆ จาติ ทุวิโธ โหติ. 

ข. ตตฺถ ทกฺขิเณยฺยสงฺโฆติ อฏฺร อริยปุคฺคลสมูโห วุจฺจติ. 

ค. สมฺมุติสงฺโฆติ อวิเสเสน ภิกฺขุสมูโห. 

ประโยค ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ การอธิบายสรูปะอันได้แก่ ส่วน ที่ 
แจกแจงออกมาของสงฆ์ทั้ง ๒ จำพวก 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^' ๒ &: 


ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 

[ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ สมมุติสงฆ์ ส่วน 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ] 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า พระพุทธองค์ตรัสถึงกลุ่มบุคคล 
โดยสามัญทั่วไปด้วยบทว่า สงฺโฆ นี้ก็-จริง แต่สงฆ์นั้นจำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ ทักขิไณยสงฆ์ 
และสมมุติสงฆ์ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ หักขิไณยสงฆ์และสมมุติสงฆ์ คืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงสรูปะของทักขิไณยสงฆ์และ 
สมมุติสงฆ์มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงสรูปะของทักขิไณยสงฆ์และสมมุติสงฆ์ด้วยประโยค ค. ว่า ทักขิไณยสงฆ์ คือ กลุ่มอริย- 
บุคคล ๘ ส่วนสมมุติสงฆ์ คือ หมู่ภิกษุโดยทั่วไป ดังนี้แล 

ค. สมมติสงฺโฆติ อวิเสเสน ภิกฺขุสมูโห. 

ฆ. โส อิธ อธิปฺเปโต. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ การกล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัด 
ความสงสัยว่า พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาสงฆ์ทั้ง ๒ จำพวกนั้นในญัตติของอุโบสถนี้หรือไร 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ทักขิไณยสงฆ์ คือ กลุ่มอริย- 
บุคคล ๘ ส่วนสมมุติสงฆ์ คือ หมู่ภิกษุโดยทั่วไป ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พระพุทธองค์ประสงค์เอาสงฆ์กลุ่มไหนในญัตติของอุโบสถ 

นี้ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์ประสงค์เอาสงฆ์ทั้ง ๒ จำพวก 
นั้นในญัตติของอุโบสถนี้หรือไร 


๗อ๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า พระพุทธ- 
องค์ทรงประสงค์เอาสมมุติสงฆ์นั้นในญ้ตติของอุโบสถนี้ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๗ 

ก. โส ปเนส กมฺมวเสน ปฌฺจวิโธ โห ติ- จตุวคฺโค ปฌฺจวคฺโค ทสวคฺโค วี สติวคฺโค 
อติเรกวีสติวคฺโคติ. 

อนึ่ง สมมุติสงฆ์นั้นมี ๔ ประเภทโดยเนื่องด้วย[วินัย]กรรม คือ 
๑. สงฆ์จตุวรรค (กลุ่มภิกษุ ๔ รูป) 

๒. สงฆ์ป้ฌูจวรรค (กลุ่มภิกษุ ๔ รูป) 

๓. สงฆ์ทสวรรค (กลุ่มภิกษุ ๑๐ รูป) 

๔. สงฆ์วีสติวรรค (กลุ่มภิกษุ ๒๐ รูป) 

๔. สงฆ์อติเรกวีสติวรรค (กลุ่มภิกษุ ๒๐ กว่ารูป) 

ข. ตดฺถ จตุวคฺเคน ฯเปฯ ดถา อติเรกวีสติวคฺเคน. 

ในสมมติสงฆ์ ๔ ประเภทนั้น 

สงฆ์จตุวรรค (กลุ่มภิกษุ ๔ รูป) ฯเปฯ สงฆ์อติเรกวีสติวรรค (กลุ่มภิกษุ ๒๐ กว่า 
รูป) ทำลังฆกรรมทั้งหมดใต้เช่นกัน 

ค. โส ปน จตุวคฺคาทินา สงฺเฆน กดฺตพุพ 0 กมฺมํ อูนกดเรน กาดุ 0 น วฏฺฏติ, 
อติเรเกน ปน วฏฺฏตีติ ทสฺสนตฺถํ วุดฺโด. 

อนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสสงฆ์อติเรกวีสติวรรคไว้เพื่อแสดงว่า กรรมที่สงฆ์จตุวรรค 
เป็นด้นพึงกระทำไม่อาจทำโดยสงฆ์ที่มีจำนวนน้อยกว่าได้ แต่สงฆ์ที่มีจำนวนมากกว่าทำได้ 

ฆ. อิมสฺ มึ ปนตฺเถ จตุวคฺคํ อุ ปาทาย สพฺโพปิ สมฺ มุติ สงฺโฆ อธิปฺเปโต. 

ก็พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์ทั้งหมด ทั้งแต่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นไป 
ในเรื่อง[อุโบสถ]นี้ 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๗อ๗ 


ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. โส ปเนส กมฺมวเสน ปฌฺจวิโธ โหติ- จตุวคฺโค ปฌฺจวคฺโค ทสวคฺโค วีสติวคฺโค อติเรก- 
วีสติวคฺโคติ. 

ข. ตตฺถ จตุวคฺเคน ฯเปฯ ตถา อติเรกวีสติวคฺเคน. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายกรรมอันเป็นเหตุให้สงฆ์ต่างกันเป็น 
๕ ประเภท 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 

(อีกอย่างหนึ่ง) ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยค 
หน้าเพื่อขจัดความสงสัยว่า กรรมที่สงฆ์เหล่านั้นกระทำ เป็นกรรมอย่างเดียวกันหรือไร 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สมมุติสงฆ์นั้นมี ๕ ประเภทโดย 
เนื่องด้วยวินัยกรรม ด้วยประโยคว่า โส ปเนส เป็นด้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ กรรมอันเป็นเหตุให้สงฆ์ต่างกันเป็น ๕ ประเภท คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ 
(มติของกังขาวิดรณีคัณฐิ) 

- กรรมอันเป็นเหตุให้สงฆ์ต่างกันเป็น ๕ ประเภท เป็นกรรมอย่างเดียวกันหรือไร 
(มติของคู่มือสอนกังขาฯ) 

- สมมุติสงฆ์ ๕ ประเภทนั้นมีลักษณะเหมือนกันโดยเนื่องด้วยกรรมหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยคนี้ อธิบายว่า กรรมที่ 
สงฆ์เหล่านั้นกระทำ เป็นกรรมต่างกัน เช่น สงฆ์จตุวรรค (กลุ่มภิกษุ ๔ รูป) ทำดังฆกรรม 
ทั้งหมดได้ยกเว้นอุปสมบท ปวารณา และอัพภาน ดังนี้เป็นต้น 

ข. ตตฺถ จตุวคฺเคน ฯเปฯ ตถา อติเรกวีสติวคฺเคน. 

ค. โส ปน จตุวคฺคาทินา สงฺเฆน กดตพฺพํ กมฺมํ อูนกตเรน กาตุ๊ น วฏฺฏติ, อติเรเกน 
ปน วฏฺฏดีติ ทสฺสนตฺถํ วุดฺโต. 


๗อ ๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า สงฆ์อติเรกวีสติวรรคทำสังฆกรรมทั้งหมดได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น พระพุทธองค์ตรัสสงฆ์ 
อติเรกวีสติวรรคเพื่อประโยชน์อะไร การตรัสเช่นนั้นไม่มีประโยชน์มิใช่หรือ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวว่าสงฆ์จตุวรรค (กลุ่มภิกษุ ๔ รูป) 
ทำสังฆกรรมทั้งหมดได้ยกเว้นอุปสมบท ปวารณา และอัพภาน ฯลฯ ด้วยประโยคว่า ตตฺถ จตุ- 
วคฺเคน เป็นด้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พระพุทธองค์ตรัสอติเรกวีสติวรรคเพื่อประโยชน์อะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การตรัสเช่นนั้นไม่มีประโยชน์มิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า พระพุทธ- 
องค์ตรัสอติเรกวีสติวรรคไว้เพื่อแสดงว่า กรรมที่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นพึงกระทำ ไม่อาจทำโดย 
สงฆ์ที่มีจำนวนน้อยกว่าได้ แต่สงฆ์ที่มีจำนวนมากกว่าทำได้ ดังนี้แล 

ข. ตตฺถ จตุวคฺเคน ฯเปฯ ตถา อติเรกวีสติวคฺเคน. 

ฆ. อิมสฺมี ปนตฺเถ จตุวคฺคํ อุปาทาย สพฺโพปิ สมมติสงโฆ อธิปฺเปโต. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาสงฆ์ประเภทไหน 
(มติของคู่มือสอนกังขาฯ) 

- ทรงหมายเอาสงฆ์จตุวรรคเท่านั้นหรือ 
(มติของกังขาวิตรณีดัณฐิ) 

- ทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสงฆ์ ๕ ประเภทหรือไร เหมือนที่ 
ทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์เท่านั้นในทักขิไณยสงฆ์และสมมุติสงฆ์ทั้ง ๒ จำพวก 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สมมุติสงฆ์นั้นมี ๕ ประเภทโดย 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๗อ๙ 


เนื่องด้วยวินัยกรรม ด้วยประโยค ก. (อีกอย่างหนึ่ง) พระพุทธองค์ตรัสว่า สงโ'ฆ ในประโยคว่า 
สุณาตุ เม ภนฺเต สงโ , ฆ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาสงฆ์ประเภทไหน 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ 
(มติของคู่มือสอนกังขาฯ) 

- พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาสงฆ์จตุวรรคเท่านั้นหรือไร 
(มติของกังขาวิตรณีคัณฐิ) 

- ทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๕ ประเภทหรือไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า พระผู้มี- 
พระภาคทรงหมายเอาสมมุติสงฆ์ทั้งหมดนั้งแต 1 สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นไปในเรื่อง[อุโบสถ]นี้ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๘ 

ก. อชฺชุโปสโถติ อชฺช อุโปสถทิวโส. 

คำว่า อชฺชุโปสโถ แปลว่า วันนี้เป็นกันอุโบสถ 
ข. เอเตน อนุโปสถทิวส 0 ปฏิๆขิปติ. 

พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ไม 1 ใช่วันอุโบสถด้วยคำนั้น 
ค. ปนฺนรโสติ อิมินา อฌฺฌํ อุโปสถทิวส 0 ปฏิๆขิปติ. 

พระพุทธองค์ทรงห้ามวันอุโบสถอื่นด้วยคำว่า ปนฺนรโส (๑๔ คา) นี้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. อชฺชุโปสโถติ อชฺช อุโปสถทิวโส, 

ข. เอเตน อนุโปสถทิวสํ ปฏิกฺขิปติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขดัดความ 
สงสัยว่า พระพุทธองค์ทรงห้ามวันอะไรด้วยคำนั้น 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 




๘๓0 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า อชฺชุโปสโถ ตัดบทเป็น 
อชฺช + อุโปสโถ และ อุโปสถ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า วันอุโบสถ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พระพุทธองค์ทรงห้ามวันอะไรด้วยคำนั้น 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุวันที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้ 
ด้วยคำนั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า พระพุทธ- 
องค์ทรงห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถด้วยคำนั้น ดังนี้แล 

ก. อชฺชุโปสโถติ อชฺช อุโปสถทิวโส, 

ข. เอเดน อนุโปสถทิวสํ ปฏิกฺขิปติ. 

ค. ปนฺนรโสติ อิมินา อฌฺฌํ อุ'โปสถทิวสํ ปฏิกฺขิปติ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักข้นตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นเพราะอธิบายคำว่า ปนฺนรโส 
ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบายคำว่า อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส ด้วย 
ประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พระพุทธองค์ทรงห้ามวันอะไรด้วยคำว่า ปนฺนรโส 
หรือ (มติของคู่มือสอนกังขาฯ) คำว่า ปนฺนรโส หมายเอาวันไหน 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุวันที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้ 
ด้วยคำว่า ปนฺนรโส มิใช่หรือ 

หรือ (มติของคู่มือสอนกังขาฯ) คำว่า ปนฺนรโส หมายเอาวัน ๑๔ คาและวันสามัคคี 

หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า พระพุทธ- 
องค์ทรงห้ามวันอุโบสถอื่นด้วยคำว่า ปนฺนรโส (๑๕ คา) หรือ คำว่า ปนฺนรโส หมายเอา 
วัน ๑๕ คาเท่านั้น ดังนี้แล 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^0สา0 


ตัวอย่าง ๙ 

ก. ปนฺนรโสติ อิมินา อฌฺฌํ อุโปสถทิวส 0 ปฏิๆขิปติ. 

พระพุทธองค์ทรงห้ามวันอุโบสถอื่นด้วยคำว่า ปนฺนรโส (๑๔ คั่า) นี้ 
ข. ทิวสวเสน หิ ตโย อุโปสถา จาตุทฺทสิโก ปนฺนรสิโก สามคฺดิอุโปสโถติ. 

กล่าวโดยพิสดารว่า อุโบสถมี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวัน คือ จาตุททสิกะ (วันแรม 
๑๔ คา), ปันนรสิกะ (วันขึ้น/แรม ๑๔ คา) และสามัคคีอุโบสถ 

ค. เอวํ ตโย อุโปสถา วุดฺดา. 

พระพุทธองค์ตรัสอุโบสถไว้ ๓ อย่างดังนี้[ในอุโปสถขนธกะ] 

ฆ. ตตฺถ เหมใ4ตคิมฺหวสฺสานานํ ติณฺณํ อุตูนํ ตติยสตฺตมปกฺเขสุ เทฺว เทฺว กตฺวา ฉ 
จาตุทฺทสิกา, อวเสสา อฏจิารส ปนฺนรสิกาติ เอว 0 เอกสำจฺฉเร จดุวีสติ อุโปสถา. 

บรรดาอุโบสถเหล่านั้น ในปีหนึ่งมีวันอุโบสถ ๒๔ วันอย่างนี้ คือ 
๑. จาตุททสิกะ (วันแรม ๑๔ คั่า) มี ๖ วันโดยนับเอาวันอุโบสถสองวันๆ ในปักษ์ 
ที่ ๓ และที่ ๗ ของฤดูทั้ง ๓ คือ ฤดูเหมันต์ ฤดูคิมหันต์ และฤดูฝน 
๒. ปันนรสิกะ (วันขึ้น/แรม ๑๔ คา) มี ๑๘ วันที่เหลือ 
๓. สามัคคีอุโบสถ อุโบสถที่ทำในวันที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน 
ง. อิท 0 ดาว ปกติจาริตฺต 0 . 

ข้อนี้เป็นธรรมเนียมปกติก่อน 

จ. “อนุชานามิ ภิกฺขเว สกี ปกฺขสฺส จาตุทฺทเส วา ปนฺนรเส วา ปาติโมๆขํ อุทุ- 
ทิสิดุนุ”ติ วจนโต ปน “อาคนุตุเกหิ อาวาสิกานํ อนุวดฺติตพฺพนุ”ติอาทิวจนโต จ ตถารูป- 
ปจฺจเย สติ อฌฺฌสฺมิมฺปี จาตุทฺทเส อุโปสถ 0 กาดุ๊ วฏฏติ. 

แด'เมื่อมีเหตุอันจำเป็นเช่นนั้นก็ทำอุโบสถในวัน ๑๔ คาอื่นได้ ดังพระพุทธดำรัสว่า 

อนุชานามิ ภิกฺขเว สกี ปกฺขสฺส จาตุทฺทเส วา ปนฺนรเส วา ปาตโมกฺขํ อุทฺทิสิตุ๊. 

“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ปักษ์ละครั้งในวันแรม ๑๔ คา หรือ 
วันขึ้น/แรม ๑๔ คา” 


๘๓เอ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกานํ อนุวตฺติตพฺพํ. 

“ภิกษุอาค้นตุกะพึงประพฤติตามภิกษุเจ้าถิ่น” 

ฉ. ปุริมวสฺสํวุดฺถานํ ปน ปุพฺพกตฺติกปุณฺณมา วา, เตส 0 เยว สเจ ภณฺฑนการเกหิ 
อุปทฺทุดา ปวารณํ ปจฺจุกุกฑฺฒนฺติ, อถ ปุพฺพกตฺติกมาสสฺส กาฬปกุขจาตุทฺทโส วา, ปจฺฉิม- 
ก ตฺติกปุณฺณมา วา, ปจฺฉิมวสฺสํวุดฺถานฌฺจ ปจฺฉิมกตฺดิกปุณฺณมา เอวาดิ อิเม ตโย ปวารณา- 
ทิวสา!] โหนุติ. 

อนึ่ง วันปวารณามี ๓ วันเหล่านี้ คือ 
๑. วันเพ็ญเดือน ๑๑ ของภิกษุผู้จำพรรษาแรก 

๒. วันแรม ๑๔ คํ่า เดือน ๑๑ หรือวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของภิกษุ[ผู้จำพรรษา 
แรก]เหล่านั้นที่ลูกเบียดเบียนโดยภิกษุผู้ก่อความบาดหมางกันแล้วเลื่อนวันปวารณา 
๓. วันเพ็ญเดือน ๑๒ เท่านั้นของภิกษุผู้จำพรรษาหลัง” 

ช. อิทมฺปิ ปกติจาริตฺตเมว. 

แม้'ข้อนี้ก็เป็นธรรมเนียมปกติ 

ฌ. ตถารูปปจฺจเย ปน สติ ทุวินุนํ กตฺติกปุณฺณมานํ ปุริเมสุ จาตุทุทเสสุปิ ปวารณํ 
กาตุ๊ วฏฏติ. 

แด'เมื่อมีเหตุอันจำเป็นเช่นนั้นก็ควรทำปวารณาในวันขึ้น ๑๔ คาก่อนวันเพ็ญเดือน 
กัดติกะที่ง ๒ [คือ เดือน ๑๑ และเดือน ๑๒] 

ญ. ยทา ปน โกสมฺพกกุขนุธเก อาคตนเยน ภินุเน สงฺเฆ โอสาริเต ตสฺมึ ภิกุขุสฺมึ 
สงฺโฆ ตสฺส วตฺถุสฺส วูปสมาย สงฺฆสฺส สามคฺคึ กโรติ, ตทา “ดาวเทว อุโปสโถ กาดพุโพ, 
ปาติโมกุขํ อุทุทิสิตพุพนุ”ติ วจนโต จึเปตฺวา จาตุทุทสปนุนรเส, อฌฺโฌปิ โย โกจิ ทิวโส 
สามคฺคิอุโปสถทิวโส นาม โหติ. 

อนึ่ง สามัคคีอุโบสถ (อุโบสถที่ทำในวันที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน) คือ วันใดวันหนึ่ง 
นอกจากวัน ๑๔ คาหรือ ๑๔ คา เมื่อสงฆ์ทำความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์เพื่อระวับอธิกรณ์ 
นั้นในขณะที่สงฆ์แตกแยกกัน และสงฆ์เรียกภิกษุ[ผู้ลูกทอดทิ้งจากฐานะที่มีสังวาสเสมอ 
กัน]นั้นเข้าหมู่ตามนัยที่ปรากฏในโกดัมพกข้นธกะ ดังพระพุทธดำรัสว่า 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(?๓๓ 


ตาวเทว อุโปสโถ กาตพฺโพ, ปาติโมฤขํ อุทฺทิสิตพฺพ 0 . 

“สงฆ์พึงทำอุโบสถในวันนั้นนั่นเอง พึงสวดปาติโมกข์” 

ฏ. ปุริมวสฺสํวุดฺถานํ ปน กตฺติกมาสพฺภนฺตเร อยเมว สามคฺคิปวารณาทิวโส นาม โหติ. 
ส่วน สามัคคีปวารณา (ปวารณาที่ทำในวันที่สงฆ์พร้อมเพรียงวัน) คือ วันที่สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันระหว่างเดือนวัตติกะ [วันแรม ๑ คาเดือน ๑๑ ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ ยกเว้น 
วัน ๑๔ คาและ ๑๔ คาที่ทำปวารณาได้] ย่อมมีแก 1 ภิกษุผู้จำพรรษาแรก” 

ประโยคข้างด้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ปนฺนรโสติ อิมินา อฌฺฌํ อุ'โปสถทิวส 0 ปฏิฤซิปติ. 

ข. ทิวสวเสน หิ ตโย อุโปสถา จาตุททสิโก ปนฺนรสิโก สามคฺคิอุโปสโถติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ แสดงวันอุโปสถที่กล่าวไว้โดยย่อข้างต้นโดย 
พิสดาร (หิ ศัพท์ทำหน้าที่วิตถารโชตกะ) 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคดังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า พระพุทธองค์ทรงห้ามวันอุโบสถ 
อื่นด้วยคำว่า ปนฺนรโส นี้ ด้วยคำว่า ปนฺนรโสติ อิมินา อฌฺฌํ อุ'โปสถทิวสํ ปฏิฤซิปติ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ วันอุโบสถมีจำนวนเท่าไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงจำนวนของวันอุโบสถมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า อุโบสถ 
มี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวัน ดังนี้แล 

ข. ทิวสวเสน หิ ตโย อุโปสถา จาตุททสิโก ปนฺนรสิโก สามคฺคิอุโปสโถติ. 

ค. เอว 0 ตโย อุโปสถา วุดฺตา. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคนิคมนิยะ คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 


๘๓®: 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงวันอุโปสถที่กล่าวไว้โดยย่อข้างต้น 
โดยพิสดารด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของเรื่องนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำลงท้ายของเรื่องนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของเรื่องนั้นด้วยประโยค ค. ด้งนี้แล 

ข. ทิวสวเสน หิ ตโย อุโปสถา จาตุททสิโก ปนฺนรสิโก สามคฺคิอุโปสโถติ. 

ฆ. ตดฺถ เหมนฺตคิมฺหวสฺสานานํ ติณฺณํ อุตูนํ ตติยสตฺตมปกฺเขสุ เทฺว เทฺว กดวา ฉ 
จาตุททสิกา, อวเสสา อฏฺรารส ปนฺนรสิกาติ เอว 0 เอกสํวจฺฉเร จตุวีสติ อุโปสถา. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ ระบุจำนวนวันอุโปสถ ๑๔ คาและ ๑๕ ค 0 า 
ว่า วันอุโบสถ ๑๔ คามี ๖ วัน ส่วนวันอุโบสถ ๑๕ ค 0 ามี ๑๘ วันที่เหลือ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสงสัย 
ว่า วันอุโบสถ ๑๔ ค 0 าและ ๑๕ คา มีจำนวนเท่ากันหรือ ท่านควรระบุจำนวนวันอุโบสถทั้ง ๒ นั้น 
มิใช่หรือ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อุโบสถมี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วย 
วัน ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ วันอุโบสถ ๑๔ ค 0 าและ ๑๕ ค 0 า มีจำนวนเท่ากันหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุจำนวนวันอุโบสถทั้ง ๒ นั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า จาตุท- 
ทสิกะ (วันแรม ๑๔ ค 0 า) มี ๖ วันโดยนับเอาวันอุโบสถสองวันๆ ในปักษ์ที่ ๓ และที่ ๗ ของฤดู 
ทั้ง ๓ คือ ฤดูเหมันต์ ฤดูคิมหันต์ และฤดูฝน ส่วนปันนรสิกะ (วันขึ้น/แรม ๑๕ คา) มี ๑๘ วัน 
ที่เหลือ ดังนี้แล 

ฆ. ตดฺถ เหมนฺตคิมฺหวสฺสานานํ ติณฺณํ อุลูนํ ตติยสดฺตมปฤเขสุ เทฺว เทฺว กดวา ฉ 
จาตุททสิกา, อวเสสา อฏฺรารส ปนฺนรสิกาติ เอว 0 เอกสำจฺฉเร จตุวีสติ อุโปสถา. 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^'๓&' 


ง. อิทํ ตาว ปกติจาริตฺตํ. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า ข้อนี้เป็นธรรมเนียมผิดปกติของอุโบสถหรือ เพราะภิกษุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่า 
ภิกษุเจ้าถิ่น หรือภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่าภิกษุอาคันตุกะ 
ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า จาตุททสิกะ (วันแรม ๑๔ คา) มี 
๖ วันโดยนับเอาวันอุโบสถสองวันๆ ในปักษ์ที่ ๓ และที่ ๗ ของฤดูทั้ง ๓ คือ ฤดูเหมันต์ ฤดู 
คิมหันต์ และฤดูฝน ส่วนปันนรสิกะ (วันขึ้น/แรม ๑๕ คา) มี ๑๘ วันที่เหลือ ด้วยประโยค ฆ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ข้อนี้เป็นธรรมเนียมผิดปกติของอุโบสถหรือ เพราะภิกษุ 
อาคันตุกะมีจำนวนมากกว่าภิกษุเจ้าถิ่น หรือภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่าภิกษุอาคันตุกะ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุว่า เป็นธรรมเนียมปกติหรือ 
ธรรมเนียมผิดปกติมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า ข้อนี้ 
เป็นธรรมเนียมปกติของอุโบสถ ดังนี้แล 

ง. อิทํ ดาว ปกติจาริดฺตํ. 

จ. “อนุชานามิ ภิกฺขเว สกี ปกขสฺส จาตุทฺทเส วา ปนฺนรเส วา ปาติโมกข 0 อุทฺทิสิตุนฺ”ติ 
วจนโต ปน “อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกานํ อนุวดฺติตพฺพนฺ”ติอาทิวจนโต จ ตถารูปปจฺจเย สติ 
อฌฺฌสฺมิมฺปิ จาตุทฺทเส อุโปสถ 0 กาตุ๊ วฏฺฏติ. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ ฝ่ายธรรมเนียม 
ผิดปกติของอุโบสถ (ปน ศัพท์ทำหน้าที่ปักขันดรโชตกะ) 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า ข้อนี้เป็นธรรมเนียมปกติ 
ของอุโบสถ ด้วยประโยค ง. 


^'-0*ฝัใ 0? 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ วันอุโบสถควรมี ๒๔ วันเพียงเท่านั้นหรือ (ประกอบอรรถ 
อวธารณะซึ่งตรงกันข้ามกับอรรถสมุจจยะของ ปี ศัพท์ใน อฌฺฌสฺมิมฺปิ จาตุทฺทเส เป็นปุจฉา) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ถ้าท่านแสดงเพียงธรรมเนียมปกติของอุโบสถ 
แต่ไม่แสดงธรรมเนียมผิดปกติก็ควรต้องอัพยาปิตโทษ (โทษไม่ครอบคลุม) มิใช่หรือ (ประกอบ 
อัพยาปิดโทษเป็นอาโภคะในประโยคปักขันตระ) 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงธรรมเนียมผิดปกติของอุโบสถด้วยประโยค จ. ว่า ภิกษุทำอุโบสถในวัน ๑๔ คา อื่นได้ 
เพราะมีเหตุอันจำเป็นเช่นนั้น ดังนี้แล (บทสักขณะว่า ตถารูปปฺปจฺจเย สติ อาจประกอบใช้เป็น 
บทเหตุว่า ตถารูปปฺปจฺจยา ก็ได้ เพราะบททั้ง ๒ อย่างนี้ใช้แทนกันในที่บางแห่งได้) 

ก. ปนฺนรโสติ อิมินา ฯเปฯ จ. “อนุชานามิ ภิกฺขเว สกี ปกขสฺส ฯเปฯ 

ฉ. ปุริมวสฺสํวุตฺถานํ ปน ปุพฺพกดดิกปุณฺณมา วา, เตสํเยว สเจ ภณฺฑนการเกหิ อุปทุ- 
ทุตา ปวารณํ ปจฺจุกฺกฑฺฒนฺติ, อก ปุพฺพกดดิกมาสสฺส กาฬปกฺขจาตุทฺทโส วา, ปจฺฉิมกตุดิก- 
ปุณฺณมา วา, ปจฺฉิมวสฺสํวุตุถานฌฺจ ปจฺฉิมกตุติกปุณฺณมา เอวาติ อิเม ตโย ปวารณาทิวสาปี 
โหนฺติ, 

ประโยค ฉ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่าอุโบสถเท่านั้นมี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวันหรือ ท่านควรแสดงวินัยกรรมอื่นที่มี ๓ อย่าง 
โดยเนื่องด้วยวันเหมือนอุโบสถมิใช่หรือ 

ประโยค ก. ถึง จ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงวันอุโบสถ ๑๔ คาและ ๑๔ คํ่า 
ตามธรรมเนียมปกติและธรรมเนียมผิดปกติด้วยประโยค ก. ถึง จ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ อุโบสถเท่านั้นมี ๓ อย่างโดยเนื่องด้วยวันหรือ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงวินัยกรรมอื่นที่มี ๓ อย่างโดย 
เนื่องด้วยวันเหมือนอุโบสถมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ฉ. อธิบายว่าวันปวารณา 
มี ๓ วันเหล่านี้ ฯลฯ ดังนี้แล 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๘๓ต] 


ฉ. ปุริมวสฺสํวุตฺถานํ ปน ปุพฺพกตฺติกปุณฺณมา วา, เตสํเยว สเจ ภณฺฑนการเกหิ อุปทุ- 
ทุตา ปวารณํ ปจฺจุฤกฑฺฒนฺติ, อถ ปุพฺพกตฺติกมาสสฺส กาฬปกฺขจาตุทฺทโส วา, ปจฺฉิมกตฺดิก- 
ปุณฺณมา วา, ปจฺฉิมวสฺสํวุตฺถานฌฺจ ปจฺฉิมกดฺติกปุณฺณมา เอวาติ อิเม ตโย ปวารณาทิวสาปิ 
โหนุติ, 

ช. อิทมฺปี ปกติจาริตฺตเมว. 

ประโยค ช. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า ข้อนี้เป็นธรรมเนียมผิดปกติของปวารณาหรือ เพราะภิกษุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่า 
ภิกษุเจ้าถิ่น หรือภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่าภิกษุอาคันตุกะ 

ประโยค ฉ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า วันปวารณามี ๓ วันเหล่านี้ คือ 
วันเพ็ญเดือน ๑๑ ของภิกษุผู้จำพรรษาแรก, วันแรม ๑๔ คา เดือน ๑๑ หรือวันเพ็ญเดือน ๑๒ 
ของภิกษุ[ผู้จำพรรษาแรก]เหล่านั้นที่ถูกเบียดเบียนโดยภิกษุผู้ก่อความบาดหมางกันแล้วเลื่อน 
วันปวารณา และวันเพ็ญเดือน ๑๒ เท่านั้นของภิกษุผู้จำพรรษาหลัง ด้วยประโยค ฉ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ข้อนี้เป็นธรรมเนียมผิดปกติของปวารณาหรือ เพราะภิกษุ 
อาคันตุกะมีจำนวนมากกว่าภิกษุเจ้าถิ่น หรือภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่าภิกษุอาคันตุกะ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรจะระบุว่า เป็นธรรมเนียมปกติหรือ 
ธรรมเนียมผิดปกติของปวารณามิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ช. อธิบายว่า ข้อนี้เป็น 
ธรรมเนียมปกติของปวารณา ดังนี้แล 

ง. อิทํ ดาว ปกติจาริดฺตํ. 

ฌ. ตถารูปปจฺจเย ปน สติ ทุวินุนํ กดดิกปุณฺณมานํ ปุริเมสุ จาตุทฺทเสสุปิ ปวารณํ กาตุ๊ 

วฏฺฏติ- 

ประโยค ฌ. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ฝ่ายธรรมเนียม 
ผิดปกติของปวารณา (ปน ศัพท์ทำหน้าที่ปักขันดรโชตกะ) 


(^0 0ใ ^0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า ข้อนี้เป็นธรรมเนียมปกติ 
ของปวารณา ด้วยประโยค ช. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ วันปวารณาควรมี ๓ วันเพียงเท่านั้นหรือ (ประกอบอรรถ 
อวธารณะซึ่งตรงกันข้ามกับอรรถสมุจจยะของ ปี ศัพท์ใน ปุริเมสุ จาตุทฺทเสสุปิ เป็นปุจฉา) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ถ้าท่านจะแสดงเพียงธรรมเนียมปกติของ 
ปวารณาแต่ไม่แสดงธรรมเนียมผิดปกติก็ควรต้องอัพยาปิตโทษ (โทษไม่ครอบคลุม) มิใช่หรือ 
(ประกอบอัพยาปิตโทษเป็นอาโภคะในประโยคปักข้นตระ) 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฌ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงธรรมเนียมผิดปกติของปวารณา ด้วยประโยค ฌ. ว่า ภิกษุควรทำปวารณาในวันขึ้น ๑๔ 
คํ่าก่อนวันเพ็ญเดือนกัดติกะทั้ง ๒ เพราะมีเหตุอันจำเป็นเช่นนั้น ดังนี้แล 

ข. ทิวสวเสน หิ ตโย อุโปสถา จาตุทฺทสิโก ปนฺนรสิโก สามคฺคิอุโปสโถติ. 

ญ. ยทา ปน โกสมพกกฺขนฺธเก อาคตนเยน ภินฺเน สงฺเฆ โอสาริเต ตสฺมึ ภิกฺขุสฺมึ 
สงฺโฆ ตสฺส วตฺถุสฺส วูปสมาย สงฆสฺส สามคฺคื กโรติ, ตทา “ดาวเทว อุโปสโถ กาดพฺโพ, 
ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิตพฺพนฺ”ติ วจนโต ธเปตฺวา จาตุทฺทสปนฺนรเส, อฌฺโฌปิ โย โกจิ ทิวโส สามคฺคื- 
อโปสถทิวโส นาม โหติ. 

ประโยค ญ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อขจัด 
ความสงสัยว่า ท่านกล่าวว่าวันอุโบสถมี ๓ อย่างด้วยประโยคว่า ทิวสวเสน หิ เป็นด้น วัน 
สามัคคีอุโบสถคือวันไหน, วันสามัคคีอุโบสถคือวัน ๑๔ คํ่า หรือวัน ๑๔ คาหรือไร 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่าวันอุโบสถมี ๓ อย่างด้วยประโยค 
ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ วันสามัคคีอุโบสถคือวันไหน 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๘๓๙ 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ วันสามัคคีอุโบสถคือวัน ๑๔ คํ่าหรือวัน ๑๕ 

คํ่าหรือไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ญ. เพื่ออธิบายว่า วัน 
สามัคคีอุโบสถคือวันใดวันหนึ่งนอกจากวัน ๑๔ คาหรือ ๑๕ คา เมื่อสงฆ์ทำความพร้อมเพรียง 
แห่งสงฆ์เพื่อระวับอธิกรณ์นั้น ในขณะที่สงฆ์แตกแยกกันและสงฆ์เรียกภิกษุ[ผู้ถูกทอดทิ้งจาก 
ฐานะที่มีสังวาสเสมอกัน]นั้นเข้าหมู่ตามนัยที่ปรากฏในโกสัมพกขันธกะ ดังนี้แล 

ญ. ยทา ปน โกสมฺพกกฺขนฺธเก อาคตนเยน ภินฺเน สง.เฆ โอสาริเต ตสฺมึ ภิกฺขุสฺมึ สงโ'ฆ 
ตสฺส วตฺถุสฺส วูปสมาย สงฺฆสฺส สามคฺคี กโรติ, ตทา “ตาวเทว อุโปสโถ กาตพฺโพ, ปาติ'โมกฺขํ 
อุทฺทิสิตพุพนุ”ติ วจนโต รเปตฺวา จาตุทฺทสปนฺนรเส, อฌฺโฌปิ โย โกจิ ทิวโส สามคฺคิอุโปสถ- 
ทิวโส นาม โหติ. 

ฏ. ปุริมวสฺสํวุตฺถานํ ปน กตฺติกมาสพฺภนฺตเร อยเมว สามคฺคิปวารณาทิวโส นาม โหติ. 
ประโยค ฏ. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น กันได้แก่ สามัคคีปวารณา 
ประโยค ญ. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงวันสามัคคีอุโบสถด้วยประโยค ญ. 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ อุโบสถเท่านั้นมีวันสามัคคีหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรจะแสดงวันสามัคคีปวารณาด้วยมิใช่ 

หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฏ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงวันสามัคคีปวารณา ด้วยประโยค ฏ. ว่า สามัคคีปวารณา คือ วันที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน 
ระหว่างเดือนกัตติกะ ย่อมมีแก่ภิกษุผู้จำพรรษาแรก ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๑๐ 

ก. อิติ อิเมสุ ตีสุ ทิวเสสุ “ปนุนรโส”ติ อิมินา อฌฺฌํ อุโปสถทิวสํ ปฏิๆขิปติ. 




๘ ๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


โดยประการดังนี้ ในดันทั้ง ๓ เหล่านี้ พระพุทธองค์ทรงห้ามดันที่ไม 1 ใช่ดันอุโบสถ 
ด้วยคำว่า ปนฺนรโส นี้ 

ข. ตสฺ มา ยุวายํ “อ ชุชุ'โปสโถ”ติ วจเนน อนุ โปสถทิวโส ปฏิๆขิตฺโด, ดสฺมึ อุโปสโถ 
น กาดพฺโพเยว. 

ดังนั้น ภิกษุจึงไม 1 ควรทำอุโบสถในดันที่ไม่ใช่ดันอุโบสถนั้นซึ่งลูกห้ามไว้ด้วยคำว่า 
อชฺชุโปสโถ 

ค. โย ปนาย 0 อ ฌฺโฌ อุโปสถทิวโส, ตสฺมึ อุโปสโถ กาดพุโพ. 

แต่พึงทำอุโบสถในดันอุโบสถอื่นได้ ภิกษุควรกระทำอุโบสถในดันนั้น 
ฆ. กโรนฺเดน ปน สเจ จาตุทฺทสิโก โ'หติ, “อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส”ติ วดฺตพุพ 0 . สเจ 
ปนฺนรสิโก โหติ, “อชฺชุ่โปสโถ ปนฺนรโส”ติ วตฺดพุพ 0 . สเจ สามคฺดิอุโปสโถ โหติ, “อชฺชุโปสโถ 
สามคฺคี”ติ วตฺดพุพ 0 . 

อนึ่ง เมื่อจะทำอุโบสถ ถ้าเป็นดันแรม ๑๔ คา ควรกล่าวว่า อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส 
(ดันนี้เป็นวันอุโบสถแรม ๑๔ คํ่า) ถ้าเป็นวันขึ้น/แรม ๑๔ คํ่า ควรกล่าวว่า อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส 
(วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น/แรม ๑๔ คา) ถ้าเป็นสามัคคีอุโบสถ ควรกล่าวว่า อชฺชุโปสโถ สามคฺคี 
(วันนี้เป็นวันสามัคคีอุโบสถ) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. อิติ อิเมสุ ตีสุ ทิวเสสุ “ปนฺ นร โส”ติ อิมิ , นา อญฌํ อุ'โปสถทิวส 0 ปฏิฤซิปติ. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 

ประโยค ต้น ทั้งหมดที่แสดงข้อความเกี่ยวกับคำว่า “ปนฺนรโส”ติ อิมินา อฌฺฌํ อุ'โปสถ- 
ทิวสํ ปฏิกฺซิปติ (พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถ ด้วยคำว่า ปนฺนรโส นี้) ชื่อว่า 
ประโยคนิคมนิยะ คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ 
ไม่ใช่วันอุโบสถด้วยคำว่า ปนฺนรโส นี้ ด้วยประโยคต้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกัน 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


^0 (จิ) 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของเรื่องนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำลงท้ายของเรื่องนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของเรื่องนั้นด้วยประโยค ก. ดังนี้แล 

ก. อิดิ อิเมสุ ตีสุ ทิวเสสุ “ปนฺนรโส”ติ อิมินา อฌฺฌํ อุโปสถทิวสํ ปฏิกฺซิปติ. 

ข. ตสฺมา ยวายํ “อชฺชุโปสโถ”ติ วจเนน อนุโปสถทิวโส ปฏิถฺซิตฺโต, ตสฺมึ อุโปสโถ น 
กาดพฺโพเยว. 

ค. โย ปนายํ อฌฺโฌ อุโปสถทิวโส, ตสฺมึ อุโปสโถ กาดพฺโพ. 

ประโยค ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยคต้น 
ซึ่งในที่นี้ คือ ผลที่ได้รับจากประโยค ก. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคดัทธคุณิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคดัทธคุณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า โดยประการดังนี้ ในวันทั้ง ๓ 
เหล่านี้ พระพุทธองค์ทรงห้ามวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถด้วยคำว่า ปนฺนรโส นี้ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคดังกล่าวมีผลพลอยได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. และ ค. อธิบายว่า 
เราแสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. ว่า ดังนั้น ภิกษุจึงไม่ควรทำอุโบสถในวันที่ไม่ใช่วัน 
อุโบสถนั้นซึ่งถูกห้ามไว้ด้วยคำว่า อชฺชุโปสโถ แต่พึงทำอุโบสถในวันอุโบสถอื่นได้ ดังนี้แล 

ข. ตสฺมา ยฺวาย 0 “อชฺชุโปสโถ”ติ วจเนน อนุโปสถทิวโส ปฏิฤซิตฺโต, ตสฺมึ อุโปสโถ น 
กาดพฺโพเยว. 

ค. โย ปนายํ อฌฺโฌ อุโปสถทิวโส, ตสฺมึ อุโปสโถ กาดพฺโพ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ ประโยคแสดงความคล้อยตาม เนื่องจากไม่ 
ประกอบด้วย น ปฏิเสธ 


๙๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ คือ ประโยคแสดงความขัดแย้ง เพราะประกอบ 
ด้วย น ปฏิเสธ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านแสดงประโยคพยติเรกะด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคอันวยะของประโยคพยติเรกะนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรจะแสดงประโยคอันวยะของประโยค 
พยติเรกะนั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้แสดง 
ประโยคอันวยะของประโยคพยติเรกะนั้นว่า ภิกษุพึงทำอุโบสถในวันอุโบสถอื่นได้ ดังนี้แล 

ค. โย ปนายํ อฌฺโฌ อุโปสถทิวโส, ตสฺมึ อุโปสโถ กาดพฺโพ. 

ฆ. กโรนฺเดน ปน สเจ จาตุททสิโก โหติ, “อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส”ติ วตฺตพฺพํ. สเจ ปนฺน- 
รสิโก โหติ, “อชุ'ชุโปสโถ ปนฺนรโส”ติ วตฺตพฺพ 0 . สเจ สามคฺคิอุโปสโถ โหติ, “อชุ'ชุ'โปสโถ สามคดี”ติ 
วตฺตพฺพ 0 . 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า เมื่อจะทำอุโบสถ ต้องกล่าวอย่างไร 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุพึงทำอุโบสถในวันอุโบสถ 
อื่นได้ ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อจะทำอุโบสถ ต้องกล่าวอย่างไร (ประกอบอรรถของ กถํ 
ศัพท์เป็นปุจฉา โดยเปลี่ยน อิติ ศัพท์ที่มีอรรถอาการะเป็น กถ 0 ที่มีอรรถอาการะในการถามเช่น 
เดียวกัน) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรจะแสดงคำกล่าวตามสมควรแก่วัน 
อุโบสถนั้นๆ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^๙๓ 


แสดงคำกล่าวตามสมควรแก่วันอุโบสถนั้นๆ ว่า เมื่อจะทำอุโบสถ ถ้าหากเป็นวันแรม ๑๔ คา 
ควรกล่าวว่า อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส (วันนี้เป็นวันอุโบสถแรม ๑๔ คา) ถ้าเป็นวันขึ้น/แรม ๑๔ คา 
ควรกล่าวว่า อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโส (วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น/แรม ๑๔ คา) ถ้าเป็นสามัคคีอุโบสถ 
ควรกล่าวว่า อชฺชุโปสโถ สามคฺคี (วันนี้เป็นวันสามัคคีอุโบสถ) ดังนี้แล 


ดวอย่าง ๑๑ 

ก. “อย 0 ตตฺถ สมานสํวาสา เอ กู โปสถา” ติ อย 0 เด สุ นทิอาทีสุ อุ ทกุกฺเขปปริจฺฉิใ4นา 
สีมา สมานสํวาสา เจว เอกูโปสถา จ. 

พระดำรัสว่า อย 0 ตตฺถ สมานสํวาสา เอกูโปสถา (สีมา คือ สถานที่นี้มีสังวาสเสมอ 
กัน และมีอุโบสถเป็นอันเดียวกันในแม่นํ้า ทะเล และสระธรรมชาติเหล่านั้น) หมายความว่า 
สีมาที่กำหนดด้วยการวักนํ้าสาด[คืออุท กุก เขปสีมา]นี้ในแม่นํ้าเป็นต้นนั้น มีสังวาสเสมอกัน 
และมีอุโบสถเป็นอันเดียวกัน 

ข. อย 0 ปน เอเดสํ นทิอาทีนํ อใ4โตเยว ลพุภติ, น พหิ. 

อนึ่ง สีมาประเภทนี้มี'ได้ภาย'ในแม่นํ้าเท่านั้น ไม่มีภายนอก 
ค. ตสฺมา นทิยา วา ชาดสฺสเร วา ยดฺตกํ ปเทสํ ปกติวสฺสกาเส จตูสุ มาเส สุ อุทก 0 
โอตฺถรติ, สมุทฺเท ยสฺมึ ปเทเส ปกติวีจิโย โอตฺถริตฺวา สถเจึหนฺติ, ตโต ปฏจึาย กปุ!]ยภูมิ. 

เพราะเหตุนั้น สถานที่ซึ่งมีนํ้าขังอยู่ในแม่นํ้าหรือสระธรรมชาติตลอด ๔ เดือน 
ช่วงฤดูฝนปกติ และสถานที่ในทะเลซึ่งถูกคลื่นตามปกติซัดอยู่ จึงชื่อว่า กัปปิยภูมิ นับตั้งแต่ 
สถานที่นั้นไป 

ฆ. ตตฺถ จึตฺ วา อุ'โปสถาทิกมฺมํ กา ตุ๊ วฏฺฏติ. 

ภิกษุอยู่ในกัปปิยภูมินั้นทำอุโบสถกรรมเป็นต้นได้ 
ง. ทุพุพุ ฏริกาเส วา คิมฺ เห วา นทิชาดสฺสเรสุ สุฤเขสุปิ สา เอว กปุปีย ภูมิ. 

แม้แม่นํ้าและสระธรรมชาติจะแห้งไปในคราวฝนแล้ง [คือ ฤดูฝนและฤดูหนาว] 
หรือในฤดูร้อน พื้นที่นั้นก็ยังเป็นกัปปิยภูมิอยู่เหมือนเติม 



^(II(II 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[ภาค 


จ. สเจ ปน สุๆเข ชาตสฺสเร วาปี วา ขณใ4ติ, วปฺป๋ วา กโรใ4ติ, ตํ รานํ คามๆเขตฺตํ 

โหติ. 

แต่ถ้าชาวบ้านขุดสระนํ้าหรือทำการเพาะปลูกในสระธรรมชาติที่แห้งแล้ว สถานที่ 
นั้นนับเป็นเขตบ้าน 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. อยํ ตตฺถ สมานสํวาสา เอกูโปสถาติ อยํ เตสุ นทิอาทีสุ อุทกุกฺเขปปริจฺฉินฺนา สีมา 
สมานสํวาสา เจว เอกูโปสถา จ. 

ข. อยํ ปน เอเตสํ นทิอาทีนํ อนุโตเยว ลพุภติ, น พหิ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อระบุว่า 
สีมาประเภทนี้มี’ใต้ภาย'โนแม่นี้าเท่านั้น ไม่มีภายนอก 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า พระดำรัสว่า อย 0 ตตฺถ สมาน- 
สํวาสา เอกูโปสถา หมายความว่า สีมาที่กำหนดด้วยการวักนี้าสาดนี้ในแม่นี้าเป็นต้นนั้น มี 
สังวาสเสมอกัน และมีอุโบสถเป็นอันเดียวกัน ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ 

- สีมาประเภทนี้มีได้ทั้งภายในและภายนอกแม่นี้าหรือ (อธิกปุจฉา ะะ ถามมากขึ้น) 

- สีมาประเภทนี้มีได้ในภายนอกแม่นํ้าเท่านั้นหรือ (อัญญปุจฉา ะะ ถามอย่างอื่น) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรระบุว่าสีมาประเภทนี้มีได้ที่ไหน มิ ใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า สีมา 
ประเภทนี้มีได้ภายในแม่นํ้าเท่านั้น ไม่มีภายนอก ดังนี้แล 

ข. อยํ ปน เอเตสํ นทิอาทีนํ อนฺโตเยว ลพุภติ, น พหิ. 

ค. ตสฺมา นทิยา วา ชาดสฺสเร วา ยตฺตกํ ปเทสํ ปกติวสฺสกาเล จตูสุ มาเสสุ อุทก 0 
โอตฺถรติ, สมุทฺเท ยสฺมึ ปเทเส ปกติวีจิโย โอดถริตฺวา สณฺรหนุติ, ตโต ปฏฺราย กปฺปิยภูมิ, 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^' ๙ &: 


ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคผล คือ แสดงผลของสีมาประเภทนี้ที่มได้ภาย'โนแม่นํ้า 
เท่านั้น ไม่มีภายนอก 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สีมาประเภทนี้มได้ภาย , โนแม่นํ้า 
เท่านั้น ไม่มีภายนอก 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การกล่าวเช่นนั้นมีผลอะไรบ้าง 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงผลของการกล่าวเช่นนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เพราะ 
สีมาประเภทนี้มีได้ภายในแม่นั้าเท่านั้น ไม่มีภายนอก ดังนั้น สถานที่ซึ่งมีนั้าขังตลอด ๔ เดือน 
ในแม่นั้า สระธรรมชาติ และสถานที่ซึ่งถูกคลื่นตามปกติชัดในทะเลจึงชื่อว่า กัปปิยภูมิ ดังนี้แล 

ค. ตสฺมา นทิยา วา ชาดสฺสเร วา ยตฺตก 0 ปเทสํ ปกติวสฺสกาเล จตูสุ มาเสสุ อุทก 0 
โอดถรติ, สมุทฺเท ยสฺมึ ปเทเส ปกติวีจิโย โอดถริดฺวา สณฺรหนฺติ, ตโต ปฏฺร'าย กปฺปิยภูมิ, 

ฆ. ตตฺถ รดวา อุ'โปสถาทิกมฺมํ กาตุ๊ วฏฺฏติ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อแสดง 
ประโยชน์ที่ได้รับจากความเป็นกัปปิยภูมิ 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า สถานที่ซึ่งมีนั้าขังตลอด 
๔ เดือนในแม่นั้า และสระธรรมชาติ และสถานที่ซึ่งถูกคลื่นตามปกติซัดในทะเล ชื่อว่า กัปปิย- 
ภูมิ ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อสถานที่นั้นเป็นกัปปิยภูมิ ก็จะมีประโยชน์อะไรเล่า 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยชน์ของการที่สถานที่นั้น 
เป็นกัปปิยภมิมิใช่หรือ 




กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะ เฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า สถานที่ 
นั้นมีประโยชน์คือ ภิกษุอยู่ในกัปปิยภูมินั้นทำ อุโบสถกรรม เป็นต้นได้ ดังนี้แล 

ฆ. ตตฺถ รตฺวา อุ'โปสถาทิกมฺม 0 กาตุ๊ วฏฺฏติ. 

ง. ทุพฺพุฏริกา เส วา คิมฺ เห วา นทิชาตสฺสเรสุ สุกฺเขสุปิ สา เอว กปฺปิยภูมิ, 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า แม่นั้าและสระธรรมชาติจะต้องมีนั้าไม่ แห้ง เสมอ จึง เป็นกัปปิยภูมิหรือไร 
ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุอยู่ในกัปปิยภูมินั้นกระทำ 
อุโบสถกรรม เป็นต้นได้ ด้วยประโยค ฆ. 

๒. อาโภคะ (ข้อ สงสัยของ ผู้ถาม) คือ แม่นั้าและสระธรรมชาติจะต้องมีนี้าไม่ แห้ง 
เสมอ จึง เป็นกัปปิยภูมิหรือไร 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ แม่นั้า และสระธรรมชาติ ที่ มีนั้าไม่ แห้ง เสมอ จะพึงกำหนด 

อย่างไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะ เฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า แม้แม่นั้า 
และสระธรรมชาติจะ แห้งไปในคราวที่ ฝนแล้งหรือในฤดูร้อน พื้นที่นั้นก็ยังคง เป็นกัปปิยภูมิอยู่ 
เหมือนเดิม ดังนี้แล 

ง. ทุพฺพุฏริกา เส วา คิมฺ เห วา นทิชาตสฺสเรสุ สุกฺเขสุปิ สา เอว กปฺปิยภูมิ, 

จ. สเจ ปน สุกฺเข ชาดสฺสเร วาปื วา ชณนฺติ, วปฺป๋ วา ภโรนุติ, ตํ จึานํ คามก.เขตฺตํ โหติ. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า พื้นที่นั้นจัด เป็นกัปปิยภูมิตลอดไปหรือไร 
ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้า แต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า แม้แม่นี้าและสระธรรมชาติจะ 
แห้งไปในคราว ฝนแล้งหรือในฤดูร้อน พื้นที่นั้นก็ยัง เป็นกัปปิยภูมิอยู่ เหมือนเติม ด้วยประโยค ง. 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๘ (^๗ 


๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พื้นที่นั้นจัดเป็นกัปปิยภูมิตลอดไปหรือไร 
๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ พื้นที่นั้นบุคคลพึงกำหนดอย่างไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า พื้นที่นั้น 
ไม่ใช่กัปปิยภูมิตลอดไปหากถ้าชาวบ้านขุดสระนั้าหรือทำการเพาะปลูกในสระธรรมชาติที่แห้งแล้ว 
สถานที่นั้นนับเป็นเขตบ้านดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๑๒ 

ก. ยา ปเนสา “ก!]ปิยภูมี”ติ วุตฺตา, ตโต พหิ อุทกุๆเขปสีมา น คจฺฉติ, อ!4โตเยว 
คจฺฉติ, 

อนึ่ง อุทกุกเขปสีมาย่อมไปไม่ถึงภายนอกพื้นที่ซึ่งเรียกว่ากัปปิยภูมิ ถึงเพียง 

ภายในเท่านั้น 

ข. ตสฺมา ตสฺสา อนุโต ปริสาปริยนุตโต ปฏจิาย สมนุตา อุทกุๆเขปปริจฺเฉโท 
กาดพุโพ. 

ดังนั้น พึงกำหนดการวักนํ้าสาดโดยรอบตั้งแต่ท้ายบริษัทภายในกัปปิยภูมินั้น 

ค. สเจ ปน เทฺว สงฺฆา วิสุ๊ วิสุ๊ อุโปสถาทิกมฺม 0 กโร นุติ, ทุวินุนํ อุทกุๆเขปานํ อนุตเร 
อฌฺโฌ เอโก อุทกุๆเขโป อุปจารตฺถาย จึเปตพุโพ. 

ถ้าสงฆ์สองฝ่ายแยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นต้น ควรกำหนดช่วงวักนํ้าสาดอีกช่วง 
หนึ่งไว้คั่นกลางช่วงวักนํ้าสาดทั้งสองเพื่อเป็นอุปจาระ[ของสีมา] 

ฆ. อยฌฺหิ สตฺดพุภนุตรสีมา จ อุทกุๆเขปสีมา จ ภิๆขู นํ ริ โตกาสโต ปฏฺจึาย ลพุภติ. 
ปริจฺเฉทพุภนุตเร หตฺถปาสํ วิชหิต;วา ริโตปิ ปริจฺเฉทโต พหิ อฌฺฌํ ตตฺตกํเยว ปริจฺเฉท 0 อนติทุ- 
กมิตฺวา ริโตปี กมฺมํ โกเปติ, 

เพราะดัดดัพภันดรสีมาและอุทกุกเขปสีมานี้มีได้ตั้งแต่สถานที่ซึ่งภิกษุดำรงอยู่ 
ภิกษุที่ละหัตถบาสภายในขอบเขตแล้วดำรงอยู่ และภิกษุที่ดำรงอยู่ไม่เลยขอบเขตเพียงนั้น 
อื่นนอกไปจากขอบเขต[ของ ๗ อัพหันดรและการวักนํ้าสาด] ย่อมทำให้กรรมวิษัติ 



เ'■ษั(ธิข้เ''ษั 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ง. อิทํ ส พุ พ อฏฺรกถาสุ ส นฺนิฏฺรานํ. 

ข้อนี้เป็นคำตัดสินในคัมภีร์อรรถกถาทั้งปวง 

จ. เอว 0 อ พหุ ธสีมา เว ทิด พุ พา. 

พึงทราบอพัทธสีมาอย่างนี้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ยา ปเนสา “กปฺปียภูมี”ติ วุตฺตา, ตโต พหิ อุทกุกฺเขปลีมา น คจฺฉติ, อนฺโตเยว 

คจฺฉติ, 

ข. ตสฺมา ตสฺสา อนฺโต ปริสาปริยนฺตโต ปฏฺราย สมนฺตา อุทกุกฺเขปปริจฺเฉโท กาตพฺโพ. 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคผล คือ แสดงผลของการที่อุทกุกเขปลีมาไปไม่ถึงภายนอก 
พื้นที่ซึ่งเรียกว่ากัปปิยภูมิ ถึงเพียงภายในเท่านั้น 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคการณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อุทกุกเขปลีมาย่อมไปไม่ถึง 
ภายนอกพื้นที่ซึ่งเรียกว่ากัปปิยภูมิ ถึงเพียงภายในเท่านั้น ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การกล่าวเช่นนั้นมีผลอะไรบ้าง (อีกอย่างหนึ่ง) บุคคลพึง 
กำหนดอุทกุกเขปลีมานั้นตั้งแต่สถานที่ไหน 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงผลของการที่อุทกุกเขปลีมาไป 
ไม่ถึงภายนอกพื้นที่ซึ่งเรียกว่ากัปปิยภูมิ ถึงเพียงภายในเท่านั้น มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) บุคคล 
พึงกำหนดอุทกุกเขปลีมานั้นตั้งแต่ด้นบริษัทภายในกัปปิยภูมินั้นหรือไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า บุคคล 
พึงกำหนดอุทกุกเขปลีมานั้นตั้งแต่ท้ายบริษัทภายในกัปปิยภูมินั้น ดังนี้แล 

ข. ตสฺมา ตสฺสา อนฺโต ปริสาปริยนฺตโต ปฏฺราย สมนฺตา อุทกุกฺเขปปริจฺเฉโท กาดพุโพ. 
ค. สเจ ปน เทว สงฆา วิสุ๊ วิสุ๊ อุ'โปสถาทิกมฺมํ กโรนฺติ, ทวินุ , นํ อุทกุกฺเขปานํ อนฺตเร 
อฌฺโฌ เอโก อุทกุกฺเขโป อุปจารตกาย รเปตพฺโพ. 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^' 3ะ๙ 


ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า เมื่อสงฆ์สองฝ่ายแยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นต้น ควรกำหนดช่วงวักนํ้าสาดอย่างไร 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ดังนั้น พึงกำหนดการวักนั้าสาด 
โดยรอบตั้งแต่ท้ายบริษัทภายในกัปปิยภูมินั้น ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อสงฆ์ ๒ ฝ่ายแยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นต้น ควรกำหนด 
ช่วงวักนั้าสาดอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงการกำหนดในเรื่องนี้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้แสดง 
การกำหนดในเรื่องนี้ว่า ถ้าสงฆ์ ๒ ฝ่ายแยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นด้น ควรกำหนดช่วงวักนํ้าสาด 
อีกช่วงหนึ่งไว้คั่นกลางช่วงวักนั้าสาดทั้ง ๒ เพื่อเป็นอุปจาระของสีมา ด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 

ค. สเจ ปน เทฺว สงฆา วิสุ๊ วิสุ๊ อุ'โปสถาทิกมฺมํ กโรนฺติ, ทฺวินฺนํอุทกุกฺเขปานํ อนฺตเร อฌฺโฌ 
เอโก อุทกุกฺเขโป อุปจารตฺถาย รเปตพุโพ. 

ฆ. อยฌฺหิ สดฺตพฺภนฺดรสีมา จ อุทกุกฺเขปลีมา จ ภิกฺขูนํ ริโตกาสโต ปฏฺราย ลพุภติ. 
ปริจฺเฉทพุภนฺตเร หดฺถปาส 0 วิชหิดฺวา ริโตปิ ปริจฺเฉทโต พหิ อฌฺฌํ ตดตก 0 เยว ปริจฺเฉท 0 
อนติกุกมิดวา ริโตปิ กมุม 0 โกเปติ, 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการกำหนดช่วงวักนี้าสาดอีกช่วง 
หนึ่งไว้คั่นกลางช่วงวักนํ้าสาดทั้ง ๒ เพื่อเป็นอุปจาระของสีมา เมื่อสงฆ์สองฝ่ายแยกกันทำ 
อุโบสถกรรมเป็นต้น 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคผล 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ถ้าสงฆ์ ๒ ฝ่ายแยกกันทำ 
อุโบสถกรรมเป็นต้น ควรกำหนดช่วงวักนํ้าสาดอีกช่วงหนึ่งไว้คั่นกลางช่วงวักนี้าสาดทั้ง ๒ เพื่อ 
เป็นอุปจาระของสีมาด้วยประโยค ค. 


๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงควรกำหนดช่วงวักนํ้าสาดอีกช่วงหนึ่งไว้คั่นกลาง 
ช่วงวักนํ้าสาดทั้งสองเพื่อเป็นอุปจาระของสีมา เมื่อสงฆ์สองฝ่ายแยกกันทำอุโบสถกรรมเป็นต้น 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม้จะไม่กำหนดช่วงวักนํ้าสาดอีกช่วงหนึ่งไว้ 
คั่นกลางช่วงวักนํ้าสาดทั้งสอง ก็สมควรได้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เพราะ 
สัตดัพภัแตรสีมาและอุทกุกเขปสีมานี้มี'ได้ตั้งแต่สถานที่ 1 ซึ่งภิกษุดำรงอยู่ ภิกษุที่ละหัตถบาส 
ภายในขอบเขตแล้วดำรงอยู่ และภิกษุที่ดำรงอยู่ไม่เลยขอบเขตเพียงนั้นอื่นนอกไปจากขอบเขตของ 
๗ อัพกันดรและการวักนั้าสาด ย่อมทำให้กรรมวิบต ดังนี้แล 

ฆ. อยฌฺหิ สตฺตพฺภนฺดรสีมา จ อุทกุกฺเขปลีมา จ ภิฤขูนํ ริโตกาสโต ปฏฺราย ลพุภติ. 
ปริจฺเฉทพุภนฺตเร หตฺถปาส 0 วิชหิตวา ริโตปิ ปริจฺเฉทโต พหิ อฌฺฌํ ตดตก 0 เยว ปริจฺเฉท 0 
อนติกฺกมิตฺวา ริโตปิ กมุม 0 โกเปติ, 

ง. อิท 0 สพุพอฏฺรกถาสุ สนฺนิฏฺรานํ 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขดัดความ 
สงสัยว่า พวกเราจะเชื่อคำที่ท่านกล่าวไว้นั้นอย่างไร 
ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า เพราะสัตตัพภัแตรสีมาและ 
อุทกุกเขปสีมานี้มีได้ตั้งแต่สถานที่ซึ่งภิกษุดำรงอยู่ ภิกษุที่ละหัตถบาสภายในขอบเขตแล้วดำรง 
อยู่ และภิกษุที่ดำรงอยู่ไม่เลยขอบเขตเพียงนั้นอื่นนอกไปจากขอบเขตของ ๗ อัพกันดรและ 
การวักนํ้าสาด ย่อมทำให้กรรมวิบติ ด้วยประโยค ฆ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พวกเราจะเชื่อคำที่ท่านกล่าวไว้นั้นอย่างไร (อีกอย่างหนึ่ง) 
บุคคลย่อมเข้าใจเนื้อความนั้นอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำที่ท่านกล่าวไว้นั้นเป็นเพียงอัตโนมติของ 

ท่านหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า คำที่เรา 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^' &' ๑ 


กล่าวไว้นั้นเป็นคำตัดสินในคัมภีร์อรรถกถาทั้งปวง ไม่ใช่อัดโนมติของเรา ดังนั้น จึงควรเชื่อถือ 
ดังนี้แล 

จ. เอว 0 อพทฺธสีมา เวทิตพฺพา. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 

ประโยคต้น ทั้งหมดที่แสดงข้อความเกี่ยวกับอพัทธสีมา ชื่อว่า ประโยคนิคมนิยะ 
คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านแสดงเรื่องอพัทธสีมาด้วยประโยค 
ต้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับอพัทธสีมา 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของเรื่องอพัทธสีมานั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำลงท้ายของเรื่องอพัทธสีมา 

นั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของเรื่องอพัทธสีมานั้นด้วยประโยค จ. ดังนี้แล 


ตวอย่าง ๑๓ 

ก. สเจ ส พุ โพ สงฺโฆ สภาคาปตฺติยา สติ วุดฺต วิธี อกดฺวา อุโปสถ 0 กโรติ, 

หากสงฆ์ทั้งหมดยังมีสภาคาบตอยู่ ไม่ประพฤติตามวิธีที่กล่าวมา ขืนทำอุโบสถ 
ข. วุดฺ ตนเยเนว สพุโพ สงฺโฆ อาปดฺตึ อาปชฺช ติ, 

สงฆ์ทั้งหมดก็จะต้องอาบติตามนัยที่กล่าวไว้ 
ค. ตสฺมา สภาคาปตฺติยา สติ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ นาม น โหติ. 

ดังนั้น เมื่อมีสภาคาบติ กรรมของสงฆ์จึงไม 1 ชื่อว่ามีกาลที่สมควรแล้ว 
ฆ. เตน วดตํ “สภาคาปตติโย จ น วิชชนตี”ติ. 



๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


สมจริงดังคำกล่าวว่า สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนฺติ (ไม่มีสภาคาบติ) 

ง. เอตาสุ หิ สภาคาปตฺตีสุ อวิชฺชมานาสุ วิสภาคาปตฺตีสุ วิชฺชมานาสุ!] ปตฺตกลฺสํ 
โหติเยว. 

โดยแท้จริงแล้ว เมื่อไม่มีสภาคาบติ[โดยดัดกุ]เหล่านั้น แม้จะมีอาบติที่ไม่เสมอกัน 
[โดยดัดกุ] กรรมก็ชื่อว่ามีกาลที่สมควรแล้วโดยแท้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. สเจ สพฺโพ สงฺโฆ สภาคาปตฺติยา สติ วุตฺตวิธี อกตุวา อุโปสถ 0 กโรติ, 

ข. วุตุตนเยเนว สพฺโพ สงฺโฆ อาปตุตึ อาปชฺชติ, 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า หากสงฆ์ทั้งหมดยังมีสภาคาบติ (อาบติที่เสมอกัน) อยู่ ไม่ประพฤติตามวิธีที่กล่าวมา 
ขืนทำอุโบสถ สงฆ์ทั้งหมดจะพ้นไปจากอาบติได้หรือไร 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า หากสงฆ์ทั้งหมดยัง มี สภาคาบ ติ 
อยู่ ไม่ประพฤติตามวิธีที่กล่าวมา ขืนทำอุโบสถ ด้วยประโยค ก. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สงฆ์ทั้งหมดจะพ้นไปจากอาบติได้หรือไร 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ ข้อความ นี้ ควรกำหนดอย่างไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า หาก 
สงฆ์ทั้งหมดยังมีสภาคา!ติอยู่ ไม่ประพฤติตามวิธีที่กล่าวมา ขืนทำอุโบสถ สงฆ์ทั้งหมดก็จะต้อง 
อาบติตามนัยที่กล่าวไว้ ดังนี้แล 

ข. วุตุตนเยเนว สพฺโพ สงฺโฆ อาปตุตึ อาปชฺชติ, 

ค. ตสฺมา สภาคาปตุติยา สติ สงฆสฺส ปดตกลฺลํ นาม น โหติ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคผล คือ แสดงผลของการกล่าวว่า สงฆ์ทั้งหมดก็จะต้อง 


อาบติตามนัยที่กล่าวไว้ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๓ 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สงฆ์ทั้งหมดก็จะต้องอาบ้ติตาม 
นัยที่กล่าวไว้ ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การกล่าวเช่นนั้นมีผลอะไรบ้าง 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงผลของการกล่าวเช่นนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า การกล่าว 
เช่นนั้นมีผล คือ เมื่อมีสภาคาบ้ติ กรรมของสงฆ์จึงไม่ชื่อว่ามีกาลที่สมควรแล้ว ดังนี้แล 

ค. ตสฺมา สภาคาปตฺติยา สติ สงฆสฺส ปดฺตกลฺลํ นาม น โหติ. 

ฆ. เดน วุดฺตํ “สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนฺตี”ติ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคนิคมนิยะ คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงคำอธิบายของคำว่า สภาคาปตฺติโย 
จ น ริชฺชนฺติ ด้วยประโยคต้นตั้งแต่ประโยคว่า สภาคาปตฺติโย จ น วิชฺชนฺตีติ เป็นต้นมา 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของข้อความนั้นคืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำลงท้ายของข้อความนั้นมิใช่ 

หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของข้อความนั้นด้วยประโยค ฆ. ดังนี้แล 

ค. ตสฺมา สภาคาปตฺติยา สติ สงฺฆสฺส ปดฺตกลฺลํ นาม น โหติ. 

ง. เอตาสุ หิ สภาคาปตฺตีสุ อริชุ'ชมานาสุ วิสภาคาปตฺตีสุ วิชฺชมานาสุปิ ปดฺตกลฺลํ 
โหติเยว. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความในประโยค ค. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ 


(^' &: ๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เมื่อมีสภาคาบติ กรรมของสงฆ์ 
จึงไม่ชื่อว่ามีกาลที่สมควรแล้ว ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงกล่าวถึงอาปัตติสภาคาบตเท่านั้น 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์ตรัสไว้ โดยสามัญทั่วไปว่า 
สภาคาปตฺติโย มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เมื่อไม่มี 
สภาคาบติ[โดยวัตถุ]เหล่านั้น แม้จะมีอาปัติที่ไม่เสมอกัน[โดยวัตถุ] กรรมก็ชื่อว่ามีกาลที่สมควร 
แล้วโดยแท้ เพราะเมื่อมีอาบติที่ไม่เสมอกัน[โดยวัตถุ] ก็เป็นอาปัติของบุคคล ไม่ใช่อาบติของ 
สงฆ์ ดังนั้น กรรมของสงฆ์จึงชื่อว่ามีกาลที่สมควรแล้ว ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๑๔ 

ก. วชฺชนียา จ ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนฺตีติ ฯเปฯ เอกวีสติ ปุคฺคลา วชฺชนียา นาม. 

ประโยคว่า วชฺชนียา จ ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนฺติ (บุคคลที่ควรเว้นไม่มีในหัตถบาส 
ของสงฆ์นั้น) หมายความว่า บุคคลที่ควรเว้นมี ๒๑ จำพวก คือ ฯลฯ 

ข. เด หตฺถปาสโต พหิกรณวเสน วชฺเชดพุพา. 

บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกหัตกบาล 
ค. เอเตสุ หิ ติวิเธ อุๆขิตฺตเก สติ อุโปสถ 0 กโรนฺโต สงฺโฆ ปาจิตฺติย 0 อาปชฺชติ, เสเสสุ 
ทุๆกฏ 0 . 

เพราะถ้าสงฆ์ที่กระทำอุโบสถกรรมเมื่อมีภิกษุผู้สูกสงฆ์ทอดทิ้ง ๓ จำพวกในบุคคล 
เหล่านั้น จะต้องอาบติปาจิตตีย์ เมื่อมีบุคคล ๑๘ จำพวกที่เหลือ จะต้องอาบติทุกกฏ 

ฆ. เอดุก จ ติรจฺฉานคโต ติ ยสฺส อุปสมฺปทา ปฏิๆ ขิดุ ตา. 

อนึ่ง ในเรื่องบุคคลที่ควรเว้นนี้ สัตว์ดิรัจฉาน คือ ผู้ที่ถูกห้ามการอุปสมบท 

ง. ติดุถิ ยา คหฏเจึเนว สงฺคหิตา. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๘๕๕ 


เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์นั่นแหละ 
จ. เอเต!] หิ วชฺชนียา นาม. 

เพราะแม้พวกเขาก็ชื่อว่าผู้ที่ควรเว้น 
ฉ. เอว 0 ปตฺตกลฺลํ อิเมหิ จตูหิ องฺเคหิ สงฺคหิต นฺติ เวทิตพฺพ 0 . 

โดยประการดังนี้ [อุโบสถ]กรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ เหล่านี้ [มีดันอุโบสถเป็นต้น] 
พึงทราบว่าเป็นกรรมที่สมควรแก่กาล 

ประโยคข้างด้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. วชฺชนียา จ ปุคฺคลา ตสฺมึ น โหนฺดีติ ฯเปฯ เอกวีสติ ปุคฺคลา วชฺชนียา นาม. 

ข. เต หตฺถปาสโต พหิกรณวเสน วชฺเชตพฺพา. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกสีมาหรือไร 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงบุคคลที่ควรเว้น ๒๑ จำพวก ด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกสถานที่ไหน 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกสีมา 

หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า บุคคล 
ดังกล่าวพึงถูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกหัตถบาส ไม่ใช่ทำให้อยู่นอกสีมา ดังนี้แล 

ข. เต หตฺถปาสโต พหิกรณวเสน วชฺเชตพฺพา. 

ค. เอเตสุ หิ ติวิเธ อุกขิตฺตเก สติ อุโปสถ 0 กโรนฺโต สงฺโฆ ปาจิตติยํ อาปชฺชติ, เสเสสุ 

ทุกุกฎ 0 - 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่บุคคลดังกล่าวพึงถูกเว้นโดย 
ทำให้อย่นอกหัตถบาส ไม่ใช่ทำให้อย่นอกสีมา 


๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคผล 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า บุคคลดังกล่าวพึงลูกเว้นโดย 
ทำให้อยู่นอกหัตกบาล ไม่ใช่ทำให้อยู่นอกสีมา ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อไม่เว้นบุคคลเหล่านั้น จะมีโทษอะไรเล่า (อีกอย่างหนึ่ง) 
เมื่อไม่เว้นบุคคลเหล่านั้น จะมีโทษเสมอกันหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่บุคคลดังกล่าวพึง 
ลูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกหัตกบาล ไม่ใช่ทำให้อยู่นอกสีมา มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงเหตุในการที่บุคคลดังกล่าวพึงลูกเว้นโดยทำให้อยู่นอกหัตกบาล ไม่ใช่ทำให้อยู่นอกสีมาว่า 
เมื่อไม่เว้นบุคคลเหล่านั้น จะมีโทษคือ เมื่อมีภิกษุผู้ลูกสงฆ์ทอดทิ้ง ๓ จำพวกในบุคคลเหล่านั้น 
จะต้องอาบติปาจิตตีย์ เมื่อมีบุคคล ๑๘ จำพวกที่เหลือ จะต้องอาบติทุกกฏ ดังนี้แล 

ค. เอเตสุ หิ ติวิเธ อุกขิตฺตเก สติ อุโปสถ 0 ภโรนุโต สงโ'ฆ ปาจิตฺติยํ อาปชฺชติ, เสเสสุ 

ทุ™- 

ฆ. เอตก จ ติรจฺฉานคโตติ ยสฺส อุปสมฺปทา ปฏิกฺขิตฺตา. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขดัดความ 
สงสัยว่า สัตว์ติรัจฉานในเรื่องนี้คืออะไร 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เพราะถ้าสงฆ์ที่ทำอุโบสถกรรม 
เมื่อมีภิกษุผู้ลูกสงฆ์ทอดทิ้ง ๓ จำพวกในบุคคลเหล่านั้น จะต้องอาบติปาจิตตีย์ เมื่อมีบุคคล ๑๘ 
จำพวกที่เหลือ จะต้องอาบเติทุกกฏ ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สัตว์ติรัจฉานในเรื่องนี้คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สัตว์ดิรัจฉานดังกล่าวควรเป็นวัวควายเป็นต้น 
โดยทั่วไปมิใช่หรือ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


&: ๗ 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า สัตว์ 
ดิรัจฉานในเรื่องนี้ คือ ผู้ที่ถูกห้ามการอุปสมบท ซึ่งก็คือครุฑหรือนาคเป็นต้นที่สามารถแปลง 
ร่างเป็นมนุษย์ได้ ดังนี้แล 

ฆ. เอตก จ ดิรจฺฉานคโตดิ ยสฺส อุปสมฺปทา ปฏิฤขิตฺตา. 

ง. ดิตฺถิยา คหฏฺเรเนว สงคหิตา. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า พระพุทธองค์มิได้ตรัสเดียรถีย์ไว้มิใช่หรือ เดียรถีย์จึงไม่ใช่บุคคลที่ควรเว้นหรือไร 
ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อนึ่ง ในเรื่องบุคคลที่ควรเว้นนี้ 
สัตว์ดิรัจฉาน คือ ผู้ที่ถูกห้ามการอุปสมบท ด้วยประโยค ฆ. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์มิได้ตรัสเดียรถีย์ไว้มิใช่หรือ 
เดียรถีย์จึงไม่ใช่บุคคลที่ควรเว้นหรือไร 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เดียรถีย์ 
นับเข้าในคฤหัสถ์นั้นแหละ ดังนั้น จึงเป็นคนที่ควรเว้น ดังนี้แล 

ง. ดิตฺถิยา คหฏฺเรเนว สงคหิตา. 

จ. เอเตปิ หิ วชฺชนียา นาม. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์ 
ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคผล 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เดียรถีย์นับเข้าในคฤหัสถ์นั้นแหละ 
ด้วยประโยค ง. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงนับเดียรถีย์เข้าในคฤหัสถ์ 


๘&:๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่เดียรถีย์นับเข้า 
ในคฤหัสถ์มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า เดียรถีย์ 
ก็ชื่อว่าผู้ที่ควรเว้น ดังนั้น จึงนับเข้าในคฤหัสถ์ ดังนี้แล 

ฉ. เอว 0 ปตฺตกลฺลํ อิเมหิ จตูหิ องฺเคหิ สงฺคหิตนฺติ เวทิตพฺพํ. 

ประโยค ฉ. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 

ประโยคต้น ชื่อว่า ประโยคนิคมนิยะ คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงเรื่องกรรม ที่ สมควรแก่กาลด้วย 
ประโยคต้นตั้งแต่ ยทิ สงฆสฺส ปดตกลฺลนฺติ เป็นด้นมาไว้ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของข้อความนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำลงท้ายของข้อความนั้นมิใช่ 

หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฉ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของข้อความนั้นด้วยประโยค ฉ. ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๑๕ 

ก. ภิๆขุคณนาติ “เอตฺตกา ภิๆขู อุโปสถคฺเค สนฺนิปติตา”ติ ภิๆขูนํ คณนา. 

คำว่า ภิกฺขุคณนา (การนับจำนวนภิกษุ) หมายความว่า การนับจำนวนภิกษุว่า ภิกษุ 
ที่ประชุมกันในโรงอุโบสถมีเพียงเท่านี้ 

ข. อิทมฺปี หิ อุภยํ กตฺวาว อุโปสโถ กาด พุ โพ. 

โดยแท้จริงแล้ว เมื่อกระทำกิจตั้ง ๒ อย่างนี้แล้วจึงทำอุโบสถได้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙ 


ก. ภิกฺขุคณนาติ “เอตุตกา ภิกฺขู อุโปสถคฺเค สนฺนิปติตา”ติ ภิกฺขูนํ คณนา. 

ข. อิทมฺปี หิ อุภยํ กตุวาว อุโปสโถ กาตพุโ'พ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหีกรณะ คือ ยํ้าความว่าเมื่อภิกษุบอกฤดูและนับจำนวน 
ภิกษุแล้วจึงทำอุโบสถได้ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำ ว่า ภิกฺขุ คณนา (การนับจำนวน 
ภิกษุ) หมายความว่า การนับจำนวนภิกษุว่า ภิกษุที่ประชุมกันในโรงอุโบสถมีเพียงเท่านี้ ด้วย 
ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดภิกษุจึงต้องบอกฤดูและนับจำนวนภิกษุ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ เมื่อภิกษุไม่บอกฤดูและไม่นับจำนวนภิกษุ 
การทำอุโบสถย่อมสำเร็จได้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เมื่อท่า 
กิจทั้งสองอย่างนี้แล้วจึงท่าอุโบสถได้ ถ้าไม่ท่าดังนี้ ก็ต้องอาบ้ติทุกกฏ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๑๖ 

ก. โอวาโทติ ภิๆขุโนวาโท. 

คำว่า โอวาโท (โอวาท) หมายความว่า การสั่งสอนนางภิกษุณี[ด้วยครุธรรม ๘] 
ข. นหิ ภิๆขุนีหิ ยาจิต 0 โอวาท 0 อนาโรเจตฺวา อุโปสถ 0 กาตุ 0 วฏฺฏติ. 

เพราะสงฆ์จะทำอุโบสถโดยไม่ได้บอกโอวาทที่นางภิกษุณีขอไม่ได้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. โอวาโทติ ภิฤชุโนวาโท. 

ข. นหิ ภิกฺขุนีหิ ยาจิต 0 โอวาท 0 อนาโรเจตวา อุโปสถ 0 กาตุ 0 วฏฺฏติ. 



0 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่คำว่า โอวาโท เป็นการ 
สั่งสอนนางภิกษุณีเท่านั้น 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคผล 
(อีกอย่างหนึ่ง) 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความในประโยคหน้าที่ระบุว่าเป็นการ 
สั่งสอนนางภิกษุณีเท่านั้น ไม่ ใช่ การสั่งสอนบุคคลอื่นมีภิกษุเป็นต้น 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหิยะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า โอวาโท หมายความว่า 
การสั่งสอนนางภิกษุณี ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดท่านจึงระบุว่าคำว่า โอวาโท เป็นการสั่งสอนภิกษุณี 
เท่านั้น ไม่ใช่การสั่งสอนบุคคลอื่น 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระอรรถกถาจารย้กล่าวไว้โดยสามัญทั่วไป 
ว่า โอวาโท มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า คำว่า 
โอวาโท เป็นการสั่งสอนนางภิกษุณีเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งสอนบุคคลอื่นมีภิกษุเป็นต้น เพราะสงฆ์ 
จะทำอุโบสถโดยไม่ได้บอกโอวาทที่นางภิกษุณีขอไม่ได้ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๑๗ 

ก. “ปาติโมๆข 0 อุทฺทิสิสฺสามี”ติ อิทํ ปาริสุทฺธิอาโรจนสฺส การณวจนํ. 

คำว่า ปาติโมฤขํ อุทฺทิสิสฺสามิ (ข้าพเจ้าดักสวดปาติโมกข์) นี้ กล่าวถึงเหตุในการ 
บอกความบริสุทธิ้ 

ข. “น จ ภิกฺขเว สาปตฺติเกน ปา ติ โมๆข 0 โสดพุพ 0 , โย สุเณ ยฺย อาปดฺติ ทุๆกฏสฺสา”ติ 
หิ วจนโต อปริสุทฺเ ธหิ ปาดึโมๆขํ โสตุ๊ น วฏฏติ. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


^0^1? (จิ) 


เพราะภิกษุผู้ไม่บริสุทธใม่ควรฟังปาติโมกข์ ดังพระพุทธดำรัสว่า น จ ภิฤขเว 
สาปตฺติเกน ปาดิโมฤขํ โสตพฺพํ. โย สุเณยฺย, อาปตฺดิ ทุกกฏสฺส (ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มี 
อาบติไม่ควรฟังปาติโมกข์ รูปใดฟัง ต้องอาบติทุกกฏ) 

ค. เต น วุดฺต 0 - ปาริสุทฺธึ อายสุมนุโต อาโรเจถ. ปาติโมๆข 0 อุทฺทิสิสฺสามีติ. 

ดังนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ปา'ริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต อาโรเจถ. ปาดโมฤขํ 
อุทฺทิสิสฺสามิ (ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านจงบอกความบริสุทธี้ ข้าพเจ้าดักสวดปาติโมกข์) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. “ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ อิทํ ปาริสุทธิอาโรจนสฺส การณวจนํ. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น เพราะอธิบายคำว่า ปาติโมกฺขํ 
อุทฺทิสิสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์) 

ประโยค ต้น ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า ปา ติ โม กฺขํ อุทฺทิสิสฺ สา มิ 
(ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำว่า ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามิ นี้เป็นคำกล่าวถึงอะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ คำ ดังกล่าวเป็น คำ ปฏิญญาหรือไร 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า คำนั้น 
กล่าวถึงเหตุในการบอกความบริสุทธิ้ ไม่ใช่คำปฏิญญา ดังนี้แล 

ก. “ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ อิทํ ปาริสุทธิอาโรจนสฺส การณวจนํ. 

ข. “น จ ภิกฺขเว สาปดฺติเกน ปาติโมกฺขํ โสตพฺพํ, โย สุเณยฺย อาปตฺติ ทุกกฏสฺสา”ติ 
หิ วจนโต อปริสุทฺเธหิ ปาติโมกฺขํ โสตุ๊ น วฏฺฏติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุของประโยค ก. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคผล (หิ ศัพท์ทำหน้าที่การณโชตกะ คือ แสดงเหตุ) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 


(^๖๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามิ 
(ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์) นี้ กล่าวถึงเหตุในการบอกความบริสุทธิ้ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดคำว่า ปาติ'โมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามิ นี้ จึงกล่าวถึงเหตุใน 
การบอกความบริสุทธิ้ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ เมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่า ปา'ริสุทฺธึ อาโรเจถ 
เนื้อความที่ปรารถนาย่อมสำเร็จได้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ภิกษุผู้ 
ไม่บริสุทธิ้ไม่ควรฟังปาติโมกข์ ดังพระพุทธดำรัสว่า น จ ภิฤขเว เป็นต้น ดังนั้น คำว่า ปาติโมฤขํ 
อุทฺทิสิสฺสามิ นี้ จึงกล่าวถึงเหตุในการบอกความบริสุทธิ้ ดังนี้แล 

ก. “ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ อิทํ ปาริสุทธิอาโรจนสฺส การณวจนํ. 

ข. “น จ ภิกฺขเว สาปตฺติเกน ปาติโมกฺขํ โสตพฺพํ, โย สุเณยฺย อาปตฺติ ทุกกฏสฺสา”ติ 
หิ วจนโต อปริสุทฺเธหิ ปาติโมกฺขํ โสตุ๊ น วฏฺฏติ. 

ค. เตน วุตฺตํ- ปา'ริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต อาโรเจถ. ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามีติ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 

ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคนิคมนิยะ คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงคำอธิบายของคำว่า ปา'ริสุทฺธึ 
อายสฺมนฺโต อาโรเจถ. ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามิ ด้วยประโยคต้นที่กล่าวมาแล้ว 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของประโยคนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำลงท้ายของประโยคนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของประโยคนั้นด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 

ข. น จ ภิกฺขเว สาปตฺติเกน ปาติโมกฺขํ โสตพฺพํ, โย สุเณยฺย อาปตฺติ ทุกกฏสฺสา”ติ 
หิ วจนโต. 


คำว่า “น จ ภิกฺขเว ฯเปฯ วจนโต วิธีปทานุสัมพันธ์ว่า 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


ดา 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ้ไม่ควรฟัง 
ปาติโมกข์ ด้วยคำว่า อปริสุทฺเธหิ ปาติโมกฺขํ โสตุ๊ น วฏฺฏติ (เพราะภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ้ไม่ควรฟัง 
ปาติโมกข์) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การที่ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ้ไม่ควรฟังปาติโมกข์ บุคคลย่อมรู้ 

ได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงหลักฐานในเรื่องนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวว่า น จ ภิกฺขเว เป็นต้น อธิบาย 
ว่า เราได้แสดงหลักฐานในเรื่องนั้นด้วยคำว่า น จ ภิกฺขเว เป็นด้น ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๑๘ 

ก. เอ ตฺถ สิ ยา “สงฺโฆ อุโปส ถ 0 ก เรยฺย, ปาติโมๆข 0 อุทฺทิเสยฺยา”ติ วุตฺตตฺตา อิธาปี 
“ปาติโมๆข 0 อุทฺทิสิสฺสตี”ติ วตฺดพฺพ 0 , 

ถามว่า : แม้ในประโยคนี้ก็ควรกล่าว[ด้วยนามโยคะ]ว่า ปาดิโมฤขํ อุทฺทิสิสฺสติ 
(สงฆ์ดักสวดปาติโมกข์) เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย, ปาติโมฤขํ 
อุทฺทิเสยย (สงฆ์พึงทำอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์) 

ข. เอว ฌฺหิ สติ ปุพฺเพนาปรํ สใ4ธิยตี ติ. 

เมื่อเป็นดังนี้ คำหน้า[คือ ปาติโมฤขํ อุทฺทิเสยฺย] และคำหลัง [คือ ปาดโมฤขํ อุทฺ- 
ทิสิสฺสติ] ย่อมถึงความสอดคล้องกันมิใช่หรือ 
ค. วุจฺจเต. 

ตอบว่า : 

ฆ. วจนมตฺตเมเวตํ น สนฺธิยติ. 

คำดังกล่าวไม่เสมอกันเพียงศัพท์เท่านั้น 
ง. ลกฺขณโต ปน สเมติ. 

แด 1 เสมอกันโดยลักษณะ 





กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


จ. สงฺฆสฺส สามคฺคิยา, คณสฺส สามคฺคิยา, ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสา สงฺฆสฺส อุทฺทิฏรํ โทติ 
ปาติโมๆขนฺติ อิทฌฺ เหตุ ถ ลๆขณํ, 

ดังจะเห็นได้ว่า ลักษณะในการสวดปาติโมกข์นั้นมีอย่างนี้ว่า สงฺฆสฺส สามคฺคิยา 
คณสฺส สามคฺคิยา ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสา สงฆสฺส อุทฺทิฏฺรํ โหติ ปาติโมฤขํ (ปาติโมกข์ของ 
สงฆ์ได้สวดแล้ว เพราะสงฆ์พร้อมเพรียงกัน เพราะคณะพร้อมเพรียงกันและเพราะการสวด 
ของบุคคล) 

ฉ. ตสฺมา “ปาติโมๆข 0 อุทฺทิสิสฺสามี”ติ อิทเมเวตุถ วตุดพฺพ 0 . 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงควรกล่าวประโยคว่า ปาติโมฤขํ อุทฺทิสิสฺสามี (ข้าพเจ้าลัก 
สวดปาติโมกข์) นั้นในพากย์นี้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. เอตฺถ สิยา “สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย, ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺยา”ติ วุตฺตตฺตา อิธาปี 
“ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสตี”ติ วตฺตพฺพํ, 

ข. เอวฌฺหิ สติ ปุพฺเพนาปรํ สนฺธิยตีติ. 

ค. วุจฺจเต. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควิสัชชนา คือ ตอบคำถาม 

ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคปุจฉา คือ แสดงคำถาม 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดง คำ ถามด้วยประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำตอบของคำถามนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดง คำ ตอบของ คำ ถามนั้น มิ ใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้แสดง 
คำตอบของคำถามนั้นด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 

ก. เอตฺถ สิยา “สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย, ปาติโมถฺขํ อุทฺทิเสยฺยา”ติ วุตฺตตุตา อิธาปี 
“ปาติโมถฺขํ อุทฺทิสิสฺสตี”ติ วตฺตพฺพํ, 

ข. เอวฌหิ สติ ปพเพนาปรํ สนธิยตีติ. 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๘อ&' 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคผล คือ แสดงผลของการกล่าวด้วยนามโยคะว่า อุทฺทิสิสฺสติ 
จึงสอดคล้องกับคำก่อนว่า สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย, ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยย 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคการณะ (หิ ศัพท์ทำหน้าที่ผลโชตกะ) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า การกล่าวด้วยนามโยคะว่า 
อุทฺทิสิสฺสติ ย่อมสอดคล้องกับคำก่อนว่า สงโ'ฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย, ปาติโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺย ด้วย 
ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ผลอะไรย่อมมีได้ด้วยการกล่าวว่า อุทฺทิสิสฺสติ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงผลดังกล่าวมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. เพื่ออธิบายว่า ผล 
ดังกล่าวคือ คำหน้าอันได้แก่ ปาติ'โมกฺขํ อุทฺทิเสยย และคำหลังอันได้แก่ ปาติโมถฺขํ อุทฺทิสิสฺสติ 
ย่อมถึงความสอดคล้องกัน ดังนี้แล 

ค. วุจฺจเต. 

ฆ. วจนมดฺตเมเวตํ น สนฺธิยติ. 

ง. ลกฺขณโต ปน สเมติ. 

จ. สงฆสฺส สามคฺคิยา, คณสฺส สามคฺคิยา, ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสา สงฆสฺส อุทฺทิฏฺรํ โหติ 
ปาติโมฤขนฺติ อิทฌฺเหดฺถ ลฤขณํ, 

ประโยค ฆ. ง. และ จ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า 
เพื่อแสดงคำตอบโดยละเอียด 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่าเราจะกล่าวคำตอบ ด้วย 

ประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำตอบนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำตอบนั้นมิใช่หรือ 




กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. ง. และ จ. อธิบาย 
ว่า เราได้แสดงคำตอบนั้นด้วยประโยค ฆ. ง. และ จ. ดังนี้แล 

ฆ. วจนมตฺตเมเวตํ น สนฺธิยติ. 

ง. ลฤขณโต ปน สเมติ. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ ประโยคแสดงความคล้อยตาม เนื่องจากไม่ 
ประกอบด้วย น ปฏิเสธ 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ คือ ประโยคแสดงความขัดแย้ง เนื่องจาก 
ประกอบด้วย น ปฏิเสธ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงประโยคพยติเรกะด้วยประโยค ฆ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคอันวยะของประโยคพยติเรกะนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยคอันวยะของประโยค 
พยติเรกะนั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เราได้แสดง 
ประโยคอันวยะของประโยคพยติเรกะนั้น ดังนี้แล 

ง. ลกฺขณโต ปน สเมติ. 

จ. สงฆสฺส สามคฺคิยา, คณสฺส สามคฺคิยา, ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสา สงฆสฺส อุทฺทิฏฺรํ โหติ 
ปาติโมกขนฺติ อิทฌฺเหตก สก.ขณํ, 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหีกรณะ คือ ยํ้าความในประโยค ง. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหิยะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำดังกล่าวเสมอกันโดยลักษณะ 
ด้วยประโยค ง. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ลักษณะนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะดังกล่าวมิใช่หรือ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 




พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงลักษณะนั้นด้วยประโยค จ. ว่า ลักษณะในการสวดปาติโมกข์นั้นมีอย่างนี้ว่า สงฆสฺส 
สามคฺคิยา คณสฺส สามคฺคิยา ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสา สงฆสฺส อุทฺทิฏฺรํ โหติ ปาติโมกฺขํ ดังนี้แล 

ฆ. วจนมตฺตเมเวตํ น สนฺธิยติ. 

ง. ลกฺขณโต ปน สเมติ. 

จ. สงฆสฺส สามคฺคิยา, คณสฺส สามคฺคิยา, ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสา สงฆสฺส อุทฺทิฏฺรํ โหติ 
ปาติโมกฺขนฺติ อิทฌฺเหตก ลกฺขณํ, 

ฉ. ตสฺมา “ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ อิทเมเวตก วตฺตพฺพํ. 

ประโยค ฉ. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 

ประโยค ฆ. ง. และ จ. ชื่อว่า ประโยคนิคมนิยะ คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดง คำ ตอบด้วยประโยค ฆ. ง. และ จ. 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของคำตอบนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดง คำ ลงท้ายของ คำ ตอบนั้น มิ ใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฉ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของคำตอบนั้นด้วยประโยค ฉ. ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๑๙ 

ก. เอ ตฺถ จ กิฌฺจา!) “ปาติโมๆข 0 อุทฺทิสิสฺสามี”ติ วุตฺตตุตา “สุโณถ มนสิ กโรถา”ติ 
วตฺตุ๊ ยุตฺตํ วิย ทิสฺสติ, 

อนึ่ง ในคำนี้[ว่า สาธุก 0 สุโณม มนสิ กโรม (จงฟังให้ดี จงใส่ใจ)] การสวดว่า สุโณถ 
มนสิ กโรถ (ท่านตั้งหลายจงฟังให้ดี จงใส่ใจ) ดูเหมือนจะสมควรกว่า เพราะกล่าวไว้ว่า 
ปาติโมฤขํ อุทฺทิสิสฺสามิ (ข้าพเจ้าจักสวดปาติโมกข์) 

ข. “สงโฆ อโปสถ 0 กเรยยา”ติ อิมินา ปน น สเมติ. 






กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


แต่การสวดอย่างนั้นไม่สอดคล้องกับคำว่า สงโ'ฆ อุโปสถํ กเรยฺย นี้ 
ค. สมคฺคสฺส หิ สงฺฆสฺเสตํ อุ โปสถกรณํ, 

เพราะการทำอุโบสถเป็นของสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน 
ฆ. ปาติโมๆขุทฺเทสโก จ สงฺฆปริยาปนฺโนว. 

และภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ก็นับเนื่องในสงฆ์นั้นแหละ 
ง. อิจฺจสฺส สงฺฆปริยาปใ4นตุ ตา “สุ โณม มน สิ กโรมา” ติ อิทเมว วตุตุ ยุตุต 0 . 

ดังนั้น จึงควรกล่าวคำว่า สุโณม มนสิ กโรม นี้เท่านั้น เพราะภิกษุผู้สวดปาติ- 
โมกข์นั้นนับเนื่องในสงฆ์ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. เอตฺถ จ กิฌฺจาปิ “ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ วุตฺตตุตา “สุโณถ มนสิ กโรถา”ติ วตฺตุ๊ 
ยุดฺตํ วิย ทิสฺสติ, 

ข. “สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺยา”ติ อิมินา ปน น สเมติ. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสัมภาวนา คือ ประโยคแสดงการชมเชย 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคครหา คือ ประโยคแสดงการตำหนิ กิฌฺจาปิ ศัพท์ทำหน้าที่ 
สัมภาวนาโชตกะ ส่วน ปน ศัพท์ทำหน้าที่ครหาโชตกะ ในที่บางแห่งก็มีประโยคครหาอยู่หน้า 
ประโยคสัมภาวนาเช่นกันตามสมควร 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงประโยคสัมภาวนาด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคครหาที่คู่กับประโยคสัมภาวนา คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงประโยคครหานั้น มิ ใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงประโยคครหาด้วยประโยค ช. ดังนี้แล 

ก. เอตฺถ จ กิฌฺจาปิ “ปาติโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามี”ติ วุตฺตดุตา “สุโณถ มนสิ กโรถา”ติ วดฺตุ๊ 
ยุตฺตํ วิย ทิสฺสติ, 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^'๖๙ 


ข. “สงฺโฆ อุโปสถํ กเรยฺยา”ติ อิมินา ปน น สเมติ. 

ค. สมคฺคสฺส หิ สงฺฆสฺเสต 0 อุโปสถกรณํ, 

ฆ. ปาติโมกฺขุทฺเทสโก จ สงฺฆปริยาปนฺโนว. 

ประโยค ค. และ ฆ. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุของการสวดว่า สุโณถ 
มนสิ กโรถ ไม่สอดคล้องกับคำว่า สงโ'ฆ อุโปสถํ กเรยฺย 

ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคผล (หิ ศัพท์ทำหน้าที่การณโชตกะ) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า การสวดว่า สุโณถ มน สิ กโรถ 
(ท่านทั้งหลายจงฟังให้ดี จงใส่ใจ) ดูเหมือนจะสมควรกว่า เพราะกล่าวไว้ว่า ปาติโมกข 0 อุท¬ 
ทสิสฺสามิ (ข้าพเจ้าสักสวดปาติโมกข์) แต่การสวดอย่างนั้นไม่สอดคล้องกับคำว่า สงโ'ฆ อุโปสถ 0 
กเรยฺย ด้วยประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดท่านจึงกล่าวว่า การสวดว่า สุโณถ มนสิ กโรถ ไม่ 
สอดคล้องกับคำว่า สงโ'ฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่การสวดว่า สุโณถ 
มนสิ กโรถ ไม่สอดคล้องกับคำว่า สงฺโฆ อุโปสถํ กเรยฺย มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงเหตุว่า การทำอุโบสถเป็นของสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน และภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ก็นับเนื่อง 
ในสงฆ์นั้นแหละ ดังนั้น การสวดว่า สุโณถ มนสิ กโรถ ไม่สอดคล้องกับคำว่า สงโฆ อุโปสถํ 
กเรยฺย ดังนี้แล 

ค. สมคฺคสฺส หิ สงฆสฺเสต 0 อุโปสถกรณํ, 

ฆ. ปาติโมกฺขุทฺเทสโก จ สงฺฆปริยาปนฺโนว. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า การสวดว่า สุโณถ มนสิ กโรถ ไม่สอดคล้องกับคำว่า สงโ'ฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย เพราะเหตุ 
คือ การทำอุโบสถเป็นของสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันเท่านั้นหรือ 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ (จ ศัพท์ท่าหน้าที่วากยสมุจจยะ คือ รวบรวมพากย์) 


(^๗๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า การสวดว่า สุโณถ มนสิ 
กโรถ ไม่สอดคล้องกับคำว่า สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย เพราะเหตุคือการทำอุโบสถเป็นของสงฆ์ผู้ 
พร้อมเพรียงกัน ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การสวดว่า สุโณถ มนสิ กโรถ ไม่สอดคล้องกับคำว่า สงฺโฆ 
อุโปสถ 0 กเรยฺย เพราะเหตุคือการทำอุโบสถเป็นของสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันเท่านั้นหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงเหตุอื่นที่ยิ่งขึ้นไปอีกมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงเหตุอื่นที่ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เพราะภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ก็นับเนื่องในสงฆ์นั้นแหละ ดังนั้น การ 
สวดว่า สุโณถ มนสิ กโรถ จึงไม่สอดคล้องกับคำว่า สงฺโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย ดังนี้แล 

ค. สมคฺคสฺส หิ สงฆสฺเสต 0 อุโปสถกรณํ, 

ฆ. ปาติโมกฺขุทฺเทสโก จ สงฺฆปริยาปนฺโนว. 

ง. อิจฺจสฺส สงฺฆปริยาปนฺนตุตา “สุโณม มนสิกโรมา”ติ อิทเมว วดฺตุ๊ ยุตต 0 . 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยคด้น ซึ่งในที่นี้ 
คือ ผลที่ได้ริบจากประโยค ก. และ ข. 

ประโยค ค. และ ฆ. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคลัทธคุณะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า การสวดว่า สุโณถ มนสิ กโรถ 
ไม่สอดคล้องกับคำว่า สงโฆ อุโปสถ 0 กเรยฺย ด้วยประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคดังกล่าวมีผลพลอยได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. 
และ ข. มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เราแสดง 
ถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. และ ข. ว่า ภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ควรกล่าวคำว่า สุโณม มนสิ 
กโรม นี้เท่านั้น เพราะภิกษุนั้นนับเนื่องในสงฆ์ ดังนี้แล 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(ซิ) 


ตัวอย่าง ๒๐ 

ก. เอวเมวํ ฯเปฯ โหตีติ อตฺโถ”ติ. 

ในประโยคว่า เอวเมว 0 ฯเปฯ นั้นหมายความว่า ภิกษุแต่ละรูปต้องรู้อย่างนี้ว่า 
ภิกษุนี้ถามเรา 

ข. ต 0 น ยุชฺชติ. 

ความเห็นนั้นไม่ สมควร 
ค. กสฺมา. อตฺถพฺยฌฺชนเภทโต. 

เพราะเหตุไร เพราะมี เนื้อความ และศัพท์ต่างกัน 
ฆ. อนุสฺสาวนฌฺหิ นาม อดฺถโต จ พฺยฌฺชนโด จ อภินฺนํ โหติ “ทุติยมฺปี เอตมดฺถํ 
วทามี”ติอาทีสุ วิย, 

กล่าวคือ ขึ้นชื่อว่าคำสวดย่อมไม , ต่างกันทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ ดังคำ[ในการ 
สวดกรรมวาจา]ว่า ทุติยมฺปิ เอตมตฺถํ วทามิ (ข้าพเจ้าขอกล่าวเนื้อความนี้เป็นครั้งที่ ๒) เป็นต้น 

ง. “ยสฺส สิยา”ติอาทิวจนตฺตยํ ปน อตฺถโตปิ พฺยฌฺชนโต!) ภินฺนํ, 

แต่คำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา เป็นต้นต่างกันทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ 
จ. เตนสฺส อนุสฺสาวนตฺตํ น ยุชฺชติ. 

ดังนั้น ความเป็นคำสวดของคำทั้ง ๓ นั้นจึงไม่สมควร 
ฉ. ยทิ เจต 0 ยาวตติยานุสฺสาวนํ สิยา, นิทานุทุเทเส อนิฏจิเตปิ อาปตฺติ สิยา. 

ถ้าคำนั้นพึงเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ ก็จะต้องมีอาบัติ เมื่อยังสวดหัวข้อของคำ 
เริ่มเรื่องไม่จบ 

ช. น จ ยุตฺตํ อนาปตฺติ ๆ เขดฺเต อาปตฺดึ อาปชฺชิตุ. 

และการต้องอาบัติในฐานะที่ไม่ควรต้อง ย่อมไม่สมควร 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 


ก. เอวเมวํ ฯเปฯ โหต็ติ อดโถ”ติ. 


(^๗๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ข. ต 0 น ยุชฺชติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า ความเห็นของอาจารย์บางท่านนั้นสมควรหรือไม่ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงความเห็นของอาจารย์บางท่าน 
ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ความเห็นนั้นสมควรหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรพิจารณ์ว่าความเห็นนั้นสมควรหรือ 
ไม่สมควรมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราพิจารณ์ 
ว่า ความเห็นของอาจารย์บางท่านนั้นไม่สมควร ดังนี้แล 

ข. ตํ น ยุชุชติ. 

ค. กสฺมา. อตฺถพฺยฌฺชนเภทโต. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่ความเห็นของอาจารย์บาง 
ท่านไม่สมควร 

[คำว่า กสฺมา ชื่อว่า ประโยคปุจฉา 

คำว่า อตฺถพฺยฌฺชนเภทโต เป็นประโยควิสัชชนา] 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคผล 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ความเห็นของอาจารย์บางท่าน 
ไม่สมควร ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดความเห็นนั้นจึงไม่สมควร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรจะแสดงเหตุในการที่ความเห็นนั้นไม่ 
สมควรมิใช่หรือ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


ถเต 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงเหตุในการที่ความเห็นนั้นไม่สมควรว่า เพราะมีเนื้อความและศัพท์ต่างกัน ดังนี้แล 

ค. กสฺมา. อตฺถพฺยฌฺชนเภทโต. 

ฆ. อนุสฺสาวนฌฺหิ นาม อตฺถโต จ พฺยฌฺชนโต จ อภินฺนํ โหติ “ทุติยมฺปิ เอตมตฺถํ 
วทามี”ติอาทีสุ วิย, 

ง. “ยสฺส สิยา”ติอาทิวจนตตยํ ปน อตฺถโตปี พฺยฌฺชนโตปิ ภินฺนํ, 

จ. เตนสฺส อนุสฺสาวนตฺตํ น ยุชุชติ. 

ประโยค ฆ. ง. และ จ. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายเหตุในการที่ความเห็นนั้น 
ไม่สมควร (หิ ศัพท์ในประโยค ฆ. ทำหน้าที่วิตถารโชตกะ) 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ความเห็นนั้นไม่สมควร เพราะ 
มีเนื้อความและศัพท์ต่างกัน ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เนื้อความและศัพท์ย่อมต่างกันอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรอธิบายลักษณะต่างกันของเนื้อความ 
และศัพท์นั้นมิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) แม้เนื้อความและศัพท์จะต่างกัน ความเห็นนั้นก็สมควร 
ได้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. ง. และ จ. อธิบาย 
ว่า เราได้แสดงลักษณะที่ต่างกันของเนื้อความและศัพท์นั้นว่า ขึ้นชื่อว่า คำสวดย่อมไม่ต่างกัน 
ทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ ดังคำ[ในการสวดกรรมวาจา]ว่า ทุติยมุปี เอตมตฺถํ วทามิ เป็นต้น แต่ 
คำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา เป็นต้นต่างกันทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ ดังนั้น ความเป็นคำสวดของคำ 
ทั้ง ๓ นั้นจึงไม่สมควร ดังนี้แล 

ฆ. อนุสฺสาวนฌฺหิ นาม อตฺถโต จ พฺยฌฺชนโต จ อภินฺนํ โหติ “ทุติยมฺปิ เอตมตฺถํ 
วทามี”ติอาทิสุ วิย, 

ง. “ยสุส สิยา”ติอาทิวจนตตยํ ปน อตฺถโตปี พฺยฌฺชนโตปี ภินฺนํ, 


(^๗(^ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น เพราะกล่าวถึงคำทั้ง ๓ ว่า 
ยสฺส สิยา เป็นต้นว่าต่างกนทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ (ปน ศัพท์ทำหน้าที่ปักขันดรโชตกะ) 
ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคปักชะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ขึ้นชื่อว่าคำสวดย่อมไม่ต่างกัน 
ทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ ดังคำ[ในการสวดกรรมวาจา]ว่า ทุติยมฺปิ เอตมดฺถํ วทามิ เป็นต้น ด้วย 
ประโยค ฆ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำทั้งสามว่า ยสฺส สิยา เป็นต้น บุคคลพึงกำหนดอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำทั้งสามว่า ยสฺส สิยา เป็นต้นไม่ต่างกัน 
ทั้งโดยเนื้อความและศัพท์หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า คำทั้ง ๓ 
นั้น ต่างกันทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ ดังนี้แล 

ง. “ยสุส สิยา”ติอาทิวจนตตยํ ปน อตฺถโตปี พฺยฌฺชนโตปิ ภินฺ , นํ, 

จ. เตนสฺส อนุสฺสาวนตด 0 น ยุชฺชติ. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคผล คือ แสดงผลของการที่คำทั้งสามว่า ยสฺส สิยา เป็นต้น 
ต่างกันทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคการณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา เป็นต้น 
ต่างกันทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ด้วยประโยค ง. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การกล่าวเช่นนั้นมีผลอะไรบ้าง 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงผลของการกล่าวเช่นนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนื้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า เพราะคำทั้ง 
๓ ว่า ยสฺส สิยา เป็นต้นต่างกันทั้งโดยเนื้อความและศัพท์ ดังนั้น ความเป็นคำสวดของ 
คำทั้ง ๓ นั้นจึงไม่สมควร ดังนี้แล 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^๗ &: 


จ. เตนสฺส อนุสฺสาวนตฺตํ น ยุชฺชติ. 

ฉ. ยทิ เจต 0 ยาวตติยานุสฺสาวนํ สิยา, นิ , ทานุทฺเทเส อนิฏฺริเตปี อาปตฺติ สิยา. 

ประโยค ฉ. ชื่อว่า ประโยคลัทธโทสะ คือ แสดงโทษที่ได้รับจากประโยคต้น 
ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคลัทธโทสิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคล้ทธโทสะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ความเป็นคำสวดของคำทั้ง ๓ 
นั้น ไม่สมควร ด้วยประโยค จ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ถ้าคำทั้ง ๓ นั้นเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ โทษอะไรย่อมมี 

ได้หรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงโทษในการที่คำทั้ง ๓ นั้นเป็น 
คำสวดถึงครั้งที่ ๓ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฉ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงโทษในการที่คำทั้ง ๓ นั้นเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ ด้วยประโยค ฉ. ว่า ถ้าคำนั้นพึงเป็นคำ 
สวดถึงครั้งที่ ๓ ก็จะต้องมีอาบํติเมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ดังนี้แล 

ฉ. ยทิ เจต 0 ยาวตติยานุสฺสาวนํ สิยา, นิ , ทานุทฺเทเส อนิฏฺริเตปิ อาปดฺติ สิยา. 

ช. น จ ยุตต 0 อนาปดติฤเขดฺเต อาปตฺดึ อาปชฺชิตุ๊. 

ประโยค ช. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า การกล่าวว่าภิกษุต้องอาบติเมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ย่อมสมควรหรือ 
ประโยค ฉ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ถ้าคำนั้นพึงเป็นคำสวดถึงครั้งที่ 
๓ ก็จะต้องมีอายัติเมื่อยังสวดหัวข้อของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ด้วยประโยค ฉ. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การกล่าวว่าภิกษุต้องอาบติเมื่อยังสวดหัวข้อ 
ของคำเริ่มเรื่องไม่จบ ย่อมสมควรหรือไร 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลควรกำหนดข้อความนั้นอย่างไร 


6ไเ เ!? 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ช. อธิบายว่า การต้อง 
อาบติในฐานะที่ไม่ควรต้อง ย่อมไม่สมควร ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๒๑ 

ก. อปเร “อนุสุสาวิด นุ”ติ ปทสฺส อนุสฺสาเวตพฺพใ4ติ อตฺถํ วิกปฺฝ ตุ' วา ฯเปฯ วุตฺต นฺติ 

อาทุ. 

อาจารย์ท่านอื่นดำริเนื้อความของบทว่า อนุสฺสาวิด 0 ว่า อนุสฺสาเวตพฺพํ (พึงสวด) 
จึงกล่าวว่า ฯเปฯ 

ข. ตมฺปิ น ยุชฺชติ, 

แม้ความเห็นนั้นก็ไม่สมควร 
ค. กสฺมา. อดฺถ ยุตฺตีนํ อภาวโต. 

เพราะเหตุไร เพราะไม่มีเนื้อความ[ที่เป็นอนาคตกาล]และเหตุสมควร 

ฆ. อิทฌฺหิ ปทํ เกจิ “อนุสฺสาวิดนุ”ติ สชฺฌายนุติ, เกจิ “อนุสฺสาเวตนุ”ติ, ตํ อุภยํ 
วาปี อดีตกาลเมว ทีเปติ, น อนาคต 0 . 

กล่าวคือ บางรูปสาธยายบทนี้ว่า อนุสฺสาวิด 0 บางรูปสาธยายว่า อนุสฺสาเวตํ แม้บททั้ง 
๒ นั้นก็บ่งถึงอดีตกาลอย่างเดียว ไม่ใช่อนาคตกาล 

ง. ยทิ จสฺส อยํ อดฺโถ สิยา, “อนุสฺสาวิตํ เหสฺสดี” ติ วเทยฺย. 

ถ้าบทดังกล่าวจะพึงมีเนื้อความอย่างนี้[ว่า อนุสฺสาเวตพฺพ 0 (พึงสวด)] พระพุทธ- 
องค์ก็ควรตรัสว่า อนุสฺสาวิด 0 เหสฺสติ (ดักสวด) 

จ. เอว 0 ดาว อตฺถาภาวโต น ยุชฺชติ. 

ความเห็นนั้นจึงไม่สมควรเพราะไม่มีเนื้อความ[ที่ลง ต ปีจดัยในอนาคตกาล]ก่อน 
ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. อปเร “อนุสฺสาวิตนุ”ติ ปทสฺส อนุสฺสาเวตพฺพนฺติ อตฺถํ วิกปฺเปตฺวา ฯเปฯ วุตฺตนฺติ อาทุ. 




ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^'๗๗ 


ข. ตมฺปิ น ยุชฺชติ, 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า ความเห็นของคนอื่นนั้นสมควรหรือไม่ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวถึงความเห็นของคนอื่น ด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ความเห็นนั้นสมควรหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรพิจารณ์ว่าความเห็นนั้นสมควรหรือ 
ไม่สมควรมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราพิจารณ์ 
ว่า ความเห็นของคนอื่นนั้นไม่สมควร ดังนี้แล 

ข. ตมปี น ยุชฺชติ, 

ค. กสฺมา. อตฺถยุตฺตีนํ อกาวโต. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่ความเห็นของคนอื่นไม่สมควร 

[คำว่า กสฺมา ชื่อว่า ประโยคปุจฉา 

คำว่า อตฺถยุตฺตีนํ อภาวโต เป็นประโยควิสัชชนา] 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคผล 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ความเห็นของคนอื่นไม่สมควร 
ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดความเห็นของคนอื่นนั้นจึงไม่สมควร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรจะแสดงเหตุในการที่ความเห็นนั้นไม่ 
สมควรมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 


^0 6ไเ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


แสดงเหตุในการที่ความเห็นนั้นไม่สมควรว่า เพราะไม่มีเนื้อความที่เป็นอนาคตกาล และเหตุ 
สมควร ดังนี้แล 

ค. กสฺมา. อตฺถยุตฺตีนํ อภาวโต. 

ฆ. อิทฌฺหิ ปท 0 เกจิ “อนุสฺสาวิตนฺ”ติ สชฺฌายนฺติ, เกจิ “อนุสฺสาเวตนฺ” 1 ติ, ติ อุภยํ วาปิ 
อดีตกาลเมว ทีเปติ, น อนาคติ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายเหตุในการที่ความเห็นของคนอื่นนั้น 
ไม่สมควร (หิ ศัพท์ทำหน้าที่วิตถารโชตกะ) 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่าความเห็นของคนอื่นนั้นไม่สมควร 
เพราะไม่มีเนื้อความที่เป็นอนาคตกาลและเหตุสมควร ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เนื้อความที่เป็นอนาคตกาลและเหตุสมควรย่อมไม่มีอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรอธิบายลักษณะ ที่ ไม่ มี เนื้อความ ที่ เป็น 
อนาคตกาลและเหตุสมควรมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงลักษณะที่ไม่มีเนื้อความที่เป็นอนาคตกาลก่อนว่า บางรูปสาธยายบทนี้ว่า อนุสฺสาวิตํ บาง 
รูปสาธยายว่า อนุสฺสาเวตํ แม้บททั้งสองนั้นก็บ่งถึงอดีตกาลอย่างเดียว ไม่ใช่อนาคตกาล ดังนื้แล 
ฆ. อิทฌฺหิ ปท 0 เกจิ “อนุสฺสา 1 วิตนุ”ติ สชฺฌายนฺติ, เกจิ “อนุสฺสาเวตนุ”ติ, ติ อุภยํ วาปิ 
อดีตกาลเมว ทีเปติ, น อนาคต 0 . 

ง. ยทิ จสฺส อยํ อตฺโถ สิยา, “อนุสฺสาวิต 0 เหสฺสดี”ติ วเทยุย. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคลัทธโทสะ คือ แสดงโทษ ที่ ได้รับจากประโยคด้น (จ ศัพท์ 
ท่าหน้าที่ลัทธโทสโชตกะ) 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคลัทธโทสิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคลัทธโทสะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่าบางรูปสาธยายบทนื้ว่า อนุสฺสาวิตํ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๘๗๙ 


บางรูปสาธยายว่า อนุสฺสาเวตํ แม้บททั้ง ๒ นั้นก็บ่งถึงอดีตกาลอย่างเดียว ไม่ใช่อนาคตกาล 
ด้วยประโยค ฆ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลย่อมรู้ว่าคำดังกล่าวไม่แสดงอนาคตกาล แต่แสดง 
อดีตกาลเท่านั้นอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงโทษในการที่คำดังกล่าวแสดง 
อนาคตกาลมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงโทษในการที่คำดังกล่าวแสดงอนาคตกาลด้วยประโยค ง. ว่า ถ้าหากบทดังกล่าวจะพึงมี 
เนื้อความอย่างนี้ว่า อนุสฺสาเวตพฺพํ (พึงสวด) พระพุทธองค์ก็ควรตรัสว่า อนุสฺสาวิด 0 เหสฺสติ (จัก 
สวด) ดังนี้แล 

ค. กสฺมา. อตฺถยุตฺดีนํ อภาวโต. 

จ. เอว 0 ดาว อดถาภาวโต น ยุชฺชติ. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคนิคมนิยะ คือ ประโยคที่เกี่ยวกับนิคมนะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงเหตุในการที่ความเห็นของคนอื่น 
ไม่สมควรด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของประโยคนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำลงท้ายของประโยคนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของประโยคนั้นด้วยประโยค จ. ว่า ความเห็นนั้นจึงไม่สมควร เพราะไม่มีเนี้อ¬ 
ดวาม[ที่ลง ต ปัจจัยในอนาคตกาล]ก่อน ดังนี้แล 



เ'บัเ'•สั0 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ตัวอย่าง ๒๒ 

ก. ยทิ เจต 0 อุทฺ เทสาวสาเน วจนํ สนฺธาย วุตฺตํ สิ ยา, “น อา วิ กริสฺสามี” ติ จิตฺตํ 
อุปฺ ปาเทนฺตสฺส นิทาเน สมดฺเตปิ วุดฺตมุสาวาโท น สิยา, 

ถ้าบทว่า อนุสฺสาริต 0 นั้น หมายถึงคำกล่าวในที่สุดแห่งหัวข้อ[ของปาราชิกว่า 
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา (ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ้แล้วหรือ)] มุสาวาทที่ตรัสไว้เมื่อสวดคำ เริ่ม 
เรื่องจบแล้วก็ไม'พึงมีแก่ภิกษุผู้คิดว่า เราจักไม่เปิดเผยอาบด 

ข. กสฺมา. “ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิยมาเน” ติ วจนโต. 

เพราะเหตุไร เพราะตรัส[ปัจจุบันกาล]ว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาริยมาเน (เมื่อกำลัง 
สวดถึงครั้งที่ ๓) 

ค. “ยาวตติยนุ”ติ อิท 0 วจนเมว นิรดฺ ถก 0 สิ ยา, 

และคำว่า ยาวตติย 0 (ถึงครั้งที่ ๓) นี้ก็ไม่พึงมีประโยชน์โดยแท้ 

ฆ. กสฺมา. นิทานุทุเทเส ยาวตติยานุสฺสาวนสฺส อภาวโตติ เอว 0 ยุดฺติอภาวโต ตมฺปิ 
น ยุชฺชติ. 

เพราะ เหตุไร เพราะไม่มีการสวดถึงครั้งที่ ๓ ในหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง แม้ความ- 
เห็นนั้นก็ไม่สมควร เพราะไม่มีเหตุสมควรอย่างนี้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. ยทิ เจต 0 อุทฺเทสาวสาเน วจนํ สนุธาย วุตฺตํ สิยา, “น อาวิกริสฺสามี”ติ จิตฺตํ อุ!เ- 
ปาเทนุตสฺส นิทาณ สมตฺเตปิ วุตฺตมุสา'วาโท น สิยา, 

ข. กสฺมา. “ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิยมาเน”ติ วจนโต. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่มุสาวาทที่ตรัสไว้เมื่อสวดคำ 
เริ่มเรื่องจบแล้วก็ไม่พึงม 

(คำว่า กสฺมา ชื่อว่า ประโยคปุจฉา 

คำว่า “ยาวตติย 0 อนุสฺสาริยมาเน”ติ วจนโต เป็น ประโยควิสัชชนา) 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคผล 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


& , 'บั&■•บั(5) 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า ถ้าบทว่า อนุสฺสาวิตํ นั้น 
หมายถึง คำกล่าวในที่สุดแห่งห้ำข้อของปาราชิกว่า กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา (ท่านทั้งหลายเป็นผู้ 
บริสุทธิ้เแล้วหรือ) มุสาวาทที่ตรัสไว้เมื่อสวดคำเริ่มเรื่องจบแล้วก็ไม่พึงมีแก่ภิกษุผู้คิดว่า เราจัก 
ไม่เปิดเผยอาบ้ติ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดมุสาวาทที่ตรัสไว้เมื่อสวดคำเริ่มเรื่องจบแล้วจึงไม่พึง 
มีแก่ภิกษุผู้คิดว่า เราจักไม่เปิดเผยอาน้ติ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่มุสาวาทที่ตรัสไว้ 
เมื่อสวดคำเริ่มเรื่องจบแล้วไม่พึงมีแก่ภิกษุผู้คิดว่า เราจักไม่เปิดเผยอาบ้ติ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงเหตุในเรื่องนี้ไว้ว่า มุสาวาทที่ตรัสไว้เมื่อสวดคำเริ่มเรื่องจบแล้วไม่พึงมีแก่ภิกษุผู้คิดว่า เรา 
จักไม่เปิดเผยอาบ้ติ เพราะตรัส[ปัจจุบันกาล]ว่า ยาวตติยํ อนุสฺสาวิยมาเน (เมื่อกำลังสวดถึงครั้งที่ 
๓) ดังนี้แล 

ก. ยทิ เจต 0 อุทฺเทสาวสาเน วจนํ สนฺธาย วุดฺตํ สิยา, “น อาวิกริสฺสามี”ติ จิดฺตํ อุป.- 
ปาเทนฺตสฺส นิทาเน สมต.เตปิ วุตฺตมุสาวาโท น สิยา, 

ข. กสฺมา. “ยาวตติย 0 อนุสฺสาริยมาเน”ติ วจนโต. 

ค. “ยาวตติยนฺ”ติ อิท 0 วจนเมว นิรต.ถก 0 สิยา, 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคดัทธโทสะ คือ แสดงโทษที่ได้รับจากประโยคต้น 
ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคลัทธโทสิยะ คือ มีฃ้อความเนื่องด้วยประโยค 

ลัทธโทสะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า มุสาวาทที่ตรัสไว้เมื่อสวดคำ 
เริ่มเรื่องจบแล้ว ไม่พึงมีแก่ภิกษุผู้คิดว่า เราจักไม่เปิดเผยอาบติ เพราะตรัส[ปัจจุบันกาล]ว่า 
ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิยมาเน (เมื่อกำลังสวดถึงครั้งที่ ๓) ด้วยประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ถ้าเป็นอย่างนั้น คำว่า ยาวตติย 0 อนุสุสจัวิด 0 โหติ นี้พึงมีโทษ 


อะไร 


(^' ๗อ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรจะแสดงโทษของคำว่า ยาวตติยํ 
อนุสฺสาวิตํ โหติ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงโทษของคำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิดํ โหติ ว่า คำดังกล่าวก็ไม่พึงมีประโยชน์โดยแท้ ดังนี้แล 

ค. “ยาวตติยนฺ”ติ อิทํ วจนเมว นิรตฺถกํ สิยา, 

ฆ. กสฺมา. นิ , ทานุทฺเทเส ยาวตติยานุสฺสาวนสฺส อภาวโตติ เอว 0 ยุดฺติอภาวโต ตมฺปิ น 
ยุชฺชติ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่คำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 
โหติ ไม่พึงมีประโยชน์ 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคผล 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำ ว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสา วิ ต 0 โหติ 
ไม่พึงมีประโยชน์โดยแท้ ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดคำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 โหติ จึงไม่มีประโยชน์ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงเหตุในการที่คำว่า ยาวตติย 0 
อนุสฺสาวิต 0 โหติ ไม่มีประโยชน์มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงเหตุในการที่คำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 โหติ ไม่มีประโยชน์ว่าเพราะไม่มีการสวดถึงครั้งที่ 
๓ ในหัวข้อของคำเริ่มเรื่อง ดังนี้แล 

นอกจากนั้น ประโยค ฆ. ยังต่อท้ายด้วยประโยคนิคมนะว่า เอว 0 ยุตฺติอภาวโต ตมฺปิ 
น ยุชฺชติ (แม้ความเห็นนั้นก็ไม่สมควรเพราะไม่มีเหตุสมควรอย่างนี้) เหมือนที่กล่าวไว้ใน 
ประเด็นแรกของเรื่องนี้ว่า เอว 0 ตาว อตฺถาภาวโต น ยุชฺชติ (ความเห็นนั้นจึงไม่สมควร เพราะ 
ไม่มีเนื้อความ[ที่ลง ต ปัจจัยในอนาคตกาล]ก่อน) ตาว ศัพท์ในประโยคต้นมองหาประเด็นที่ ๒ 
ในเรื่องนี้ คือ ความไม่มีเหตุสมควร 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^ 0 ^ 0 0ใ 


ดวอย่าง ๒๓ 

ก. “ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ โหตี”ติ อิทํ ปน ลกฺขณวจนมตฺตํ, 

ส่วนคำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิต 0 โหดิ (ข้าพเจ้าได้สวดถึงครั้งที่ ๓) นี้ เป็นเพียงคำ 
แสดงลักษณะ[ของปาติโมกข์] 

ข. เตน อิมมตฺถ 0 ทสฺเสติ- ฯเปฯ สมฺปชานมุสาวาโท โท ตีติ. 

ดังนั้นจึงแสดงข้อความนี้ว่า ธรรมดาว่าปาติโมกข์นี้ ฯเปฯ ครั้งที่ ๓ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. “ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ โหตี”ติ อิทํ ปน ลกฺขณวจนมตฺตํ, 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น เพราะกล่าวถึงความเห็นของ 
พระอรรถกถาจารย์เอง 

ประโยคต้น ที่แสดงความเห็นของอาจารย์บางท่าน และอาจารย์ท่านอื่น ชื่อว่า 
ประโยคปักขะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงความเห็นของอาจารย์บางท่านและ 
อาจารย์ท่านอื่นไว้ด้วยประโยคต้นแล้ว 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงความเห็นที่สมควรมิใช่หรือ 
๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อเป็นอย่างไร จึงจะสมควร (หรือ) ความเห็นที่สมควร 

คืออะไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงความเห็นที่สมควรว่า คำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหติ นี้ เป็นเพียงคำแสดงลักษณะ[ของ 
ปาติโมกข์] ด้วยประโยค ก. ดังนี้แล 

ก. “ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหตี”ติ อิท 0 ปน ลกฺขณวจนมตด 0 , 

ข. เดน อิมมตฺถ 0 ทสฺเสติ- ฯเปฯ สมฺปชานมุสาวาโท โทตีติ. 


เ'•ดัเ'•ดั^" 


กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า ท่านกำหนดเนื้อความอะไรด้วยคำนั้น ซึ่งเป็นเหตุเพียงแสดงลักษณะของปาติโมกข์ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงว่า คำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ โหติ 
นี้ เป็นเพียงคำแสดงลักษณะ[ของปาติโมกข์] ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านกำหนดเนื้อความอะไรด้วยคำนั้นซึ่งเป็นเหตุเพียงแสดง 
ลักษณะของปาติโมกข์ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเนื้อความที่ถูกกำหนดด้วยคำนั้น 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงเนื้อความที่ถูกกำหนดด้วยคำนั้นว่า ดังนั้นจึงแสดงข้อความนื้วำ ธรรมดาว่าปาติโมกข์นี้ 
ย่อมถูกสวดถึงครั้งที่ ๓ เมื่อปาติโมกข์นั้นถูกสวดอยู่ถึงครั้งที่ ๓ ภิกษุใดรู้อยู่ไม่ยอมเปิดเผย 
อาบ้ติที่มีอยู่ สัมปชานมุสาวาท (การพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่) ย่อมมีแก่ภิกษุนั้นในตอนท้ายของการ 
สวดถึงครั้งที่ ๓ ด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๒๔ 

ก. ตเทดํ ยถา อนุสุสาวิด 0 ยาวตติย 0 อนุสุสาวิตํ นาม โหติ, ด 0 ทสุเสตุ๊ ตดฺถายสุมนุเต 
ปุจฺฉามีติอาทิ วุตฺต 0 . 

พระผู้มีพระภาคตรัส'ว่า ตตฺถายสฺมนุเต ปุจฉามิ เป็นด้นเพื่อแสดงลักษณะที่ปาติ- 
โมกข์นั้นชื่อว่าถูกสวดถึงครั้งที่ ๓ 

ข. ตํ ปเนต 0 ปาราชิกาทีนํ อวสาเน ทิสุสติ, น นิทานาวสาเน. 

อนึ่ง คำสวดถึงครั้งที่ ๓ นั้นพบในตอนท้ายของปาราชิกเป็นต้น ไม่พบในตอนท้าย 
ของคำเริ่มเรื่อง 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^๕ 


ค. กิฌฺจาปิ น ทิสฺสติ, อถ โข อุทฺเทสกาเล “อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โทดี”ติ วตฺวา “อุทฺทิฏรํ 
โข อายสฺมนฺโต นิทานิ, ตตฺถายสฺมนุเต ปุจฺฉามี”ติอาทินา นเยน วตฺตพฺพเมว. 

แม้จะไม่พบ ก็ต้องสวดตามนัยว่า ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวดคำเริ่มเรื่องแล้ว 
ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในคำเริ่มเรื่องนั้น เป็นต้น หลังจากสวดว่า อาวิกตา หิสฺส ผาสุ 
โหดิ (เพราะความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุนั้นด้วยการเปิดเผยอาบต) ในเวลาสวดปาติโมกข์ 
ฆ. เอวฌฺหิ นิทานํ สุอุทฺทิฏฺรํ โหติ, 

ผลก็คือ เมื่อเป็นดังนั้จึงสวดคำเริ่มเรื่องเป็นอย่างดี 
ง. อฌฺฌถา ทุอุทฺทิฏฺรํ. 

มิฉะนั้นแล้วก็เป็นการสวดไม่ดี 

จ. อิมเมว จ อตฺถํ สนุธาย อุโปสถกฺขนุธเก วุตฺตํ “ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ โหตีติ สกิมฺปิ 
อนุสฺสาวิต 0 โหติ, ทุติยมฺปิ อนุสฺสาวิตํ โหติ, ตติยมฺปิ อนุสฺสาวิตํ โหดี”ติ. 

อนึ่ง พระพุทธองค์ทรงหมายเอาเนื้อความนี้จึงตรัสไว้ในอุโปสถข้นธกะว่า ยาวตติย 0 
อนุสฺสาวิด 0 โหดีติ สกิมฺปิ อนุสฺสาวิด 0 โหติ. ทุติยมฺปิ อนุสฺสาวิด 0 โหติ. ตติยมฺปิ อนุสฺสาวิด 0 โหดิ 
(คำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหติ (ข้าพเจ้าได้สวดถึงครั้งที่ ๓) หมายความว่า สวดเป็นครั้งที่ 
๑ สวดเป็นครั้งที่ ๒ สวดเป็นครั้งที่ ๓) 

ฉ. อยเมตฺถ อาจริยปรมฺปราภโต วินิจฺฉโย. 

ข้อความข้างต้นนี้เป็นคำวินิจฉัยที่นำมาโดยธรรมเนียมของอาจารย์ทั้งหลายในคำว่า 
ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหดิ นี้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. ตเทตํ ยถา อนุสฺสาวิตํ ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ นาม โหติ, ต 0 ทสฺเสตุ๊ ตตฺถายสฺมนุเต 
ปุจฉามีติอาทิ วุตฺต 0 . 

ข. ต 0 ปเนต 0 ปาราชิกาทีนํ อวสาเน ทิสฺสติ, น นิทานาวสาณ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า คำสวดถึงครั้งที่ ๓ นั้นพบในตอนท้ายของคำเริ่มเรื่องหรือไร 




กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยค อารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้า แต่ อาจารย์ ท่านกล่าว ว่า พระ ผู้มีพระภาคตรัสว่า ตตฺกา- 
ย สุมนุเต ปุจฉามิ เป็นต้น เพื่อ แสดง ลักษณะที่ ปาติโมกข์นั้นชื่อ ว่า ถูก สวด ถึง ครั้ง ที่ ๓ ด้วย 
ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำ สวด ถึงครั้งที่ ๓ นั้นพบในตอนท้ายของที่ไหน 

๓. อาโภคะ (ข้อ สงสัยของ ผู้ถาม) คือ คำ สวด ถึงครั้งที่ ๓ นั้นพบในตอนท้ายของ คำ 
เริ่ม เรื่องหรือไร 

พระ อรรถกถาจารย้ประสงค์จะ เฉลยคำ ถามนี้ จึง กล่าว ประโยค ข. อธิบายว่า คำ สวด 
ถึงครั้งที่ ๓ นั้นพบในตอนท้ายของปาราชิก เป็นต้น ไม่พบในตอนท้ายของ คำ เริ่ม เรื่อง ดัง นี้แล 

ข. ต 0 ปณต 0 ปาราชิกาทีนํ อ วสา เน ทิสฺสติ, น นิทานาว สา ณ. 

ค. กิฌฺจาปิ น ทิสฺสติ, อก โข อุทฺ เท สกา เส “อาวิกตา หิสฺส ผา สุ โหตี”ติ วตฺวา “อุทฺทิฏฺรํ 
โข อาย สฺมนฺโต นิทานํ, ตตฺกายสฺมนฺเต ปุจฉามี”ติ อาทินา นเยน วตฺต พฺพ เมว. 

ประโยค ค. ชื่อ ว่า ประโยควาก ยารัมภะ คือ กล่าว ต่อจากประโยค หน้า เพื่อ แก้ความ 
สงสัยว่า คำ สวด ถึง ครั้งที่ ๓ นั้น เมื่อไม่พบโดยตรงก็ไม่ควรสวดมิใช่หรือ 

ประโยค ข. ชื่อ ว่า ประโยค อารัทธะ 

(ประโยคต้น ที่ เริ่มด้วย กิฌฺจาปิ ชื่อว่า ประโยคครหา คือ ตำหนิการไม่พบในที่ สุด 
ของคำ เริ่ม เรื่อง 

ประโยคหลัง ที่ เริ่ม ต้นด้วย อก โข ชื่อ ว่า ประโยค สัมภาวนา คือ ยกย่อง ด้วย 
การอนุญาตให้สวดคำดังกล่าวได้) 

วิธีสัมพันธ์ประโยค ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้า แต่ อาจารย์ ท่านกล่าว ว่า คำสวดถึงครั้งที่ ๓ นั้นพบใน 
ตอนท้ายของปาราชิก เป็นต้น ไม่พบในตอนท้ายของคำ เริ่ม เรื่อง ด้วยประโยค ก. 

๒. อาโภคะ (ข้อ สงสัยของ ผู้ถาม) คือ คำ สวดถึงครั้ง ที่ ๓ นั้น เมื่อไม่พบโดยตรง 
ก็ไม่ควรสวดมิใช่หรือ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 




๓. ปุจฉา (คำ ถาม) คือ บุคคล ย่อมทราบ เนื้อ ความนั้นได้อย่างไร 
พระ อรรถกถาจารย้ประสงค์จะ เฉลยคำ ถามนี้ จึงกล่าว ประโยค ค. อธิบายว่า คำ สวด 
ถึงครั้งที่ ๓ นั้นแม้จะไม่พบ ก็ต้อง สวดตามนัยว่า อุทฺทิฏฺรํ โข อาย สฺมนฺโต นิทานํ ตดถา ย สฺมนฺเต 
ปุจฉามิ เป็นด้น หลังจาก สวดว่า อาวิกตา หิสฺส ผา สุ โหติ ในเวลาสวดปาติโมกข์ ดังนี้แล 

ค. กิฌฺจาปิ น ทิสฺสติ, อถ โข อุทฺ เท สกา เส “อาวิกตา หิสฺส ผา สุ โหตี”ติ วตฺวา “อุทฺทิฏฺรํ 
โข อาย สฺมนฺโต นิทานํ, ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามี”ติ อาทินา นเยน วตฺตพฺพ เมว. 

ฆ. เอว ฌฺหิ นิทานํ สุอุทฺทิฏฺรํ โหติ, 

ประโยค ฆ. ชื่อ ว่า ประโยค ดัทธคุณะ คือ แสดง ผลพลอยได้จากประโยคด้นซึ่งในที่นี้ 
คือ ผลที่ได้รับจากประโยค ค. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยค ดัทธคุณิยะ คือ มีข้อ ความ เนื่อง ด้วยประโยค ดัทธคุณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐป นา (บทตั้ง) คือ ข้า แต่ อาจารย์ ท่านกล่าว ว่า คำ สวด ถึงครั้ง ที่ ๓ นั้น แม้จะ 
ไม่ พบ ก็ต้อง สวดตามนัยว่า อุทฺทิฏฺรํ โข อาย สฺมนฺโต นิทานํ ตตฺกายสฺมนฺเต ปุจฉามิ เป็นต้น 
หลังจาก สวดว่า อาวิกตา หิสฺส ผา สุ โหติ ในเวลา สวด ปาติโมกข์ ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำ ถาม) คือ ประโยค ดัง กล่าว มี ผลพลอยได้อย่างไร (อีกอ ย่าง หนึ่ง) เมื่อ 
สวด คำ สวดว่า อุทฺทิฏฺรํ โข เป็นด้น จะมี ผลพลอยได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อ สงสัยของ ผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึง ผลพลอยได้จากประโยค ค. 
มิใช่หรือ (หรือ) ท่านควรแสดงถึง ผลพลอยได้จากการสวดคำว่า อุทฺทิฏฺรํ โข เป็นต้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะ เฉลยคำถามนี้ จึงกล่าว ประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงถึง ผลพลอยได้จากประโยค ค. ว่า ผล ก็คือ เมื่อ เป็นดังนี้จึง สวดคำ เริ่ม เรื่อง เป็นอย่าง ตี 
ดังนี้แล 

ค. กิฌฺจาปิ น ทิสฺสติ, อก โข อุทฺ เท สกา เส “อาวิกตา หิสฺส ผา สุ โหตี”ติ วดฺวา “อุทฺทิฏฺรํ 
โข อาย สฺมนฺโต นิทานํ, ตดกาย สฺมนฺเต ปุจฉามี”ติ อาทินา นเยน วตฺตพฺพ เมว. 

ฆ. เอวฌฺหิ นิทานํ สุอุทฺทิฏฺรํ โหติ, 

ประโยค ง. ชื่อ ว่า ประโยค ดัทธโทสะ คือ แสดงโทษที่ได้รับจากประโยคต้น 




กังขาวิดรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคลัทธโทสิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคล้ทธโทสะ 
วิธีส้มพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำสวดถึงครั้งที่ ๓ นั้น แม้จะ 
ไม่พบก็ต้องสวดตามนัยว่า อุทฺทิฏฺรํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ. ตดถายสฺมนฺเต ปุจฉามิ เป็นต้น 
หลังจากสวดว่า อาริกตา หิสฺส ผาสุ โหติ ในเวลาสวดปาติโมกข์ ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อไม่สวดคำสวดว่า อุทฺทิฏุรํ โข เป็นต้น โทษอะไรย่อมมี 

ได้หรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงโทษในการไม่สวดคำว่า อุทฺทิฏฺรํ 
โข เป็นต้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงโทษในการไม่สวดคำดังกล่าวว่า มิฉะนั้นแล้วก็เป็นการสวดไม่ดี ดังนี้แล 

ก. ตเทตํ ยถา อนุสฺสาวิตํ ยาวตติยํ อนุสฺสาวิด 0 นาม โหติ, ต 0 ทสฺเสตุ๊ ตดกายสฺมนฺเต 
ปุจฉามีติอาทิ วุดฺต 0 . 

จ. อิมเมว จ อดฺถํ สนฺธาย อุโปสถกขนฺธเก วุดฺตํ “ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิด 0 โหดีติ สกิมฺปิ 
อนุสฺสาวิด 0 โหติ, ทุติยมฺปิ อนุสฺสาวิด 0 โหติ, ตติยมฺปิ อนุสฺสาวิด 0 โหดี”ติ. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขดัดความ 
สงสัยว่า คำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา อาปดฺติ เป็นต้นควรเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ มิใช่หรือ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ตตฺภายสุมนุเต ปุจฉามิ เป็นต้นเพื่อแสดงลักษณะที่ปาติโมกข์นั้นชื่อว่าลูกสวดถึงครั้งที่ ๓ ด้วย 
ประโยค ก. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำทั้ง ๓ ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ เป็นต้นควร 
เป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ มิใช่หรือ 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลพึงกำหนดเนื้อความนั้นอย่างไร 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


ะ'๙ 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า ถ้าคำทั้ง 
๓ ว่า ยสฺส สิยา อาปตฺติ เป็นต้นเป็นคำสวดถึงครั้งที่ ๓ พระพุทธองค์ก็พึงตรัสคำนั้นไว้ใน 
อุโปสถขันธกะ แต่ไม่พึงตรัสคำว่า สกิมฺปิ อนุสฺสาวิตํ โหติ เป็นต้นไว้ ดังนี้แล 

จ. อิมเมว จ อตฺถํ สนฺธาย อุโปสถก.ขนฺธเก วุตฺตํ “ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ โหตีติ สกิมฺปิ 
อนุสฺสาวิตํ โหติ, ทุติยมฺปิ อนุสฺสาวิตํ โหติ, ตติยมฺปิ อนุสฺสาวิตํ โหตี”ติ. 

ฉ. อยเมตฺถ อาจริยปรมฺปราภโต วินิจฉโย. 

ประโยค ฉ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า ข้อวินิจฉัยนี้ไม่มีมาในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายมิใช่หรือ เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านได้รับมา 
แต่ไหน 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บททั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า พระพุทธองค์ทรงหมายเอาเนื้อความ 
นี้ จึงตรัสไว้ในอุโปสถขันธกะว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ โหตีติ สกิมฺปิ อนุสฺสาวิตํ โหติ เป็นต้น 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ข้อวินิจฉัยนี้ไม่มีในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลาย 

มิใช่หรือ 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านได้รับมาแต่ไหน (ฎีกาใหม่), บุคคล 
ย่อมรู้คำว่า อิมมตฺถํ สนฺธาย วุตฺตํ (พระพุทธองค์ทรงหมายเอาเนื้อความนี้จึงตรัสไว้) ได้อย่างไร 
(ฎีกาเก่า) 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฉ. อธิบายว่า ข้อความ 
ข้างต้นเป็นคำวินิจฉัยที่นำมาโดยธรรมเนียมของอาจารย์ทั้งหลายในคำว่า ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิตํ 
โหติ นี้ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๒๕ 

ก. โย ปน ภิกฺขุ ฯเปฯ สมฺปชานมุสาวาทสุส โหตีติ สมฺปชานมุสาวาโท อสฺส โทติ, 
เดนสฺส ทุกฺกฏาปตฺติ โทติ. 



(^๙๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


คำว่า โย ปน ภิกฺขุ ยาวตติย 0 อนุสฺสาวิยมาเน สรมาโน สนฺตึ อาปตฺตึ นาวิกเรยฺย, 
สมฺปชานมุสาวาทสฺส โหดิ (ภิกษุใดรู้อยู่ไม่ยอมเปิดเผยอาบติที่มีอยู่ สัมปชานมุสาวาทย่อมมี 
แก่ภิกษุนั้น) หมายความว่า สัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุนั้น ดังนั้น จึงมีอาบดทุกกฏ 

ข. สา จ โข ปน น มุสาวาทลๆขเณน, 

อนึ่ง อาบ้ติทุกกฏนั้นไม่ใช่มีได้ด้วยลักษณะของการพูดเท็จ 

ค. “สมฺปชานมุสาวาเท กึ โท ติ, ทุ ๆกฏํ โท ตี”ติ อิมิ นา ปน ภควโต วจเนน วจีทฺวาเร 
อกิริยสมุฏจิานาปตฺติ โทตีติ เวทิตพฺพา. 

แต่พึงทราบว่า เป็นอาบติที่มีการไม่ทำ[การเปล่งเสียง]ทางวจีทวารเป็นสมุฏฐาน 
ตามพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนี้ว่า สมฺปชานมุสาวาเท กึ โหติ. ทุก.กฏํ โหดิ (ถามว่า : 
อาบติอะไรมีได้ในเพราะการพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ ตอบว่า : อาบติทุกกฏย่อมมีได้) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. โย ปน ภิกฺขุ ฯเปฯ สมฺปชานมุสาวาทสฺส โหดีติ สมฺปชานมุสาวาโท อสฺส โหติ, 
เตนสฺส ทุก.กฏาปดฺติ โหติ. 

ข. สา จ โข ปน น มุสาวาทลกฺขเณน, 

ค. “สม.ปชานมุสาวาเท กึ โหติ, ทุกฺกฏํ โหตี”ติ อิมินา ปน ภควโต วจเนน วจีทฺวาเร 
อกิริยสมุฏฺรานาปต .ติ โหตีติ เวทิตพฺพา. 

ประโยค ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อ 
ขดัดความสงสัยว่า อาบติปาจิตตีย์ควรมีได้ในเรื่องนี้มิใช่หรือ ตามพระพุทธดำรัสว่า สมฺปชาน¬ 
มสาวาเท ปาจิต.ติยํ (ภิกษุต้องอาบติปาจิตตีย์ เพราะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่) 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า โย ปน ภิกฺขุ ฯเปฯ โหติ 
หมายความว่า สัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุ'นั้น ดังนั้น จึงมีอาบติทุกกฏ ด้วยประโยค ก. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ อาบติปาจิตตีย์ควรมีได้ในเรื่องนี้มิใช่หรือ ตาม 
พระพุทธดำรัสว่า สม.ปชานมุสาวาเท ปาจิต.ติยํ (ภิกษุต้องอาบ้ติปาจิตตีย์ เพราะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่) 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^๙๑ 


๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดท่านจึงกล่าวว่ามีอาปติทุกกฏ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า อาบต 
ทุกกฏนั้นไม่ใช่มีได้ด้วยลักษณะของการพูดเท็จ ดังนี้แล 

ข. สา จ โข ปน น มุสาวาทลกฺขเณ , น, 

ค. “สมฺปชานมุสาวาเท กึ โหติ, ทุกฺกฏํ โหตี”ติ อิมินา ปน ภควโต วจเนน วจีทวาเร 
อกิริยสมุฏฺรานาปตฺติ โหตีติ เวทิตพฺพา. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ คือ แสดงความขัดแย้งว่า อาปติทุกกฏนั้นไม่ใช่ 
มีได้ด้วยลักษณะของการพูดเท็จ แด 1 เป็นอาบติที่มีการไม่กระทำการเปล่งเสียงทางวจีทวารเป็น 
สมุฏฐาน 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ แสดงความคล้อยตาม 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อาปติทุกกฏนั้นไม่ใช่ มี ได้ด้วย 
ลักษณะของการพูดเท็จ ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่ออาปติทุกกฏนั้นไม่ใช่มีได้ด้วยลักษณะของการพูดเท็จ ก็ 
จะพึงมีได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะของการต้องอาปติทุกกฏ 
ในเรื่องนี้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า อาปติ 
ทุกกฏนั้นไม่ใช่มีได้ด้วยลักษณะของการพูดเท็จ แต่เป็นอาปติที่มีการไม่ทำการเปล่งเสียงทางวจี- 
ทวารเป็นสมุฏฐาน ตามพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนี้ว่า สมฺปชานมุสาวาเท ก็ โหติ. ทุกฺกฏํ 
โหติ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๒๖ 


ก. อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหตีติ เอตฺถ อาวิกตาติ อาวิกดาย, 



(^๙๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ในประโยคว่า อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหติ (ความผาสุกย่อมมีแก 1 ภิกษุนั้นด้วยอาบต 
ที่เปิดเผยแล้ว) นี้ คำว่า อาวิกตา แปลว่า ด้วยอาบตที่เปิดเผยแล้ว 
ข. ปกาสิดายาติ อดฺโถ. 

หมายความว่า ด้วยอาบดที่แสดงแล้ว 
ค. อลชฺชิตาติอาทีสุ วิย หิ อิทมฺ ปิ กรณตฺเถ ปจฺจตฺตวจนํ. 

โดยแท้จริงแล้ว แม้บทนี้ก็ลงปฐมาวิภิตติในอรรถกรณะ ดังคำว่า อลชฺชิตา (ด้วย 
ความไม 1 ละอาย) เป็นต้น 
ฆ. หีติ นิปาตมตฺตํ. 

บทว่า หิ เป็นเพียงนิบาต 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหตีติ เอตฺถ อาวิกตาติ อาวิกตาย, 

ข. ปกาสิตายาติ อตฺโถ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ การอธิบายความหมายของคำว่า อาวิกตาย 
(เปิดเผยแล้ว) ว่าคือ ปกาสิตาย (แสดงแล้ว) 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบาย อาริกตา ว่า อาริกตาย (ด้วย 
อาบติที่เปิดเผยแล้ว) ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ความหมายว่า ด้วยอาบตที่เปิดเผยแล้ว คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรอธิบายความหมายข้างด้น มิ ใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เรา 
อธิบายความหมายของ อาริกตาย (เปิดเผยแล้ว) ว่าคือ ปกาสิตาย (แสดงแล้ว) ด้วยประโยค 
ข. ดังนี้แล 

ก. อาริกตา หิสฺส ผาสุ โหตีติ เอดฺถ อาริกตาติ อาริกตาย, 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^'๙๓ 


ค. อลชฺชิตาติอาทีสุ วิย หิ อิทมฺปี กรณตฺเถ ปจฺจตฺตวจนํ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความในประโยค ข. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบาย อาวิกตา ว่า อาวิกตาย (ด้วย 
อาบเติที่เปิดเผยแล้ว) ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดท่านจึงอธิบาย อาวิกตา ว่า อาวิกตาย 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ในพระบาลีมีรูปว่า อาวิกตา มิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า แม้บท 
นี้ก็ลงปฐมาวิภัตติลงในอรรถกรณะ ดังคำว่า อลชฺชิตา (ด้วยความไม่ละอาย) เป็นต้น ดังนั้น 
เราจึงอธิบาย อาริกตา ว่า อาริกตาย ดังนี้แล 

ค. อลชฺชิตาติอาทีสุ ริย หิ อิทมฺปิ กรณตฺเถ ปจฺจตตวจนํ. 

ฆ. หีติ นิปาตมตฺตํ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
เข้าใจผิดว่า หิ ศัพท์เป็นตติยาริภัตติโดยมีรูปเป็น อาริกตาหิ 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า แม้บทนี้ก็ลงปฐมาริภัตติใน 
อรรถกรณะ ดังคำว่า อลชฺชิตา (ด้วยความไม่ละอาย) เป็นต้น ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ปฐมาริภัตติในบทนั้นลงในอรรถกรณะได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ รูปเติมของบทนี้ควรจะมีรูปว่า อาริกตาหิ มิ 

ใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า หิ ศัพท์ 
เป็นเพียงนิบาต ดังนั้น เราจึงกล่าวว่า ปฐมาริภัตติในบทนั้นลงในอรรถกรณะ ด้วยประโยค ฆ. 
ดังนี้แล 


(^๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


(อีกอย่างหนึ่ง) ประโยค ฆ. อาจสัมพันธ์ประโยคอีกลักษณะหนึ่งโดยมองหา มตฺต ศัพท์ 
ที่ทำหน้าที่ห้ามความหมายอื่น 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านอธิบาย อาวิกตาย ด้วยประโยค ก. ข. 

และ ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ หิ นิบาตในคำว่า อาริกตา หิสฺส เป็นไปในอรรถอะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ หิ นิบาตในคำนั้นเป็นไปในอรรถว่า วากยา- 
รัมภะ เป็นต้นหรือไร (หรือ) ท่านควรแสดงอรรถของ หิ นิบาตนั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า หิ ศัพท์ 
เป็นเพียงนิบาตที่ไม่มีอรรถพิเศษใด ๆ ดังนี้แล 


ปาราชิกุทเทสะ (หัวข้อของปาราชิก) 

ตัวอย่าง ๒๗ 

ก. ตตฺถ วตฺถูติ อุปสมฺปทาเปๆโข ปุคฺคโล. 

ในวัตถุสมบตเป็นต้นเหล่านั้น วัตถุ คือ บุคคลผู้มุ่งอุปสมบท 
ข. โส รฟต;วา อูนวีสติวสฺสํ อใ4ติมวตฺถุอชฺฌาปนฺนปุพฺพ 0 , ปณฺฑกาทโย จ เอกาทส 
อภพฺพปุคฺคเล เวทิดพฺโพ. 

บุคคลนั้นพึงทราบ โดยยกเว้นคนมีอายุตากว่า ๒๐ ปี คนเคยต้องอันติมวัตถุ 
(ปาราชิก) และอภัพพบุคคล ๑๑ มีบัณเฑาะก์ เป็นต้น 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ตตฺถ วตถติ อุปสมฺปทาเปกโข ปุคฺคโล. 

ข. โส จึเปตฺวา อูนวีสติวสฺสํ อนฺติมวตฺถุอชฺฌาปนฺนปุพฺพํ, ปณฺฑกาทโย จ เอกาทส 
อภพพปคคเล เวทิตพโพ. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^'๙(เ^ 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
เข้าใจผิดว่า บุคคลทุกคนเป็นที่ตั้งแห่งอุปสมบทกรรมได้ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ คือ ปรารภไว้ก่อน 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ในวัตถุสมบดเป็นต้นเหล่านั้น 
วัตถุ คือ บุคคลผู้มุ่งอุปสมบทด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลทุกคนเป็นที่ตั้งแห่งอุปสมบทกรรมได้หรือ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงบุคคลที่ถูกยกเว้นในอุปสมบท 
กรรมมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า บุคคล 
ผู้มุ่งอุปสมบททุกคนยกเว้นคนมีอายุตากว่า ๒๐ ปี คนเคยต้องอันติมวัตถุ และอภัพพบุคคล 
๑๑ มีบัณเฑาะก์ เป็นต้น เป็นที่ตั้งแห่งอุปสมบทกรรม ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๒๘ 

ก. โย จ โข สามเณโร สมาโน วิเทส 0 คนฺตฺวา ภิๆขุ วสฺสานิ คเณติ, ยถาวุฑฺฒํ วนฺทนํ 
สาทิยติ, อาสเนน ปฏิพาหติ, อุโปสถาทีสุ สนฺทิสฺสติ, อย 0 สํวาสมตฺตสฺเสว เถนิตตฺตา 
สํวาสดฺเถนโก นาม. 

ผู้ลักสังวาส คือ บุคคลผู้เป็นสามเณรจริง ไปยังต่างถิ่นแล้วนับพรรษาของภิกษุ ยินดี 
การไหว้ตามลำดับพรรษา ห้ามอาสนะ หรือเข้าร่วมสังฆกรรมมีอุโบสถเป็นต้น บุคคลนี้ 
ชื่อว่า ผู้ลักสังวาส เพราะเขาลักสังวาสอย่างเดียว [ไม่ได้บวชเอง] 

ข. ภิๆขุวสฺสคณนาทิโก หิ สพฺโพปิ กิริยเภโท อิมสฺมึ อตฺเถ “สํวาโส”ติ เวทิดพฺโพ. 
โดยแท้จริงแล้ว อากัปกิริยาต่างๆ ตั้งหมดมีการนับพรรษาของภิกษุเป็นต้น พึง 
ทราบว่าเป็นสังวาสในที่นี้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 




(^'๙๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ก. โย จ โข สามเณโร สมาโน วิเทสํ คนุต;วา ภิกฺขุวสฺสานิ คเณติ, ยถาวุฑฺฒํ วนุทนํ 
สาทิยติ, อาสเนน ปฏิพาหติ, อุโปสถาทีสุ สนุทิสฺสติ, อยํ สํวาสมตฺตสฺเสว เถนิตตฺตา สำาสตฺเถนโก 
นาม. 

ข. ภิกฺขุวสฺสคณนาทิโก หิ สพฺโพปิ กิริย๓โท อิมสฺมึ อตฺเถ “สำาโส”ติ เวทิตพฺโพ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหีกรณะ คือ ยํ้าความว่า บุคคลผู้นับพรรษาของภิกษุ 
ยินดีการไหว้ตามลำดับพรรษา ห้ามอาสนะ หรือเข้าร่วมสังฆกรรมมีอุโบสถเป็นต้น ชื่อว่า ผู้ลัก 
ลังวาส 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหิยะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า บุคคล ผู้ เป็นสามเณรจริง ไปยัง 
ต่างถิ่นแล้วนับพรรษาของภิกษุ ยินดีในการไหว้ตามลำดับพรรษา ห้ามอาสนะ หรือเข้าร่วมลังฆ- 
กรรมมีอุโบสถเป็นต้น บุคคลนี้ชื่อว่า ผู้ลักสังวาส ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดบุคคลผู้นับพรรษาของภิกษุเป็นต้นจึงชื่อว่า ผู้ลักสังวาส 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ กรรมอย่างเดียวกัน (เอกกมฺม), อุเทศอย่าง 
เดียวกัน (เอกุทฺเทส) และสิกขาที่เสมอกัน (สมสิกฺขตา) ชื่อว่า สังวาสมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า อากัป- 
กิริยาต่างๆ มีกรรมอย่างเดียวกันเป็นต้นเท่านั้น หมายเอาว่าเป็นสังวาสในที่นี้หามิได้ แต่แม้ 
อากัปกิริยาต่างๆ มีการนับพรรษาของภิกษุเป็นต้นอื่นจากนั้น ก็หมายเอาว่าเป็นสังวาส ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๒๙ 

ก. ตตฺถ นิทานํ นาม เวสาลิ-ราชคห-สาว ตฺถิ- อาฬวิ-โกสมฺพิ-สคฺค-ภคุคานํ วเสน 
สดฺตวิธํ ปฌฺฌตฺติฏจึานิ, 

ในบรรดามาติกาเหล่านั้น พึงทราบว่า เ- 

สถาน ที่ คือ สถานที่ทรงบัฌญตสิกขาบท ๗ แห่ง คือ เมืองเวสาลี เมืองราชคฤห์ 
เมืองสากัตถี เมืองอาฬวี เมืองโกสัมพึ แคว้นสัคคะ และแคว้นภัคคะ 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^'๙๗ 


ข. อิทฌฺ หิ สพฺพสิกฺขาปทานํ นิ ทา นิ. 

โดยแท้จริงแล้ว สถานที่ ๗ แห่งนี้เป็นที่บัญกู่]ตสิกขาบททั้งหมด 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. ตตฺถ นิทานํ นาม เวสาลิ-ราชคห-สาวตฺถิ-อาฬวิ-โกสมพ-สคุค-ภคุคานํ วเสน สตตวิธํ 
ปฌฺฌตฺติฏฺรานิ, 

ข. อิทฌฺหิ สพฺพสิกขาปทานํ นิทานํ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความว่า สถานที่ทรงบัญญ้ติสิกขาบท 
มี ๗ แห่ง คือ เมืองเวสาลี เป็นต้น 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สถาน ที่ ทรงบัญญ้ ติ สิกขาบท มี 
๗ แห่ง คือ เมืองเวสาลี เป็นต้น ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงกล่าวว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ทรงบัญญ้ติ 

สิกขาบท 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ สถาน ที่ ๗ แห่ง มี เมืองเวสาลีเป็นต้นเป็นเพียง 
นครมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า สถานที่ 
เหล่านี้เป็นที่บัญญ้ติสิกขาบททั้งหมด ไม่มีสิกขาบทที่บญญติไว้โดยพ้นไปจากสถานที่ดังกล่าว 
ดังนี้แล 


ดวอย่าง ๓๐ 

ก. ตตฺถ ปุริมานิ ตีณิ อจิตฺตกา นิ, ปจฺฉิ มานิ สจิตฺตกา นิ. 

ในบรรดาสมุฏฐานเหล่านั้น :- 
สมุฏฐาน ๓ อย่างแรกเป็นอจิตตกะ (ไม 1 มีจิตเป็นสมุฏฐาน) 



(^๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


สมุฏฐาน ๓ อย่างหลังเป็นสจิตตกะ (มีจิตเป็นสมุฏฐาน) 

ข. เด สุ เอเกน วา ทฺวีหิ วา ตีหิ วา จตูหิ วา ฉหิ วา สมุฏราเนหิ อาปตฺติโย ส มุฏฺ- 
รหนฺติ. 

กล่าวคือ อาบตย่อมเกิดด้วยสมุฏฐาน ๑ สมุฏฐาน ๒ สมุฏฐาน ๓ สมุฏฐาน ๔ 
และสมุฏฐาน ๖ 

ค. ปฌฺจสมุฏฺรานา นาม นตฺถิ. 

ไม่มีอาบตที่เกิดด้วยสมุฏฐาน ๕ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ตตฺถ ปริมานิ ตีณิ อจิตฺตกานิ, ปจฺฉิมานิ สจิตฺตกานิ. 

ข. เตสุ เอเกน วา ทฺวีหิ วา ตีหิ วา จตูหิ วา ฉหิ วา สมุฏฺราเนหิ อาปตฺติโย สมุฏฺ- 

รหนฺติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ แจกแจงอาบ้ติที่มีจิตเป็นสมุฏฐานออกเป็น 
สมุฏฐาน ๑ สมุฏฐาน ๒ เป็นต้น 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สมุฏฐาน ๓ อย่างแรกเป็นอจิตตกะ 
(ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน) สมุฏฐาน ๓ อย่างหลังเป็นสจิตตกะ (มีจิตเป็นสมุฏฐาน) ด้วยประโยค ก. 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สมุฏฐานที่เป็นสจิตตกะมีกี่ประเภท 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงประเภทของสมุฏฐานที่เป็น 
สจิตตกะมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงประเภทของสมุฏฐานที่เป็นสจิตตกะไว้ด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ข. เตสุ เอเกน วา ทฺวีหิ วา ตีหิ วา จตูหิ วา ฉหิ วา สมุฏฺราเนหิ อาปตฺติโย สมุฏฺ- 

รหนฺติ. 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


(^๙๙ 


ค. ปฌฺจสมุฏฺรานา นาม นตฺถิ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า เหตุใดจึงไม่กล่าวว่า อา'บติย่อมเกิดด้วยสมุฏฐาน ๕ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อาบํเติย่อมเกิดด้วยสมุฏฐาน ๑ 
สมุฏฐาน ๒ สมุฏฐาน ๓ สมุฏฐาน ๔ สมุฏฐาน ๖ ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงไม่กล่าวว่า อาบติย่อมเกิดด้วยสมุฏฐาน ๕ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านเผลอสติแล้วจึงไม่กล่าวไว้หรือไร 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า ไม่มี 
อาบเติที่เกิดด้วยสมุฏฐาน ๕ ดังนั้น เราจะ ไม่กล่าวเรื่องนี้ไว้ในประโยค ข. ดังนี้แล 


ดวอย่าง ๓๑ 

ก. อิมานิ จ สมุฏฺรานาทีนิ นาม อาปดฺติยา โหนุติ, น สิกฺ'ขาปทสฺส. 

อนึ่ง ชื่อว่าสมุฏฐานเป็นต้นเหล่านี้เป็นชื่อของอาบติ ไม่ใช่ชื่อของสิกขาบท 
ข. โวหารสุขตฺถํ ปน สพฺพฏฺรกถาสุ สิๆขาปทสีเสน เทสนา อาดดา. 

แต่พบการแสดงในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายโดยมุ่งกล่าวถึงสิกขาบทเป็นหลักเพื่อ 
ให้เรียกชื่อง่าย 

ค. ตสฺมา อฌฺเฌสุปิ เอวรูเปสุ ราเนสุ พฺยฌฺชเน อาทรํ อกตฺวา อธิปฺเปตเมว คเหตพฺพ 0 . 

ดังนั้น จึงไม่ควรทำความใส่ใจในรูปศัพท์แล้วถือเอาเนื้อความที่พระพุทธองค์ทรง 
ประสงค์เอาเท่านั้นแม้ในฐานะอื่นเช่นนี้ 

ประโยคข้างด้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. อิมานิ จ สมุฏฺรานาทีนิ นาม อาปดฺติยา โหนุติ, น สิฤขาปทสฺส. 



๙๐๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ข. โวหารสุขตฺถํ ปน สพฺพฏฺรกถาสุ สิกขาปทสีเสน เทสนา อาคตา. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า สมุฏฐานเป็นต้นเหล่านี้เป็นชื่อของอาบติ ไม่ใช่ชื่อของสิกขาบท เหตุใดท่านจึงกล่าวว่า 
เป็นสมุฏฐานเป็นด้นของสิกขาบท 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สมุฏฐานเป็นด้นเหล่านี้เป็นชื่อ 
ของอาบติ ไม่ใช่ชื่อของสิกขาบท ด้วยประโยค ก. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สมุฏฐานเป็นต้นเหล่านี้เป็นชื่อของอาบติ ไม่ใช่ 
ชื่อของสิกขาบทมิใช่หรือ 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุใดท่านจึงกล่าวว่าเป็นสมุฏฐานเป็นต้น 
ของสิกขาบท 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ในคัมภีร์ 
อรรถกถาทั้งหลายพบการแสดงโดยมุ่งกล่าวถึงสิกขาบทเป็นหลักเพื่อให้เรียกชื่อง่าย ดังนั้น เรา 
จึงกล่าวว่าเป็นสมุฏฐานเป็นต้นของสิกขาบท ด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 

ข. โวหารสุขดฺถํ ปน สพฺพฏฺรกถาสุ สิกขาปทสีเสน เทสนา อาคตา. 

ค. ตสฺมา อฌฺเฌสุปิ เอวรูเปสุ ราเนสุ พฺยฌฺชเน อาทรํ อกตฺวา อธิปฺเปตเมว คเหตพฺพํ. 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคผล คือ แสดงผลของการกล่าวประโยค ข. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า แต่พบการแสดงในคัมภีร์ 
อรรถกถาทั้งหลายโดยมุ่งกล่าวถึงสิกขาบทเป็นหลักเพื่อให้เรียกชื่อง่าย ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การกล่าวเช่นนั้นมีผลอะไรบ้าง 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงผลของการกล่าวเช่นนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๐๑ 


แสดงผลของการกล่าวประโยค ข. ว่า ดังนั้น จึงไม่ควรกระทำความใส่ใจในรูปศัพท์แล้วถือเอา 
เนื้อความที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาเท่านั้นแม้ในฐานะอื่นเช่นนี้ ดังนี้แล 


ดวอย่าง ๓๒ 

ก. ย 0 ปน สพฺพนฺติมํ ฆรํ โหติ, ตสฺส ฆรสฺส ตาทิเส ฆรูปจาเร ริตสฺส ถามมชฺฌิมสฺส 
ปุริสสฺส ยถา ตรุณมนุสฺสา อดฺตโน พล 0 ทสฺเสนฺโต พาหุ 0 ปสาเรดฺวา เสฑฺฑุ๊ ขิปนฺติ, เอว 0 
ขิดฺดสฺส เสฑฺฑุสฺส ปดนฏฺจึานพฺภนุตรํ คาโม นาม. 

บ้าน คือ ภายในสถานที่บุรุษมีกำลังปานกลางยืนอยู่ที่บริเวณเรือนของเรือนซึ่งอยู่ 
ท้ายเรือนทั้งหมดนั้น ขว้างก้อนดินไปตกลง เหมือนพวกคนหนุ่มที่เมื่อจะลองกำลังของตนก็ 
เหยียดแขนขึ้นแล้วขว้างก้อนดินไป 

ข. ดโต อฌฺฌสฺส เสฑฺฑุปาดสฺส อพฺภนฺดรํ คามูปจาโร นาม. 

บริเวณบ้าน คือ ภายในเขตก้อนดินตกจากบ้านนั้นไป [คือ ถูกขว้างไปจากบ้าน] 

ค. ปติตสฺส ปน เสฑฺฑุโน ปวตฺติตฺวา คดฏฺจึานํ น คเหดพฺพ 0 . 

แต่ไม่ควรถือเอาสถานที่ซึ่งก้อนดินตกแล้วกลิ้งไปถึง 
ฆ. ปริกฺขิตฺตสฺส ปน คามสฺส ปริๆเขโปเยว คามสฺส ปริจฺเฉโท. ตสฺส สเจ เทฺว อิใ4ทขีลา 
โหนฺติ, อพฺภนุตริเม อินุทขีเล ริตสฺส เสฑฺฑุปาดพฺภนุตรํ คามูปจาโร นาม. 

ส่วนบ้านที่มีรั้วล้อม รั้วนั้นแหละเป็นที่กำหนดเขตบ้าน ถ้าบ้านนั้นมีเสาเขื่อน ๒ ด้น 
ภายในเขตที่บุรุษผู้ยืนที่เสาเขื่อนด้านในขว้างก้อนดินไปตกลง เป็นบริเวณบ้าน 
ง. ปทภาชเนปิ หิ อิมิ นาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ. 

โดยแท้จริงแล้ว พึงทราบเนื้อความแม้ในปทภาชนีย์ตามนัยนี้เช่นกัน 

ประโยคข้างต้นมีขื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ยํ ปน สพฺพนฺติมํ ฆรํ โหติ, ตสฺส ฆรสฺส ตาทิเส ฆรูปจาเร ริตสฺส ถามมชฺฌิมสฺส 
ปุริสสฺส ยถา ตรุณมนุสุสา อตฺตโน พล 0 ทสฺเสนฺโต พาหุ ปสาเรตฺวา เสฑฺฑุ๊ ขิปนุติ, เอว 0 ขิตฺตสฺส 
เลฑฺฑุสฺส ปดนฏฺรานพฺภนฺดร 0 คาโม นาม. 



๙๐๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ข. ตโต อฌฺฌสฺส เลฑฺฑุปาตสฺส อพภนุตริ คามูปจาโร นาม. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่น คือ บริเวณบ้าน 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรก คือ บ้าน 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวลักษณะของบ้านด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ลักษณะของบริเวณบ้านคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะของบริเวณบ้านอีกด้วย 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงลักษณะของบริเวณบ้านด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ข. ตโต อฌฺฌสฺส เสฑฺฑุปาดสฺส อพฺภนฺตรํ คามูปจาโร นาม. 

ค. ปติตสฺส ปน เลฑฺฑุโน ปวดติตฺวา คตฏฺรานํ น คเหตพฺพํ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
เข้าใจผิดว่า สถานที่ซึ่งก้อนดินตกทุกแห่ง ชื่อว่าบริเวณบ้าน 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวว่า บริเวณบ้าน คือ ภายในเขต 
ก้อนดินตกจากบ้านนั้นไป ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สถานที่ซึ่งก้อนดินตกทุกแห่ง ชื่อว่าบริเวณบ้านหรือ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม้สถานที่ซึ่งก้อนดินตกแล้วกลิ้งไปถึงก็ควร 
ชื่อว่าบริเวณบ้านมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า สถานที่ 
ซึ่งก้อนดินตกแล้วกลิ้งไปถึง ไม่ชื่อว่าบริเวณบ้าน ดังนี้แล 

ก. ย 0 ปน สพฺพนฺดิมํ ฆรํ โหติ, ตสฺส ฆรสฺส ตาทิเส ฆรูปจาเร ริตสฺส ถามมชฺฌิมสฺส 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๐๓ 


ปุริสสฺส ยถา ตรุณมนุสุสา อตฺตโน พล 0 ทสฺเสนฺโต พาหุ 0 ปสาเรตฺวา เสฑฺฑุ๊ ซิปนุติ, เอว 0 ซิตฺตสฺส 
เสฑฺฑุสฺส ปดนฏฺรานพภนุตรํ คาโม นาม. 

ข. ตโต อฌฺฌสฺส เสฑฺฑุปาตสฺส อพฺภนฺตรํ คามูปจาโร นาม. 

ค. ปติตสฺส ปน เสฑฺฑุโน ปวตฺติตฺวา คตฏฺจึานํ น คเหตพฺพํ. 

ฆ. ปริกขิตฺตสฺส ปน คามสฺส ปริกฺเขโปเยว คามสฺส ปริจฺเฉโท. ตสฺส สเจ เทฺว อินฺทฃีลา 
โหนุติ, อพฺภนฺตริเม อินฺทขีเล ริตสฺส เสฑฺฑุปาตพฺภนฺตรํ คามูปจาโร นาม. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคปักข้นตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่น คือ บ้านและบริเวณบ้าน 
ของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อม 

ประโยค ก. ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรก คือ บ้านและ 
บริเวณบ้านของบ้านที่มีรั้วล้อม 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวลักษณะบ้านและบริเวณบ้านของ 
บ้าน'ที่มี'รั้วล้อม ด้วยประโยค ก. ข. และ ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ลักษณะของบ้านและบริเวณบ้านของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อมคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะบ้านและบริเวณบ้าน 
ของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อมอีกด้วย มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงลักษณะบ้านและบริเวณบ้านของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อมด้วยประโยค ฆ. ดังนี้แล 

ฆ. ปริกฺซิตฺตสฺส ปน คามสฺส ปริกุเขโปเยว คามสฺส ปริจฺเฉโท. ตสฺส สเจ เทฺว อินฺทฃีลา 
โหนุติ, อพฺภนุตริเม อินุทฃีเล ริตสฺส เสฑฺฑุปาตพฺภนุตรํ คามูปจาโร นาม. 

ง. ปทภาชเนปี หิ อิมินาว นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
เข้าใจผิดว่า การแสดงบริเวณของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อมนั้นย่อมปรากฏคล้ายกับขัดแย้งกับปทภาชนีย์ 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 


๙๐๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า บ้าน คือ ภายในสถาน ที่ ตกไป 
แห่งก้อนดินที่ขว้างไปโดยบุรุษผู้ยืนอยู่ที่บริเวณเรือน และบริเวณบ้าน คือ ภายในเขตก้อนดินตก 
จากบ้านนั้นไป ด้วยประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดท่านจึงกล่าวว่า บ้าน คือ ภายในสถานที่ตกไปแห่ง 
ก้อนดินที่ขว้างไปโดยบุรุษผู้ยืนอยู่ที่บริเวณเรือน และบริเวณบ้าน คือ ภายในเขตก้อนดินตก 
จากบ้านนั้นไป 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ในปทภาช'แย้ตรัส'ว่า คามูปจาโร นาม ปริ กุ- 
ขิตฺตสฺส คามสฺส อินฺทฃีเล ริตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เสฑฺฑุปาโต (เขตที่บุรุษมีกำลังปานกลาง 
ยืนอยู่ที่เสาเขื่อนของหมู่บ้านที่มีรั้วล้อม ขว้างก้อนดินไปตกลง ขื่อว่า บริเวณบ้าน), อปริกฺขิตฺตสฺส 
คามสฺส ฆรูปจาเร เต สุส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เสฑฺฑุปาโต (หรือเขตที่บุรุษมีกำลังปานกลางยืน 
อยู่ที่บริเวณเรือนของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อม ขว้างก้อนดินไปตกลง) มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า บ้านใน 
เรื่องนี้มี ๒ ประเภท คือ บ้านที่มี'รั้วล้อม และบ้านที่ไม่มีรั้วล้อม ฯลฯ ดังนั้น การแสดงบริเวณ 
ของบ้านที่ไม่มีรั้วล้อมจึงไม่ขัดแย้งกับปทภาชนีย้ ดังนี้แล 


ดวอย่าง ๓๓ 

ก. เทสนามดฺดเมว เจด 0 “คามา วา อรฌฺฌา วา”ติ. 

อนึ่ง คำว่า คามา วา อรฌฺฌา วา (จากบ้านหรือป่า) นี้เป็นเพียง[หัวข้อของ] 
เทศนาเท่านั้น 

ข. เย ปน อิเมส 0 ปริจฺเฉททสุสนตฺถํ ฆรฆรูปจารคามูปจารา วุตฺตา, ตโต!) ปาราชิก¬ 
วดถุ๊ อวหรนุตสฺส ปาราชิก 0 โหติเยว. 

แต่เมื่อภิกษุลักปาราชิกวัตถุ (ของควรค่า ๑ บาท) แม้จากเรือน บริเวณเรือน และ 
บริเวณบ้านที่ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงขอบเขตของบ้านและป่านี้[ให้ต่างกัน]เหล่านั้น ก็ต้อง 


อาบติปาราชิกโดยแท้ 




ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๐&' 


ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. เทสนามตฺตเมว เจต 0 “คามา วา อรฌฺฌา วา”ติ. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า ในพระบาลีตรัสว่า คามา วา อรฌฺฌา วา เท่านั้น มิได้ตรัสว่า ฆรา วา ฆรูปจารา วา 
คามา วา คามูปจารา วา มิใช่หรือ เหตุใดภิกษุผู้ดักทรัพย์จากเรือน บริเวณเรือน และบริเวณ 
บ้าน จึงต้องอาบ้ติปาราชิก 

ประโยคต้น ที่กล่าวมาแล้ว ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ (จ ศัพท์ทำหน้าที่วากยารัมภโชตกะ 
คือ แสดงวากยารัมภะ) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ในพระบาลีตรัสว่า คามา วา อรฌฺฌา 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดภิกษุผู้ดักปาราชิกวัตถุจากเรือน บริเวณเรือน และ 
บริเวณบ้าน จึงต้องอาบติปาราชิก 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สถาน ที่ ลักทรัพย์ควรเป็นบ้านและป่าเท่านั้น 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า คำว่า 
คามา วา อรฌฺฌา วา นี้เป็นเพียง[หัวข้อของ]เทศนาเท่านั้น ดังนั้น ภิกษุผู้ลักปาราชิกวัตถุจาก 
เรือน บริเวณเรือน และบริเวณบ้าน จึงต้องอาบติปาราชิก ดังนี้แล 

ก. เทสนามตฺตเมว เจต 0 “คามา วา อรฌฺฌา วา”ติ. 

ข. เย ปน อิเมส 0 ปริจฺเฉททสฺสนตฺถํ ฆรฆรูปจารคามูปจารา วุตฺตา, ตโตปิ ปาราชิก- 
วดถ 0 อวหรนฺตสฺส ปาราชิก 0 โหติเยว. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อระบุว่า 
ภิกษุผู้ดักปาราชิกวัตถุแม้จากเรือน บริเวณเรือน และบริเวณบ้านเหล่านั้น ก็ต้องอาบ้ติปาราชิก 
เช่นกัน 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ (ปน ศัพท์ทำหน้าที่วากยารัมภโชตกะ) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 


๙๐๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า คามา วา อรฌฺฌา วา นี้ 
เป็นเพียงหัวข้อของเทศนาเท่านั้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุผู้ลักทรัพย์จากเรือน บริเวณเรือน และบริเวณบ้าน ควร 
ต้องอาบ้ติปาราชิกหรือไม่ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุนั้นไม่ควรต้องอาบ้ติปาราชิก เพราะใน 
พระบาลีตรัสว่า คามา วา อรฌฺฌา เท่านั้น มิได้ตรัสว่า ฆรา วา ฆรูปจารา วา คามูปจารา วา 
อีกด้วยมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ภิกษุผู้ 
ลักปาราชิกวัตถุแม้จากเรือน บริเวณเรือน และบริเวณบ้านเหล่านั้น ก็ต้องอาบ้ติปาราชิกเช่นกัน 
ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๓๔ 

ก. เถยฺยฌฺจ ต 0 สงฺขาตฌฺจาติ เถยฺยสงฺขาด 0 , 

คำว่า เถยยลังขาตะ คือ กระแสจิตที่คิดจะดัก 
ข. เถยฺยจิตฺตสงฺขาโต เอโก จิดฺดโกฏฺจึาโสติ อตฺโถ. 

หมายความว่า กระแสจิตอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าจิตที่ต้องการจะดัก 
ค. กรณตฺเถ เจต 0 ปจฺจตฺตวจนํ. 

อนึ่ง บทนี้ลงปฐมาวิภัตดิในอรรถตติยาวิภัตติ 
ฆ. ตสุมา เถยฺยสงฺขาเดนาติ อตฺถโต ทฏจึพฺพ 0 . 

ดังนั้น พึงกำหนดความหมายว่า ด้วยกระแสจิตที่คิดจะดัก 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. เถยฺยฌฺจ ต 0 สงขาตฌฺจาติ เถยฺยสงขาต 0 , 

ข. เถยฺยจิตฺตสงฺขาโต เอโก จิตฺตโกฏฺราโสติ อตฺโถ. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๐๗ 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายความหมายของ เถยฺยสงขาต ศัพท์ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ เถยฺยสงฺขาต ศัพท์ 
เป็นวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาสว่า เถยฺยฌฺจ ต 0 สงขาตฌฺจาติ เกยยสงฺขาตํ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตั้งรูปวิเคราะห์เป็นวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส 

ดังกล่าว 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรตั้งรูปวิเคราะห์เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส 
ว่า เกยยสฺส สงขาโต เถยฺยสงฺขาโต มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า คำว่า 
เกยยสังขาตะ มีความหมายว่า กระแสจิตอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าจิตที่ด้องการจะลัก ดังนั้น เราจึง 
ตั้งรูปวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสดังกล่าว ดังนี้แล 

ข. เถยฺยจิตฺตสงฺขาโต เอโก จิตฺตโกฏฺราโสติ อตฺโถ. 

ค. กรณตฺเถ เจตํ ปจฺจตตวจนํ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าโดยอธิบาย 
อรรถของปฐมาวิภัตติว่าลงในอรรถตติยาวิภัตติ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบายคำว่า เถยฺยสงฺขาต 0 ด้วยประโยค 

ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ปฐมาวิภัตติในบทนี้ลงในอรรถอะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ปฐมาวิภัตติในบทนี้ลงในอรรถลิงศัตถะหรือไร 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า ปฐมา- 
วิภัตติในบทนี้ลงในอรรถตติยาวิภัตติ ดังนี้แล 


ค. กรณตเถ เจตํ ปจจตตวจนํ. 


๙๐(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ฆ. ตสฺมา เถยฺยสงขาเตนาติ อตฺถโต ทฏฺจึพฺพํ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยคต้น ซึ่งในที่นี้ 
คือ ผลที่ได้รับจากประโยค ค. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคลัทธคุณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า เถยฺยสงฺขาตํ ลงปฐมา- 
วิภัตติในอรรถตติยาวิภัตติ ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคดังกล่าวมีผลพลอยได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ค. 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เรา 
แสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. ว่า คำว่า เถยฺยสงฺขาตํ มีความหมายว่า ด้วยกระแสจิตที่ 
คิดจะดัก ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๓๕ 

ก. ยการูเปติ ยาทิเส. 

คำว่า ยถารูเป (มีสภาพอย่างใด) หมายความว่า เช่นใด 
ข. อทินฺนาทาเนติ อทินฺนสฺส ปรสใ4ตกสฺส คหเณ. 

คำว่า อทินฺนาทาเน มีความหมายว่า เพราะการถือเอาของผู้อื่นซึ่งเจ้าของไม่ได้ให้ 
ค. ราชาโนติ อิทํ พิมฺพิสารํเยว สนฺธาย วุตฺตํ, 

คำว่า ราชาโน นี้ ตรัสหมายเอาพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เดียว 
ฆ. อฌฺเฌ ปน ตถา กเรยฺยุ๊ วา น กเรยฺยุ 0 วาติ เด นปฺปมาณํ. 

ส่วนพระราชาเหล่าอื่นพึงทรงกระทำอย่างนั้นบ้าง ไม่ทรงกระทำอย่างนั้นบ้าง[ด้วย 
การโบยดี จองจำ หรือเนรเทศ] ดังนั้น พระราชาเหล่าอื่นนั้นจึงไม 1 เป็นประมาณ 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๐๙ 


ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ยถารูเปติ ยาทิเส. 

ข. อทินฺนาทาเนติ อทินฺนสฺส ปรสนฺตกสฺส คหเณ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่น คือ คำอธิบายอรรถของ 
อทินฺนาทาเน 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรกคือคำอธิบายอรรถของ ยถารูเป 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบายอรรถของ ยถารูเป ด้วยประโยค ก. 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำอธิบายอรรถของ อทินฺนาทาเน คืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรอธิบายอรรถของ อทินฺนาทาเน อีก 
ด้วยมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
อธิบายอรรถของ อทินฺนาทาเน อีกด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ข. อทินฺนาทาเนติ อทินฺนสฺส ปรสนฺตกสฺส คหเณ. 

ค. ราชาโนติ อิทํ พิมฺพิสารํเยว สนฺธาย วุตฺต 0 , 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคือคำอธิบายอรรถของ 

ราชาโน 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรกคือคำอธิบายอรรถของ อทินฺนา- 

ทาเน 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า ราชาโน 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พระราชาในเรื่องนี้คือพระราชาพระองค์ไหน 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยสามัญทั่วไปไม่ระบุ 
เจาะจงว่า ราชาโน มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า พระราชา 


๙๑๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ในเรื่องนี้'คือพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้น ผู้เป็นหลักซึ่งปกครองด้วยการตัดทำลาย[ร่างกาย]ตาม 
สมควรแก่โทษ ดังนี้แล 

ค. ราชาโนติ อิทํ พิมฺพิสารํเยว สนฺธาย วุตฺต 0 , 

ฆ. อฌฺเฌ ปน ตถา กเรยฺยุ 0 วา น กเรยฺยุ 0 วาติ เต นปฺปมาณํ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคือพระราชาพระองค์อื่น 
จากพระเจ้าพิมพิสาร 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักชะ เพราะแสดงฝ่ายแรกคือพระเจ้าพิมพิสาร 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำ ว่า ราชาโน นี้ ตรัสหมายเอา 
พระเจ้าพิมพิสารพระองค์เดียว 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตรัสหมายเอาพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เดียว 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม้พระราชาพระองค์อื่นก็นับว่าเป็นพระราชา 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า พระราชา 
เหล่าอื่นพึงทรงกระทำอย่างนั้นบ้าง ไม่ทรงกระทำอย่างนั้นบ้างด้วยการโบยดี จองจำ หรือเนรเทศ 
ดังนั้น พระราชาเหล่าอื่นนั้นจึงไม่เป็นประมาณ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๓๖ 

ก. สฌฺจิจฺจาติ สํเจเตตฺวา สทฺธึ เจเตตฺวา. 

คำว่า สฌฺจิจฺจ แปลว่า จงใจแล้ว พร้อม[กับความสำคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิต] คือ 
ตั้งใจแล้ว” 

ข. “ปาโณ”ติ สฌฺฌาย สทฺธึเยว “วธามิ น นุ”ติ วธกเจตนาย เจเดดฺวา ปกปฺเป ตุ' วา. 

กล่าวคือ ตัดสินใจแล้ว ด้วยเจตนาจะฆ่าว่า เราจะฆ่าบุคคลนั้น พร้อมกับความ 
สำคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิต 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๑๑ 


ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. สฌฺจิจฺจาติ สํเจเตตุวา สทฺธึ เจเตตุวา. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะอธิบายคำว่า สฌฺจิจฺจ 
ประโยค ต้น. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า สฌฺจิจฺจ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ บทว่า ส 0 เป็นอุปสรรคในอรรถอะไร คำว่า สฌฺจิจฺจ นี้เป็น 

ศัพท์อะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บทว่า สํ เป็นอุปสรรคในอรรถว่า ย่อ เป็นต้น 
หรือไร คำว่า สฌฺจิจฺจ นี้เป็นอปรกาลกิริยาหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า บทว่า สํ 
เป็นอุปสรรคในสหัตถะ คำว่า สฌฺจิจฺจ นี้เป็นคำแสดงความพยายาม ดังนี้แล 

ก. สฌฺจิจุจาติ สํเจเตตุวา สทฺธึ เจเตตุวา. 

ข. “ปาโณ”ติ สฌฺฌาย สทฺธึเยว “วธามิ นนุ”ติ วธกเจตนาย เจเตตุวา ปกปฺเปตุวา. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อให้เนื้อความ 
ปรากฏชัดเจน 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบายอรรถของ สํ อุปสรรค และกล่าวว่า 
คำว่า สฌฺจิจุจ เป็นปุพพกาลกิริยา ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ความหมายว่า จงใจพร้อมแล้ว คืออะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรอธิบายความหมายดังกล่าวให้ปรากฏ 
ชัดเจนมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
อธิบายความหมายดังกล่าวให้ปรากฏชัดเจนด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 



๙๑๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ดวอย่าง ๓๗ 

ก. กาโลติ ปุเรภตฺตาทิกาโล. 

เวลา คือ เวลาก่อนภัตเป็นต้น 

ข. สเจ หิ “ปุเรภตฺต 0 มาเรหี”ติ อาณตุโต ปุเรภตุตเมว มาเรติ, อาณาปกสฺส อาปตุติ. 

กล่าวคือ ถ้าบุคคลลูกสั่งว่า ท่านจงฆ่าในเวลาก่อนภัต ก็ฆ่าให้ตายในเวลาก่อนภัต 
นั่นเอง ภิกษุผู้สั่งต้องอาบต[ปาราชิก] 

ค. อถ ย 0 ปุเรภตุตํ นิ ยามิด 0 , ตโต ปจฺฉา วา ปุเร วา มาเรติ, อาณาปโก มุจฺจติ. 

แต่ถ้าฆ่าให้ตายในเวลาภายหดังหรือก่อนจากเวลาก่อนภัตซึ่งลูกกำหนดไว้ ภิกษุผู้ 
สั่งย่อมพ้น[ไปจากอาบติปาราชิก] 

ฆ. อิมินา นเยน สพุพตุถ วินิจฺฉโย เวทิดพุโพ. 

พึงทราบข้อวินิจฉัยในเหตุกำหนดการสั่งนั่งหมดตามนัยนี้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. กาโลติ ปุเรภตฺตาทิกาโล. 

ข. สเจ หิ “ปุเรภตฺตํ มาเรหี”ติ อาณตฺโต ปุเรภตฺตเมว มาเรติ, อาณาปกสฺส อาปตฺติ. 

ค. อถ ยํ ปุเรภตฺตํ นิยามิตํ, ตโต ปจฺฉา วา ปุเร วา มาเรติ, อาณาปโก มุจฺจติ. 

ประโยค ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายลักษณะของการนัดหมายและ 
ความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งในเวลา 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยค ข. ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เวลา คือ เวลาก่อนภัตเป็นต้น 
ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การนัดหมายในเวลา มีลักษณะอย่างไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะของการนัดหมายใน 
เวลามิใช่หรือ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๑๓ 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงลักษณะของการนัดหมายในเวลา ด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ข. สเจ หิ “ปุเรภดฺตํ มาเรหี”ติ อาณตฺโต ปุเรภดฺตเมว มาเรติ, อาณาปกสฺส อาปดติ. 

ค. อก ย 0 ปุเรภดฺตํ นิยามิด 0 , ตโต ปจฺฉา วา ปุเร วา มาเรติ, อาณาปโก มุจฺจติ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น เพราะกล่าวถึงลักษณะของ 
ความคลาดเคลื่อนจากคำสั่ง 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงลักษณะของการนัดหมายในเวลา 
ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งในเวลา มีลักษณะอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะของความคลาดเคลื่อน 
จากคำสั่งในเวลามิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงลักษณะของการนัดหมายในเวลา ด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 

ก. กาโลติ ปุเรภตฺตาทิกาโล. 

ข. สเจ หิ “ปุเรภดฺตํ มาเรหี”ติ อาณตฺโต ปุเรภดฺตเมว มาเรติ, อาณาปกสฺส อาปดติ. 

ค. อก ย 0 ปุเรภดฺตํ นิยามิด 0 , ตโต ปจฺฉา วา ปุเร วา มาเรติ, อาณาปโก มุจฺจติ. 

ฆ. อิมินา นเยน สพฺพตก วินิจฉโย เวทิตพฺโพ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
เข้าใจผิดว่า ท่านจะแสดงลักษณะของการนัดหมายและความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งในสถานที่ 
เป็นต้นโดยตรง 

ประโยค ก. ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงสรูปะของเวลาด้วยประโยค ก. อีก 


๙๑๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ทั้งแสดงลักษณะของการนัดหมายและความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งในเวลา ด้วยประโยค ข. และ 
ประโยค ค. 

(อีกอย่างหนึ่ง) ท่านแสดงสรูปะของวัตถุพร้อมทั้งลักษณะของการนัดหมายและความ 
คลาดเคลื่อนจากคำสั่งในวัตถุด้วยคำว่า วดฺถูติ ปุคฺคโล เป็นต้น และได้แสดงสรูปะของเวลา 
พร้อมทั้งลักษณะของการนัดหมายและความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งในเวลาด้วยคำว่า กาโลติ 
ปุเรภตฺตาทิกาโล เป็นต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การนัดหมายและความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งในสถานที่ 
เป็นต้นมีลักษณะอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านจะแสดงลักษณะของการนัดหมายและ 
ความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งในสถานที่เป็นต้นโดยตรงหรือไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า พึงทราบ 
ข้อวินิจฉัยในเหตุกำหนดการสั่งทั้งหมดตามนัยนี้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงลักษณะของการ 
นัดหมายและความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งในสถานที่เป็นต้นโดยตรง ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๓๘ 

ก. สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยฺยาติ เอตฺถ หรดีติ หารก 0 , 

พึงทราบเนื้อความในคำว่า สตฺถหารกํ วาสฺส ปริเยเสยฺย (แสวงหาศัสตราที่พราก 
ชีวิต[วางไว้ใกล้]กายมนุษย์นั้น) นี้ ดังต่อไปนี้ 

ศัสตรา ชื่อว่า หารกะ โดยความหมายว่า นำไป 

ข. กึ หรติ. ชีวิต 0 . 

ถามว่า นำอะ ไรไป ตอบว่า นำชีวิตไป 

ค. อก วา หริตพฺพนฺติ หารก 0 , 

อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า หารกะ โดยความหมายว่า เป็นสิ่งที่ควรนำไป 


ฆ. อปนิกขิปีตพพนติ อตโถ. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๑&' 


หมายความว่า วางไว้ใกล้ 
ง. สตฺถฌฺจ ต 0 หารกฌฺจา ติ สตฺถหาร กํ. 

ทั้งศัสตรานั้นก็เป็นสิ่งที่ควรนำไป เหตุนั้นจึงชื่อว่า สัตถหารกะ 
จ. อสุสาติ มนุสุสวิคฺคห สุ ส. 

คำว่า อสุส คือ กายมนุษย์ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยยาติ เอตฺถ หรดีติ หารก 0 , 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น เพราะระบุถึง ณฺวุ ปัจจัย 
ใน หารก ศัพท์ว่าเป็นไปในกัตตุสาธนะ 

ประโยคต้น ที่ กล่าวมาแล้ว ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า สตฺถหารก 0 ไว้ในพระบาลี 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ณฺวุ ปัจจัยใน หารก ศัพท์เป็นไปในภาวสาธนะ โดยมี 
รูปวิเคราะห์ว่า หรณํ หารโก หรือดังคำว่า รูปูปหาโร ที่ลง ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ 
ว่า อุปหรณํ อุปหาโร (การนำไป ชื่อว่า อุปหาระ) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรระบุสาธนะของ ณฺวุ ปัจจัยใน หารก 
ศัพท์มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ระบุ 
ถึงสาธนะของ ณฺวุ ปัจจัยใน หารก ศัพท์ว่าเป็นไปในกัตตุสาธนะ ด้วยประโยค ก. ดังนี้แล 

ก. สตฺถหารกํ วาสฺส ปริเยเสยฺยาติ เอตก หรดีติ หารกํ, 

ข. กึ หรติ. ชีวิต 0 . 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
เข้าใจผิดว่า สตฺถ ศัพท์เป็นบทกรรมของ หารก ศัพท์ เพราะประกอบไว้ข้างหน้า 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 


๙๑๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ณฺวุ ปัจจัยใน หารก ศัพท์เป็นไป 
ในกัตตุสาธนะด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สตฺถ ศัพท์เป็นบทกรรมของ หารก ศัพท์หรือ เพราะ 
ประกอบไว้ข้างหน้า 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรระบุกรรมของ หารก ศัพท์มิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
ระบุกรรมของ หารก ศัพท์ว่าเป็น ชีวิต 0 (ชีวิต) ด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ก. สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยฺยาติ เอตฺถ หรดีติ หารก 0 , 

ค. อถ วา หริตพฺพนฺติ หารก 0 , 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น เพราะกล่าวว่า ณฺวุ ปัจจัยใน 
หารก ศัพท์เป็นไปในกรรมสาธนะ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงว่า ณฺวุ ปัจจัยใน หารก ศัพท์เป็น 
ไปในกัตตุสาธนะ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ณฺวุ ปัจจัยใน หารก ศัพท์เป็นไปในกัตตุสาธนะอย่างเดียว 

หรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงอรรถของ ณฺวุ ปัจจัยใน หารก 
ศัพท์อีกมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงอรรถของ ณฺวุ ปัจจัยใน หารก ศัพท์ว่าเป็นไปในกรรมสาธนะอีก ด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 

ค. อถ วา หริตพฺพนฺติ หารก 0 , 

ฆ. อุปนิกฺขิปิตพฺพนฺติ อตฺโถ. 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๑๗ 


ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
เข้าใจผิดว่า หร ธาตุตามนัยหลังมีความหมายว่า นำไป เหมือนในนัยแรก 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ณฺวุ ปัจจัยใน หารก ศัพท์เป็น 
ไปในกรรมสาธนะ ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ หร ธาตุตามนัยหลังมีความหมายว่า นำไป เหมือนในนัย 

แรกหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงความหมายของ หร ธาตุตาม 
นัยหลังอีกมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า หร ธาตุ 
ใน หารก ศัพท์ตามนัยหลังมีความหมายว่า วางไว้ใกล้ ไม่ใช่เป็นไปในความหมายว่า นำไป 
เหมือนในนัยแรก ดังนี้แล 

ก. สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริเยเสยยาติ เอตฺถ หรดีติ หารก 0 , 

ข. กึ หรติ. ชีวิต 0 . 

ค. อถ วา หริตพฺพนฺติ หารก 0 , 

ฆ. อุปนิกฺขิปิตพฺพนฺติ อต.โถ. 

ง. สตถฌฺจ ต 0 หารกฌฺจาติ สตฺถหารก 0 . 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น เพราะกล่าวถึงรูปวิเคราะห์ 
ของ สตฺถหารก ศัพท์ 

ประโยค ก. ข. ค. และ ฆ. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบาย หารก ศัพท์ด้วยประโยค ก. ข. ค. 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำว่า สตฺถหารก มีรูปวิเคราะห์อย่างไร 


และ ฆ. 


๙๑ & 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงรูปวิเคราะห์ของ สตฺถหารก 
ศัพท์มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) คำว่า สตฺถหารก มีรูปวิเคราะห์เป็นทวันทสมาสว่า สตถฌฺจ หารก 0 
จ สตฺถหารกํ หรือไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เราได้แสดง 
รูปวิเคราะห์ของ สตฺถหารก ศัพท์ว่าเป็นวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาสด้วยประโยค ง. ดังนี้แล 

ง. สตถฌฺจ ต 0 หารกฌฺจาติ สตฺถหารก 0 . 

จ. อสฺสาติ มนุสฺสวิคฺคหสฺส. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น เพราะอธิบายสรูปะ คือ สิ่งที่ 
ศัพท์หมายถึงว่าคืออะไรของ อสฺส 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ สตฺถหารก ศัพท์ 
ด้วยประโยค ง. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำว่า อสฺส หมายถึงใคร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงสิ่งที่คำว่า อสฺส หมายถึง 
มิ ใช่ หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) คำว่า อสฺส หมายถึงภิกษุหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงสิ่งที่คำว่า อสฺส หมายถึงว่าคือ กายมนุษย์ ด้วยประโยค จ. ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๓๙ 

ก. ปริเยเสยฺยาติ ยถา ลพุภติ, ดถา กเรยฺย, 

คำว่า ปริเยเสยฺย (พึงแสวงหา) หมายความว่า พึงกระทำโดยประการที่ได้มา 
ข. อุปนิๆขิเปยฺยาติ อดฺโถ. 

ความหมายคือ วางไว้ใกล้ 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๑๙ 


ค. เอเดน ถาวรปโยคํ ทสฺเสติ. 

พระพุทธองค์ทรงแสดงถาวรปโยคะ (ความพยายามที่แน่นอน) ด้วยคำว่า สตฺถหารก 0 
วาสฺส ปริเยเสยฺย (หรือแสวงหาศัสตราอันจะพรากชีวิต[วางไว้ใกล้]กายมนุษย์นั้น) นี้ 

ฆ. อิตรถา หิ ปริยิฏฺจึมตฺเตเนว ปาราชิโก ภเวยฺย, น เจต 0 ยุตฺ ต 0 . 

มิฉะนั้นแล้ว ภิกษุก็จะต้องอาบตปาราชิกด้วยการแสวงหาเท่านั้น และการต้อง 
อาบตปาราชิกด้วยการแสวงหานี้ก็ไม่สมควร 

ง. ปทภาชเน ปนสฺส พฺยฌฺชนํ อนา ทิยิตฺ วา ย 0 เอตฺถ ถาวรปโยคสงฺคหิตํ สตฺถ 0 , ตเทว 
ทสฺเสตุ๊ “อสึ วา”ติอาทิ วุตฺด 0 . 

อนึ่ง ในปทภาช'แย้'ของบทนั้น พระผู้มีพระภาคไม 1 ได้ใส่ใจถึงศัพท์ ได้ตรัสว่า อสึ 
วา (ดาบ) เป็นต้น เพื่อทรงแสดงศัสตราที่นับเข้าในความพยายามที่แน่นอนในบทนี้ 

ประโยคข้างด้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. ปริเยเสยฺยาติ ยถา ลพุภติ, ตถา กเรยฺย, 

ข. อุปนิกฺขิเปยฺยาติ อตฺโถ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ แสดงเนื้อความ ที่ เป็นสิขาปัตตะของ ปริเยเสยฺย 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคดังเขปะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำ ว่า ปริเยเสยย (พึงแสวงหา) 
หมายความว่า พึงกระทำโดยประการที่ได้มาด้วยประโยค ก. (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านแสดงอธิปปายัตถะ 
(เนื้อความที่ประสงค์เอา) ของคำว่า ปริเยเสยย ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อภิกษุแสวงหาศัสตราแล้วเท่านั้นจึงต้องอาบติปาราชิก 
หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) สิขาปัตตัตถะ (เนื้อความอันถึงที่สุด) ของบทนื้ คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ คำ ว่า ปริเยเสยย ควร มี ความหมายว่า พึง 
แสวงหา เพราะ เอส ธาตุที่มี ปริ อยู่หน้าเป็นไปในอรรถว่า แสวงหา มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) 
ท่านควรแสดงสิขาปัตดัตถะของบทนื้มิใช่หรือ 


๙๒๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า คำว่า 
ปริเยเสยย มีความหมายอนถึงที่สุดว่า วางไว้ใกล้ ไม่ใช่มีความหมายดังกล่าวว่า แสวงหา ตาม 
อรรถของธาตุทั่วไป 

(อีกอย่างหนึ่ง) เราได้แสดงสิขาปัดตัดถะด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ข. อุปนิกฺขิเปยฺยาติ อดโถ. 

ค. เอเดน ถาวรปโยคํ ทสฺเสติ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขดัดความ 
สงสัยว่า ความหมายว่า แสวงหา (ปริเยสน) ย่อมสมควรมิใช่หรือ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า ปริเยเสยย มีความหมาย 
ว่า วางไว้ใกล้ (อุปนิกฺขิปน) ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ บุคคลย่อมรู้เนื้อความว่า วางไว้ใกล้ ได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ความหมายว่า แสวงหา (ปริเยสน) ย่อม 
สมควรในที่นี้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. เพื่ออธิบายว่า 
ความหมายว่า แสวงหา (ปริเยสน) ย่อมไม่สมควร เพราะคำนี้แสดงถาวรปโยคะ ดังนี้แล 

ค. เอเดน ถาวรปโยคํ ทสฺเสติ. 

ฆ. อิตรถา หิ ปริยิฏฺรมดฺเตเนว ปาราชิโก ภเวยฺย, น เจต 0 ยุตต 0 . 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคลัทธโทสะ คือ แสดงโทษ ที่ ได้รับจากการเข้าใจเนื้อความ 
เป็นอย่างอื่นจากที่กล่าวมาแล้วว่า ภิกษุเพียงแสวงหาศัสตราก็ต้องอาบติปาราชิก และการต้อง 
อาบติปาราชิกดังกล่าวด้วยการแสวงหาก็ไม่สมควร 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคลัทธโทสิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคลัทธโทสะ (หิ 
ศัพท์ทำหน้าที่ลัทธโทสโชตกะ คือ แสดงโทษที่ได้รับ) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๒๑ 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า ปริเยเสยย มีความหมายว่า 
วางไว้ใกล้ (อุปนิกฺขิปน) ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อไม่ได้ถือเอาเนื้อความดังกล่าว แต่ถือเอาเนื้อความว่า 
แสวงหา พึงมีโทษอย่างไรเล่า 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงโทษของการถือเอาเนื้อความว่า 
แสวงหา มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เมื่อ 
ถือเอาเนื้อความว่า แสวงหา ก็มีโทษคือภิกษุเพียงแสวงหาศัสตราก็ต้องอาบติปาราชิก ดังนี้แล 

ก. ปริเยเสยฺยาติ ยถา ลพุภติ, ตถา กเรยฺย, 

ข. อุปนิกฺขิเปยฺยาติ อตฺโถ. 

ง. ปทภาชเน ปนสฺส พุยฌฺชนํ อนาทิยิตฺวา ยํ เอตฺถ ถาวรปโยคสงฺคหิตํ สตถ 0 , ตเทว 
ทสฺเสตุ๊ “อสิ วา”ติอาทิ วุตฺต 0 . 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขดัดความ 
สงสัยว่า คำอธิบายที่ท่านกล่าวมาแล้วว่า ปริเยเสยยาติ ยถา ลพฺภติ, ตถา กเรยฺย, อุปนิกุ- 
ขิเปยฺยาติ อดโถ ย่อมปรากฏว่าขัดแย้งกับปทภาชนีย้ เพราะในปทภาชนีย้นั้นได้ตรัสว่า อสิ วา 
เป็นต้นมิใช่หรือ 

ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า ปริเยเสยย (พึงแสวงหา) 
หมายความว่า พึงกระทำโดยประการที่ได้มา ความหมายคือ วางไว้ใกล้ ด้วยประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดในปทภาชนีย์จึงตรัสไว้ว่า สดฺถหารกํ วาสฺส ปริ- 
เยเสยยาติ อสิ วา สดฺตึ วา เภณฺฑึ วา ลคุพ้' วา ปาสาณํ วา สตถ 0 วา วิสํ วา รชฺชุ๊ วา 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ในปทภาชนีย้มิ’ได้ตรัส'ว่า ปริเยเสยยาติ ยถา 
ลพฺภติ, ตถา กเรยฺย, อุปนิกฺขิเปยฺยาติ อดฺโถ ตามที่อธิบายไว้ในคัมภีร์นี้ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. เพื่ออธิบายว่า ใน 


๙๒๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ปทภาชนีย์'ของบทนั้น พระผู้มีพระภาคไม่ได้ใส่ใจถึงศัพท์ จึงตรัสว่า สตฺถหารก 0 วาสฺส ปริ- 
เยเสยยาติ อสึ วา สตฺตึ วา เภณฺฑึ วา ลคุพ้' วา ปาสาณํ วา สตฺถํ วา วิส 0 วา รชฺชุ๊ วา เพื่อ 
ทรงแสดงศัสตราที่นับเข้าในความพยายามที่แน่นอนในบทนี้ ดังนั้น คำอธิบายที่เรากล่าวไว้ 
ข้างต้นจึงไม่ขัดแย้งกับปทภาชนีย์ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๔๐ 

ก. มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺยาติ วาจาย วา ตาลปณฺณาทีสุ ลิขิดฺวา วา “โย เอว 0 
มรติ, โส ธนํ วา ลภตี”ติอาทินา นเยน มรเณ คุณํ ปกาเสยฺย. 

คำว่า มรณวณฺณํ วา สำณฺเณยฺย (หรือพรรณนาคุณของความตาย) หมายความ 
ว่า ภิกษุพูดหรือเขียนพรรณนาคุณในความตายตามนัยเป็นต้นว่า ‘ผู้ใดตายอย่างนี้ ผู้นั้นจะ 
ได้ทรัพย์’ ลงบนใบลาน เป็นด้น 

ข. เอเตน ยถา “อหินุนาทาเน อาทิเยยฺยา”ติ วุตฺตตฺตา ปริยายกถาย มุจฺจติ, นยิธ 

เอว 0 , 

ภิกษุย่อมไม่พ้นจากอาบัติในตติยปาราชิกนี้ เหมือนที่พ้นได้ด้วยการพูดโดยอ้อม 
เพราะตรัสไว้ในอทินนาทานสิกขาบทว่า อาทิเยยฺย (พึงถือเอา) 

ค. “สํวณฺเณยุยา”ติ วจนโต ปน อิธ ปริยายกถายปิ น มุจฺจตีติ อยมตฺโถ เวทิดพฺโพ. 
พึงทราบข้อความอย่างนี้แต่ภิกษุนั้นไม่พ้นไปแม้ด้วยการพูดโดยอ้อมในตติยปาราชิก 
นี้ เพราะตรัสว่า ส 0 วณฺเณยฺย (พึงพรรณนา) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. มรณวณฺณํ วา สำณฺเณยฺยาติ วาจาย วา ตาลปณฺณาทีสุ ลิขิตวา วา “โย เอว 0 มรติ, โส 
ธนํ วา ลภตี”ติอาทินา นเยน มรเณ คุณํ ปกาเสยย. 

ข. เอเตน ยถา “อทินุนาทาเน อาทิเยยฺยา”ติ วุตฺตตุตา ปริยายกถาย มุจฺจติ, นยิธ เอว 0 , 

ค. “สำณเณยยา”ติ วจนโต ปน อิธ ปริยายกถายปิ น มจจตีติ อยมตโถ เวทิตพโพ. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๒๓ 


ประโยค ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัด 
ความสงสัยว่า เนื้อความอะไรพึงทราบได้ด้วยคำนั้น 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวอรรถของบท (ปทัดถะ) ในบทว่า 
มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เนื้อความอะไรพึงทราบได้ด้วยคำนั้น (อีกอย่างหนึ่ง) อธิป- 
ปายัดถะ (เนื้อความที่ประสงค์เอา) ของคำนั้น พึงทราบได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงอธิปปายัดถะอีกด้วย มิ ใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงอธิปปายัดถะด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ก. มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺยาติ วาจาย วา ตาลปณฺณาทีสุ ลิขิตฺวา วา “โย เอวํ มรติ, โส 
ธนํ วา ลภตี”ติอาทินา นเยน มรเณ คุณํ ปกาเสยย. 

ข. เอเดน ยถา “อทินฺนาทาเน อาทิเยยฺยา”ติ วุดฺตตุตา ปริยายกถาย มุจฺจติ, นยิธ เอว 0 , 

ค. “ส 0 วณฺเณยฺยา”ติ วจนโต ปน อิธ ปริยายกถายปิ น มุจฺจตีติ อยมตุโถ เวทิตพฺโพ. 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า เหตุใดภิกษุจึงไม่พ้นจากอาบติด้วยการพูดโดยอ้อมในตติยปาราชิกนี้ 

ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ (ปน ศัพท์ทำหน้าที่วากยารัมภโชตกะ 
กล่าวไว้เพื่ออธิบาย นยิธ เอว 0 ให้ชัดเจน) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุย่อมไม่พ้นจากอาบติใน 
ตติยปาราชิกนี้ เหมือนที่พ้นได้ด้วยการพูดโดยอ้อม เพราะตรัสไว้ในอทินนาทานสิกขาบทว่า 
อาทิเยยฺย ด้วยประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดภิกษุจึงไม่พ้นจากอาบํติด้วยการพูดโดยอ้อมในตติย- 

ปาราชิกนี้ 


๙๒๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุควรพ้นจากอาบติด้วยการพูดโดยอ้อมใน 
ตติยปาราชิกนี้เหมือนในทุติยปาราชิกมิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านควรแสดงเหตุที่ภิกษุไม่พ้น 
จากอาบํติด้วยการพูดโดยอ้อมในตติยปาราชิกนี้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า ภิกษุนั้น 
ไม่พ้นไปแม้ด้วยการพูดโดยอ้อมในตติยปาราชิกนี้ เพราะตรัสว่า สำณฺเณยฺย ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๔๑ 

ก. อมฺโภ ปุริสา ติ อาลปนเมต 0 . 

คำว่า อมฺโภ ปุริส นี้ เป็นบทอาลปนะ (บทร้องเรียก) 

ข. กึ ตุยฺหิมิ นาติอาทิ สํวณฺณนาการนิทสฺสนํ. 

คำว่า กึ ตุยฺหิมินา เป็นต้น แสดงลักษณะของการพรรณนา[ในประโยคว่า มรณ- 
วณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย] 

ค. อิติ จิตฺตมโน ติ อิติ จิตฺ โต อิติ มโน. 

คำว่า อิดิ จิตตมโน แปลว่า ผู้มีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้ 
ฆ. “มด 0 เต ชีวิตา เสยุโย”ติ เอตฺถ วุดฺตมรณจิตฺโต มรณมโนติ อตฺโถ. 

หมายความว่า มีจิตในการตาย มีใจในการตาย ดังกล่าวแล้วในคำว่า มตํ เต 
ชีวิตา เสยุโย (ท่านตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่) นี้ 

ง. เอตฺถ จ “มโน” ติ อิทํ จิตฺตสฺส อตฺถทีปนตฺถํ วุตฺ ต 0 . 

อนึ่ง ในคำว่า อิติ จิตตมโน นี้ บทว่า มโน นี้ ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต ศัพท์ 
จ. เดเนาสฺส ปทภาชเน “ย 0 จิตฺต 0 , ต 0 มโน” ติ อาห. 

ด้วยเหตุนั้นนั่นเองในปทภาชนีย์ของบทนั้นจึงตรัสว่า ย 0 จิตต 0 , ต 0 มโน (สภาวธรรม 
ใดชื่อว่า จิต สภาวธรรมนั้นชื่อว่า ใจ) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๒ &: 


ก. อมฺโภ ปริสาติ อาลปนเมตํ. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือแสดงฝ่ายอื่นเพราะอธิบายคำว่า อมฺโภ ปุริส 

ประโยคต้น ที่กล่าววมาแล้ว ชื่อว่า ประโยคปักขะ มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 
๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า อมฺโภ ปุริส 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำนี้เป็นบทอะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำนี้เป็นบทประธานหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า คำว่า 
อมฺโภ ปุริส เป็นบทอาลปนะ ดังนี้แล 

ก. อมฺโภ ปริสาติ อาลปนเมตํ. 

ข. กึ ตุยฺหิมินาติอาทิ สํวณฺณนาการนิทสฺสนํ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า กิริยาพรรณนาย่อมสำเร็จด้วยคำว่า มรณวณฺณํ วา สำณฺเณยฺย มิใช่หรือ เหตุใดจึงตรัส 
ว่า กิ ตุยฺหิมินา เป็นต้นซํ้าอีก (อีกอย่างหนึ่ง) ท่านกล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อขจัดความ 
เข้าใจผิดว่า ประโยคว่า กิ ตุยฺหิมินา เป็นต้นอยู่ติดกับประโยคว่า มรณาย วา สมาทเปยฺย จึง 
ควรแสดงลักษณะของการชักชวนให้ตาย 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ กิริยาพรรณนาย่อมสำเร็จด้วยคำว่า มรณวณฺณํ 
วา สํวณฺเณยฺย มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ประโยคว่า กิ ตุยฺหิมินา เป็นต้นควรเป็นคำแสดง 
ลักษณะของการชักชวนให้ตายมิใช่หรือ เพราะอยู่ติดกับประโยคว่า มรณาย สมาทเปยฺย 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตรัสว่า กึ ตุยฺหิมินา เป็นต้นซํ้าอีก (อีกอย่างหนึ่ง) 
ประโยคว่า กึ ตุยฺหิมินา เป็นต้นแสดงลักษณะของอะไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า คำว่า กิ 
ตุยฺหิมินา เป็นต้น แสดงลักษณะการพรรณนา[ในประโยคว่า มรณวณฺณํ วา สำณฺเณยฺย] ดังนี้แล 


๙๒๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ข. กึ ตุยฺหิมินาติอาทิ สำณฺณนาการนิทสฺสนํ. 

ค. อิติ จิตฺตมโนติ อิติ จิตโต อิติ มโน. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น เพราะอธิบายคำว่า อิติ 

จิตตมโน 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบายคำว่า กึ ตุยฺหิมินา ด้วยประโยค ข. 
(อีกอย่างหนึ่ง) ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า อิติ จิตตมโน (ผู้มีจิตคือใจอย่างนี้) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำอธิบายของคำว่า อิติ จิตตมโน คืออะไร (อีกอย่างหนึ่ง) 
จิตฺต ศัพท์เป็นไปในความหมายอะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำอธิบายของคำว่า อิติ จิตต- 
มโน มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) จิตฺต ศัพท์ควรเป็นไปในความหมายว่า หลากหลาย (วิจิตต) ดัง 
คำว่า จิตตสงฺกปฺโป (มีการตระเตรียมหลากหลาย) มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำอธิบายของคำว่า อิติ จิตตมโน ด้วยประโยค ค. (อีกอย่างหนึ่ง) จิตฺต ศัพท์เป็นไปใน 
ความหมายว่า จิต เพราะเรากล่าวไว้แยกเป็น ๓ ประเด็นโดยประกอบ อิติ ศัพท์ว่า อิติ จิตฺโต 
อิติ มโน (ผู้มีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้) ดังนี้แล 

ค. อิติ จิตฺตมโนติ อิติ จิตโต อิติ มโน. 

ฆ. “มตํ เต ชีวิตา เสยฺโย”ติ เอตฺถ วุตฺตมรณจิตฺโต มรณมโนติ อตฺโถ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายอรรถนิทัสสนะของ อิติ ศัพท์ 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า จิตฺต ศัพท์เป็นไปในความหมาย 
ว่า จิต ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ อรรถนิทัสสนะว่า “อย่างนี้” ของ อิต็ ศัพท์คืออะไร 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๒๗ 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงอรรถนิทัสสนะของ อิติ ศัพท์ 
นั้นมิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) อรรถนิทัสสนะว่า “อย่างนี้” ของ อิติ ศัพท์คือความหมายอื่นจาก 
ความตายที่กล่าวไว้ในเรื่องนี้หรือไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า อรรถ 
นิทัสสนะว่า “อย่างนี้ “ของ อิติ ศัพท์ คือ ความตายที่กล่าวไว้แล้วในคำว่า มต 0 เต ชีวิตา เสยฺโย 
ดังนี้แล 

ค. อิติ จิตฺตมโนติ อิติ จิตโต อิติ มโน. 

ง. เอตฺถ จ “มโน”ติ อิทํ จิตตสฺส อตฺถทีปนตฺถํ วุตฺต 0 . 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า แม้คำว่า มโน นี้ก็เป็นจิตนั้นเทียวโดยเนื้อความมิใช่หรือ ก็เหตุใดจึงตรัสบทว่า มโน 
อีกเล่า 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า จิตฺต ศัพท์เป็นไปในความหมาย 
ว่า จิต ด้วยประโยค ค. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ แม้คำว่า มโน ก็เป็นจิตนั้นเองโดยเนื้อความ 
มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) เมื่อตรัสว่า อิติ จิตโต เนื้อความที่ประสงค์เอาย่อมสำเร็จมิใช่หรือ 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตรัสบทว่า มโน อีกเล่า 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า คำว่า 
มโน นี้ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต ศัพท์ ดังนี้แล 

ก. อมฺโภ ปุริสาติ อาลปนเมต 0 . 

จ. เตเนวสฺส ปทภาชเน “ย 0 จิตต 0 , ต 0 มโน”ติ อาห. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความในประโยค ง. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 


๙๒ ๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า มโน นี้ตรัสไว้เพื่อแสดง 
อรรถของ จิตฺต ศัพท์ด้วยประโยค ง. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ข้อความว่า คำว่า มโน นี้ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต 
ศัพท์ บุคคลพึงรู้ได้อย่างไร (อีกอย่างหนึ่ง) การที่คำว่า มโน นี้ตรัสไว้เพื่อแสดงอรรถของ จิตฺต 
ศัพท์ บุคคลพึงรู้ได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรนำหลักฐานจากพระบาลีมาอ้างอิง 
ข้อความดังกล่าวมิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ข้อความดังกล่าวเป็นสัตโนมติของท่านหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า เราได้นำ 
หลักฐานจากพระบาลีมาอ้างอิงไว้ว่า ในปทภาชนีย้ของบทนั้นได้ตรัสว่า ย 0 จิตต 0 , ต 0 มโน ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๔๒ 

ก. จิตฺตสงฺกปฺโปติ วิจิตฺตสงฺกปฺโป. 

คำว่า จิตฺต สง กปฺ โป แปลว่า มีการตระเตรียมหลากหลาย 
ข. เอตฺถาปิ อิติสทฺโท อาหริดพฺโพ. 

ควรนำ อิติ ศัพท์มาประกอบไว้ในบทนี้อีกด้วย 
ค. “สงฺกปฺโป”ติ จ ส 0 วิทหนมตฺตสฺเสต 0 นาม 0 , น วิตๆกสฺเสว. 

อนึ่ง คำว่า สงฺกปฺโป นี้ เป็นเพียงชื่อของการตระเตรียมที่วไป ไม 1 ใช่เป็นชื่อของ 
ความดำริอย่างเดียว 

ฆ. ตฌฺจ สํวิทหนํ อิมสฺมี อดฺเถ สฌฺฌาเจตนา ธิปฺ ปาเยหิ สงฺคห 0 คจฺฉติ, 

และการตระเตรียมนั้นในความหมายนี้ย่อมถึงการนับเข้าด้วยสัญญา เจตนา และ 
ความมุ่งหมาย (ฉันทะ) 

ง. ตสฺมา “อิติ จิดฺดสงฺกปฺโป” ติ “มด 0 เต ชีวิ ดา เส ยุ โย” ติ เอตฺถ วุตฺ ตมรณสฌฺฌี 
มรณเจตโน มรณาธิปฺปาโยติ เอวเมตฺถ อดฺโถ ทฏจึพฺโพ. 

ดังนั้น คำว่า อิสิ จิตฺตสงกปฺโป นี้ พึงทราบเนื้อความในคำนี้อย่างนี้ว่า ภิกษุเป็น 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๒๙ 


ผู้มีความสำคัญจะให้ตาย มีเจตนาจะให้ตาย มีความประสงค์จะให้ตาย ตามที่กล่าวไว้ใน 
คำว่า มต 0 เต ชีวิตา เสยฺโย (ท่านตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่) 

จ. ปทภาชฌ บิ) หิ อยเมว นโย ทสฺสิโต. 

แม้ในปทภาชนีย์ก็ทรงแสดงนัยนี้ไว้เช่นเดียวกัน 

ฉ. เอเตน มรณจิตฺตาทีหิ วิ นา “เอกาห 0 ชีวิต 0 เส ยุ โย, วีริยมารภโด ทฬฺหนุ” ติ อาทินา 
นเยน ธมฺมํ ภาสนุตสฺส สํวณฺณนา นาม น โหตีติ ทสฺเสติ. 

พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า เมื่อภิกษุแสดงธรรมตามนัยว่า เอกาหํ ชีวิต 0 เสยุโย, 
วีริยมารภโต ทฬฺหํ (การเป็นอยู่กันเดียวของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมั่นคงประเสริฐกว่า) 
เป็นต้น โดยปราศจากจิตที่คิดฆ่า ไม 1 กัดเป็นการพรรณนา[คุณของความตาย] ด้วยพระดำรัส 
ว่า อิดิ จิตฺตมโน จิตฺตสงกปฺโป (เธอมีจิตใจอย่างนี้ มีการตระเตรียมหลากหลายอย่างนี้) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. จิตตสงฺกปฺโปติ วิจิตตสงฺกปฺโป. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่น เพราะอธิบายอรรถของ จิตฺต 
ศัพท์ใน จิตฺตสงกปฺโป 

ประโยค ต้น ที่กล่าวมาแล้ว ชื่อว่า ประโยคปักขะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า จิตฺตสงกปฺโป 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ จิตฺต ศัพท์ในบทนี้มีความหมายอะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ จิตฺต ศัพท์ในบทนี้มีความหมายว่า วิญญาณ 
ดังคำว่า จิตตมโน หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า จิตฺต 
ศัพท์ในบทนี้มีความหมายว่า หลากหลาย ดังนี้แล 

ก. จิตตสงฺกปฺโปติ วิจิตตสงฺกปฺโป. 

ข. เอตถาปี อิติสทโท อาหริตพโพ. 


๙๓๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า ในพระบาลีตรัสว่า จิตตสงฺกปฺโป เท่านั้น มิได้ตรัสว่า อิติ จิตตสงฺกปฺโป ดังคำว่า อิติ 
จิตตมโน พระพุทธองค์ไม่ทรงประสงค์เอา อิติ ศัพท์ จึงไม่ตรัสไว้หรือไร 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ในพระบาลีตรัสว่า จิตตสงฺกปฺโป เท่านั้น มิได้ 
ตรัสว่า อิติ จิตตสงฺกปฺโป ดังคำว่า อิติ จิตตมโน 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ อิติ ศัพท์นั้นควรประกอบไว้ร่วมกับบทว่า จิตตมโน เพียง 

เท่านั้นหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์ไม่ทรงประสงค์เอา อิติ ศัพท์ จึง 
ไม่ตรัสไว้หรือไร 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า แม้จะ 
ไม่ตรัสว่า อิติ จิตตสงฺกปฺโป ก็เป็นอันตรัสไว้โดยอ้อมด้วยอธิการนัย ดังนั้นจึงควรนำ อิติ ศัพท์ 
มาไว้ในบทนี้อีกด้วย ดังนี้แล 

ข. เอตฺถาปี อิติสทฺโท อาหริตพฺโพ. 

ค. “สงกปฺโป”ติ จ สํวิทหนมตฺตสฺเสต 0 นาม 0 , น วิตฤกสฺเสว. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า คำว่า สงฺกปฺป เป็นชื่อของความดำริเท่านั้นมิใช่หรือ ดังคำว่า ตฤโก วิตกโก สงฺกปฺโป 
(ความตรึก ความคิด ความดำริ) เป็นด้น 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ในพระบาลีตรัสว่า จิตฺตสงฺกปฺโป 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำว่า สงกปฺป ในที่นี้เป็นชื่อของอะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำว่า สงกปฺป นี้เป็นชื่อของความดำริเท่านั้น 
มิใช่หรือ ดังคำว่า ตกโก วิตกโก สงกปฺโป (ความตรึก ความคิด ความดำริ) เป็นต้น 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๓๑ 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า คำว่า 
สงกปฺป เป็นชื่อของการตระเตรียม ไม่ใช่ชื่อของความดำริเท่านั้น ดังนี้แล 

ค. “สงกปฺโป”ติ จ สํวิทหนมตฺตสฺเสตํ นาม 0 , น วิตกกสฺเลว. 

ฆ. ตฌฺจ สํวิทหนํ อิมสฺมึ อตฺเถ สฌฺฌาเจตนาธิปฺปาเยหิ สงฺคห 0 คจฺฉติ, 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า การกระทำทั่วไป ชื่อว่าการตระเตรียมหรือไร 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อนึ่ง คำว่า สงกปฺโป นี้ เป็น 
เพียงชื่อของการตระเตรียมทั่วไป ไม่ใช่เป็นชื่อของความดำริอย่างเดียว ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การตระเตรียมคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การกระทำทั่วไป ชื่อว่าการตระเตรียมหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. เพื่ออธิบายว่า การ 
ตระเตรียมนั้นในความหมายนี้ย่อมถึงการนับเข้าด้วยสัญญา เจตนา และความมุ่งหมาย ดังนี้แล 

ค. “สงกปฺโป”ติ จ สํวิทหนมตฺตสฺเสตํ นาม 0 , น วิตกกสฺเลว. 

ง. ตสฺมา “อิติ จิตฺตสงกปฺโป”ติ “มต 0 เต ชีวิตา เสยฺโย”ติ เอตก วุตฺตมรณสฌฺฌี มรณ- 
เจตโน มรณาธิปฺปาโยติ เอวเมตก อตฺโถ ทฏฺรพฺโพ. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยคต้น ซึ่งใน ที่นี้ 
คือ ผลที่ได้รับจากประโยค ก. ข. และ ค. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคดัทธคุณิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคดัทธคุณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า จิตฺต ศัพท์ใน จิตตสงฺกปฺโป มี 
ความหมายว่า หลากหลาย, จึงควรนำ อิติ ศัพท์มาประกอบร่วมกับบทว่า จิตฺตสงฺกปฺโป และ 
สงฺกปฺป ศัพท์มีความหมายว่า ตระเตรียม ด้วยประโยค ก. ข. และ ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคดังกล่าวมีผลพลอยได้อย่างไร 


๙๓๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. 
ข. และ ค. มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. ข. และ ค. ว่า พึงทราบเนื้อความในคำนี้อย่างนี้ว่าภิกษุ 
เป็นผู้มีความสำคัญจะให้ตาย มีเจตนาจะให้ตาย มีความประสงค์จะให้ตาย ตามที่กล่าวไว้ใน 
คำว่า มติ เต ชีวิตา เสยฺโย (ท่านตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่) ดังนี้แล 

ก. จิตตสงฺกปฺโปติ วิจิตตสงฺกปฺโป. 

ข. เอตถาปี อิติสทฺโท อาหริตพฺโพ. 

ค. “สงกปฺโป”ติ จ สํวิทหนมตฺตสฺเลต 0 นาม 0 , น วิตกกสฺเลว. 

จ. ปทภาชเนปิ หิ อยเมว นโย ทสฺสิโต. 

ประโยค จ. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหีกรณะ คือ ยํ้าความในประโยค ก. ข. และ ค. 

ประโยค ก. ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหิยะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า จิตฺต ศัพท์ใน จิตฺตสงฺกปฺโป มี 
ความหมายว่า หลากหลาย, จึงควรนำ อิติ ศัพท์มาประกอบร่วมกับบทว่า จิตตสงฺกปฺโป และ 
สงกปฺป ศัพท์มีความหมายว่า ตระเตรียม ด้วยประโยค ก. ข. และ ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ข้อความนั้นบุคคลพึงรู้ได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรนำหลักฐานจากพระบาสีมาอ้างอิง 
ข้อความดังกล่าวมิใช่หรือ 

(อีกอย่างหนึ่ง) ข้อความดังกล่าวเป็นอัตโนมติของท่านหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค จ. อธิบายว่า เราได้นำ 
หลักฐานจากพระบาสีมาอ้างอิงไว้ว่า แม้ในปทภาชนีย้ก็ทรงแสดงนัยนี้ไว้เช่นเดียวกัน ดังนี้แล 

ก. จิตตสงฺกปฺโปติ วิจิตตสงฺกปฺโป. 

ข. เอตฺถาปิ อิติสทฺโท อาหริตพฺโพ. 

ค. “สงกปฺโป”ติ จ ส 0 วิทหนมตฺตสฺเลต 0 นาม 0 , น วิตกกสฺเสว. 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๓๓ 


ฉ. เอเตน มรณจิตฺตาทีหิ วินา “เอกาห 0 ชีวิต 0 เสยฺโย, วีริยมารภโต ทฬฺหนุ”ติอาทินา 
นเยน ธมม 0 ภาสนฺตสฺส สํวณฺณนา นาม น โหตีติ ทสฺเสติ. 

ประโยค ฉ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงใจความ 
ของประโยค ก. ข. และ ค. 

ประโยค ก. ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า จิตฺต ศัพท์ใน จิตตสงฺกปฺโป มี 
ความหมายว่า หลากหลาย, จึงควรนำ อิติ ศัพท์มาประกอบร่วมกับบทว่า จิตตสงฺกปฺโป และ 
สงกปฺป ศัพท์มีความหมายว่า ตระเตรียม ด้วยประโยค ก. ข. และ ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ใจความของคำนั้น คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงใจความของ คำ นั้น มิ ใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฉ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงใจความของคำนั้นว่า พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า เมื่อภิกษุแสดงธรรมตามนัยว่า เอกาห 0 
ชีวิต 0 เสยโย, วีริยมารภโต ทฬฺหํ (การเป็นอยู่วันเดียวของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมั่นคง 
ประเสริฐกว่า) เป็นต้น โดยไม่มีจิตที่คิดจะฆ่า ไม่จัดเป็นการพรรณนา[คุณของความตาย] 
ด้วยพระดำรัสว่า อิติ จิตตมโน จิตฺตสงกปฺโป (เธอมีจิตใจอย่างนี้ มีการตระเตรียมหลากหลาย 
อย่างนี้) ด้วยประโยค จ. ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๔๓ 

ก. อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ สมุทาจรณาการทสฺสนเมต 0 , 

คำว่า อิดิ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ (ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้) นั้น เป็นคำแสดง 
อาการอวด 

ข. อตฺตูปนายิกฌฺหิ กตฺวา วินา อฌฺฌาปเทเสน สมุทาจรนฺโต เอวํ สมุทาจรติ, 

เพราะภิกษุที่อวดอุตริมนุสธรรมให้น้อมเข้าในตนโดยเว้นการระบุถึงผู้อื่นชื่อว่า 
อวดอย่างนี้ 



๙๓๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ค. ตสุมา ยุวาย 0 ปทภาชเน “ปรม 0 ฌานํ สมาปชฺชึ, สมาปชฺชามิ, สมาปนฺโน”ติอาทิ- 
เภโท วุตฺโต, โส สพุโพ อิเธว สงฺค ห 0 คจฺฉตีติ เวทิตพุโพ. 

ดังนั้น ประเภททั้งหมดที่ตรัสไว้ในปทภาชนีย์นั้นว่า ปรม 0 ฌานํ สมาปชฺชึ, สมา- 
ปชฺชามิ, สมาปนฺโน (เราเข้าปฐมฌานแล้ว เข้าปฐมฌานอยู่ เข้าถึงปฐมฌานแล้ว) จึงนับ 
เข้าในคำว่า อิดิ ชานามิ อิสิ ปสฺสามิ นี้ 

ง. “อิติ ชานามิ อิติ ปสุสามี”ติ หิ วทนฺโต นยิทํ วจนมตฺตเมว วทติ, อถ โข “อิมินา 
จ อิมินา จ การเณน อยํ ธมฺโม มยิ อดฺถี”ติ ทีเปติ. 

อนึ่ง เมื่อภิกษุกล่าวว่า อิดิ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ (ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้) 
ชื่อว่าจะกล่าวเพียงถ้อยคำนี้อย่างเดียวก็หาไม่ แต่ยังแสดงว่าธรรมนี้มีอยู่ในเราด้วยเหตุ 
อย่างนี้ๆ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ สมุทาจรณาการทสฺสนเมตํ, 

ข. อตฺตูปนายิกฌฺหิ กตฺวา วินา อฌฺฌาปเทเสน สมุทาจรนฺโต เอวํ สมุทาจรติ, 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่คำว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ 
(ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้) นั้น เป็นคำแสดงอาการอวด 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคผล (หิ ศัพท์ทำหน้าที่การณโชตกะ) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำ ว่า อิติ ชานา มิ อิติ ปสฺสา มิ นั้น 
เป็นคำแสดงอาการอวด ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดคำว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ นั้นจึงเป็นคำแสดง 

อาการอวด 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่ คำ ว่า อิติ ชานา มิ 
อิดิ ปสฺสามิ นั้นเป็นคำแสดงอาการอวดมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๓&' 


แสดงเหตุว่า ภิกษุที่อวดอุตริมนุสธรรมให้น้อมเข้าในตนโดยเว้นการระบุถึงผู้อื่นชื่อว่าอวดอย่างนี้ 
ดังนั้น คำว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ นั้น จึงเป็นคำแสดงอาการอวด ดังนี้แล 

ก. อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ สมุทาจรณาการทสฺสนเมตํ, 

ค. ตสฺมา ยฺวาย 0 ปทภาชเน “ปรม 0 ฌานํ สมาปชฺชึ, สมาปชฺชามิ, สมาปนฺโน”ติอาทิเภโท 
วุตฺโต, โส สพฺโพ อิเธว สงฺคห 0 คจฺฉตีติ เวทิตพฺโพ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยคต้น ซึ่งในที่นี้ 
คือ ผลที่ได้รับจากประโยค ก. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคลัทธคุณิยะ คือ มีข้อความเนื่องด้วยประโยคลัทธคุณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำ ว่า อิติ ชานา มิ อิติ ปสฺสา มิ 
นั้น เป็นคำแสดงอาการอวด ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคดังกล่าวมีผลพลอยได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยชอง ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. ว่า ประเภททั้งหมดที่ตรัสไว้ในปทภาชนีย้นั้นว่า ปรมํ ฌานํ 
สมาปชฺชึ, สมาปชฺชามิ, สมาปนฺโน (เราเข้าปฐมฌานแล้ว เข้าปฐมฌานอยู่ เข้าถึงปฐมฌานแล้ว) 
ได้นับเข้าในคำว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ นี้ ดังนี้แล 

ก. อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ สมุทาจรณาการทสฺสนเมต 0 , 

ง. “อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามี”ติ หิ วทนฺโต นยิทํ วจนมตฺตเมว วทติ, อก โข “อิมินา จ 
อิมินา จ การเณน อยํ ธมฺโม มยิ อดถี”ติ ทิเปติ. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
เข้าใจผิดว่า ภิกษุผู้อวดกล่าวว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ (ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้) เท่านั้น 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ (หิ ศัพท์ทำหน้าที่วากยารัมภโชตกะ คือ แสดง 
วากยารัมภะ) 


๙๓๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ 
นั้น เป็นคำแสดงอาการอวด ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุผู้อวดกล่าวว่า อิดิ ชานามิ อิดิ ปสฺสามิ เท่านั้นหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ภิกษุ ผู้ อวดนั้นควรกล่าว คำ อื่นอีก มิ ใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เมื่อภิกษุ 
กล่าวว่า อิดิ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ ชื่อว่าจะกล่าวเพียงถ้อยคำนี้อย่างเดียวก็หาไม่ แต่ยังแสดง 
ว่า ธรรมนี้มีอยู่ในเราด้วยเหตุอย่างนี้ๆ ดังนี้แล 

มีฃ้อสังเกตว่า ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคดัทธคุณะ ซึ่งแสดงผลพลอยได้สืบเนื่อง 
มาจากประโยค ก. โดยไม่เกี่ยวข้องกับประโยค ช. และบทว่า ตสฺมา ก็ได้เปลี่ยนศัพท์ที่เป็น 
ใจความในประโยค ก. มาเป็นบทแสดงเหตุ โดยทั่วไปแล้ว ประโยคลัทธคุณะต้องอยู่ท้ายประโยค 
การณะ จึงเรียงลำดับประโยคได้ว่า ประโยคผล ประโยคการณะ และประโยคลัทธคุณะ โดยจะได้ 
แสดงอุทาหรณ์จากปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๑) ว่า 

ก. โย โกจิ โลกิยโลกุดฺตราทิเภโท วจนตฺโถ, โส ส พุ โพ อๆขเรเหว สฌฺฌายเต. 

เนื้อความของศัพท์อันจำแนกเป็นโลกิยะและโลกุตตระเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 
มีอยู่ เนื้อความของศัพท์ทั้งหมดนั้น บุคคลย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น 

ข. สิถิลธนิตาทิอๆขรวิปตฺติย 0 หิ อตฺถสฺส ทุนฺนยดา โหติ. 

เพราะเมื่อมีการวิบดแห่งอักษรมีสิถิลและธนิดเป็นต้น การรู้เนื้อความได้ยากย่อมมี 

ค. ตสฺมา อๆขรโกส ลฺลํ พหูปการํ พุทธวจณ สุ. 

เพราะเหตุนั้น ความเชี่ยวชาญในอักษรจึงมีอุปการะมากใน[การทำความเข้าใจ] 
พระพุทธพจน์ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. โย โกจิ โลกิยโสกุดตราทิเภโท วจนตฺโถ, โส สพฺโพ อๆขเรเหว สฌฺฌายเต. 

ข. สิถิลธนิตาทิอกขรวิปตติย 0 หิ อดถสส ทนนยตา โหติ. 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๓๗ 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุในการที่เนื้อความของศัพท์ทั้งหมด 
นั้น บุคคลย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคผล 

(หิ ศัพท์ทำหน้าที่การณโชตกะ คือ แสดงเหตุ) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บททั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เนื้อความของศัพท์อันจำแนก 
เป็นโลกิยะและโลกุตดระเป็นด้น อย่างใดอย่างหนึ่ง มีอยู่ เนื้อความของศัพท์ทั้งหมดนั้น บุคคล 
ย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดเนื้อความของศัพท์ทั้งหมดนั้น บุคคลจึงหมายรู้ได้ 
ด้วยอักษรเท่านั้น 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุในการที่เนื้อความของศัพท์ 
ทั้งหมดนั้น บุคคลหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เมื่อมี 
การวิบติแห่งอักษรมีสิถิลและธนิตเป็นต้น การรู้เนื้อความได้ยากย่อมมี ดังนั้น เนื้อความของ 
ศัพท์ทั้งหมดนั้น บุคคลจึงหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น ดังนี้แล 

ก. โย โกจิ โลกิยโลกุดตราทิเภโท วจนตฺโถ, โส สพฺโพ อกขเรเหว สฌฺฌายเต. 

ค. ตสฺมา อกฺขรโกสลฺลํ พหูปการํ พุทธวจเนสุ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคสัทธคุณะ คือ แสดงผลพลอยได้จากประโยค ก. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสัทธคุณิยะ 

คำว่า ตสฺมา ในประโยคนี้เพิ่มปาฐเสสะว่า ตสฺส สพฺพสฺส อกขเรเหว สฌฺฌาตตฺตา 
(เพราะการที่เนื้อความของศัพท์ทั้งหมดนั้น บุคคลหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บททั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า เนื้อความของศัพท์ทั้งหมดนั้น 
บุคคลย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้น ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ประโยคดังกล่าวมีผลพลอยได้อย่างไร 


๙๓ ๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงถึงผลพลอยได้จากประโยค ก. ว่า ความเชี่ยวชาญในอักษรจึงมีอุปการะมากใน[การทำ 
ความเข้าใจ]พระพุทธพจน์ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๔๔ 

ก. อิติ อาปดฺติปฏิชานนกาลทสฺสนเมด 0 , 

คำนั้น[ว่า อชานเมว 0 อาวุโส อวจํ ชานามิ (ข้าพเจ้าไม่เห็นอย่างนั้น ได้กล่าวว่า 
เห็น) เป็นต้น] แสดงเวลาที่ยอมรับว่าตนต้องอา![ติอย่างนี้ 
ข. อย 0 ปน อาโรจิตๆขเ ณว อาปตฺดึ อาปชฺชติ. 

โดยแท้จริงภิกษุนี้ต้องอาบติในขณะที่อวดแล้วนั้นแล 
ค. อาปตฺตึ ปน อาปนฺโน ยสฺมา ปเรน โจทิโต วา อโจทิโต วา ปฏิชานาติ, ตสฺมา 
“สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา”ติ วุดฺต 0 . 

แต่ภิกษุผู้ต้องอาบัติแล้ว จะลูกบุคคลอื่นโจทท้วงก็ตาม ไม่ลูกโจทท้วงก็ตาม ก็ 
ยอมรับอยู่ ดังนั้น จึงตรัสว่า สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา (เมื่อภิกษุลูก 
โจทท้วงก็ตาม ไม่ลูกโจทท้วงก็ตาม) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. อิติ อาปดติปฏิชานนกาลทสฺสนเมตํ, 

ข. อย 0 ปน อาโรจิตฤขเณว อาปตฺตึ อาปชฺชติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความว่า คำนั้นว่า อชานเมวํ อาวุโส 
อวจํ ชานามิ แสดงเวลาที่ยอมรับว่าตนต้องอา![ติอย่างนี้ ไม่ใช่แสดงว่าภิกษุนี้ต้องอา![ติในเวลา 
ที่ยอมรับดังกล่าว 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ (ปน ศัพท์ทำหน้าที่ทัฬหีกรณโชตกะ) 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๓๙ 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ คำนั้นว่า อชานเมวํ อาวุโส อวจํ ชานามิ 
แสดงเวลาที่ยอมรับว่าตนต้องอาบติอย่างนี้ ด้วยประโยค ก. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุนี้ควรต้องอาปติในเวลาที่ยอมรับว่าตน 
ต้องอาปติมิ 1 ใช่หรือ 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุนี้ต้องอาปติในเวลาไหน 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ภิกษุนี้ 
ต้องอาปติในขณะที่อวดแล้วนั้นแล ไม่ใช่ต้องอาปติในเวลาที่ยอมรับดังกล่าว ดังนี้แล 

ข. อยํ ปน อาโรจิตกฺขเณว อาปตฺตึ อาปชฺชติ. 

ค. อาปตฺตึ ปน อาปนฺโน ยสฺมา ปเรน โจทิโต วา อโจทิโต วา ปฏิชานาติ, ตสฺมา “สม- 
นุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา”ติ วุตฺต 0 . 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงเหตุ 
ในการตรัสว่า สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา (เมื่อภิกษุถูกโจทท้วงก็ตาม ไม่ถูก 
โจทท้วงก็ตาม) 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ ปน ศัพท์ทำหน้าที่วากยารัมภโชตกะ (ในประโยค 
นี้มีประโยคย่อยที่ จำแนกเป็น อนิยมะ คือ อาปตฺตึ ปน ฯเปฯ ปฏิชานาติ และนิยมะ คือ ตสฺมา 
ฯเปฯ วุตฺต 0 ) 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า ตโต อปเรน สมเยน 
สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตรัสว่า ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน 
วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระพุทธองค์ควรตรัสว่า ตโต อปเรน สมเยน 
วิสุทฺธาเปกฺโข เอวํ วเทยฺย เท่านั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า ภิกษผ้ 


๙(^๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ต้องอาบติแล้ว จะถูกบุคคลอื่นโจทท้วงก็ตาม ไม่ถูกโจทท้วงก็ตาม ก็ยอมรับอยู่ ดังนั้น จึงตรัสว่า 
สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา ดังนี้แล 

อนึ่ง อาโภคะในเรื่องนี้อาจเป็นข้อความว่า “ท่านควรแสดงเหตุในการตรัสว่า ตโต 
อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา มิ ใช่ หรือ” ก็ได้ เพราะอาจใช้หลัก 
ไวยากรณ์มาอ้างเป็นอาโภคะได้เช่นกัน แต่การใช้หลักไวยากรณ์มาอ้างในลักษณะนี้แม้ไม่ผิดวิธี 
วากยานุดัมพันธ์ แต่โบราณาจารย์ถือว่าเป็นเพียงการแสดงอาโภคะเพียงผิวเผิน ไม่ลึกซึ้งพอ 
ที่จริงแล้วหลักวากยานุสัมพันธ์และปทานุสัมพันธ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ทำ ไม่มีหลัก 
เกณฑ์แน่นอน ถ้ามีเนื้อความสอดคล้องโดยความเป็นเหตุผลที่เหมาะสม ก็ถือว่าถูกต้อง 


ตัวอย่าง ๔๕ 

ก. วิสุทฺ ธาฝๆโขติ อตฺดโน คิหิภาวาทิกํ วิสุทฺธึ อเปๆขมาโน อิจฺฉมาโน. 

คำว่า วิสุทฺธาเปกฺโ'ข (หวังความบริสุทธี๋) หมายความว่า ต้องการความบริสุทธี๋มี 
เพศคฤหัสถ์เป็นต้นของตน 

ข. อยฌฺหิ ย สุ มา ปาราชิก 0 อาปนฺโน, ดสฺมา ภิๆขุภาเว จึตฺวา อภพฺโพ ฌานาทีนิ 
อธิคนฺตุ๊, อิจฺจสุส ภิๆขุภาโว วิสุทฺธิ นาม น โหติ. 

กล่าวคือ ภิกษุนี้ต้องอาบตปาราชิกแล้ว ดังนั้น ครั้นดำรงอยู่ในสมณเพศแล้ว ก็ 
ไม 1 ควรบรรลุฌานเป็นต้น ด้วยเหตุนั้น สมณเพศของเธอจึงไม่ชื่อว่าบริสุทธิ้ 

ค. ยสุมา ปน คิหิ วา อุปาสการามิกสามเณรานํ วา อฌฺฌตโร หุตฺวา ทานาทีหิ 
สคฺคมคฺคํ วา ฌานาทีหิ โมๆขมคฺคํ วา อาราเธตุ๊ ภพฺโพ โหติ, ตสุมาสุส คิหิอาทิภาโว วิสุทฺธิ 
นาม โทติ. 

แต่เธอสึกเป็นคฤหัสถ์ หรือเป็นอุบาสก คนวัด และสามเณร คนใดคนหนึ่งแล้ว เป็น 
ผู้ควรให้สำเร็จทางสวรรค์ได้ด้วยทานเป็นต้นหรือให้สำเร็จทางแห่งโมกษะด้วยฌานเป็นด้นได้ 
ดังนั้น เพศคฤหัสถ์เป็นต้นของเธอจึงชื่อว่าบริสุทธิ้ 

ฆ. เดน วตตํ “คิหิภาวาทิก 0 วิสทธึ อเปกขมาโน”ติ. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙(^๑ 


ฉะนั้นจึงกล่าวว่า หวง คือ ต้องการความบริสุทธิ้มีเพศคฤหัสถ์เป็นต้น 

ประโยคข้างด้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. วิสุทฺธาเปกฺโขติ อตฺตโน คิหิภาวาทิกํ วิสุทฺธึ อเปกขมาโน อิจฺฉมาโน. 

ข. อยฌฺหิ ยสฺมา ปาราชิก 0 อาปนุโ , น, ตสฺมา ภิกฺขุภาเว รตุวา อภพฺโพ ฌานาทีนิ อธิคนฺตุ๊, 
อิจฺจสฺส ภิฤขุภาโว วิสุทฺธิ นาม น โหติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายเหตุ ที่ สมณเพศของบุคคลนั้นไม่ชื่อว่า 

บริสุทธิ้ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคดังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำ ว่า วิสุทฺ ธาเปกฺโข (หวังความ 
บริสุทธี๋) หมายความว่า ต้องการความบริสุทธิ้มีเพศคฤหัสถ์เป็นต้นของตน ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดสมณเพศของเธอจึงไม่ชื่อว่าบริสุทธิ้ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรจะแสดงเหตุที่สมณเพศของเธอไม่ 
ชื่อว่าบริสุทธิ้มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ตามปกติสมณเพศเป็นเพศที่สูงกว่าเพศคฤหัสถ์เป็นด้น 
มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า สมณเพศ 
ของเธอไม่ชื่อว่าบริสุทธิ้เพราะครั้นดำรงอยู่ในสมณเพศแล้วก็ไม่ควรบรรลุฌานเป็นต้น เนื่องจาก 
เป็นผู้ต้องอาบติปาราชิกแล้ว ดังนี้แล 

[ข้อความว่า “เพราะครั้นดำรงอยู่ในสมณเพศแล้วก็ไม่ควรบรรลุฌานเป็นด้น” ชื่อว่า 
เหตุหลัก ส่วนข้อความว่า “เนื่องจากเป็นผู้ต้องอาบติปาราชิกแล้ว” ชื่อว่า เหตุรอง หรือเหตุช่วย] 

ข. อยฌฺหิ ยสฺมา ปาราชิก 0 อาปนุโ , น, ตสฺมา ภิกฺขุภาเว รตุ'วา อภพฺโพ ฌานาทีนิ อธิคนฺตุ 0 , 
อิจฺจสฺส ภิกฺขุภาโว วิสุทธิ นาม น โหติ. 

ค. ยสฺมา ปน คิหิ วา อุปาสการามิกสามเณรานํ วา อฌฺฌตโร หุตุวา ทานาทีหิ สคฺค- 
ม คฺค 0 วา ฌานาทีหิ โมกขมคฺค 0 วา อาราเธตุ๊ ภพฺโพ โหติ, ตสฺมาสฺส คิหิอาทิภาโว วิสุทฺธิ นาม 
โหติ. 


๙^๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ ประโยคแสดงความคล้อยตามเพราะไม่ประกอบ 
ด้วย น ปฏิเสธ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคพยติเรกะ คือ ประโยคแสดงความขัดแย้ง เพราะประกอบ 
ด้วย น ปฏิเสธ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแด'อาจารย์ ท่านแสดงเหตุที่สมณเพศของบุคคลนั้นไม่ 
ชื่อว่าบริสุทธิ้ ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดเพศคฤหัสถ์เป็นต้นของเธอจึงชื่อว่าบริสุทธิ้ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุ ที่ เพศคฤหัสถ์เป็นด้นของ 
เธอชื่อว่าบริสุทธิ้มิใช่หรือ (อีกอย่างหนึ่ง) ตามปกติเพศคฤหัสถ์เป็นต้น เป็นเพศที่ตากว่า 
สมณเพศมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เพศ 
คฤหัสถ์เป็นด้นของเธอชื่อว่าบริสุทธิ้ เพราะเมื่อเธอสึกเป็นคฤหัสถ์ หรือเป็นอุบาสก คนวัด และ 
สามเณร คนใดคนหนึ่งแล้ว เป็นผู้ควรให้สำเร็จทางสวรรค์ได้ด้วยทานเป็นต้น หรือให้สำเร็จทาง 
แห่งโมกษะด้วยฌานเป็นต้นได้ ดังนี้แล 

ข. อยฌฺหิ ยสฺมา ปาราชิก 0 อาปนฺโน, ตสฺมา ภิกฺขุภาเว รด.วา อภพฺโพ ฌานาทีนิ อธิ ค นุตุ๊, 
อิจฺจสฺส ภิกฺขุภาโว วิสุทธิ นาม น โหติ. 

ค. ยสฺมา ปน คิหิ วา อุปาสการามิกสามเณรานํ วา อฌฺฌตโร หุดฺ'วา ทานาทีหิ สคฺคมคฺคํ 
วา ฌานาทีหิ โมกขมคฺคํ วา อาราเธตุ๊ ภพฺโพ โหติ, ตสฺมาสฺส คิหิอาทิภาโว วิสุทฺธิ นาม โหติ. 

ฆ. เดน วุดฺตํ “คิหิภาวาทิกํ วิสุทฺธึ อเปกขมาโน”ติ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคนิคมนะ คือ ประโยคลงท้าย 

ประโยค ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยคนิคมนิยะ คือ ประโยคที่เนื่องด้วยนิคมนะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงคำอธิบายของคำว่า คิหิภาวาทิกํ 
วิสุทฺธึ อเปกฺขมาโน (ต้องการความบริสุทธี๋มื่เพศคฤหัสถ์เป็นต้น) ด้วยประโยค ข. และ ค. 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙®ะ ๓ 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำลงท้ายของประโยคนั้นคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงคำลงท้ายของประโยคนั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงคำลงท้ายของประโยคนั้นด้วยประโยค ฆ. ดังนี้แล 


สังฆาทิเสสกัณฑ์ 
ตัวอย่าง ๔๖ 

ก. วจนตฺโถ ปเนตฺถ สงฺโฆ อาทิ มหิ เจว เสเส จ อิจฺฉิ ตพฺ โพ อสุสาติ สงฺฆาทิเสโส. 

ส่วนความหมายของศัพท์ในบทว่า สงฺฆาทิเสโส นี้ พึงทราบดังนี้ 

กองอาบติของภิกษุผู้จำต้องพึ่งสงฆ์ทั้งในกิจเบื้องต้นและกิจที่เหลือ ชื่อว่า สังฆา- 

ทิเสส 

ข. กึ วุตฺตํ โหติ- อิมํ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา ฯฝฯ สงฺฆาทิเสโสติ. 

ถามว่า : คำนั้นกล่าวถึงเนื้อความอะไร 

ตอบว่า : ภิกษุผู้ต้องอาปตินี้แล้ว ฯเปฯ ชื่อว่า สังฆาทิเสส ดังนี้แล 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. วจนตฺโถ ปเนต ถ สงฺโฆ อาทิมหิ เจว เสเส จ อิจฺฉิตพฺโพ อสุสาติ สงฆาทิเสโส. 

ข. กึ วุตฺตํ โหติ- อิมํ อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา ฯเปฯ สงฆาทิเสโสติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
เข้าใจผิดว่า การแสดงอย่างนี้ว่า สงฺโฆ อาทิมหิ เจว เสเส จ อิจฺฉิตพฺโพ อสฺส (กองอาปติของ 
ภิกษุผู้จำต้องพึ่งสงฆ์ทั้งในกิจเบื้องด้นและกิจที่เหลือ) ไม่สมควร เพราะกองอาปติไม่จำต้องพึ่ง 
สงฆ์ทั้งในกิจเบื้องต้นและกิจที่เหลือ แต่การออกจากอาปติจำต้องพึ่งสงฆ์ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 



๙^๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า กองอาป้ติของภิกษุผู้จำต้องพึ่ง 
สงฆ์ทั้งในกิจเบื้องต้นและกิจที่เหลือ ชื่อว่า สังฆาทิเสส ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดท่านจึงกล่าวว่า กองอาบ้ติของภิกษุผู้'จำต้องพึ่งสงฆ์ 
ทั้งในกิจเบื้องต้นและกิจที่เหลือ ชื่อว่า สังฆาทิเสส 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การออกจากอาบ้ติเท่านั้นจำต้องพึ่งสงฆ์ แต่ 
กองอาบติไม่จำต้องพึ่งสงฆ์มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า คำว่า 
สงฆาทิเสส กล่าวถึงกองอาบติตามศัพท์ แต่มุ่งให้หมายถึงการออกจากอาบ้ติโดยอ้อม ดังนี้แล 

อนึ่ง แม้ในประโยค ข. ก็มีประโยคย่อย ๒ ประโยค คือ 
๑. ประโยคการณะ (ประโยคเหตุ) คือ ประโยคว่า น เหตก เอกมฺปิ กมฺมํ วินา 
สงฺเฆน สกกา กาตุ๊ (เพราะภิกษุไม่อาจจะกระทำกรรมแม้อย่างหนึ่ง โดยปราศจากสงฆ์ในกรรม 
เหล่านี้) 

แสดงเหตุที่จำต้องพึ่งสงฆ์ในกิจเบื้องต้น กิจท่ามกลาง และกิจสุดท้าย 
๒. ประโยคนิคมนะ (ประโยคลงท้าย) คือ ประโยคว่า อิติ สงโ'ฆ อาทิมฺหิ เจว เสเส 
จ อิจฺฉิตพฺโพ อสฺสาติ สงฺฆาทิเสโส (โดยประการดังนี้ กองอาบํเติของภิกษุผู้จำต้องพึ่งสงฆ์ทั้ง 
ในกิจเบื้องต้นและกิจที่เหลือ ชื่อว่า สังฆาทิเสส) 


ตัวอย่าง ๔๗ 

ก. เจเตตฺวา อนุตมโส อากาเส กฏิกมุปเนนปิ นิมิตฺเต อุปกุกมนุตสฺส สเจ น มุจฺจติ, 
ถุลฺลจุจยํ. 

เมื่อภิกษุจงใจพยายามที่นิมิตแม้กระทั้งการสั่นสะเอวในอากาศเป็นอย่างตั่า ถ้า 
อสุจิยังไม 1 เคลื่อน ก็ต้องอาบติกุลดัจสัย 

ข. สเจ ปน อนุตมโส ย 0 เอกา ขุทฺทกมกุขิกา ปิเวยฺย, ตตฺตกมุ!) จิานโต มุจุจติ, ทกโสตํ 
อโนติณเณปิ สงฆาทิเสโส. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙®: &: 


แต่ถ้าเคลื่อนจากฐานพอที่แมลงวันตัวเล็กดูดกินได้เป็นอย่างตํ่า แม้ไม่ไหลเข้าสู่ 
ปัสสาวมรรค ก็ต้องอาบตสังฆาทิเสส 

ค. รานโต ปน จุด 0 อวสฺสเมว ทกโสต 0 โอดรติ, ดสฺมา “ทกโสต 0 โอติณฺณมตฺเด พหิ 
นิๆขนฺเต วา อนิๆขนฺเต วา สงฺฆาทิเสโส”ติ อฏรกถาสุ วุดฺต 0 . 

แต่นั้าอสุจิที่เคลื่อนจากฐานมกไหลเข้าสู่ปัสสาวมรรคแน่นอนทีเดียว ฉะนั้น ใน 
คัมภีร์อรรถกถานั้งหลายจึงกล่าวว่า ทกโสต 0 โอติณฺณมตฺเต พหิ นิฤขนฺเต วา อนิฤขนฺเต วา 
สงฺฆาทิเสโส (เพียงนั้าอสุจิไหลเข้าสู่ปัสสาวมรรค จะไหลออกหรือไม่ไหลออกสู่ภายนอกก็ตาม 
ต้องอาบตสังฆาทิเสส) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. เจเตตฺวา อนฺตมโส อากาเส กฏิกมฺปเนนปิ นิมิตฺเต อุปกฺกมนฺตสฺส สเจ น มุจฺจติ, ถุลฺลจจยํ. 
ข. สเจ ปน อนฺตมโส ย 0 เอกา ขุทฺทกมกฺขิกา ปิเวยฺย, ตตฺตกมฺปิ รานโต มุจฺจติ, ทกโสต 0 
อโนติณฺเณปิ สงฆาทิเสโส. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ คือ แสดงฝ่ายอื่นอันได้แก่ อาบติสังฆาทิเสส 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ คือ แสดงฝ่ายแรกอันได้แก่อาบติถุลสัจวัย 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวถึงการต้องอาบติถุลสัจวัยด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การต้องอาปัติสังฆาทิเสสของภิกษุเป็นอย่างไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงการต้องอาบติสังฆาทิเสสของ 
ภิกษุอีกด้วยมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงการต้องอาปัติสังฆาทิเสสของภิกษุอีกด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ข. สเจ ปน อนฺตมโส ย 0 เอกา ขุทฺทกมกฺขิกา ปิเวยฺย, ตดตกมฺปิ รานโต มุจฺจติ, ทกโสต 0 
อโนติณเณปิ สงฆาทิเสโส. 


๙(^๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ค. รานโต ปน จุต 0 อวสฺสเมว ทกโสต 0 โอตรติ, ตสฺมา “ทกโสตํ โอติณฺณมตฺเต พหิ 
นิฤขนฺเต วา อนิกฺขนฺเต วา สงฆาทิเสโส”ติ อฏฺรกถาสุ วุตฺต 0 . 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงเหตุ 
ของการที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายว่า เพียงนั้าอสุจิไหลเข้าสู่ป๋’สสาวมรรค จะไหลออก 
หรือไม่ไหลออกสู่ภายนอกก็ตาม ต้องอาบติสังฆาทิเสส 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า แม้นั้าอสุจิไม่ไหลเข้าสู่ปัสสาว- 
มรรค ก็ต้องอาบติสังฆาทิเสส ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงกล่าวว่า ทกโสต 0 โอติณฺณมตฺเต (เพียงนํ้าอสุจิไหล 
เข้าสู่ป๋’สสาวมรรค) เป็นต้นในคัมภีร์อรรถกถา 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรแสดงเหตุของการกล่าวว่า ทกโสตํ 
โอติณฺณมตฺเต เป็นต้นในคัมภีร์อรรถกถา มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงเหตุของการกล่าวว่า ทกโสต 0 โอติณฺณมตฺเต เป็นด้นในคัมภีร์อรรถกถา ด้วยประโยค ค. 
ดังนี้แล 

อนึ่ง ในประโยค ค. ประโยคต้น คือ รานโต ปน จุตํ อวสฺสเมว ทกโสตํ โอตรติ ชื่อว่า 
ประโยคการณะ คือ ประโยคแสดงเหตุ ส่วนประโยคว่า ตสฺมา ฯเปฯ วุตฺตํ ชื่อว่า ประโยคผล 

พึงทราบว่าประโยคที่ขึ้นต้นด้วย ตสฺมา ที่เพิ่ม ยสฺมา เข้ามาในประโยคต้น สัดเป็น 
ประโยคผลทั้งสิ้น ดังตัวอย่างว่า ปุริโส ปจฺฉินฺนาหาโร, ตสฺมา โส กิโส โหติ (บุรุษขาดอาหารแล้ว 
ดังนั้น เขาจึงผอม) หรือ ปุริโส มหคฺฆโส, ตสฺมา โส ถูโล โหติ (บุรุษกินจุ ดังนั้น เขาจึงอ้วน) 


ตัวอย่าง ๔๘ 

ก. โอติณฺโณติ ยๆขาทีหิ วิย สตฺตา อนุโต อุปฺปชฺชนุเดน ราเคน วา โอติณฺโณ, 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙®ะ ๗ 


คำว่า โอติณฺโณ (ผู้ลูกราคะหยั่งลงแล้ว/ผู้หยั่งลงแล้วสู่ราคะ) หมายความว่า ผู้ลูก 
ราคะซึ่งเกิดขึ้นภายในหยั่งลงแล้ว เหมือนเหล่าสัตว์ลูกยักษ์เป็นต้นเข้าสิง 

ข. ลูปาทีนิ วิย สตฺตา อสมฝ กฺขิตฺ วา รชฺชนีเย จิาเน รชฺชนฺโต สยํ วา ราค 0 โอติณฺโณ, 

หรือผู้ไม่พิจารณาดีแล้วกำหนัดในอารมณ์ที่น่ายินดี เป็นผู้หยั่งลงสู่ราคะเองแล้ว 
เหมือนเหล่าสัตว์ที่ตกไปสู่บ่อเป็นด้น [ย่อมถึงการสัมผัสกายกับมาตุคาม] 

ค. กายสํสคฺคราคสมงฺคิสฺเสตํ อธิวจนั 

คำว่า โอติณฺโณ นี้ เป็นชื่อของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยความกำหนัดในการเคล้าคลึงกาย 
(กายสํสคฺคราค) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. โอติณฺโณติ ยกขาทีหิ วิย สตตา อนฺโต อุปฺปชฺชนฺเตน ราเคน วา โอติณฺโณ, 

ข. ลูปาทีนิ วิย สตตา อสมเปกขิตฺวา รชฺชนีเย ราณ รชฺชนฺโต สยํ วา ราคํ โอติณฺโณ, 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคือกัตตุสาธนะ 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรกคือกรรมสาธนะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวถึงรูปวิเคราะห์กรรมสาธนะของ 
โอติณฺณ ศัพท์ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ โอติณฺณ ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นกรรมสาธนะเท่านั้นหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ โอติณฺณ ศัพท์ควร มี รูปวิเคราะห์เป็นสาธนะอื่น 
จากกรรมสาธนะมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงรูปวิเคราะห์กัตตุสาธนะด้วยประโยค ข. ดังนี้แล 

ก. โอติณฺโณติ ยกขาทีหิ วิย สตตา อนฺโต อุปฺปชฺชนฺเตน ราเคน วา โอติณฺโณ, 

ข. ลูปาทีนิ วิย สตตา อสมเปกขิตฺวา รชฺชนีเย ราเน รชฺชนฺโต สยํ วา ราคํ โอติณฺโณ, 

ค. กายสํสคคราคสมงคิสเสตํ อธิวจนํ 


๙๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อแสดง 
องค์ธรรม (สรูป) ของ โอติณฺณ ศัพท์ 

ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ โอติณฺณ ศัพท์เป็น 
กรรมสาธนะและกัตตุสาธนะด้วยประโยค ก. และประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำว่า โอติณฺโณ นี้เป็นชื่อของภิกษุเช่นไรหรือ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ คำดังกล่าวควรเป็นชื่อของภิกษุผู้ถึงพร้อม 
ด้วยความกำหนัดทุกอย่างมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่าคำดังกล่าว 
ชื่อของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยความกำหนัดในการเคล้าคลึงกายเท่านั้น ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๔๙ 

ก. โอภาเสยฺยาติ อวภาเสยฺย, 

คำว่า โอภาเสยฺย แปลว่า พูดแทะโลม 

ข. วณฺณา , วณฺณ-ยาจน-อายาจน-ปุจฺฉน-ปฏิปุจฺฉน-อาจิๆขณา , นุสาสน-อๆโกสนาเสน 
นานปฺปการํ อสทฺธมฺมวจนํ วเทยฺย. 

คือ พูดคำของคนทรามอันมีประการต่างๆ โดยจำแนกเป็นการชม การตำหนิ 
การขอ การอ้อนวอน การถาม การย้อนถาม การบอก การแนะนำ และการด่า 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. โอภาเสยฺยาติ อวภาเสยฺย, 

ข. วณฺณา’วณฺณ-ยาจน-อายาจน-ปุจฺฉน-ปฏิปุจฺฉน-อาจิกฺขณา’นุสาสน-อๆโกสนวเสน 
นานปปการํ อสทธมมวจนํ วเทยย. 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙®ะ๙ 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อแสดง 
ว่าการพูดแทะโลมคือการพูดคำพูดของคนทราม 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบาย โอ ศัพท์ใน โอภาเสยฺย ว่าแปลง 
มาจาก อา อุปสรรค 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การพูดแทะโลมคืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การพูดแทะโลมควรเป็นคำพูดคำของคนทราม 
อันได้แก่การชมเท่านั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า การพูด 
แทะโลมเป็นการพูดคำของคนทรามอันมีประการต่างๆ โดยจำแนกเป็นการชม การตำหนิ เป็นต้น 
ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๕๐ 

ก. ยถา ตนฺติ เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺตํ, 

คำว่า ต 0 ในคำว่า ยถา ต 0 นี้เป็นเพียงนิบาต 
ข. ยถา ยุวา ยุวดีนุติ อดฺโถ. 

หมายความว่า ชายหนุ่มพูดแทะโลมหญิงสาวฉันใด [ภิกษุก็พูดแทะโลมมาตุคาม 

ฉันนั้น] 

ค. เอเดน โอภาสเน นิราสงฺกภาว 0 ทสฺเสติ. 

พระพุทธองค์ทรงแสดงความเป็นผู้ไม่ละอายในการพูดแทะโลมด้วยคำนั้น 

ประโยคข้างด้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ยถา ตนฺติ เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมดฺตํ, 



๙(^๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ข. ยถา ยุวา ยุวตินฺติ อตฺโถ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายอรรถของประโยคว่า ยถา ตํ ยุวา 
ยุวตึ เป็นต้น 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า บทว่า ต 0 เป็นเพียงนิบาตที่ไม่มี 
ความหมายใดๆ 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดบทว่า ต 0 เป็นเพียงนิบาตที่ไม่มีความหมายใดๆ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บทว่า ต 0 ควรเป็นบทที่มีความหมาย เพราะ 
ต้องประกอบด้วย ต 0 ศัพท์ ประโยคนี้จึงมีความหมายสมบูรณ์ได้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า แม้ไม่ 
ประกอบ ตํ ศัพท์ไว้ในพากย์ ก็มีความหมายว่า ยถา ยุวา ยุวตึ เป็นต้นได้ ดังนั้น คำว่า ต 0 จึง 
เป็นเพียงนิบาตที่ไม่มีความหมายใด ๆ ดังนี้แล 

ข. ยถา ยุวา ยุวตินฺติ อตฺโถ. 

ค. เอเตน โอภาสเน นิราสงฺกภาว 0 ทสฺเสติ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขดัดความ 
สงสัยว่า เมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่า มาตุคาม 0 ทุฏฺรุลลาหิ วาจาหิ โอภาเสยย เนื้อความที่ประสงค์ 
ย่อมสำเร็จมิใช่หรือ เหตุใดจึงตรัสว่า ยถา ต 0 ยุวา ยุวตึ เป็นต้น 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า ยถา ต 0 ยุวา ยุวตึ เป็นต้น 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงตรัสว่า ยถา ต 0 ยุวา ยุวตึ เป็นด้น 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ เมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่า มาตุคาม 0 ทุฏฺธุลลาหิ 
วาจาหิ โอภาเสยฺย เนื้อความที่ประสงค์ย่อมสำเร็จมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า พระพุทธ- 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙(เวะ) 


องค์ทรงแสดงความเป็นผู้ไม่ละอายในการพูดแทะโลมด้วยคำว่า ยถา ตํ ยุวา ยุวดึ เป็นต้นนั้น ดัง 
นั้น จึงตรัสคำนั้นอีก ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๕๑ 

ก. อตฺตกามปาริจริยายาติ เมถุนธมฺมสงฺขาเตน กาเมน ปาริจริยา กามปาริ-จริยา, 
อดฺตโน อดฺถาย กามปาริจริยา อดฺตกามปาริจริยา, 

คำว่า อตฺตกามปาริจริยา (การบำเรอกามเพื่อตน) มีรูปวิเคราะห์ดังนี้ 

- คำว่า กามปาริจริยา คือ การบำเรอด้วยกามที่เรียกว่าเมถุนธรรม 

- คำว่า อัตตกามปาริจริยา คือ การบำเรอด้วยกามเพื่อประโยชน์แก่ตน 
ข. อตฺตนา วา กามิตา อิจฺฉิตาติ อตฺตกามา, 

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า อัตตกามะ คือ [การบำเรอ]อันตนปรารถนาแล้ว 
ค. สย 0 เมถุนราดวเสน ปตฺถิดาติ อตฺโถ, 

หมายความว่า ตนต้องการแล้วโดยเนื่องด้วยราคะในเมถุน 
ฆ. อตฺตกามา จ สา ปาริจริยา จาติ อตฺตกามปาริจริยา, 

คำว่า อัตตกามปาริจริยา คือ การบำเรออันตนปรารถนาแล้ว 
ง. ตสฺสา อตฺตกามปาริจริยาย. 

[ภิกษุใดหยั่งลงลู่ราคะแล้ว กล่าวคุณ]แห่งการบำเรอกามเพื่อตนนั้น 
ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. อตฺตกามปาริจริยายาติ เมถุนธมฺมสงขาเดน กาเมน ปาริจริยา กามปาริจริยา, 
อดฺตโน อตฺถาย กามปาริจริยา อตฺตกามปาริจริยา, 

ข. อดฺตนา วา กามิตา อิจฺฉิตาติ อตฺตกามา, 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปัเกขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคือรูปวิเคราะห์ตามนัยที่ ๒ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรกคือรูปวิเคราะห์ตามนัยที่ ๑ 



๙(^๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ อตฺตกามปาริจริยา 
ว่า กาเมน ปาริจริยา กามปาริจริยา, อตฺตโน กามปาริจริยา อตฺตกามปาริจริยา ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ รูปวิเคราะห์ดังกล่าวมีได้อย่างเดียวหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ อตฺตกามปาริจริยา ศัพท์ควรมีรูปวิเคราะห์อื่น 
ได้อีกมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ให้ตั้ง 
รูปวิเคราะห์ อตฺตกาม ศัพท์เป็นตติยาตัปปุริสสมาสตามนัยที่ ๒ ว่า อตฺตนา กามา อตฺตกามา 
ไม่ใช่ประกอบ กาม กับ ปาริจริยา เป็นรูปว่า กาเมน ปาริจริยา กามปาริจริยา เหมือนที่กล่าว 
ไว้ในนัยแรก ดังนี้แล 

ข. อตฺตนา วา กามิตา อิจฺฉิตาติ อตฺตกามา, 

ค. สยํ เมถุนราควเสน ปตฺถิตาติ อตฺโถ, 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายว่า กาม ศัพท์เป็นคุณศัพท์ของ 
ปาริจริยา และเพิ่ม อตฺตนา เข้ามาเป็นอนภิหิตกัตตาในบทนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ อตฺตกาม ศัพท์ 
เป็นตติยาดัปปุริสสมาสว่า อตฺตนา กามา อตฺตกามา ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ กาม ศัพท์หมายถึงอะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ กาม ศัพท์ควร , หมายถึงเมถุนเหมือน'โนรูป¬ 
ริเคราะห์แรกมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า กาม ศัพท์ 
หมายถึง ปาริจริยา ศัพท์โดยเป็นคุณศัพท์ของบทนี้ ไม่ใช่หมายถึงเมถุนเหมือนในรูปวิเคราะห์ 
แรก ดังนี้แล 


ข. อตฺตนา วา กามิตา อิจฺฉิตาติ อตฺตกามา, 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙(^๓ 


ค. สยํ เมถุนราควเสน ปตฺถิตาติ อตฺโถ, 

ฆ. อตฺตกามา จ สา ปาริจริยา จาติ อตฺตกามปาริจริยา, 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดง 
รูปวิเคราะห์ของ อตฺตกามปาริจริยา ตามนัยที่ ๒ 

ประโยค ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ อตฺตกาม ศัพท์ 
เป็นตติยาตัปปุริสสมาสและอรรถของ กาม ศัพท์ด้วยประโยค ข. และ ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำว่า อตฺตกามปาริจริยา ตามนัยที่ ๒ มีรูปวิเคราะห์อย่างไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงรูปวิเคราะห์ของ อตฺตกาม- 
ปาริจริยา ตามนัยที่ ๒ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงรูปวิเคราะห์ของ อตฺตกามปาริจริยา ด้วยประโยค ฆ. ดังนี้แล 

ฆ. อตฺตกามา จ สา ปาริจริยา จาติ อตฺตกามปาริจริยา, 

ง. ตสฺสา อตฺตกามปาริจริยาย. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงว่า ใน 
พระบาลีมีรูปที่ลงฉัฏฐีวิภัตติว่า อตฺตกามปา'ริ-จริยาย 
ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ว่า อตฺตกามปาริจริยา 
ตามนัยที่ ๒ ด้วยประโยค ฆ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ในพระบาลีปรากฏรูปว่า อตฺตกามปาริจริยา ที่ลงปฐมาวิภัตติ 

หรือไม่ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงรูปสำเร็จของ อตฺตกามปาริ- 
จริยา ศัพท์ที่ปรากฏใช้ในพระบาลีมิใช่หรือ 


๙(^๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงรูปสำเร็จของ อตฺตกามปาริจริยา ศัพท์ที่ปรากฏใช้ในพระบาลี [ที่เป็นรูปฉัฏฐิวิภัตติว่า 
อตฺตกามปาริจริยาย] ด้วยประโยค ง. ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๕๒ 

ก. ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา ติ ชายภาเว วา ชารภาเว วา. 

คำว่า ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา (เพื่อให้เป็นภรรยาก็ตาม เพื่อให้เป็นชู้ก็ตาม) 
หมายความว่า ในเพราะต้องการให้เป็นภรรยาก็ตาม ในเพราะต้องการให้เป็นชู้ก็ตาม 

ข. ปุริสสฺส หิ มตึ อิตฺถิยา อาโรเจนฺโต ชายตฺตณ อาโรเจติ, อิตฺถิยา มตึ ปุริสสฺส 
อาโรเจนฺโต ชารตฺตณ อาโรเจติ. 

กล่าวคือ เมื่อภิกษุบอกความประสงค์ของชายแก่หญิง ชื่อว่าบอกเพื่อให้เป็นภรรยา 
เมื่อบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชาย ชื่อว่าบอกเพื่อให้เป็นชู้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วาติ ชายภาเว วา ชารภาเว วา. 

ข. ปุริสสฺส หิ มติ อิตฺถิยา อาโรเจนุโต ชายตุตเน อาโรเจติ, อิตุถิยา มติ ปุริสสฺส อา- 
โรเจนุโต ชารตุตเน อาโรเจติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายลักษณะการบอกเพื่อให้เป็นภรรยา 
หรือชู้ว่าเป็นอย่างไร 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงว่า ตุ ตน ปัจจัยใน ชายตุตเน และ 
ชารตุตเน ลงในภาวตัทธิตด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การบอกเพื่อให้เป็นภรรยามีลักษณะอย่างไร และการบอก 
เพื่อให้เป็นช้มีลักษณะอย่างไร 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๕๕ 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรอธิบายลักษณะของการบอกเพื่อให้ 
เป็นภรรยาหรือชู้มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เมื่อภิกษุ 
บอกความประสงค์ของชายแก่หญิง ชื่อว่าบอกเพื่อให้เป็นภรรยา เมื่อบอกความประสงค์ของ 
หญิงแก่ชาย ชื่อว่าบอกเพื่อให้เป็นชู้ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๕๓ 

ก. อปิจ ปุ ริสสฺเสา มตึ อิตฺถิ ยา อาโรเจนฺโต ชายดฺตเน วา อาโรเจ ติ นิพทฺธภริยภาเว, 
ชารตฺตเน วา มิจฉาจารภาเว, 

อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุผู้บอกความประสงค์ของชายแก่หญิงเท่านั้น ชื่อว่าบอกเพื่อให้ 
เป็นภรรยา คือ เพื่อให้เป็นภรรยาประจำ หรือเพื่อให้เป็นหญิงชู้ คือ เพื่อให้เป็นหญิงผู้ 
ประพฤติผิดประเวณี 

ข. เดเนวสฺส ปทภาชเน “ชายตฺตเน วาติ ชายา ภวิสฺสสิ, ชารตฺตเน วาดึ ชารี 
ภวิสฺสสี”ติ วุตฺต 0 . 

ด้วยเหตุนั้นนั้นเทียว ในปทภาชนีย์ของบทว่า ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา จึงตรัส 
ว่า ชายตฺตเน วาติ ชายา ภวิสฺสสิ. ชารตฺตเน วาติ ชารี ภวิสฺสสิ (คำว่า ชายตฺตเน วา 
หมายความว่า เธอจะเป็นภรรยาหรือไม่, คำว่า ชารตฺตเน วา หมายความว่า เธอจะเป็น 
หญิงชู้หรือไม่) 

ค. เอเตเนว อุ ปาเยน อิตฺถิยา มติ ปุริสสฺส อาโรจเนปิ “ปติ ภวิสฺสสิ, ชาโร 
ภวิสฺสสี”ติ วตฺดพฺพตา เวทิตพฺพา. 

โปรดทราบความเป็นคำที่ควรกล่าวแม้ในการบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายว่า 
ปติ ภวิสฺสสิ (เธอจะเป็นสามีหรือไม่) ชาโร ภวิสฺสสิ (เธอจะเป็นชายชู้หรือไม่) ตามนัยนี้ 
นั้นเทียว 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 



๙(^๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ก. อปิจ ปุริสสฺเสว มตึ อิตฺถิยา อาโรเจนฺโต ชายตฺตเน วา อาโรเจติ นิพทฺธภริยภาเว, 
ชารตฺตเน วา มิจฺฉาจารภาเว, 

ข. เตเนวสฺส ปทภาชเน “ชายตุตเน วาติ ชายา ภวิสฺสสิ, ชารตุตเน วาติ ชารี ภวิสฺสลี”ติ 

วุตุต 0 . 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความว่า ชายา ศัพท์กล่าวถึงภรรยา 
ประจำ ส่วน ชาร ศัพท์กล่าวถึงหญิงชู้ อีกทั้งเป็นการบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงเพียง 
อย่างเดียว 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหิยะ 
มีวิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ชายา ศัพท์กล่าวถึงภรรยา 
ประจำ ส่วน ชาร ศัพท์กล่าวถึงหญิงชู้ อีกทั้งเป็นการบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงเพียง 
อย่างเดียว ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดจึงทราบได้ว่า ชายา ศัพท์กล่าวถึงภรรยาประจำ ส่วน 
ชาร ศัพท์กล่าวถึงหญิงชู้ อีกทั้งเป็นการบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงเพียงอย่างเดียว 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ท่านควรกล่าวประโยคยํ้าความโดยอ้างจาก 
พระ บาลีมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ช. อธิบายว่า เราได้นำ 
หลักฐานจากปทภาชนีย้มาอ้างไว้เป็นสาธกด้วยประโยค ช. ดังนี้แล 

ข. เตเนวสฺส ปทภาชเน “ชายตุตเน วาติ ชายา ภวิสฺสสิ, ชารตุตเน วาติ ชารี ภวิสฺสลี”ติ 

วุตุต 0 . 

ค. เอเตเนว อุปาเยน อิตฺถิยา มดี ปุริสสฺส อาโรจณปี “ปติ ภวิสฺสสิ, ชาโร ภวิสฺสลี”ติ 
วตุตพฺพตา เวทิตพฺพา. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงเหตุ 
ในการบอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษว่าเป็นการชักสื่อได้ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙(^๗ 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวไว้ว่า ในปทภาชนีย้ของบทว่า 
ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา พระพุทธองค์ตรัสว่า ชายตฺตเน วาติ ชายา ภวิสฺสสิ, ชารตฺตเน 
วาติ ชารี ภวิสฺสสิ ด้วยประโยค ข. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การบอกความประสงค์ของบุรุษแก่สตรี เป็น 
การชักสื่อ แต่การบอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษ ไม่ควรเป็นการชักลื่อ เพราะพระพุทธองค์ 
ตรัสไว้ในปทภาชนีย้เป็นศัพท์อิตถีลิงค์ว่า ชายา ภวิสฺสสิ, ชารี ภวิสฺสสิ มิใช่หรือ 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ การบอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษ เป็นการชักลื่อได้ 

อย่างไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงเหตุในการบอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษว่าการชักลื่อได้ด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๕๔ 

ก. สฌฺฌาจิกาย ปนาดิ เอตฺถ สฌฺฌาจิกา นาม สย 0 ปวดฺติตยาจนา วุจฺจติ, 

ในคำว่า สฌฺฌาจิกาย ปน นี้ ชื่อว่า การขอเอง หมายถึง การขออันตนเองให้เป็น 

ไปแล้ว 

ข. ดสฺมา สฌฺฌาจิกายาติ อดฺตโน ยาจนายาติ วุตฺตํ โหติ, 

ดังนั้น คำว่า สฌฺฌาจิกาย จึงหมายความว่า ด้วยการขอของตน 
ค. สยํ ยาจิตเกหิ อุปกรเณหีติ อตฺโถ. 

ความหมายคือ ด้วยอุปกรณ์ที่ตนขอเอง 

ประโยคข้างด้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. สฌฺฌาจิกาย ปนาติ เอตก สฌฺฌาจิกา นาม สยํ ปวตฺติตยาจนา วุจฺจติ, 

ข. ตสฺมา สฌฺฌาจิกายาติ อตฺตโน ยาจนายาติ วุตฺตํ โหติ, 

ค. สยํ ยาจิตเกหิ อุปกรเณหีติ อตฺโถ. 



๙(เ^ ๘ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อแสดง 
ใจความของคำว่า สฌฺฌาจิกา 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีส้มพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ในคำว่า สฌฺฌาจิกาย ปน นี้ 
บทว่า ส 0 เป็นนิบาตในอรรถตติยาวิภัตติ แสดงความหมายว่า ตน, บทว่า ยาจิกา เป็นศัพท์ 
ภาวสาธนะ และบททั้งสองนั้นเข้าสมาสด้วยการลบบทในท่ามกลาง ส่วนบทว่า ปน เป็นเพียง 
นิบาตเท่านั้น ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ข้อความว่า การขออันตนเองให้เป็นไปแล้ว คืออะไร 
(อีกอย่างหนึ่ง) ใจความของคำนั้น คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงใจความของคำนั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงใจความของคำนั้นว่า การขออันตนเองให้เป็นไปแล้ว คือ การขอเอง ด้วยประโยค ข. 
ดังนี้แล 

ข. ตสฺมา สฌฺฌาจิกายาติ อตฺตโน ยาจนายาติ วุตฺตํ โหติ, 

ค. สยํ ยาจิตเกหิ อุปกรเณหีติ อตฺโถ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายคำว่า สฌฺฌาจิกาย 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงใจความของ สฌฺฌาจิกาย ศัพท์ว่า 
การขออันตนเองให้เป็นไปแล้ว คือ การขอเอง ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุสร้างกุฏิด้วยการขอได้อย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุไม่อาจสร้างกุฏิด้วยการขอเท่านั้นมิใช่หรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า ภิกษุไม่ 
อาจสร้างกุฏิได้ด้วยการขอเท่านั้น แต่สร้างได้ด้วยอุปกรณ์ที่ตนขอเอง ดังนี้แล 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๕๙ 


ฎีกาใหม่กล่าวถึงวากยานุสัมพันธ์ในเรื่องนี้ว่า 

ยา หิ อตฺตนา ปวตฺติตา, สา อตฺตโน นาม โหตีติ อาห “ตสฺมา”ติอาทิ. นนุ น สฤกา 
ยาจนาเยว กุฎี กาตุนฺติ อนุโยคํ สนฺธาย ตสฺสาธิปฺปายตฺถํ ทสฺเสตุ๊ “สยํ ยาจิตเกที”ติอาทิมาห.* 
“โดยแท้จริงแล้ว การขออันตนเองให้เป็นไปแล้ว ก็ชื่อว่าการขอของตนฉะนั้นจึงกล่าว 
ว่า ตสฺมา (ดังนั้น คำว่า สฌฺฌาจิกาย จึงหมายความว่า ด้วยการขอของตน) เป็นต้น 

ท่านหมายเอาคำท้วงติงว่า ภิกษุไม่อาจสร้างกุฏิด้วยการขอเท่านั้นมิใช่หรือ จึงกล่าว 
ว่า สยํ ยาจิตเกที (ความหมายคือ ด้วยอุปกรณ์ที่ตนขอเอง) เป็นต้น เพื่อแสดงเนื้อความที่ 
ท่านประสงค์เอาของ[คำว่า สฌฺฌาจิกาย] นั้น” 


ตัวอย่าง ๕๕ 

ก. มหลฺลกนฺ ติ สสามิกภาเวน สฌฺฌาจิต กุฏิ โต มหนุตภาโว เอตสฺส อตฺถี ติ มหลฺลโก. 

ความดีเลิศกว่ากุฏิที่ภิกษุขอเอง เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของสร้างถวาย มีอยู่แก่วิหาร 
นั้น เหตุนั้น วิหารนั้นชื่อว่า มหํลลกะ (ดีเลิศ) 

ข. ยสฺมา วา วตฺกุ เทสาฝตุ-วา ปมาณาติๆกเมนา!] กาตุ๊ วฏฺฏติ, ตสฺมา ปมาณ- 
มหนฺตตาย!] มหลฺลโก, ต 0 มหลฺสก 0 . 

อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า มหํลลกะ (ใหญ่) แม้โดยความมีประมาณใหญ่ เพราะภิกษุให้ 
สงฆ์แสดงพื้นที่แล้วควรสร้างด้วยการล่วงประมาณได้อีกด้วย, [ภิกษุผู้จะให้สร้าง]วิหารใหญ่ 
นั้น[อันมีเจ้าของสร้างถวายเพื่อตนเอง พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่] 

ค. ยสฺมา ปนสฺส ต 0 ปมาณมหนุตตฺตํ สสามิกตฺดาว ลพฺภติ, ต สุ มา ตทตฺถทสุสน ตฺถํ 
“มหสุลโก นาม วิหาโร สสามิโก วุจฺจตี”ติ เอวมสุส ปทภาชเน วุตฺต 0 . 

อนึ่ง ความมีประมาณใหญ่นั้นของวิหารนั้น ย่อมมีได้เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของ 
สร้างถวาย ดังนั้น จึงตรัสไว้ในปทภาชนีย์ของบทว่า มหลฺสก 0 นั้นอย่างนี้ว่า มหลฺลโก นาม 


กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๕๓ 




๙๖๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


วิหาโร สสามิโก วุจฺจติ (วิหารที่ชื่อว่ามหํลลกะ คือ วิหารที่มีเจ้าของสร้างถวาย) เพื่อแสดง 
เนื้อความ[คือความมีเจ้าของสร้างถวาย]นั้น 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. มหลฺลกนฺติ สสามิกภาเวน สฌฺฌาจิตกุฏิโต มหนฺตภาโว เอตสฺส อตฺถี ติ มหลฺลโก. 

ข. ยสฺมา วา วตฺถุ๊ เทสาเปตฺวา ปมาณาติฤกเมนาปี กาตุ๊ วฏฺฏติ, ตสฺมา ปมาณ- 

มหนฺตตายปี มหลฺลโก. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคืออรรถว่า “ใหญ่” ของ 
มหลฺลก ศัพท์ นอกจากอรรถแรกคือ “ดีเลิศ” 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรกคืออรรถว่า “ดีเลิศ” 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า มหลฺลก ศัพท์ใช้ในความหมาย 
ว่า “ดีเลิศ” ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ มหลฺลก ศัพท์ใช้ในความหมายว่า “ดีเลิศ” เท่านั้นหรือ 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ มหลฺลก ศัพท์ควรใช้ในความหมายอื่นได้อีก 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า มหลฺลก 
ศัพท์มิได้ใช้ในความหมายว่า “ดีเลิศ” เท่านั้น แต่ยังใช้ในความหมายว่า “ใหญ่” อีกด้วย ดังนี้แล 
ก. มหลฺลกนฺติ สสามิกภาเวน สฌฺฌาจิตกุฏิโต มหนฺตภาโว เอตสฺส อตฺถีติ มหลฺลโก. 

ข. ยสฺมา วา วตฺกุ เทสาเปตฺวา ปมาณาติกฺกเมนาปี กาตุ๊ วฏฺฏติ, ตสฺมา ปมาณ- 
มหนฺตตายปี มหลฺลโก. 

ค. ยสฺมา ปนสฺส ต 0 ปมาณมหนฺตตฺตํ สสามิกตฺตาว ลพฺภติ, ตสฺมา ตทตฺถทสฺสนตฺถํ 
“มหลฺลโก นาม วิหาโร สสามิโก วุจฺจดี”ติ เอวมสฺส ปทภาชเน วุตฺต 0 . 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขสัดความ 
สงสัยว่า เมื่อ มหลฺลก ศัพท์ยังมีอรรถว่า “ใหญ่” อีกด้วย เหตุใดในปทภาชนีย้จึงตรัสถึงอรรถว่า 
“ดีเลิศ” เท่านั้น 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๖๑ 


ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหลฺลโก นาม วิหาโร 
สสามิโก วุจฺจติ (วิหารที่ชื่อว่ามหัลลกะ คือ วิหารที่มีเจ้าของสร้างถวาย) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดพระผู้มีพระภาคตรัสคำเพียงเท่านี้ว่า มหลฺลโก นาม 
วิหาโร สสามิโก วุจฺจติ ไว้ 1 ในปทภาช'แย้ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระผู้มีพระภาคควรตรัสว่า มหลฺลโก นาม 
วิหาโร สสามิโก มหนฺโต จ วุจฺจติ (วิหารที่ชื่อว่ามหัลลกะ คือ วิหารที่มีเจ้าของสร้างถวาย และ 
วิหารใหญ่) มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า ความมี 
ประมาณใหญ่นั้นของวิหารนั้น ย่อมมีได้เพราะเป็นวิหารมีเจ้าของสร้างถวาย จึงตรัสว่า มหสฺลโก 
นาม ริหาโร สสามิโก วุจฺจติ เท่านั้น ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๕๖ 

ก. อนุทฺธํเสยฺยาดิ ธํเสยฺย วิทฺธํเสยฺย ปธํเสยฺย อภิภเวยฺย. 

คำว่า อนุทฺธํเสยฺย แปลว่า ทำลาย คือ ยายี 

ข. ต 0 ปน อนุทฺธํสนํ ยสฺมา อตฺตนา โจเทนุโตปิ ปเรน โจทาเปนุโตปิ กโรติ, ตสฺมาสฺส 
ปทภาชเน “โจเทติ วา โจทาเปติ วา”ติ วุตฺต 0 . 

อนึ่ง ในปทภาชนีย้ของบทว่า อนุทฺธํเสยฺย นั้น ได้ตรัสว่า โจเทติ วา โจทาเปติ วา 
(ย่อมโจทเองก็ตาม ให้ผู้อื่นโจทก็ตาม) เพราะผู้โจทก์เองหรือยังผู้อื่นให้โจทชื่อว่าทำการ 
ทำลายนั้น 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงว่า 
การทำลายดังกล่าว ไม่ใช่การทำร้ายผ้อื่นทางกายและวาจา แต่เป็นการโจทเองหรือให้ผ้อื่นโจท 



๙๖๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสไว้ในปทภาชนีย์ว่า 
อนุทฺธํเสยยาติ โจเทติ วา โจทาเปติ วา (คำว่า อนุทฺธํเสยฺย คือ ย่อมโจทเองก็ตาม ให้ผู้อื่นโจท 
ก็ตาม) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดในปทภาชนีย้จึงตรัสไว้ว่า อนุทฺธํเสยยาติ โจเทติ วา 
โจทาเปติ วา (คำว่า อนุทฺธํเสยฺย คือ ย่อมโจทเองก็ตาม ให้ผู้อื่นโจทก็ตาม) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ การทำลายดังกล่าวควรเป็นการทำร้ายผู้อื่น 
ทางกายและวาจามิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า เพราะผู้ 
โจทก์เองหรือยังผู้อื่นให้โจทชื่อว่าทำการทำลายนั้น ดังนั้น ในปทภาชนีย์ของบทว่า อนุทฺธํเสยฺย 
นั้น จึงตรัสว่า โจเทติ วา โจทาเปติ วา (ย่อมโจทเองก็ตาม ให้ผู้อื่นโจทก็ตาม) ดังนี้แล 

โดยทั่วไป ฐปนาเป็นบทตั้งที่สืบเนื่องมาจากประโยคต้น แต่ในที่บางแห่งก็เป็นบทที่ 
ปรากฏโดยตรงในพระบาลี ซึ่งเป็นสิกขาบทหรือปทภาชนีย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การ 
สัมพันธ์ประโยคโดยนำบทจากพระบาลีมาเป็นฐปนา ชื่อว่า ลีนันตรโจทนา คือ การถามอรรถที่ 
ซ่อนเงื่อนอยู่ภายใน หมายถึง เป็นเนื้อความที่อยู่ในพระบาลีโดยตรง นอกจากนั้น ปุจฉาและ 
อาโภคะอาจจะอยู่ก่อนหรือหลังก็ได้ ตามสมควรแก่เนื้อความที่กล่าวถึง 


ตัวอย่าง ๕๗ 

ก. สมุฏฺจึานาทีนิ อทิใ4นาทานสทิสานิ. 

สมุฏฐานเป็นต้น เป็นเช่นเดียวกับอทินนาทานสิกขาบท 
ข. เวทนา ปเนตฺถ ทุๆขาเยว. 

แต่เวทนาในสิกขาบทนี้เป็นทุกข์อย่างเดียว ดังนี้แล 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า เวทนาในสิกขาบทนี้ควรมี ๓ ประเภท เช่นเดียวกับอทินนาทานสิกขายท มิใช่หรือ 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๖๓ 


ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่พระอรรถกถาจารย์ ท่านกล่าวว่า สมุฏฐานเป็นต้นเป็น 
เช่นเดียวกบอทินนาทานสิกขาบท ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เวทนาในสิกขาบทนี้มีกี่ประเภท 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ เวทนาในสิกขาบทนี้ควรมี ๓ ประเภทเช่น 
เดียวกับอทินนาทานสิกขาบทมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. เพื่ออธิบายว่า ใน 
สิกขาบทนี้มีเพียงทุกขเวทนา ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๕๘ 

ก. สมคฺคสฺส สงฺฆสฺสาติ สหิตสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส. 

คำว่า สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส (สงฆ์ผู้พร้อมเพรียง) หมายความว่า หมู่ภิกษุผู้เป็นไปร่วมกัน 
ข. จิดฺ เดน จ สรีเรน จ อวิยุตฺดสฺสาติ อดฺโถ. 

ความหมายคือ ผู้คล้อยตามกันทางกายและใจ 
ค. เตเนวสฺส ปทภาชเน “สมคฺโค นาม สงฺโฆ สมานสํวาสโก สมานสีมาย 0 ริโต”ติ วุตฺต 0 . 
ดังนั้น จึงตรัสไว้ในปทภาชนีย์ของบทว่า สมคฺคสฺส นั้นว่า สมคฺโค นาม สงฺโฆ 
สมานสำาสโก สมานสีมาย 0 ริโต (สงฆ์ผู้มีสังวาสเสมอกัน ผู้อยู่ในสีมาเดียวกัน ชื่อว่า สงฆ์ 
ผู้พร้อมเพรียง) 

ฆ. สมานส 0 วาสโก หิ สมจิดฺดดาย จิตฺเตน อ วิยุตฺ โด โห ติ, สมานสีมา ยํ ริ โต กาย- 
สามคฺคิทานโต สรีเรน อวิยุตฺโต. 

กล่าวโดยพิสดารว่า สงฆ์ผู้มีสังวาสเสมอกันย่อมคล้อยตามกันทางใจ เพราะเป็นผู้ 
มีใจเสมอกัน สงฆ์ผู้อยู่ในสีมาเดียวกันย่อมคล้อยตามกันทางกาย เพราะให้ความพร้อมเพรียง 


ทางกาย 



๙๖๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. สมคฺคสฺส สงฺฆสฺสาติ สหิตสฺส ภิกฺขุสงฆสฺส. 

ข. จิตฺเตน จ สรีเรน จ อวิยุตฺตสฺสาติ อตฺโถ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคดังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า คำว่า สมคฺคสฺส สงฆสฺส 
หมายความว่า หมู่ภิกษุผู้เป็นไปร่วมกัน ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สหิต ศัพท์ในที่นี้มีอรรถอะไรหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สหิต ศัพท์ในที่นี้ควรมีอรรถว่า เกื้อกูลแก่ตน 
ตามรูปวิเคราะห์ว่า สสฺส หิโต สหิโต มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า สหิต 
ศัพท์ใข้ในความหมายว่า เป็นไปร่วมกัน ดังนี้แล 

ก. สมคฺคสฺส สงฆสฺสาติ สหิตสฺส ภิกฺขุสงฆสฺส. 

ข. จิตฺเตน จ สรีเรน จ อวิยุตตสฺสาติ อตฺโถ. 

ค. เตเนวสฺส ปทภาชเน “สมคโค นาม สงโ'ฆ สมานสำาสโก สมานสีมายํ ริโต”ติ วุตฺต 0 . 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหีกรณะ 
ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ท่านรู้ฃ้อความนั้นด้วยตนเองหรือ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรกล่าวประโยคยํ้าความอีกมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้นำ 
หลักฐานจากปทภาชนีย้มาอ้างไว้เป็นสาธกด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๖ &' 


ก. สมคฺคสฺส สงฺฆสฺสาติ สหิตสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส. 

ข. จิตฺเตน จ สรีเรน จ อวิยุตฺตสฺสาติ อตฺโถ. 

ค. เตเนวสฺส ปทภาชเน “สมคฺโค นาม สงฺโฆ สมานส 0 วาสโก สมานสีมาย 0 ริโต”ติ วุตฺตํ. 

ฆ. สมานสำาสโก หิ สมจิตฺตตาย จิตฺเตน อวิยุตฺโต โหติ, สมานสีมาย 0 ริโต กาย¬ 
ลามคฺคิทานโต สรีเรน อวิยุตุโต. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ 
ประโยค ก. ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวเนื้อความโดยย่อด้วยประโยค ก. 

ข. และ ค. 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ในปทภาชนียัใต้ตรัสไว้'ว่า สมานสำาสโก 
สมานสีมายํ ริโต เท่านั้นมิใช่หรือ มิได้ตรัสว่า จิตฺเตน จ สรีเรน จ อวิยุตฺโต มิใช่หรือ 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การอ้างหลักฐานจากปทภาชนีย์ย่อม 
สมควรอย่างไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า สงฆ์ผู้มี 
สังวาสเสมอกันย่อมคล้อยตามกันทางใจ เพราะเป็นผู้มี , ใจเสมอกัน สงฆ์ผู้อยู่ในสีมาเดียวกัน 
ย่อมคล้อยตามกันทางกาย เพราะให้ความพร้อมเพรียงทางกาย ดังนั้น การอ้างหลักฐานจาก 
ปทภาชนีย์ 1 จึงสมควร ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๕๙ 

ก. เภทาย ปรกฺกเมยฺยาติ “กถํ นามาย 0 ภิชฺเชยฺยา”ติ เภทนตฺถาย วายเมยฺย. 

คำว่า เภทาย ปรกกเมยฺย (พยายามเพื่อการแตกแยก) หมายความว่า พยายาม 
เพื่อประโยชน์แก่การแตกแยกโดยคิดว่า สงฆ์นี้จะแตกกันอย่างไรเล่า 

ข. เภทนสํวดดนิก 0 วา อธิกรณนติ เภทนสส สงฆเภทสส อดถาย สํวดดนิกํ การณํ. 



๙๖๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


คำว่า เภทนสำตฺตนิก 0 วา อธิกรณํ (ถือเอาเหตุทำให้แตกแยกก้น) หมายความว่า 
ถือเอาเหตุอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การแตกแยกของสงฆ์ 

ค. อิมสฺมิฌฺหิ โอกาเส “กามเหตุ กามนิทานํ กามาธิกรณนุ”ติอาทีสุ วิย การณํ 
“อธิกรณนุ”ติ อธิปุเปด 0 . 

โดยแท้จริงแล้ว เหตุในที่นี้ประสงค์เอาว่าเป็นอธิกรณะ ดังคำว่า กามเหตุ กาม¬ 
นทานํ กามาธิกรณํ (เพราะกามเป็นเหตุ เพราะกามเป็นต้นเรื่อง เพราะกามเป็นสาเหตุ) 

ฆ. ตํ เภทกรวดถวเสน อฏจิารสวิธํ. 

เหตุนั้นมี ๑๘ อย่างโดยจำแนกตามเหตุที่ทำการแตกแยก 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. เภทาย ปรฤกเมยฺยาติ “กก 0 นามาย 0 ภิชฺเชยฺยา”ติ เภทนตฺกาย วายเมยฺย. 

ข. เภทนสํวตฺตนิก 0 วา อธิกรณนฺติ เภทนสฺส สงฺฆเภทสฺส อตฺกาย สำตฺตนิก 0 การณํ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักข้นตระ เพราะแสดงผ่ายอื่นคือคำอธิบายของบทว่า 
เภทนสำตฺตนิก 0 เป็นต้น 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรก คือ คำอธิบายของบทว่า 
เภทาย ปรกกเมยฺย 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านอธิบายคำว่า เภทาย ปรกกเมยฺย ด้วย 

ประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ คำอธิบายของคำว่า เภทนสำตฺตนิก 0 เป็นด้นเป็นอย่างไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรกล่าวคำอธิบายของคำว่า เภทนสิ- 
ว ตฺตนิก 0 เป็นต้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า คำว่า 
เภทนสำตฺตนิก 0 วา อธิกรณํ หมายความว่า ถือเอาเหตุอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การทำลาย 
สงฆ์ ดังนี้แล 

ข. เภทนสำตตนิก 0 วา อธิกรณนติ เภทนสส สงฆเภทสส อดกาย สำตตนิก 0 การณํ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๖๗ 


ค. อิมสฺมิฌฺหิ โอกาเส “กามเหตุ กามนิทานํ กามาธิกรณนุ”ติอาทีสุ วิย การณํ “อริ- 
กรณนฺ”ติ อธิป.เปตํ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหีกรณะ คือ ยํ้าความว่า อธิกรณ ศัพท์ ในที่นี้ใช้ใน 
ความหมายว่า เหตุ โดยอ้างหลักฐานจากพระบาลี 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหิยะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวว่า อธิกรณ ศัพท์ในที่นี้ใช้ใน 
ความหมายว่า เหตุ ด้วยประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใด อธิกรณ ศัพท์ในที่นี้จึงใช้ในความหมายว่า เหตุ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ อธิกรณ ศัพท์ในที่นี้ควรใช้ในความหมายว่า 
อธิกรณ์, คดี เหมือนในสิกขาบทที่ ๘ หรือใช้ในความหมายว่า ที่ตั้งแห่งชื่อ เหมือนในสิกขาบท 
ที่ ๙ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า อธิกรณ 
ศัพท์ ในที่นี้ใช้ในความหมายว่า เหตุ ดังคำว่า กามเหตุ กามนิทานํ กามาธิกรณํ ดังนี้แล 

ค. อิมสฺมิฌฺหิ โอกาเส “กามเหตุ กามนิทานํ กามาธิกรณนุ”ติอาทีสุ วิย การณํ “อริ- 
กรณนฺ”ติ อธิป.เปตํ. 

ฆ. ต 0 เภทกรวด.ถุวเสน อฏฺรารสวิธํ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าโดยแสดงว่า 
เหตุมี ๑๘ อย่าง 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อธิกรณ ศัพท์ในที่นี้ใช้ใน 
ความหมายว่า เหตุ ด้วยประโยค ข. และ ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุดังกล่าวมีกี่ประการ อะไรบ้าง 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ เหตุดังกล่าวควรเป็นเหตุทุกประการมิใช่หรือ 


๙๖(^' 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เหตุ 
ดังกล่าวมี ๑๘ อย่างโดยจำแนกตามเหตุที่ทำการแตกแยก ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๖๐ 

ก. กิ ๆขูหิ เอวมสฺส วจนี้โยติ เย ต 0 ปคฺคยฺห ฯเปฯ เอวมสฺส วจนี้โย. 

คำว่า ภิฤขูหิ เอวมสฺส วจนี้โย (พึงลูกภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนี้) หมายความ 
ว่า ภิกษุเหล่าใด ฯเปฯ ที่ตรัสไว้ในประโยคถัดไป 
ข. ทิสฺ' วา วา สุตุ' วา วา อวทนุตานํ ทุๆกฏ 0 . 

เมื่อภิกษุเห็นหรือได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าว ต้องอาบดทุกกฏ 
ค. เอตฺถ จ มาอิติ ปทํ ฯเปฯ โยเชตพฺพ 0 . 

อนึ่ง ในปาฐะว่า มา อายสฺมา เป็นต้นนี้ บทว่า มา (อย่า) ฯเปฯ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. กิฤขูหิ เอวมสฺส วจนโยติ เย ตํ ปคฺคยฺห ฯเปฯ เอวมสฺส วจนโย. 

ข. ทิสฺ'วา วา สุตฺ'วา วา อวทนุตานํ ทุกกฏํ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อแสดงว่า 
ภิกษุผู้เห็นหรือได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าวอยู่ จะต้องอาบ้ติอะไร 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกฺขูหิ เอวมสฺส 
วจน้โย (พึงถูกภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอย่างนี้) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุผู้เห็นหรือได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าว จะต้องอาบตอะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุนั้นไม่ควรต้องอาบติเพราะไม่มีบัญญติไว้ 
โดยตรงมิใช่หรือ 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๖๙ 


พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ภิกษุผู้ 
เห็นหรือได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าว ต้องอาปติทุกกฏ ดังนี้แล 

ข. ทิสฺวา วา สุตฺ'วา วา อวทนฺตานํ ทุฤกฏ 0 . 

ค. เอตก จ มาอิติ ปทํ ฯเปฯ โยเขตพฺพํ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคือการประกอบบทว่า มา 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรก คือ คำอธิบายของ ภิกฺขูหิ 
เอวมสฺส วจนโย 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระผู้มีพระภาคตรัสถึง มา ศัพท์ในประโยคว่า 
มา อายสฺมา สมคฺคสฺส สงฆสฺส เภทาย ปรกกมิ ฯเปฯ 

๒. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บทว่า มา ควรจะประกอบกับบทว่า ปรกกมิ 
เพียงบทเดียวมิใช่หรือ เพราะประกอบไว้ในประโยคแรกเท่านั้น 

๓. ปุจฉา (คำถาม) คือ บทว่า มา ประกอบกับบทว่า ปรฤกมิ และบทอื่นได้อีกหรือ 
พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า บทว่า มา 
ประกอบร่วมกับกริยาคุมพากย์ ๒ บท คือ ปรกกมิ และ อฏฺราสิ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๖๑ 

ก. สเมตายสฺมา สงฺเฆนาดิ อายสฺมา สงฺเฆน สทฺธึ สเมดุ สมาคจฺฉดุ, 

คำว่า สเมตายสฺมา สงฺเฆน (ขอท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์) หมายความว่า ท่าน 
ผู้มีอายุ จงถึงการรวมเข้ากับด้วยสงฆ์ 
ข. เอกลทฺธิโก โหตูติ อตฺโถ. 

หมายความว่า จงเป็นผู้มีความเห็นเดียวกัน 
ค. กึการณา. สมคฺโค หิ สงฺโฆ ฯเปฯ วิหรดีติ. 

ถามว่า : เพราะเหตุไร 



๙๗๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ตอบว่า : เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน เป็นผู้พลอยยินดี ไม่วิวาทกัน มีการสวด 
ปาติโมกข์เสมอกัน ย่อมอยู่ผาสุก 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. สเมตายสฺมา สงฺเฆนาติ อายสฺมา สงฺเฆน สทฺธึ สเมตุ สมาคจฺฉตุ, 

ข. เอกลทฺธิโก โหตูติ อตฺโถ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายว่า การพร้อมเพรียงกับสงฆ์ก็คือการ 
รวมเข้าทางใจโดยมีความเห็นเสมอกันนั้นเอง 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สเมตายสฺมา สงฺเ'ฆน 
(ขอท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ การพร้อมเพรียงกับสงฆ์คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ การพร้อมเพรียงกับสงฆ์ควรเป็นการพร้อม 
เพรียงทางกายด้วยการอยู่ภายในหัตถบาสมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า การ 
พร้อมเพรียงกับสงฆ์เป็นการรวมเข้าทางใจโดยมีความเห็นเสมอกัน ไม่ใช่การพร้อมเพรียงทาง 
กายด้วยการอยู่ภายในหัตถบาส ดังนี้แล 

ก. สเมตายสฺมา สงฺเฆนาติ อายสฺมา สงฺเฆน สทฺธึ สเมตุ สมาคจฺฉตุ, 

ข. เอกลทฺธิโก โหตูติ อตฺโถ. 

ค. กึการณา. สมคฺโค หิ สงโฆ ฯเปฯ วิหรดีติ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าโดยอธิบาย 
อรรถของ หิ ศัพท์ว่าทำหน้าที่การณโชตกะ คือ แสดงเหตุ 
ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๗๑ 


๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบายคำว่า สเมตายสฺมา สงฺเ'ฆน ด้วย 
ประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ หิ ศัพท์ในคำว่า สมคฺโค หิ เป็นต้นใช้ในอรรถอะไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ หิ ศัพท์ดังกล่าวควรใช้ในอรรถวากยารัมภะ 
เป็นต้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า หิ ศัพท์ 
ใช้ในอรรถว่า การณโชตกะ ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๖๒ 

ก. ยสฺมา ปน ติณฺณํ อุทฺธํ กมฺมารหา น โหนุติ. 

อนึ่ง ภิกษุมากกว่า ๓ รูปไม่เป็นผู้ควรแก 1 การทำกรรม 
ข. นหิ สงฺโฆ สงฺฆสฺส กมฺมํ กโรติ, 

เพราะสงฆ์ไม่ทำกรรม แก่สงฆ์ 
ค. ตสฺมา “เอโก วา เทฺว วา ดโย วา”ติ วุดฺต 0 . 

ฉะนั้นจึงตรัสว่า เอโก วา เทว วา ตโย วา (๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ยสฺมา ปน ติณฺณํ อุทฺธํ กมฺมารหา น โหนุติ. 

ข. นหิ สงโ'ฆ สงฆสฺส ก มุม 0 กโรติ, 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคการณะ คือ แสดงเหตุที่ภิกษุมากกว่า ๓ รูปไม่เป็น ผู้ ควร 
แก่การทำกรรม 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคผล 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ภิกษุมากกว่า ๓ รูปไม่เป็นผู้ 
ควรแก่การทำกรรม ด้วยประโยค ก. 



๙๗๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดภิกษุมากกว่า ๓ รูปไม่เป็นผู้ควรแก่การทำกรรม 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุมากกว่า ๓ รูปก็พึงเป็นผู้ควรแก่การ 
ทำกรรมมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ภิกษุ 
มากกว่า ๓ รูปไม่เป็นผู้ควรแก่การทำกรรม เพราะสงฆ์ไม่ทำกรรมแก่สงฆ์ ดังนี้แล 

ก. ยสฺมา ปน ติณฺณํ อุทฺธํ กมฺมารหา น โหนุติ. 

ข. นหิ สงฺโฆ สงฆสฺส กมฺมํ กโรติ, 

ค. ตสฺมา “เอโก วา เทฺว วา ตโย วา”ติ วุตฺต 0 . 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคผล คือ แสดงผลของการที่ภิกษุมากกว่า ๓ รูปไม่เป็น 
ผู้ควรแก่การทำกรรม 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคการณะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า เอโก วา เทว วา ตโย 
วา (๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดพระพุทธองค์จึงตรัสว่า เอโก วา เทฺว วา ตโย วา 
(๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง) 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุมากกว่า ๓ รูปไม่อาจประพฤติตามภิกษุ 
ผู้พยายามเพื่อการแตกแยกของสงฆ์หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า พระพุทธ- 
องค์ตรัสว่า เอโก วา เทฺว วา ตโย วา (๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง) เพราะภิกษุมาก 
กว่า ๓ รูปไม่เป็นผู้ควรแก่การทำกรรม ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๖๓ 


ก. ทุพฺพจชาติโกดิ ทุพฺพจสภาโว, 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๗๓ 


คำว่า ทุพฺพจชาติโก (เป็นคนว่ายาก) หมายความว่า ผู้มีสภาพที่เขาว่ากล่าวได้ยาก 
ข. วดฺดุ อสๆณุณยฺโย ติ อตฺโถ. 

ความหมายคือ ไม'อาจจะว่ากล่าวได้ 
ค. อุทฺ เทสปริยาปนฺเน สูติ อุทฺ เทเส ปริยาปนฺเนสุ อนุโตคเธสุ, 

คำว่า อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ แปลว่า นับเข้า คือ อยู่ภายในปาติโมกข์ 

ฆ. “ยสฺส สิ ยา อาปตฺติ, โส อาริกเรยฺยา”ติ เอว 0 สงฺคหิตตฺตา อนุโต ปาติโมๆขสฺส 
วตฺตมาณสูติ อตฺโถ. 

หมายความว่า ดำเนินไปภายในปาติโมกข์ เพราะถูกรวบรวมไว้อย่างนี้ว่า ยสฺส 
สิยา อาปตฺติ 1 โส อาริกเรยฺย (ท่านรูปใดมีอาบติ รูปนั้นพึงเปิดเผย) 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ทุพฺพจชาติโกติ ทุพฺพจสภาโว, 

ข. วตฺตุ๊ อสกฺกุเณยฺโยติ อตฺโถ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายอรรถของ ทุ ศัพท์ใน ทุพฺพจชาติโก 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยค ก. ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทุพฺพจชาติโก 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ชาติ ศัพท์ในบทนี้มีอรรถอะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ชาติ ศัพท์ในบท นี้ ควร มี อรรถว่า ตระกุล เป็นต้น 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า ชาติ ศัพท์ 
ในบทนี้มีอรรถว่า สภาพ ไม่ใช่เป็นไปในอรรถว่า ตระกุล เป็นต้น ดังนี้แล 

วิธีสัมพันธ์ประโยค ข. ว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ชาติ ศัพท์ใน ทุพุพ'จชาติโก มี 
อรรถว่า สภาพ ด้วยประโยค ก. 


๙๗ชิ: 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ทุ ศัพท์ในบทนี้มีอรรถอะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ทุ ศัพท์ในบทนี้ควรมีอรรถว่า ทุฏฺรุ (ไม่ดี, ชั่ว) 
เป็นต้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ทุ ศัพท์ 
ในบทนี้มีอรรถว่า ทุกฺเขน (โดยยาก) ไม่ใช่เป็นไปในอรรถว่า ทุฏฺรุ เป็นต้น ดังนี้แล 

ก. ทุพฺพจชาติโกติ ทุพฺพจสภาโว, 

ข. วตฺตุ๊ อสกฺกุเณยฺโยติ อตฺโถ. 

ค. อุทฺเทสปริยาปนฺเนสูติ อุทฺเทเส ปริยาปนฺเนสุ อนฺโตคเธสุ, 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่นคือคำอธิบายของ อุทฺเทส- 
ปริยาปนฺเนสุ 

ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรก คือ คำอธิบายของ 
ทุพุพ'จชาดโก 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอธิบายบทว่า ทุพุพจชาติโก ด้วยประโยค 

ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ อรรถของบทว่า อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ เป็นอย่างไร 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรอธิบายบทว่า อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ 
อีกด้วยมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า คำว่า 
อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ แปลว่า นับเข้า คือ อยู่ภายในปาติโมกข์ ดังนี้แล 

ค. อุทฺเทสปริยาปนฺเนสูติ อุทฺเทเส ปริยาปนฺเนสุ อนฺโตคเธสุ, 

ฆ. “ยสุส สิยา อาปดติ, โส อาวิกเรยฺยา”ติ เอว 0 สงฺคหิตตุตา อนฺโต ปาติโมกขสฺส วตฺต- 
มาเนสูติ อดโถ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายเหตุที่สิกขาบทที่มาในพระวินัยปิฎก 
ทั้งหมดชื่อว่าสิกขาบทที่มาในปาติโมกข์ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๗^ 


ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ 
สิฤขาปเทสุ (ในสิกขาบทที่นับเข้าในอุเทศ) 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สิกขาบททั้งหมดที่มาในพระวินัยปิฎกชื่อว่าสิกขาบทที่มาใน 
อุเทศอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ สิกขาบท ๒๒๗ ข้อที่มาโดยตรงในอุเทศควร 
ชื่อว่าสิกขาบทที่มาในอุเทศมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า ไม่เพียง 
สิกขาบท ๒๒๗ ข้อที่มาโดยตรงในอุเทศชื่อว่าสิกขาบทที่มาในอุเทศ 

แต่สิกขาบททั้งหมดที่มาในพระวินัยปิฎกชื่อว่า สิกขาบทที่มาในอุเทศ เพราะถูก 
รวบรวมไว้อย่างนี้ว่า ยสฺส สิยา อาปดติ, โส อาวิกเรยฺย (ท่านรูปใดมีอาบ้ติ รูปนั้นพึงเปิดเผย) 
ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๖๔ 

ก. โส ภิกฺขูติ โส “ฉนฺทคามิโน”ติอาทีนิ วทมาโน ตสฺส วจนสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย เอวํ 
วจนีโย, น กุลทูสนนิวารณตฺถาย. 

คำว่า โส ภิกฺขุ (ภิกษุนั้น) เป็นต้น หมายความว่า ภิกษุนั้นผู้กล่าวอยู่ว่า ฉนฺท¬ 
ศามิโน (พวกภิกษุลำเอียงเพราะความพอใจ) เป็นต้น พึงถูกภิกษุทั้งหลายดักเตือนอย่างนี้ 
เพื่อให้สละคำพูดนั้น ไม่ใช่ตักเตือนเพื่อห้ามการประทุษร้ายตระกูล 

ข. กุลทูสนกมฺเมน หิ โส อาปชฺชิตพฺพา อาปตฺติโย ปุพฺ เพว อาปนฺโน. 

ดังจะเห็นได้ว่า ภิกษุนั้นต้องอาบตที่ควรจะต้องก่อน[การทำป้’พพาชนียกรรม] 

เพราะกรรมอันเป็นเหตุประทุษร้ายตระกูล 

ค. เอว 0 ปนสฺส วิสุมฺปิ สงฺฆมชฺเฌปิ วุจฺจมานสฺส อปฺปฏินิสฺสชฺชโต อปรํ ทุๆกฏํ. 




๙๗๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


อนึ่ง เมื่อเธอลูกพวกภิกษุฒัาเตือนโดยเฉพาะหรือในท่างกลางสงฆ์อย่างนี้ ยังไม่ 
สละ[คำพูดนั้น] ย่อมต้องอาบตทุกกฏอื่นอีก 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. โส ภิกฺขูติ โส “ฉนฺทคามิโน”ติอาทีนิ วทมาโน ตสฺส วจนสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย เอวํ วจนโย, 
น กุลทูสนนิวารณตฺกาย. 

ข. กุลทูลนกมฺเมน หิ โส อาปชฺชิตพฺพา อาปตฺติโย ปุพฺเพว อาปนฺโน. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคทัฬหีกรณะ คือ ยํ้าความในประโยค ก. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคท้ฬหิยะ 

ประโยคย่อยว่า น กุลทูสนนิวารณตฺกาย ชื่อว่าประโยคพยติเรกะ คือ ประโยคตรงข้าม 
เพราะประกอบด้วย น ปฏิเสธ 

ประโยคหน้าชื่อว่า ประโยคอันวยะ คือ ประโยคคล้อยตาม เพราะไม่ประกอบด้วย น 

ปฏิเสธ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โส ภิกฺขุ ในสิกขาบท นี้ 
๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุนั้นคือภิกษุรูปไหน 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ภิกษุดังกล่าวควรจะเป็น ผู้ ประทุษร้ายตระกูล 
หรือภิกษุผู้ลูกสงฆ์ลงป้พพาชนียกรรมแล้ว เหมือนในประโยคก่อน มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า ภิกษุนั้น 
คือภิกษุผู้กล่าวอยู่ว่า ฉนฺทคามิ'โน เป็นต้น ไม่ใช่ภิกษุทั้ง ๒ ประเภทข้างต้น ดังนี้แล 

ข. กุลทูลนกมฺเมน หิ โส อาปชฺชิตพฺพา อาปตฺติโย ปุพฺเพว อาปนฺโน. 

ค. เอวํ ปนสฺส ริลุมฺปิ สงฆมชฺเฌปิ วุจฺจมานสฺส อปฺปฏีนิสฺสชฺชโต อปรํ ทุกกฏํ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขดัดความ 
สงสัยว่า ภิกษุนั้นเมื่อไม่สละคำพูด จะต้องอาบติอะไรอีก 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๗๗ 


วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ดังจะเห็นได้ว่า ภิกษุนั้นต้อง 
อาบ้ติที่ควรจะต้องก่อน[การทำป้'พพาชนียกรรม] เพราะกรรมอันเป็นเหตุประทุษร้ายตระกูล ด้วย 
ประโยค ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุนั้นเมื่อไม่สละคำพูด จะต้องอาบติอะไรอีก 
๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ภิกษุดังกล่าวไม่ควรต้องอาบติใดๆ เพราะมิได้ 
ตรัสไว้ในพระบาลี มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า ภิกษุนั้น 
ต้องอาบํติทุกกฏอื่น ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๖๕ 

ก. อุทฺทิฏฺจิา โข ฯเปฯ เอวเมตํ ธารยามีติ เอตฺถ ปจึมํ อาปตฺติ เอเดสนฺติ ปจึมาปตฺติกา, 

ในคำว่า อุทฺทิฏฺรา โข ฯเปฯ เอวเมตํ ธารยามิ นี้ อาบติ ๙ ข้อแรก ชื่อว่า ปฐมา¬ 
บ]'ตติกะ เพราะมีการต้องอาบติก่อน 

ข. ปรมํ วีติๆกมนๆขเณเยว อาปชฺชิดพฺพาติ อตฺโถ. 

หมายความว่า อาบติที่ภิกษุพึงต้องก่อน คือ ในขณะล่วงละเมิดนั้นเอง 
ค. อิตเร ปน ยถา ตติเย จ จตุตฺเถ จ ทิวเส โหตีติ เอตฺถ “ตติยโก, จตุตฺถโก”ติ วุจฺจติ, 
เอว 0 ยาวตติเย สมนุภาสนกมฺเม โหนุตีติ ยาวตติยกาติ เวทิตพฺพา. 

ส่วนอาบติ ๔ ข้อนอกจากนี้พึงทราบว่าชื่อว่า ยาวตติยกะ เพราะเป็นไปในสมน- 
ภาสนกรรมถึงครั้งที่ ๓ เหมือนอย่างที่เรียกว่า ตติยโก, ชโร (ไข้ที่เป็นไปในวันที่ ๓, ไข้วัน 
เว้นวัน), จตุตฺถโก, ชโร (ไข้ที่มีในวันที่ ๔, ไข้วันเว้นสองวัน) ในคำว่า ไซ้เป็นไปในวันที่ ๓ 
และที่ ๔ นี้ 

ฆ. ยาวตีหนุติ ยตฺตกานิ อหานิ. 

คำว่า ยาวตีหํ แปลว่า สิ้นวันเท่าใด 



๙๗ & 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. อุทฺทิฏฺรา โข ฯเปฯ เอวเมต 0 ธารยามีติ เอตฺถ ปรมํ อาปตฺติ เอเตสนุติ ปรมาปตฺติกา, 
ข. ปรมํ วีติฤกมนกฺขเณเยว อาปชฺชิตพฺพาติ อตฺโถ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบาย ปรมาปตฺดิก ศัพท์ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ปรมาปตฺดิก ศัพท์ 
ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ อาบ้ดิที่มีการต้องก่อน คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงอธิบายความหมายของ ปรม 
(ก่อน) มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า อาบติที่ 
มีการต้องก่อน คือ อาบติที่พึงต้องในขณะล่วงละเมิดนั้นเอง ดังนี้แล 

ก. อุทฺทิฏฺรา โข ฯเปฯ เอวเมต 0 ธารยามีดิ เอตฺถ ปรมํ อาปดฺดิ เอเตสนฺดิ ปรมาปตฺดิกา, 
ข. ปรมํ วีดิกฺกมนกฺขเณเยว อาปชฺชิตพฺพาดิ อดโถ. 

ค. อิตเร ปน ยถา ตดิเย จ จตุตฺเถ จ ทิวเส โหตีดิ เอตฺถ “ตติยโก, จตุตฺถโก”ติ วุจฺจติ, เอว 0 
ยาวตติเย สมนุภาสนกมฺเม โหนฺตีติ ยาวตติยกาติ เวทิตพฺพา. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่น คือ คำอธิบายของ ยาว- 

ตติยก 

ประโยค ก. และ ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรก คือ คำอธิบายของ 
ปรมาปตฺติก 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์และคำอธิบายของ 
ปรมาปตฺดิก ศัพท์ด้วยประโยค ก. และ ข. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ รูปวิเคราะห์ของ ยาวตติยก ศัพท์ คืออะไร 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙๗๙ 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงรูปวิเคราะห์ของ ยาวตติยก 
ศัพท์ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงรูปวิเคราะห์ของ ยาวตติยก ศัพท์ด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 

ก. อุทฺทิฏฺรา โข ฯเปฯ เอวเมต 0 ธารยามิติ เอตฺถ ปรมํ อาปตุติ เอเตสนฺติ ปรมาปตฺติกา, 
ข. ปจึมํ วีติกฺกมนกฺขเณเยว อาปชฺชิตพฺพาติ อตฺโถ. 

ค. อิตเร ปน ยถา ตติเย จ จตุตฺเถ จ ทิวเส โหตีติ เอตฺถ “ตติยโก, จตุตฺถโก”ติ วุจฺจติ, เอว 0 
ยาวตติเย สมนุภาสนกมฺเม โหนฺตีติ ยาวตติยกาติ เวทิตพฺพา. 

ฆ. ยาวตีหนุติ ยตฺตกานิ อหานิ. 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายแรกคือคำอธิบายของ ยาวตีห 
ประโยค ก. ข. และ ค. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรกคือคำอธิบายของ 
ปรมาปตฺติก และ ยาวตติยก 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านแสดงรูปวิเคราะห์และ คำ อธิบายของ 
ปจึมาปตฺติก และ ยาวตติยก ศัพท์ด้วยประโยค ก. ข. และ ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ รูปวิเคราะห์ของ ยาวตีห ศัพท์คืออะไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงรูปวิเคราะห์ของ ยาวตีห ศัพท์ 

มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงรูปวิเคราะห์ของ ยาวตีห ศัพท์ด้วยประโยค ฆ. ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๖๖ 

ก. สเจปั หิ โส สภาค 0 ทิสฺวา “อยํ เม อุปชฺฌาโย วา อาจริโย วา”ติ ลชฺชาย นาโรเจติ, 


ฉนนาว 



๙(^๐ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


อนึ่ง แม้ถ้าภิกษุนั้นเห็นภิกษุผู้เป็นสภาคะก้น ไม่บอกด้วยความละอายว่า ภิกษุนี้ 
เป็นอุปั'ชฌาย้หรืออาจารย์'ของเรา อาบติชื่อว่าเป็นอันปกปิดแล้วโดยแท้ 

ข. อุปชฺฌายาทิภาโว หิ อิธ อปฺปมา ณํ, สภาคมดฺตเมว ปมาณํ. 

ที่จริงแล้ว ความเป็นอุปัชฌาย์เป็นต้น ไม่เป็นประมาณในการเปิดเผยอาบัตินี้ 
ความเป็นสภาคะอันเท่านี้นทีเดียวจึงเป็นประมาณ 

ค. อย 0 “ชานํ ปฏิจฺฉาเทตี”ติ ปทสฺส สงฺเขปโต อตฺถวินิจฺฉโย. 

นี้คือข้อวินิจฉัยเนื้อความโดยย่อแห่งบทว่า ชานํ ปฏิจฺฉาเทติ นี้ 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 

ก. สเจปิ หิ โส สภาคํ ทิสฺวา “อยํ เม อุปชฺฌาโย วา อาจริโย วา”ติ ลชฺชาย นาโรเจติ, 
ฉนฺนาว โหติ. 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อขจัดความ 
สงสัยว่า อนึ่ง แม้ถ้าภิกษุนั้นเห็นภิกษุผู้เป็นสภาคะอัน ไม่บอกด้วยความละอายว่า ภิกษุนี้เป็น 
อุปัชฌาย์หรืออาจารย์ของเรา อาบติชื่อว่าเป็นอันปกปิดแล้ว หรือไม่ 

หิ ศัพท์ทำหน้าที่วากยารัมภโชตกะ คือ แสดงวากยารัมภะ 

ประโยคต้น ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวถึงการปกปิดอาบ ติ ด้วยประโยคต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ภิกษุผู้ไม่บอกอาบติด้วยความละอายในอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ 
ชื่อว่าปกปิดอาปัติ หรือไม่ 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ อาบ ติ ดังกล่าวไม่ควรชื่อว่าปกปิด เพราะ ผู้ นั้น 
เป็นอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ผู้ควรเคารพ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะขจัดความสงสัยนี้ จึงกล่าวประโยค ก. อธิบายว่า ภิกษุ 
นั้นเห็นภิกษุผู้เป็นสภาคะอัน ไม่บอกด้วยความละอายว่า ภิกษุนี้เป็นอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ของเรา 
อาบติชื่อว่าเป็นอันปกปิดแล้ว ดังนี้แล 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙ ๘๑ 


ก. สเจ!] หิ โส สภาค 0 ทิสฺวา “อยํ เม อุปชฺฌาโย วา อาจริโย วา”ติ ลชฺชาย นาโรเจติ, 
ฉนฺนาว โหติ. 

ข. อุปชฺฌายาทิภาโว หิ อิธ อปฺปมาณํ, สภาคมตฺตเมว ปมาณํ 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคท้ฬห็กรณะ คือ ยํ้าความในประโยค ก. ว่า ถ้าภิกษุนั้น 
เห็นภิกษุผู้เป็นสภาคะกัน ไม่บอก อาบติชื่อว่าเป็นอันปกปิดแล้วโดยแท้ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคทัฬหิยะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า แม้ถ้าภิกษุนั้นเห็นภิกษุผู้เป็น 
สภาคะกัน ไม่บอกด้วยความละอายว่า ภิกษุนี้เป็นอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ของเรา อาบํติชื่อว่าเป็น 
อันปกปิดแล้วโดยแท้ ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ เหตุใดภิกษุผู้ไม่บอกอาบติด้วยความละอายในอุปัชฌาย์หรือ 
อาจารย์ จึงชื่อว่าปกปิดอาบติเล่า 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของ ผู้ ถาม) คือ ภิกษุดังกล่าวไม่ควรชื่อว่าปกปิดอา ปัติ เพราะ 
ไม่บอกอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ผู้ควรเคารพ มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะขจัดความสงสัยนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า 
ความเป็นอุปัชฌาย์เป็นต้นไม่เป็นประมาณในการเปิดเผยอาบตินี้ความเป็นสภาคะกันเท่านั้นทีเดียว 
จึงเป็นประมาณ ดังนี้แล 

ค. อยํ “ชานํ ปฏิจฺฉาเทดี”ติ ปทสฺส สงฺเขปโต อดฺถวินิจฉโย. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้า 
ประโยคต้น ที่กล่าวมาแล้ว ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแด 1 อาจารย์ ท่านกล่าวอธิบายบทว่า ชานํ ปฏิจฺฉาเทติ ด้วย 
ประโยคข้างต้น 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ข้อวินิจฉัยเนื้อความแห่งบทว่า ชานํ ปฏิจฺฉาเทติ มีเพียง 

เท่านี้หรือ 


๙(^๒ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ข้อวินิจฉัยเนื้อความแห่งบทว่า ชานํ ป ฏิจฺ- 
ฉาเทติ ควรมีอยู่ในคัมภีร์อื่นอีก มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะขจัดความสงสัยนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เรา 
กล่าวข้อวินิจฉัยเนื้อความโดยย่อแห่งบทว่า ชานํ ปฏิจฺฉาเทติ แต่ความพิสดารมีอยู่ในคัมภีร์ 
สมันตปาสาทิกา ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๖๗ 

ก. อิตโร ปน สโมธานปริวาโส นาม, 

ส่วนปริวาสอื่นจากสุทธันตปริวาส ชื่อว่า สโมธานปริวาส 
ข. โส ติวิโธ โหดิ โอธานสโมธาโน อคฺฆสโมธาโน มิสฺสกสโมธาโนติ. 

สโมธานปริวาสนั้นมี ๓ ประเภท คือ โอธานสโมธาน อัคฆสโมธาน และมิสสก¬ 
ลโมธาน 

ค. ตตฺถ โอธานสโมธาโน นาม ฯเปฯ 

ในสโมธานปริวาสนั้น ฯเปฯ ชื่อว่า โอธานสโมธาน 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. อิดโร ปน สโมธานปริวาโส นาม, 

ข. โส ติวิโธ โหต็ โอธานสโมธาโน อคฺฆสโมธาโน มิสฺสกสโมธาโนติ. 

ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ 
ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวไว้ว่า ส่วนปริวาสอื่นจาก 
สุทธนตปริวาส ชื่อว่า สโมธานปริวาส ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สุทธินิดปริวาสนั้นมีกี่ประเภท 



ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙(^๓ 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแจกแจงประเภทของสุทธันตปริวาส 

นั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. อธิบายว่า สุทธิ'นต- 
ปริวาสนั้นมี ๓ ประเภท คือ โอธานสโมธาน อัคฆสโมธาน และมิสสกสโมธาน ดังนี้แล 

ข. โส ติวิโธ โหติ โอธานสโมธาโน อคฺฆสโมธาโน มิสฺสกสโมธาโนติ. 

ค. ตตฺถ โอธานสโมธาโน นาม ฯเปฯ 
ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า สโมธานปริวาสนั้น มี ๓ ประเภท 
ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ สโมธานปริวาสทั้ง ๓ ประเภทนั้นมีลักษณะอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรแสดงลักษณะของสโมธานปริวาสทั้ง 
๓ ประเภทนั้นมิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงลักษณะของสโมธานปริวาสทั้ง ๓ ประเภทนั้นด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 


ตัวอย่าง ๖๘ 

ก. ภิๆขุมานดฺดฌฺจ ปเนต 0 ปฏิจฺฉนฺนาปฏิจฺฉนฺนาเสน ทุวิธํ. 

อนึ่ง มานัตของภิกษุนี้มี ๒ ประเภท คือ ปฏิจฉันนมานัต และ อัปปฏิจฉันนมานัต 
ข. ดตฺถ ยสฺส อปฺปฏิจฺฉใ4นาปตฺติ โหติ, ตสฺส ปริวาสํ อทดฺวา มานตฺดเมา ทาดพฺพ 0 , 
อิท 0 อปฺปฏิจฺฉใ4นมานตุต 0 . 

ในมานัตนั้น อัปปฏิจฉันนมานัต (มานัตไม่ปิดราตรี) คือ ภิกษุใดไม่ได้ปิดอาบตไว้ 
สงฆ์ไม่ต้องให้ปริวาสแล้วให้เฉพาะมานัตแก 1 ภิกษุนั้น 



๙(^๙ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ค. ยสฺส ปฏิจฺฉใ4นา โห ติ, ตสฺส ปริวาสปริโยสาเน ทาตพฺพํ มาน ตฺตํ ปฏิจฺฉนฺน- 
มานตฺตใ4ติ วุจฺจติ. 

ปฏิจฉันนมานัต (มานัตปิดราตรี) คือ ภิกษุใดปิดอาบตไว้ สงฆ์ต้องให้มานัตแก 1 
ภิกษุนั้นในที่สุดของปริวาส 

ฆ. อิท 0 อิธ อธิปฺเปตํ. 

พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาปฏิจฉันนมานัตนี้ในคำนั้น [คือ ภิกฺขุมานตตาย 
ปฏิปชฺชิตพฺพํ (ต้องประพฤติวัตรเพื่อความนับถือของภิกษุ)] 

ง. อุภิใ4น มฺปิ ปเนเตสํ ทานวิธิ วินิจฺฉยกถา จ สมใ4ดปาสาทิกาย 0 วุดฺ ตนเยน เวทิ- 
ตพุพา. 

อนึ่ง วิธีให้และคำวินิจฉัยของมานัตทั้ง ๒ ประเภทเหล่านั้น พึงทราบตามนัยที่ 
กล่าวไว้ในฉัมภีร์สมันตปาสาทิกา 

ประโยคข้างต้นมีชื่อประโยคและวิธีสัมพันธ์ประโยค ดังนี้ 
ก. ภิกฺขุมานตฺตฌฺจ ปณต 0 ปฏิจฺฉนฺนาปฏิจฺฉนฺนวเสน ทุวิธํ. 

ข. ตตฺถ ยสฺส อปฺปฏิจฺฉนฺนาปตฺติ โหติ, ตสฺส ปริวาส 0 อทตุ'วา มานตฺตเมว ทาตพฺพ 0 , อิท 0 
อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺตํ. 

ค. ยสฺส ปฏิจฺฉนฺนา โหติ, ตสฺส ปริวาสปริโยสาเน ทาตพฺพํ มานตฺต 0 ปฏิจฺฉนฺนมาน 1 ต.ตนฺติ 

วุจฺจติ. 

ประโยค ข. และประโยค ค. ชื่อว่า ประโยควิตถาระ คือ อธิบายลักษณะของปฏิจ- 
ฉันนมานัตและอัปปฏิจฉันนมานัต 

ประโยค ก. ชื่อว่า ประโยคสังเขปะ 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า มานัตของภิกษุ มี ๒ ประเภท 
คือ ปฏิจฉันนมานัต และอัปปฏิจฉันนมานัต 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ มานัตทั้งสองอย่างนั้นมีลักษณะต่างกันอย่างไร และสงฆ์ 
ควรให้มานัตไหนแก่ภิกษุเช่นไร 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙ &&: 


๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ บุคคลยังไม่รู้ว่ามานัตทั้งสองอย่างนั้นมี 
ลักษณะต่างกันอย่างไร และไม่รู้ว่าสงฆ์ควรให้มานัตไหนแก่ภิกษุเช่นไร มิ ใช่ หรือ 

พระอรรถกถาจารย์ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ข. และประโยค ค. 
อธิบายว่า เราแสดงลักษณะของมานัตทั้ง ๒ อย่างนั้น และแสดงว่าสงฆ์ควรให้มานัตไหนแก่ 
ภิกษุเช่นไร ด้วยประโยค ข. และประโยค ค. ดังนี้แล 

ข. ตตฺถ ยสฺส อปฺปฏิจฺฉนฺนาปตฺติ โหติ, ตสฺส ปริวาส 0 อทตฺวา มานตฺตเมว ทาตพฺพํ, อิทํ 
อปฺปฏิจฺฉนฺนมานตฺตํ. 

ค. ยสฺส ปฏิจฺฉนฺนา โหติ, ตสฺส ปริวาสปริโยสาเน ทาตพฺพํ มานตฺตํ ปฏิจฺฉนฺนมานตฺตนฺติ 

วุจฺจติ. 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคปักขันตระ เพราะแสดงฝ่ายอื่น คือ ปฏิจฉันนมานัต 
ประโยค ข. ชื่อว่า ประโยคปักขะ เพราะแสดงฝ่ายแรก คือ อัปปฏิจฉันนมานัต 
วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บททั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงลักษณะของอัปปฏิจฉันนมานัต 
และภิกษุผู้ควรแก่อัปปฏิจฉันนมานัต ด้วยประโยค ก. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ ปฏิจฉันนมานัตมีลักษณะอย่างไร และสงฆ์ควรให้ปฏิจฉันน- 
มานัตแก่ภิกษุเช่นไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านควรกล่าวถึงลักษณะของปฏิจฉันนมานัต 
และภิกษุผู้ควรแก่ปฏิจฉันนมานัต มิใช่หรือ 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ค. อธิบายว่า เราได้ 
แสดงลักษณะของปฏิจฉันนมานัต และภิกษุผู้ควรแก่ปฏิจฉันนมานัต ด้วยประโยค ค. ดังนี้แล 

ค. ยสฺส ปฏิจฺฉนฺนา โหติ, ตสฺส ปริวาสปริโยสาเน ทาตพฺพํ มานตฺตํ ปฏิจฺฉนฺนมานตฺตนฺติ 

วุจฺจติ. 

ฆ. อิทํ อิธ อธิปฺเปต 0 . 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ 

กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขจัดความสงลัยว่า พระผ้มีพระภาคประสงค์เอามานัต 


๙(^๖ 


กังขาวิตรณีอรรถกถา 


[ภาค 


ประเภทไหน ในคำว่า ภิกฺขุมานตฺตาย ปฏิปชุ'ชิตพฺพํ (ต้องประพฤติวัตรเพื่อความนับถือของ 
ภิกษุ) 

ประโยค ค. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวถึงลักษณะของปฏิจฉันนมานัต และ 
ภิกษุผู้ควรแก่ปฏิจฉันนมานัต ด้วยประโยค ค. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอามานัตประเภทไหนในคำว่า 
ภิกฺขุมานตุตาย ปฏิปชุ'ชิตพุพ 0 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ พระองค์ทรงประสงค์เอาอัปปฏิจฉันนมานัตหรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ฆ. อธิบายว่า พระองค์ 
ทรงประสงค์เอาปฏิจฉันนมานัตนี้ในคำนั้น ดังนี้แล 

ฆ. อิทํ อิธ อธิปฺเปต 0 . 

ง. อุภินฺนมฺปิ ปเนเตสํ ทานวิธิ วินิจ [ฉ ยก ถา จ สมนฺตปาสาทิกาย 0 วุตุตนเยน เวทิตพฺพา. 

ประโยค ง. ชื่อว่า ประโยควากยารัมภะ คือ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อขดัดความ 
สงสัยว่า วิธีให้และคำวินิจฉัยของมานัตทั้งสองประเภทเหล่านั้น พึงทราบตามนัยที่กล่าวไว้ใน 
คัมภีร์ไหน 

ประโยค ฆ. ชื่อว่า ประโยคอารัทธะ 

วิธีสัมพันธ์ประโยคว่า 

๑. ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ 
เอาปฏิจฉันนมานัตนี้ในคำนั้น ด้วยประโยค ฆ. 

๒. ปุจฉา (คำถาม) คือ วิธีให้และคำวินิจฉัยของมานัตทั้งสองประเภทเหล่านั้น พึง 
ทราบอย่างไร 

๓. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ ท่านจะกล่าวถึงวิธีให้และคำวินิจฉัยของมานัต 
ทั้งสองประเภทเหล่านั้นในคัมภีร์นี้หรือไร 

พระอรรถกถาจารย้ประสงค์จะเฉลยคำถามนี้ จึงกล่าวประโยค ง. อธิบายว่า วิธีให้ 


ผนวก] 


ตัวอย่างประโยค 


๙^๗ 


และคำวินิจฉัยมานัตทั้ง ๒ ประเภทเหล่านั้นพึงทราบตามนัยที่กล่าวไว้ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา 
ดังนี้แล 



เชงอรรถ 


ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

ลำดับ 

หนังสืออ้างอิง 


ภิกขปาติโมกข์ 

๑๙ 

กงขา.โยชนา. ๘๔-๕ 


จ 

๒๐ 

ปาจิตฺ.โยชนา ๕๓๓ 

๑ 

ว.ม. ๒ / ๔๙ / ๑๓๒ 

๒๑ 

อภิธาน. คาถา ๘๒๔ 

๒ 

ปาติ.วณฺณนา ๑๖ 

๒๒ 

รูป. สูตร ๒๘๒ 

๓ 

กจฺจายนสาร คาถา ๗ 

๒๓ 

อภธาน. คาถา ๑๑๔๒-๔๓ 

๔ 

อภิธาน. คาถา ๘๘๗ 

๒๔ 

นิรุตฺติ. สูตร ๗๗๖ 

๕ 

องฺ.นวก.อ. ๓ / ๓๓๖ 

๒๔ 

รูป. สูตร ๒๘๒ 

๖ 

องฺ.นวก. ฏ กา ๓ / ๓๙๗-๙๘ 

๒๖ 

นีติ.สุตฺต. ๔๓๔ 

๗ 

ปาติ.วณฺณนา ๒๙ 

๒๗ 

กงขา. หน้า ๑๒๗ 

๘ 

วิ.ม. ๔ / ๑๕๔ / ๑๖๓ 

๒๘ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๗๕ 

๙ 

ภิกขุปาฏิโมกข์แปล ฉบับมาตรฐาน (หน้า ๑๐- 

๒๙ 

ปริภาเษนฺทุเสชร. ข้อ ๓๗ 


๒๐) 


“เอกเทสวิกฤตมนนฺยว ตฺ” 

๑๐ 

ชาลินี. คาถา ๔๗๔ 

๓๐ 

ปาจิตฺ.โยชนา หน้า ๔๓ 

๑๑ 

ชาลินี. คาถา ๔๗๔ 

๓๑ 

อภิธาน. คาถา ๗๘๔ 

๑๒ 

ชาลินี. คาถา ๔๗๗ 

๓๒ 

ชุ.เถร. ๒๖ / ๑๐๖ / ๒๘๘ 

๑๓ 

นีดิ.ปท. ๔๒๓ 

๓๓ 

ชุ.ธ.อ. ๘๔๔ 

๑ (^ 

ว.ม. ๑ / ๒๘ / ๑๖ 

๓๔ 

กงขา.อภินวฏีกา ๑๙๔ 

๑ (^ 

ว.มหา.อ. ๑ / ๒๑๒ 

๓๕ 

คนฺถา- คาถา ๔๕ 

๑๖ 

ท.ส. ๙ / ๔๐๙ / ๑๗๖ 

๓๖ 

กงขา. หน้า ๑๔๑ 

๑๗ 

ท.ส.อ. ๑ / ๓๐๔ 

๓๗ 

ปาติ.วณฺณนา. ๘๒ 

๑ด่ 

กงขา. หน้า ๑๒๔ 

๓๘ 

กงขา. หน้า ๑๔๗ 








๙๙๐ 


ก่งขาวตรณ 


๓๙ กงขา. หน้า ๑๔๙ 
๔๐ กงขา. หน้า ๑๔๙ 
๔๑ กงขา. หน้า ๑๔๑ 
๔๒ กงขา. หน้า ๑๔๑ 
๔๓ ปาติ.วณฺณนา หน้า ๑๐๘ 
๔๔ กงขา. หน้า ๑๓๕ 
๔๔ วิสุทฺธ. ๒/๑๔๙ 
๔๖ วิสุทฺธ. ๒/๒๗๒ 
๔๗ มณิทีป (ฉบับใบลาน) 

๔๘ นีติ.ปท. หน้า ๗๐ 

๔๙ พา. หน้า ๑๐๗ 

๕๐ กงขา. หน้า ๑๕๔ 

๕๑ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๔๒ 

๕๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๔๘ 

๕๓ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๔๙ 

๕๔ กงขา. กงขา.นาฎีกา๑๖๒ 

๔๔ ท.ม.อ. ๒/๑๑๘, อง.ฉกก.อ. ๓/๑๖๘ 

๕๖ อภิธาน. คาถา ๒๕๔ 

๕๗ กงขา. หน้า ๑๖๔ 

๕๘ กงฺขา.อภินาฎีกา ๒๕๗ 

๔๙ ม.มู. ๑๒/๒๙๑/๒๕๘ 

๖๐ สทฺทวุตฺดิ คาถา ๑๑๑ 

๖๑ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๗๐ 

๖๒ กัจจายนสุตตัตถะ สูตร ๔๒๙ 

๖๓ กจฺจายนสาร คาถา ๔๔ 

๖๔ ปรมตฺถ.ฎีกา หน้า ๑๕๒ 

๖๕ อนุทีปนี หน้า ๑๒๙ 

๖๖ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๗๒ 


๖๗ กงขา.อภินวฏิกา หน้า ๒๗๒ 
๖๘ ปาติ.วณฺณนา หน้า ๑๔๘ 
๖๙ นิรุตฺติ. สูตร ๖๓๕ 
๗๐ ปรมตฺถ.ฎีกา หน้า ๓๗ 

กังขาวิดรณี 

๑ ขุ.ธ. ๒๕/๑๐๙/๓๖ 
๒ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๒๙ 
๓ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๒๙ 
๔ สทฺทวุตฺดิ คาถา ๑๑๕ 
๕ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๓๐ 
๖ มณมฌฺชู. ๑/๑๐๐ 
๗ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๒๙ 
๘ มณิมฌฺชู. ๑/๖๖ 
๙ นิรุตฺติเภทสงฺคห คาถา ๕๕๐-๕๒ 
๑๐ กจฺจายนสาร คาถา ๔๐ 
๑๑ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๓๐ 
๑๒ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๓๐ 
๑๓ กงขา.อภนาฏกา หนา ๑๓๐ 
๑๔ รูป. สูตร ๒๘๒ 
๑๕ อภิธาน. คาถา ๖๙๖ 
๑๖ อมรโกษ กัณฑ์ ๓ วรรค ๒๑ คาถา ๔๙ 
๑๗ นีติ.ปท. หน้า ๑๗๙ 
๑๘ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๓๐ 
๑๙ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๓๑ 
๒๐ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๓๑ 
๒๑ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๓๒ 


0 0^ 

•X/ ๘! V *ะเ 

0 0^ 

๘เ V 

ลาดบ 

หนังสออ่างอง 

ล้าดับ 

หนังสออ่างอิง 






เชงอรรถ 


๙๙๑ 


ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

ลำดับ 

หนังสืออ้างอิง 

๒๒ 

อภ.ว. ๓๔/๔๑๔/๒๒๔ 

๔๐ 

อภิธาน. คาถา ๘๔๔ 

๒๓ 

กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๓๓ 

๔๑ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๙ 

๒๔ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๓ 

๔๒ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๙ 

๒๔ 

นฺยาส สูตร ๒ 

๔๓ 

สํ.ส.อ. ๑/๓๐๔ 

๒๖ 

นีติ.สุตฺต. สูตร ๙๑๔ 

๔๔ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๙ 

๒๗ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๔ 

๔๔ 

นีติ.สุตฺต. สูตร ๘๘๐ 

๒๘ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๔ 

๔๖ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๙ 

๒๙ 

ปาจิตฺ.โยชนา ๑๘๗ 

๔๗ 

ม.มู.ฎีกา ๑/๒๔ 

๓๐ 

นฺยาสปฺปทีปิกา หน้า ๒ 

๔๘ 

นีติ.ธาตุ. หน้า ๘๒ 

๓๑ 

ชาลินี. คาถา ๔๐๐ 

๔๙ 

ชาลินี. คาถา ๓ 

๓๒ 

นีติ.สุตฺต. สูตร ๖๗๔ 

๖๐ 

นิรุตฺติ. สูตร ๖๒ 

๓๓ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๖ 

๖๑ 

ปาจิตฺ.โยชนา หน้า ๑๔ 

๓๔ 

ม.มู.ฏกา ๑/๓๔๑ 

๖๒ 

นีติ.ธาตุ. หน้า ๔๗๒ 

๓๔ 

ขุทฺท.อภินวฏีกา คำอธิบายคาถา ๒๔๖ 

๖๓ 

นีติ.ธาตุ. หน้า ๓๙๓ 

๓๖ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๖ 

๖๔ 

ศพฺทสฺโตมมหานิธิ หน้า ๖๒ 

๓๗ 

สุโพธา. คาถา ๑ 

๖๔ 

ท.ปา. ๑๑/๒๗๘/๑๗๑ 

๓๘ 

สุโพธา.อภินวฏีกา คำอธิบายคาถา ๑ 

๖๖ 

ที.ปา.ฎีกา ๗๑๙๒ 

๓๙ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๖ 

๖๗ 

วิมติ.ฎีกา ๒/๑๗๒ 

๔๐ 

วสุทฺธ. ๑/๑๗ 

®)๘ 

วชิร.ฎีกา ๕๗๔ 

ชิ!! , ๑ 

มณิมฌฺชู. ๑/๒๗๗ 


วิมติ.ฎีกา ๒/๑๗๓ 

๔๒ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๖ 

๗๐ 

อภธาน. คาถา ๖๓๑-๓๒ 

๔๓ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๖ 

๗๑ 

ว.ม. ๔7๑๓๗๑๔๗ 

๔๔ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๖ 

๗๒ 

ว.ม. ๔7๑๔๔/๑๖๓ 

๔๔ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๖-๓๗ 

๗๓ 

ว.ม. ๔7๑๕๔/๑๖๔ 

๔๖ 

นฺยาส สูตร ๓๑๖ 

๗๔ 

กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๔๐ 

๔๗ 

ว.ม. ๔/๑๔๐/๑๔๘, ว.ป. ๘/๓๒๔/๒๘๓ 

๗๔ 

กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๔๐ 

๔๘ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๗ 

๗๖ 

ว.ม. ๔7๑๕๔/๑๖๔ 

๔๙ 

กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๓๘ 

๗๗ 

ว.ม.อ. ๓/๔๐-๑ 






๙๙๒ 


กังขาวิตรณี 


๗๘ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๔๐ 
๗๙ กงขา.อภินวฏีกา หน้า๑๔๐ 
๘๐ ปรมตฺถ.ฎีกา หน้า๑๒ 
๘๑ กงขา.อภินาฎีกา หน้า๑๒๙ 
๘๒ กงขา.อภินาฎีกา หน้า๑๔๐ 
๘๓ กงขา.อภินาฎีกา หน้า๑๔๑ 
๘๔ กงขา.อภินาฎีกา หน้า๑๔๑ 
๘๔ ปทรูปสิทธินิสสัยใหม่ สูตร ๑๘๔ 
๘๖ ที.สี.อภินาฎีกา ๑/๘๓ 
๘๗ ปาจิตฺ.โยชนา หน้า๖๑ 
๘๘ นิรุตฺติ. สูตร ๒๒๔ 
๘๙ กงขา.อภินาฎีกา หน้า๑๔๐ 
๙๐ ที.สี.อภินาฎีกา ๑/๙๔ 
๙๑ ที.สี.อภินาฎีกา ๑/๔๒๒ 
๙๒ กังขา.คัณฐิ หน้า ๒๔ 
๙๓ ท.ส.อ. ๑/๑๑ 
๙๔ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๔๑ 
๙๔ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๔๑ 
๙๖ อภิธาน. คาถา ๗๘๐ 
๙๗ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๔๑ 
๙๘ ปทรูปสิทธิภาสาฎีกา ๑/๑๒ 
๙๙ สารตุถ.ฎีกา ๒/๑๔ 
๑๐๐ องฺ.ฏกา ๒/๑๙๐ 
๑๐๑ ท.ส.อภินาฏกา ๑/๑๘๐, ๒/๒๖๗ 
๑๐๒ วสุทฺธ.ฏกา ๑/๓๔๘ 
๑๐๓ ท.ส.อภนาฏกา ๑/๑๘๐ 
๑๐๔ เภทจินฺตา. คาถา ๑๐๒ 
๑๐๔ ว.ม. ๔/๑๓๖/๑๔๙ 


๑๐๖ ว.ม. ๔/๒๒๘/๒๔๘ 

๑๐๗ ว.ม. ๔/๔๗๔/๒๘๔ 

๑๐๘ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๔๑ 

๑๐๙ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๔๓ 

๑๑๐ ว.ม. ๔/๒๔๐/๒๗๔ 

๑๑๑ ว.ม. ๔/๒๔๐/๒๗๔ 

๑๑๒ ว.ม. ๔/๒๓๓/๒๖๔ 

๑๑๓ คู่มือสอนกังขาฯ ๑/๖๘ 

๑๑๔ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๔๒ 

๑๑๔ ปาจิตฺ.โยชนา. หน้า ๓๙๓ 

๑๑๖ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๔๔ 

๑๑๗ อภธาน. คาถา ๗๔-๔ 

๑๑๘ นต.สุตฺต. สูตร ๑๑๒ 

๑๑๙ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๔๔ 

๑๒๐ สุโพธา.อภินาฎีกา คำอธิบายคาถา ๖๓ 

๑๒๑ ว.ม. ๔/๑๐๔/๒๐๑ 

๑๒๒ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๔๔ 

๑๒๓ สุโพธา.ฎีกา คำอธิบายคาถา ๑๘๗ 

ปริภาเษนฺทุเสขร. ข้อ 6) (5)ตา มีรูปสันสกฤตว่า 

“คุรุตานุมิตโยะ คุรุตสมฺ พนฺโธ พลวานฺ” 

๑๒๔ อนุทีปนี หน้า ๗ 

๑๒๔ ว.มหา.อ ๑/๒๘๐ 

๑๒๖ คู่มือสอนกังขาฯ ๑/๘๔ 

๑๒๗ มูล.ฏกา ๑/๓๔ 

๑๒๘ อภ.สง.อ. ๑/๘๖ 

๑๒๙ ปาจิตฺ.โยชนา ๗๓ 

๑๓๐ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๔๔ 

๑๓๑ ว.มหา.อ. ๒/๓๖๒ 


0 0^ 

IX/ /3 V *ะเ 

0 0^ 

IX/ *3 V ‘ะ* 

ลาดบ 

หนังสออ่างอิง 

ล้าดับ 

หนังสออ้างอิง 






เชงอรรถ 


๙๙๓ 


๑๓๒ กงฺขา.อภินวฏิกา หน้า ๑๔๕ 
๑๓๓ ว.ม. ๔/๑๔๐/๑๕๑ 
๑๓๔ ว.ม. ๔/๑๔๗/๑๕๗ 
๑๓๔ ว.ม.อ. ๓/๑๒๔ 
๑๓๖ ว.ม.อ. ๓/๑๐๖ 
๑๓๗ ว.ม. ๔/๑๒๓/๑๓๔ 
๑๓๘ ว.จู. ๗/๔๑๓/๑๗๕ 
๑๓๙ ว.มหา. ๒/๕๔/๑๓๓ 
๑๔๐ ปาจิตฺ.โยชนา หน้า ๑๒ 
๑๔๑ วมต.ฏกา ๒/๒๑๙ 
๑๔๒ ว.ม. ๔/๑๓๙/๑๕๑ 
๑๔๓ ศพฺทสฺโตมมหานิธิ หน้า ๓๙ 

“อฦยนฺตร น/ อภิคตมนฺตรม., อนฺตราเล, 
มธฺยสฺถาเน” 

๑๔๔ อภธาน. คาถา ๑๙๗ 

๑๔๕ อภิธาน.ฎีกา คำอธิบายคาถา ๑๙๗ 

๑๔๖ ว.ม. ๔/๑๔๗/๑๔๗ 

๑๔๗ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๔ 

๑๔๘ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๔ 

๑๔๙ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๖ 

๑๕๐ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๖ 

๑๕๑ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๖ 

๑๕๒ นิติ.สุตฺต. สูตร ๔๕๑ 

๑๕๓ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๗ 

๑๕๔ วมต.ฏกา ๒/๒๑๙ 

๑๕๕ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๗ 

๑๕๖ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๘ 

๑๕๗ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๘ 


๑๕๘ ว.ม. ๔/๑๖๘/๑๗๕ 
๑๕๙ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๘ 
๑๖๐ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๕๘ 
๑๖๑ สารตก.ฏิกา ๒/๕๘๘ 
๑๖๒ สงคห.ฏิกา ๑๗๕ 
๑๖๓ สํ.สฬา.ฏกา ๒/๕๑๗ 
๑๖๔ มณมฌฺชู. ๑/๑๗๔ 
๑๖๕ นิรุตฺติ.มฌฺชูสา หน้า ๗๖ 
๑๖๖ อนุทีปนี หน้า ๓๔ 
๑๖๗ ขุททสิกขานิสสัย หน้า ๙๒ 
๑๖๘ ขุททสิกขานิสสัย หน้า ๙๒ 
๑๖๙ ว.ม. ๔/๑๗๑/๑๗๙ 
๑๗๐ ว.ม. ๔/๑๗๑/๑๗๙ 
๑๗๑ ว.ม. ๔/๑๖๙/๑๗๘ 
๑๗๒ ว.ม. ๔/๑๖๙/๑๗๘ 
๑๗๓ ปาติ.วณฺณนา หน้า ๒๓ 
๑๗๕ ว.ป. ๘/๓๒๒/๒๖๐ 
๑๗๕ ว.ป. ๘/๓๒๒/๒๖๐ 
๑๗๖ ขุทฺทสิกขา คาถา ๓๘๒ 
๑๗๗ ขุทฺท.ฎีกา คำอธิบาย 
คาถา ๓๘๒ 

๑๗๘ ว.มหา. ๑/๑๙๘/๑๒๘ 

๑๗๙ ขุทฺท.อภินวฎีกา คำอธิบายคาถา ๓๘๒ 

๑๘๐ ขุททสิกขานิสสัย คำอธิบายคาถา ๑๖๗ 

๑๘๑ วสุทฺธ. ๑/๑๗ 

๑๘๒ วิสุทฺธ. ๑/๓๑ 

๑๘๓ วสุทฺธ. ๑/๑๒ 

๑๘๕ ขุ.ขุ. ๒๕/๓/๔ 


0 &/ 

0^ V ‘ะะ* 

0 0^ 

*^ V ‘ะะ* 

ลาดบ 

หนงสออ่างอง 

ล้าดับ 

หนังสออ่างอิง 






๙๙ 


ก่งขาวตรณ 


๑๘๖ สารตถ.ฏกา ๓/๓๒๗ 

๑๘๗ อภิธาน .สูจิ หน้า ๒๑ 

๑๘๘ อภิธาน.ฎีกา คำอธิบายคาถา ๗๖๖ 

๑๘๙ อภธาน. คาถา ๗๖๖ 

๑๙๐ ว.มหา.อ. ๑/๑๓๑ 

๑๙๑ ปาจิตฺ.โยชนา หน้า ๓๖ 

๑๙๒ ปาจิตฺ.โยชนา หน้า ๙๐ 

๑๙๓ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๕๙ 

๑๙๔ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๕๙ 

๑๙๕ ว.ม. ๔7๑๕๕/๑๖๓ 

๑๙๖ ว.ม. ๔/๑๘๓/๒๐๐ 

๑๙๗ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๖๐ 

๑๙๘ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๖๐ 

๑๙๙ ว.ป. ๘/๓๒๓/๒๖๙ 

๒๐๐ ว.ป. ๘/๓๒๓/๒๖๙ 

๒๐๑ ท.ม. ๑๐/๙๐/๕๓-๕, ขุ.ธ. ๒๕/๑๘๕-๘๕/๕๐ 

๒๐๒ ท.ม. ๑๐/๙๐/๕๓-๔ 

๒๐๓ ขุ.ธ. ๒๕/๑๘๕-๘๕/๕๐ 

๒๐๕ นีติ.สุตฺ ต. สูตร ๔๙๖ 

๒๐๕ ขุ.ขา. ๒๘/๕๙๖,๕๐๐/๑๗๖ 

๒๐๖ ขุ.ขา. ๒๘/๕๐๐/๑๗๗ 

๒๐๗ ว.มหา.อ. ๑/๑ 

๒๐๘ นีติ.สุตฺ ต. หน้า ๔๙๖-๙๗ 

๒๐๙ ที.สี.อภินาฎีกา ๒/๓๖๘ 

๒๑๐ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๖๔ 

๒๑๑ นีติ.ปท. หน้า ๒๔๗-๔๘ 

๒๑๒ มุคฺธโพธฎีกา คำอธิบายสูตร ๒๘๐ 


“น หิ กริยารหิตํ วากเยมสฺติ” 

๒๑๓ เภทจินตาภาสาฎีกา คำอธิบายคาถา ๓๐๐ 

๒๑๔ กจฺจายนวิโพธก. สูตร ๔๕๗ 

๒๑๕ พา. หนา ๑๐๘ 

๒๑๖ กำจายนคุฬหัตถทีปนี สูตร ๕๖๙ 

๒๑๗ เภทจนฺตา. คาถา ๓๐๐ 

๒๑๘ กจฺจายนวิโพธก. สูตร ๕๕๗ 

๒๑๙ รูป.ฎีกา คำอธิบายสูตร ๓๒๐ 

๒๒๐ สงฺคห. หน้า ๑-๒ 

๒๒๑ สงฺคห. หน้า ๒ 

๒๒๒ นิรุตฺติ. สูตร ๑๑๕ 

๒๒๓ ว.ม. ๔7๑๕๙/๑๖๖ 

๒๒๔ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๑๖๕ 

๒๒๕ รูป.ฎีกา คำอธิบายสูตร ๓๕๙ 

๒๒๖ ปริภาเษนฺทุเสขร ข้อ ๑๓๗ 

“ทฺวนฺทฺวาตฺประ ปฺรตฺเยกมภิสมพธฺยเต” 

๒๒๗ มุคฺธโพธฎีกา คำอธิบายสูตร ๑๒ 

“ทานฺทฺวาตฺประ ศฺรูยมาณะ ศพฺทะ ปรตฺเยกม¬ 
กสมพธฺยเต” 

๒๒๘ ส้มพันธจินตาคัณฐิใหม่ หน้า ๑๐๒ 
๒๒๙ พระปริตรธรรม. หน้า ๖ จัดพิมพ์ตาม 
หนังสือสวดมนต์ฉบับฉัฏฐสังคีติชื่อสีริ¬ 
มงคลาปริตตอ (หน้า ๒) 

๒๓๐ วสุทฺธ. ๑/๓๗๙ 
๒๓๑ ว.ม.อ. ๓/๑๒๒ 
๒๓๒ อภธาน. คาถา ๑๙๖ 
๒๓๓ อภ.ว.อ. ๒/๓๖๘ 
๒๓๕ สงฺขุยาปกาสก. คาถา ๑๒ 


0 0^ 

•X/ ๘! V *ะเ 

0 0^ 

0^ ‘ะ* 11 ‘ะ* 

ลำดับ 

หนังสออ่างอง 

ล้าดับ 

หนังสออ่างอิง 


๑๘๕ ว.ม.อ. ๓/๑๓๙ 






เชงอรรถ 


๙๙๕' 


ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

๒๓๕ กงขา.โยชนา. ๑/๒๗® 

๒๖๓ กงขา. หน้า ๑๒๗ 

๒๓๖ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๖๖ 

๒๖๕ นิรุตฺติ. สูตร ๗๘๖ 

๒๓๗ ว.ม. ๕/®๖๕/®๗๓ 

๒๖๕ นิรุตฺติ. สูตร ๓๓ 

๒๓๘ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๖๖-๖๗ 

๒๖๖ ที.ลี.อภินวฏีกา ๑/๕๒๙ 

๒๓๙ ว.ม. ๕/๑๕๖/๑๖๕ 

๒๖๗ ปรมตฺถ.ฎีกา หน้า ๑๓๓ 

๒๔๐ นิรุตฺติ. สูตร ๘๐๘ 

๒๖๘ วิมติ.ฎีกา ๑.๕๘ 

๒๔๑ ว.มหา.อ. ๒/๕๖๕ 

๒๖๙ ว.ป. ๘/๒๗๑/๒๐๕ 

๒๔๒ ปาจิตฺ.โยชนา ๑๕๓ 

๒๗๐ ว.ป. ๘/๒๗๑/๒๐๖ 

๒๔๓ ที.สี.อภินวฏีกา ๑/๒๕๑ 

๒๗๑ ว.ป.อ. ๓/๔๓๕ 

๒๔๔ ที.สี.อภินวฏีกา ๑/๒๙๘ 

๒๗๒ ว.ม. ๔/๑๓๕/๑๔๘ 

๒๔๕ ที.สี.อภินวฏีกา ๒/๒๙๑ 

๒๗๓ วมต.ฏกา ๒/๑๘๒ 

๒๔๖ มณิมฌฺชู. ๒/๓๕๕ 

๒๗๔ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๑ 

๒๕๗ ปาจิตฺ.โยชนา หน้า ๔๔ 

๒๗๕ ชุ.อป.อ. ๑/๒๔๖, รูป. สูตร ๒๘๒ 

๒๔๘ ปาจิตฺ.โยชนา หน้า ๔๗ 

๒๗๖ กงขา.โยชนา. หน้า ๘๕ 

๒๔๙ ว.จู. ๗/๔๑๕/๒๔๗ 

๒๗๗ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๒ 

๒๔๐ ว.จู. ๗/๔๑๕/๒๔๗ 

๒๗๘ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๒ 

๒๕๑ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๖๙ 

๒๗๙ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๒ 



๒๕๒ น้ติ.สุตฺต. สูตร ๕๗๓ 

๒๘๐ กงขา.อภินวฏกา หน้า ๑๗๒ 

๒๕๓ สัมพันธจินตาคัณฐิใหม่ หน้า ๑๖ 

๒๘๑ กจฺจายนสาร คาถา ๕๔ 

๒๕๔ ว.ป. ๘/๕๑๓/๓๖๘ 

๒๘๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๒ 

๒๕๕ อภ.ว. ๓๕/๓๓/๑๔ 

๒๘๓ พื้นฐานสัมพันธ์ หน้า ๔๑๕ 

๒๕๖ ท.มหา. ๑๐/๓๗๑/๒๕๖ 

๒๘๕ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๒ 

๒๕๗ ชุ.ชา. ๒๘/๙๐/๑๓๖ 

๒๘๕ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๒ 



๒๕๘ ชาสิน้. คาถา ๒๐๑ 

๒๘๖ กงขา.อภินวฏกา หน้า ๑๗๒ 

๒๕๙ นิรุตฺติ. สูตร ๒๐๓ 

๒๘๗ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๒ 

๒๖๐ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๗๐ 

๒๘๘ ว.ม. ๔/๑๓๕/๑๔๘ 

๒๖๑ ว.ป. ๘/๓๕๙/๓๓๓ 

๒๘๙ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๓ 

๒๖๒ อภิธาน. คาถา ๙๘๒ 

๒๙๐ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๓ 







๙๙๖ 


ก่งขาวตรณ 


ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

๒๙๑ กงขา.ฎีกา หน้า ๑๐ 

๑๐ วินยวินิจฺฉย คาถา ๒๕๒๐-๕๒๑ 

๒๙๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๓ 

๑๑ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๙ 

๒๙๓ ว.ม. ๔7๑๓๕7๑๔๙ 

๑๒ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๘๑ 

๒๙๔ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๓ 

๑๓ อภธาน. คาถา ๗๘๕ 

๒๙๔ ว.มหา.อ.®/๑๒๙ 

๑๔ ศพฺทสฺโตมมหานิธิ หน้า ๔๖ 

๒๙๖ นีติ.สุตฺต. สูตร ๗๖๔ 

“อรฺถ ปุ/ อรฺถ-ภาวาเทา ฆฌฺ/ วิศเย, อภิ- 

๒๙๗ ม.มู. ๑๒/๗๔/๔๑ 

เธเย, ธเน, วสฺตุนิ, ปฺรโยชเน, นิวฤตฺเตา 

๒๙๘ สํ.ข. ๑๗/๔/๑๒ 

เหเตา, ปรกาเร, อภิลาเษ, อุทฺเทศฺเย จ” 

๒๙๙ นีติ.ธาตุ. หน้า ๓-๔ 

๑๕ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๘๑ 

๓๐๐ เอกกฺขรโกส คาถา ๑๖ 

๑๖ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๘๒ 

๓๐๑ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๔ 

๑๗ วินยวินิจฺฉย คาถา ๒๕๒๓-๒๖ 

๓๐๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๔ 

๑๘ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๘๒ 

๓๐๓ ว.ม. ๔/๑๗๐/๑๗๘ 

๑๙ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๘๔ 

๓๐๔ ว.ม. ๔/๑๗๐/๑๗๘ 

๒๐ วสุทฺธ.ฏิกา ๑/๒๓๐ 

๓๐๔ รูป. สูตร ๓๒๙ 

๒๑ อภ.ย. ๓๙/๑๘๘/๑๕๑ 

๓๐๖ วิ.ป. ๘/๓๖๖/๓๔๔-๔๔ 

๒๒ มณมฌฺชู. ๑/๓๖๑ 

๓๐๗ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๔ 

๒๓ ว.ป.อ. ๓/๕๔๒ 


๒๔ สารตถ.ฎีกา ๓/๔๘๕ 

ปาราชิก 



๒๕ ว.ป. ๘/๓๒๒/๒๖๐ 

๑ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๖ 

๒๖ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๙๑ 

๒ ที.สี.อภินวฎีกา ๑/๑๑๘ 

๒๗ นิรุตติสารมฌฺชูสา. หน้า ๑๐๓ 

๓ ที.ลี.อภินวฎีกา ๒/๑๙๔ 

๒๘ นิติ.ปท. หน้า ๔๕๓ 

๔ สารตฺถ.ฎีกา ๒/๓๕ 

๒๙ นิติ.ปท. หน้า ๔๕๘ 

๔ อภิธาน. คาถา ๗๘๔ 

๓๐ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๙๑ 

๖ กังขา.คัณฐิ หน้า ๖๔ 

๓๑ ปาจิตฺ.โยชนา หน้า ๒๗๗ 

๗ มูล.ฏกา ๑ / ๗ 

๓๒ กัจจายนสุตตัตถะ. สูตร ๕๖๖ 

๘ มธุ.ฏกา ๑ / ๒๙ 

๓๓ เภทจินฺตา- คาถา ๑๙๔ 

๙ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๗๖ 

๓๔ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๙๑ 







เชงอรรถ 


๙๙๗ 


ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

๓๕ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๙๓ 

๖๓ กัจจายนสุตตัตถะ สูตร ๓๐๓ 

๓๖ ว.ม. ๒/๑๕7๑๑๑ 

๖๔ สารตฺถ.ฎีกา ๒/๑๑๗ 

๓๗ ว.มหา.อ. ๒/๒๕๗ 

๖๕ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๑ 

๓๘ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๙๓ 

๖๖ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๒ 

๓๙ วมต.ฏกา ๑/๑๗๑ 

๖๗ อภิ.สง.อ. ๑/๑๔๐ 

๔๐ อภิธาน. คาถา ๑๗๖ 

๖๘ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๒ 

๕๑ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๙๔ 

๖๙ ว.มหา. ๑/๒๓๕/๑๖๙ 

๕๒ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๙๕ 

๗๐ ว.มหา.อ. ๒/๓๓๗ 

๔๓ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๙๕ 

๗๑ สารตฺถ.ฏกา ๓/๖๑ 

๕๔ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๙๕ 

๗๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๕ 

๔๕ วิ.มหา.อ. ๑/๒๗๗ 

๗๓ ปรมตถ.ฎีกา หน้า ๒๘ 

๔๖ สารตฺถ.ฎีกา ๒/๑๐๓ 

๗๕ วิภาวินี. หน้า ๑๖๘ 

๔๗ ว.มหา.อ. ๑/๒๗๘ 

๗๕ ที.สี.อภินวฎีกา ๘๕๖ 

๔๘ สารตฺถ.ฏกา ๒/๑๐๓ 

๗๖ นฺยาส. สูตร ๓๑๖ 

๔๙ นิรุตติ. สูตร ๗๙๑ 

๗๗ ชาลินี. คาถา ๙๓ 

๕๐ กงฺขา.อภินวฎีกา ๑๙๘ 

๗๘ โมคฺ.ปฌฺจิกาฎีกา ๑/๑ 

๕๑ ถามตอบกังขาวิตรณี ๑/๖๓ 

๗๙ ขุทฺทสิกขา. คาถา ๑๒ 

๕๒ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๑๙๙ 

๘๐ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๖ 

๕๓ อภธาน. คาถา ๔๗๓ 

๘๑ กงขา.ฎีกา หน้า ๓๑ 

๕๕ อภิธาน. คาถา ๗๘๗ 

๘๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๖-๐๗ 

๕๕ กงฺขา.โยชนา. ๑/๓๕๕ 

๘๓ กงขา.ฎีกา หน้า ๓๑ 

๕๖ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๐ 

๘๕ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๗ 

๕๗ ถามตอบกังขาวิตรณี ๑/๖๕ 

๘๕ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๗ 

๕๘ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๐ 

๘๖ ปริภาเษนฺทุเสขร ข้อ ๓๗ 

๕๙ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๐ 

“เอกเทศวิกฤตมนนฺยวต.” 

๖๐ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๐ 

๘๗ กง.ขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๘ 

๖๑ กงฺขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๐๑ 

๘๘ ว.มหา. ๒/๕๑๑/๓๕๒ 

๖๒ เภทจินฺตา. คาถา ๓๒๕ 

๘๙ อภ.ว. ๓๕/๕๒๙/๒๒๘ 






๙๙ & 


ก่งขาวตรณ 


ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

๙๐ วิ. มหา. ๒/๖๕๔/๙๗ 

๑๑๘ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๒๕ 

๙® สุ โพธา.อภินวฏีกา คำอธิบายคาถา ๑๑๙ 

๑๑๙ สํ.นิ. อ. ๒/๒๘๔ 

๙๒ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๒๑ 

๑๒๐ สํ. ส. ๑๔/๒๓๔/๒๔๘ 

๙๓ อภธาน. คาถา ๑๐๐๔ 

๑๒๑ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๒๕ 

๙๔ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๑๔ 

๑๒๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๒๗ 

๙๔ ท.ส. ๙/®/๑ 

๑๒๓ สารตฺถ.ฏกา ๑/๒๑๔ 

๙๖ ท.ส.อ. ๑/๓๔ 

๑๒๔ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๒๗ 

๙๗ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๑๘ 

๑๒๕ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๒๘ 

๙๘ โม คฺ. ปฌฺจิกา ๑/๔๗ 

๑๒๖ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๒๘ 

๙๙ ปรมตฺถ.ฎีกา หน้า ๓๕ 

๑๒๗ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๒๙ 

๑๐๐ ปา ติ. วณฺณนา หน้า ๘๔ 

๑๒๘ สารตฺถวิลาสินี. ๘๕๘ 

๑๐๑ กงขา.โยชนา. ๑/๑๔๒ 

๑๒๙ ปรมตก.ฎีกา หน้า ๑๒ 

๑๐๒ รูป. สูตร ๒๓๓ 

๑๓๐ ปา ติ. วณฺณนา หน้า ๖๙ 

๑๐๓ นีดิ. ปท. หน้า ๓๕ 

๑๓๑ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๐ 

๑๐๔ สารตก.ฏิกา ๑/๓๗๒ 

๑๓๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๐ 

๑๐๕ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๑๙ 

๑๓๓ ท.ม.อ. ๒/๔๙, ม.ม.อ. ๒/๒๗๗ 

๑๐๖ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๑๙ 

๑๓๔ อภธาน. คาถา ๗๗๙ 

๑๐๗ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๑๙ 

๑๓๕ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๐ 

๑๐๘ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๑๙ 

๑๓๖ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๑ 

๑๐๙ สุตฺต นิทฺ เทส สูตร ๗๕ 

๑๓๗ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๑ 

๑๑๐ วมต.ฏกา ๑/๓๒๐ 

๑๓๘ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๑ 

๑๑๑ อุตฺตร.ฏกา หนา ๓๖๓ 

๑๓๙ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๑ 

๑๑๒ ว.มหา.อ. ๑/๓๒๙ 

๑๔๐ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๑ 

๑๑๓ ว.ม. ๕/๓๔๖/๑๖๖ 

๑๔๑ กงเขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๑ 

๑๑๔ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๒๔ 

๑๔๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๑ 

๑๑๕ นีดิ.สุตฺ ต. หน้า ๔๗๓-๗๔ 

๑๔๓ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๓๑ 

๑๑๖ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๒๔ 

๑๔๔ อภธาน. คาถา ๘๓๗ 

๑๑๗ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๒๔-๒๔ 

๑๔๕ อภิธาน. คาถา ๘๕๐ 






เชงอรรถ 


๙๙๙ 


ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

๑๔๖ กัจจายนสุตฺตัตถะ. ๑๔๔ 

๑๗๔ ศพฺทสฺโตมมหานิธิ หน้า ๘๐ 

๑๔๗ ว.มหา.อ. ๑/๔๘๑ 

อุตุตาน ตุริ/ อุทฺคตสฺตาโน วิสฺตาโร 

๑๔๘ สารตฺถ.ฏกา ๒/๓๑๔ 

ยสฺมาตุ/ วิสฺตารศูนฺเย, ภูมิลคฺนปฤษฺรตยา 

๑๔๙ กงเขา.อภินวฏีกา ๒๓๒ 

อูรฺทฺธภาเวน สฺถิเต, อูรฺทฺธมุเข จ/ 

๑๔๐ กงขา.อภินวฏีกา ๒๓๒ 



สังฆาทิเสส 

๑๔๑ กงขา.อภนวฏกา ๒๓๒ 


๑๔๒ สํ.น. ๑๖/๑๓๗/๑๘๑ 

๑ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๔๐ 

๑๔๓ กงขา.อภนวฏกา ๒๓๓ 

๒ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๔๐ 

๑๔๔ กงเขา.อ,กน’วฏกา ๒๓๓ 

๓ ว.มหา. ๑/๒๓๗/๑๖๙ 

๑๔๕ ที.สี.อภินวฏีกา ๑/๔๖๖ 

๔ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๔๐ 

๑๕๖ นีติ.สุตฺต. สูตร ๙๘๙ 

๕ ศพฺทกลฺปทฺรุมะ ๒/๗๙๐ 

๑๕๗ นีติ.ปท. ๔๙๕ 

๖ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๔๑ 

๑๕๘ นิรุตฺติ. สูตร ๓๓๑ 

๗ วิ.มหา.อ. ๒/๓ 

๑๕๙ นิรุตฺติ. สูตร ๔๑๓ 

๘ อภิธาน. คาถา ๑๕๖ 

๑๖๐ กงเขา.อภินวฏีกา ๒๓๔ 

๙ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๔๒ 

๑๖๑ กงขา.อภนวฏิกา ๒๓๔ 

๑๐ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๔๒ 

๑๖๒ รูป. สูตร ๒๘๒ 

๑๑ สจฺจสงฺเขป คาถา ๖ 

๑๖๓ อภธาน. คาถา ๑๑๙๐ 

๑๒ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๔๒ 

๑๖๔ ขุทฺทสิกขา. คาถา ๑๑ 

๑๓ วิ.มหา.อ. ๒/๔ 

๑๖๕ อภิธาน. คาถา ๗๗๘ 

๑๔ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๔๒ 

๑๖๖ ท.ส.อ. ๑/๓๑ 

๑๕ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๔๔ 

๑๖๗ ขุทฺทสิกขา. คาถา ๓๘๒ 

๑๖ ขุ.ธ.อ. ๑/๑๘ 

๑๖๘ ขุ.ธ. ๒๔/๓๑๓/๗๐ 

๑๗ นิรุตฺติ. สูตร ๑๑๕ 

๑๖๙ ขุ.ธ. ๒๔7๓๑๑/๗๐ 

๑๘ ที.สี.อภินวฏีกา ๒/๑๒ 

๑๗๐ กงขา.อภนวฏิกา ๒๓๔-๓๔ 

๑๙ ว.มหา.อ. ๑/๓๓๗ 

๑๗๑ ว.ม. ๔7๔๔/๔๔ 

๒๐ สารตก.ฎีกา ๒/๑๖๒, วิมติ.ฎีกา ๑/๒๒๖ 

๑๗๒ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๓๖ 

๒๑ ขุทฺทสิกขา. คาถา ๓๓๗ 

๑๗๓ กงเขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๓๖ 

๒๒ ขุทฺทสิกขา. คาถา ๒๑ 






๑๐๐๐ 


กงขาวตรณ 


๒๓ 

มุคฺธโพธฎีกา คำอธิบายสูตร ๒๘๐ 


“น หิ กริยารหิต 0 วาถเยมสฺติ” 

๒๔ 

กงขา.ฎีกา หน้า ๕๔ 


๒๕ 

อภิธาน. คาถา ๗๐๕-๖ 


๒๖ 

อภิธาน. คาถา ๗๗๙ 


๒๗ 

กงขา.อภินวฎีกา หน้า 

๒๔๙ 

๒๘ 

ชาลินี. คาถา ๑๘ 


๒๙ 

กงขา.อภินาฎีกา หน้า 

๒๕๐ 

๓๐ 

คู่มือสอนกังขาฯ ๒/๑๐ 


๓๑ 

กงขา.อภินาฎีกา หน้า 

๒๕๐ 

๓๒ 

ว.มหา. ๑/๓๐๒/๒๓๕ 


๓๓ 

กงขา.อภินาฎีกา หน้า 

๒๕๐ 

๓๔ 

กงขา.อภินาฎีกา หน้า 

๒๕๐ 

๓๕ 

กงขา.อภินาฎีกา หน้า 

๒๕๐ 

๓๖ 

กงขา.อภินาฎีกา หน้า 

๒๕๐ 

๓๗ 

ว.มหา. ๑/๓๐๓/๒๓๕ 


๓๘ 

ส 0 .นิ.อ. ๒/๒๔ 


๓๙ 

ท.ปา.อ. ๓/๑๘๗-๘๘ 


๔๐ 

ที.ปา.ฎีกา ๗๒๔๖ 


๕๑ 

กงขา.อภินาฎีกา หน้า 

๒๕๒-๕๓ 

๔๒ 

ว.มหา. ๑/๓๔๙/๒๖๓ 


๕๓ 

กงขา.อภินาฎีกา หน้า 

๒๕๕ 

๔๔ 

ปทรูปสิทธินิสสัยใหม่. 

สูตร ๒๖๖ 

๕๕ 

ม.มู. ๑๒/๒๗๑/๒๓๕ 


๔๖ 

ปทรูปสิทธิมัฌชรี เล่ม 

๓ หนา ๕๖๘ 

๔๗ 

ว.มหา. ๑/๓๕๐/๒๖๔ 


๕๘ 

อภิธาน.ฎีกา คำอธิบายคาถา ๔๕๐ 

๔๙ 

อภิธาน. คาถา ๔๕๐ 



๕๑ ว.มหา. ๑/๓๕๑/๒๖๕ 

๕๒ ว.มหา.อ. ๒/๓๔๑ 

๕๓ ที.สี.อภินวฏีกา ๑/๒๕๗ 

๕๔ ที.ปา.ฎีกา ๗๑๙ 

๕๕ ปาจิตฺ.โยชนา หน้า ๕๗-๘, ๕๗๕ 

๕๖ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๕๗ 

๕๗ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๕๗ 

๕๘ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๕๗ 

๕๙ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๕๗ 

๖๐ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๕๗ 

๖๑ นิรุตฺติ.มฌฺชูสา หน้า ๕๘๖ 

๖๒ ค'นถา- คาถา ๔๔ 

๖๓ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๕๘ 

๖๕ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๕๘ 

๖๕ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๕๙ 

๖๖ ปท.ฎีกา หน้า ๓๕ 

๖๗ ท.ส.ฏกา ๑/๑๓๓ 

๖๘ ท.ส.อกนาฏกา ๑/๑๑๓ 

๖๙ ว.จู. ๗/๓๑๑/๘๓ 

๗๐ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๕๙ 

๗๑ สารตฺถ.ฎีกา ๒/๔๒๕-๒๕ 

๗๒ อกธาน. คาถา ๑๑๕๘ 

๗๓ อกธาน. คาถา ๘๑๒ 

๗๕ ว.จู. ๖/๒๑๕/๒๔๕-๕๖ 

๗๕ กงขา.อภินาฎีกา หน้า ๒๕๙ 

๗๖ วมต.ฏกา ๒/๓๗๓ 

๗๗ ชาลินี. คาถา ๒๕๕ 


0 0^ 

•X/ ๘! V *ะเ 

0 0^ 

•X/ *ส V ‘ะ* 

ลำดับ 

หนงสออ่างอง 

ล้าดับ 

หนังสออ่างอิง 


๕๐ อภิธาน. คาถา ๘๕๒ 






เชิงอรรถ 


๑00๑ 


ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

๗๘ ว.ภกฺขุน. ๓/๑๒๒๐/๒๒๐ 

๑๐๕ ที.ลี.อภินวฏีกา ๒/๕๑๐ 

๗๙ ว.มหา.อ. ๒/๔๙๔ 

๑๐๖ ขาลน. คาถา ๑๔๗ 

๘๐ วิ.มหา.อ. ๒/๔๙๔ 

๑๐๗ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๘ 

๘๑ พา. หนา ๑๐๖ 

๑๐๘ อภธาน. คาถา ๘๐๓ 

๘๒ ว.จู. ๗/๗๔/๙๗-๘ 

๑๐๙ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๖๘ 

๘๓ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๒ 

๑๑๐ ว.จู. ๖/๖๕/๘๔ 

๘๔ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๑๖๘ 

๑๑๑ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๐ 

๘๔ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๒ 

๑๑๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๐ 

๘๖ ว.มหา. ๑/๓๙๑/๓๐๐ 

๑๑๓ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๐ 

๘๗ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๓ 

๑๑๔ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๐ 

๘๘ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๓ 

๑๑๕ รูป. สูตร ๑๕ 

๘๙ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๓ 

๑๑๖ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๐ 

๙๐ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๔ 

๑๑๗ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๐ 

๙๑ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๔ 

๑๑๘ สารตฺถ.ฏกา ๒/๔๔๒ 

๙๒ ว.มหา. ๑/๓๙๒/๓๐๑-๒ 

๑๑๙ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๑ 

๙๓ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๔ 

๑๒๐ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๑ 

๙๔ ที.ลี.อภินวฏีกา ๑/๒๐๓ 

๑๒๑ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๑ 

๙๔ วิ.มหา. ๑/๔๐๕/๓๐๔ 

๑๒๒ ที.ลี.อภินวฏีกา ๑/๙๕ 

๙๖ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๕ 

๑๒๓ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๑ 

๙๗ กงฺขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๖, วชิร.ฎีกา หน้า 

๑๒๔ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๑ 

๒๖๐ 

๑๒๕ ขุทฺทสิกขา คาถา ๒๐๙ 

๙๘ ว.มหา. ๑/๔๑๒/๓๑๑ 

๑๒๖ อภธาน. คาถา ๑๑๒๐ 

๙๙ อภธาน. คาถา ๑๑๙๑ 

๑๒๗ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๒ 

๑๐๐ ว.จู. ๖/๓๕๒/๑๔๘ 

๑๒๘ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๒ 

๑๐๑ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๗ 

๑๒๙ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๒ 

๑๐๒ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๖๗ 

๑๓๐ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๓ 

๑๐๓ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๖๗ 

๑๓๑ กัจจายนคุฬหัตกทีปนี สูตร ๒๘๒ 

๑๐๔ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๖๗ 

๑๓๒ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๓ 






๑๐๐๒ 


ก่งขาวตรณ 


ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

๑๓๓ กงขา.อภนวฏกา หนา ๒๗๓ 

๑๖๑ อภธาน. คาถา ๑๐๔๘ 

๑๓๔ กงขา.อภินวฏีกา หน้า ๒๗๔ 

๑๖๒ ปา จิตฺ. โยชนา หน้า ๔๓๒ 

๑๓๔ ว. จู. ๖/๑๐๒-๓/๑๒๘-๙ 

๑๖๓ ว. จู. อ. ๓/๒๘๒ 

๑๓๖ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๖ 

๑๖๔ ว. จู. ๖/๑๓๔/๑๔๘ 

๑๓๗ ท.ส. ๙/๑๓/๗ 

๑๖๕ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๘๓ 

๑๓๘ นีติ.สุตฺ ต. สูตร ๑๓๒๔ 

๑๖๖ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๘๓ 

๑๓๙ สงคห. หนา ๑๙ 

๑๖๗ เอกกฺขรโกส คาถา ๙๒ 

๑๔๐ ปรมตฺถ.ฎีกา หน้า ๑๓๑ 

๑๖๘ กงขา.โยชนา. ๒/๓๓๐ 

๑๔๑ วสุทฺธ. ๑/๓๘๑ 

๑๖๙ นิรุตฺติ. สูตร ๗๒๒ 

๑๔๒ วสุทฺธ. ๑/๓๓๔ 

๑๗๐ ว. จู. อ. ๓/๒๘๓ 

๑๔๓ อภ.ป. ๔๒/๘/๓๔๔ 

๑๗๑ ปา จิตฺ. โยชนา ๒๐๙ 

๑๔๔ อภิ.ป. ๔๒/๘/๓๔๔ 

๑๗๒ อภ.ย. ๓๘/๕๐/๖ 

๑๔๔ อภ.ย. ๓๘/๑๓/๓๔๐ 

๑๗๓ สุ โพธา. คาถา ๑๐๒ 

๑๔๖ อภ.ย. ๓๘/๔/๓๓๗ 

๑๗๔ นฺยาส. สูตร ๖๕ 



๑๔๗ กงขา.อภินวฏกา หน้า ๒๗๖-๗๗ 

๑๗๔ ชาลน.ฏกา คาอธับายคาถา ๔๗ 

๑๔๘ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๗ 

๑๗๖ ตตฺวโพ ธินี สูตร ๑๑๘ 

๑๔๙ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๗ 

“อนุทิศฺยต อิดิ อนุเทศะ/ ปศฺจาทุจฺจารฺยต 

๑๔๐ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๗ 

อิตฺยรฺถะ/ สมานา มิติ ส 0 พนฺเธ ฉษฺรี” 

๑๔๑ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๗ 

๑๗๗ ว. จู. ๖/๙๒/๑๑๙ 

๑๔๒ ว. จู. ๖/๗๔/๙๓ 

๑๗๘ ว.จู. ๖/๑๐๐/๑๒๖-๗ 

๑๔๓ ว.จ. ๖/๘๓/๑๐๔ 



ภาคผนวก 

๑๕๔ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๗๙ 



ประโยค ๒๒ ประเภท 

๑๕๕ เภทจนฺตา. คาถา ๒๘๙-๙๐ 


๑๕๖ พา. หน้า ๗๐ 

๑ ค'แถว- คาถา ๑๙ 

๑๔๗ ว.จู. ๖/๑๕๖-๗/๑๘๒ 

๒ มงคลตฺถทีปนี. ๑/๑๑ 

๑๕๘ ว.จู.อ. ๓/๒๗๙ 

๓ คนฺถา. คาถา ๑๐ 

๑๔๙ ว.จู.อ. ๓/๒๘๐-๑ 

๔ วากยสัมพันธ์. หน้า ๒๒๖ 

๑๖๐ กงขา.อภินวฎีกา หน้า ๒๘๑ 

๔ รูป. สูตร ๓๓๐ 






เชีงอรรถ 


๑๐๐๓ 


ลำดับ หนังสืออ้างอิง 

ลำดับ 

หนังสืออ้างอิง 

๖ 

สงฺคห. หน้า ๘-๙ 

๓๑ 

กงขา. หน้า ๑๔๘ 

๗ 

คนฺถา. คาถา ๑® 

๓๒ 

คนฺถา. คาถา ๒๓ 

๘ 

อนุทีปนี หน้า ๑๐ 

๓๓ 

วากยสัมพันธ์ หน้า ๒๓๕ 

๙ 

สารตฺถ.ฎีกา ๑/๓๒- ๓, ที. สี.อภินวฎีกา ๑/๔๒ 

๓๔ 

กงขา. หน้า ๑๒๓ 

๑๐ 

มณิมฌฺชู. ๑/๗๘ 

๓๕ 

อนุทีปนี หน้า ๙ 

๑๑ 

วิภาวินี. หน้า ๑๖๔ 

๓๖ 

กงขา. หน้า ๑๔๑ 

๑๒ 

คนฺถา. คาถา ๑๖ 

๓๗ 

กจุ. สูตร ๑ 

๑๓ 

กงฺขา. หน้า ๑๒๐ 

๓๘ 

กงขา. หน้า ๑๔๙ 

๑(^ 

กงฺขา. หน้า ๑๐๙ 

๓๙ 

ว.ม. ๔7๑๓๔/๑๔๘ 

๑ (^ 

คนฺถา. คาถา ๑๒ 

๔๐ 

ว.มหา.อ. ๑/๑๓๓-๓๔ 

๑๖ 

กงฺขา. หน้า ๑๑๖ 

(^๑ 

กงขา. หน้า ๑๐๗ 

๑๗ 

กจุ. สูตร ๑ 

๔๒ 

สงฺคห. หน้า ๒ 

๑ด่ 

คนฺถา. คาถา ๑๓ 

๔๓ 

สงฺคห. หน้า ๒ 

๑๙ 

คนฺถา. คาถา ๒๘ 

๔๔ 

ปรมตฺถ.ฎีกา หน้า ๓๕ 

๒๐ 

คนฺถา. คาถา ๑๔ 

(ธิะ^ 

คัมภีร์มณิทีปะ ฉบับใบลาน 

๒๑ 

วิภารินี. หน้า ๑๘๐ 

๔๖ 

มณิมฌฺชู. ๑/๑๔๔ 

๒๒ 

คนฺถา. คาถา ๑๔ 

๔๗ 

กงขา. หน้า ๑๐๘ 

๒๓ 

วากยสัมพันธ์ หน้า ๒๓๐ 

(^ ด่ 

ว.มหา.อ. ๑/๓๐๘ 

๒๔ 

สํ.ม.อ ๓/๒๘๑ 

๔๙ 

มณิมฌฺชู. ๒/๘๙ 

๒๕ 

คนฺถา. คาถา ๒๐ 

๕๐ 

วิ.ม. ๔7๑๕๔/๑๖๓ 

๒๖ 

วากยสัมพันธ์ หน้า ๒๓๓ 

(^๑ 

ว.มหา.อ. ๑/๑๐๘ 

๒๗ 

คนฺถา. คาถา ๒๑ 

๔๒ 

คนฺถา. คาถา ๖๑ 

๒๘ 

วากยสัมพันธ์. หน้า ๒๓๔ 

๔๓ 

คนฺถา. คาถา ๖๒ 

๒๙ 

คนฺถา. คาถา ๒๒ 

(^ 

วภาวน. ๑๙๗-๙๘ 

๓๐ 

วากยสัมพันธ์ หน้า ๒๓๕ 

๕๕ 

ว.มหาอ. ๑/๑๔๓ 






ดรรชนี 


ก 

หน้า 

ข-ค 

หน้า 

ก 




กเถตุกัมยตา 

๓๔๒ 

การประพฤติมานัตโดยย่อ 

๗๓๓ 

กริยาศัพท์ 

(5)(5)6) 

การลาสิกขา 

๓๔๐ 

กหาปณะ 

(^(^ (ร) 

การสวดปาติโมกข์ ๒ ประเภท 

๒๒๘ 

กัปปิยภูมิ 


การแสดงอาปติ 

๒๗๙ 

กัมมนานาสังวาสกะ 

๒๔๐ 

การให้ฉันทะ 

๒๔๘ 

กัมมวาจาทุรุตตะ 

๓๓๓ 

กิจจาธิกรณ์ 

๖๒๒ 

กัมมวาจาวิโกปนะ 

๓๓๓ 

กิริยะ 

๓๘๐ 

กายกรรม 

๓๘๔ 

กิริยากิริยะ 

๓๘๐ 

กายสังสัคคสิกขาบท 

๔๓ 

กิริยาวิปันนะ 

(^๑๑ 

กายสังสัคคะ 

๔๓๗ 

กุฏิการสิกขาบท 

๔๖ 

การขาดราตรี ๓ ประเภท 

๗๑๔ 

กุลทูสกสิกขาบท 

๖๑ 

การโจท ๔ ประเภท 

๖๑๓ 

กุลทูสกะ 

๖(ะงี่(3^ 

การณูปจาระ 

๘๒, ๓๗๔ 

กุสาวหาระ 

๔๓๓ 

การถามบุพกิจ 

๑๗ 





ข - ค 


การทักนมีต 

๑๗๗ 



การนับจำนวนภิกษุ 

๒ (^๒ 

ขัณฑสีมา 

๑๘๗ 

การบอกฉันทะ 

๓, ๒๔๔ 

เขตบท ๑๔ 

๓๔๓ 

การบอกปาริสุทธิ 

๓, ๒๔๙ 

เขตบท ๘ 

๓๔๔ 

การบอกฤดู 

(^, ๒ (^๒ 

เขตบ้าน 

6)ด่(‘^ 

การบอกโอวาทที่นางภิกษุณีขอ 

๔, ๒๔๓ 

เขตหยุดปวารณา 

๖๒๙ 

การประกาศอาปติ 

๒๗๙ 

เขตหยุดอุโบสถ 

๖๒๙ 








ดรรชน 


๑๐๐๔' 


จ - ถ 

หน้า 

ด - ธ 

หน้า 

คณอุโบสถ 

๑๔ 

ตัชชนียกรรม 

๖๒๘ 

ความต่างกันแห่งจิต 

๓๘๔ 

ตัพพหุลนัย 

๔๘๗ 

ความต่างกันแห่งสัญญา 

๓๘๓ 

ตาวกาลิก 

๔๒ ๔ 

ความสงสัย ๓ ประเภท 

๖๐๙ 

ติวังคิกสมุฏฐาน 

๓๗๔ 

ความหมายของปาติโมกข์ 

๑๐๐ 

ถาวรปโยคะ 

๔๖๒ 

คันถะ 

๑๐๓ 

เกยยสังวาส 

๓๑๔ 

0-/ ‘ะะเ 6* 




คัมภร 

๑๐๓ 

เกยยาวหารปัญจกะ 

๔๒๗ 

คามสีมา 

๑๔๔ 

เกยยาวหาระ 

๔๒๘ 

คามูปจาระ 

๔๐๔ 





ท - ธ 


คำปลงอาบต 

๒๑๑ 



คุณศัพท์ 

๑๑๑ 

ทวังคิกสมุฏฐาน 

๓๗๔ 



ทักขิไณยสงฆ์ 

๑๓๙ 

จ-ช-ญ-ฐ 






ทันตเฉทนนัย 

๔๔๔ 

จาตุททสิกอุโบสถ 

๑๔ 

หันตโสธนนัย 

๔๔๔ 

จาริตตศีล 

๙๑ 





ทัพพศพท 

๑๑๑ 

จฬนิคม 

๒๓๘ 



ข 


หัสสนปจาระ 

๗๑๘ 

จฬสทธันตปริวาส 

๗๒๑ 



ข จิ 


ทิฏฐปริสังกิตะ 

๖๐๙ 

เจติยรุกขะ 

๖๐๔ 





ทฏฐสังสันทนา 

๓๔๒ 

ฉันทานรักขณะ 

๘๗ 





ทิป็! 

๓๙๖ 

ชวนปฏิปาทกมนสิการ 

๒๗๑ 



6 , 


ทุฏฐเทสสิกขาบท 

๔๙ 

ชาติศัพท์ 

๑๑๑ 





ทุฏฐลสวาจา 

๔๔๔ 

ญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทา 

๓๑๔ 



0^ ^ 0-^ะ^ 


ทุฏฐลสวาจาสิกขาบท 

๔๓ 

ญัตติสมปติ 

๓๒๙ 





ทพพจชาติกะ 

๖๗๔ 

ฐปนา 

๗๓ 

จิ 




ทพพจสิกขาบท 

๔๖ 

ฐปนาติกะ 

๔๔ 

จิ 




ทเตนปสัมปทา 

๓๑๔ 

ฐานยูปจาระ 

๔๐๔ 

ข ข 




เทศนาญาณ 

๘๒ 

ด-ต-ถ 


ธัมมสัมโภคะ 

๒๒๓ 

เดือนในสมัยพุทธกาล 

๑0)๑ 

ธุรนิกเขปะ 

๔๒๓ 









©00๒ 


ก่งขาวดรณ 


น - บ 

หน้า 

ป 

หน้า 

น 


ป 


นคร 

๖๘๓ 

ปฏิจฉันนปริวาส 

๗๐๒ 

นทีโสตนัย 

๓๓ 

ปฏิจฉันนมานัต 

๗๓๐ 

นานาภัณฑปัญจกะ 

๔๑๙ 

ปฏิจฉันนาวหาระ 

๔๓๒ 

นามศัพท์ 

๑ ๑ ๑ 

ปฏิสารณียกรรม 

๖๒๘ 

นิคคหกรรม 

๖๖๙ 

ปฐมาปัตติกะ 

๖๙๒ 

นิคม 

๖๘๓ 

ปทปาริผุสละ 

๑(2^ 

นิทัสสนนัย 

ด่(2^ 

ปทปูรณนิบาต 

๓๑ 

นิปผันนปาฏิปทิก 

๑๓๓ 

ปทโสภณะ 

๑ (2^ 

นิมิตตกรรม 

๔๒๖ 

ปหัจเฉทสังวัณณนา 

๑0๑ 

นิยสกรรม 

๖๒๘ 

ปทานุสัมพันธ์ 

๗๔ 

นิสสัคคิยะ 

(^๒๒ 

ปทาสังการะ 

๑(2^ชิ) 

โนสัญญาวิโมกข์ 

๓๘๓ 

ปเทสบัญญ้ติ 

๓๖๙ 



ปธานนัย 

๑(2^0 

บ 






ประเภทของกรรม 

๓๘๔ 

บทอปาทานาเปกขะ 

(2^5)๑ 

ประเภทของโทษ 

๓๘๔ 

บริเวณบ้าน 

(2^0 ด่ 

ประเภทของ บัฌญ้ติ 

๓๖๙ 

บริเวณเรือน 

๔๐๗ 

ประเภทของสมุฏฐาน 

๓๗๔ 

บัญญ้ติ 

๓๖๙ 

ประโยคการณะ 

๑๐๙ 

บัณเฑาะก์ 

๓๑๗ 

ประโยคครหา 

๑๓๙ 

บาท 

(2^๑ 

ประโยคทัฬหีกรณะ 

๑๓๔ 

บ้าน 

(2^0 ด่ 

ประโยคนิคมนะ 

๑(2^(2^ 

บุคคลที่ควรเว้นในหัตถบาส 

๒๒0 

ประโยคสัทธคุณะ 

๑๓๔ 

บุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้ ๑๐ จำพวก 

ชิ)๑(^ 

ประโยควากยารัมภะ 

๑๔๙ 

บุพกรณ์ 

๑ 

ประโยควิตถาระ 

๑๓๙ 

บุพกิจ ๔ 

๓ 

ประโยคสังเขปะ 

๑๓๙ 

บุพกิจ ๙ 

๒๔๐ 

ประโยคสัมภาวนา 

๑๓ด่ 

บุพพันนชาติ 

๔๙๓ 

ประโยคอารัทธะ 

๑๔๙ 







ดรรชน 


๑๐๐๗ 


ป 

หน้า 

ป - ม 

หน้า 

ปรานุสนธิ 

๗๙ 

ปุนรุตติโทษ 

๔๗๑ 

ปริกัปปาวหาระ 

๔๓๐ 

ปุพพกาลกิริยา 

๙๙๙ 

ปริภาสา 

๑๙๑ 

ปุพพปโยคปัญจกะ 

๙’๒๙’ 

ปริวาส ๓ ประเภท 

๗๐๑ 

ปุพพปโยคะ 

๙’๒๙’ 

ปริสาสมปติ 

๓๓๔ 

ปุพพานุสนธิ 

๗๙ 

ปสัยหาวหาระ 

๔๒๘ 





ผ- พ-ภ 


ปสิทธวิสัย 

๒๖๘, ๖๖๖ 





ผลโชตกะ 

๒๑ 

ปักกันตวิสยะ 

๓๙ 





ผลปจาระ 

๘๒ 

ปักกันตวิสัย 

๒๖๘ 

ข 




ผ'เข้า'รีตเดียรถีย์ 

๓๒๔ 

ปักขันตรโชตกะ 

๒๒ 

ข 




ผ้สักเพศ 

๓๑๙ 

ปักขันตระ 

๗๖ 

ข 




พยติหาระ 

๑๙®) 

ปัจจาสันนนัย 

๗๓๑ 





พยวัจเฉทกวิเสสนะ 

๒๐๗ 

ปัฌหาพยากรณปสัมปทา 

๓๑๔ 



" ข 


พยัฌชนพทธิ ๑๐ ประการ 

๓๓๒ 

ปัณณัตติวัชชะ 

๓๓๖, ๓๘๔ 

" จ 




พระปกตัตตะ 

๑๖๙ 

ปัตตกัลละ 

โฮ, ๑โฮ๙ 





พระอลัชชี 

๒๗๓ 

ปันนรสิกอโบสก 

๑๙ 





พัทธสีมา 

๑๗๔, ๑๘๗ 

ปัพพาชนียกรรม 

๖๒๘ 





พนท เม่ มอนตราย ๑๓ อย่าง 

๔๙๒ 

ปารานสารีสัมพันธ์ 

๖๒๓ 





พนท เม่ มอนตราย ๑๖ อย่าง 

๔๙๒ 

ปาณาติบาต 

๙๙๒ 





ภรรยา ๑๐ ประเภท 

๔๗๓ 

ปาติโมกข์ 

๙๙ 

ภัณฑไทย 

๙’๒๙’ 

ปาปสมาจาระ 

โ*) ๙ โ 0 





ฎตกถนวิเสสนะ 

๒๐๗ 

ปาพจน์ 

๒๔๘ 





เภทานุวัตตกสิกขาบท 

๙’๙’ 

ปาราชิก 

๓๖๐ 



ปาราชิกวัตถุ 

๙’๑๑ 

ม 


ปาริสุทธิอุโบสถ 

๑๖ 

มนสิการ 

๒๗๑ 

ปิณฑัตถะ 

๔๑๗ 

มนุสสริคคหสิกขาบท 

๓๔ 

ปุคคลอุโบสถ 

๑๖ 

มหานิคม 

๒๓๘ 

ปุจฉา 

๗๓ 

มหาสุทธิ'แตปริวาส 

๗๒๑ 






© 0 0 (^4 


ก่งขาวดรณ 


ม - ล 


หน้า 

ว 

หน้า 

มานัต ๒ ประเภท 


๗๓๐ 

ว 


มานัตตะ 


๗๒๘ 

วจนเหตุ 

(ด่6) 

มาสก 


(^(ริ^(5) 

วจนเหตโชตกะ 


มิสสกสโมธาน 


๗๒๕ 

วจนะ 


มุตปริสังกิตะ 


๖๐๙ 

วจนัตถะ 

๘๑, ๕๒๖ 

มูลอรรถกถา 


๒๐๑ 

วจนาทิฉักกะ 


เมถุนธ้มัมิสิกขาบท 


๓๐ 

วจนาลังการะ 

6)(3บ(เ^ 


ย 


วจนียะ 

(ด่6) 

ยถาธัมมะ 


๘ 

วจนียัตถะ 


ยาวตติยกะ 


๖๙๓ 

วจีกรรม 

๓๘๕ 

เยภุยยนัย 


๓๘๖ 

วัคควาทกะ 

ชิ)ชิ)(ด่ 

เยวาปนกธรรม 


(^ (ด่ (‘^ 

วัชชนียบุคคล 

๒๒๒ 

โยชนัตถะ 


๕๒๖ 

วัตถุวิปันนะ 

(^๑๑ 




วัตถุสภาคาปติ 

๒๐๔ 

ร 

-ฤ- ล 


วัตถุสมปติ 

๓๑๖ 

ระยะทาง ๑ โยชน์ 


๒๔๖ 

วันอุโบสถ 

(5)ชิ) ชิ) 

รุฬหีนาม 


(2^ชิ) 

วากยวิกัปปนะ 

๕๓ 

เรือน 


๔๐๗ 

วากยสมุจจยะ 

๕๓ 

ฤดูคิมหันต์ 


๑๕๙ 

วากยานุสัมพันธ์ 

๗๔ 

ฤดูฝน 


๑๕๙ 

วากยารัมภะ 

๗๖ 

ฤดูเหมันต์ 


๑๕๙ 

วากยารัมภะโชตกะ 

๑๔๙ 

ลหุกาปติ 


๒๐๕ 

วาจาสิลิฏฐะ 

๘๗ 

ลักษณะของการปกปิดอาปติ ๑๐ อย่าง 

๖๙๕ 

วาริตตศีล 

๙๑ 

ลัทธินานาสังวาสกะ 


๒๕๐ 

วิจฉา 

6) ชิ) 

ลิงควิปัสลาส 


๑๗๘ 

วิตถาระ 

๗๖ 

เลฑฑุบาต 


๗๑๘ 

วิถีปฏิปาทกมนสิการ 

๒๗๑ 

โลกวัชชะ 

๓๓๖, 

๓๘๕ 

วิธีในการบอกความบริสุทธิ้ 

๒๐ 

โลกิยปริญญา 


๔๐ 

วินัย 

๙๑ 







ดรรชน 


๑๐๐๙ 


ว - ส 

หน้า 

ส 

หน้า 

วิปปวาสะ 

๗๑๕ 

สังเกตกรรม 

๔๒ ๔ 

วิมติเฉทนา 

๓๕๒ 

สังฆเภทสิกขาบท 

๔6) 

วิวาทาธิกรณ์ 

๖๒๒ 

สังฆอุโบสถ 

6)๔ 

วิหาร 

๖๐๓ 

สังวรวินัย 

๙๑ 

วิหารการสิกขาบท 

๕๗ 

สังวาส 

๓๖๒ 

วุจจมานาเปกขะ 

๓๙๔ 

สังวิธาวหาระ 

๔๒ ๔ 

วุตตาเปกขะ 

๓๙๕ 

สัญจริตตสิกขาบท 

๔๔ 



สัฌฌาริโมกข์ 

๓๘๓ 

ศ - ส 






สัญญาศัพท์ 

๕๔๙ 

ศัพท์ ๕ ประเภท 

6)6)6) 

สัตตัพภัแตรสีมา 

6)๔๔ 

สกปฏิพัทธเหตุ 

๑๐๙ 

สัตถหารกะ 

๕๖๐ 

สจิตตกะ 

๓๘๔ 

สัททปทัตถกะ 

๑๒๗ 

สชาติสาธารณนาม 

๗๑๐ 

สัททัตถะ 

๔6)๖ 

สทิสูปจาระ 

(๔6)0 

สัพพสัทธนาม 

๓๘๙ 

สภาคาบติ 

๒๐๕ 

สัพพสาธารณนาม 

๗๑๐ 

สภาคาปต 

๖ 

สัพพัตถบัฌญ้ต 

๓๖๙ 

สมถะ 

๖๒๓ 

สัมปชานมุสาวาท 

๒๔ 

สมนุภาสนกรรม 

๖๖6) 

สัมภาวนาโชตกะ 

๑๓๙ 

สมมุติสงฆ์ 

6)๔0 

สาชีพ 

๓๑, ๓๓๘ 

สมมุติสงฆ์ ๕ ประเภท 

๑๔๒ 

สาธารณบัญญ้ติ 

๓๗๐ 

สมานสังวาสสีมา 

๑๘๗ 

สามัคคีปวารณา 

6)๔๔ 

สโมธานปริวาส 

๗๐๑, ๗๒๒ 

สามัคคีอุโบสถ 

6)๔, 6)๔๔ 

สรณคมนูปสัมปทา 

๓๑๕ 

สามัตถิยัตถะ 

๒6)๔, ๔๔๔ 

สวนูปจาระ 

๗๑๘ 

สาวเสสสัพพะ 

6)๔๔ 

สหจรณนัย 

๑๐๗ 

สาหัตถิกปัญจกะ 

๔๒๒ 

สหธรรมิก ๕ เหล่า 

๖๗๘ 

สาหัตถีกะ 

๔๒๒ 

สหปโยคะ 

๔๒ ๔ 

สิกขาปทสมุฏฐาน ๖ 

๔๐ 

สหวาสะ 

๗๑๕ 

สีมา ๒ ประเภท 

๑๗๕ 







©0©0 


กงขาวตรณ 


ส - อ 

หน้า 

อ 

หน้า 

สีมาที่สมบูรณ์ด้วยกรรมวาจา 

๑ด่๖ 

อธิฏฐานอุโบสถ, 

๑๖ 

สีมาที่สมบูรณ์ด้วยนิมิต 

(9)1*9 ๐ 

อธิปเปตัตถะ 

๑ (ริ?(&? 

สีมาที่สมบูรณ์ด้วยบริษัท 

๑ด่(‘^ 

อธิปัญญาสิกขา 

๓๓๘ 

สีมาวิปติ ๑๑ อย่าง 

๑๗๕ 

อธิศีลสิกขา 

๓๑, ๓๓๗ 

สีมาสมปติ 

๓๓๕ 

อธิษฐานอุโบสถ 

๒๓๗ 

ลีล 

๑๐๓ 

อนภิหิตกัตตา 

(9)1*9 

สุกกวิสสัฏฐิสิกขาบท 

๔๒ 

อนวเสสสัพพะ 

๑๕๙ 

สุตตุทเทสอุโบสถ 

๑๖ 

อนาปติ 

๓๗๒ 

สุตบท 

๑๑(‘^ 

อนามัฏฐกาล 

๓๔๙ 

สุตปริสังกิตะ 

๖๐๙ 

อนามาสวัตถุ ๑๐ อย่าง 

๕๔๓ 

สุทธันตปริวาส 

๗๒๑ 

อนาโรจนะ 

๗๑๕ 

สุทธันตปริวาส 

๗๐๑ 

อนิปผันนปาฏิปทิก 

๑๓๓ 

ห 


อนุกรณศัพท์ 

๒๖๙ 



อนกัฑฒนะ 

๑ (ริ?(*9 

หฌิง ๑๐ ประเภท 

๕๗๒ 





อนตตวิกัปปะ 

๖๘๓ 

หมู่บ้าน 

๖๘๓ 





อนษัฌฌติ 

๓๖๙, ๓๙๐ 

หัตถบาส 

๑๗๒ 





อนปปันนษัฌณ์ติ 

๓๖๙ 

เหตุสัมพันธ์ 

๖๒๔ 





อนุภูตวิสัย 

๒๖๘ 

อ 


อนุมติ 

๓๔๒ 

อกิริยะ 

๓๘๐ 

อนุวาทาธิกรณ์ 

๖๒๒ 

อจิตตกะ 

๓๘๕ 

อนุสนธิ 

๗๗ 

อติเทสสังวัณณนา 

๓๒๖ 

อนุสสาวนาสมปติ 

๓๓๑ 

อทิฏฐโชตนา 

๓๕๒ 

อปรกาลกิริยา 

๕๔๙ 

อทินนาทาน 

๕๓๕ 

อปรัณณชาติ 

๕๙๓ 

อทินนาทานสิกขาบท 

๓๒ 

อปักกมโทษ 

๕๐๑, ๗๓๑ 

อธิกรณ์ 

๖๒๒ 

อพัทธสีมา 

๑ (*9(*9 

อธิการนัย 

๓๓, ๑๖๘ 

อภัพพบุคคล 

๒๒๒ 

อธิจิตตสิกขา 

๓๓๘ 

อภิเธยยัตถะ 

๒๖๘, ๕๑๖ 







ดรรชน 


0000 


อ 

หน้า 

อ 


หน้า 

อเภทูปจาระ 

๖๓๒ 

อัตถาติสยโยคะ 


๔๖๓ 

อริยญาณทรรศนะ 

๔๙๐ 

อัตถุทธาระ 


๑ (3บ 

อริยญาณทัศนะ 

๓๗ 

อันตราย ๑๐ อย่างของการลง 

อุโบสถ 

๑๑๗ 

อลมริยญาณทรรศนะ 

๔๙๐ 

อันตสัทธนาม 


๓๘๙ 

อลมริยญาณทัศนะ 

๓๗ 

อันวัตถนาม 


๙๔ 

อวลิตตา 

๔๘๓ 

อัปปฏิจฉันนมานัต 


๗๓๐ 

อรินาภาวนัย 

๑๐๗ 

อัพโพหาริก 


๓๙๑ 

อริปปวาสีสีมา 

๑ด่ด่ 

อัพภานกรรม 


๗๓๔ 

อสังวาสะ 

๓๖๒ 

อัพยาบิ)ตโทษ 


๑๔๖ 

อสาธารณทัฌญ้ติ 

๓๗๐ 

อาการขโมย ๒๔ อย่าง 


๔๑๗ 

อัดฆสโมธาน 

๗๒๔ 

อาจาระ 


๙๑ 

อัชฌาจาร 

๓๑ 

อาชีวปาริสุทธิศีล 


๒๑๖ 

อัญญถานุปปัตตินัย 

๒๑ด่, (3^ด่(3^ 

อาณัตติกะ 

๓๙๒, 

(^๒ ๒ 

อัญญภาคิยสิกขาบท 

๔๐ 

อาณ้ติ 


๓๗๒ 

อัญญภาคิยะ 

๖๓๐ 

อาณาปาติโมกข์ 


๒๓๑ 

อัญญมัญญาโรจนะ 

๒๓๔ 

อาทิอัมมิกะ 


๓๙๔ 

อัญญัตถาโปหนนัย 

๑ (3^0 

อาทิสัทธนาม 


๓๘๙ 

อัญญาโรจนะ 

๒๓๓ 

อาป๋ต 

๒๗๘, 

๓๗๒ 

อัฏฐครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา 

๓๑๔ 

อาปัตตาธิกรณ์ 


๖๒๒ 

อัฏฐวาจิกูปสัมปทา 

๓๑๔ 

อาปัตติสภาคาบต 


๒๐๔ 

อัฏฐานปยุตตะ 

๖๔, ๖๔๖ 

อาภิสมาจาริกศีล 


๒๑๖ 

อัฏฐานปโยคนัย 

๖๔๖ 

อาโภคะ 


๗๓ 

อัตตกามปาริจริยาสิกขาบท 

๔๔ 

อามิสสัมโภคะ 


๒๒๓ 

อัตตูปนายิกะ 

๔๘๗ 

อารัมมณปฏิปาทกมนสิการ 


๒๗๑ 

อัตถปทัตถกะ 

๑๒๗ 

อาสยานุสยญาณ 


๘๒ 

อัตถปูรณะ 

๑๙๗ 

อิตถัมภูตสักขณะ 


๗๒ 

อัตถวิเสสะ 

๑ 0เ !๖ 

อินทริยปโรปริยัตตญาณ 


๘๒ 

อัตถสาธกะ 

(^๒๒ 

อุกอัฏฐนัย 


(3^(3ะ! , (ด่ 







© 0 © 1^3 


ก่งขาวดรณ 


อ 

หน้า 

อ 

หน้า 

อุกเขปนียกรรม 

๖๒๘ 

อุลลิตตา 

๔๘๒ 

อุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท 

๓๖ 

อุลลิตตาวลิตตา 

๔๘๓ 

อุตริมนุสธรรม 


อุสสุกวจนะ 

๔๔๙ 

อุทกุกเขปสีมา 

๑๙® 

เอกโตบัฌญ้ติ 

๓๗๐ 

อุโบสถ ๓ 

©(เ^ 

เอกเทสยูปจาระ 

๓๔๑ 

อุปมาสัมพันธ์ 

๖๒๔ 

เอกภัณฑปัญจกะ 

๔๒๑ 

อุปสักขณนัย 

6)(^0, (3^(5)1®ว 

เอกังคิกสมุฏฐาน 

๓๗๔ 

อุโปสถ 

๑๔๙ 

เอหิภิกขุอุปสัมปทา 

๓๑๔ 

อุพพาหิกกรรม 

๖๖๙ 

โอธานสโมธาน 

๗๒๔ 

อุภโตบัญญ้ติ 

๓๗๐ 

โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา 

๓๑๔ 

อุภโตพยัญชนก 

๓๒๗ 

โอวาทปาติโมกข์ 

๒๒๘ 






ดรรชนี รูปวิเคราะห์ศัพท์ 


รูปศัพท์ 

หน้า 

รูปศัพท์ 

หน้า 

รูปศัพท์ 

หน้า 

อ 


อธิปปาย 

๒๑๘ 

อปฺปตีต 

ชิ)๐ (ด่ 

อกาม 

๗๐๑ 

อธิมาน 

๕๐๓ 

อพฺภนฺตร 

๑๙๐ 

อกขาน 

๒ (‘^๒ 

อโธชาณุมณฺฑล 

๕๕๓ 

อพฺภนฺตริม 

๕๘๙ 

อคติคมน 

๒๗๕ 

อนตฺถิก 

๕๘๙ 

อพฺเภตพฺพ 

๗๓๗ 

อคฺฆสโมธาน 

๗๒๕ 

อนภิชาน 

๕๘๓ 

อภิมุขีกรณ 

๓๑๐ 

อฌฺญตฺถาโปหน 

๑๕๓ 

อนารมฺภ 

๕๙๕ 

อภิวาทน 

ชิ)๑ชิ) 

อฌฺญภาคิย 

๖๓๒ 

อนุมติ 

๘ 

อลชฺซี 

๒๗๕ 

อฌฺฌมฌฺฌวจน 

๖๘๒ 

อนุลฺลปนาธิปฺปาย 

๕๐๗ 

อลมริยญาณทสฺสน 

๓๗, ๕๙๑ 

อฌฺฌมฌฺฌวุฏ?กปน 

ชิ)ด่๑ 

อนุโลมปาราชิก 

(3^5)0 

อเสโปกาส 

( 3 ^ 69 ( 3 ^ 

อฌฺญาณตา 

๒๗๕ 

อนุวตฺตก 

ชิ)ชิ)ด่ 

อวลิตฺตา 

(3^ (ะงี่ (3^ 

อ# 

๒๗๐ 

อนุวิชฺชก 

๖๒๐ 

อวหาตพฺพ 

๗๓๗ 

อฏรุปฺปตฺติ 

๖๓๔ 

อนุวิชฺชิยมาน 

๖๒๐ 

อวิปฺปฏิสารมูลก 

๓๐๖ 

อตฺตกามปาริจริยา 

( 3 ^( 3 ^ 0) 

อนุสฺสาวน 

๒๘๖, ๓๓๒ 

อวิยุตฺต 

๖๕๐ 

อ ตฺตุทฺ เทส 

๕๘๖ 

อนุสฺสาวิต 

๒๒, ๒๘๖ 

อริวทมาน 

๖๖๐ 

อตฺตูปนายิก 

๓๗, ๕๘๘ 

อนฺตราย 

๒๙๙ 

อสํวาส 

๓๖๒, ๕๑๓ 

อตฺถพฺยฌฺชนเภท 

๒๘๖ 

อนฺตรายิก 

๒๙๘ 

อส 0 หาริม 

๔๕๙ 

อตฺถสาธก 

(^๒ ๔ 

อนฺเตวาสิก 

๓๕๖ 

อสามคฺคิปกฺข 

ชิ) ชิ)(2^ 

อตฺถิภาว 

(3^ด่(3ะ! , 

อนฺโตคธ 

๖๘๕ 

อสฺส 

๓๐๕ 

อทินฺนาทาน 

๕๓๕ 

อนฺวฑฺฒมาส 

๑๙๓ 

อสฺสามิก 

(3^(ด่(3^ 

อธกฺขก 

๕๕๓ 

อโนทิสก 

๖๓๐ 



อธิกรณ 

๖๕๒ 

อปสฺเสนส 0 วิธาน 

๔๕๙ 

อา 


อธิฏรานอุโปสถ 

๒๒๗ 

อปิ 

๒๑ 

อาคต 

๒(เ^' 









©0 ©(31 


กงขาวดรณ 


รูปศัพท์ 

หน้า 

รูปศัพท์ 

หน้า 

รูปศัพท์ 

หน้า 

อาจริย 

๓๔๕ 

อุทฺธมฺม 

๓๒๘ 

โอติณฺณ 

๕๓๕ 

อาจริยปรมฺปราภต 

๒๙๔ 

อุปชฺฌาย 

๓๔๔ 

โอทิสฺส 

๖๓๐ 

อาณตฺติ 

๑๒๘ 

อุปสมฺปทา 

๓๑๔ 

โอธานสโมธาน 

๗๒๔ 

อาณตฺติก 

๔๒๓ 

อุปสมปนฺน 

๓๑๕ 

โอปาตขณน 

๔๔๙ 

อาณาปน 

๔๔๖ 

อุปาย 

๔๖๙ 

โอวาท 

๔ 

อาทิกมฺมิก 

๓๙๔ 

อุ โปสถ 

©๔0 

ก-ข 


อาปตติ 

๓๗๒, ๖๙๔ 

อุ'โปสถคฺค 

๒๕๓ 







กงขาวิตรณตถ 

๙๖ 

อาปตตินิกาย 

๔๒๖ 

อุพฺพาหิกกมฺม 

๖๗๐ 







กงขาวัตรณ 

๙๗ 

อายสมา 

๔๓ 

อุพฺพินย 

๓๒๘ 







กตตัก 

©ชิ)© 

อารฌฌิก 

๒๕๖ 

อุพฺภกฺขก 

๔๔ตา 







กปปิยภมิ 

©( 2^๔ 

อาราธน 

๘ 

อุพฺภชาณุมณฺฑล 

๕๕๓ 







กมมพทธ 

๔๔๖ 

อาวิกตา 

๒๖ 

อุมฺมตฺตก 

๓๔๒, ๓๙๔ 







กาม 

๔๔๗ 



อลลิตตา 

๔ ๔ ๔ 



ถ 




กายส 0 สคค 

๔๓๘ 



อลลิตตาวลิตตา 

๔๔๔ 







กายสามคฺคิทาน 

๖๕๐ 

ฮิตถมภตลกขณ 

๗๒ 

อุนวัสติวสส 

๓๑๗ 



••ข ; 




กายิก 

๓๔๐ 

ฮิตฺกิมติ 

๔๖๗ 

เอ 


กิจฺจปฺปสุต 

๒๔๗ 

ฮิทิธิมย 

(3๗ ๔๔ 







เอกกุฏิ?ภิท 

๔๐๓ 

กุ- กก จุ- จ 

๒๗๗ 

อุ 


เอกชีวิก 

๓๓๙ 

กุลทูสก 

๖๘๔ 



เอกภณฑปฌจก 

๔©๔ 

กุสล 

๑๗๑ 

อกกณริต 

๓๕๔ 







เอกลทธิก 

๖๕๙ 

กุสลตฺติก 

&โ) ๔๔ 

อคคต 

๓๒๘ 







เอกโปสถา 

๑๙๒ 

กุสาวหาร 

๔๓๔ 

อตขาน 

1อ ๔๒ 







เอตติกา 

๗๒๓ 

ขิตฺตจิตฺต 

๓๕๒ 

อตตริมนสสธมม 

๔๘๖ 







เอว 

๑๒๐ 



อตตาน 

๔©๔ 



ค 




เอวผลตต 

๑๔๓ 



อทกกเขป 

๑๙๔ 



คณนปริจเฉท 

สโ)©© 



เอวเมว 

๒๓ 



อุทฺทิสฺสก 

๔๔ ๔ 



คาม 

๔๐๔ 

อุทฺเทส 

๓๑๒ 

โอ 


คามเขตต 

©๔๔ 

อุทฺเทสปริยาปนฺน 

๖๗๗ 

โอกาสปริกปฺป 

๔๓๑ 

คามฆาตก 

๔๒๘ 











ดรรชนี รูปวิเคราะห์ศัพท์ 


๑0๑&' 


รป ศัพท์ 



หน้า 

รป ศัพท์ 

หน้า 

รป ศัพท์ 

หน้า 

'ข 




'บิ 


'บิ 










คามสมา 



๑(29(2^ 

ตทุตฺตรั 

๗๐๙ 

ทุพฺพลฺย 

๓๕๐ 

คิหิภาว 



๓๕๔ 

ตาวกาลิก 

(^๒ (^ 

เทส 

๖๓๙ 

คุณ 



๓๗® 

ตาวตีห 

๗๐๐ 

ธมฺม 

๒๙, ๓®® 





ดิตถิย 

๒๒๓ 

ธรนิกเขป 

(^๒ (^ 


จ - ฉ 





จ 






ดิตฺถิยปกฺกนฺตก 

๓๒๕ 

นานาภณฺฑปฌฺจก 

(^๑(29 

จาตททสิก 



๑(^(29 









ดิรจฺฉานคต 

๓๕๘ 

นามกรณสฌฺฌา 

๖๓๘ 

จาตมาสินื 



๒๓๗ 









ดิรจฺฉานคตา 

๓๑ 

นาลำจนียา 

๕๗๓ 

จิตตมน 


๓๕, 

๕๗๐ 









ตณห 

๒๐ 

นิทาน 

๓๖๖ 

จิตตสงกปป 


๓๕, 

๔๗๓ 









ตุณฺหภาว 

๒®, ๒๘® 

นิพฺเพมติก 

๒๐๙ 

จทิตก 



0)0(29 





จ่ 




ถุสปิณฺฑปริยนฺต 

๕๘๙ 

นิมตฺตกมฺม 

๔๒๗ 

เจติยรกข 



๖๐๕ 









เถน 

๔®๓ 

นิวาต 

๙๐ 

โจทก 



๖๐๙ 









เถยฺย 

๔®๓ 

นิสฺสคฺคิย 

๔๒๓ 

ฉนฺทคามี 


๖๕ 

๖๙® 

เกยยสงขาต 

๓๒, ๔®๔ 

ป 


ฉนทปาริสทธิอตกขาน 


1ย(^๒ 








เถยฺยสํวาสก 

๓๑(29 



ฉารตฺต 



๗๒๗ 

เถยฺยาวหาร 

๔๒๘ 

ปกตตฺต 

๑๗๒, ๖๙๘ 


ช 



เถยฺยาวหารปฌฺจก 

(^๑(29 

ปจฺจตฺตวจน 

(^๑ 

ชงฆมคค 



6)(29สา 

เถรว 0 สปฺปทีป 

(29 (^ 

ปจฺเจกปุฏจึ 

๒๒ 







ปฌฌตดิ 

๓๗๐ 

ชงฆสตฺถ 



6)(29สา 

ท- น 


ปฏิจฺฉนฺนปริวาส 

๗๐® 

ชาตสสร 



๑๙๕ 

ทกโสต 







๕๓๐ 

ปฏิจฺฉนฺนาวหาร 

๔๓๒ 

ชาติเลส 



๖๓๙ 

๕๙๐ 

ทกขิณา 

๑(^๑ 

๕๓ 

ปฏินิสฺสคฺค 

ชานนฏร 



ทกขิเณยย 

๑ (^๑ 

๗๒๙ 

๕๖๗ 

ปฏิปชฺชิตพฺพ 

ชายตฺตน 



ทกขิเณยยสงฆ 

๑ (^๑ 

๓๙๙ 


ปฏิปาทน 

ชารตตน 



๕๖๘ 








ทีฆโส 

๕๘๗ 

ปฏิพล 

๑๓๗ 

ฌตติ 



๓๓๐ 








ทุฏฺ * 

๖๐๗ 

ปฐมาปตฺดิก 

๖๙๓ 


ต - ถ 



ทุฏรุลฺสวาจสฺสาทราค 

(&ป (5^0) 

ปณฺณตติวชฺช 

๓๘๕ 

ตทหุชาต 



๕๓๗ 

ทุฏรุลฺลา 

๕๔๗ 

ปตีต 

0)0(29 

ตทหุโปสถ 



๒®๙ 

ทุพฺพจชาติก 

๖๗๕ 

ปตฺตกลฺล 

๑๗, ๑๖๕ 









(จิ) ๐ (จิ) ๒ 


ก่งขาวดรณ 


รูปศัพท์ 

หน้า 

รูปศัพท์ 

หน้า 

รูปศัพท์ 

หน้า 

ปตฺตสฌฺฌิตาสงฺขาต 

๕'๐๔ 

ปิยวจน 

๕๑๗ 

มุข 

๘๙ 

ปนฺนรสิก 

6)๔ (จิ3 

ปุพุพกรณ 

๒ 

มุขมคฺค 

๓๖๓ 

ปปฌฺจสงฺขา 

๔6)๔ 

ปุพฺพกิจฺจ 

๖ 

มุติมนุตุ 

๔๐๒ 

ปพฺพาชนียกมฺม 

๖๘๙ 

ปุพฺพปโยค 

๔๒๖ 

เมถุน 

๓๕๖ 

ปพฺพาชนียกมฺมกต 

๖๙๐ 

ปุพฺพปโยคปฌฺจก 

๔๑๔ 

โมจนสฺสาทเจตนา 

๕๒๓ 

ปพฺพาชนียกมมารหตา 

๖๙๐ 

ปุพฺพาจริยสีห 

๔๔ 

โมมูห 

๒๗๕ 

ปโยค 

๓๕๐ 

ปุริสตฺตกร 

๕๘๒ 

ย - ร 


ปราชิต 

๓๕๙ 

ปริสมดิ 

๕๖๖ 







ยถาธมม 

๘ 

ปริกปปาวหาร 

๔๓๐ 

ผาส 






จิ 


ยการป 

๔๓๔ 

ปริปณณวินิจฉย 

๔0) 



ข 




พ - ม 


ยนตปาสาณ 

๔๔๔ 

ปริวาส 

๗๐๒ 









ยาทิส 

๔๓๕ 

ปริสงกิต 

๖๐๙ 

พยภจาร 

๒๐๖ 







ยาวตติย 

๒๒ 

ปสยหาวหาร 

๔๒๘ 

พฺยฌฺชนพุทธ 

๓๓๓ 







ยาวตติยก 

๖๙๕ 

ปสสาวมคค 

๓๖๓ 

พฺยตฺต 

๑๓๗ 







ยาวดิก 

๑๗๒, ๒๗๐ 

ปาณาติปาต 

๔๕๓ 

พฺรหฺมจรีย 

0)๑๔ 







ยาวตีห 

๖๙๕ 

ปาณาติปาตี 

๔๕๓ 

ภณฺฑเทยฺย 

๔๒๔ 







รตดิ 

๗๒๗ 

ปาดิปททิวส 

๒๕๘ 

ภณฺฑปริกปฺป 

๕๓๑ 







รป 

๒๒ 

ปาตีโมกข 

๑๐๐ 

ภนฺเต 

๑๓๑ 

ข 






รปปหาร 

๔๖๐ 

ปาตีโมกขทเทสก 

๑๓๕ 

ภิกฺขุ 

๓๑๔ 

ข ข 


. จุ . 




โรปน 

0)๔๔ 

ปาทารห 

๔๔๑ 

ภิกฺขุมานตฺต 

๗๒๘ 







ลทธาตปตต 

๕๑๒ 

ปาปสมาจาร 

๖๘๗ 

มนุสฺส 

๓๒๖ 







ลิงคตเกนก 

๓๑๙ 

ปาปิจฉตา 

๔๐๔ 

มนุสฺสวิคฺคห 

๔๕๐ 







เลป 

๕๙๘ 

ปาโมชชาทิสมภว 

๓๐๐ 

มรณวณฺณ 

๔0)๔ 







เลส 

0)๔๑ 

ปาราชิก 

๓๖๐ 

มหลสก 

๔๔, 0)๐๑ 







โลกวชช 

๓๘๕ 

ปาริจริยา 

๕๕๗ 

มหาวิหารวาสี 

๙๕ 



ปาริสุทธิ ๒๖๕, 

๒๔๙ 

มเหสี 

๔๔ 

ว 


ปาริสุทธิอุโปสถ 

๒๒๗ 

มาติกา 

๓๖๖ 

วคฺควาทก 

๖๖๙ 

ปาสาทิกภาวสำตฺตนิก 

0)๔๑ 

มิสฺสกสโมธาน 

๗๒๕ 

วจฺจมคฺค 

๓๖๓ 








ดรรชนี รูปวิเคราะห์ศัพท์ 


6)006ไ] 


รูปศัพท์ 

หน้า 

รูปศัพท์ 

หน้า 

รูปศัพท์ 


หน้า 

วชฺชนีย 

๒๒๒ 

สกฏสต.ถ 

๑ด่๓ 

สมคฺค 


๖๔๐ 

วณสงฺเขป 

๓๙๔ 

สคารวสป.ปติสฺสวจน 

๑๓๒ 

สมถ 


๖๒๔ 

วณฺณนา 

(2^ชิ) 

สง.เกตกม.ม 

๔๒๗ 

สมนุคฺคาหิยมาน 

๔๙๗, 

๖๒๐ 

วตฺถุ 

๑ ชิ) 0, ส) ๑^ 

สง.ขาต 

๓๐๑ 

สมนุภาสิตพฺพ 


๔๓ 

วนฺทนามานปูชาสก.การภาชน ๗๒ 

สง.ฆ 

๑๓๓, ๑๓๙ 

สมย 


๔๙๖ 

วลฌฺชิยมาน 

๑ด่๓ 

สง.ฆาทิเสส 

๔๒๗ 

สมาทาย 


ชิ) (3^ 

ววตฺลิต 

6)6)ส) 

สชาติสาธารณ 

๗๑๒ 

สมานส 0 วาสก 


๖๔๐ 

วสฺสํวุตฺถ 

๑๖๐ 

สชฺชุก 

๒๐๘ 

สมานาจริย 


๓๔๖ 

วาจนามคฺคนิสฺสิต 

๙๘ 

สฌฺจริตฺต 

(3^ชิ) (ริ^ 

สมานุปชฺฌายก 


๓๔๖ 

วาจสิก 

๓๔๐ 

สฌฺจิจฺจ 

๓๕, ๒๗๔ 

สมาปชฺเชย.ย 


(3^ชิ)(3^ 

วิกปฺปน 

๑๔๙ 

สฌฺเจตนิกา 

๕๑๙ 

สมาเปตฺวา 


๘ 

วิจฺฉา 

(3^๑ 

สฌฺชาตกง.ข 

๙๖ 

สมุจฺจย 


๑๕๙ 

ริชฺชามย 

(3^(3ปะ3^ 

สฌฺญาวิโมก.ข 

๓๘๓ 

สมุฏราน 


๓๗๔ 

วิปริณต 

๔๓๖ 

สตฺถ 

๔๐๔, ๔๖๕ 

สม.ปชานมุสาวาท 

๒๔, 

๒๙๖ 

วิปฺปฏิสาร 


สตฺถหารก 

(3^ชิ) ๑ 

สม.ปตฺดิ 


๓๑๖ 

วิปฺปฏิสารวตฺถุตา 

๓๐๐ 

สตฺถุสาสน 

๓๓๖ 

สม.ภว 


๒๐๖ 

วิสุทฺธาเปก.ข 

๓๐๓ 

สทธิวิหาริก 

๓๔๔ 

สม.ภินฺน 


๑๗๘ 

วิสุทธิ 

๔๙๘ 

สโทส 

๗๓๘ 

สม.มชฺชนี 


๒ 

วิหาร 

๖๐๔ 

สนฺต 

๒๗๐ 

สม.มติสง.ฆ 


๑ (3๑ 

วีสิติคณ 

๗๓๖ 

สนฺติก 

๕๕๖ 

สม.มุขีภูต 


๓๓๕ 

วุจฺจมาน 

๔๙ 

สปริก.กมน 

๔๙๔ 

สโมธานปริวาส 


๗๐๑ 

เวณี 

๔๔๐ 

สพฺพนฺดิม 

๑๗๒ 

สโมธาเนต.วา 


(3๑0 

เวทนาฏฺฏ 

๓๔๒ 

สพฺพสาธารณ 

๗๑๒ 

สรมาน 


๓๐๒ 

เวมติก 

๒๐๙ 

สพฺเพนสพฺพํ 

๓๓๐ 

สำจฺฉร 


๗๐๖ 

เวยฺยากรณ 

๒๒ 

สพฺรหฺมจารี 

๓๔๖ 

สำตฺตนิก 


๖๔๒ 

เววจน 

๓๔๔ 

สภาค 

๗๐๐ 

สวนาณตฺดิวจน 


๑๒๗ 

ส 


สภาควุตฺติ 

๓๓๙ 

สำาส 


๓๖๒ 

สกฏมคฺค 

๑(ด่๓ 

สภาคาปตฺดิ 

๒๐๔ 

ส 0 ริทาวหาร 


๔๒๖ 











©0 (จิ)0 


ก่งขาวดรณ 


รูปศัพท์ 

หน้า 

รูปศัพท์ 

หน้า 

รูปศัพท์ 

หน้า 

สสามิกภาว 

๖๐๑ 

สาหตฺถิก 

๔๒๓, ๔๔๓ 

สุทฺธนฺตปริวาส 

๗๐๒ 

สหธมฺมิก 

(ธิะ^ 

สิกฺข 

๓๔๐ 

สูรต 

๙๐ 

สหธมมิก 

๖๗๙ 

สิกขากาม 

๑๒๔ 







ห 


สหปโยค 

๔๒๖ 

สิกขาสาชีวสมาปนฺน 

๓๓๘ 







หตถกมม 

๔๘๒ 

สหต 

๖๔๐ 

สิมา 

๑๗๔ 





สีลสมฺปนฺน 


หตถคคาห 

๔๔๐ 

สาซิว 

๓๓๘ 

๑๒๓ 





‘ะ^ ^ 


หตถปาส 

๑๗๒ 

สาตสาร 

๗๓๘ 

สุกกวสฺสฏริ 

๔๒๐ 



สามคดีอุโปสถ 

6)(^(ด่ 

สุงฺกฆาตก 


หตฺถิปฺปมาณ 

๑๘๒ 

สามีจิ 

๗๓๙ 

สุจิสลฺเลขวุตฺติ 

๙๐ 



สารมฺภ 

๔๙๔ 

สุตฺตุทฺเทส 

๒๒๗ 








บรรณานุกรม 

กัจจายนะ, พระ. ภัจจายนพยากรณะ. ลำปาง : วัดท่ามะโอ, ๒๕๓๐. 

การุณิกะ, พระ. ธรรมาจริยะเมียดชุ [ธรรมจริยจักษุ]. มยองมยะ : วัดปัชโชตารามใหม่, 
๒๕๕๒. 

กุณฑลาภิวงศ์, พระ. สะเนตปยะธรรมาจริยะ [ชี้แจงนัยแห่งธรรมาจริยะ]. อมรปูระ : 
โรงพิมพ์นยูภามา, ๒๕๓๔. 

เกวลาภิวงศ์, พระ. วากยัตถทีปกะ. โมงยวา : วัดแลดี, ๒๔๘๒. 

คันธสาระ, พระ. ภัจจายนสาร มัญช รี. กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ์, ๒๕๓๘. 

^. เนตติปกรณ์ [ฉบับแปลและอธิบาย]. ลำปาง : วัดท่ามะโอ, ๒๕๕๐. 

^. วุตโตทย มัญช รี. นครปฐม : วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๔๕. 

^. สุ โพธาลังการ มัญช รี. นครปฐม : วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๔๖. 

คิริศจันทรวิทยารัตนะ. “มุคธโพธสังเกฺษปฎีกา” ใน มุคธโพธวยากรณะ. กัลกัตตา : 
โรงพิมพ์คิริศวิทยารัตนะ, ๒๔๔๙. 

จตุรังคพล, มหาอำมาตย์. อภิธานัปป ที!) กาฎีกา. ย่างกุ้ง : กระทรวงมหาดไทยและการ- 
สาสนา, ๒๕๐๘. 

จันทมุขาภิวงศ์, พระ. อะเชขันธรรมาจริยะ [พื้นฐานธรรมาจริยะ]. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ 
หังสาวดีปิฏกัต, ๒๕๐๑. 

ชญาณนทรสรัสวดี. “ตัตตวโพธินี” ใน สิทธานตเกามุ ที. เดลฮี : โรงพิมพ์เจาขัมภา, ๒๕๔๕. 
ชนกาภิวงศ์, พระ. ปาติโมกข์ภาสาฎีกา. อมรปูระ : โรงพิมพ์นยูภามา, ๒๕๔๕. 

^. กังขาภาสาฎีกา. อมรปูระ : โรงพิมพ์นยูภามา, ๒๕๔๕. 










๑๐๒๐ 


ปทรูปสิทธิมัญชรี 


^. กังขาภาสาฎีกา. อมรปูระ : โรงพิมพ์นยูภามา, ๒๕๔๕. 

ชัมพุทีปธชะ, พระ. เทฺวมาติกาปาฬิตอนิสสัย [ปาติโมกข์นิสสัย]. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ทังสาวตี- 

ปิฏกัต, ๒๔๕๐. 

ชาคระ, พระ. ปาจิตยาทิโยชนา. ย่างกุ้ง : กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๖. 

โชตยันตะ, พระ. กังขาวิตรณีนิสสัย. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฏกัต, ๒๕๐๕. 

ญาณธชะ, พระ. นิรุตติทีป นี. ย่างกุ้ง : กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๓. 

^. ปรมัตถทีปนี. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฏกัต, ๒๕๐๐. 

ตารานาถะ. ศัพทัสโตมมหา นิธิ. พาราณสี : โรงพิมพ์เจาขัมภา, ๒๕๑๑. 

^, วาจัสปัตยะ. พาราณสี : โรงพิมพ์เจาขัมภา, ๒๕๐๔. 

ตริโลจนทาสะ, “กาตันตรวฤตติปัญชิกา” ใน กาตันตรวยากรณะ. พาราณลี : โรงพิมพ์ 
พาราณสี, ๒๕๔๐. 

ตองตวินสยาดอและอื่นๆ, นิยมสาระ. ม.ป.ท., ม.ป.ท. 

เตชวันตาภิวงศ์, พระ. วากยัตถทีป นิ. มันดเลย์ : โรงพิมพ์ปัญญาพละปิฏกัต, ๒๕๐๕. 
ธรรมกิตติ, พระ. พาลาวตาร. ลำปาง : วัดท่ามะโอ, ๒๕๔๑. 

ธรรมสามิ, พระ. กังขาโยชนา. มอบี : วัดมอบีสาสมันธุระ, ๒๕๔๗. 

นาเคศภัฏฏะ, ปริภาเษน ทุ เสขระ. พาราณสี : โรงพิมพ์วิชัย, ๒๔๔๒. 

นาคเสนาภิวงศ์, พระ. ธรรมาจริยะตินนี [วิธี เรียนธรรมาจริยะ]. มองลำไย : วัดต่องเลโลง, 
๒๕๒๖. 

นารทาภิวงศ์, พระ. กังขาโปะชะนี [คู่ มือสอนกังขาฯ]. มันดเลย์ : วัดทักขิณาราม, ๒๕๓๙. 
ปัญญาลีหะ, พระ. กังขาโยชนามหาฎีกา. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์สุธัมมวตี, ๒๔๔๙. 

ปัญญิสสระ, พระ. ปาราชิกกัณฑ์ทุติยะเน สีมยินอุปเทสะมะยา [แนวทางระเบียบวัน ที่ สอง 






บรรณานุกรม 


© 0© 


ของปาราชิกกัณฑ์]. ย่างกุ้ง : วัดนิกายะ, ๒๕๕๓. 

ปันตะนอสยาดอ, พระ. ปาติโมกขวินิจฉัย. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ปยีจีมัณไฑปิฏกัด, ๒๔๘๘. 

ปิยท้สสีและอื่นๆ, ปทสาธนะ ปทสาธนฎีกา พาลาวตาร พาลาวตารฎีกา และพาลาวตาร- 
นสสัย ๗ คัมภีร์. มันดเลย์ : โรงพิมพ์ธนวดี, ๒๕๑๐. 

พุทธัปปิยะ, พระ. ปทรูปสิทธิ. กรุงเทพฯ : วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ้ คณะ ๒๕, ๒๕๔๗. 

^. ปทรูปสิทธิฎีกา. ย่างกุ้ง : กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๐๙. 
ภัฏโฏชิ ทิกษิต. สิทธานตเกามุที. เดลฮี : โรงพิมพ์เจาขัมภา, ๒๕๔๕. 

มหานาคิดะ, พระ. “สัททสารัต ถ ชาลินี” ใน สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ 
อิจฉาสยปิฏกัด, ๒๕๐๗. 

^. โม ค คัลลาน ปัญจิ กา. ย่างกุ้ง : กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๒๕. 
. “อภิธานัปปทีปิกา” ใน ปฌฺจมูล คนฺ ถ. กรุงเทพฯ : วัดมหาธาตุ, ๒๕๔๔. 

ยสะ, พระ. “กัจจายนสาระ” ใน สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฏกัด, 
๒๕๐๗. 

ราชาราธานตเทวะ. คัพทกัลปทรุมะ. นิวเดลฮี : โรงพิมพ์นิวจีแอน, ๒๕๓๒. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพ้บลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 

วชิรพุทธิ, พระ. นยาสะ. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์สุธรรมวดี, ๒๔๗๖. 

วามนะและชยาทิตยะ. กาศิกา. พาราณสี : โรงพิมพ์ตารา, ๒๕๑๙. 

วาสุเทพ. “พาลมโนรมา” ใน ไวยากรณสิทธานตเกามุที. เดลฮี : โรงพิมพ์โมติลาน พนา- 
รสีทาส, ๒๕๐๔. 

วิจิตตะ, พระ. ปาติโมกขปทัตถอนุวัณณนา. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ปยีจีมัณไฑปิฏกัด, ๒๔๗๒. 
วิจิตตาลังการ, พระ. สัททัตถเภทจินดาทีปนี. มันดเลย์ : วัดมยะตอง, ๒๕๔๒. 

วิมละ, พระ. ถามตอบกังขา ฯ. ยองโตง : วัดสุวัณณหังสาราม, ๒๕๑๖. 





๑๐๒๒ 


ปทรูปสิทธิมัญชรี 


วิสุทธาจาระ, พระ. ธาตวัตถสังคหปาฐ. มันดเลย์ : โรงพิมพ์ย่างกุ้งมันดเลย์ปิฏกัตสาอุตไส, 

ม.ป.ป. 

^. วิสุทธาโยง กัจจายนสุตตัตถะ. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์สุธรรมวดี. ๒๕๐๕. 

^. วิสุทธาโยง อะ โซ’ งอะผยัต [ข้อวินิจฉัยวัดวิสุทธาราม]. มันดเลย์ : วัดมหา¬ 
วสุทธาราม. ๒๕๕๓. 

^. ชยินจินวุดติตมูแจ [เสขิยวัตร ฉบับมหาริสุทธาราม]. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ 
ปยีจีมัณไฑปิฏกัต. ม.ป.ป. 

เวสสวณะ, พระ. ส้มพันธจินตาคัณฐิใหม่. มันดเลย์ : โรงพิมพ์อูโภตา ด่อย่วน เนนตาตมี¬ 
นะยา, ๒๔๙๙. 

โวปเทวะ. มุคธโพธวยากรณะ. กัลกัตตา : โรงพิมพ์คิริศวิทยารัตนะ, ๒๔๔๙. 

ศรรววรรมัน. กาตันตรวยากรณะ. นิวเดลฮี : โรงพิมพ์ซีลัมเปอร์, ๒๕๓๑. 

สังฆรักขิตะและอื่นๆ, พระ. สุโพธาลังการฎีกา. ย่างกุ้ง : กระทรวงมหาดไทยและการ 
ศาสนา, ๒๕๐๗. 

สังฆรักขิตะ. พระ. โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ชัมพุมิตเซวปิฏกัต, ๒๔๙๘. 
ลัทธิ!;มมโชติปาละ, พระ. สุตตนิเทศ. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ชัมพุมิตเซวปิฏกัต, ๒๔๗๘. 

สัทธรรมคุรุ, พระ. “สัททวุตติ” ใน สัททา แง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฏกัต, 
๒๕๐๗. 

สัทธรรมบันที, พระ. กังขาริตรณีคัณฐิ. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 

สัทธรรมสิริ, พระ. “สัททัตถเภทจินตา” ใน สัททา แง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ 
อิจฉาสยปิฏกัต, ๒๕๐๗. 

ยะหันจิน ผะ แวน ะ ยานะแฉขุนีด ตะ แว [สิกขาบท ๒๒๗ ของพระภิกษุ]. ย่างกุ้ง : กรมการ- 
ศาสนา, ๒๕๕๐. 

สิรินทาภิวงศ์, ติปิฏกธระ. ธรรมาจริยะลัมปยะจัน [คัมภีร์แสดงแนวสอนธรรมาจริยะ]. ย่างกุ้ง 





บรรณานุกรม 


๑๐๒๓ 


: วัดมหาวิสุทธาราม, ๒๕๔๗. 

ลีลานันทะ, พระ. ปทรูปสิทธิฎีกานิสสัยใหม่. ย่างกุ้ง : กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, 
๒๕๔๓. 

เสนาปติ, พระ. “การิกา” ใน สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฏกัด, 
๒๕๐๗. 

อภยะ, พระ. สารัตถสังคหะ [สัททัตถเภทจินดาฎีกา]. มันดเลย์ : วัดมยะตอง, ๒๕๔๒. 

อริยวังสะ, พระ. มณิสาร มัญชู สา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๔๒. 

^. มณิทีปะ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๔๖. 

อริยวงศ์, พระ. วากยคุฬหัตถทีปกะ. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์คันธมา, ๒๔๙๙. 

อัคคธัมมะ, พระ. กัจจายนสุตตัตถคัณฐิ. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ปัญญาพลปิฏกัต. ๒๕๑๗. 

^. โมคคัลลานนิสสัย. มันดเลย์ : โรงพิมพ์มยะซ่อ. ๒๕๑๔. 

^. โมคคัลลาน ปัญจิ กานิสสัย. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์ชัมพุมิดเซวปิฏกัด. ๒๔๗๖. 
^. โมคคัลลาน ปัญจิ กาฎีกานิลลัย. มันดเลย์ : โรงพิมพ์มยะซ่อ. ๒๕๑๗. 

^. อภิธาน นิล ลัยใหม่. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์หังสาวดีปัฏกัด. ๒๕๑๒. 

อัคควังสะ, พระ. สัททนีตีปกรณ์, ๓ เล่ม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๒๑-๒๕๒๓. 
อาทิจจวังสะ,พระ.ชเวเยส่องนิยาม [คัมภีรัตถนิยาม]. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์รดนาวาที, ๒๕๑๓. 
อาฬาระ, พระ. วากยัตถเมทินี. ย่างกุ้ง : วัดเมทินี, ๒๔๙๘. 

^. ปาติโมกขเมทินี. ย่างกุ้ง : วัดเมทินี, ๒๕๒๑. 

IV[ส!ล!386๒!•ล, 0.1^. 1)10110กล!*7 01 ?ล11 ?1*0{)01* กลท!ธร, ไ^อกปอก : 11า© ?ล1110x1: 


8001617 , 1974 . 









